J5can, 


DIPLOMATARIUM  ISLANDICUM. 


ÍSLENZKT  FORNBRÉFASAFN, 

SEM  HEFIR  INNI  AÐ  HALDA 

BEÉF  OG  GJÖENINGA,  DÓMA  OG  MÁLDAGA, 
OG  AÐEAE,  SEHÁE, 

ER  SNERTA 

ÍSLAND  EDA  ISLENZKA  MENN. 


GEFIÐ  UT 
AF 

HINU  ÍSLENZKA  BÓKMENTAFÉLAGL 

FIMTA  BINDI 
1330—1476. 


.-^- 


-^ 


KAUPMANNAHÖFN  OG  REYKJAVÍK. 

í  PRENTSMIÐJU  S.  L.  MÖLLERS  OG  FÉLAGSPRENTSMIÐJD. 
1899—1902. 


IV  pormIli. 

Síðan  bindi  þetta  kom  út  hefi  eg  fundið  afskript  af  Torfastaða- 
bréfinu  frá  13.  Júlí  1456  (Nr.  122)  í  visitazíubókum  Brynjólfs  biskups, 
og  er  sú  afskript  nokkru  eldri  en  sú,  sem  eptir  er  prentað. 

Eins  og  fyrri  hefir  Ó 1  a f r  cand.  phil.  Daviðssou  safnað 
öllu  efni  i  hluta  og  orðaregistr  þessa  bindis,  en  Jósafat  ættfrœð- 
ingr  Jónasson  hefir  safnað  öllu  til  raanna  og  staðanafnaregistrs- 
ins,  og  ættfœrt  ótœpt  og  rökvíslega  bœði  i  registrinu  sjálfu  og 
neðanmáls  við  það,  svo  að  sú  grein  þess  er  meira  á  hans  ábyrgð  en 
minni,  þó  að  ég  hafi  stytt  mál  hans  sumstaðar,  steypt  registrinu 
öllu  í  eina  heild  og  geingið  frá  því  undir  prentun.  I  athugasemdun- 
um  aptan  við  þetta  bindi  er  og  mart  frá  Jósafat  runnið,  og  œtt- 
fœrslurnar  að  öUu  leyti. 

Reykjavík  1.  Júní  1902. 

Jón  Þorkelsson, 


Rðð  og  efiil  bréfaniia. 

Bls. 

1.  [um  1330 — 40J.  Skuldareikningr  ónafngreinds 
manns  i  Húnavatnsþingi 1 

2.  fum  1344J.  Skrá  um  fasteigna  og  lausafjártiund  í 
Breiðabóistaðarþingum  í  Vestrhópi  og  gjaldareikn- 

ingr  nokkur 1 — 3 

3.  1366,  2.  Júni.    Kaupmálabréflngimundar  Úþyrmis- 

sonar  og  Hólmfríðar  Önundardóttur  (ágrip)  ...  3 

4.  1411,  15.  Dec.  Kaups  og  landamerkja  bréf  um 
Syðravatn  i  Tungusveit 3 — 4 

5.  1419.    Máldagi  Mariukirkju  í    Saurbæ    á   Rauða- 

sandi 4 — 5 

6.  1429,  22.  Febr.  Skrá  um  háfur  þær,  er  Áslákr 
erkibiskup  Bolt  hafði  til  Þrándheims  (ágrip)    .     .  6 

7.  1431,  27.  Marts.  Skipan  Jóns  Skálholtsbiskups 
um  hálfkirkju  á  Skarðshömrum  og  sex  aura  gjald 

til  Hvamma 5 — 7 

8.  1432.  Dómr  Þorkels  officialis  Gruðbjartssonar  og 
Einars  sýslumanns  Sveinssonar  um  handrán     .     .  7 — 8 

9.  1433,  6.  Marts.  Vitnisburðr  um  handlagning  Jóns 
Gunnarssonar  viðvikjandi  handlagning  við  Björn 
Þorleifsson  á  arfi  eptir  Þórð  bróður  sinn     ...  8 

10.  1434,  9.  Febr.     Vitnisburðr  um  víg  Eynnolt  Everd- 

es'  úti  á  íslandi  (24.  Marts  1432) 8—9 

11.  1434,  9.  Febr.    Lýsing  Pótrs  Dambecks  um  farm 

á  íslandsfari 9 

l^.  1434,  Dec.  —  1435,  Apr.  Kæra  þjóðverks  kaup- 
manns  i  Briigge  til  sendimanns  Hansaráðsins,  á- 
samt  svari  sendimanns,  um  verzlun  á  íslandi,  Orkn- 

eyjum  og  Færeyjum 10 

13.  1435,  Nóv.  —  1437,  Júlí.  Kæra  enskra  kaupmanna 
yfir  Prússum  og  Hansastaðamönnum  með  svörum 


VI  ROÐ  OG  SFNI  BRÉFANNA. 

Bls. 
HansaráðsÍÐS,  er  geta  ránskapar  Englendinga  á  ts- 
landi 10—11 

14.  1436;  8.  Dec.  Vottorð  Johannis  Botevúr  um  100 
mörk  lybsk,  er  hann  hafi  tekið  við  af  Hermanni 
langa  og  ganga  áttu  til  Nikulásar  Ólafssonar,  en 
Godsvin  biskup  hafði  kyrsett 11 — 12 

16.      [um  1440J.     Skýrsla  um    Jón    biskup    Gerreksson 

eptir  fornu  biskupatali  í  Uppsölum  ......  12 

16.  1440,  20.  Maí.  Dómr  Godsvins  biskups  um  bókar- 
eið  Jóns    ábóta  á    í>ingeyrum    fyrir    legorð    með 

Helgu  Þorleifsdóttur 13—14 

17.  1440,  27.  Maí  —  1457,  21.  Jan.  Kvittunarbréf 
Lopts  Hálfdanarsonar  til  Jóns  Nikulássonar  um 
kúgildaskuld  við  Kirkjubólskirkju  í  Langadal  .     .  14 

18.  1442,  4.  Marts.  Cord  Sten  heitir  Remraert  Vlenot 
og  Diðriki  Lampen  kaupi  til  þess  að  Remmert 
fari  með  bréf  til  Islands  til  Hennings  Stens    bróð- 

ur  Cord  Stens 15 

19.  1442,  6.  Júlí.  Réttarbót  Kristophers  konungs  af 
Baiern  um  landsfrið,  ogaðallirnái  lögum  ogrétfci, 

og  að  illgerðamönnum  sé  hegnt 15 — 18 

20.  1442.    Transskript  af  Nr.  19 18—19 

21.  1443,  7.  Júli.  Réttarbót  Kristophers  konuDgs  af 
Baiern  um  vopnaburð  í  kirkju  og  um  kirkjufrið  .  19 — 20 

22.  1442,  13.   Júlí.       Róttarbót   Kristophers    konungs 

af  Baiern  gegn  ránskap  og  ránsmönnum       .     .     .     20—21 

23.  1444,  6.  Apr.  —  1447,  8.  okt.  Kaupbréf  Björns 
Þorleifssonar    um  Hvallátr    1    Vatnsfjarðarþingum 

af  Þorsteini  Jónssyni , 21 — 22 

24.  1447,  17.  Jan.    Dómr   Einars  hirðstjóra   Þorleifs- 

sonar  um  Bólstaðarhlíð 22 — 23 

25.  1448,  25.  Jan.  Skipan  Henriks  Einglakonungs 
til  þeirra,  er  fiskileyfi  hafi  haft  við  ísland,  og  ann- 

ara,  að  segja  til  skaðabótaheimtana 23 — 24 

26.  1448,  25.  Marts.    Kaupbréf  um  Héraðsdalí  Tungu- 

sveit  og  Silfrastaði  i  Blönduhlíð 25 

27.  1449,    14.    Aug.     Úrskurðarbréf   Gottskálks    bisk- 

ups  um  Ytriey  á  Skagaströnd 26—  27 

28.  1449,  4.  Sept.  Kaupbréf  um  Ás  í  Vatnsdal  og 
Syðstahvamm  á  Vatnsnesi 27 — 28 


RÖÐ  OG  Bf  NI  BRÉPANN4.  YII 

Bls. 

29.  1449,  5.  Sept.  ^  U50,  26.  Febr.  Pómr,  að 
Hreiðarstaðir      á    Vatnsnasi    skuli    eign    Reykja- 

kirkju  i  Miðfirði 28—30 

30.  1449,  5.  Hóv.    Kaupmálabréf  í>orkels  Einarssonp 

ar  Qg  Ólofar  Narfadóttur ,     .    ,    ,  30 

31.  1449,  3,  Dec.  Kaupbréf  um  Steinnýjarstaði  é> 
Skagaströnd ,     ,     ,     ,     $0 — 31 

83.      1449,  12.  Dec.    Krigtjáu  konungr  fyrsti  geír  Jphn 

WoUfe  einkaverzlunarleyíi  á  íslandi  um  tvö  ár    .  31 — 33 

33.  1449,  23.  Pec.  Vitnisburðr  um  sölu  á-  Lundar- 
brekku  í  Bárðardal  og  fleiri  jörðura     .     .     ,     .     ,  33 — 44 

34.  1449.  Afbending  staðarin^  í  Hólum  í  Hruna- 
mannahreppi  .,,...,....,.,  34 — 35 

85.     1449.    Skrá  um  kúgildi    með  jörðum   Hólastaðar 

og  um  eldi  á  jörðum  staðarins    .,.,.,,    35 — 44 

36.  1449.     Skrá  um  eignir  Skinnastaðakirkju     .     .     ,    44 — 45 

37.  1449,    Skrá  um   Rómaskatt  úr   Hólabiskupsdæmi  45 
88.      1450,  10.  Febr,    Úrskurðr  Gottskálks  biskups  um 

hjónaband  Vidnæms  Jónssonar  og   Helgu  Einar^- 

dóttur    .,.,...,.., 45—46 

39.  1450,  12,  f  ebr,  Gottskálk  biskup  á  mivm  kall- 
ar  aptr  dispenseran  þá,  er  hann  hafði  yejtt  Péli 
bróður  Ólafss^fni ,     .     .     ,     ,    46—48 

40.  1450,  13.  Febr,  Úrskurðr  Gottskálks  biskups  um 
hjónaband  Viðnæms  Jónssonar  og  Helgu   Einars- 

dóttur    .    , ,    .    48—49 

41.  1450,  14.  Apr.  Kaupbréf  um  Aa  i  V.atnsdal  og 
Brandstaði  í  Blöndudal ,    ,    ,    ,    49 — 50 

42.  1400,  1.  Júní.  Vitnisburðr  um  yiðskipti  Jóns 
biskups  Gerrekssonar  og  Filippusar  Sigurðssonar     60 — ^51 

43.  1450,  12.  Júní.  Nikulás  páfi  hinn  V,  skipar  Birgi 
Magnússon,  erkibiskup  i  Upsölum,  innheimtumann 
páfastólsins  um  Norðrlönd,    en    tekr    aptr    umboð 

það,  er  Marcellus  Skálholtsbiskup  hefir  haft     .     .    51—53 

44.  1450,  7.  JúU.  Vitnisburðarbréf  um  osttoll  til  Hóla- 

staðar    ....,.,.....,.,.  53 — 54 

45.  1450,  27.  Júii.      Vitnisburðr    um    Sævarlandsreka  54 — 55 

46.  1450,  1.  Aug.  Bréfságrip,  er  getr  Marcellusar 
Skálholtsbiskups  og  Mattheusar  Hólabiskups    .    .  55 


VrQ  BÖD  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

BlB. 

47.  1460,  7.  Aug.     Samskonar  bréfságrip 55 — 56 

48.  1450,  29.  Aug.  Samningr  milli  Noregs  og  Danmerkr 

eptir  krýning  Kristjáns  konungs  hins  fyrsta  (ágrip)  56 

49.  [1450J.     Skuldbinding  Marcellusar  Skálholtsbiskups 

til  Rómreiðar  upp  á  erkibiskupsskipan 67—59 

50.  1450;  3.  Sept.  Bréíságrip,  er  snertir  Marcellus 
Skálholtsbiskup        59 

51.  1450,  4.  Sept.     Samskonar   bréfságrip       ....  69 — 60 

52.  1450,  11.  Sept.     Samskonar   bréfságrip     ....  60 
63.      1450,  25.  Sept.— 30.  Nóv.    Vitnisburðr  um  landa- 

merki  Húsaness  og  Kambs  i  Breiðavik    ....  60 — 61 

54.  1450,  24.  Nóv.  Kvittunarbróf  Marcellusar  Skál- 
holtsbiskups  til  Gottskálks  Hólabiskups  um  fjár- 
greiðslu  til  féhirðshi  páfa 61 — 62 

55.  1450,  26.  Nóv.    Langaréttarbót  Kristjáns  konungs 

hins  I.  . 62—69 

56.  1450,  28.   Nóv.      Verndarbréf   Kristjáns    konungs 

hins  I.  handa  Gottskálki  Hólabiskupi 69  —70 

57.  1450,   29.    Nóv.     Aðalskaparbréf   Torfa    Arasonar  70—72 

68.  1450,  16.  Dec.  Henrik  Englakonungr  hinn  VI. 
leyfir  Vilhjálmi  Canynges    verzlun    um    Finnmörk 

og  ísland  í  tvö  ár 72—74 

69.  1450,  18.  Dec.  Kvittunarbróf  um   andvirði    Kross- 

dals  i  Tálknafirði 74 

60.  fum  1450].    Bréf   Gottskálks  biskups  á  Hólum  til 

síra  £>orkels   Guðbjartssonar  um  Lundarbrekkumál  74—75 

61.  [um  1450].  Vegabréf  handasendimanni  [Gottskálks 
Hólabiskups| 75 — 76 

62.  [um  1450].   Vegabréf  handa  pilagrími 76 

63.  [um  1450J.  Bróf  Gottskálks  biskups  til  Ólafs  bónda 
Loptssonar  um  Lundarbrekkumál 77 — 78 

64.  [um  1460J.  Brytaeiðr  á  Hólum 78 

65.  [um  1450J.  Prestaeiðr  á  Hólum 78—79 

6Q.      [um    1450].      Staðarbréfsform    Gottskálks  biskups 

handa  prestum 79 — 80 

67.  [um  1450].  Bróf  Kristínar  Guðnadóttur  til  Jóns 
Asgeirssonar 80 

68.  [um  1450].  Dómságrip   um  jarðaráverka  ....  80 — 81 

69.  [um  1450J.  Skrá  um  fjármörk  á  HöUustöðum    .     .  81 

70.  1451,  5.  Febr.  Transskriptarbróf 81—82 


RÖÐ  OG  EFNI  BEÉPANNA.  IX 

Bls. 

71.  14Ö1,  10.  Marts.      Gjafabréf  um    Reykiarfjörð  82—83 

72.  1451,  11.  Júni.  Bréf  fyrir  Uppsöluin  í    Skaga- 

íirði 83 

73.  1451,  17.  Aug.  ajafabréfumTQnguáSvalbarðs- 

strönd 84 

74.  1451,  18.    Aug.    Bréf  um    Sigriðarstaðasand  i 

i  Vestrhópi 84—85 

75.  [um  1451J.  Máldagi  kirkjúnDar  áBröiðabólstað 
íVestrhópi 85—86 

76.  14Ö1,  23.  Aug.  Bréf  um  Núp    undir   EyjafjöU- 

um 86 

77.  1451,  13.  Nóv.  Kaupmálabréf  Guðmundar  Sig- 
urðssonar  og  Gruðnýjar  Þorsteinsdóttur    .     .     .  87 — 88 

78.  1451,  9.  Dec.  Transskriptarbréf 88 

79.  1451,  Skrá  um  peninga  þá,  er  Úlfrún  I>orsteins- 
dóttir  lukti  kirkjunni  undir  Staðarfelli  á  Fells- 

strönd 88—89 

80.  1452,  22.    Febr.    Gottskálk    biskup    á    Hólum 
leyíir  skipti  á  jörðunni  Grásum  og  tiu  kúgildum 

gegn  Grili  og  Vöglum 89 

81.  1452,  20.  Apr.  Kaupbréí  um  Krossanes  á  Vatus- 

nesi 89—90 

82.  1452,  25.  Apr.  —  1460,    3.  Mai.    Vitnisburðar- 

bréf  um  kaup  á  Gásum  gegn  Gili  og    Vöglum  90 — 91 

83.  1452,    29.    Apríl.      Úrskurðr    um     landamerki 
Hreiðarsstaða  og  Bjargastaða 91 — 92 

84.  1452,  12.  Mai.  Bókareiðstaka  um  Maríuhris     .  92—93 

85.  1452,   27.    Aug.    Aflátsbréf  Vatnsfjarðarkirkju  93—95 

86.  1452,  30.  Aug.  Bréf  Kristjáns  konungs  hins  I. 

um  erkibiskupskosning  i  Niðarósi  (ágr.)  .     .     .  95 — 96 

87.  1452,  31.  Aug.  Aílátsbróf  Holtskirkju  í  Önund- 

arfirði 96—98 

88.  1452,  31.  Aug.    Gottskálk    biskup    samþykkir 
máldaga  Kirkjubólskirkju  i  Skutilsfirði    ...  98 

89.  1452,  18.  Okt.  Kaupmálabréflndriða  Hákonar- 

sonar  og  Guðrúnar  Gisladóttur 98 — 99 

90.  [1452].  Virðingargerð  á  Melakirkju  i  Melasveit, 

þegar    Gottskálk    biskup    á    Hólum    visiteraði  99 — 100 

91.  [1452].  Máldagi  Þorlákskirkju  i  Langholti  hinu 

neðra  i  Árnesþingi 100 


X  RÖD  OG  BFNI  BRÉFANNA. 

Bls. 

92.  flá52].  Máldagi  Maríukirkju  i  Sælingsdalstungu     100—101 

93.  1453,  20.  Marts.  Marcellus  Skálholtsbiskup, 
„postuleraðr"    erkibiskup    í  Niðarósi,    afhendir 

síra  Ólaíi  Rögnvaldssyni  Oddastað       ....      101 — X03 

94.  1453,  21.  Marts.  Marcellus  Skálholtsbiskup 
kvittar  síra  Ólaf  Bögnvaldsson   um   afhending 

peninga    fyrir    hönd    Crottskálks    Hólabiskup$  103 

95.  1453,  19.  Apríl.  Kaupbréf  um  Silfrastaði,  iif- 
geirsvelli,    Gegnishól  og  Yztagil 104—105 

96.  1453,  28.  April.  Vitnisburðr  um  landekyldatöku 
Reynistaðarklaustrs  af  Hoíi  á  Skagaströnd  .     .  105 — 106 

97.  1453,  31.  Mai.  Kaupbréf  umSkarð  í  Fagranes- 

þingum 106—107 

98.  1453,  31.  Maí  —  1454,  12.  Marts.  Samningr 
Jóns  Sigmundsssonar  og  Runólfs  Höskuldsson- 
ar  um  Áss-skóg,  er  Jón  eignaði  Viudheimum  h 
Þelamörk       107—108 

99.  [1453J.  Vitnisburðr  um  landamerki   Vindheima 

á  Þelamörk .     .     .     ,  108 

100.  1453,  22.  Júní.  Vitnisburðr  um  helmingafélag 
Gruðmundar  Arasonar  og   Helgu  Þorleifedóttur      108 — 109 

101.  1453,  25.  Sept.  Vitnisburðr  um  kaup  á  Eyvind- 
arstöðum  og  Gruðlaugsstöðum      ......      109 — 110 

102.  1453,  25.  Sept.  Jón  öeirsson  fær  Egli  Gríms- 
syni  ákall  það,  er  hann  átti  til   Eyvindarstaða 

i  Blöndudal 110 

103.  1453,  5.  Okt.  Kaup  og  landamerkjabróf  uro 
Ljótsstaði  i  Vopnafirði  og  Presthvamm    .     .     .      110 — 111 

104.  1453,  10.  Okt.  Réttarbót  Kristjáns  konungs 
hins  I.  um  ólöglegar  álögur  andlegra    og    ver- 

aldlegra  valdsmanna  á  þegnana 111 — 116 

105.  1453,  11.  Okt.  Kaupbréf  um  Eyvindarstaði  og 
Reyki  í  Hrútaíirði  gegn  Sólheimum  á  Ásum, 
Grilli  í  Fljótum  og  Skuggabjörgum  í    Deildar- 

dal 116—117 

106.  1453,  15.  Okt.    Ágrip  bréfs,  er    suertir    Mar- 

cellus  Skálholtsbiakup 117—118 

107.  1454,  2.  Jan.  Bróf  um  landamerki  miUi  Ber- 
serkseyrar  og  Þórustaða U8— 119 


\ 


EÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XI 

Bls. 

108.  1454,  23.  Apr.  Kaup-  og  laDdaraerkjabréf  um 

Reyki  í  Ólafsíirði  og  Skóga  í  Öxarfirði   .     .     .      119—120 

109.  1464,  13.  Maí.  Kaup-  og   landamorkjabréf   um 

Horn  i  Hornafirði  og    Miðskytju    í    Blönduhlíð      120 — 12X 

110.  1454,  12.  Júní.  Transskriptarbréf 121—122 

111.  1454,  18.  JúK.  Kvittunarbréf  um  andvirði  Núps 

undir  EyjafjöUum 122 

112.  1454,  26..  Júli.  Bréf  Kriötjáuá  kouuugs  I.  til 
Nikulásar  páfa  hins  V.  um  Marcellus  Skálholts- 

biskup 122—124 

113.  14Ö4,  26.  Aug.  Skipan    Gottskálks    biskups    á 

Hólum  um  IjóstoU  af  Másstöðum  í  Skiðadal     .      124—125 
414.     14Ö4,  21.  Okt.  Dómr  um  lanibseldi    á    Völlum 

i  Svarfaðardal 125—126 

115.  1454,  29.  Nov.  Kristján  konungr  hinn  I.  veitir 
HoUendingum,  Zeelendingum  og  Vestrfrisum 
verzlun  í  riki  sinu,  en  undan   skilr  ísland    ofl. 

(ágr.) 126—127 

116.  .1454.  Máldagi  Mariukirkju  í   Hofteigi    á   Jök- 

ulsdal 127—128 

117.  1455,  22.  Jan.  Viðakröfubréf  Sigurðar  priors 
Jónssonar  af  Böggustaðareka 128 — 129 

118.  1455,  10.  Febr.  Úrskurðr  Brands  lögmanns 
um    ættleiðing    Sigurðar     príors    við    Jón    son 

sinn 129—130 

119.  1455,  16.  Apríl.  Kaupmálabréf  Jóns  Alexisson- 

ar  og  Bergljótar  Jónsdóttur 130 — 131 

120.  1455,  30.  Júni  —  1456,  17.  Júni.  Úrskurðr 
Brands  lögmanns  um  Óla  Bjarnason,  er    vegið 

hafði  Hallstein  Þorbjarnarson 131 — 132 

121.  1465,  9.  Júli.  Réttarbót  Kristjáns  Konungs 
hins  I.  um  verzlunarfrelsi  Hansakaupmanna  og 
Hollendinga,  um  ránskap  á  sjó  og  landi,  um 
álögur  uuiboðsmanna  og  fangelsan  án  dóms  og 

laga 132-134 

122.  1456,    24.     Jan.         Dómr    um     vigsmál    eptir 

Haldór  Snorrason  og  Arvið  Mattheusson       .     .      135 — 136 

123.  1456,    17.    Marts.      Kaupbréf   um    Harðbak    á 

Sléttu  og  Dý  í  GrrenjaðarstaðarþÍDgam     .     .     .      136 — 137 

124.  1456,  19..Marts.   ,  Kaupbréf  um  Núpsdalstungu      137—138 


Xn  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

Bls. 

125.  1456,  4.  April.  Kristján  konungur  hinn  I.  fær 
Marcellusi  Skálholtsbiskupi  Vestmannaeyjar  að 

léni 188—189 

126.  1456,  6.  Apríl.  Oddr  Ásmundarson  fær  Torfa 
hirðstjóra  Arasyni  part  úr  Þorleiksstöðum  í 
Skagaíirði  fyrir  útvegan  lögmannsbrófs     .     .     .      139 — 140 

127.  1456,  25.  April.      Prófentubréf  Ásgríms    Jóns- 

sonar 140 — 141 

128.  1456,  24.  Mai.     Vottorð,  að   Þorsteinn    Einars- 

son  haíi  fastnað  Björgu  Guðmundsdóttur  (1444)  141 

129.  1456,  27.  Mai.  Brófságrip  Kristjáns  konungs 
I.,  er   getr  um  skærur  við  Englendinga   út    af 

íslandi 142 

130.  1456.     Bréfságrip  um  sama  efni 142 

181.    1456,  30.  Maí.     Bréf  um    gjafir    Skúla    Lopts- 

sonar  Guðna  Jónssonar.til  kvonarmundar     .     .      142 — 148 

132.  1456,  13.  Júlí.  Vitnisburðr  Jóns  prests  Odds- 
sonar  um  landamerki  Torfastaða  i  Biskupstung- 

um 143—144 

133.  1456,  7.  Aug.     Bróf  um   Vogatungu  í  Leirár- 

sveit 145 

134.  1456,  10.  Aug.     Kaupbréf   um    Steinnýjarstaði 

og  Haganes 145-146 

135.  1456,  10.  Aug.     Kaupbróf  sama  efnis      .     .     .      146—147 

136.  1457,  10.  April.  Bréf  Kristjáns  konungs  L  um 
hertekning    Björns     í>orleifssonar      og    Ólofar 

konu  hans  af  Skotum  ofl •     .     .     .      147 — 150 

137.  1457,  6.  Mai.     Transskrípt löO 

138.  1457,  16.  Mai.     Aðalsbréf  Björns  í>orleifssonar      151—152 
189.    1457,  18.  Júní.     Prófentubréf  Böðvars    Eiriks- 

sonar 152— 1Ö3 

140.  1457,  24.  Júlí.    Bréf  um    Bustarfell   í   Vopna- 

flrði 163—154 

141.  1457,  20.  Aug.  Kaup-  og  landamerkjabróf  um 
Höskuldsstaði  i  Breiðdal  og  Tungu  i  Eáskrúðs- 

firði 154—155 

142.  1457,  29.    Aug.      Kvittun    Jóns    Ólafssonar    til 

foreldra  sinna  um  arí 155 — 156 

143.  1457,  8.  Sept.     Bróf  um  sölu  Núps  undir  Eyja- 

fjöUum ,    .    .      156—157 


RÖÐ  OG  EFNl  BRÉFANNA.  Xlll 

Bls. 

144.  1457,  16.  Nóv.    Bréfságrip,  er  snertir  Marcell- 

us  Skálholtsbiskup 157 

145.  1457,  25.  Nóv.     Bréfságrip  sama  efnis     .     .     .  157 

146.  1457,  29.  Nóv.     Bréfságrip  sama  efnis     ...  157 

147.  1458,  21.    Jan.      Réttarbót    Kristjáns    konungs 
hins  I.  um  sættargerðina  1277  (D.   I.,    II,    Nr. 

65) 158—159 

148.  1468,  21.  Febr.    Bróf  um  Kirkjuból  í  Valþjófs- 

dal 159—160 

149.  [1458;   3.   MaiJ.       Skrá     um     eignir     Kristinar 
Björnsdóttir  (Vatnsfjarðar-Kristinar)     ....      161 — 164 

150.  J458,    4.     Maí.      Vitnisburðr    um    eignarlýsing 
Jóns  Nikulássonar  á  nokkrum  jörðum  við  skipti 

eptir  Kristínu  Björnsdóttur 164 

151.  fyrir  1458.     Reikningr  milli   Odds    Bjarnarson- 

ar  og  Bjarnar  Jónssonar 164  —165 

152.  1458,  30.  Maí.     Vitnisburðr  um  selstöðu  á  í>egj- 

andadal  frá  Q-renjaðarstað       . 165 — 166 

153.  1458,   12.    Júní.      Kosningarbróf   Olaís    Eögn- 
valdssonar  til  biskups 166 — 168 

154.  1458,  2.  Aug.     Bréf  Kristjáns  konungs  hins  I. 
til    Kalixtusar    páfa    hins    þriðja    um    biskups- 

skipan  á  Hólum 168—170 

155.  1458,  23.  Aug.     Bróf  hins  sama  til  kardinalans 

af  Columpna  um  sama  efni 170 — 171 

156.  1458,  10.  Nóv.    Kaupmálabréf  Indriða  Jónsson- 

ar  og  Ingibjargar  Pálsdóttur 171 — 172 

157.  1458,  16.  Nóv.     Gerningr  Björns   Þorleifssonar 
og  séra  Jóns  Pálssonar  um  biskupsdæmi  Matt- 

heusar,  er  kallaði  sig  Hólabiskup 172 — 174 

158.  1458,  24.  Nóv.    Bréfságrip,    er   getr  Marcellus- 

ar  Skálholtsbiskups 174 

159.  1458,  1.  Dec.     Samskonar  bréfságrip   ....  174 

160.  1458,  28.  Dec.     Umboðsbréf  Hafliða  ívarssonar 

gefið  Birni  Þorleifssyni  um  Auðólfsstaði  o.  fl.  .      174—175 

161.  1458.  Virðingargerð  á  Teigskirkju  í  Fljótshlíð, 

er  Mattheus  Hólabiskup  lét  fram  fara      .     .     .      175—176 

162.  1459,  29.  Marts.    Kaupbréf  um   Læk    í   Dýra- 

firði 176 

163.  1459,  23.  Apr.     Bréf  um  Hjarðardal  íDýrafirði      176—177 


XIV  RÖÐ  Oö  EFNI  BRÉPANNA. 

Bls. 

164.  1459,  14.  Mai.    Kaupbréf  um  Hóla   i   Reykja- 

dal ••....      177-178 

165.  1459,  14.  Maí.     Kaupbréf  um  sama  efni       .    .      178—179 

166.  1459,  30.  Maí.     Bréf  um  Haga  á  Barðaströnd .  179 

167.  1469,  19.  Júöí.  Kvittunarbróf  handa  Guðna 
Jónssyni  um  þegngildi  eptir  Guðmund  Magnús- 

son .      179—180 

168.  1469,  22.  Júni.  Kvittunarbréf  um  vígsbætr 
eptir    Guðmund    Magnússon    og    griðasölubróf 

handa  Guðna  Jónssyni    . 180 — 181 

169.  1459;  28.  Júni.  Dómr  um  viglýsing  Guðna 
Jónssonar,  er  i  hel  sló  Guðmund  Magnússon     .  181  —182 

170.  1459,  28.  Júni.     Bróf  Ólaís  erkibiskups  I>ránd- 

arsonar  um  Mattheus  Hólabiskup  m.  íl.    .     .     .      182 — 184 

171.  1459,  30.  Júli.  TJrskurðr  Brands  lögmanns  að 
Guðni  Jónsson,  er  vegið  hafði  Guðmund  Magnús- 

son,  sé  ferjandi  til  Noregs 184 — 185 

,172.  3459,  2.  Júlí.  Alþingisdómr  um  hylling  Teits 
Gunnlaugssonar  við  Kristján  konung  hinn  I. 
(Teitsdómr) 185—186 

173.  1459,  9.  Júlí.  Kvittunarbréf  Björns  hirðstjóra 
Þorleifssonar  til  handa  Teiti  Guunlaugssyni  um 

sakir  hans  við  Kristján  konung 186 — 187 

174.  1459,  23.  JúU  —  14.  Nóv.  Dómr  Erlends 
Brandssonar    um    höfuðhögg  og     lemstrarsár    í 

þingreið  (Hraungerðisdómr) 187 — 189 

175.  1459,  26.  Aug.     Testamentisbréf  Torfa  Arason- 

ar 189-191 

176.  1459,  10.  Sept.  Samþyktarbréf  um  Gil  og 
Eingihlið  í  Holtastaðaþingum 191—192 

177.  1459,  11.  Sept.  Kaupbróf  um  Brúarland  í 
Deildardal  og  Syðravatn  í  Tungusveit      .     .     .  192 — 193 

178.  1459,  18.  Okt.     Prófentubéf  Helgu  Finnsdóttur  193  -194 

179.  [1459,  10.  Nóv.].     Vitnisburðr  um  skóg    Haga- 

kirkju  i  Morudal 194 — 195 

180.  [1459,  10.  Nóv.J.     Vitnisburðr  um  sama  .     .     .      195-196 

181.  [1459,  10.  Nóv.].     Vitnisburðr  um  sama  .     .     .  196 

182.  [1459,  10.  Nóv.].     Vitnisburðr  um  sama  ...  197 
188.    [1459,  10.  Nóv.j.     Vitnisburðr  um  sama  .     .     .      197—198 


RðÐ  OG  EPNI  BRÉFANNA.  XV 

Bls. 

184.  1459,  12.  Nóv.  —  1460,  16.  Nóv.  Úrskurðr 
Þorsteins  prófasts  Þórarinssonar  um  Morudals- 

skóg 198—200 

185.  1459,  21.  Nóv.     Vitnisburðr  um  umboð  tilþess 

að  bjóða  bætr  eptir  Guðmund  Magnússon    .     .  200 

186.  1459,  24.  Nóv.      Arfskvittan    Margrótar    Ólafs- 

dóttur  við  Jón  bróður  sinn 200—201 

187.  1459,  29.  Nóv.  Sýslubréf  Ólafs  biskups  Rögn- 
valdssonar  fyrir  Skagafjarðarsýslu 201 — 202 

188.  1469.  Bréf  Kristjáns  Danakonungs  til  Daviðs 
biskups  i  Utrecht  viðvikjandi  Marcellusi  Skál- 
holtsbiskupi 202—204 

189.  1460,  2.  Jan.     Landsvistarbróf  Guðna  Jónsson- 

ar 204—205 

190.  1460,  7.  Febr.     Kaupmálabréf   Gísla    Filippus- 

sonar  og  Ingibjargar  Eyjólfsdóttur       ....      205 — 206 

191.  1460,  22.  í'ebr.     Kaupbróf  Björns  Þorleifsson- 

ar  fyrir  Bæ  í  Súgandaíirði 206—207 

192.  1460,  28.  Febr.  Úrskurðr,  að  jörðin  Vogar  skuli 
æfinleg  eign  Vatnsfjarðarkirkju,  samkværat 
testamenti  Einars  Eiríkssonar 207 — 208 

193.  1460,  20.  Marts.     Handlagning  Kristínar  Teits- 

dóttur  um  Horn  í  Hornafirði 208—209 

194.  1460,  5.  Mai.     Transskriptarbréf 209 

195.  1460,  18.  Mai.    Kaupbróf  um  Arnardal  i  Skut- 

ilsíirði .      210—211 

196.  1460,  18.  Júni.     Vitnisburðr  um    torfskurð    frá 

Hofi  í  Vatnsdal  í  Brúsastaðajörð 211 — 212 

197.  1460,  26.  Júni.    Bróf  um  arfslúkning  Magnús- 

ar  Benediktssonar  við  Benedikt  son  sinn      .     .      212 — 213 

198.  1460,  1.  Júli.  Kaupbréf  um  Norðtungu  og 
Skuggabjörg  i  Deildardal 218—214 

199.  1460  [1466?],  8.  Júlí.  Mattheus  Hólabiskup 
bannar    Andrósi   örœnlendingabiskupi  öll  bisk- 

ups-  og  preatsverk  i  sínu  biskupsdæmi    .     .    .      214 — 215 

200.  1460,  3.  Aug.     Vitniaburðir  um  yfirgang    Guð- 

raundar  Arasonar 215 — 217 

201.  1460,  25.    Aug.      Andrés    Grænlendingabiskup 

leysir  Jón  Jónsson  af  mannslagi 218 

202.  1460,  5.  Sept.     Vitnisburðr  um  jarðir   þær,    er 


XVI  RÖÐ  Oö  EFNI  BRÉFANNA. 

Bls. 
Björn  Þorleifsson  befði  lagt     aptr    af    eignum 

Guðmundar  Arasonar 218 — 219 

203.  1460,  21.  Sept.  Kaupbréf  Þorvalds  Jónssonar 
(búlands)  um  Strúg  i  Langadal 219 — 220 

204.  1460,  12.  Okt.     Transskriptarbróf    .....  220—221 

205.  1460,  16.  Okt.    Bréf  um  arf  eptir  BKg  Höskulds- 

son 221—222 

206.  1460,  29.  Dec.     Bróf  um  Höfða  í  Dýraíirði      .  222 

207.  1460.     Máldagi   Pétrskirkju    á    Eyri    i    Seyðis- 

íirði       222—223 

208.  fum  1460J.  Dómr  um,  hver  réttr  sé  eigandi 
að  Krossi  í  Landeyjum,  og  eru  landamerki  til- 

greind 223—224 

209.  1461,  11.  Apríl.  Kaupbrét  fyrír  Kristnesi  í 
Eyjafirði 22Ö— 226 

210.  1461,  19.  Apr.     Vitnisburðr   ura    Morudalsskóg  226 

211.  1461,  19.  Apr.  Hlýðnibréf  Agnesar  priórissu 
og  systra  á  Stað   Ólafi   biskupi  Rögnvaldssyni 

til  handa 226—227 

212.  1461,  24.  AprH.  Samþyktarbréf  Ólafs  biskups 
Rögnvaldssonar  um  skipti   á   jörðunum   Brúar- 

landi  í  Deildardal  og  Syðravatni  i    Tungusveit      227 — 228 

213.  1461,  28.  Apríl.     Ólafr  biskup  samþykkir  próf- 

entu  Helgu  Finnsdóttur  á  klaustrið  á  Stað  .     .  228 

214.  1461,  30.  April.  Lofunarbréf  Þorleifs  Árna- 
sonar  við  Agnesi  príórissu  um  klaustrið  og 
klaustrfó  á  Stað 228—229 

216.  1461,  2.  Mai.  Dómr  Egils  sýslumanns  Grims- 
sonar  um  högg,  blök,  hnéskot  og  jarðvörp 
Þorsteins  Guðleikssonar  við  Guðfinnu  Jóns- 
dóttur 229—230 

216.  1461,  1.  Júni.     Transskriptarbréf 230—231 

217.  1461,  1.  Júní.     Transskriptarbróf 231 

218.  1461,  9.  Júní.     Kaupbréf  um     Arnardal    hinn 

meira  i  Skutilsfirði  og  Hanhól    í  Bolungarvík  .      231 — 233 

219.  1461,  9.     Júni.       Kvittunarbréf    um     andvirði 

Höfða  i  Dýrafirði 233 

220.  1461,  16.  Júní.      Kaupbréf  um     Lundarbrekku 

og  Reistará 233-- 234 

221.  1461,  7.  JúH.     Transskriptarbréf     .....      234—235 


ROÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XVII 

Bls. 

222.  1461,  7.  Júli.  Transskriptarbréf 235 

223.  1461,  24.  Júli.     Vitnisburðr    um  Sigriðarstaða- 

sand 235—236 

224.  1461,  26.  Júli.    Kaupbréf  Björns  Þorleifssonar 
og  Rögnu  Auðunardóttur  um  Alptanes  á  Mýr- 

um 236—237 

225.  1461,  22.  Aug.     Dómr  Andrésar  Grrænlendinga- 

biskups  um  síra  Jón  Jónsson  i  Hruna     .     .     .      237—238 

226.  1461,  31.  Aug.  Vitnisburðr  Hjálms  Snartarson- 

ar  viðvikjandi  Morudalsskógi 239 

227.  1461,    4.    Sept.     Andrés    Grænlendingabiskup 

veitir  JÞorleifi   Björnssyni  staðinn  í  Hruna  .     .      239 — 240 

228.  1461,  .26.  Sept.  —  1462,  18.  Júlí.  Lofun  Ólafs 

prests  Thomassonar  um  kaup  á   Eyri    í    Bitru      240 — 241 

229.  1461,  13.  Okt.KaupbrófumHvassafeli  íNorðr- 

árdal  og  fleiri  jarðir 241—  242 

230.  1461,  3.  Nóv.  Dórar    Gruðna    Jónssonar    sýslu- 

manns  um  arf  eftir  sira  Pál  Bjarnarson  .     .     .      242 — 245 

231.  1461,  18.  Dec.  Kaupbréf  um  Hjarðardal  hinn 

fremra  í  Dýrafirði 245 — 246 

232.  1461  —  1470,  4.  Marts.  Bréf  um  prófentugern- 

ing  Halldóru  Runólfsdóttur 246—247 

[Nr.  233—314.  Máldagabók  Ólafs  biskups  Eögn- 
valdssonar  um  Hólabiskupsdæmi]. 

233.  1461.  Máldagi  Miklabæjar  i  Óslandshlið     .     .  250 

234.  1461—1471.  Máldagi  Hofs  á  Höfðaströnd   .     .      250—251 

251—252 
252—253 
253-  254 
254—255 
255—256 
256—258 


235.  1478-  1491.  Máldagi  Upsakirkju     .     .     . 

236.  1461—1480.  Máldagi  Fells  i  Slóttahlið   . 

237.  1471—1480.  Máldagi  Barðs  i  Mjótam     . 

238.  1461-  1500.  Máldagi  Holts  í  Fljótum     . 

239.  1478—1503.  Máldagi  Knappstaða  í  Stiflu 

240.  1461—1485.  Máldagi  Kvíabekkjar    í    Ólafsfirði 

241.  1461—1477.  Máldagi  Tjarnar     i    Svarfaðardal      258—259 

242.  1471—1480.  Máldagi  Urðakirkju  i  Svarfaðardal      259—260 

243.  1461—1480.  Máldagi  Vallakirkju  í    Svarfaðar- 

dal 260—262 

244.  1461-  1485.  Máldagi  Árskógskirkju    ....  262 

245.  1461—1478.  Máldagi    Höfðakirkju     i    Höfða- 

hverfi 263—264 

246.  1461.  Máldagi  Þönglabakkakirkju  .....      264—265 


XVm  RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

Bls. 

247.  1471—1500.  Máldagi  Grýtubakka 265—266 

248.  1461  —  1493.  Máldagi  Laufásskirkju    ....  266—269 

249.  1461—1491.  Máldagi  Draflastaðakirkju  i 

Fnjóskadal 269—371 

250.  1461—1480.  Máldagi  Staðar  i  Kinn    ....  271—272 

251.  1461—1491.  Máldagi  Nesskirkju 272—273 

2Ö2.     1461—1480.  Máldagi  Húsavikrkirkju      ...  273—276 

253.  1461—1480.  Máldagi  Garðs  i  Kelduhvwfi  .    .  275-  276 

254.  1461—1510.  Máldagi  Skinnastaðakirkju .     .    .  276—277 
256.     1461.  Máldagi  Sauðanesskirkju 277 

256.  1461—1491.  Máldagi  Hóla  i  Gnúpasveit      .     .  277—379 

257.  1461—1491.  Máldagi  Áss  í  Kelduhverfi      .     .  279—280 

258.  1461—1500.  Máldagi  Grenjaðarstaða  ....  280—288 

259.  1461—1491.  Máldagi  Múlakirkju 283—285 

260.  1461.  Kristfjárjarðatal    fyrir  norðan  Öxnadals- 

heiði 285—286 

261.  1461.  Máldagi  Möðruvallakiaustrs 286-291 

262.  1461—1487.  Máldagi  Laugalands  í    Hörgárdal  291—292 

263.  1487.  Máldagi  Flatatungukirkju 292 

264.  1461—1491.  Máldagi  Öxnhólskirkju    ....  292—293 

265.  1461—1478.  Máldagi  Myrkárkirkju     ....  293—294 

266.  1461—1494.  Máldagi  Eægisárkirkju    ....  294—295 

267.  1478.  Máldagi  Bakkakirkju  i  Öxnadal    ...  295 

268.  1471.  Máldagi  Silírastaðakirkju      .....  296 

269.  1473.  Máldagi  Guúpufellskirkju 296—297 

270.  1479.  Máldagi  Stórhólskirkju 297—298 

271.  1461—1491.  Máldagi    Hálskirkju  í  Fnjóskadal  298—299 
372.     1461—1480.  Máldagi    Svalbarðskirkju   á  Sval- 

barðsströnd 299—801 

273.  1461—1487.  MáldagiIUugastaðakirkju  í  Föjóska- 

dal 301-302 

274.  1461—1491.  Máldagi  Kaupangskirkju     ...  302 

275.  [1469J.  Máldagi  Munkaþverárklaustrs .     .     .     .  303—307 

276.  1471.  Máldagi  Möðruvallakirkju  í  Eyjafirði      .  307—306 

277.  1461—1473.  Máldagi  Hólakirkju  i  Eyjafirði     .  309— aiO 

278.  1461—1485.  Máldagi  Saurbæjarkirkju  í   Eyja- 

firði 310—311 

279.  1461—1491.  Máldagi  Djúpadalakirkju  i   Eýja- 

firði 311—312 

280.  1461.  Máldagi  Miklagarðs  í  Eyjafirði      .    .     .  313—314 


RÖÐ  Oö  EFNI  BÉÉFAÍíííA. 


X£X 


Bls. 

281.     1461-^1500.  Máldági  Grundafkirkjtii  Éyjafiréi  *14— ^l6 

382.     1461—1480.  Máldagi  Hrafnagilskirkju     .     .    .  815—317 

283.     1473—1478.  Máldagi  LöginannsliliðaTkirkju     .  ^ll 

384.     1461—1487.  Máldagi  Gllæsibæjarkirkju   .     .    .  ál8— 319 

285.  1461.  Máldsígi  ökútuataðakirkju      .....  Ö19— 8ð0 

286.  1461—1477.  Máldagi  Lundarbrekkukirkju   .     .  330—321 

287.  1461.   Máldagi   Eýjardakétrkirkjtí    (tippkéif  ftð 

eiíis) 321 

3828.    1461.  Máldagi  lijóöftVátttðkirkítí     .    ....  3^1 

289.  1461—1489.    Máldagi  Hvömiöökirkju  í  Ltoá*- 

-     dál  . 3^1—323 

290.  1464- 14^.  Máldagi  Mikláb^Jái^kirkju  í  Blöndu- 

hlíð       ../............  328—325 

aSfl.     1461—1492.  Máldagi  aoðdalakirkju    ....  326—327 

292.     1461—1492.  MÁÍdagí  MæliféílBkirkjtt  ....  áíl7-  -S38 

m     1^1.  Máldagi  Reykjakirkju  i  Tungusveit   .     .  329 

294.  1461-^1492.  Máldagi  Ví^imýrárkirkiu     .     .     .  3ÍÍ9— ^90 

295.  1470—1479.  Máídagi  Fagranesskitkjtl  .  .  .  330—331 
2m.  1461—1472.  Máldagi  Olaumbæjarkirkjti  .  .  331—332 
297.  1461—1499.  Máldagi  Grímstungnákirkjii  .  .  302— 3SðSl 
m     1462—1486.  Máldagi  UndenfeUskirkju     .     .     .  338—334 

299.  1461-^1479   og    eldrí.    Máldagi   Staðarbakká- 

kirkju .  334—337 

300.  1461—1499.  Máídági  Meískirkju  í  Miðfiréi      .  8^8—339 

301.  1461— 149a  Máldagi  Stöðar  í  Hr4tafirði     .     .  839—340 

302.  1461—1486.  Máidstgi  Tjaröar  á  Vatn&öesi  *     .  340—0411 

303.  1461—1488.  Máldagi  Breiðábóístaðar  í   VéBtí- 

Bi^i     .    . 3141—343 

304.  1461—1491  MMagi  Hóia  i  Vestrkópí  .    .    .  343—8^44 

305.  1461—1501.  Máldagi  Höskuldsstaðakirkj^'  .  .  344—346 
806.     M72— 1479.  Máldagi  Viðidalstungu    ....  847—349 

307.  1461.  Máíldagi  Soltastaða  .....  -i^  ^^.  349—^ 

308.  1461(?).  Máldagi  Miklagarðs  i  Eyjafirði  J  u  f%  360—351 
8€9.     1461.  Máldagi  Auðkúlustaða  .......  351—352 

310.     1486.  fíálfiirkn^al  í  HiinaTatnsþiö^      .     .     .  3'52— 31^ 

811.     1487.  Hálfkirknatal  íyrir  norðan  Vatnsskaíð   .  856—357 

312.     [1461  |i  Máldagi  Bergstaðakirkju 357—358 

313^.     [1461].  Skrá  um  stærð  Hóladómkirkju     ...  358 

314.     [1486—1487].  Alfeirknatal  í   H^iabiskupsdæmi  858—361 


h* 


XX  RÖÐ  OG  EFNI  BEÉFANNA. 

Bl8. 

815.  1462,  12.  Febr.  Kaupbréf  um  öxará  í  Ljósa- 
vatDsþingum 362 

816.  1462,  11.  Maí.  Kvittun  um  andvirði    fyrir   til- 

tölu  til  Skóga  í  Öxarfirði  . .      362—863 

317.  1462,  17.  Mai.  Bróf  um  reka  lukta  Kirkjubæ  i 

Tungu 363—364 

318.  1462,  5.-6.  Júli.  Eyrarlandsdómr  um  Hrafna- 

gHssel 364—365 

319.  1462,  5.  Júli.  Eyrarlandsdómr  um  Drangey     .      36ö— 867 

320.  1462,  5.  Júli.  Eyrarlandsdómr  um  íferð  í  Drang- 

ey    . 367—368 

321.  1462,  6.  Júli.  Samningr  Porleifs  BjörDSSonar 
og  Stefáns  Jónasonar  um  peninga  eptir  sira  Jón 

Jónsson  ofl 368—369 

322.  1462,  7.  Júlí.  Vitnisburðr  um  afhending  Hruna-         :      ::' 
staðar 369—870 

323.  1462,  9.  Júli.  Kaupbróf  Björns  Þorleifssonar 
um  öuðmundareignir  útgefið  af  Kristjáni  kon- 

ungi  hinum  fyrsta 370 — 371 

824.     1462,  19.  Júli   eða    20.    Dec.    Vitnisburðr   um 

landamerki  Hóls  í  Kinn  og  Grarðshorns  .     .     .  371 — 372 

325.  1462,  1.  August.  Kaupmálabróf  Andrésar  Guð- 
mundssonar  og  Þorbjargar  Ólafsdóttur    .     .     .  872 — 373 

326.  1462,  3.  Okt.    Kvittunarbróf  Þormóðar    Ólafs- 

sonar  til  handa  Arna  Jónssyni   ......      373 — 874 

827.  1462,  14.  Okt.  Kristján  konungr  hinn  fyrsti 
samþykkir  kosning  Sveins  prests  Pótrssonar 
til  biskups  i  Skálholti .      374—376 

328.  1462,  14.  Okt.  Vitnisburðr  um  viðskipti  sira 
Narfa  Böðvarssonar  ofl.  við  Haldór   Hákonar- 

son  ofl. 376—377 

329.  1462,  22.  Okt.  Borgunarbréf  fyrir  sira  Böðvar 
Jónsson  um  peninga  staðarins  i  Hjarðarholti  i 
Laxárdal 377 

330.  ffyrir  1463J.  Skrá  um  eignir  Hvanneyrarkirkju 

i  Andakfl 378 

331.  14G3,  24.  Aprfl.  Skiptabróf  hústrú  Margrétar 
Vigfúsdóttur  með  dætrum  sínum 378 — 379 

332.  1463,  11.  Júni.  Dómr  ÖrDÓlfs  sýslumanns  Ein- 


BÖÐ  OG  EPNI  BREFANNA.  'XXI 

Bls. 
arssonar  um  Deildará  á  Skálmamesi   ....     379 — 380 
383.     1463,  2.  Júlí.  Kaupbróf  um    Hlið  í   Boluugar- 

vik  fyrir  Meiravatn  í  Skagafirði 381 

334.  1463,  8.  Júlí.  Bréf  Kristjáns  Danakonungs  hins 
fyrsta  um  sekkjagjöld,  birting  steíhu  og  dóma 

og  um  vígsbætr 381—386 

335.  1463,  1.  Aug.  —  1478,  31.  Júlí.  Bróf  um  mat 
á  staðnum  og  kirkjunni  í  Hjarðarholti  i    Lax- 

irdal     .    .     .    .    .    .    .    . 386—387 

336.  1463,  4.  Aug.  — •  1468    1.  Júli.  Bréf  um  kaup 
Björns  I>orleifssonar  á  jörðunni  Oddgeirshólum 

i  Móa 387—388 

337.  1463'),  14.  Aug.  Kvittunarbróf  Henriks   Kep- 
kens  til  handa    Birni  Þorleifssyni    um    fyrstu 

söl  fyrir  Guðmundareignir 388 — 390 

338.  1463,  2.  Sept.  Kaupbréf  um   Guðmundarlón    á 
Langanesi  ásamt  rekaparti  i  Dritvík  ....      390—391 

339.  1463,  2.  Sept.  Kaupbréf  um   Haldórustaði   og 
Leifsstaði. 391—392 

340.  1463,  16.  Sept.  Kaupbróf  um  Presthvamm  .    \u  ''>'a  '     392 

341.  1463,  16.  Sept.  —  1464,  25.    Febr.    Samningi^'  '  - 
Eyjólfs  Arnfinnssonar    og    Odds    I>orkelssonar 

um  arf  eftir  G-uðrúnu  Arnfinnsdóttur  ....      392 — 394 

342.  1463,  20.  Sept.  Kaupbróf  um  Ás  í  FeUnm  með 

Itökum  og  landamerkjum 394 — 395 

343.  1463,  10.  Okt.  —    1466,    10.   Apr.    Gjafabróf 

Björns  Sæmundssonar  um  Dattstaði    ....  396 

344.  1463,  24.  Okt.  Lúkningarbréf  Þorsteins  prests 
Jónssonar  út  af  ráðsmannsstarfi  Hólastaðar     .      396  -397 

346.     1463,    10.    Nov.    Úrskurðr   Brands   lögmanns 

Jónssonar  um  sýslubréf  Ólafs  biskups     .     .     .      398 — 399 

346.  1463.  Afhending  staðarins  í  Hólum   i   Hruna- 
mannahreppi 399 

347.  1463.  Skrá  um   eignir   Reykholts,    þegar   sira 
Hrafn  Grilsson  meðtók,    en   Einar  bóndi  Orms- 

son  afhenti 399—400 

348.  [c.  1463  —  c.  1470J.    Máldagi    Mariukirkju    á 

Kroppi  í  Reykjadal 400 


*)  1464  er  prentvilla  yfir  fyrirsögn  bréfsins  hór  i  bókinni. 


xxn 


^D  Oa  HFNI  BBÉFANKA. 


Bls. 
340.    f<?.  1463— c.  1470].   M4iaagi   Thomftskirkju   4 

Varmal^ðk  i  Borgaríirði  ,  .  .  .  \  .  .  ,  401 
3^;     [c.  1463— c.  UTOj.MáldagiBæjarkirkjttíBorg^ 

arfirði 4QI— é02 

351.  1463— J470.  Atlwpdipg  stftðarÍB^  i  MiklahQlti, 

þflgar  8ira  Helgi  Magnúsgon  tók  yið  .     .     .     .  408 — 403 

352.  1463.  StaðarreiJwiiigr  Gril^bakka,  þegap  <^u9r 
mundr   pr^stj*    Jíai'faSK^l^    slepti,    §ft    Þorbjöru 

pp^tr  Ámundason  t^k  við  •  •  •  •  •  .  •  .  .¥M — 404 
863.     fc.  1463— c.  H701.  Sá9)9stai5aia;él4agi  í  Svitáíw 

SÍðu       ,,,.,.,,,.     tYo?*í':i^!  M^cJ  .;  404 

3R     fo,  1463— c.    U70J.     porgautsptaðaipáldagi    í 

Hvitáraíðu     . 40Ö 

365.    fc.  1403— (J,  1470].  Máldagi  NorðtuugukÍTkju  í 

jpiverárhlið 405 

856.    [c.  1463-^c,  1470J.  MMdagi  hálfkirfe'^öPftr  ^ 

I^ftínbastöðupa  ^  Mýrum     v   .    ,    .    ..    .    ^    ♦  406 

357.  1463.  I^ptr  Ormsson  afhepdiy  staðarfé  i  Httar- 
^ai  1  umhoði  Jóns  biskups  ^teph^nssonar  ^ig^ 

urði  pj-esti  (beigalda)  J^ussyni   •     ,     .     •     •     •     4Ö6— 4PÖ 

358.  [c.  1463]t  M4ldagi  Hvanfteyrwkirkju  í  Borgftí- 

firði  .,,...,..,,,,.,  403-409 
8Ö8.     |o.  1463— 147QJ.  Máldagikirkjunflftr^  Hofstöð^ 

um  á  Mýr^ro     , ,...,.  4Í)9 

§60.    1464,  29.  Jan.  Kaup-   og  laudamerkjabi'^f  um 

jörðina  ííýjabæ  i  ÍJystrumdöluui  í  Skagaíir^i  409— t^IQ 
^X.     1464,  5.  rebr.  Bréfum  tíuudargr^ðaluí>6runn- 

ar  riunbpgadóttur  af  Valþjófsgftpðuí4  til,  í^reíít- 

Wla ,     ,    ,     ,    ,     410-411 

362.  1464,  6f  Marts.  Skipunarbréf  Jóns  biskups 
Btephánssonar  um  að  fylgja  pkuU  við  tiðagerð 
1  Skálholtsbiskupsdæmi  orðubók  erkistólsin^  í 
Niðarósi,  en  leggja  niðr  nokkrar  venjur  hinijR 

fyrri  biskupa     ,     ,     ,     ,     ,,     .     ,     ,     ,     .     •-     .      4U— 412 

363.  [1464],  Skipau  Jóns  biskups  Stephéns^ouar  um 
nokkrar  breytingar  á  kirkjusöng    og    tiðai^tri 

í  Skálholtsbiskupsdæn^i  .  .  .  .  •  .  •  •  413 — 415 
fl^.     1464,  24.  April.  KaupmálabrófBjOrns^æTOUnds^ 

sonar  og  Snjóíriðar  Björnsdóttur 416—416 


BÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XXIII 

Bls. 

365.  1464,  1.  Maí.  HandlagDÍngar  og   kvittunarbróf 

um  Njálsstaði  á  Skagaströnd 416 — 417 

366.  1464,  9.  Mai.  PrófentubrófÁma  Jónssonar  við 
klaustrið  á  Þingeyrum 417 

367.  1464,  10.  Mai— 1471,  23.    Jan.    Kaupbréf  um 

Skarð  i  Fnjóskadal  og  fleiri  jarðir 418 — 419 

368.  1464,  lö.  Mai.  Kaupbréf  um  Stokkahlaði  í 
Eyjaíirði  gegn  Snartarstöðum  og  Brekku  i  Gnúpa- 

sveit 419—420 

369.  1464,  18.  Maí.  Kaupbróí  um  Kasthvamm,  Jó- 
disarstaði  og  Höskuldsstaði 420 — 421 

870.     1464,  29.  Júní.  Samþyktarbróf  um   sölu   Guð- 

mundarlóns  á  Langanesi 421 

371.  1464,  10.  Júlí  —  1465,  22.  Sept.  Eignaskipta- 
bréf  þeirrá  Barðsbræðra,  Haldórs,  Hrafhs  og 
Snjólfs  Brandssona 422 — 423 

872.  1464.  13.  Júlí.  Dómr  Ólafe  biskups  um  hald 
^órunar  Finnbogadóttur  á  Valþjófsstöðum  í 
Grnúpasveit 423—- 424 

373.  1464,  14  Júli  eða  22.  Dec.    Bróf  um   veðlýs- 

ing  í  jörðina  Klifshaga 425 

374.  1464,  21.  Júli.  Dómr  Jóns  biskups  Stepháns- 
sonar  um  iskyldarsauði  frá  Hjáhnholti  til  Skál- 

holts 425—426 

375.  1464,  22.  JúH  —  1465,  4.  Júní.  Lýsing  Ólafs 
prests  Þorgeirssonar  um    dómslestr   yíir   JÞór- 

uni  Finnbogadóttur 426—427 

376.  1464,  30.  Júli.  Dómr  Helga  officialis  Þorkels- 
sonar  um  staðarafhending  i  Hjarðarholti  í  Lax- 

árdal 427—430 

377.  1464,  31.  Júlí.  Kvittunarbréf  til  handa  Ólöfu 
Loptsdóttur   og    Birni    I>orleifssyni    um    lokin 

önnur  söl  fyrir  Guðmundareignir 430 — 431 

378.  1464,  la  Aug.  Samþyktarbréf  Ólafs  biskups 
um  staðaskipti  sira  Ólafs  Þorgeirssonar  og 
Magnúsar  Ásgeirssonar 431 — 432 

879.     1464,  20.  Aug.  Transskriptarbróf 432 

380.     1464,  29.  Aug.    Helgi  prestr  Magnússon    gefr 

Sturla  bróður  sinum  Eyrarland  i  Eyjafirði  .     ,     432—433 


XXTV  RÖÖ  OQ  EFNI  BRÉFANNA. 

Bls. 
381.     1464,  2.  Okt.  Dómr  Brands    sýslumanns    Sig- 

urðssonar  um  lambatoll    af  Eyvindarstaðaheiði     433—434 

882.  1464,  17.  Dec.  Prófentubróf  Sveins  Guðmunds- 

sonar 434 — 435 

883.  1465,  4.  Janúar.    Vitnisburðarbréf  um    Syðra- 

VaUholt  i  Skagafirði 435—436 

384.  1465,  14.  Janúar.  Dómr  Ólafs  biskups  og  klerka 

hans  um  Syðra-Vallholt 436—489 

385.  1465,  17.  Janúar.  Samþyktarbróf  Ólafsbiskups 

ura  ValJholtsdóm 439—440 

386.  1465,  11.  Febr.  Vitnisburðarbréf  um   rekatöku 

í  Náttfaravíkum 440 — 441 

387.  [1465,  18.  Marts].  Vitnisburðarbréf  um   Skjall- 

andafoss 441 — 442 

388.  1465,  18.  Marts.  Vitnisburðr  um  sama     ...  442-443 

389.  1465,  15.  Apríl.  Gjafabróf  Solveigar  Guðmundar- 
dóttur  til  handa  Lopti  Ormssyni,  og  kýs  hann 

sér  Reykhólaeignir 443 — 444 

390.  1465,  28.  og  29.  April.  Skiptagerningr  á  Gufu- 

skálum  á  Snæfellsnesi 444 — 445 

391.  1465,  1.  Maí.  Vitnisburðr  um  DI,  m,   Nr.  85 

og  99 445—446 

392.  1465,  21.  Maí.  Bréf  um  fé  það,  er  afhent  var 
í  umboði  hústrú  Margrétar  Vigfúsdóttur  Bjarna 
Marteinssyni  vegna  Ragnhildar  konu  haus  í>or- 
varðsdóttur 446—447 

393.  1465,  13.  Aug.  Transskriptarbréf 447 

394.  1465,  13.  Aug.  Kaupbréf  Eiríks  Árnasonar  og 

Arna  Steinarssonar  um  Brekkur 447 — 448 

395.  1465,  4.  Sept.  Björn  Sæmundarson  handleggr 
Ólafi  biskupi    jarðirnar    Dattstaði    og    Hóla    í 

reikning  Einarsstaðakirkju 448 — 449 

396.  1465,  26.  Sept.  Kaupbréf  um  Hvallátr  á  Rauða- 

saDdi 449—450 

397.  1465,  26.  Sept.  Kvittunarbréf  um  Hvallátr  .     .      450  -451 

398.  1465,  27.  Sept.  Bróf  um  Stokkseyrarkaup  Jóns 
Ólafssonar 451 

399.  1465,  3.  Okt.  Dómr  Odds  lögmanns  Ásmunds- 

sonar  um  sölu  á  parti  úr  Bustarfelli    .     .     .  451 — 453 

400.  1465,  3.  Okt.  Samningr  Kristjáns  Danakonungs 


RÖÐ  OG  EPNI  BRÉPANNA.  XXV 

Bls. 
hins  fTTsta    og    Edvards    Englakonungs    hins 
jQórða  (ágrip) 4Ö3 

401.  1465,  6.  Okt.  —  1468,  28.  Apr.  Kaupmálabróf 
Eyjólfs  Böðvarssonar    og    Guðrúnar    Þorkels- 

dóttur -ííJM^*  ;^<í.     464— 455 

402.  1465,  20.  Nóv.  Dómr  Odds  lögmanns  Ásmúhdö- 

sonar  um  kaup  Jóns  Ólafssonar    á    Stokkseyri  45&-— 456 

403.  1465.  26.  Nóv.  Bréf  um    eignarumboð    Þórðar  ;;*^'' 
Erlingssonar,  dóttursonar  Styrs  Snorrasonar    .  ''' ^      466 

404.  1466,  9.  Janúar.    Bréf  um  landamerki  Sands  i 

Aðaldal  og  Sílaiækjar  ^'^.ií^'r^'^li'' F^V»  .'''iH''.   *.     457—458 

405.  1466,  4  Marts.  Transskriíitarbróf  .    .    .    .'.  458 

406.  1466,  2.  April.  Prófentubréf  Magnúsar  Jónsson- 

ar  og  Margrétar  Finnbjamardóttur 458 — 460 

407.  1466,  6.  April.  Forboðsbréf  Björns  Þorleifsson- 

ar  um  tollver  í  Bolungarvik 406 

408.  1466,  7.  April.  FalsbrófumDynjandai  Grunna- 

vík  .    .     .     . 461—462 

409.  1466,  2.  Júni.  Landamerkjabréf  Sands  i  Aðal- 

(n.      dal 462—463 

410.  1466,  17.  Júni.   Vitnisburðarbróf   um    Stokks- 

eyri 463—464 

411.  1466,  20.  Júni.  Dómr  Ólafs    biskups    um    Jón 

prest  Pótrsson,  er  þjónustað  hafði  Finnboga 
Jónsson  og  hans  fólk  og  messað  yíir  i  forboði 
biskups .     464 — 465 

412.  1466,  21.  Júni.  Vitnisburðr  um  messugerð  síra 

Jóns  Pétrssonar  i  Grenjaðarstaðakirkju  á  dýra-  '■' 

dag 465—466 

413.  1466,  25.  Sept.  Transskriptarbróf 466 

414.  1466,  13.  Okt.     Bréf   um   lúkning  Ærlækjar  í  í'-^ 
Öxarfirði  fyrir  Stokkahlaði  i  Eyjafirði      .     .     .  466—467 

415.  1466,  30.  Okt.  Kaupbróf  um    Oddgeirshóla  og 

Tún  i  Elóa 467—468 

416.  1466,  28.  Dec.  Kvittunarbréf  Kristjáns  konungs 
hins  fyrsta  til  handa  Birni  Þorleifssyni  um 
lúkning  þriðju    salanna    fyrir    G-uðmundarpen- 

inga 469 

417.  1467,  8.  Janúar.  Gjafabréf  um  Sandlæk  iGnúp- 
verjahrepp  til  Skálholtskirkju      ......     470—471 


XXVI  EÖD  00  BFNI  BBÉFANNA. 

Bla. 

418.  1467,  13.  Janúar.  Gjaíabróf  um  UppsaU  h&lfa 

í  Eyjafirði  til  Munkaþverárklaustrs      ....      471 — 472 

419.  1467, 23.  Marts.  Vitnisburðarbróf  um  landamerki, 

ítök  og  ítölur  Viðivalla  hinna  ytri  i   Fljótsdal  472 

420.  1467,  31.  Marts.  Kaupmálabróf  Hallvarðs  Ás- 
mundssonar  og  Valgerðar  Keneksdóttur  .    .    .  473 

421.  1467,  1.  April.KvittunarbréfumandvirðiEfsta- 

dals  i  Ögrsþingum .    .  474 

422.  1467,  7.  Apríl.Kvittunarbréfummilligjöf  Kast- 
hvamms,  og  Jódisarstaða  og  Höakuldsstaða  474 — 476 

428.     1467,  7.  April.  KaupbrófumÁlfadalálngjalds- 

sandi,  Hraun  og  fleiri  jarðir       476 — r476 

424.     1467,  10.  Apríl.  Bróf  um  jarðeignir  þær,    sem 

i    j      hÚBtrú  Margrétu   Vigfiísdóttur   væri    til    erfða 

faUnar  á  Rogalandi 476—477 

426.  1467,  19.  Apríl.  Kaupbróf  um  Voga  á  Rosm- 
hvalanesi,  Gunnólfsá  í  Ólafsfirði,  og  Þernuvík  og 
fleiri  jarðir  vestra 477 — 478 

426.  1467,  24,  Apríl.  Kaupbróf  um  Tungu  1  Núps-       .        >; 
dal 478-479 

427.  1467,  24.  ApríL  Kaupbréf  um  Áb  1  Vatnsdal 

ívU      Og  XJppsaU  í  Skagafirði.    .    .....     .     .     479—480 

428.  1467,  25.  April.  Transskriptarbróf  .....     480—481 

429.  1467,  2.  Mai.  Byggingar    og   landamerkjabróf 

um  MæUfeUsá  í  Skagafirði  •-,»,  >{,„..    .    .    .    .     481—482 

480.     1467,  15.  Júni.  Kaupbrófum  Bfstaland  i  öxna- 

dal 482—483 

431.     1467,  26.  Júní.  Tranaskriptarbréf 483—484 

482.  [1467].  Sendibróí  Bjöms  Þorleifssonar  tU  Brands 

•;         lögmanns  Jónssonar 484 — 486 

483.  1467,  26.  Júni.  Bróf  um  lúkning  Bjöms  í>or- 
leifssonar  á   lögmannskaupi   Branda  Jónasonar     486 — 487 

434  1467,  6,  Sept.  Dómr  Brands  lögmanns  Jóns- 
sonar  um  rán  og  gripdeildir  Arnbjamar  Sæ- 
bjaraarsonar 487—490 

435.     1467,  14.  Sept.  Kaupbróf  um  Knjót  á  Rauða- 

sandi  og  Hól  i  Öuundarfirði  .......     490—491 

486.     1467,  2L  Sept.  Sveinn  biskup  í  SkálhoUi  skip- 

ar  háUkirkáu  á  KirkjubóU  i  Valþjófsdal       .    .  491 


RÖÐ  Oa  KFNI  BRÉFAWA.  KXVII 

Bls. 

437.  1467, 22.  Sept.  Virðingar  og  kvittunarbróf  Sveins 

biskups  í  Skálholti  um  Ögrskirkju  .....  492 

438.  1467,  .1.  Okt.  Vigslu  og  aflátsbréf  Syeins  bisk- 

ups  um  Holtskirkju  í  Saurbæ     ......  4Ö2— 484 

489.    1467,  7.  Okt.  Kvittunarbróf  Sveins  biskups  um 

porcio  Staðarfellskirkju  .     , 494— 49& 

OQ,    1467,  13,  Okt.Vitnisburðarbréfumkaup  þeirra 

Ara  GuðmundssQuar    og    SvQÍqs    Branda^onar  -hxíí^x     ÁJbík 

um  Brjanslæk  og  Jjæi^areignir    og    ^pn    fleiri  = 

jarair ,  495—497 

44Í.    1467,  23,  Okt.  Skiptabréf  eptir  Biörn  l^orl^ifs- 

W  ríka .^l—m 

442.  [1467,  23.  OktJ.  Skrá  um  skuldir   eptir  Björji  -<:*?  ^     .íUU' 
í>orleifssoii  andaðan  .     .    ,    ,    , 50^ — 504 

443.  1467,  12.  N6v.  Kaupmálabréf  Hrafns  Brandu- 

^ORar  og  Margrótar  Eyjólfsdóttur    ,    ,    .     »    ,  604 — 506 

444.  1467,  19.  Nóv.  KaupmáJabréf  Mag^íisar  Magn- 

/i^onar  og  Sigríðar  Jónsdóttur &0§ — 607 

445.  1467,  20,  ]S[ov.  J>6mv  Ólafs  biskup^  Rögnvalds-  •aH    .mk- 
3onar  um  áverka  og  banatilræði  Jóps  Einars^ 

sonar  yið  síra  KAr  ^10^380«     .     .     .     .     .     •     .  ÖQ7— ^0 

446.  1467,  29,  Nóv,  Kaupmálabróf   FinubQg^  ^áns- 

sonar  og  Málfríðar  Torfadóttur   .    .    •    -    »    .609—610 

447.  1467,  19.  Dec.  Kaup-    og  landamerkjabréf  um 
pórólfsdal  i  Lóni,  hálft  SkálafeU  og  hálfa  Sœv'  -í, 
arhóla  í  Mlahverfi    .     ,    .    .     ,    ,  ;;.^.,/,,-:^    .  &10— ^U 

448.  1467,  22,  Dec.  Transskriptarbr^f     tfr.f.''.    .     •  6U— 512 

449.  [c.  1467].  Afhending   staðarins   í  Hrepphól^m  H% 

460.  1467.    Milda^i  kirkjunnar  i  Eyri  í  ilptaíirði  6X2—613 

461.  14^8,  16,  Janúar.  Dómr  Ólafs  biskups  um  bætr 
af  bræðrum  Skúla  Árnasonar,  aepa  saBrt  hafði 
biskupinn  í  visitazíu  .,..,,..,,  513 — 514 

452.  1468,  6.  Febr.  Kaupbróf  um  Skarð  íLangadal 

og  Eyvindarstaði    ...,,.,....  614—616 

453.  1468,  2.  Marts.  Bréf  um  landamerki  ílifadals  i 

Kjós  pg  Mýdals     .     ....     .     ...     .     .  516 

454.  1468,  30.  Marts,  Borgunarbréf  til  handa  (jrriwi 
Þorsteinssyni  um  staðarpeninga  ......  616 — 617 

466.     1468,  8.  Apr.  ^  1469,  24.  mU  Handlagning- 

arbróf  um  Tannstaðabakka,  Útibliksistaði  ofl,   .»  5J,7 — 618 


XXVni  BÖÐ  OQ  EFNI  BRÉPANNA. 

Bl8. 

466.     1468,  18.  Mai.  Transskriptarbréf 518 

457.     1468,  29.  Mai.  Bróf  um  landamerki  Klifshaga 

i  Öxarfirði 519 

468.     1468,  5.  Jiiní.  Bréf  um,  að  Reykir    i    Miðfirði 

eigi  veiði  i  og  land  að  Bugðuhyl 519 — 520 

459.  1468;  8.  Júni  —  1469,  4.  Febr.  Kaupbróf  um 
Vatnsenda  i  Ólafsfirði 520— Ö21 

460.  1468,  22.  Júni.  Dómr  Jóns  sýslumanns   Þórð- 
arsonar  um    vigsmál    Hallyarðs  Ámundssonar, 

er  Skúla  Arnason  ófyrirsynju    í    hel    sló     .     .      521 — 622 

461.  1468,  24.  Júní,  Transskriptarbréf 623 

462.  1468.  Brófsform  Hallvarðs  príors  förumunka    .      623—524 

463.  1468,  7.  Júli.    Kvittunarbróf  Sveins  biskups  i 
Skálholti  um  Kirkjubólskirkju  i  Valþjótsdal     .      624—625 

464.  1468,  24.  JúK.  Sáttmáli  milli  Ólafs  biskups  og 

sira  Jóns  Pálssonar 625—526 

466.     1468,  25.  Júli.  Samþyktarbróf   Sveins  biskups 

um  MiðfeUskaup 526—627 

466.  1468,  14.  Aug.  Bréf  um  landamerki    Sigriðar- 

staða  og  Vestri-Tjarna  i  Ljósavatnsskarði    .    .  527 — 628 

467.  1468,  29.  Aug.    Lýsing  Ólafar  Loptsdóttur  um 
Galtames  i  Víðidal 528—529 

468.  1468,  5.  Sept.      Úrskurðr    Brands    lögmanns 
Jónssonar  um  vig  Skúla  Arnasonar     ....  529 — 530 

469.  1468,  9.  Sept.    Transskriptarbréf    .....  530—531 

470.  1468.     Visitazia  Sveins  biskups  i    Skálholti    á 
fíólmum   i  Reyðarfirði 631 

471.  1468,  14.  Sept.    Bróf  um  lúkning  fimm   hund- 
raða  i  hálfkirkjuskyld  á  Kirkjubóli  í  Valþjófs- 

dal 631—632 

472.  1468,  1.  Okt.  — 1474,  19.  Júni.    Festingarbróf 
Sumarliða  Eirikssonar  og  Guðránar  Arnadótt- 

ur 532—533 

473.  1468, 11.  Okt.  Kaupbréf  um  Reyki  i  Fnjóskadal, 
Efrihóla  i  Gnúpasveit,  Skógai   Fnjóskadal    og 

fleiri  jarðir 533—534 

474.  1468,  16.  Okt.      Kaupbréf  um    Böðvarshóla    i 
Vestrhópi 634 

475.  1469,  13.  Febr.     Vitnisburðr  Jóns   Alexiusson- 

ar  um  tolla  Vatnsfjarðarkirkju 536 


RÖÐ  OG  EPNI  BRÉFANNA.  XXIX 

Bls. 

476.  1469,  14.  Marts.  Bréf  um  lúkning  HaUdórs 
Hákonarsonar  á  hálfkirkjuskyldargjaldi  Kirkju- 

bóls  í  Valþjófsdal  til  Holts  i  Önundarfirði  .     .      536—536 

477.  1469,  28.  Marts.  Vitnisbnrðr  Auðunar  Þórð- 
arsonar  o.  fl.  um  Bolungarvikrtolla  Vatnsfjarð- 

arkirkju 536—537 

478.  1469,  28.  Marts.     Vitnisburðr    Þórðar  Auðun- 

arsonar  um  BolungarvikrtoUa      .     .     .  .  jfe-jjijy^j  .  538 — 539 

479.  1469,  12.  Maí.  Kaupbróf  um  Brimnes  i 
Svarfaðardal 539—540 

480.  1469,  3.  Júní.    Kaupbréf  um  Mósreka  í  Fljót- 

um 540—641 

481.  1469,  13.  Júni.  Kaupbréf  um  SandíeUshaga  í 
Öxaríirði 641_542 

482.  1469,  14.  Júni.    Transskriptarbréf      ....  542 

483.  1469,  14.  Júní.  Vitnisburðr  Brands  prests 
Teitssonar  og  Bjarna  Bjarnasonar  um  hvað 
standi  i  testamentisbréfi  Bjöms  Jórsalafara  um 
BolungarvíkrtoUa  (SkaUabrófið) 543—544 

484.  1469,  27.  Júní.  Úrskurðr  Sveins  biskups  um 
BolungarvikrtoUa 544 — 545 

486.     1469,  4.  JúU.      Kaupbróf  um    Böðvarshóla    i 

Vestrhópi  og  Steinsstaði  i  Öxnadal 546 

486.  1469.    Reikningr  Kirkjubólskirkju  í  Langadal      547—648 

487.  1469,  15.  Aug.  —  1475,    23.    Mai.     Kaupbréf 

um  Krossnes  í  Eyrarsveit 548 — 549 

488.  1469,  21.  Aug.    Kvittunarbróf  Sveins    biskups 

um  andvirði  Brúnastaða 549 — 650 

489.  1469,  31.  Aug.  Kaupbróf  um  Krossnes  í 
Eyrarsveit     . .  550 — 561 

490.  1469,  17.  Sept.  Kvittunarbréf  Eiriks  Bjöms- 
sonar  ráðsmanns  i  Björgvin  til  handa  Ólafi 
biskupi  Rögnvaldssyni  um  afgjald  Skagafjarð- 

arsýslu 551—652 

491.  1469,  23.  Sept.  Lýsing  Solveigar  Guðmunds- 
dóttur,  að  hún  hafi  gefið  Andrési  bróður  sinum 

Saurbæ  á  Rauðasandi  og  fleiri  jarðir       .     .     .  562 

492.  1469,  26.  Sept.     Umboðsbróf  Skúla    Loptsson- 

ar  Guðna  Jónssyni  tU  handa 552 — 553 


XXX :  Rði)  Oö  EM  BRÉÍ'ÁNÍÍA. 

Bls. 

493.  1469,  16.  Okt.     Bréf  Om    laDdamerki    Þóríiar- 

staða  í  Fnjóskadal 668—654 

494.  Í469,  18,  Okt.    Bréf  um  sama  efni    .    .     .     .  664—565 

495.  1469,  10.  Dec.  —  1471,  80.  Apr.     Katípmák- 

bróf  Páls  Jónösonár  ógMargrótðkr  Eyjólfsdóttur  556—656 
édé.     1469.     Skrá  um  eignir  kirkjunnar  i   Kalraan»- 

tungu    .     .     .     .* .     .     .     .  5ð6 — '667 

4^7.     1470.     Skrá  um  peninga  á   %ri   1    Seyðisfirði 

og  um  landaínea*ki  Eyrar  og  fleiri  jarða  .  .  .  557 — 668 
486.    '[1470]»     Vitnisburðr  um  dauða  Helgu  Þoíleifff- 

dóttur  ...............  658— 559 

4&Ö.  fl470}.  Vitnisburðr  um  sama  efni  .  .•.-.•  •--  659 
500.  [1470|.  Vitnkbarðr  um  sama  ejfoi  .  .'  . -.  ^'^*'-'  660 
(501.     1470,  4.  Febr.    Kaapmálabróf  Lopts  Ormsso-n- 

•  ar  og  Gunnhildar  Fétrsdóttur      ......  600— öé'l 

502.     1470,  5.  Febr.     Gjafabréf  Kristínar  Guð'nadott- 

ur  til  öuðna  Jónssönar  sonar  síns  ....  561 
608.     1470,  ö.  Marts.  Úrskurðr  Odda  ofíicialis  Pótrs- 

sbnar  um  veiði  í  Andakílsá         562 — 564 

604.     1470,  8.  Aprií.    Bréf  Kristjáns   konungs    kíös  -'i      ^<:^> 

I.  til  Islands  með  Henriki  Kepken      ....  56J4— 665 

606.  1470,  20.   Apríl.      Vitnisburðr   um   fæðingarár 

oí(:      Solveigar  Guðmuildardóttur 506—566 

806^.     1470,  18.  Maí.     Transskriptarbróf 666 

607.  1470,  27.  Maí.     Vitnisburðr  um  toll-laust  skiíp 

uBidan  Hlið  í  Bolungarvik       .^  í/t>»í  j  <;^it>^o'i/i  666—567 

608.  1470,  2.  JúHÍ.    Vitnisburðr  tim:    ðkiptfc  &  As-  ' 

garði  i  Hvammssveit .  567—568 

609.  1470,  4.  JÚBÍ.    Testamentisbréf  EinairB    bóuda 

ií'-       örmssonar 668—671 

610.  1470,  12;  Júni.   Vítnisburðr  um'  toll-lartiBt  skip 

frá  Neðríhlíð  i  Bolungarvík 571—672 

511.     1470,  20.   Júni.      Kaupbróf    um     EoHttbæ    í 

*:'        Flíótshlið 572-573 

612.  1470,  20.  Júní.  Transskriptarbréf  ....  m-^U 
518.     1470,  27.  og  28.    Júnl.      Sveinn    biskup    sam- 

í:'.''      þykkir  Nr.  508 ðí/^— 576 

614.     1470,  80.  Júní.     Loptr    Otmsson    fær    Jl'^orl'eifi 

•  '      íBjtossyHÍ  þá  tiltölu,  er  h'aoia   þóttiat    eiga   tii- 

Guðmundareigna 576 — 676 


XXXI  RÖD  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

BlB. 

415.     1470,  26.  Ang.    Kvittunarbréf  um   Vatnsenda 

i  Ólafsfirði 576 

516.  1470,    26.     Ang.       Vitnisbtirðr    nm   rekamork 

Skóga  og  Byrgis  i  Öxarfirði .  576_ö77 

517.  1470,  2.  Sept.    Vitnisburðr  nm  toH-lanst   skip  'url     .Voo 
frá  Meirihlið  i  Bolungarvik Ö77— 579 

518.  1470,  11.  Sept.     Sveinn  biskup  setr  alkirkju  á 
Kirkjubóli  i  Valþjófsdal     .     .     .     .     ...     .  579-580 

519.  1470,  12.  Sept.     Vitnisburðr  um  gj5f  Solveigar  • -' .       '^-i 
Guðmundardóttur  i  Saurbæ    á  Rauðasandi    til  -•'' 
Andrésar  bróður  sÍBS     .     .     .     .     .     .     .     .     .  580— ð81 

520.  1470,  15.  Sept.      Kaupmálabréf   Bárðar   Jóns- 

sonar  og  Guðrúnar  Halidórsdóttur  .     .     .     .     .  681 — 682 
621.     1470,  21.  Sept.     Skrá  um  Qármuni  kirkjunnar 

i  Gufudal ©82—683 

522.  1470,  31.  Okt.     Kaupbréf  um   Mosfell   i   Mosw 
feilssveit  og  Hraungerði  i  Flóa  .'    *     .-  :    .••  \  583—684 

523.  1470,  7.  Nov.      Bréf    um    hórdómá    Rto^lfs 
Höskuldssonar 584 — 586 

524.  1470,  12.  Nóv.    Kaupbréf  ura  Krossnes  í  Eyr- 

arsveit 585—686 

525.  1470,  11.  Dec.     Skipun     Sveins    biskups    um 
sex  aura  toll  kirkjunnar  á  Kirkjub^li  i  Langa- 

dal .      586—687 

526.  [eptir  1470].     Skrá  um  skuldir  Jóns  Ketilsson- 

ar  og  gjafir  til  Hvanneyrarkirkju  i  Andakil     .  587 — 688 

527.  feptir  1470].    Teetamentisbréf  Ounnhildar  Ver- 
mundarddttrar  á.  Hvanneyri  í  Andakíl ....  588 — 689 

528.  fum  1470  eða  1460].     Skrá    um    eignir    Hofs- 

kirkju  {  Vatnðdal .     .  589 

529.  fum  1470].     Skipan  Sveins  biskups  í  Skálbotti', 
þar  sem  hann  staihfestir  ýmsar  ski|)anir   hinöa 

fyrri  biskupa      .     . .       -  •      690 

530.  [um  1470}.    Máldagi    Staðarkirkju    á   Reykja-  ^*^^^     ^^^ 
nesi       .    .    , 591 — 592 

631.  [um  1470].  Máldagi  Múlakirkju  á  Skálmarnesi'  592 

532.  fum  1470].  Máldagi  Hagakirkju  á  Barðaströnd  692—693 

533.  fum  1470].  Máldagi  Staðarfells    á  Fellsströnd  593 
634.  fum  1470].  MáMagi  Hvammskirkju  i  Hvamms- 

sveit 593—595 


XXXII  RÖD  OG  EPNI  BRÉFANNA. 

Bls. 
635.     [iim  1470J.    Máldagi  Þorlákskirkju  í   (Knarar) 

Höfn  í  Hvammssveit 695 

536.  fum  1470J.     Máldagi    Ólafskirkju    á    Svarfhóli 

i  Miðdölum 595 

537.  [um  1470J.     Máldagi   Maríukirkju    á   Kvenna- 

brekku  i  Dölum 596—597 

638.  [um  1470J.  Máldagi  Mariukirkju  á  Stað  á 
Snæfellsnesi 597 

639.  [um  1470J.  Máldagi  Jóns  kirkju  skirara  í 
Miklaholti 598 

540.     [um  1470J.      Máldagi  Mariukirkju  á  Ökrum  á 

Mýrum 598 

641.  [um  1470J.  Máldagi  allra  heilagra  kirkju  i 
Hitardal 698—699 

642.  [um  1470J.     Máldagi  Álptaneskirkju  á  Mýrum 

(ágrip) 599 

543.  1471,  23.  Jan.  Lúkningarbróf  Runólfs  Hösk- 
uldssonar  til  Ólafs  biskups  fyrir  hórdóma  sina  600 — 601 

544.  1471,  19.  og  20.  Febr.     Vituisburðr  um  fæðing- 

arár  Solveigar  Guðmundardóttur 601 — 602 

646.  1471,  22.  Febr.  Eunólfr  Höskuldsson  gefr 
dómkirkjunni  á  Hólum  i  prófentu  sina  jörðina 

Bægisá  1  Öxnadal 602—603 

546.  1471,  24.  Marts.     Transskriptarbréf    ....  603—604 

547.  1471,  5.  April.     Viðabréf  Sveins  biskups     .     .  604—605 

548.  1471,  30.  April.     Transskriptarbróf     ....  605—606 

549.  1471,  5.  Mai.  Lofunarbréf  Einars  prests  Bene- 
diktssonar  við  Ólaf  biskup  um  Grenjaðarstað  .  606 — 607 

650.  1471,  8.  Mai.  Úrskurðr  Sveins  biskups  um 
hjónaband  Einars  Ormssonar  og  Ceciliu  Þor- 
steinsdóttur 608—609 

651.  1471,  8.  Mai.      Kaupmálabróf    Bjama  Ólason- 

ar  og  Margrótar  Ólafsdóttur .      610—611 

662.     1471,  17.  Mai.    Prófaleiðslubróf  Bjarna  Ólason- 

ar,  aÖ  Óli  faðir  sinn  hafi  gefið     sór    jarðimar 

Þverá,  Heiðarhús  o.  fl 611—612 

553.     1471,  17.     Mai.       Vitnisburðr     um     eignarrétt 

Skrapatungu  til  Mjófadals       612—613 

654.     1471,  6.  Júni.    Kaupbróf  um  Yztamó  i  Fljótum  613 


RÖÐ  Oö  EFNI  BRÉPANNA.  XXXIII 

Bls. 
655.     1471,  13.  Júni.  Bróf  Sveins    biskups   í    Skál- 
holti  til  Ólafs  biskups  á  Hólum  um  mál   Jóds 
prests  Pálssonar 614 — 615 

556.  1471,  14.  Júní.  Vitnisburðr  um  fæðingarár 
Solveigar  Guðmundardóttur 615  —616 

557.  1471,  24.  Júni.  Kaupbréf  um  hálfan  Héðins- 
höfða  á  Tjörnesi  með   hálfri    Lundey    og    eins 

manns  aungulveiði  á  Botnsvatn       ,     .     .     .     .      616 — 617 

558.  1471,  24.  Júní.  Afhendingarbréí  um  hálfan 
Héðinshöfða 617—618 

559.  1471,  24.  Júní.  Kaupbréf  um   Stokkseyri    með 

fl'öru  ífari  og  um  íleiri  jarðir 618 — 620 

560.  1471,  24.  Júní.  Vitnisburðr  um  eiða  að  skildaga 

Ólafs  biskups  og  Runólfs  Höskuldssonar     .     .  620 

561.  1471,  3.    Júlí.    Kaupbréf  Magnúsar  Jónssonar 

um  Kross  í  Landeyjum 620 — 622 

562.  1471,  6.  Júlí.  Aflausnar  og  kvittunarbróf  Sveins 
biskups  til  handa  Þorleifi  Björnssyni  og    Ing- 

veldi  Helgadóttur  um  sjö  barneignirí    meinum  622 

563.  1471,  19.  Júli  —  1473,  2.  Júlí.  Prófentugjafar- 
bréf  Solveigar  £>orleifsdóttur  til  handa  Lopti 
Ormssyni  syni  sinum 623 

564.  [1471].    Annað    gjafabréf    og    gerningr    hinna 

sömu  mæðgina 623 — 625 

565.  1471,  27.  Júlí.  Skrá  um  peninga  þá,  er  Árni 
bóndi  Höskuldsson  reiknaði  sér,    þá    er    hann 

sigldi  af  íslandi 625—626 

566.  1471,  2.  Aug.  Vitnisburðarbróf  um  kaupbréf 
Pétrs  biskups  Nikulássonar  um  jarðirnar  Bakka 

og  Læk  5.  Júli  1395 627 

567.  1471,  14.  Aug.  Vitnisburðarbréf  í>orkels  prests 
Guðbjartssonar  um  kirkjufó  á  Grenjaðarstöðum      627 — 628 

568.  1471,  14.  Aug.  Transskriptarbréf 628 

569.  1471,  14.  Aug.  Transskriptarbróf 629 

570.  1471,    4.    Sept.    Máldagi    Vallanesskirkju,    er 

Sveinn  biskup  setti  Pótrsson 629 — 632 

571.  [1471].  Máldagi  Maríukirkju  á    Valþjófsstöðum  632—633 

572.  1471.  6.  Sept.  Sigurðr  Björnsson  lykr  Ólafi 
biskupi  á  Hólum  jörðina  Tungu    á    Svalbarðs- 


XXXIV  HðÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

Bl8. 

strönd  ásamt  lausafé  upp  i  reikning  Svalbarðs- 

kirkju 633 

573.  1471,  9.  og  10.  Sept.  Krossreiðardómr     .     .     .      634—642 

574.  1471,  lö.  Sept.  Gjaíabréf  um  Suðreyri  i  Súg- 
andafirði 642—643 

575.  1471,  28.  Sept.  Dómr  Ólafs  biskups  um  fangan 

Runólfs  Höskuldssonar 644 — 645 

576.  1471,  11.  Okt.  Umboðsbróf  um  peninga  barna 

Sveins  í>orgilssonar 645 

577.  1471,  8.  Nóv.  Gjafabréf  um  KaufarbergiFljóts- 

hverfi  til  Kirkjubæjarklaustrs 646 

578.  1471,  24.  Nóv.  Helmingalags  og  löggjafabréf 
Andrésar  Guðmundssonar  og  í>orbjargar  Ólafs- 

dóttur 646—647 

579.  1471,  24.  Nóv.  Gjafabréf  um  Suðreyri  i  Súg- 
andafirði 648—649 

580.  1471,  25.  Nóv.  Kaupbréf  um  Vatnadal  i  Súg- 
andafirði 649—650 

581.  1471,  29.  Nóv.  Bréf  um  jarðeignir  í  Sogni,  er 
hústrú  Margrétu  Vigfúsdóttur  sé  til  erfða  faUn- 

ar 650—651 

582.  1471,  30.  Nóv.  —  1472,  9.  Jan.  Bréf  um  ept- 
irkæru  til  jarðar  þeirrar  og  lausafjár,  sem  Torfi 
Ai-ason  lofaði  Magnúsi  Beuediktssyni  fyrir  jörð- 

ina  Ingveldarstaði  á  E-eykjaströnd       ....      651 — 652 

583.  1472,  18.  Janúar.  Eiðslofun  Eunólfs  Höskulds- 

sonar  fyrir  Ólafi  biskupi  á  Hólum  um  brot  sin  652 — 653 

584.  1472,  19.  Jauúar.  Falsbréf  um  Dynjanda  i 
Grunoavik 654 

585.  1472,  25.  Jan.  Dómr  Erlends  Erlendssonar  um 

Eyjólf  lázara  Gunnarsson,  Krossreiðarmann      .      655  —656 

586.  1472,  11.  Eebr.  Gjafabréf  Akra-Kristínar  til 
lugveldar  Helgadóttur,  dóttur  sinnar  ....      656 — 657 

587.  1472,  11.  Febr.  Kaupbréf  Akra-Kristiuar  og 
Ingveldar  dóttur  hennar  um  Meiriakra  og  fleiri 

jarðir 658—659 

588.  1472,  23.  Eebr.     Vitnisburðr    ura     landamerki 

Tjarnar  á  Vatnsnesi  og  Flatnefsstaða       .     .     .      659 — 660 

589.  1472,  28.  Marts  —  1476,  28.  Apr.  Vigslubróf 
Stepháns  Jónssonar  (siðar  biskups)  og  vegabróf 


RÖD  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XXXV 

Bls. 
handa  honum  til  tíu  ára   utanvistar    til    náms, 

útgeíið  af  Sveini  biskupi 660 — 662 

Ö90.  1472,  1.  Apríl.  Vitnisburðr  um  viðtal  þeirra 
bræðra  Magnúsar  og  Grunnars  Bjarnasona    um 

eign  á  parti  í  Harrastöðum 663 — 664 

591.  1472,  24.  Apríl.  Transskriptarbréf 664  -66.5 

592.  1472,  6.  Maí.  Jarðakaupabréf  Finnboga  Jóns- 

souar  og  Gruðmuudar  Húnrauðssonar  ....  665 — 666 

593.  1472,  16.  Maí.  Kvittunarbréf  um  Bakka  á 
Skógarströnd 666—667 

594.  1472,  24.  Maí  —  1473,  22.  Apríl.  Handiagning- 
arbréf  Sigríðar  Þórðardóttur  við  Gísla  Filippus- 

son  um  Haga     .     .     .     .     , 667 — 668 

595.  1472,  31.  Maí.  Transskriptarbréf 668—669 

596.  1472,  10.  Júní.  Kaupbréf  Sigurðar  príors  á 
Möðruvöllum  um  tveggja    skipa    stöðu    í    Óss 

jörðu 669—670 

597.  1472,  10.  Júni.  Dómr  Ólafs  biskups  um  kirkju- 
reikning  á  Einarsstöðum  og  Svalbarði     .     .     .  670 — 672 

598.  1472,  27.  Júní.  Skipan  Sveins  biskups  um 
Þingmaríumessuhald    og    tiunda     greiðslu     og 

IjóstoUa 672—673 

599.  1472,  um  20.  Júlí.  Vitnisburðr  um  landamerki 

Tjarnar  á  Vatnsnesi  og  Flatnefsstaða       .     .     .  673 — 674 

600.  1472.     Máldagi  Þorlákskirkju  í  Síðumúla    .     .  674—675 

601.  [1472].  Máldagi  Húsafellskirkju  í  Borgaríirði  .  676 

602.  1472,  4.  Sept.  Dómr  Ólafs  biskups  og    klerka 

um  eignarrétt  Skrapatungu  til  Mjófadals      .     .  676 — 679 

603.  1472,  9.  Sept.  Staðfesting  Ólafs  biskups  á  Mjófa- 
dalsdómi 680 

604.  1472,  9.  Sept.  Vitnisburðr  um  landamerki  milli 
Geldingaholts  og  Œaumbæjar 680 — 681 

605.  1472,  um  16.  Sept.  —  1474,  3.  Janúar.  Vitnis- 
burðr  um  áreið  á  landamerki  milli  Hóla  og 
Reykjarhóls  í  Fljótum 681—682 

606.  [1472,  5.  Okt.].  Vitnisburðr  um  landamerki 
Hamrenda  og  Snóksdals  í  Dökim 682—683 

607.  1472,  5.  Okt.  Vitnisburðr  um  sama  efni       .     .  683 

608.  1472,  7.  Okt.  Bréf  að  Kaldaðarnes  i   Bjarnar- 


XXXVI  KOÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA. 

Bls. 
firði  er  fengið  Þingeyraklaustri  fyrir  290  gyll- 
ini 684—685 

609.  1472,  18.  Okt.  Kaupbróf  um  Síðu  í  Húnavatns- 

þingi  með  sölvaiferð  í  Svansgrundarfjöru     .     .  685 

610.  1472,  18.  Dec.  Úrskurðr  Brands  lögmanns  um 

sölu  á  Einarsstöðum  í  Reykjadal     .....      686—688 

611.  [eptir  1472 1.  Skrá  um    peninga    þá,    er    gefizt 
hafa  íil  Skúmstaðakirkju,  síðan  síra  Finnr  tók 

við 688 

612.  1473,  17.  Janúar.  Stefnubréf  Ólafs  biskups  til 

Þorláks  Gíslasonar  um  húsbrot  ofl 689 

613.  1473,  23.  Febr.    Staðfesting    Ólafs    biskups   á 

dómi  Nr.  114 690 

614.  1473,  26.  Febr.  Kvittunarbróf  GuðmundarHún- 
rauðssonar  til  handa  Finnbogá  Jónssyni  .     .     .      690 — 691 

615.  1473,  27.  Febr.  Úrskurðr  Jóns  prófasts   Gisla- 

sonar  um  Vatnsfjarðartolla 691 — 692 

616.  1473,  11.  April.  Henrik    Kepken    kvittar    Ólaf 
biskup  Kögnvaldsson  um  afgjald  Skagafjarðar- 

sýslu 693 

617.  1473,  22.  April.  Kaup-  og  landamerkjabrófum 

Þórisstaði  á  Svalbarðsströnd 693—694 

618.  1473,  1.  Mai.  Samningr  Kristjáns  konungs  hins 
fyrsta  og  Edvards  Englakonungs    hins  fjórða 

um  verzlun  (ágrip) 695 

619.  1473,  2.  Maí.  Kaupbróf  um  fjórðunginn  í  Haga 

á  Barðaströnd 695 — 696 

620.  1473,    6.    Marts.     öjafabróf    til    Kirkjubæjar- 
klaustrs  á  þrjátigi  hesta  við  upp  í    Skálarland 

á  Siðu 697 

621.  1473,  21.  Maí.  Sveinn  biskup  i  Skálholti  stað- 

festir  máldaga  Hagakirkju  á  Barðaströnd     .     .  697 — 698 

622.  1473,  27.  Maí.  Kaupbréf  um  Snoriastaði  í  Kol- 
beinsstaðahreppi  og  fleiri  jarðir 698 — 699 

623.  1473,  29.  Maí.  Dómr  Ólafs  biskups    á    Hólum 

um  leignagjald 699 — 701 

624.  1473.  Skrá  um  eignir  Gufudalskirkju       .     .     .  701—702 

625.  1473,    1.    Júní.     Dómr   Egils    Grímssonar    um 
Langamýrarheimreið 702 — 704 


RÖÐ  OG  BFNI  BRÉFANNA.  XXXTII 

Bls. 

626.  1473,  1.  Júni.  Kaupbróí  um  Arnarstapa   undir 

Jökli  og  Köldukinn  á  Fellsströnd 705—706 

627.  1473,  4.  Júní.   Kaupbróf  umNautabú,  Hafralæk 

og  Árskóg 706—707 

628.  1473,  18.  Júni.  Vídimus 707—708 

629.  1473,  25.  Júni.  Dómr  Ólafs  biskups  um  dómrof 
Þorsteins  Ormssonar 707 — 709 

630.  1473,  8.  Júli  —  1475,  12.  Aug.  Umboðsbréf 
Salomons  Einarssonar  til  handa    Olofo    Lopts- 

dóttur  um  arf  eptir  Sumarliða  Guðmundsson    .      709 — ^710 
631     1473,  11.  Júlí.    Bréf   um    kirkjugerð    í    Ási    í 

Hegranesi 711 

632.  1473,  7.  Aug.  Kaupbróf  um  hálfan  Haga  á 
Barðaströnd 712—713 

633.  1473,  11.  Aug.  Areiðargerð  Sveins  biskups  í 
Skálholti  um  landamerki  þess  jarðarparts  kirkj- 
unnar  í  Snóksdal,  sem  er  miUi  Þreskjaldar  og 

og  Hamrenda 713 

634.  1473,  28.  Aug.  Úrskurðr  |_Sveins    biskups    um 

skóg  Vatnsfjarðarkirkju  á  Tjarnarnesi     .     .     .      714 — 715 

635.  1473,  31.  Aug.  —  1474,  4.  Janúar.    Kaupbréf 

ura  þrjú  hundruð  í  Núpi  i  Öxarfirði    ....      715 — 716 

636.  1473,  5.  Sept.  Kaupbréf  um  Smáhamra  i  Stein- 
grímsfirði 716 — 718 

637.  1473,  22.  Sept.  Kaupbréf  um  Skarðsdal  og 
Leyning  í  Sighifirði 718—719 

638.  1473,  30.  Sept.  Kaupbréf  um  Grenivik  i  Höfða- 

hverfi 719-720 

639.  1473,  1.    Okt.     Kvittunarbréf   Jóns    rauðkoUs 

um  brytastarf 720—721 

640.  1473,  2.  Okt.  Sveinn  Sumarliðason  lýsir  Svein 

son  sinn  lögarfa  eptir  Eirik  Loptsson      .     .     .      721 — 722 

641.  1473,  5.  Okt.  Kaupbróf  um  propiciatorium  .     .      722—728 

642.  1473,  4.  Nov.  Vitnisburðr    Kolla  Magnússonar 

um  Hólateig  i  Fljótum 728 

643.  1473,  4.   Nóv.    Vitnisburðr    Jóns    Þórðarsonar 

um  Hólateig 724 

644.  1473,  27.   Nov.    Afhendingar    og  sölu  bréf  um 

Stóradal  undir  Eyjafjöllum 724 — 725 

m-     1473,. 9.. Dec. .Óbír.  bi^kup  .á  Hólum  setr   Jón 


XXXVni  RÖD  OQ  EFNI  BRÉPANNA. 

Bls. 
prest    Snorrason  af  prestskap  fyrir  margskonar 
illgerðir 725-727 

646.  1473,  11.  Dec.  Vitnisburðr  um  ábúð  á   Hjarð- 

ardal  i  Önundarfirði 727—728 

647.  1473.  Bjarni  ívarsson  gefr  klaustrinu  á  Munka- 
þverá  og  jungfrú  Maríu  messubók,  er  Jón 
í>orláksson  heíir  ritað 728—729 

648.  1474,  3.  Jan.    Vitnisburðr   Þorvarðs  Þorfinns- 

sonar  um  Hólateig  i  Fljótum 729 

649.  1474,  7.  Jan.  Vitnisburðr  um  ábúð  á  Hjarðar- 

dal  í  Önundarfirði 730 

650.  1474,  12.  Marts.  Kvittunarbréf  Sveins  biskups 
Arna  Gruðmundssyni  til  handa  og  Steinuni  Sig- 
urðardóttur  konu  hans  um  aðferð  með  í>orleifi 
Björnssyni  í  Oddgeirshólareið 730 — 732 

651.  1474,  2.  April.  Prófentubréf  Ingibjargar  Þor- 
láksdóttur  og  KoUa  Magnússonar 732—733 

652.  1474,  12.  April.  Umboðsbréf  Sveins  biskups 
til  handa  Oddi  officialis  Pétrssyni  til  þess  að 
afleysa  Þorleif  Björnsson  og  fylgjara  hans  um 
Oddgeirshólareið  m.  fl 733—735 

653.  1474,  13.  April.  Bréf  Sixtus's  páfa  hins  fjórða 
til  (Sveins)  Skálholtsbiskups  um  aflausn  þeirra 
manna,.er  unnu    á   Jóni    biskupi    Gerrekssyni 

(1433) 745—736 

654.  1474,  29.  Apríl.  Dómr  klerka  Ólafs  biskups 
Rögnvaldssonar  um  Hólateig  í  Fljótum    .     .     .     737—741 

665.     1474,  1.  Mai.   Ólafr  biskup  samþykkir  dóminn 

um  Hólateig  (Nr.  654) 742 

-656.     1474,  1.  Mai.  Transskriptarbréf 742—743 

657.  1474,  1.  Mai.  Vitnisburðr  um  arf  eptir  Hall 
Magnússon  undir   Hesti    í    Önundarfirði       .     .  743 — 744 

658.  1474,  5.  Maí.Kaupbréf  umHróastaðií  Fnjóska- 

dal  og  Kross  i  Ljósavatnsþingum 744—745 

659.  1474,  11.  Maí.  Vitnisburðr  um  lestr  á  Hóla- 
teigsdómi  (Nr.  654)  yfir  Þorvaldi  Jónssyni .     .  745 

660.  1474,  19.  Maí.  Vitnisburðr,  að  Solveig  Björns- 

dóttir  skyldi  eiga  Vatns^örð 745 — 746 

661.  1474,  29.  Maí.  Kvittunarbróf  um  andvirði  Úti- 
bliksstaða 746—747 


KÖÐ  OGIEFNI  BRÉFANNA.  XXXDt 

Bls  . 

662.  1474,  31.  Mai.  Ættleiðiugarbréf  Stepháns  Lopts- 

sonar 747—748 

663.  1474  —  8.  Júní  1475.  Kaupbréf  um  Eiriksstaði 

á  Jökulsdal  og  Tókastaði 748—749 

664.  1474;    17.    Júní.    Próíentugerningr  Jóns    rauð- 

kolls  Jónssonar 749 — 751 

66Ö.     1474,    19.    Júni.    Umboðsbréf   Jóns    rauðkolls 

vegna  Pétrs  Sveinssonar 761 — 752 

666.  1474,  20.  Júní.  Vitnisburðr  um   forkaupsrétt  á 
Héðinshöfða 752—753 

667.  1474,  26.  Júní.  Ólafr  biskup  á  Hólum    bannar 
leikmönnam  að    taka    prófaleiðslur    og    ganga 

dóma  um  eignir  heilagrar  kirkju 753 — 754 

668.  1474,  28.  Júní.    Ólafr  biskup    tekr    staðinn    í 
Miklabæ  í  Blönduhh'ð  af  Sigmundi  presti  Stein- 

dórssyni 754 — 755 

669.  1474,  30.  Júni.    Kaupbréf   um    Skuggabjarga- 

skóg  og  vervist  í  Platey  m.  fl 755-756 

670.  1474,  30.  Júní.  Alþingisdómr  um  vig  Jóns  Böðv- 
arssonar,    er   I>órólfr  Ögmundsson  i  hei  sló     .      756 — 757 

671.  1474,  2.  Júlí.  KaupbréfumHamrenda  í  Dölum     757—758 

672.  1474,  7.  Júlí.  Transskriptarbréf 758—759 

673.  1474,  16.  Júli.  Transskriptarbréf     .....  759 

674.  1474,  22.  Júli.  Vitnisburðr  um  upplestr  Hóla- 
teigsdóms  (Nr.  654)  i  lögréttu 759_760 

675.  1474,  22.  Aug.  Kaupbréf  um  Brúsastaði  og 
Hafralæk 760—762 

676.  1474,  18.  Sept.  Kaupbréf  um  Héðinshöfða  .     .      762—763 

677.  1474,  19.  Sept.  Vitnisburðr  um  gjöf  á  Hóli  i 
Sigluíirði 763—764 

678.  1474,  19.  Sept.  Vitnisburðr  um  sölu  á  Hóðins- 

höfða  m.  fl 764—765 

679.  1474,  3.  Okt.  Kaupbréf  um  Hamra    í    Tungu- 

sveit 765 

680.  1474,  27.  Okt.  Vitnisburðr  um  rán  Ásgríms 
Sigmundssonar  frá  sira  Jóni  Broddasyni  i 
Miklabæ 765—766 

681.  1474,  28.  Okt.  Vitnisburðr  um  virðingu  á  rænd- 

um  fjám  í  Miklabæ 766—767 

682.  1474,  2.  Nóv.  Transskriptarbréf 768 


XL  RÖD  ÖQ  BFNI  BRÉFANNA. 

Bls. 

683.  1474,  16.  Nóv.      Vitnisburðr    um    Kroas     og 
SkjaUandafoss 768—769 

684.  1474,  16.  Nóv.  —  1475,  5.  Jan.     Kaupbrófum 

Hof  í  Vatnsdal  og  Spákonufell  og  Árbakka     .      769—770 

685.  1474,  20.  Dec.     Bannsetningarbréf  yíir  Solveigu 
Þorleifsdóttur 770—772 

686.  1474.  27.  Dec.     Samþyktarbréf  um  sölu  Arnar- 

dals  í  Skutulsfirði 772-773 

687.  1474 — 1475.     Skrá  um  eignir  og  porcio  Hrepp- 
hókkirkju 773—775 

688.  1475,  16.   Jan.      Vitnisbui'ðr    um,    að    Solveig 
Björnsdóttir  skyldi  eiga  Vatosfjörð      ....  775 

689.  1475,  18.  Jan.     Dómr     Sveinbjarnar     officialis 
Þórðarsonar  um  E.unólf  I>orsteinsson,  sem  veitt 

hafði  styrk  til  Miklabæjarráns 775—777 

690.  1475,  19.  Febr.     Vitnisburðr,  að  Solveig  Björns- 

dóttir  skyldi  eiga  Vatnsfjörð 777—778 

691.  1475,  16.  Marts.     Eiðr  sóra  Sigmundar    Stein- 
dórssonar  um  lúkningu  á  fó  því,   er    rænt   var 

frá'  Miklabæjarkirkju 778—779 

69-2.     1475,  81.  Marts.    Samþyktarbréf  um  sölu  Önd- 

verðarness 779 

693v     1475,  16.  Apríl.       Vitnisburðr    um     Nýgræði, 

Flæði  og  Múlaskarð 780 

694     1475,  21.  Apríl.       Kaupbréf    um     Breiðadal  í 

Önundarfirði 781 

6Ö&W  1475,  24.  Apríl.  Transskriptarbréf  ....  781-  782 
69.6.     1475,  12.  Maí.     Bréf  Narfa  prests  Böðvarsson^ 

ar  um  toll-laust  skip  undir  Meirihlið  í  Bolung- 

arvik 782—783 

697.  1475;  15.  Mai.    Bróf  um    jarðeignir,  er  hústrú 

Margrót  Vigfúsdóttir  á  á  Rogalandi    ....  783 

698.  1475,  22.  og  31.  Mai.     Úrskurðr  Jóns  prófasts 
Jónssonar  um  tíuodir  og  tollagjald  frá  Þrúða- 

dal  til  Eellskirkju  í  Kollafirði 784—785 

699.  1475,  29.  Maí.     Kvittunarbréf   Gísla   Þorgils- 
sonar  og  Steindórs  SölvasoDar  hvors  gagnvart 

öðrum 786 

70Ö.     1475,  5.  Júní.       Kaupbréf  um    Skuggabjörg  i 

Fnjóskadal  og    Sírelsstaði  i  Kræklingahlíð  .     .      786-788 


RÖÐ  OG  EFNI  BRÉFANNA.  XLI 

Bls. 

701.  1475,  8.  Júní.  Kaupbréf  um  Sólheima  i 
Sæmuudarhlið 788—789 

702.  1475,  8.  JÚDÍ.     JÓD    Einarsson    gefr   Þorsteini 

presti  Jónssyni  hálfa  Sólheima  i  prófentu  sina      789 — 790 

703.  1475,  12.  Júni.     Kaupbréf  um  Grunnarsholt  og 

Lágafell  i  Landeyjum 790—792 

704.  1475,  21.  Júni.     Transskriptarbréf       ....      792—793 

705.  1475,  25.  Júni.  Samþyktarbréf  um  sölu  á 
Héðinshöfða 793  -794 

706.  1475,  25.  Júni.  Bréf  um  landamerki  Merkr  og 
Merkihvols  á  Landi  (falsbréf?) 794—795 

707.  1475,  4.  Júli  —  1476,  22.  Mai.  Loptr  Orms- 
son   fær    Sigurði    Daðasyni    til    fulkar    eignar 

þrjátigi  hundraða  i  Hamrendum  i  Dölum     .     .      795 — 796 

708.  1475,  5.  Júli.   Sveinn  biskup  samþykkir  Nr.  698      796—797 

709.  1475,  30.  Júli.     Kaupbréf  um  Hvalsnes  i  Lóni 

og  Árbæ  á  Rangárvöllum 797 — 798 

710.  1475,  15.  Sept.     Kaupbréf  um  Ærlæk  i    Öxar- 

firði 799-800 

711.  1475,  22.  Sept.  —  1483,   10.   Apr.      Kaupbréf 

um  Flekkudal  i  Kjós  og  Straum  i  Hraunum    .  800 — 801 

712.  1475,  24.  Sept.  Lýsingarbréf  um  innsigli  og 
bréf  tekin  af  sira  Halli  Jónssyni  i  kirkjunni  i 
Flatatungu 801—802 

713.  1475,  11.  Okt.    Transskriptarbréf 802 

714.  1475;  23.   Okt.      Dómr    Erlends    Erlendssonar 

um  Dal  undir  Eyjafjöllum       . ' 802—804 

715.  1475,  30.  Okt.    Dómr  Erlends  Erlendssonar  um 

Dals  og  KoUabæjarmál .      804—806 

716.  1475,  4.  Dec.  Afhendingarbróf  um  Vatnadal  i 
Súgandafirði 806—807 

717.  1475,  28.  Dec.  Kaupbréf  um  Brúsastaði  í 
Vatnsdal  og  Hafralæk  í  Aðaldal 807—808 

718.  1475.     Heydalamáldagi  (ágrip) 808 

719.  [1475J.  Stefna  Lopts  Ormssonar  til  Solveigar 
Þorleifsdóttur,  móður  HÍnnar,  um  hald  á  Viði- 
dalstungu 808—809 

720.  1476,  1.  Febr.     Landamerkja  og   kaupbréf  um 
Snorrastaði  i  Kolbeinsstaðahreppi    og    Mela    á  ^ 
Skarðsströnd  og  Hafnareyjar       809 — 810 


JMl  JköÐ  OG  Sf  NI  BBÉFANNA. 

Bls. 

721.  1476,  3.  Febr.    Ólöf  Loptsdóttir  fær  Jóni  Er- 
lingssyni  Múla  i  Kollaíirði  i  þjónustulaun    .     .  811 

722.  1476,  7.  Febr.     Transskriptarbréf 811—812 

723.  1476,  14  Febr.    Vitnisburðr  ura  Miklabsejarrán  812—813 

724.  1476,  17.  Febr.    Lýsingarbréf  um  Miklabæjar- 

rán 813—815 

72&'    1476,  20.  Febr.     Kaupbróf  um  Sólheima  i  Sæ- 

mundarhlið 815—816 


DIPLOMATARÍUM  ISLANDICUM. 


1.  [um  13S0-40]. 

Skuldareikningr  ónafngreinds  manns   í   Húnavatnsþingi,  (ef 
til  vill,  þorsteins  Kolbeinssonar). 

AM.  334.  Fol.  bl.   llb  (Staðarhólsbók  af  Grágás),  og  er  þetta 
ritað  með  hendi  frá  c.   1330 — 40. 

Ragnhilldr  a  j  minum  garde. 
h(alft)  .X.  hundrad  j  gripum. 
J  karnsa  .ccc.  ok  .xx. 

j  skagapaurtum  .xiii.  hundrud  ok  .xiiij.  aura. 
fiogur  kvgiUdi. 
XX.  hundrud  voro. 

at  benedikt  brédr  sinum  .ccc.  j  gripum. 
[.  .  .  .ij.  tiger  hundrada  ok  half  CDork^). 
girikr  niall.  h(alfan)    .v.    tug  hvndrada.   eru  þat  allt  vara 
nema  .x.  kugilldi. 


2.  [um  1344]. 

Skrá  um  fasteigna  og  lausafjártíund  í  Breiðabólstaðarþingum 
í  Vestrhópi  og  gjaldareikningr  nokkur. 

AM.  Fasc.  LI,  24,  blað  aptan  af  gamalli  messubók  frá  Breiða- 
bólstað  í  Vestrhópi,  og  er  þessi  reikningr  með  hendi  frá  14.  öld. 
Með  sömu  hendi  stendr  þar  til  hægri  handar  »Haflidæ».  þessi  skrá 
Tirðist  geta  verið  með  hendi  séra  Einars  Hafliðasonar. 

.  .  .  vilborgu  ku\  þorgæire  |  asaudar  kug(illde)  olfof )  *). 

')  [á  spássíu  með  sömu  hendi;  ^)  þannig. 
Dipl.  IbI.  V.  b  1 


BREIÐIBÓLSTAÐR  í  VESTRHÓPI.  1344. 


þuriðe  lakt  hunddrad 
barði  kugillði. 
jnðri|ða  hæst 
kolfinna  ku. 
þostæinn  j«*'^. 

hæstu  .  .  . 

niall  .V.  hundrada  .  . 
CDagnus  .  .  .  c. 
tuær  kyr  oc  hæst^). 


Jon  kugiUde. 

Uestan  af  fiordum  tua  kugillde. 

Sua  COyklar  tiunder  af  jordum  j  breidabolstadar  kirkiu 
sokn. 

horgoU  þrimtigum  c. 

boduarsholar  fiorum  tigum  c. 

huoU  fiorum  tigum  c. 

klo(m)bur  .xl.  c. 

harastader  .xl.  c. 

þuera  .xl.  c. 

þuera  fimtigum  c. 

(Dýr  fiorum  hundrudum  oc  tuttugu. 

borgr  XX  h(undrud). 

[þetta  fell  j  kirkiu  (tiund)  ed  fýrsta  ared^). 

Suo  CDyked  lausagoz  j  breidabolstadar  þingum  medan 
olaur')  hellt  staden. 

ed  fýsta  ared. 

þoste(inn)  þrettan  c. 

einar  sio  hundrud. 

CDagnus  ei  halban  þridia  taug  hundrada. 

biarne  .Ix.  c. 

ormur  .uííí.  c. 

CDagnus  þriatige  h(undrada). 


')  hingað  að  stendr  á  vinstra  dálki  blaðsins.  þá  tekr  við  hægri 
dálkr  og  er  skorið  ofan  af;  ^)  [strykað  út;  ^)  Ekki  finst  að  annar 
Ólafr  hafi  haldið  Breiðabólstað  en  Ólafr  biskup  Rögnvaldsson  1458. 
En  þetta  er  miklu  eldra.     1451  er  Loðvík  Hallsson  á  Breiðabólstað. 


1366—1411.  TÓLGUBRÉF.   —  SYÐRAVATN. 

helge  fimtige  h(undrada). 

bardr  .Ix.  c. 

kolbeinn  fimtan  c. 

svartr  fim  hundrut  oc  tua  hundraud  c. 


3.  2.  Júní  1366.  í  Tólgu  i  Noregi. 

"A  xi**  are  rikis  vars  vyrdulæghs  herra  Hakonar  med  guðs 
naad  Noræghs  konunghs«  »]  Tolgho  j  Ryghia  fylki«  wmana- 
daghen  ok  tyrsdaghen  nestæ  firir  festum  de  corpore  Christi« 
stendrl  brúðkaup  þeirra  Ingimundar  Úþyrmissonar  og  Hólm- 
fríðar  Anondardottor  (Önundardöttur),  og  eru  þar  vottar  Jón 
forkelsson,  Björn  fóraldarson,  Sigurðr  Ögmundarson,  prandr 
Gillason,  Anonder  (Önundr)  Erlingsson  og  Svertingr  Úspaksson. 
Er  þá  gerðr  kaupmáli  þeirra  Ingimundar  og  Hólmfríðar  og  fjár- 
skipti  í  Tólgu,  og  er  Erlendr  Philippusson  fyrir  hönd  Hólmfríðar 
og  Gunnars  bróður  hennar,  og  er  Gunnar  þá  enn  ungr  ))piltr«. 
Er  þar  meðal  annars  talin  »ein  loghbok  firir  halfua  þridia  mork 
forngilda  .  .  .  jtem  sua  marghar  saughubœker  sæm  ekki  ero 
mætuar  fyrst  ein  saltæræ  ein  tidabok.  jtem  ein  bok  þen  sæm 
fyrst  er  vpa  Beuers  sagha  ok  marghar  adrar  godar  saughur  j 
þeiri  einne  bokenne.  ok  vij  adrar  sma  boker.  sem  bede  er  tida 
beker  ok  saughuboker*.  Gaf  Ingimundr  Hólmfríði  »i  bekkjar- 
gjöf  ok  morghongjöffl  »>xx  mamata  bol«  í  jörðunni  Horni  í 
Rennisey  í  Rygjafylki,  en  lagði  henni  x  marka  veð  gulls  í  jörð- 
unni  Dal  í  Rennisey  í  tilgjöf.  —  Ingimundr  og  Hólmfríðr  munu 
vera  foreldrar  Guðríðar  konu  Vigfúsar  Hólms;  að  öðru  kemr 
þetta  bréf  ekki  íslandi  við. 

[Dipl.  Norv.  IV,  457   eptir    hinu    norska    frumbréfasafni  Árna 
Magnússonar  XXXV,   16]. 


4.  15.  December  1411.  i  Vallholti. 

Hjálmr  bóndi  Marteinsson  og  Ástríðr  Jörundardóttir,  kona 
hans,  selja  Pétri  Ormssyni  jörðina  á  Syðra-Vatni  í  Tungusveit, 
tilgreina  landamerki,  og  kvitta  Pétr  fyrir  andvirði  jarðarinnar. 

Afskript  á  pappír  gerð  eptir    frumritinu   og    staðfest    1704    af 
þórði  Magnússyni  og  Halli  Guðmundssjni. 

1* 


4  SYÐRAVATN.   —  SAURBÆR.  1411—1419. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heira.  senda 
Arne  Gudbiartsou.  Biarne  Gunnarson.  fordur  Oddson.  kuediu 
Gudz  og  sijna.  kunnugt  giorande  ad  er  lided  var  fra  hingad- 
burd  vors  herra  Jesu  Christi  þushundrad  cccc  og  ellefu  ár 
þridiudag  hinn  næsta  efter  Magnussmessu  a  Jolafostu.  i  sidra 
Vallhollte.  vorum  vier  i  hia  sáum  ,og  heirdum  a  [ord  og^) 
handaband  hialms  bonda  marteinssonar  og  Astrijdar  Jorundar- 
dottur  husfreiu  haiis.  af  eirnre  alfu.  af  annare  Peturs  Orms- 
sonar.  ad  ádur  nefnder  menn  Hiálmur  og  Astrijdur  kiendust  ad 
þaug  hefdu  sellt  greindum  Petre  til  fuUrar  eignar  Jord  sidra 
vatn  i  tungusueit.  med  ollum  þeim  gognum  og  giædum  sem 
greindre  jord  hefur  filgt  og  þaug  vrdu  framast  eigande  ad.  til 
þeirra  vmmerkia  sem  adrer  menn  attu  þar  i  mot.  sogdu  þaug 
ad  gards  stadur  riede  firer  sunnan.  og  vr  honum  riettsyne  vpp 
a  fiall  og  ofaii  i  marklæk  þann  sem  geingur  vtan  efter  myr- 
enne  miUe  skijdastada  jardar.  enn  firer  vtan  mille  vass  jardar 
riede  lækur  vpp  a  fiall  riettsine  firer  vtan  þiohnappa.  reiknudu 
þaug  tueggia  attfedminga  torbskurd  frá  itra  vatne.  enn  ei  torb- 
stodu  leingre  enn  bera  heim  ur  hraukum.  og  spiUa  huorke  tod- 
um  nie  eingium  i  umferd.  Hier  med  kiendust  optnefnder  menn 
hialmur  og  Astridur  ad  þaug  hefde  so  marga  peninga  teked 
firer  jordena  sem  þeim  vel  a  nægde  af  pietre.  Og  þui  giordu 
þaug  hann  olldungis  kuittan  og  lidugan  af  sogdu  jardar  verde. 

Og  til  sanninda  hier  um  sette  þrattnefndur  hialmur  sitt 
innsigle  med  vorum  innsiglnm  firer  þetta  brief  giort  i  sagdan 
stad.  dege  og  ar  sem  firr  seiger. 


5.  1419. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Saurbæ  á  Rauðasandi. 

Landsbókasafn  108.  4to  bls.  428  (máldagasafn  séra  Jóns  í 
Hítardal).  Stendr  hér  meðal  Stepháns  máldaga;  gæti  því  verið  um- 
talsmál,  hvort  ekki  væri  árstahð  rangt  fyrir  1519;  samt  mun  þaÖ 
ekki  vera.  Að  vísu  eru  hér  taldar  miklu  fleiri  kirkjujarðir  en  hjá 
Vilchni,  en  það  er  ekki  næg  sönnun  þess,  að  máldaginn  geti  ekki 
veriö  frá  1419.     Máldagi   Oddgeirs   biskups  í  Hítardalsbók,   sem   er 


')  [dálitil  eyöa  í  afskriptinni,  þó  tæplega  sem  þessu  svari. 


1419  —  1431.  SAUHBÆR.   —   SKARÐSHAMRAR.  5 

eldri  en  Vilchinsbók,  telr  fleiri  kirkjujarðir  en  Vilchin,  og  hefir  hann 
því  ekki  talið  allar  fasteignir  kirkjunnar. 

Saurbær  aa  Raudasande, 

Mariu  kirckia  og  hins  heilaga  Johannis  postula  j  Saurbæ 
á  Raudasande  eigu(r)  þessar  Jarder.  Fijfustade.  lagagnup. 
Kirckiuhvamm.  [Siöundcci.  Skor^).  iijc  j  Hlijdum.  millum  for- 
vadans  og  Stals.  firer  innann  skor.  vjc  j  Biarge  millum  þessara 
ummerckia.  melalækiar  og  Saxagiar  og  nordur  ad  gðtum  þeim 
sem  inn  liggur^)  frá  giá.  firer  ofan  diupadal  og  gelldingarskor^). 

Jtem  á  kirckian  þesse  Jtök. 

hina  tijundu  hveriu^)  vætt  um  oll  þijngen  af  hvalreka. 

vætt  skreidar  af  hverium  skattmanne.  jnnann  þijnga. 

skiædatollur  af  hveriu  Bænhuse  og  allar  smátijunder. 

Anno  D(omini)  m  cccc  Decimo  nono  Reiknadest  kirkiu- 
gotsed  annad  firer  utan  skruda  fior(u)tijger  hundrada. 

Jtem  á  kirckian  ij  kaleika.  þrenn  messuklæde.  og  gler- 
glugg  eirn. 

Jtem  margar  bækur  og  godar  og  sumar  tvennar. 


6.  22.  Febrúar  1429.  i  þrándheimí. 

Skrá  um  rtþat  godz  ok  hafwer  sem  han  sielfuer  (Áslákr  Bolt 
erkibiskup)  med  sik  hiit  til  trondeims  fðrdhe«  »anno  domini 
CD  cd  xxix  ipso  die  cathedre  sancti  petri  apostoli«.  Meðal  þess, 
sem  þar  er  talið,  er;  »Jtem  ein  hoop  med  islænskom 
ræfiom«.     Að  öðru  leyti  kemr  það  bréf  ekki  íslandi  við. 

(Safn  Árna  Magnússonar  af  norskum  frumbréfum  Fasc.  XIV,  6a). 


7.  27.  Marts  1431.  i 

JóN  biskup  í  Skálholti  skipar  hálfkirkju  á  Skarðshömrura  í 
Norðrárdal,  og  kallar  aptr  dóm  og  gerð  um  fimm  aura  gjald 
frá  Skarðshömrum  til  Hvamms. 

Bréf  þetta  er  prentað   hér    eptir    skinnbókarræfli    í    safni  Árna 
Magnússonar  257.  4to,   sem  skrifuð  er  með  fleiri  en    einni  hendi  c. 

^)  [Siöund.  ar  skor,  hdr.;  ^)  Svo  hdr. 


6  SKARÐSHAMRAR.  1431. 

1460 1500,  og   hefir    inni    aö    halda    máldaga  Skálholtsbiskupa^  á 

15.  öld,  og  eru  yngstir  þar  Stephánsmáldagar.  Meðal  annara  mál- 
daga  eru  þar  og  þeir  einu  máldagar,  sem  nú  þekkjast  frá  dögum 
Jóns  biskups  Krabba  Stephánssonar  (1463—1464).  Meðal  forn- 
bréfaafskripta  Árna  Magnússonar  2236  er  og  afskript  af  bréfinu 
beint  eptir  skinnbókinni.  Eptir  sömu  skinnbók  er  og  afskript  af 
bréfinu  í  AM.  263.  Fol.  bls.  70  frá  1598,  og  í  JSig.  143.  4to 
bls.  335  frá  c.  1600.  það  sem  eiokennilegast  er  við  þetta  bréf  í 
öllum  afskriptunum  er  það,  að  ártal  þess  er  þar  ritað  1441  (»00^. 
cd^.  xio.  primo")  jafnframt  því,  sem  biskupsuafnið  er  Jón,  en  því 
verðr  ekki  komið  saman,  því  að  þá  (1441)  vita  menn  með  vissu,  aö 
Godsvin  var  biskup  í  Skálholti;  því  var  það,  að  þeir  Finnr  biskup 
og  Hannes  biskup  ætluðu  að  ártalið  væri  misritað  fjrir  CD".  cd^.  Ix". 
primo,  og  að  x-i^  hefði  af  vangá  afritara  orðið  fyrir  framan  Z-ið  í 
staðinn  fyrir  á  eptir  því,  og  væri  því  hið  rétta  ártal  bréfsins  1461, 
og  biskupinn,  sem  gaf  það  út,  væri  því  Jdn  Krabbi  Stephánsson,  og 
því  telr  Finnr  biskup  biskupsdóm  hans  á  íslandi  frá  1460  (F.  Joh. 
Hist.  Ecci.  ísl.  II,  482  neðanmáls).  Væri  það  og  rétt,  að  þessi 
maðr  hefði  verið  biskup  i  Skálholti  í  Marts  1461,  þá  hefði  hann 
oröið  að  koma  út  með  biskupsdóm  ekki  síðar  en  sumarið  1460.  í 
fljótu  bragði  sýnist  það  að  vísu  liggja  alveg  beint  við,  að  þessu  sé 
svona  varið,  en  þegar  betr  er  aðgætt,  fær  það  þó  ekki  staðizt.  Frá 
því  1448  hafði  Marcellus  verið  Skálholtsbiskup  að  nafninu  til,  þótt 
aldrei  kæmi  hann  til  íslands,  en  eptir  1459  finst  hans  lítt  getið, 
þar  til  hann  drukkuaði  við  Svíþjóð  27.  Febrúar  1462^),  en  1459 
er  gert  ráð  fyrir  því,  að  Mattheus,  sem  kallaði  sig  Hólabiskup,  muni 
vilja  ná  í  Skálholtsstól  (erkibiskupsbréf  ^^/e  1459,  sjá  hór  síðar  í 
þessu  bindi).  í  skjali  einu  frá  1458  (sjá  það  ár)  segir  að  vísu,  að 
Mattheus  Hólabiskup  hafi  dáið  það  ár  í  visitazíu  í  Teigi  í  Fljótshlíð 
(sbr.  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  480),  og  bætir  Espóiín  (Árb.  II, 
56)  því  við,  að  það  hafi  verið  skömmu  fyrir  Jól,  en  hvernig  hann 
veit  það,  verðr  ekki  séð.  Líklegt  er  samt,  að  lát  hans  hafi  ekkí 
verið  frétt  til  Noregs  í  Júní  1459.  En  hvað  sem  því  líðr,  þá  er  Andrés 
Garðabiskup  umboðsmaðr  Skálholtskirkju  á  miðju  sumri  1460  (sjá 
bréf  25.  Aug.  1460),  og  einginn  reglulegr  biskup  1  Skálholti  land- 
fastr  það  ár,  og  enn  á  miðju  sumri  1461  er  alveg  eins  ástatt  (sjá 
bréf  22.  Aug.  1461);  sömuleiðis  á  miðju  sumri  1462  er  einginn 
•  réttilegr  Skálholtsbiskup«  í  landinu  (sjá  og  sbr.  bróf  6.  og  7.  Júlí 
1462),  heldr  er  Andrés  GarÖabiskup  enn  umboðsmaðr  Skáiholts- 
kirkju.  En  þá  um  sumarið  er  líkast  að  hann  hafi  farið  utan,  og 
klerkavaldið  í  Noregi  hafi  þá  sett  Jón  Krabba  á  Skálholtsbiskups- 
stól  um  haustið^),  því  að  varla  hefir  hann  verið  kosinn  af  íslend- 
ingum.  En  árið  eptir  kemr  hann  fyrst  við  bréfagerðir  á  íslandi. 
það  fær  því  ekki  staðizt,    að   þetta  bréf    sé  frá  hans    dðgum,    heldr 


^)  Script.'Rerr.  Dan.  VI,  6l7;Keyser,Norsk  Kirkehist.  II,  564;  bréf 
Kristjáns  I.  fráU.  Okt.  1462:  «)  Sbr.  Keyser,  Norsk  Kirkehist.  II,  564. 


1431—1432.  SKARÐSHAMRAR.   —  HANDRÁN.  7 

verðr  það  að  stafa  frá  Jóni  biskupi  Gerrekssyni,  og  mun  því  ártalið 
rangritað  CD°.  cd®.  xl^.  primo,  fyrir:  (D^.  cd^  xxx^.  primo. 

Vm  skardzhamra.  gamall  maldage^). 

Suo  latanda  bref  liggr  fyrir  halfkirkiunni  cól  skardzhðmr- 
um  sem  hier  seiger. 

Vær  jon  med  gudz  nad  byskup  j  skalhollti  gerum  godum 
monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefi  ad  vær  hofum 
skipat  ad  halfkirk(i)a  skal  vera  ca  skardzhomrum  er  liggr  j 
huamskirkiu  sokn  j  nordrardal  med  allan  þann  reth  ok  rentu 
sem  halfkirkiu  ber  ad  hafa.  skipum  vær  ad  þar  skvlv  heima 
takast  hiedan  fra  obrigduliga  aller  tollar  ok  tiunder  bonda  ok 
husfreyiu  ok  allra  heimamanna.  skal  þar  syngia  annan  huern 
dag  helgan  ok  luka  presti  tuær  merkur  kaups  j  svo  mata  ad 
kirkian  j  huammi  skal  bihallda  ok  eiga  þau  tuau  kugilldi  sem 
jon  biarnarson  hefer  kirkiunni  adr  ut  lukt  ok  afent  en  gefi 
halfkirkivnni  fimm  kvgillde  ok  hallde  kirkiuna  sæmilega  sem 
henne  tilheyrer.  Jtem  kaullvm  vær  aptur  þa  giord  ok  dom  ok 
forbiodum  ad  halldazt  skvli  wm  þcci  fim  aura  sem  lukazt 
skylldi  fra  skardzhomrum  til  huams  kirkiu  suo  þeir  skulu  ecki 
lukazth  hiedan  frca. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  vær  vort  jnsigli  fyrir  þetta 
bref  wtgefit  j  videý  þridivdagen  næsta  epter  annunciacionem 
beate  CDarie  virginis  anno  domini.  CD°.  cd^.  xP.^)  primo. 


8.  1432.  á  Ökrum. 

DóMR  I>orkels  officialis  Guðbjartssonar   og  Einars   sýslumanns 
Sveinssonar  um  handrán. 

AM.  63.8V0  hls.  81,,8kr.  c.  1625  af  Ólafi  Jónssyni  lögsagn- 
ara  í  Eyjafjarðarsyslu.  Artalið  stendr  svo  í  handritinu  (1402),  en 
mun  eiga  að  vera  1432.  þetta  er  vitanlega  ekki  annað  en  ágrip 
dómsins. 

Anno  mill(esimo)  cccc[xx;x^)  secundo  ca  0krum  dæmer  for- 


^)  AM.  263.  skardzhamar  148;  *)  svo  hdr.;  ^)  [vantar  í  handritið 
af  ógáti,  og  er  sett  hér  að  ágizkan.  Á  bls.  104  í  handritinu  stendr: 
>þorkell  Gudbiartsson  var  officialis  Holakirkiu  MiU:  cccc  xxx  secundo*. 
Sbr.  og  Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  543. 


8  VITNISBURÐARBRÉF.    —  VERZLUN.        1433—1434. 

kell  Gudbiarttsson  official(is)  H(ola)  kirkiu  og  6  prestar  med 
honum  Sira  Einare  Jonssyne  tuofalldan  Riett  ca  þui  han  var 
handræntur  heste  med  Reýdskap.  Halfan  dorainn  hefur  vt 
nefudt  Einar  Sueynsson  Syslumadur. 


9.  6.  Marts  1433.  á  Ásgeirvöllum. 

ViTNiSBURÐARBRÉF  tveggja  manna,  að  Jón  Gunnarsson  hand- 
lagði  Birni  forleifssyni  til  fullrar  eignar  alla  þá  peninga,  er 
Höllu  móður  sinni  hefðu  til  erfða  fallið  eptir  fórð  Jónsson 
bröður  sinn,  sérlega  jörðina  Vatnsdal  í  Sandshrepp. 

Skjalabók,  sem  verið  hefír  í  safui  Jóos  Péturssonar.  Eptir  trans- 
Bkripti  frá  23.  Aag.  1479.  —  Kriegers  safn  2.  4to  bls.  294—95 
(eptir  sama  transskr.). 

I>að  gerum  við  Philippus  Guttormsaon  og  Jón  Sigurðsson 
göðum  mönnum  kunnigt  með  þessu  okkru  bréfi,  að  við  vorum 
þar^)  í  hjá,  sáum  og  heyrðum  á,  að  Jón  Gunnarsson  handlagði 
Birni  f>orleif8syni  tii  fullrar  eignar  alla  þá  peninga,  sem  Höllu 
Jónsdóttur  [móður  hans^)  hefir  til  erfða  fallið  eptir  |>órð  Jóns- 
son  bróður  sinn.  Greindi  hann  hér  til  jörðina  Vatzdal,  er 
liggur  í  Sandshrepp  og  þá  fleiri  peninga,  sem  Björn  kynni  að 
fá  af  erfingjum  áður  greinds  fórðar. 

[Og  til  sanninda  hér  um  settum  við  fyrnefndir  menn  okkar 
innsigli  fyrir  þetta  bréf,  er  gert  var  á  ÁsgeirsvöUum^)  í  Skaga- 
firði  föstudaginn  næstan  fyrir  Gregoriusmessu  Anno  Domini. 
CD.  cd.  xxxiij.*) 


10.  9.  Febrúar  1434.  í  Danzig. 

EiÐSVARiNN  vitnisburðr  fimm  manna  um  það,  að  Eynwolt 
Everdes  hefði  verið  sleginn  í  hel  á  íslandi  á  skipi  Pétrs  Dam- 
becks  skipstjóra  átta  dögum  eptir  Gregoriusmessu  þá  fyrir  tveim 
árum  (20.  Marts  1432). 


')  sl.  Kr.  2;  »)  [b.  v.  Kr.  2;  »)  réttara  mundi:  Álfgeirsvöllum ; 
*)  [Kr.  2;  sl.  JP.;  ártalið  er  svo  skyrt,  og  er  rétt,  sbr.  vitnisburð 
Einars  þórðarsonar  3.  Aug.  1460. 


1434.  VERZLUN.  9 

Eptir  afskript  Dr.  Otto  Gunther's  borgarskjalavarðar  í  Danzig 
(18/8  1897)  úr  þingbók  Danzigar  fyrir  árið  1434,  bls.  67Q.  Sbr. 
Basch:  Islandsfahrt  der  Deutschen,  Hamburg  1889,  bls.  7. 

Item  Vrone  gissche  in  vormund  Claus  smyt.  hot  vor  ge- 
richte  gebracht  schipper  Peter  Dambecken,  Gerd  van  Thelchten, 
Peter  Karssche,  Peter  Vrienstat,  Merten  Mollner.  Desse  hebben 
alle  eyndrechtichliken  mit  uffgerachten  vingeren  stavedes  edes 
to  den  hilgen  gesworn  dat  en  witlich  is  dat  Eynwolt  Everdes 
dot  geslagen  wart  in  schipper  Peter  Dambecken  schepe  in  Is- 
lande  viii  daghe  na  Gregorii  nu  uff  Gregorii  negest  komende 
n  jare  vorgangen,  viii  dage  dar  na,  unde  en  uff  densulwen 
dach  levendich  unde  dot  segen. 

Actum  feria  3*  post  Dorothee. 

Test.  Stargart,  Dannenberch,  Hagen,  Griffenberch,  Grese. 


11.  9.  Febrúar  1434.  i  DaÐzig. 

Pétr  Dambeck  lýsir  því,  að  hann  hafi  tekið  þann  farm  á 
Einglandi,  er  hann  verzlaði  með  á  Islandi  á  skipi  sínu,  sem 
Jurien  (Jtirgen,  Georg)  heitir,  og  fær  hann  nú  »reiðurunum« 
nær  helming  skipsins  til  eignar. 

Eptir  afskript  Dr.  Otto  Giinther's  borgarskjalavarðar  í  Danzig 
(18/8   1897)  úr  þingbók  Danzigar  fyrir  árið  1434,  bls.   685. 

Item.  Peter  Dambecke  hot  bekant  dat  he  in  Engelant 
entfangen  hefft  de  vracht  de  he  vordenet  hefft  mit  syme  schiffe 
ut  Island.  Dar  vore  gifft  he  synen  reders  over  syne^)  vii 
sestendedeil  mit  takel  unde  touwe  vri  unde  quid  an  den  sulven 
schiffe  lurien  genomet  unde  gloubt  en  dat  vorgeschrevene  schiff 
to  gewerende  in  allen  waterstromen  vor  alle  manne  ansprake. 
unde  desse  nageschrevenen  perssonen  sint  de  reders  Johan  Vos 
de  olde,  Lambert  lamerlant,  Evert  Ferwer,  Albert  Kornemarket, 
Reynolt  Nederhoff,  Diderich  Oldevelt  vnde  Hinrik  Stenbecke. 
Desse  vorschrevenen  perssonen  sollen  de  vii  sestendedeil  ent- 
ffangen  vnde  beholden. 

Act.  ut  supra. 

test.  Hagen,  Hin.  Griffenberch. 

^)  Á  lestri  þessa  orðs  er  dálítill  vaíi,  segir  Dr.  Giinther. 


10  VERZLUN.  •  1434-1436. 

12.  December  1434-Apríl  1435. 

Kæra  þjóðversks  kaupmanns  í  Brtigge  til  sendiboða  Hansa- 
staðaráðsins  ásamt  svari  sendiboðans,  viðvíkjandi  verzlun  á  Ís- 
landi,  Orkneyjum  og  Færeyjum. 

Hanserecesse   von  1431 — 1476,    Zweite    Abtheil.   bearb.   v.  G. 
Fr.  von  der  Ropp.  I,  Leipzig  1876,  bls.  318  og  319. 

A. 

[Eæra  kaupmannsins]. 
12.  Item  so  is  to  anderen  tiiden  ordineret,  dat  nement 
seghelen  noch  vorsoken  schal  Vynlande^),  Orkenoy,  Veroe  etc, 
darenboven  sind  dar  schepe  henghesegelt;  begherd  de  copman, 
dat  de  ordinancie  gheholden  werde,  ofte  dat  elkerliik  sin  beste 
don  moghe. 


B. 

[Svar  sendiboða  Hansaráðsins]. 
10.  Item  van  deme  puncte,  dat  nemand  in  Islande  seghe- 
len  schal  etc,  dat  wille  wii  bii  de  stede  bringhen  unde  in  den 
olden  recessen  unde  [van  den]  Berghevareren  ervaren  de  leghon- 
heyd,  unde  wat  denne  vor  dat  ghemeene  beste  vorramed  wert, 
dat  deme  copmanne  to  Brugghe,  to  Lunden  uude  to  Berghen 
dat  vorscreven  werde  bii  penen  darup  gesat  also  to  holdende. 


13.  Nðvember  1436-Julí  1437. 

Kæra  enskra  kaupmanna  yíir  Frússum  og  Hansastaðamönnum 
með  svörum  Hansaráðsins,  er  geta  ránskapar  Einglendinga  á 
íslandi. 

Hanserecesse  von  1431—1476,   Zweite  Abtheil.  II,  66,  bearb. 
V.  G.  Fr.  v.  d.  Ropp.  Leipzig  1878. 

18.  Item  clagen  die  Engelischen  koufflewte,    das    im  jare 
unsirs  Heren  1430  Hanke  Horn  und    andere    schipper   us    der 


*)  misskrifað  í  hdr.   fyrir:  Islande.      Sbr.  Basch,    Die  Islands- 
fahrt  der  Deutschen,  Hamburg  1889,  bls.  7. 


1436  VERZLUN.  11 

hense  und  van  Prussen  by  Nortbergen  ere  wopen,  bochsen  und 
andere  streitgeczewe  gelegen  haben  semelichen  obelteteren  van 
der  hense,  alze  das  vormittelst  erer  hulífe  9  Engelsche  schiíFe 
mit  gutteren  und  kouífenschatcze  dorinne  geladen  van  den- 
selben  obilteteren  genomen  und  geteilet  wurden,  und  hetteu  sie 
en  sulche  bistendigkeit  und  hulífe  nicht  geton,  so  hetten  de 
Engelischen  ere  schiífe  und  guttere  vorwore  behalden,  und  also 
schaden  dovon  entfingen  summa  20000  ^  und  mer. 

Hiruff  ist  geentwertet:  Schipper  Johan  Horn  mit  andern 
unsirn  burgeren  van  Danczike  und  frunden  van  der  hense 
segelten  mit  etczlichen  Engelischen  schiffen  us  Prussen  und 
qwomen  czu  legen  in  Norwegen,  do  die  gubernyrere  des  reiches 
mit  andern  der  koniges  zcu  Dennemargken  obersten  kewptlewten 
czu  en  qwomen  in  de  havene,  die  en  des  heren  koniges  brieff 
brochten,  wy  die  Engelischen  seyne  vynde  weren  und  her  die 
seynen  hette  gesandt,  die  czu  nemen,  wen  sie  im  seyn  landt  Yslandt 
hetten  beroubet,  und  begerte,  das  dye  schippere  vorgenant  sich 
nicht  domete  welden  bewerren  noch  de  synen  doran  hinderen, 
so  ferre  sie  nicht  gleich  en  wolden  seyn  gehalden,  das  wurben 
sie  ouch  erstlich.  Nochdem  unsir  here  mit  deme  konige  in 
frede  und  frundschaft  stunden  und  sie  in  seynen  landen  weren 
undir  seyner  gewalt  und  en  sulche  sachen  nicht  antreten  und 
uff  das  sie  ir  leip  noch  gud  nicht  vorloren,  dorumme  so  toten 
sy  keynem  teile  hulffe  noch  mit  volke  noch  mit  eynigerley 
were,  alse  sie  clagen,  das  wir  mit  der  worheit  wol  wellen  be- 
czeugen.  Und  der  Engelischen  schaden  was  en  leyt  van  her- 
czen.  Umme  welchen  schaden  der  here  konig  van  Engelandt 
seyne  erliche  botschafft  an  den  hern  koning  zu  Dannemargken 
har  gesandt  zu  vorfolgen,  dorumme  sey  wir  nach  allen  reden 
do  nicht  schuldig  uff  zu  antworten  nach  manunge  dóvan  zcu 
leyden.  Robbert  Schorbryngk,  ritter,  Willam  Sprever,  doctor, 
wurden  hirumme  gesandt  im  Dannemargken. 


14.  8.  December  1436. 

JoHANNES  Botevúr  vottar,  að  hann  hafi  tekið  við  100  mörk- 
um  lybskum  af  Hermanni  langa,  er  ganga  skuli  til  Nikulásar 
Oiafssonar;  en  Godsvin  biskup  hafði  kyrrsett  þetta  fé. 


12  VITNISBURÐARBRÉF.    —  JÓN  GERREKSSON.     1436—40. 

Fornbrófasafn  Lybiku  (Codex  diplomaticus  Lubecensis)  VII,  bls. 
704—705,  Nr.  DCCXXI,  Lflbeck  1885,' eptir  Niederstadtbuch  1436, 
Concept.  Marie. 

Johannes  Botevíir  coram  libro  recognouit,  se  a  Hermanno 
Langen  subleuasse  et  percepisse  c  marcas  den.  lub.  ad  usum 
domini  Nicolai  Oleuesson,  canonici  in  Copenhauen,  que  tamen 
c  marce  alias  per  reuerendum  in  Cristo  patrem  et  dominum, 
dominum  Goswinum,  episcopum  Schalholdensem  in  Yslanden, 
super  prefatum  dominum  Nicolaura  Oleuessen  aput  Hermanuum 
Langen  fuerunt  arrestate,  etiam  cum  condicione  tali,  si  pre- 
fatus  dominus  Goswinus  episcopus  dictam  pecuniam,  c  marcas 
arrestatas,  super  dominum  Nicolaum  Oleuesson  cum  iusticia 
lucrabitur,  extunc  Johannes  Botevúr  promisit  dictas  c  marcas 
Hermanno  Langen  e  conuerso  restituere  et  Hermannum  Langen 
ex  hoc  indempnem  conseruare. 


15.  [um  1440]. 

Srýrsla  um  Jón  biskup  Gerreksson  eptir  fornu    biskupatali  í 
Uppsölum  í  Svíþjóð,  og  er  getið  jartegna  hans. 

Diplomatarium  Svecanum,  ed.  B.  E.  Hildebrand,  V,  bls.  302, 
Holmiæ  1865.  Er  þetta  þar  í  biskupatali  í  Uppsölum  frá  c.  1344, 
en  með  síðari  viðbdtum  alt  til  1448.  þessi  klausa  um  Jón  Ger- 
reksson  er  eitt  af  viðbótunum,  og  er  hún  líklega  frá  á  að  gizka 
1440. 

Decimus  nonus  fuit  dominus  Johannes  Jerechini  nacione 
dacus.  Et  ad  instancias  domini  Erici  Regis  absque  eleccione 
Capituli  promotus.  Hic  edificauit  in  Thunom  domum  lapideam 
vnam  et  in  Arne  tres,  qui  ad  denunciacionem  eiusdem  Regis 
Ecclesia  Vpsalensi  propter  crimina  priuatus.  Et  postmodura 
Ecclesiara  Scalholtensem  in  islandia  assequtus,  interfectus  fuit 
miserabiliter  ab  jslandensibus  propriis  dýocesanis.  Qui  Anno 
domini  M<^  CDXX^IP)  depositus  fuit  a  sede  sua  Archiepisco- 
pali  suis  demeritis  exigentibus.  [Jn  islandia  fuit  interfectus  et 
dicitur  coruscare  miraculis^) 

')  II  er  bætt  við  með  yngri  hendi;  ^)  [b.  v.  með  yngri  hendinni. 
sem  áðr  getr. 


1440.  LEGORÐSMÁL.  13 

16.  20.  Maí  1440.  á  Hólum. 

DóMR  Godsvins  biskups  í  Skálholti  og  umboðsmanns  Hólakirkju, 
samþyktr  af  sex  prestum,  að  Jón  ábóti  á  fingeyrum  sverji 
fullan  bókareið  fyrir  það  rykti,  að  hann  hefði  legið  með  hústrú 
Helgu  I>orlcifsdóttur,  eiginkonu  Skúla  Loptssonar,  og  vann 
ábóti  eiðinn  þá  þegar. 

JSig.  66.  8vo  með  hendi  Grunnavíkr-Jóns  1741  oEx  Originali 
pergameno«.  Sjö  innsigli  höfðu  verið  fyrir  bréfinu,  en  þrjú  ein  af 
þeim  voru  fyrir  því  1741 ;  var  eitt  þeirra  innsigli  Godsvins  biskups, 
og  lýsir  Grunnavíkr-Jón  því. 

Ollum  monnum  þeim  sæm  þetta  bref  sea  æðr  heyra  Send- 

um  wíj  Godsuin  med  gudz  nadh  biskup  j  skalholtæ  forman  ok 

vmbodzmann  hæilagrar  holakirkiu  quediu  godz  ok  vora  kunnict 

giorandi   Sakær   þess    ath    sub    anno  gracie  CD°  cd"'  xF  hæima 

aa  holum  j  hialtadaal    faustodagen   j    hwitasunno   viku.    hafua 

saght  firer  oss  opinbærliga  sira  siugurdr  þorlaksson.  haflidæ  juars- 

son.  þorgyls  æinarsson.  þorgæir  Jonsson  oc  siugurdr  þorstæinsson 

aller  sæm  æins  munnæ  ath  þeir  haufdu  heyrdt  opinberliga  tal- 

adh  wpp  aa  abota  Jon  af  þingh  6[yra  klaustræ.  ath  hann  skildæ 

hafua  lægit  med  hustru  helgo  þorlæifsdottor   æighenkono  Skula 

Lopptzsonar.     Ok  firer  þui  ath  fyrnefndr  Jon   abotæ    war   vpp 

aa  þann  tidh  þar  nær  oss  ok  oss  þotti   æcki   vera  skielligt  ath 

hann  skildæ  staa  j   suoddann  Rykt  ok  amæli  ef  hann  væri  þess 

ecki  skyldugur.     |>wi  kollaudum  wíj  hann  loghliga  firer  oss  þa 

þar  til  forsuars    firer   græindt    nyktæ  ^Ok    gafuom    honom    þar 

firær  fulla  skuld  ok  hann  afsakadæ    sigh  þar    firer  ok  sagdizst 

her  firær  ollungis  skuldalaus  wæra.     Nw  firær  þui  ath  þat  æigi 

næghir  æfter  kirkonar  logum  ath  afsaka  sigh'  af  suo  daan  Ryckti 

medh  æinsaman  slætt  ordh.  fwi  j  gudhz  nanfnæ  amen  dæmd- 

um  wíj  oss  j  domsæti    sittiandæ    fyrnefndan  Jon  abota  skyld- 

ugan  ath  swæria  her  firer  fullan  bokaræidh  ok  med  honom  eUifuo 

prestar  ok  kænnemænn  en  vera  sealfur  ænn  tolftæ.     Hær  efter 

swor  hann  fullan  bokaræidh   ath  hann   hefdi   aldre  a  sina   lifs 

dagha   lægit  likamliga    med    fyrgræindræ    helgo    þorlæifsdottor 

huorckæ  fyr  næ  sidar.     Ok  þænna  æidh  saunnodu  med  honom 

sex  prestar  þrir  COessodiaknar  ok  tuæir  subdiaknar.  þar  vpp  a 

staden.     Hær  efter  dæmum  wíj  j    sama  domsæti  sitiandæ  fyr- 

græindan  Jon  abota  ollungis  kvittan   ok   akærulausan    af  fyr- 


14  KIRKJUBÓL  OG  LAUGABÓL.  1440. 

græindu  Ryckti  oc  amæli.  Firærbiodandi  hueriom  mannæ  vndir 
bans  pino  þetta  hær  æfter  ath  tala  honom  til  nokorar  ofrægdar. 
Ok  þænna  worn  doom  samþycktu  med  oss  worær  nær  verandi 
prestar  gudmundr  þorlaksson  kirkioprestr  a  holum  CDagnus 
Jonsson  COagnus  æinarsson  hugæ  vilialmsson  Siugurdr  þorlaks- 
son  stæinolfur  kalfsson  hwerir  sin  jnsigli  settu  med  varo  Jn- 
8igle  firer  þetta  domsbref  giortt  j  sama  stadh  dæghi  ok  are 
sem  fyr  seghir. 


17.  27.  Mai  1440.  á  LaugabólL 

21.  Janúar  1457.  i  Æðey. 

LoPTR  Hálfdanarson  handleggr  Jón  Nikulásson  kvittan  um  þau 
fimm  kúgildi,  er  hann  varð  skyldugr  Kirkjubólskirkju  í  Langa- 
dal  fyrir  hálfkirkju  skyld,  er  hann  hafði  keypt  upp  í  Laugabdl. 

Landbókasafn  107.  4to,  bls.  414 — 415  með  hendi  séra  Jóns 
Haldórssonar  í  Hítardal  c.   1730. 

Vitnisburdar  Bref  um  utsuórun  Jons  Nicolassonar  á  þess- 
um  .V.  kugylldum  til  kyrkiunnar  á  Kyrkiubole.  Anno  1457. 

J>ad  giðrum  vid  Magnus  f>ormodsson  og  Arne  forhallsson 
godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockru  opnu  Brefe.  ad  vid 
vorum  þar  i  hiá  .  sáum  og  heyrdum  á  ord  og  handaband  Loffts 
Halfdanarsonar^)  og  Jons  Nicolassonar  á  Laugabole  i  Jsafijrde 
föstudaginn  i  fardðgum  þa  lided  var  fra  hingadburd  vors  (herra) 
Jesu  Christi  1440  ár.  fad  skildest  under  handabande  þessara 
fyrrnefndra  manna  Loffts  og  Jons.  ad  ádurnefndur  Lofftur 
handlagde  offtnefndann  Jon  kvittann  um  þaug  .v.  kugyllde.  er 
hann  var  8kylld(ug)ur  kyrkiunne  á  Kyrkiubole  i  Langadal  fyrer 
þa  grein.  er  hann  keyffte  hálfkyrkiu  skylldu  i  ádurnefnda  Jörd 
Laugabol.  sem  liggur  i  Kyrkiubolsþingum. 

Og  til  sanninda  hier  um  setium  vid  fyrrnefnder  menn 
ockar  Jnnsigle  fyrer  þetta  kvittunar  Brief  skrifad  i  Ædey  i 
Jsafijrdi  in  festo  Agnet§  virginis  seytian  árum  sijdar  enn  fyrr 
seiger. 

')  Hallssonar,  hdr.  (sem  er  rangt) 


1442.  SENDIBOÐ  TIL  ÍSLANDS  ÚR  ÞÝZKALÁNDI.  15 

18.  i  Marts  1442. 

CoRD  Sten  lofar  Remniert  Vlenhot  og  Diðriki  Lampen  100 
lybskum  mörkum,  til  þess  að  Remmert  fari  til  íslands  með 
bréf  til  Hennings  Stens  bröður  síns  fyrir  sig. 

Codex  diplomafcicus  Lubecensis  VIII,  Nr.  LXI,  bls.  81 — 82, 
Liibeck  1889,  eptir  Niederstadtbuch  1442,  oculi.  Sbr.  Basch,  Die 
Islandsfahrt  der  Deutschen,  Hamb.  1889,  bls.  7. 

Ik  Cord  Sten  vor  my  vnde  myne  eruen  bekenne  vor 
dem  boke,  dat  ik  gelouet  hebbe  vnde  loue  Remmerde  Vlenhot 
vnde  Dyderyk  Lampen  c  raark  lub.  pen.  vppe  desse  vor- 
word,  dat  de  erbenomede  Remmert  sal  vnde  wil  ten  in  Yslande 
vmme  Hennynge  Stene  mynen  broder,  ene  her  to  bryngende  effte 
enckede  bodeschop,  effte  te  leuendich  effte  dot  sij.  Weret  sake 
dat  de  vorscreuene  Remmert  storue  vp  der  vtreyse  vnde  nene 
vaste  bodeschop  dede  effte  don  konde  an  mynen  broder  Henn- 
ynge  Stene,  so  sal  ik  Cord  Sten  vnde  myne  eruen  vntslagen 
syn  desser  vorscreuenen  manynge  vnde  loffte  vp  desse  c  mark 
sunder  alle  argelist.  Weret  ok  dat  de  vorbenomede  Remmert 
in  Yslande  by  mynen  broder  Henninge  Stene  qweme  vnde  em 
de  breue  brachte  vnde  my  van  Hennynge  enckede  bodeschop 
dede,  dat  he  ware  breue  effte  bewys  van  Hennynge  Stene  efft 
vt  dem  lande  wedder  brachte  herwert  vnde  Remmert  storue 
vp  der  wedderreyse,  vnde  de  denne  de  bodeschop  brynget  van 
Remmert,  dat  he  dar  weset  hefft  vnde  he  zyne  bodeschop  an 
Henninge  Sten  dan  hefft,  so  vorscreuen  steyt,  so  loue  ik  Cord 
Sten  vnde  myne  eruen,  Dyderik  Lampen  de  vorscreuene  c 
mark  to  dancke  to  geuende.*) 


19.  6.  Juli  1442.  í  Oslð. 

Réttarbót  Kristophers  konungs  af  Baiern  um  landsfrið  og  að 
allir  nái  lögum  og  réttijog  illgerðamönnum   sé  hegnt. 

0  Bréf  þetta  var  strykað  út  úr    bók   Ascensio  Domini  (30.*  Maí> 
eptir  ósk  Remmerts  Vlenhots  og  Diðriks  Lampens. 

*)  10.  stendr  í  útgáíu  Lybikufornbréfasafas,  en  það  fær  ekki  staðizt 


16  RÉTTARBÓT  KRISTOPHERS  KONUNGS.  1442. 

Ny  kgl.  Saml.  1642.  4to  bls.  318  —  319,  Túnsbergsbók  á 
skiuni,  og  er  þetta  skjal  skr.  c.  147  0  í  bókina  eða  nokkru  síðar. 
Tii  samanburöar  við  þessa  skinnbók  hefir  verið  höfð  afskript  Hann- 
esar  ritstjóra  þorsteinssonar  í  Reykjavík  úr  skjalabók  Biskupsskjala- 
safnsins  á  íslandi  Nr.  2.  Fol.,  sem  skrifuð  er  á  17.  öld,  og  er 
réttarbótin  þar  tekin  eptir  transskripti  fjögurra  Norðmanna  og  þriggja 
íslendinga  gerðu  í  Ósló  1442.  Hefir  það  transskript  fyrrum  legið 
við  skjalasafn  Hólastóls,  þótt  nú  sé  frumrit  þess  glatað;  hefir  rétt- 
arbót  þessi  því  borizt  til  Jslands  þegar  í  öndverðu  í  þeirri  mynd,  sem 
htín  var  í  þar.  Afskriptin  í  skjalabók  þessari  væri  nú  allra  af- 
skripta  merkilegust,  ef  afskrifarinn  á  17.  öld  hefði  ekki  mislesið 
hana  svo  hræmugiega  í  því  einstaka  sem  hann  hefir  gert.  En  margar 
eru  afskriptirnar  til  af  þessu  bréfi.  Samhljóða  réttarbót  var  gefin 
fyrir  Danmörk  .Ludhusiæ  anno  domini  1442  in  crastino  sancti 
Barnabæ*  (=  12.  Júní),  og  er  hún  prentuð  hjá  Hvitfeldt  í  4to  útg. 
IV,  652—54  og  Fol.  lítg.  828—29,  og  eptir  Hvitfeldt  í  Aarsberetn. 
fra  det  kgl.  Geheimarkiv  V,  59—60. 

Vi  Cristofíer  met  gudz  nadh  Norigis^)  Danmarks  Suerigs 
Wendis  oc  gota  konnunk.  hertog  i  bæiern  oc  palatz  grefí'ue  pa 
Ríín  Helsse  ether  alle  oss  el(s)chelige  herræ  Erchebiscop.  bisc- 
oper.  Prelater.  Riddare.  swennæ.  köpstademen  oc  all  menighe 
almogen  som  buggæ  oc  boo  j  thetta  wort  norghes  rike  oc 
sýnderligen  alle  fogute  oc  æmbetzmen  ware  oc  allæ  aiidre  ee 
hwem  the  hæltz  tilhðre  kerligen  med  gudh  oc  war  nathe. 

kære  wefiir  j  mwghen  wide  at  wi  wel  forstandet  hauæ  at 
j  manghe  swo  aar  foræ  war  tiith  scáll  haue  wæret  thwi  wer 
meghen  thrætte  kæremall  oc  thwedræct  her  ouer  all  thisse  wore 
rike  oc  synderligæ  mellem  fogutteræ^)  æmbetzmen  oc  all  men- 
ighe  almoghen.  Thesligiste  hawe  wi  oc  nw  j  thenne  wor  tiith 
hort  thiwer  manghe  retthæ  kæremall  oc  dele  som  giffne  haue 
wæret  wt  ouer^)  wor  oc  andre  gode  mentz  fogutte  oc  æmbetz- 
men.  swo  hawe  wi  oc  hort  manghe  rettæ*)  kæremall.  som 
kardæ  hawe  wæret  meenlighen'*)  wt  ouer  war  mene  almoghen 
her  j  riket.  som  skeet  ær  for  theris  stoore  wlidhne  oc  ouerdadic- 
heet.  oc  æn  ther  tiU  at  the  æíj  rethelighen  wele  wtgöre  wore 
fogutto  oc  æmbetzmen  oc  theris  eýna  herrer  oc  hosbonder  thet 
som  the  theim  aff  rette  bðr  at  gðre  vpa  wore  wegne  oc  theris 
eijnæ  herrirs  oc  hosbonders  wegnæ  hwilket  som  j  alle  wel  wide. 


^)  b.  V.  yfir  línunni  í  skb.;  ')  fogntena,  2.  Fol,;    ")  noghre,   b.   v. 
2.  Fol.;  *)  þretter,  2.  Fol;  »)  nefneligen,  2.  Fol. 


1442.  RÉTTARBÓT  KRISTOPHERS  KONUNGS.  17 

at  wi  enge  lund  lidhe  mwge.  oc  med  gudz  hielp  enghelund  lide 
wele  wten  at  gðre  ther  til  thet  som  oss  bðr.  Thi  bedhe  wi  oc 
biwde  alle  forscreffwne  vnder  wort  hðýste  budh  oc  synderligen 
alle  ether  wore  oc  andre  gothe  mentz  fogiitte  oc  æmbetzmen 
ee  hwo  thee  hælst  ære  thet  j  efther  thenne  dagh  leeffue  kær- 
lighen  hwor  med  annen  oc  at  j  lade  ether  allæ  nöye  raed  lag 
reet  oc  skell  som  aff  æræ  oc  rettæ  tilbðr.  Huilken  som 
her  efther  ther  jmot  giðr  tha  skwle  j  alle  wide  thet  at  wi 
wele  lade  thet  hardelighen  rette  som  wither  bðr.  ffintz  oc 
nogher  war  foghut  eller  oc  war  embetzman  som  nogher 
man  gðr  wald  eller  wret  fatigh  eller  riigh  oc  sðnderlighen  med 
wlaghe  gestning.^j  eller  wlaghe  beskatningh  j  thette  wort  rike 
efther  sin  lagh  oc  saghor.^)  tha  scal  han  wære  wiss  vpa.  at  wi 
wele  sættö  honom  aff  sit  erabede  ther  fore.  oc  skal  han  æy 
wære  wærdh  lengher  wort  slot  eller  leen  j  wære  at  hawe. 
Thessligeste  wele  wi  oc  at  ouer  ganga  scal  andre  gode  mentz 
fogútte  oc  æmbetzmenn.  Thesslighes  bywde  wi  oc  ether  wor 
elskelige  mennige  almoghe  hardelighen  oc  wnder  wort  hðýeste 
budh  thet  j  oc  efter  thenne  dag  swo  holdet  som  forscreffwet 
staar.  oc  at  j  altingis  ære  wore  fogutte  oc  æmbatzmen  wel 
hörige.  oc  lydighe  oc  ther  til  ether  eijgen  herrer  oc  hosbðnder 
oc  at  j  gðre  theim  alle  gothe  rethe  vpa  woræ  wegne  oc  theris 
som  ether  aff  lag  oc  rette  bðr  at  gðræ.  Dirfues  nw  nogher 
aff  almoghen  her  a  mote  at  gðra  tha  scal  ther  wisselighen  wt 
ouer  [at  rettis  hardelighen^)  som  wither  bðr.  Thi  wacte  sig 
nw  her  efter  hwar  j  sin  stadh  j  thisse  forscreffwne  ærende  swo 
fræmpt  som  han  wiU  wntfly  wor  konungligh  hæffnd  oc  wrede. 
oc  sinderlige  lide  oc  wndgiælde  efter  thi  som  forscreffwet 
staar.  Jtem  biwde  wi  eder  alle  oc  serdelis  wore  fogutte  oc 
oc  æmbesmen^)  at  engen  then  anners  wartnade  eller  thiænere 
holder  eller  forswarre  som  met  wminne  fraa  nogher  man  skilder 
er  vten  han  forborgher  sik  at  stande  til  rætte  oc  sierdelis 
wdadhismen  swo  som  ære  forrædere.  mordere.  mordbrænnere. 
tiwfue^).    rðfuere.    k[irke]briteræ^)     waltaghere    oc    andre  the- 


0  2.  Fol. ;  klest  nokkuð    í    1642;    gesterij,    dönsku  þýðingarnar; 

')  saghaur,  2.  Fol.;    ')  [Riett  hardligen  Rætte,    2.  Fol;  *)  embættes- 
man  2.  Fol.;  ')  þyfer  2.  Fol.;  *)  Kyrkiubrenner  2.  Fol. 

Dipl.  Isl.    V.  B.  2 


13  TRANSSKRIPT.  1442. 

ligei)jcke  scal  oc  nogher  her  j  riket  holde  nogurn^)  then  8om 
fretlooss  er  giord  j  danmark  eller  bilthogher  j  swerige  Oc 
thes[l]igen')  holdes  scal  j  danmark  oc  j  swerige  wten  ee  hwar 
thelige^)  misde[der]'^)  worde  met  skællighe  bewisning  vpa  kærde 
tha  skule  thee  hindre  oc  oíuer]  theim  scal  rettis  som  hwar 
theris  gerningh  er  til  oc  brpde  vtuiser.  Oc  h^war]^)  theim 
ther  wt  ouer  holder  eller  wntskiuder  met  witscap  oc  forraad 
han  [scalj  swaræ  til  theris  gerninger.  Thi  wacte  sik  oc  her 
wti  hwor  j  sin  stadh  swo  fræ[mpt]  som  han  vil  wntfly  wor 
konunglich  hæfifnd  oc  wrede  som  forscrefifwet  staar.  0[c]  æn  ther 
tiU  lidhe  oc  wntgelde  thet  som  lag  oc  retten  wtuise. 

Jn  christo  va[lete]. 

Datum  asloie  Anno  domini  ClOcdxlij^  jn  octaua  apostolorum 
pe(tri)  et  pau(li)  beatorum  nostro  sub  secreto  presentibus  ap- 
penso  et  cetera. 


20.  1442.  í  Ösló. 

Transskriptarbréf  af  réttarbót  Kristophers  konungs. 

Eptir  afskript  frá  Hannesi  ritstjóra  |)orsteinssyni  úr  skjalabók 
í  Biskupsskjalasafni  íslands  2.  Fol.  skrifaðri  á  17.  öld. 

Transskriftar  Brief  utaf  (Briefe)  Kongs  Christophers  J 
Danmðrk  um  ohlydne  þegnanna  i  rijkiunum.  Dat.  Osslo  j 
Noreg  1442.  med  aungvo  Jncigle. 

I>at  giorum  vær  Herre  Gunnar  f>iostolfsson  profastur  at 
Mariukyrkiu  i  Osslo.  Sijra  Sigurdur  Biornsson  Canik  i  Osslo  ok 
prestur  a  Ternoni.  Sijra  Sigurdur  Canik  thil  sama  stads  og 
prestur  á  Hallveghom  a  Eiker.  Herlaug  Mattheusson  Iðgmann 
i  þeim  sama  stad.  Petur  Petursson.  Vilhialmur  Finnsson  og 
fordur  Jonsson  Goodum  monnum  viturlikt  med  þessu  voru 
Briefe  ath  vier  saum  og  yferlasum  og  heyrdum  yferlesed  oped 
Brief  vors  virduglegs  herra  Christophor  med  Guds  nad  og  et 
cetera  med  hans  heijlu  og  osköddudu  hangande  Jncigle  so  lat- 
ande  ord  efter  ord  sem  hier  epter  skrifad  stár. 


')  svo  1642;  þessliger  2.  Fol.;  ^)  2.  Fol;  no  .  .  .  1642  (rifið); 
')  þessligur  2.  Fol;  ^)  þesslige  2.  Fol.;  ')  misdægre(!)  2.  Fol.;  •)  hvo 
2.  Fol. 


1442.  KÉTTARBÓT  KRISTOPHERS  KONUNGS.  19 

[Hér  kemr  réttarbót  Kristophers  konungs,  útgefin  i  Ósló  6. 
Júlí  1442,  Nr.  19]. 

Og  til  sanninde  hier  (um)  heijngdum  vær  for'^"  mæn  vor 
jncigle  fyrir  þetta  Transkriftar  Brief  er  skrifad  var  i  Osslo 
manudagenn  næstan  epter  (D.O  messu  a  sama  are  sem  firr  seiger. 


21.  7.  Júli  1442.  i  Osló. 

Réttarbót  Kristophers  konungs  af   Baiern    um    vopnaburð    í 
kirkju  og  um  kirkjufrið. 

Ny  kgl.  saml.  1642.  4to  bls.  317,  skinnbók,  þetta  skr.  c. 
1460 — 70.  —  Prentuð  áðr  í  Peder  Kofod  Anchers  Danske  Lov- 
historie  II,  563 — 64,  og  kvað  þar  vera  tekin  eptir  Delagards  safni 
í  Uppsölum  Nr.  61;  aptr  prentuð  eptir  Anchersútg.  í  Aarsberetn. 
fra    d.    kgl.    Geheimarkiv    V,    60 — 61.       Skipun    þessi    mun    vera 

fefin  fyrir  öll  ríkin,  og  er  þess  eðlis,  að  ekki  er  óliklegt,  að 
ún  hafi  borizt  til  íslands  í  öndverðu,  þó  að  ekki  sé  hún  nú  til  í 
íslenzkum  handritum.  Orðamunr  er  hér  tilfærðr  eptir  Ankersútgáfu 
og  kallaðr  61. 

Christoferus  dei  gracia  Dacie  suecie  noruegie  slauorum 
gotorumque  rex  Comes  palatinus  reni  et  dux  bauarie  Reueren- 
dissimis  archiepiscopis  reuerendisque  episcopis  et  sacerdotibus 
curatis  regnorum  prefatorum  Salutem  et  graciam. 

Volumus  exhortamur^)  et  mandamus  quatenus  quilibet 
vestrum  in  suo  episcopatu  publice  in  ecclesiis  cathedralibus. 
placitis  atque  aliis  ecclesiis  et  locis  vbi  maiores  congregaciones 
christifidelium  affuerint  pronuncietis  nomine  nostro  et  inhi- 
beatis  seu  pronunciari  et  inhiberi  faciatis.  ne  quisquam  pre- 
latusl  ecclesiasticus  miles  militaris  ciuis^)  uel  rusticus  [seu 
quiuis  alius^)  quicunque  arma  exceptis  cottidianis  cultellis  extra 
hospicia  in  castris  ciuitatibus  placitacionibus  nupciis  seu  aliis 
inuitacionibus  et  congregacionibus  aut  villis  per  plateas  aut  in 
ecclesiis  deferant  aut  deferri  faciant.  quicunque  contra  prefatum 
nostrum  mandatum  fecerint.  volumus  mandamus  vt  episcopus 
loci  dictos  nostri  mandati  transgressores  per  excommunicacio- 
nem  et  [censuras  ecclesiasticas^)  corrigat^)  [vt  est  iuris')  gt  si 

^)  Svo,  en  hvort  það  á  að  merkja  Michaelsmessu  eða  annað, 
er  óvíst;  ^)  hortamur  61;  ^)  burgensis  b.  v.  61;  *)  [sl.  61;  *)  {cen- 
suram  ecclesiasticam  61;  «)  corriget  61;  ^)  [sl,  61. 

2* 


20  RÉTTARBÓT  KRISTOPHERS  KONUNGS.  1442. 

opus  fuerit  brachium  sec(u)larei)  uobis  cuiiibet  vestrum  jmpar- 
tiri  uolumus  ÍD  premissis.  [Jtem  volumus  et  exhortamur^)  et 
mandamus  ut  quilibet  vestrum  in  suo  episcopatu  ordinacionem 
nostram  nuper  lodosie  factam  et  promulgatam  [similiter  et 
hic«)  juxta  [ordinem  suum  premissum^)  faciat  publicari.  Ad 
cuius  ordinacionis  execucionem  parati  esse  uolumus  cum  fuerimus 

requisiti. 

Datum  asloie  sub»)  anno  domini  CDcdxPijo  [sabbato^)  post 
festum  visitacionis  [beate')  marie  [virginis  gloriose')  nostro  sub 
secreto  [presentibus  appenso'). 


22.  13.  Juli  1442.  í  Hornborusundi. 

Réttarbót  Kristophers  konungs    af  Baiern   gegn   ránskap  og 
ránsmönnum. 

AM.  86.  4to  bl.  202b— 203a  á  pappír  c.  1530—1540.  — 
AM.  80.  4to  bl.  192b— 193a  á  pappír,  skr.  c.  1550.  —  Réttarbót 
þessi  er  ein  af  þessum  almennu  skipunum,  sem  ekki  snerta  ísland 
sórstaklega,  en  hafa  samt  átt  að  gilda  fyrir  alt  ríki  Noregs  kon- 
ungs.  Er  réttarbótin  til  í  fjölda  handrita  frá  16.  öld.  en  ekki  hafa 
íslendingar  fariö  að  taka  hana  upp  í  söfn  sín,  svo  maðr  viti,  fyrri 
en  um  1700  (sbr.  MSt.  13.  4to  bls.  380—81). 

Vij  Christoffer  met  guds  naade  Nories.  Danmarcks  oc  Swe- 
riges  konning.  Palladsgreffwæ  pá  ryn.  Hertug  wdi  beyern  et 
cetera. 

Giöræ  witterligt  alle  met  thette  wort  obne  breff.  at  nw 
meden  gwd  met  sin  naade  haffuer  skicket  oss  tiill  Nories  kon- 
ing  at  uera.  Tha  wille  wij  at  alle  Nories  yndbyggere.  bode 
rigæ  oc  fattigæ  [ehuo^)  thæ  helst  æræ.  som  widt^)  ræt  liud- 
elsæ  ære  widt^°)  gud  och  oss  schuUe  were  nidendæ^^)  loug.  oc 
ræt.  fredt  oc  naade.  Thij  forbiudæ  wij  strengeligæ  widt  wor  hðg- 
este  bwd  och  hæffn^^).  alle  oc  huer  serdelis  noget  at  röffwe 
eUer  tagæ  tiill  landt  eller  wandt  her  i  rigernæ.    End   er   thet 


')  seclare  1642;  seculare  61;  ')  [Volumus  eciam,  hortamur  61; 
^)  [sl.  61;  *)  [ordinacionem  premissam  61;  *)  sl.  61;  •)  [feria  qvinta 
61  =  5.  Júlí;  ')  [sl.  61;  «)  [ij  heff  80;  »)  wadher  80;  '«)  med  80; 
")  nijdendæ  80;  ^^)  heffndt  80. 


1442—1444.  RÉTTARBÓT  —   HVALLÁTR.  21 

saa  at  nogen  fordrister  sig  tiill  sádane  gierninger  at  brugæ^). 
som  gudt  forbiudæ.  Tha  biudæ  wij  allæ  woræ  embetzmend. 
fogder.  thieneræ.  frælsismend^).  oc  allæ  menigæ  almugæ.  at 
efifter  söge.  gribæ  och  fðræ  for  retten.  oc  lader  reffsæ  effter 
lougen.  allæ  thæ  som  röffue  eller  wffred  giöræ  i  landet. 

Forbiudæ  wij  sameledis^)  [strengeligæ  nogen  mand  sádan 
wgierningsmend  at  hwse  eller  herberg^).  eller  nogen  hielp  giöre 
[theim  som  saa^)  röffwæ  oc  wffred  giðre.  om  thæ  thet  wiidæ 
tha  schulle  thæ  lidæ  oc  wndgielde  sadan  straff.  som  the  then 
gierning  sielffuer  giort  haffuer. 

Giffuet  i  [Hamborg  swndt^).  die  beate  margarete  ár  et 
cetera  M  cd  xl  ij.  

í  skýrslu  Lange's  skjalavarðar  í  Kristjaníu  um  norsk  fornbréf 
í  norðrþýzkum  söfnum  segir,  að  í  borgarskjalasafninu  í  Lubeck 
(Miscell.  Bergensia  6)  sé  skjal  eitt  frá  hér  um  bil  1443,  er  snerti 
Island,  og  eru  orð  hans  svo:  »Udateret  1444 — 1445.  Efter  12te 
Januar  (14)43.  En  lös  Optegnelse,  der  synes  at  være  Fortsættelse 
af  en  större  Documentation.  Hans  von  Borstel  har  en  Gesell  Johan 
Grotvem,  der  med  en  Kogge  kom  fra  Island  til  Havnen  Dortmunde 
i  England  12te  Januar  43.  Her  toge  Kongen  af  England  og  hans 
Kantsler  9  Heste,  indkjöbte  for  82  *ð'  engelsk,  ud  af  Skibet.  Siden 
toge  de  36  andre  Heste,  alt  under  Löfte  om  Betaling.  Efter  for- 
gjeves  Krav  opsögte  Johan  Kantsleren  i  London,  der  kastede  ham 
i  Fængsel,  og  endnu  ei  har  betalt«.  (Nor  III,  3,  bls.  48).  En  þetta 
skjal  heíir  nú  ekki  fundizt  þrátt  fyrir  ítrekaðar  tilraunir  og  rann- 
sóknir  Dr.  P.  Hasse's  skjalavarðar  i  Lybiku,  og  lítr  því  út  fyrir,  að 
það  sé  nú  glatað,  og  verðr  því  að  svo  stöddu  að  sitja  við  það  í 
safni  þessu,  sem  nú  hefir  tínt  verið  um  þetta  bréfið,  og  kallar  Lange 
það   oPlattydsk  Concept«. 


23.                          6.  April  1444.  i  Vatnsfirði. 

8.  Oktober  1447.  á  Kírkjuboli. 

Kauprréf  Björns   f>orleifssonar    um    Hvallátr  í  Vatnsfjarðar- 
þingum  af  forsteini  Jónssyni. 

Eptir  afskript  frá  c.  1700,  sem  segist  gerð  eptir  "SÍnum  ori- 
ginal",  staðfest  af  Steini  {)orkeIssyni  og  Jóni  Bjarnasyni. 

')  giöre  80;  ')  ffrelse  mendt  80;  ^)  sl.  80;  *)  [strengeligh  bijudhe. 
alle  hoff  ther  hwsser  eller  herberger  80;  ')  [saadanne  wgiernings- 
mendt  som  80;  *)  [homborig  sundhe  80. 


22  HVALLÁTR.   —  BÓLSTAÐARHLÍÐ.  1447. 

í>eim  Godum  monnum  sem  þetta  Bref  sia  edr  heyra  senda 
Loptur  Halfdanarson  og  Magnus  formodsson.  Helgi  t>orhalls- 
8on  kvediu  Guds  og  sijna.  kunnigt  gerande  þa  er  lidit  var  fra 
hingatburd  vors  herra  jhesu  Christi  þusund  fiogur  hundrud 
[fioritiger^)  og  fiogur  ar  mánadaginn  i  Efstu  viku  i  Vatsfirde 
i  Jsatírde  vorum  vær  i  hia.  saum  og  hejrdum  á  ord  og  handa- 
band  Biarnar  forleifssonar  og  forsteins  Jonssonar  at  fyrnefndr 
forsteinn  sellde  ádrnefndum  Birne  |>orleifssyne  Jðrdina  Hval- 
l&tur  er  liggur  i  Vatsfiardar  kirkiusokn  med  auUum  gðgnum 
og  giædum  sem  greindre  jðrdu  fyllger  og  fyllgt  hefer  at  fornu 
og  nyio  og  hann  vard^)  fremst  eigande  at  vordinn  og  þa  skilde 
tittnefiidr  forsteinn  ser  fulla  og  alla  peninga  fyrer  ádrgreinda 
Jörd.  Voru  þar  og  aunguer  peningar  j  skillder  adrer  helldur 
enn  adrer.  atte  optnefndr  fosteinn  ad  suara  lagariptingum  á 
Jördunne  en  Biðrn  forleifsson  skiUde  hallda  til  laga.  Ok^)  til 
sannenda  her  um  settum  vær  fyrrnefnder  menn  vor  Jnnsigle 
fyrer  þetta  Jardarkaups  bref  skrifat  á  Kirkiubole  i  Langa(dal) 
um  hausted  suunudaginn  næsta  fyrer  Dionisiusmessu  þrimur 
arum  sijdar  enn  fyrr  seger. 


24.  17.  Januar  1447.  i  Bólstaðarhlíð. 

DóMR  Einars  forleifssonar  »hirðstjdra  fyrir  norðan  og  vestan 
á  íslandi«  um  jörðina  Bdlstaðarhlíð,  að  hún  skyldi  erfðaeign 
Jóns  Styrssonar  eptir  foreldra  sína,  Styr  Snorrason  og  furíði 
Jónsdóttur. 

JSig.  66.  8vo  með  hendi  Grunnavíkr-Jóns  1741  eptir  transskripti 
á  skinni  frá  2.  Nóv.  1474. 

Aullum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  eda  heyra  senda 
sigurdr  þorvalsson.  biorn  karsson.  þorgeir  jonsson  ok  hrafn  jons- 
son.  aurnolfur  þordarson.  kare  gunnarsson.  olafur  asbiarnarson, 
oddr  branzson.  jon  einarsson.  klangur  olafsson.  halldor  asbiarn- 
arson.  jon  olafsson  quediu  guds  ok  sina  kunnegt  gerandi  þa  er 
lided  var  fra  hmgatburd  vors  herra   jhesu  christi  þushundrat^) 


>)  [vantar  í   afskriptina,    og    er    hér    sett    að    ágizkun;    '^j    svo; 
«)  rat,  var  skafið  út  í  transskriptinu. 


1448.  BÓLSTAÐARHLÍÐ  —  VERZLUN.  23 

fiogur  hundrud  xl  ok  víí  ar  a  þridiudaginn  næsta  epter  geisla- 
dag  i  bolstadarhlid  j  langadal  a  þingstad  Rettum  vorum  vær  j 
dom  nefnder  af  velbornum  manne  einare  þorleifssyne  hirdstiora 
firir  nordan  ok  vestan  a  islandi  at  dæma  j  millum  jons  styrs- 
sonar  ok  gudmundar  þorgilssonar.  hvad  svarid  var  af  tveimur 
skilrikum  vitnum  at  einar  þorleifsson  hafdi  feinget  nefndum 
gudmundi  sitt  fullt  ok  logligt  umbod  at  suara  laugum  firir 
adrgreinda  iord  bolstadarhlid. 

nv  saker  þess  at  oss  leizt  opt  nefndur  gudmundr  logliga 
firir  stefndr  ok  hins  annars  at  jon  styrson  syndi  þar  opit  bref 
med  heilum  ok  oskauddumi)  insiglum  um  fiarskipti  þeirra  sem 
þau  urdu  asatt  um  uerd  firir  nefnda  iurd^)  bolstadarhlid  styr 
snorrason  ok  helga  þorgilsdotter  suo  framt  sem  þuridr  jons- 
dotter  kona  fyrnefnz  styrs  samþykti.  gaf  hun  firir  adr  greinda 
iord  bolstadarhlid  fimtan  hundrud  ok  fioretige.  ok  villde  þratt- 
nefnd  þvridr  eigi  samþykia  þenna  gierning.  skylldi  tittnefndr 
styr  hafa  aptur  jord  sina  bolstadarhlid. 

pui  dæmdum  vær  fyrnefnder  menn.  jone  styrsyne  til  fullrar 
eignar  iurdena^)  optnefnda  bolstadarhlid  er  liggr  j  langadal  ok 
jon  styrson  kallade  ser  hafa  til  erfda  fallit  epter  moder  sina  at 
svo  profutu  male  kunne  þau  prof  at  finnazt  at  þuridr  ions- 
dotter  moder  jons  styrssonar  hefdi  samþykt  kaup  um  fyr  sagda 
iurd'^)  skylldi  þav  leidd  vera  innan  halbs  manadar  þar  a  iurd- 
unne^)  af  þeim  er  leida  ætte  epter  laugum.  Ok  til  sannenda 
her  vm  settum  vær  fyrnefuder  menn  vor  insigli  firir  þetta 
domsbref  skrifat  j  glaumbæ  j  skagafirde  þridiudaginn  næsta 
firir  palsmessudag^)  aa  sama  are  sem  fyr  seger. 


25.  14.  Febrúar  1448.  Westminster. 

Skipan  Henriks  Einglakonungs,  að  öllum  þeim  í  Danmörku, 
Noregi  og  Svíþjóð,  Prússlandi  og  Hansastöðum,  sem  fyrir  skaða 
hafa  að  kæra,  svo  og  þeim,  er  fiskileyfi  hafa  feingið  við  ísland 
og  Frísland,  sé  birt  með  opinberum  áskorunum  að  segja  til 
sín  fyrir  7.  Apríl,  en  jafnframt  að  síðan  verði  bönnuð  öll  við- 
skipti  við  þessi  lönd. 

^)  oskauduni,  hdr. ;  ^)  svo;  ^)  þ.  e.  24.  Janúar. 


24  VERZLUN.  1448. 

Hanserecesse  v.  1431—1476,  Zweite  Abtheil.  bearb.  v.  G.  Fr. 
V.  d.  Ropp  III,  bls.  358—359.     Leipzig  1881. 

Henrik  van  der  gnade  Godes  koningk  van  Ingland  unde 
Vrankrike  unde  here  van  Hybernien  schrivet  den  sirgreben  van 
London  heyel.  Want  wii  certene  ambasiatores  van  unser 
weghene  tot  den  lande  unde  rike  van  Dennemarken,  Sweden 
unde  Norweghen,  umme  to  tracterende  unde  to  sprekende  mit 
den  raden  derselven  rike  ofte  mit  eren  vulmechtighen  unde  ok 
mid  den  commissarien  des  meysters  van  Prussen  unde  mit  den 
borghermesteren  unde  ratluden  der  ghemenen  stede  van  der 
Dudesschen  hansze  van  weghen  reformacien  unde  wedderghiffte 
to  hebbende  van  certenen  schaden  unde  hinderinghe  tusschen 
beyden  delen  ghedan,  denken  to  senden,  unde  darumme  ge- 
bieden  unde  bevelen  juw  mit  ganser  macht  dat  gy  in  allen 
steden,  dar  des  van  noden  es,  bynnen  der  stede  van  Londen 
unde  in  den  vorsteden,  van  unser  weghene  openbar  don  ut- 
hropen,  dat  alle  unde  idlike  undersaten,  dewelke  by  enighen 
undersaten  der  rike  vorschreven  ofte  des  meysters  van  Prussen 
aff  ymand  van  der  hansze  vorscreven  in  eniger  wise  beschedig- 
bet  es  oft  gehindert,  sovere  alse  he  wes  wedder  darvan  denket 
to  hebben,  en  gebeden,  dat  se  syn  vor  uns  unde  unsen  rade 
bynnen  14  daghen  na  paschen  neghest  tokomende,  woer  dat 
unse  raed  denne  togadder  synde  wert,  uns  unde  unsen  rade 
dar  tho  informerende  van  denselven  schaden  unde  hynder. 
Unde  dat  ok  deghenne,  de  enighe  breve  van  licent  [hebben] 
umme  to  ghaen  in  enich  deel  van  den  vorscreven  riken,  noch 
Islande  noch  Vrieslande  mit  generleye  coloer  van  visschinge  afif 
ander  behendicheyden  to  sokende  teghen  de  forme  van  den 
statute  darup  gemaket,  up  de  pene  in  densulven  statute  be- 
grepen,  noch  tot  ghenen  deelen  van  Prussen  sik  en  keren  noch 
darhenne  en  senden.  Unde  dat  gii  uns  unde  unsen  rade  certi- 
ficiren  upten  vorscreven  dach,  wat  unde  in  wat  placen  dese 
proclamacio  geschiet  es  under  juwen  seghelen  upten  vorscreven 
dach  unde  senden  uns  ok  weder  dessen  brefif  darby.  My  sulven 
to  tughe.  Tho  Westminster,  14  dage  in  februario  int  jar  unses 
regmentz  26. 


1448.  HÉRAÐSDALR  OG  SILFRASTAÐIR.  25 

26.  25.  Marts  1448.    á  Holi  í  Bolungarvik. 

EiNAR  forleifsson  selr  Bessa  Einarssyni  jörðina  Héraðsdal  í 
Tungusveit,  en  Bessi  leggr  í  mót  Silfrastaði  í  Blönduhlíð,  alt 
með  gögnum  og  gæðum,  er  bréfið  greinir. 

Eptir  afskript  gerðri  16.  Júlí  1704  og  staðfestri  af  Skapta 
Jósephssyni  og  Jóni  Steingrímssyni,  og  gerðu  þeir  afskript  sína  eptir 
frumritinu. 

f>eim  godum  monnum  sem  þetta  Bref  sia  edur  heyra.  senda 
sira  Jngemundur  prestur  Borgarson.  Hauskulldur  Einarsson. 
forgeijr  Jonsson.  Hallur  f oruallsson.  Eyuindur  liodzson.  Olafur 
f  ordarson  kuediu  Gudz  og  sijna.  kunnugt  giorande.  þa  er  lidid 
var  fra  hingadburd  vors  Herra  Jesu  Christi  þushund  íiogur  hundrud 
fioritige  og  viij  ar.  a  Hole  j  Bolungarvik  manudaginn  j  paska- 
viku.  vorum  (vier)  hia  ad  so  firir  skilldu  kaupe  med  handa- 
bandi.  ad  Einar  forleifsson  selldi  Bessa  Einarbsyne  Jordina 
Hieradsdal  j  Tungusueit  er  liggur  j  Reikia  kirkiu  sokn.  med 
ollum  þeim  gognum  og  giædum  er  Jordunne  befur  filgt  ad 
fornu  og  nyu  og  tilgreindri  halfri  Jrarfells  [Hafrett^).  tholf 
fedming  j  Sydradalz  Jord  j  Tungusveit. 

Hier  j  mot  gaf  adurnefndur  Besse  halfa  Jerdina  á  Silfra- 
staudum  j  Blondublijd  med  olium  þeim  gognum  og  giædum  er 
þeirre  halfre  Jordu  hefur  filgt  ad  fornUjOg  nyu  og  hann  vard 
fremst  eigande  ad.  reiknadi  Besse  Einarsson  kirkiunne  Jordina 
Egilsá.  kunne  Jorden  [echi^)  ad  verda  kirkiunnar.  þa  lofadi 
Besse  ad  luka  so  marga  peninga  sem  Jorden  være  verd  half. 
en  firnefndur  Einar  þorlcifsson  lofadi  ad  sækia  nefnda  Jord 
Egilzá  eptir  vorum  laugum.  skilldi  þrattnefndur  Einar  suara 
lagarijptingum  á  adurgreindri  Jordu  dal.  enn  Bessi  hallda  til 
laga.  skilldi  greindur  Bessi  suara  lagarijptingum  [nefndrar  Jordu 
Silfrarstaudum  1 ).  eii  Einar  þorleifsson  hallda  til  laga. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vær  fyrnefndir  menn  vor 
Jnnsigle  firir  þetta  Jardakaups  Bref  skrifad  á  Moberge  J  Langa- 
dal  á  sama  ári  sem  fir  seigir. 


')  [þannig. 


26  YTRI-EY  Á  SKAGASTRÖND.  1449. 

27.  14.  August  1449.  á  Hólum. 

Crskurðr  Gottskálks  biskups  á  Hólum  með  samþykki  tólf 
klerka  um  kæru  Haldórs  Brandssonar  til  Jóns  ábóta  á  fing- 
eyrum,  að  ábóti  héldi  fyrir  bonum  undir  klaustrið  jörðunni 
Ytri-Ey  á  Skagaströnd,  sem  Brandr  eignaði  sér  vegna  Helgu 
konu  sinnar  samkvæmt  kaupbréfi  og  kvittunarbréfi,  en  af  því 
þessi  skilríku  þóttu  eigi  gild,  úrskurðast  jörðiu  óbrigðileg  eiga 
fingeyraklaustrs. 

AM.  Fasc.  Xn,  14,  fruraritið  á  skinni.      Ellefu    innsigli    hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  nú  eru  ekki  eptir  af  þeim  nema  tvö. 

Eyiar  bref^). 
Uíj  gotskalk  med  guds  naad  biskup  aa  holum  og  visitator 
ýfer  allth  jsland  j  vegnna  vors  andaligs  fodur  herra  aslacks 
medur  sama  naad  erkibiskup  j  nidaroos  og  paafaligs  sætis  legatus 
vidurkennvmzth  víj  medur  þessv  worv  opnnv  brefi  at  svb  anno 
gracie  CO^  cd^  xP  nono.  aa  miduikudagen  næsta  epter  festura 
transfigvracionis  domini  j  timbvrstvfvni  aa  holvm  j  hialltadal. 
kom  ai  stefnv  fyrer  oss  lavgliga  fyrer  kalladr.  ærligur  man  herra 
jon  abote  aa  þingeýrum  af  einni  alfv.  En  halldor  branzson  af 
annari  alfv.  kærdi  fýr  sagdur  haldor  vppa  greindan  jon  abota 
at  hann  hefdi  (at)  hallda  aa  klavstursens  vegnna  jordina  ytri 
eý  j  havsskavllzstada  þingum  er  hann  Reiknadi  eignn  helgv  konv 
sinnar  og  hann  þottizth  eigi  med  lavgvm  mist  hafa  epter  domi 
biskups  gottsvíj'ns  er  hann  hafdi  dæmt  klavstrinv  adur  greinda 
jord.  Syndi  halldor  þar  kavpabref  ath  einar  bessason  hafdi 
keýppt  jördina  fýr  sagda  at  asbirne  abota.  var  þar  fyrer  annars 
abota  jnzsigli  er  heitit  hafdi  sveinbiorn  og  þa  var  lavngv 
davdur.  en  ecki  fyrnefnnz  asbiarnar  abota.  var  þar  og  fyrer  con- 
ventvbrædra  jnzsigli  og  fiavgurra  leikmana,  Savmvleidis  syndi 
þrathnefnndur  halldor  kvittvnarbref  fyrer  sagdri  jordv.  var  þar 
og  fyrer  abota  sveinbiarna(r)  jnzsigli  en  ecki  asbiarnar  abota.  var 
svo  hliodanda  kavpabrefit  at  jorden  var  selld  fyrer  halfan  þridia 
tvg  hvndrada.  En  kvittvnarbrefit  wottadi  þriatigi  hvndrada.  var 
hier  ecki  annat  skial  til  sýnth  ath  klavstrid  hefdi  nockura  pen- 
inga  vpp  borit  fyrer  þrattnefnnda  jord.    Eda  hvn    hefdi    fýrer 

*)  Aptan  á  bréfinu  með  fofnri  hendi. 


1449  ÁS   OG  SYÐSTI-HVAMMR.  27 

navckura  lavgliga  navzsýn  klavstursins  selld  verit.  Hier  efter 
beiddi  og  krafdi  tíjth  nefnndur  haildor  oss  ath  giora  sig  lavg 
og  Riett  af  klavstrinv  vm  oppt  nefnda  jord.  |>vi  jn  nomini 
domini  amen  segium  víj  med  fvllvm  laga  vrskvrdi  oss  j  dom- 
sæti  sitiandi  jordina  ytre  ey  klavstursins  eignn  vera  og  verit 
hafa  og  einar  bessason  eigi  hana  raed  lavgvm  keýpth  hafa  og 
eigi  asbiorn  aboti  sælia  mætti  navzsýnialavst  fra  klavstrinv. 
En  svo  marga  peninga  sem  halldor  branzson  getur  sýnth  ath 
Ivckt  hefer  verit  fyrer  jordina  dæmvm  víj  abota  jon  skýlldvgan 
aptur  bitala  ath  næstvm  fardogum  opptnefnndvm  halldore. 
Skvlv  þessi  prof  leidd  vera  fyrer  næstu  fardaga  fyrer  vorum  offi- 
cialis.  En  getur  eigi  hann  sýnth  at  nockurer  peningar  hafi 
Ivckzt  fýrer  sagdajordEn  jon  aboti  var  bíjkendur  ath  hann  hafdi 
heýrth  sackth  at  nockurer  peningar  hafi  Ivckter  verith  þvi  dæmum 
víj  sogdum  halldore  hðfa  peninga  aptur  epter  þui  sem  kavpabrefit 
vottar  vm  þratt  greinda  jord.  var  þesse  vor  vrskvrdur  vpp 
sagdvr  og  jn  scriptis  fram  boren  j  sama  stad  deigi  og  aare 
sem  fýr  seger  þessvm  vorum  prestum  nærvervndvm  og  oss 
samþýckivndvm  Prior  Sigurd  af  mavdrwavllvm.  þorkell  gvd- 
biarzson.  hallr  finzson.  herman  jonsson.  Olafur  Rognvallzson. 
Gvdmvndur  þorlacksson.  Sigurdr  þorlacksson.  Gvdmvndur  narfa- 
son.  arnoddur  einarson.  jon  peturson.  helgi  diackni  QOagnus- 
son.  hverer  er  síjn  jnsigli  settv  med  worv  jnzsigii  fyrer  þetta 
vrskvrdarbref  Skrifat  deigi  sijdar  en  fýr  seiger. 


28.  4.  September  1449.  á  Hólum. 

JóN  J>orkelsson  selr  Gottskálki  biskupi  á  Hólum  tuttugu  og 
fimm  hundruð  í  jörðunni  Ási  í  Vatnsdal,  en  biskup  géfr  í  mót 
jörðina  Syðsta-Hvamra  á  Vatnsnesi  og  þar  til  tíu  kúgildi. 

AM.  Fasc.  XII,  17,    frumritið    á  skinni.       Átta    innsigli    hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  fjögur  af  þeim  eru  dottin  frá. 

bref  vra  as. 

OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia    edr  heýra  senda 

þorstein  jonsson  Rádzman  heilagrar  holakirkiu.   gudmundr  narfa- 

son.  prestar.    skule   loptzson.    jon    olafsson.    sniolfur   grimsson. 

þorlleifur  þortseinsson.  jon  steindorsson   ok   magnus  gudbranz- 


28  HREIÐARSTAÐIR.  1449. 

8on  kuediu  gudz  ok  sína  kunnigt  giorande  ath  þa  er  lidit  var 
fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þusundrut  cccc  xl.  ok 
ix.  ár  fimtudagin  jn  festo  chutberti  episcopi  j  studium  aa  holum 
j  hialldadal  vorum  vær  j  hia  saum  ok  heýrdum  cci  ord  þeirra 
ok  handaband  af  einni  alfuo  virduligs  herra  ok  vors  andaligs 
fodurs  godskalks  med  guds  nad  biskups  á  holum  en  af  annari 
jons  þorkelssonar  at  suo  fyrer  skildu  at  adrnefndr  jon  sellde 
fyrr  nefndum  verdugum  herra  biskup  godskalk  fim  hundrut  ok 
XX  j  iordunni  j  ase  j  uazdal  er  liggr  j  vndanfellz  kirkiu  soknn 
ok  þar  med  adra  jord  er  heiter  brecka  er  stendr  j  grimstungna 
kirkiu  soknn  med  aulium  þeim  gognum  ok  gædum  sem  greind- 
um  iordum  hefer  fýlgt  at  foriiu  ok  nyiu  ok  hann  vard  fremst 
eigande  ath.  sagde  hann  halfkirkiu  skýlld  a  jorduni  ase  ok  þar 
ætti  heima  at  takazt  tiunder  ok  liostollar  bonda  ok  huspreyiu 
ok  allra  heima  manna.  hier  j  mot  gaf  uerdugur  herra  biskup 
godskalk  jord  er  heiter  synzti  huamur  er  stendur  j  huams 
kirkiu  soknn  á  vatznesi  ok  þar  tii  tiu  kugiUde  halft  huortt  kýr 
ok  asaud.  skal  huor  vm  sig  þrattnefndr  verdugur  herra  biskup 
godskalk  ok  jon  þorkelsson  suara  lagaRÍpttingu  aa  þeim  jord- 
um  er  huor  sellde  audrum  enn  bader  hallda  til  laga.  Ok  til 
sanninda  hier  vm  settu  vær  fyrr  nefnder  menn  vor  jnsigli  firir 
þetta  jardakaups  bref  er  giortt  var  á  holum  j  hialltadal  j  sama 
stad  degi  ok  aare  sem  fyrr  seger. 


29.  5.  September  1449.         á  Mel  í  Miðfirði. 

26.  Febrúar  1450.  á  þingeyrum. 

DóMR  sex  presta  og  sex  leikmanna  útnefndr  af  Jóni  ábóta  á 
I>ingeyrum  prófasti  milii  Vatnsdalsár  og  Hrútafjarðarár  í  máli 
þeirra  feðga  í>orvarðs  Ólufssonar  og  Ólafs  sonar  hans  af  einni 
hálfu,  en  annari  Eiríks  Marteinssonar,  þar  sem  þeir  dæraa  jörð- 
ina  Hreiðarstaði  óbrigðilega  eign  kirkjunnar  á  Reykjum  í  Mið- 
firði. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  508,  tvær  afskriptir  »ei  originali  þordar 
þorleifssonaru.  Er  önnur  afskriptin  staðfest  af  Árna  Magnássyni  og 
pórði  þórðarsyni,  en  hin  er  staðfest  í  Sept.  1712  af  Árna  Magnús- 
syni,  þórði  þórðarsyni,  Páli  Hákonarsyni  og  Maguúsi  Einarssyni. 

Vier  broder  jon  med  gudz  ncadh  aboti  cu  þingeýrum  vidur- 


1449.  HREIÐARSTAÐAR.  29 

kennumz  med  þesso  voro  opnu  brefi  ad  sub  anno  gracie.  CD^. 
cd^.  xP.  nono.  þann  tima  er  eg  var  profastur  j  hunavazþingi 
j  miUum  vazdalsar  ok  hrutafiarddaraar.  aa  faustodaginn  næsta 
fyrer  mariumesso  sidarri  æ>  mel  j  midfirdi.  kom  fyrer  mic  a 
stefno  eirekur  martteinsson  laugliga  fyrer  kalladr  fyrer  þa  aakæro 
er  þoruardur  olafsson  ok  olafur  sonur  hans  kærdo  til  adr- 
greindz  eireks  cct  vegna  kirkionnar  at  reýkiom  j  midfirde  er  þa 
hafdi  at  hallda  halfa  huör  þeirra.  at  eirekr  adrnefndur  hefdi  ok 
hielldi  vlaugliga  jordina  ca  hreidarstaudum  er  liggr  j  austurár- 
dal  j  nupsþingum  huer  er  oss  leizt  vera  ok  verit  hafa  fyrr 
greindrar  kirkio  eign  fyrer  þau  bref  ok  skilrike  er  þar  kuomo 
fýre  mik.  medurkendizt  eirekr  at  hann  hefdi  þessa  jord  at 
hallda  ok  reiknadi  sina  eign  vera.  þui  nefndom  vær  til  doms 
medr  oss  þessa  menn  lærda  ok  leika.  hall  finzson.  vigfus  nichu- 
lasson.  kcar  jonsson.  presta.  sigurd  palsson.  gudmund  þorgils- 
son  ok  þorkel  asbiarnarson  leikmenn  ad  dæma  med  oss  huertt 
afl  at  þau  bref  hefdi  er  greinnder  fedgar  báru  þar  fram.  taladi 
eirekr  þat  medur  þoruard  at  hann  hefdi  gertt  edr  latid  gera 
at  þesso  briefi  edr  þess  insciglom.  enn  optt  nefndr  þoruardr  sor 
þar  fyrer  fullann  fortakseid  at  hann  hefdi  huorki  aukit  ne 
vanat  þat  bref  ok  einge  annar  at  hans  rádum.  Jtem  sýnde 
olafur  medur  tueimur  vittnom  ok  sór  sialfur.  at  hann  hefdi 
lesit  fyrer  eireke  fyrrnefndum  brefuit  adur  en  hann  keýpti  jord- 
ina  aa  biargarstaudum.  þui  at  guds  nafni  tilkolludo  seger  ek 
broder  jon  aboti  a  þingeyrum  ok  profastur  j  adr  greindu  tak- 
marki  medr  fuUu  doms  attkuædi  mier  j  doms  sæti  sitiandi 
jordina  a  hreidarstaudum  medr  þeim  ummerckium  er  brefin  til 
segia  ok  sex  skýnsaumom  monnum  þeim  sem  vær  tilnefnum 
medur  oss  þiker  vera  eiga  at  iardar  megni  ok  dýrleik  vm  suo 
mikit  sem  þat  ahrærer  sem  eirekur  hafdi  at  hallda  vera  ok 
verit  hafa  eign  kirkionnar  a  reykiom  ok  eirek  skylldugan  at 
luka  uidrlika  leigo  sem  mier  ok  odrum  dándi  monnum  þiker 
falla  eiga  af  greindri  jordu  a  huerio  ári  medan  hann  hiellt  þui 
at  hann  afbatadi  medur  eide  fullretti  kirkionnar  þar  upp  a  stad- 
inn  fyrer  mier. 

var  þessi  minn  domr  vpp  sagdr  ok  in  scriptis  fram  bor- 
inn  j  sama  stad  degi  ok  care  sem  fýrr  seger  ollum  fýrrskrifud- 
um  monnum  nærverandum  ok  mier  samþýckiandum.  huerir   er 


30  KAUPMÁLABRÉF.  1449. 

8in  jnscigli  settu  med  mino  jnscigle  fyrer  þetta  domsbref  skrifat 
a  þingeýrum.j  hunavazþinge  miduikodaginn  næsta  epter  mathías- 
messo  a  langafaustu.  mre  sidarr  en  fýrr  segir. 


30.  5.  Nóvember  1449.  á  Mýrum. 

Kaupmálabréf  forkels  Einarssonar  og  Ólofar  Narfadóttur. 

AM.  Fasc.  XII,  22,  frumbréfið  á  skinni.  Níu  innsigli  hafa 
Yeriö  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  öll  dottin  frá,  nema  eitt. 

Jn  nomine  domine^)  amen 

var  suo  felldr  kaupmali  lystur    ok  gior    a   brudlau(p)sdegi 

i  ærligra  manna  þorkels  einarssonar  ok  olofar  narfadottur. 
skylldi  þorkell  hafa  til  kaups  med  hana  íioritigi  hundrada  iord 
wm  fram  þing  sin  ok  hesta  ok  brudlau(p)s  kostnad  aa  beggia 
sidu.  hier  j  mot  gafu  þau  naríi  ok  steinun  olofu  dottur  sinni 
tuttugu  hundrud  j  suo  felldum  peningum  halft  atta  hundrad  j 
iordunni  tungumula  halft  atta  kugilldi  ok  fim  hundrud  j  þar(f)- 
ligum  peningum.  liggur  greind  jord  j  haga  kirkiu  sokn  aa  barda- 
straund.  kioru  þau  narfi  petursson  ok  steinun  narfadotter  olofu 
dottur  sina  helmingakonv  j  gard  þorkels  j  feingnum  peningum 
ok  ofeingnum.  gafu  fýrr  nefnd  hion  þorkell  ok  olof  huort  audru 
fiordungsgiof  ok  kiorgrip  vm  fram  helming  huort  annat  lifer 
leingur. 

woru  þesser  brvdlaupsuottar  olafur  jsleiksson.  þorgils  oddz- 
son.  gudmundr  narfason.  prestar.  jon  sigurzson.  eýiolfur  magn- 
usson.  pall  marteinssou.  brummadr  sigurzson.  jon  narfason.  jon 
þorlagsson.  leikmenn.  ok  marger  dande  menn  adrer. 

Ok  til  sanninda  bier  wm  settum  vær  fýrnef(n)der  menn  uor 
insigli  firir  þetta  kaupmala  bref  skrifat  aa  mýrum  j  dýrafirdi 
miduikudagin  næsta  epter  allra  heilagra  messu  þa  er  lidit  var 
fra  hingatburd  uors  herra  ihesu  christi  þusund  fiogur  hundrud 
fiorer  tiger  ok  niv  aar. 


31.  3.  December  1449.  í  Króki. 

Ujalti  í>orsteinsson  selr  séra  í>orsteini  Jönssyni  hálfa  jörðina 

1)  Svo. 


1449.  STEINNÝJARSTAÐIR.  31 

á  Steinnýjarstöðum  á   Skagaströnd,    tíu    hundruð   að    dýrleika, 
fyrir  lausafé. 

AM.  Fasc.  XII,  15,    frumritið    á    skinni.      Fyrir    bréfinu    hafa 
verið  sex  innsigli,  en  nú  er  eitt  af  þeim  dottið  frá. 

kaufbref  firer  halfum  steinnyarstodum  a  skagastrond^). 

Jn  dei  nomine  amen 

þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi 
þusshundrat  fiogur  hundrot  fioritiger  ok  nio  aR  miduikudaginn 
ngsta  firir  barbaru  messu  uirginis  j  kroki  aa  skagastrond  Giord- 
izst  suo  felltt  jardar  kaup  j  millum  sira  þorsteinns  jonssonar 
af  einne  halfuo  ok  hialltta  þorsteinnssonar  af  annarri  ok  fullu 
hanndabandi  adr  greindra  manna.  j  fýstu  ath  adr  nefndur 
hialltte  sellde  sira  þorsteine  halfua  jord  er  heiter  ca  steinnýiar- 
stodum  er  lig(g)ur  ca  skagastrond  j  hofs  kirkiu  sokn  med  oUum 
þeim  gaugnum  ok  g§dum  sem  fremzst  hafdi  hann  eigandi  ath 
vordit  ok  hann  tok  j  arf  epter  faudur  sinn  ok  jordunne  halfre 
hefer  fýllkt  ath  fornu  ok  nýo.  sagdi  adr  greindr  hiallte  ath 
half  jordin  u^re  tiu  hundrotum  sa  hlutin  sem  honum  bar  til. 
hier  j  moti  gaf  sira  þorsteinn  fimm  malnýtiv  kvgilldi  ok  hundr- 
azs  hest  ok  tvo  hundrot  j  hrossum  ok  tolf  fiordunga  smiors 
ok  fiora  gelldinga  gamla.  skýlldu  þesser  peningar  vtlukazst  aa 
n^stum  fardogum  nema  sex  fiordungar  smiors  ok  gelldingarner 
skýlldu  lukazst  ath  n^sta  hausti  komanndi.  skýlldi  sira  þor- 
steinn  hallda  jordune  til  laga  en  hiallti  suara  lagariptingum 
a  adrgreindri  jordu.  voru  þesser  kaupuottar.  ketill  þorvarzsson. 
helgi  olafsson.  oddur  oddsson.  biorgolfur  þorsteinsson.  olafr 
oddzson  ok  vigfuss  halldorson.  Huerer  sin  jnzsigli  settu  firir 
þetta  jardarkaups  bref  giortt  j  sama  stad  degi   ok  ari  sem  fýr 


32.  12.  December  1449.     i  Kaupmannahöín. 

Clawes  Konnowe  marskálkr  og  Eggert  FriIIe  salmeistari 
og  riddari  votta  um  bréf  Kristjáns  Danakonungs  hins  fyrsta 
og  tilfæra  það,  þar  sem  hann  gefr  John  Wollfe  frá  Einglandi 
einkaverzlunarleyfi  á  Islandi  um  tvö  ár  með  tíu  skipum. 

^)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


32  VERZLUN.  1449. 

Rymeri  Foedera,  ed.  Holmes,  V,  II,  26—27.  þetta  bróf  sýn- 
ist  vera  heldr  bjagað  hjá  Rymer.  Hefir  því  Dr.  Jón  Stephánsson 
borið  það  saman  við  frumritið,  sem  er  í  Ríliisskjalasafni  Einglend- 
inga  (Record  Office),  og  er  bréfið  hér  nú  prentað  leiðrétt  eptir 
frumritinu. 

Wy  Clawes  Ronnowe  Mareschalk,  und  Eggart  Frille  Cam- 
mer  Mestere  und  Ridder  in  Done-marken  Don  kunt  und  Kenlick 
Allen  und  Eneme  Jesleken  dar  desse  unse  breff  to  komende;  wor 
dat  wy,  dos  Hoghebornen  fursten  und  Dorluchtigosten  Her  Kon- 
ynck  Cristiern,  vau  Godes  gnaden,  to  Denemarken,  Norwoghen, 
Derwende,  und  Goten  Konynck,  Greve  to  Oldenborgh  und  Del- 
menhorse  et  cetera.  Openen  pergament  bireíF  rayd  sineme  anhang- 
ende  Ingheseghele  van  buten  myd  gelome  und  van  bynnen  myd 
Rodome  wasse  besoghelt  in  unse  hande,  Hobben  Warachtighen 
gohath  gesten  und  hord  losen  de  deme  vorsichtighen  manne 
John  Wolífe  van  Englant  van  syner  gnadon  weghen  gegeuen 
es  Welke  Vorbemompte  breef,  van  worden  to  worden  Uullen- 
komeliken  hurna  vulghet  bescreuen,  alse 

Wy  Cristiern,  van  Godes  gnaden  to  Denemarken,  Nor- 
woghen,  Dorwende,  und  Goten  Konynck,  Greve  to  Oldenborgh 
und  Delmenhorst  et  cetera.  Don  wytliken  und  open  bayer 
allenden  Jennen  de  dessen  breeff  zeen  of  Horen  leesen,  dat  wy 
van  soundorge  Gunst  und  gnade  weghen  Hobben  gegunt  und  to 
gelaten  den  Vorsichtighen  manne  John  Wolfie  van  England,  dat  he 
myd  teyn  shepen  segelen  math  ute  Englant  to  Yslande  und  dar 
to  vorende  Wair  und  gudere  alse  rethuerdighe  und  eriike  Cop- 
lude  to  Vorende  pleghen,  und  deme  Erbauer  lande  untlick,  untgust 
es  vaunt'  au  wente  to  deme  negesten  sunt  Michiels  daghe  tokom- 
ende  ouer  twen  jaren  dar  uns  de  vurbenom  John  eynen  sumen 
geldes  vor  geuen  shal  so  de  syn  opene  breeff  utwirset  den  ho  uns 
darup  gogouen  heuet  und  Wat  de  vorbenom  teyn  shepe  gouen 
sholen  uns  der  en  shal  sick  nemant  mede  beweren  Sunder  de 
Vorbenom  Jhon  bynnen  der  tith  alse  sjin  breef  utwirset  also 
vors  steet  ock  shole  wy  noch  unse  und  der  Ryken  Reedere  to 
Denemarken  und  Norweghen  nemande  loff  Office  beschelde  breve 
geuen  der  to  segelende  bynnen  desser  vors  tith  alse  wy  dome 
Vorbenom  John  as  gheghunt  Hobben  war  ume  bidde  uy  alle  den 
Jennen  velke  unsen  willen  doen  of  laten  wellen  und  shollen 
dar  he  uppe  de  Reyse  tokomende   werdgy  willen   en   vordener 


1449.  JARÐAKAUP.  33 

myd  dem  bestem  verbeden,  wy  ock  allen  den  uusen  fogeden 
und  ampluden  den  vorbenompt  Jhon  hur  ouer  ta  hinden  noch 
hindener  laten  so  lange  alse  vors  steet  Jenygherleye  wus  Gogeuen 
up  unseme  slate  to  Copenhaven  des  mýdwekéns  noghese  unser 
leuen  vrowen  dagh  Concepciones^)  under  unseœe  secrete  na 
gades  ghobort  dusent  verhundort  dar  na  in  deme  neghen  uudher 
tichscen  Jare  et  cetera. 

und  dessen  seluen  besogelden  breeff  hebbe  wy  vy  uns  to 
drawer  hant  inguder  Verwaringo  so  lange  dat  ven  dat  de  vor- 
benom  John  Wolff  Hofft  utgogeuen  dat  he  uns  da  vor  Ghe- 
lanet  heuet  et  cetera  des  to  witlicheyt  und  mérer  getnethnisse 
der  warheit  Hobben  wy  Clawes  Ronnowe  und  Eggart  Frille 
vorbenomme  unse  Ingesegele  Drucken  horen  neddene  au  dessen 
apenen  breff  de  gegeuen  es  to  Copenhaven  in  Denemarken  ná 
gades  chebort  dusent  Verhundert  dar  na  iu  deme  neghen 
buduertichesten  Jare  des  neghesten  vrirdaghes  na  vusen  leuen 
Vrowen  daghe  concepciones. 


33.  23.  December  lító/ Wdir  ÚVássateÍU^ 

TvEiR  menn  votta,  að  forkell  prestr  Guðbjartsson  hati  fyrir 
einu  ári  selt  Ásgrími  Jdnssyni  jörðina  Lundarbrekku  í  Bárðar- 
dal  fyrir  jarðirnar  Höskuldstaði  og  Hól  í  Helgastaðaþingum  og 
Haga  í  Grenjaðarstaðaþingum. 

AM.  Fasc.  XII,  10,  frumritið  á  skinni,  grautfúið  og  götugt. 
Bæði  innsiglin  eru  dottin  frá  bréfinu.    Sbr.  Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  780B. 

þath  gervm  vid  jon  helgasson  ok  þórvalldvr  jönsson  godvm 
monnum  kvnnigth  med  þessv  ockrv  brefvi  ath  þa  er  lidith  var 
fra  hinngath  bvrd  vórs  herra  jhesv  christi  þushunndrath  fiögvr 
hvnndrath  fiðrertiger  ok  aatta  ær.  vorv  vid  j  hia  .a.  þvera  j  lax- 
aardal  midvikvdaginn  sidazth  j  sVmri*)  saim  ok  heýrdvm  m 
hanndabannd  þessarra  manna.  þorkels  prest[s]  gvdbiartzsonar  af 
einneaalfw.  enn  asgrims  jonssonaraf  annari  at  suo  firir  skildv  at 
fýrrnefndvr  þorkeli  prestvr  selldi  asgrimi  jonssyui  jördina  alla 
a  Ivnndarbreckv  er  liggvr  j  baardardal  til  fvllrar  eignar  med  avllvm 


•)  þ.  e.  10.  Dec;  «)  þ.  e.  9.  Október. 

Dipl.  Isl.  V.  B 


34  JARDAKAUP.  1449. 

þeim  gavgnvm  ok  gædvm  sem  greindri  jðrdv  fýlgir  ok  fýlgth 
hefer  at  fornv  ok  nýv  ok  hann  vard  fremzt  eiganndi  ath. 
Beiknadi  (sira)  þorkell  þriatigi  hvnndrada  kirkiv  eign  j  jðrdvnne. 
lagdi  sira  þorkell  til  kirkivnar  j  þessv  þeirra  kavpi  fýst  þa  bót 
sem  hann  hafdi  gert  a  kirkivnne.  ok  þar  til  lofadi  hann  at 
leggia  fimm  lanngbavnd.  tvo  þili.  biora  ok  allar  sperrvr.  messv- 
klædi  at  avllv.  tvav  merki.  tveggia  avra  kalek  med  silfvr.  tvær 
jarnstikvr  nýar.  olafs  likneski  ok  martínvs  likneski.  allt  þetta 
g[reindvm]  asgrime  ok  kirkivnne  til  eignar  j  sinn  reikninng. 
skýlldi  asgrimvr  jonsson  svara  ok  borga  vpp  a  sína  peninga 
porcio  ok  fýrnd  k[irkivnnar  ok  a  hjennar  ornamentvm  þui 
sem  fallit  hefver  sidan  jon  rvnolfsson  atti  jordina.  ok  til  þess 
at  þa  var  k[omit].  her  j  mot  gaf  asgri[mv]r  þriar  jarder  er 
8V0  heita  havskvlldzstadir.  holl  er  liggia  j  helgastada  þingvm 
j  Reýkiadal  ok  hagi  er  stenndvr  j  hvavmmvm  j  greniadarstadar 
kirkiv  sokn  med  ollvm  gavgnvm  ok  gædvm  sem  greindvm 
jordvm  fýlger  ok  fýlgth  hefer  at  fornv  ok  nýiv  ok  hann  vard 
fremmst  eigandi  ath.  skýlldv  hvorir  optnefnder  menn.  sira  þor- 
kell  ok  asgrimvr  svara  lagariptingvm  a  þeim  jðrdvm.  sem  hvor 
avdrvm  selldi  ok  hvor  hallda  til  fvUra  laga  þeim  jordvm  sem 
hvor  at  avdrvm  keýpti.  lofvdv  tittnefnder  menn  þorkell  prestvr 
ok  asgrimvr  vppa  sinn  trvskaph.  at  hvorartveggiv  jarder 
skylldv  stannda  felegar.  ORaskadar  ok  orvpladar  af  hvorstveggia 
þeirra  henndi  med  ðllvm  hvsvm  ok  vide  epter  þvi  sem  þær  voro 
þa  stanndanndi  til  er  þeir  keýptv. 

Ok  til  sannennda  her  vm  settvm  vid  ockvr  jnnzsigli  fírir  þetta 
jardakavpsbref  skrifvath  vnndir  hvassafelli  j  eýafirdi.  a  messv- 
dagh  sancte  [t]horlaci  episcopi  firir  iol  aare  sidar  enn  fýrr  seger, 


34.  1449. 

Afhenðing  staðarins  í  Hólum  í  Hrunamannaharepp  (Hrepp- 
hólum)  þegar  Björn  Jónsson  slepti,  en  séra  Snorri  Einarsson 
tók  vlð. 

AM.  262.  4to  bl.  Ib,  skr.  c.  1600;  AM.  66A.  8vo  bl.  6b— 7a 
s^r.  c.  1600. 


1449.  HREPPHÓLAR.  —  HÓLASTÓLL.  35 

fiordi  maaldagi  kyrck(i)unnar. 

Anno  Domini  1449  voru  suo  mykler  peningar  afenter  j 
Holum  þa  biorn  sueinsson  slepti.  Enn  sijra  snorre  Einarsson 
tok  Yid. 

kyr  XV  og  kuiga  mylk. 

Ix  asaudar  og  v  kalfar. 

ij  hestar  og  iiij  hross. 

item  luckttar  iijr  merkur  j  metfie. 

item  pundare  og  vefstadur. 

J  portio  nya  og  gamla.  ix  voder  og  ij  merkur  vax. 


35.  1449.  :i':^iimoá.íiml 

Skrá  um  kúgildi  með  jörðum  Hólastaðar   í  Hjaltadal   og   um 
eldi  á  jörðum  staðarins. 

AM.  276.  4to  bl.  23—27,  frumrituð  skrá  á  skinni.  Skrá  þessi 
er  rituð  með  norrænni  hendi,  en  hvort  það  sé  hönd  Gottskálks  Kœn- 
ikssonar,  er  þá  var  biskup  á  Hólum  og  var  norrænn  maðr,  eða  ein- 
hvers  skrifara  hans,  verðr  ekki  sagt  neitt  víst  um.  En  hitt  er  víst, 
að  skráin  er  svo  norskuskotin,  bæöi  í  afbakan  nafna  og  öðru,  að  hún 
getr  ekki  verið  rituð  af  íslenzkum  manni.  I)að  er  sama  hönd  á 
þessu  og  ýmsu  því  frá  dögum  Gottskálks  biskups  bins  fyrra,  sem 
ritað  er  inn  í  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  (AM.  235.  4to). 

Anno  domini  03°  q^o  ^i  uqjjq 

iJJíJJb 

Digdar  framvegis  jarder  holastadar.  .,  .i 

Jn  primis  med  skrapatvngo  vj  kvgylde  1.  iij  hundrat. 

Jtem  svartardal  iiij  kvgyllde  1.  iiij  aagylde  frid.  ok  half 
annor  vad. 

Jtem  med  aas  vj  kugyllde. 

Jtem  skatastodom  iiij  kugyllde.  bygd  wm  iij  aar.  x  aurvm 
hino  fyrsta.  h(undrat)  hino  sidasta. 

Jtem  langamýre  .v.  kvgyllde  1.  ij**  ok  husgiord. 

Jtem  þorfgarde  vj  kvgyllde  1.  ij^        ;^.  ,,j^,j|^j,,_ 

Jtem  skardagile  v  kvgyllde  1.  ij®. 

Jtem  marbæle  vj  kvgyllde  1.  if  ok  husgiord. 

Jtem  steine  vj  kvgiUde  1.  ij^ 

Jtem  keldalande  viij  kvgyllde  1.  v«. 

Jtem  vlfstadom  viij  kvgyllde  L  vc. 

z* 


^  HÓLASTÓLL.  .1449. 

Jtem  barnagrvnd  viij  kugyllde  1.  iiij<'. 

Jtem  hvamme  vij  kvgyllde  kviga  a  maat  1.  iij«. 

^  Jtem  biernastadom  .ix.  kvgillde  l  iij^ 

Jtem  hialtastadom  viij.  kugyllde  ok  ross  1.  vj°.  ( 

Jtem  hvamme  viij  kvgyllde  1.  ij<». 

Jtem  grvnd  viij  kvgyllde  1.  iij^ 

Jtem  frostastadom  viij  kvgyllde  1.  v*^  med  adakote. 

Jtem  þveraa  ix  kvgyllde  hit  x  leigolaust  1.  Vc. 

Jtem  axlarhaga  v  kvgyllde  1.  jc.  ;i;L'L:jq 

Jtem  brekkakote  vj  kugyllde  1.  iij  markeij.y  -    jj-, 

Jtem  divrfinnastadom  ix  kvgyllde  1,  iij*'. 

Jtem  svdrvm  brekkom  viij  kygyllde  ok  ross  1.  iiij®. 

Jtem  ytrom  brekkom  iiij  kvgyllde  1.  ij*'. 

Jtem  hofdælenom  viij  kvgyllde  1.  iij''. 

íti     Jtem  eeg  viij  kvgyllde  1.  iiij*'. 

Jtem  Rip  viij  kvgyllde  ok  ross  1.  iiij". 

Jtem  aase  xij  kvgyllde  1.  x*'  ok  vaad. 

Jtem  a  vatne  ok  beingarde  xl  alnar. 

Jtem  garde  vj  kvgyllde  1.  ij*'. 

Jtem  keflavik  v  kvgyllde  1.  iij*^. 

''    Jtem  vtanverdanese  x  kvgyllde  1.  íijc. 

Jtem  vatnl0sa  .V.  kvgyllde  1.  if.         ^  j  j,,^ 

Jtem  lone  vj  kvgyllde  kviga  a  maat  l.ij^.i^. 

Jtem  narvastadom  vj  kvgyllde  kviga  a  maat  1.  ij°. 

Jtem  brekkom  vij  kvgyllde  1.  iij*'  ok  skipferd. 

Jtem  enne  vj  kvgyllde  1.  ij*'. 

Jtem  leek  vj  kvgyllde  kviga  a  maat  ok  ross  1.  iij  marker 

Jtem  bakka  vj  kvgyllde  1.  iij«. 

Jtem  kyrholte  viij  kvgyllde  1.  iiijc. 

Jtem  brymnese  vij  kvgyllde  1.  iijc. 

"^  '  "ítem  Íitslahole  vj  kvgyllde  1.  f. 

Jtem  myklahole  vij  kugyllde  1.  iij*'. 

Jtem  vidvik  x  kvgyllde  1.  ix^ 

Jtem  holakote  vj  kvgyllde  1.  j"  ok  kalf. 

Jtem  Ringvære  vij  kvgyllde  1.  ij''  ok  kalf. 

Jtem  skvfstadom  viij  kvgyllde  1.  iiij«. 

Jtem  jngvelstadom  viij  kvgyllde  1.  iij*. 

Jtem  navtabve  vj  kvgyllde  1.  ij". 


1449.  HÓLASTÓLL.  3Íf 

Jtem  kalfstadom  xij  kvgyllde  jc  j  rossom  1.  vc.  '- 

Jtem  ramfstadom  viij  kvgyllde  1.  iij".  ' 

Jtem  Ramfhole  vj  kvgyllde  1.  iiij  marker. 
Jtem  hvamme  vj  kvgyllde  1.  ij«.  •  ^^^^"^^ 

Jtem  R0kiom  viij  kvgyllde  1.  iijc^.  '  '^^^ 

Jtem  vidanese  viij  kvgyllde  1.  iij^  ^^* 

Jtem  afraase  ix  kvgyllde  1.  iij«. 
Jtem  nedre  aase  vj  kvgyllde  1.  iiij«.!.'"    íjí*';-     =    -  'íí» 
Jtem  vnastadom  vj  kvgyllde  1.  ij".  '  iji  jVv/hUM  \mil 
Jtem  fielle  iiij  kvgyllde  1.  j«.  ^^  ^^^^^^"f  t''  "í'^f^  'n^^^ 

Jtem  biernastadom  xj  kvgyllde  1.  iij«. 
Jtem  skridalande  xj  kvgyllde  L  iiijc 
Jtem  savrbæ  viij  kvgyllde  1.  iij*'. 
Jtem  svitninge  ix  kvgylldc  1.  ij''  ok  husgiord. 
Jtem  sletastadom  viij  kvgyllde  1.  iij^ 
Jtem  myklabæ  ix  kvgyllde.  vj  leigolaus.  1.  iij°. 
Jtem  þvfom  vij  kvgyilde  I.  ij*'  ok  husgiord.  j 

Jtem  krosse  vij  kvgyllde  1.  iij^. 
Jtem  marbelæ  v^^kvgyllde  1.  iij*'.  , 

Jtem  groof  vij  kvgyllde  1.  v*'.  I 

Jtem  nylende  vj  kvgyllde  1.  ijc  af  ^dakotexl  alna. 
Jtem  enne  vj  kvgyllde  1.  iij^ 
Jtem  biernastadom  vj  kvgyllde  1.  ijc. 
Jtem  aa  vj  kvgyllde  ok  ross  1.  ij. 
Jtem  liotstadom  vj  kvgyllde  1.  iij<'. 
Jtem  bææ  sex  kvgyllde  1.  ij*'. 

Jtem  af  þvmlaskala  fiska  væt.  , 

Jtem  vatne  iiij  kvgyllde  1.  iij  marker.  .| 

i  ,Jtem  hofda  xij  kvgyllde  1.  iiij°.  .^        .» 

ítem  mal0  vj  kugyllde  1.  vij  vetter  fiska.  ^^,^,ij- 

Jtem  hole  j  svarvadadal  vj  kvgyllde  1.  ij". 
Jtem  savdanese  iiij  kvgyllde  1.  ij^ 
Jtem  hvamme  j  axnadal  ix  kvgyllde  I.  ij^ 
Jtem  myklagarde    xx    malnyta   kvgyllde.    ix    gieldfiar   kv- 
gjllde  1.  vjc.  ,^ 

Jtem  j  skagavmbodom. 
-^    Jtem  hvamme  ij  kvgyllde  1.  ix  vetter  fiska. 

Jtem  hole  v  kvgyllde  ok  ero  ij  davd  1.  iij  vetter  fiska. 


38  HÓLASTÓLL.  1449. 

Jtem  selaa  ij  kvgyllde  l(eigd)  for  iij  vett  fiska. 
Jtem  selnese  iij  kvgyllde  1.  iiij  vetter  fiska. 
Jtem  brokarleek  kvgyllde  kviga  a  mat  iij  vet  fiska. 
Jtem  hvalnese  vij  kvgyllde  1.  viij  vetter  fiska. 
Jtem  kleif  iiij  kvgyllde  1.  iiij  vetter  fiska. 
Jtem  lamvla  ij  kvgyllde  1.  ij  vetter  flska. 
Jtem  keito  vij  kvgyllde  1.  viij  vetter  fiska. 
Jtem  mallande  iiij  kvgyllde  oc  j  davd.  1.  iiij  vetter  fiska. 
Jtem  keldavik  iij  kvgylldeij  davd.  l.  iij  vetter  fiska.  leiga 
skipet  firer  vij  vetter  oc  vet  a  hvareo  skipe  sem  þar  gengur. 
Jtem  Ravne  iiij  kvgillde  er  j  davd.  1.  iiij  vetter  fiska. 

Jtem  fliota  vmbodom. 
Jtem  jn  primis  j  Olafs  firde. 

Jtem  osbrekka  vj  kvgyllde  oc  ross.  1.  j*. 

Jtem  skeggiabrekko  ix  kvgyllde.  1.  ijc. 

Jtem  bavstabrekko  iij  kvgyllde.  1.  ij«. 

Jtem  hole  ij  kvgyllde. 

Jtem  kalfsaa  vij  kvgyllde  ero  ij  davd.  1.  if . 

Jtem  hola  vj  kvgyllde.  1.  ij*'. 

Jtem  vemvndastadom  vj  kvgyllde  ero  ij  daud.  1.  ij*. 

Jtem  moafelle  vj  kvgyllde  ero  ij  daud  oc  ross.  1.  j«. 

Jtem  holom  vj  kvgyllde  oc  ross.  1.  ij**. 

Jtem  brekko  viij  kvgyllde.  1.  ij''. 

Jtem  sletto  v  kvgyllde  oc  fole  a  þridia  vetter  1.  ij^ 

Jtem  brvnastadom  x  kvgyllde  j  leigolaust  1.  iij*'. 

Jtem  Rokiom  vj  kvgyllde.  1.  ij*. 

Jtem  lambanese  vij  kvgyllde  j  leigolaust.  1.  iij''. 

Jtem  af  fiosom  .v.  avrar. 

Jtem  Ravnom  vj  kvgyllde  leigo  .v.  vetter  fiska  oc  kvgyllde. 

Jtem  Dalom  iij  kvgyllde  1.  iij  vetter  fiska. 

Jtem  hvanere  v  kvgyllde.  1.  v  vetter  fiska. 

Jtem  hamfn  xiij  kvgyllde  ero  ix  davd  1.  y. 

Jtem  siglanese  vij  kvgyllde  1.  xvj  vetter  fiska  oc  skipstada. 

Jtem  haganese  vj  kvgyllde  1.  v  veter  fiska  oc  kvgyllde. 

Jtem  minne  haganese  iiij  kvgyllde.  1.  iij  vetter  fiska  oc  x 
vetter  salt. 

Jtem    moe   vj  kvgyllde  ero   iij  davd  1.  vj    vetter   fiska  oc 
X  aura. 


1449.  HÓLASTÓLL.  39 

Jtem  moskogom  iiij  kvgyllde  le(i)go^)  j''. 

Jtem  bakka  oc  helgastadom  vj  kvgyllde  1.  iiij  veter  fiska  oc 
X  aura. 

Jtem  Rokiarhole  vj  kvgyllde  1.  v  veter  fiska  oc  xx  vetter  salt. 

Jtem  heide  iij  kugyllde  1.  ij®. 

Jtem  myrom  iiij  kvgyllde  1.  iiij  vetter  fiska. 

Jtem  ystahole  vj  kvgyllde  leigo^)  iiij  vetter  fiska  . .  .  aurar 
af  keldom  vaad. 

Jtem  midhole  vij  kvgyllde  1.  iij  vet  fiska  oc  vad  oc  kv- 
gyllde. 

Jtem  hvamme  vj  kvgyllde  ero  ij  daud  1.  ij«. 

Jtem  arnastadom  vj  kvgyllde  1.  ij". 

Jtem  þveraa  vij  kvgyllde  ero  iij  daud  1.  jc. 

Jtem  germvndarholom  ix  kvgyllde  ero  iiij  daud  1.  j*. 

Jtem  krakastadom  iij  kvgyllde  1.  jc. 

Jtem  bræderaa  x  kvgyllde  hit  ellofte  leigolaust  l  ij^.  oc  vaad. 

Jtem  Rofhole  vij  kvgyllde  1.  jc. 

Jtem  þiernom  viij  kvgyllde  oc  iij  æær  1.  ij''  vad. 

Jtem  nordar  vmbodom  þorsteins  þorleifssonar. 
Jtem  jn  primis. 
Jtem  heide  viij  kvgyllde  1.  j«. 
af  legnesstadom  x  aura. 
Jtem  hardbak  ij  kvgyllde  1.  x  aurar. 
Jtem  skinnaloni  iij  kvgyllde  1.  xiiij  aurar. 
Jtem  odzstadom  vj  kvgyllde  1.  iij  marker. 
Jtem  griotnesse  ij  kvgyllde  oc  annat  ofrid  leigo^)  x  aurar. 
Jtem  Dadastadom  vj  kvgyllde  1.  ijc. 
Jtem  nvpe  .v.  kvgyllde  1.  x  aurar. 
Jtem  kieldonese  vij  kvgyllde  1.  iij*'. 
Jtem  loni  vj  kvgyllde  1.  if. 
Jtem  fieldom  vj  kvgyllde  1.  ij*'. 
Jtem  valadal  iiij  kvgyllde  1.  ij  marker. 
Jtem  sandholom  viij  kvgyllde  1.  j^ 
Jtem  þvngo  vj  kvgyllde  i.  j«. 
Jtem  saltvik  vj  kvgyllde  1.  ij*'. 


*)  ritað  hér  fullum  stöfum. 


40  HÓLASTÓLL.  1449. 

Jtem  laxarmyre  viij  kvgyllde  1.  iij*. 

Jtem  skogom  j  kvgyllde  1.  j^ 

Jtem  brekkom  ij  kvgyllde  1.  ij  marker'). 

þetta  er  af  eda  jardom. 

Jtem  akerhofda  j  mark. 

Jtem  meidavaldom  xx  alnar. 

Jtem  keitilstadom  xx  alnar. 

Jtem  Ringvere  xx  alnar. 

Jtem  holakote  xx  alnar. 

Jtem  af  boot  xij  alnar. 

Jtem  af  holte  oc  vikingstadom  xij  alnar. 

[Jtem  j  nordar  vmbodom  Dadáa  jonssonar. 
Jn  primis. 
Jtem  j  Dadaa  vmbodom'^). 
Jtem  bot  iij  kvgyllde  1.  j«. 
Jtem  holom  iij  kvgyllde  1.  j*'. 
Jtem  garastadom  iij  kvgyllde  1.  y. 
Jtem  strand  j  kvgyllde  1.  j«. 
Jtem  haganese  v  kvgyllde  1.  iij  markor. 
Jtem  arnarvatne  ij  kvgyllde  er  kirkiau  aa  1.  j*'. 
Jtem  haldorstadom  iij  kvgyllde  1.  vf. 
Jtem  garde  vij  kvgyllde  1.  ij". 
Jtem  halse  iij  kvgyllde  1.  ij*. 
Jtem  gudmundarstadom  v  kvgyllde  1,  iij  marker. 
Jtem  felle  ij  kvgyllde  1.  ij«. 
Jtem  finsstadom  vj  kvgyllde  1.  j^ 
Jtem  liosavatne  ix  kvgyllde  1.  ij^ 
Jtem  arnstapa  ij  kvgyllde  1.  xij  aurar. 
Jtem  fornastadom  x  kvgyllde  1.  ij^ 
Jtem  Ivnde  vij  kvgyllde  1.  ij*'.  * 

Jtem  steinkirkiu  iiij  kvgyllde  1.  x  aurar. 
Jtem  hia  haldore  smid  gamul  kyr  oc  ofrit    hundrat    oc    a 
þar  at  vera  skip  oc  net  oc  hvart  þveggia  vont. 


')  á  spássíu  stendr  hér  með  hendi  Guðbrands  hiskups .- 
Seiger  G.  ad  Herra  olafur  hafi  feingit  S.  S.  þar  j  kirkiu  bot. 


3)  [þannig. 


1449.  HÓLASTÓLL.  4^ 

Jtem  a  kirkian  at  liosavatne  half(a)  .v.  vad. 

Jtem  af  barnafelle  vj  aurar. 

Jtem  af  haldorstadom  vj  aurar. 

af  ravne  v  aurar. 

Jtem  af  brvnne  x  alnar.  '  •      --» 

af  liotstadom  jngen  leiga.  (.  :n5ií 

Jtem  Standa  svo  vardna  skulder  vttangai'dzw:  ftfí>ií. 
Jn  primis  hia  skvla  bonda  iiij  kyr.  nUvA  f^.  oo 

Jtem  hia  gudmunde  þorals  mage  kvgyllde. 
Jtem  hia  andrisse  ormssyni  kvgyllde. 
Jtem  hia  þorgeire  klauassyni  kvgyllde  oc  hundrat. 
Jtem  hia  olafue  groassyni  kvgylld%foí>jBig^Roi'!  b  mil 
Jtem  hia  gvnnare  fialsffyni  kvgyllde.    i  s  oo  loiov  íiímííi  h 
Jtem  hia  katsle  Ranasyni  kvgyllde.  '> '7'ít^  b  oí'ííI 

Jtem  hia  brande  bonda  a  hofve  kvgylde.     vtíj  «?»(;•.. 

Jtem  þetta  er  aureiga  skyldir  aem  eJíke  bva  a  stadarens 
lardom.  .        ...  , 

Jtem  Olafuer  bande  halft.  v  kvgyllde.  brast  hónom  ij  vetter 
fiska.  iij  vetter  salt.  ij  fiordungu  smars. 

Jtem  jon  tolleissyniO  ij  kvgyllde.  ;^,  ^ryRi^nhf^ 

Jtem  brander  kroker  hundrat.  .    i ^  h   "^    » 

Jtem  gvdmvnder  þorsteinssyni  iii  hundráí. 

Jtem  hia  jone  iiij  aagylde  annars  hundra(d)s. 

Jtem  hia  petre  11«.  .-.,   .  .r   .  t.i-  n 

knvter  þorsteinssyni  iij  kvgyllae  oc  iij  vetter  fiska. 

Jtem  gudleike  vj  kvgyllde  oc  xv  aurar  _  bæter.  þrevet  naut 
Soo  vr  eldom.  '_     í;      _ 

Jtem  jon  stulda^)  broder  xv  aura.     '"       ''     ' 

Jtem  þorbiorn  broder  sigvaz  .v.  agylde. 

Jtem  jon  þorleifssyni  ij  kvgyllde  oc  x  aura.    ,  .  ^ 

Jtem  hia  þorsteine  graua  ij  hundrat.  "yV.V^'t*        S 

Jtem  hia  hafbesse  11  hundrat. 

Jtem  a  sama  are  sem  fyrr  seger.        i  'H'^i'' 
Warv  svo  mykel  elde  holastadar.  '  f  motl 


')  fyrst  skr. :  þorkelssyni;  ^)  =  Stulla. 


42  HÓLASTÓLL.  1449. 

Jd  primis. 

Jtem  a  kellalande  ij  vxar  a  sette  veter.^)  ein  a  fimte  veter. 

Jtem  a  vlfstadom  xviij  vxar  gamle. 

Jtem  a  sollagrund  ij  a  setta  veter.  iiij  a  fiorda  veter.  ij  a 
þridia  veter  oc  j  a  fyrsta  veter. 

Jtem  j  hvamme  ij  a  fiorda  veter.  kviga  a  anan  veter. 
naut  a  fyrsta  veter.  kyr  oc  a  haldora  hana. 

Jtem  a  biernastadom  iij  vxar  a  fimta  veter.  ij  a  þridia  veter 
oc  a  fyrsta  veter. 

Jtem  a  hialtastadom  .iiij.  a  þridia  veter.  ij  a  fimta  veter. 
vij  a  fiorda  veter.  j  a  fyrsta  veter.  ij  kyr. 

Jtem  j  hvamme  ij  a  fiorda  veter.  j  a  fyrsta  veter. 

Jtem  a  frostastadom  iiij  a  fimta  veter.  iij  a  þridia  veter.  j 
a  anan  veter  oc  a  fyrsta  veter. 

Jtem  a  grvnd  v  a  anan  veter  oc  j  a  fyrsta  veter. 

Jtem  a  þveraa  iij  a  setta  veter  oc  iij  a  fimta  veter.  ij  a 
þridia  veter  oc  iij  a  anan  veter. 

Jtem  vnder  brekkom.  iij  vxar  gamler.  ij  a  anan  veter.  kviga 
a  þridia  veter. 

Jtem  vnder  minnom  brekkom  ij  a  fímta  veter.  iij  a  anan 
veter. 

Jtem  j  axlarhaga  kyr  oc  naut  a  fyrsta  veter. 

Jtem  a  dyrfinnastadom  ij  kyr.  iiij  kvigar  a  anan  veter. 

Jtem  vnder  hofdelenom  gudmundar  naut  a  þridia  veter. 

Jtem  a  rip  ij  a  fimta  veter  oc  ij  a  þridia  veter.  ij  kyr. 
annar  alin  efter  eigildaholt  halft. 

Jtem  a  €g  ij  vxar  a  fiorda  veter  oc  j  anan  veter. 

Jtem  j  garde  iij  a  annan  veter. 

Jtem  nese  ij  kvigor  a  anan  veter  j  a  þridia  veter. 

Jtem  a  vatnlasa  kyr  oc  naut  a  fyrsta  veter. 

Jtem  a  lone  hia  steine  iij  kyr  aldar  j  leigor. 

Jtem  a  leek  kyr. 

Jtem  a  litslahole  naut  a  fyrsta  veter.  ij  kyr.  alin  anor  j  leigor. 

Jtem  a  myklahole  ij  kyr.  naut  a  þridia  veter  oc  afyrsta  veter. 

Jtem  j  brekko  ij  kyr. 

Jtem  j  enne  gudmundar  naut  a  fiorda  veter. 


•)  vet«,  hdr.  hér  og  eptirieiðis,  en  eptir  öðrum  böndum  í  skránni 
mun  eiga  að  leysa  það  upp  í  >yeter<,  en  ekki  >vetre<. 


1449.  HÓLASTÓLL.  43 

Jtem  vidvik  xv  vxar  gamler.  gudmundar  naut  a  þridia  veter. 

Jtem  j  holakote  kyr. 

Jtem  a  Bingvere  vxa  a  fiorda  veter.  ij  a  þridia  veter. 

Jtem  a  skvfstadom  kyr.  iiij  vxar  a  fiorda  veter.  gudmundar 
naut  a  fimta  veter. 

Jtem  ajngvalderstadom  iijkyr.gudmundarnaut  a  þridia  veter. 

Jtem  a  Ramfnstadom  kyr. 

Jtem  a  Ramfnhole  kyr.  naut  a  anan  veter. 

Jtem  j  hvamme  kyr.  naut  a  anan  veter. 

Jtem  a  Rakiom  ij  kyr.  ij  a  þridia  veter. 

Jtem  a  kalfstadom  iiij  kvigor  a  þridia  veter  oc  gradunger 
a  anan  veter. 

Jtem  i  vidanese  ij  kyr.  ij  naut  a  þridia  veter  oc  er  annat 
gradunger. 

Jtem  j  afraase  ij  kyr,  ij  naut  a  þridia  veter. 

Jtem  j  nedraase  vj  vxar  a  fiorda  veter.  j  a  fimta  veter. 
anan  a  setta  veter  oc  a  þridia  veter. 

Jtem  a  biernstadom  iij  kyr.  kvigo  a  þridia  veter  alin  fore 
h00.  gudmundar  naut  a  þridia  veter. 

Jtem  skredalande  iij  kyr.  iij  naut  a  þridia  veter. 

Jtem  j  saurboa  vj  kyr.  gudmundar  naut   a  forsta  veter. 

Jtem  a  svidninge  iiij  a  þridia  veter  iij.  kyr. 

Jtem  a  þufom  naut  a  forsta  veter  oc  a  anan  veter  kyr. 

Jtem  a  krosse  ij  kvigor  a  þridia  veter.  anor  alin  fore  haa. 

Jtem  a  marbæle  iij  vxar  a  fimta  veter.  x  lamb. 

Jtem  j  gnne  iij  a  þridia  veter. 

Jtem  a  nylende  a  þridia  veter  oc  a  anan  veter. 

Jtem  a  biernastadom  a  þridia  veter  oc  a  anan  veter. 

Jtem  a  liotstadom  a  þridia  veter  oc  a  anan  veter. 

Jtem  aa  iij  a  anan  veter. 

Jtem  hofda  ij  vxar  a  fiorda  veter.  j  a  anan  veter. 

Jtem  olafs  fyrde  hia  sira  þorfinne  iij  naut  a  anan  veter  oc 
a  fiorda  veter. 

Jtem  hia  ggle  paalssyni  naut  a  anan  veter. 

Jtem  a  kalfsaa  naut  a  anan  veter. 

Jtem  a  moafelie  ij  naut  a  fiorda  veter.  j  a  þridia  veter  oc 
j  a  anan  veter. 

Jtem  siovndastadom  naut  a  anan  veter. 


44  HÓLASTÓLL.  —  SKINNaSTAÐIR.  1449. 

Jtem  a  moe  kyr. 

Jtem  a  Rekerhole  ij  kyr. 

Jtem  a  midhole  naut  a  þridia  veter. 
•t;Jtem  a  þveraa  ij  a  anan  veter  oc  j  a  þridia  veter. 

Jtem  a  krakastadom  kviga  a  þridia  veter  oc  anan  veter. 
'   Jtem  germundarholom  ij  a  anan  veter. 

Jtem  a  brederaa  ij  kvigor  a  þridia  veter  oc  þridia  a  fiorda 
veter  oc  }  a  setta  veter. 

Jtem  rofhole  naut  a  anan  veter. 

Jtem  a  hole  j  svarvadadal  kviga  a  fiorda  veter  oc  naut  a 
þridia  veter. 

Jtem  hvamme  naut  a  fiorda  veter. 

Jtem  hia  sira  þorkelle  naut  a  fimta  veter  er  ek  lanade 
honom  j  haust. 

Jtem  hia  solda  a  skidastadom  naut  a  þridia  veter. 
'.»/  ctmít  fí  r.   A^iiiy  jBlmð 

36.  im 

Skrá  um  eignir  Skinnastaðakirkju,  þegar  séra  Magnús  skilaði 
af  sér,  gerð  eptir  tilsögn  séra  Jöns  Pálssonar. 

AM.  235.  4to  bls.  1  og  12.  Bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálms- 
sonar  í  frumriti.  þessar  klausur  eru  báðar  með  sömu  hendi  og 
munu  eiga  saman;  er  þetta  með  sömu.,^)aQdi  og  sumt  frá  tímum 
Gottskálks  biskups  hius  fyrra.  .,,.  .j-,  ,,,,.  , 

Nota.  dixit  dominus  johannes  pauli  cum  leuauit  dominus 
magnus  ex  parte  skynastadom. 

in  primis  xi  kiir.  viij  asaudada^)  kugillde  oc  xi  gieldfiar. 
vjc  j  rossom  oc  vj«  innan  gatta^). 

dixit  dominus  johannes  pauli  anno  domini  et  cetera  nono. 

swa  myket  goz  var  a  skinnastadom  vm  fastagang  ix  kiir. 
vij  heima  oc  ij  j  aldom').  viij  oc  xx  er  oc  x  lamb.  j  vxe  oc 
.j.  gradunger. 

jtem  iij  senger.  iii  storkerald.  ketil  oc  pottir. 


')  þannig;  ^)  hér  endar  bls.  1;  ")  =  eldum. 


1449.  RÓMASKATTR.  —  HJÓNABANDSMÁL.  45 

37.  1449 

Skrá  ura  Rómaskatt  úr  Hólabiskupsdæmi. 

AM.  235.  4to  bls.    51,   bréfabók    Jóns    biskups  Vilhjálmssonar 
í  frumriti. 

anno  domini  m^  cd^  xl^'  nono. 
Jttem  sira  þordr  ccliii  romaskatta. 

Jttem  sira  gamle  c.  1.  vi.  anno  domini  m°  cd^  xP  nonö.^'' 
Jttem  sira  besse  .cc.  oc  siotige  hins  þridia  hundrads, 
Jttem  sira  ion  ormson.  c.  xiii.  betvr. 
Jttem  sira  jon  broddason  siotiger  nagla.      '"^''f '  J''\.*,^''^\ 
Jttem  sira  olauur  kirkiuprestr  .cc.  oc  sextigeK  Detr.     ''^***' 
Jttem  sira  gudmvndr  narbason  .c.  oc  nivtige  betr. 
Jttem  sira  ion  petv(r)8son  xtige  oc  vi  betr. 
Jttem  sira  magnvs  einarson  .c.  oc  .xxv.  betr. 
Jttem  sira  jon  halddorson  .cc.  1.  betr. 
Jttera  sira  berþor  sextige  nagla  oc  fiortan  betvr. 
Jttem  sira  annoddr. 


38.  10.  Febrúar  1450.  á  H6lum. 

Urskurðr   Gottskálks    Hólabiskups    um    hjónaband    Víðnæms 
Jónssonar  og  Helgu  Einarsdóttur. 

AM.  235.  4to  bls.  65,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.  þetta  er  með  bendi  frá  dögum  Gottskálks  biskups.  AM. 
dipl.  afskrr.  3684.  Afskript  af  þessu  bréfi  er  og  í  Landsbókasafni 
115.  4to  Í,  171  (bréfasafn  séra  Jóns  í  Hítardal);  ÍBfél.  126.  4to 
bls.  42—43. 

Domur    Gottskalks   biskups    ura    Vidnæm    Jonsson   Anno 

^^^^l^-  .        ,      .  ínífínH^  aíi>{6id  ^í.íAíí8T;o;í 

Jn  nomine  domini  amen 

Víj  gotskalks  med  gudz  nad  biscup  aa  holvm   j   hialltadal 

oc  visitator  vm  allt  island  giorvm  godum  monnum  viturligt  med 

þessv  uorv  brefi  at  saker  þess  at  vídnæmur  ionsson  kom  fyrer  oss  j 

riettan  stefnudag  beidi  oc  krafdi  doms  oc  vrskvrdar  hvort  helga 

ml/.s^-:- 

')  115,  126. 


46  HJÓNABANDSMÁL.  1450. 

einarsdotter  veri  hans  loglig  ejgenkona  edur  eigi.  nu  saker  þess 
at  sira  halldorr  olafson  sor  þar  aa  stefnvne  fullan  bokareid  fyrer 
oss  at  hann  hafdi  verid  nær  oc  heyrt  helgv  einarsdottur  suo 
segia  þa  hvn  var  at  spvrd  huort  henni  veri  vilivgt  at  eiga  vid- 
næm  jonsson.  gn  hvn  svaradi  suo  til.  nv  vil  eg  eiga  hann  oc 
efter  þat  geingu  þav  til  handabandz  vidnæmur  oc  helga.  einar 
baudvarsson  fader  hennar  oc  astis  gu(d)mundardotter  moder 
hennar  oc  handlavgdv  fyrnefndvm  vidn^mi  adur  greinda 
helgu. 

J  annarre  grein  hefer  vidnæmvr  svarid  fuUan  bokareid  at 
hann  hefdi  legit  likamliga  med  helgv  einarsdottur  sidan  handa- 
bandit  giordiz.  þvi  in  nomine  domini  amen  dæmdvm  víj  helgv 
einsdottur  logliga  fýre  kallada  oc  svo  eigi  sidur  opt  nefnda 
helgv  lavgliga  eigenkono  vidngms  jonssonar  vera  oc  verid  hafa 
alla  stvnd  sidan  hjkamleg  samvist  vard  þeirra  j  millvm. 

var  þessi  vor  domur  vpp  sagdr  oc  inskriftis  fram  boren 
oss  j  domssæti  sitiande  j  kirkvne  j  vidvijk  favstvdagen 
næsta  epter  sancti  [blasij  martiris  dag^)  þessum  [danndemonnom 
nærverunndvm^)  oc  þenna    vorn    dom    samþyckiondvm    er  svo 

heita  sira ')  ionsson.  siralodvijk  hallzson.  sira  gv(d)- 

mvndr  narfason.  sira  þorstein  illugason.  sira  gvdmundr  þor- 
laksson.  sira  olafur  þorgeirson.  sira  olafur  Bavgnualldzson.  sira 
ion  broddason.  sira  jon  petursson  oc  geir  vigfusson  CDessodiakn 
anno  domini  (D^.  cd^.  qvinquagessemo. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settvœ  víj  vort  insigli  fyrer  þetta 
uort  doms  bref  giort  aa  holvm  j  hialltadal  íiorum  naattum 
sijdar  enn  fýr  seger. 


39.  12.  Febrúar  1450.  á  HOlum. 

GoTTSKÁLK  biskup  á  Hólum  og  visitator  yfir  alt  Island  tekr 
aptr  þá  dispenseran,  er  hann  hafði  gert  með  Páli  bróðurOlafs- 
syni  fyrir  barneignir  og  veitt  honum  aptr  messusaung  fyrir 
bænastað  Björns  bónda  forleifssonar,  en  hann  vissi  þá  ekki  að 
Páll  var  bannfærðr  af  Njáli  Bárðarsyni  ábdta  á  Helgafelli. 

')  þ.  e.  6.  Febr.;  115,  126  les  hér  [Sebastiani  dag  (=  20,  Janúar); 
2)  [Svo;  mönnum  áheyrandi  115,  126;  ^)  nafnið  vantar  í  skb.  og  115 
og  126  sleppa  líka  föðurnafninu. 


1450.  BANNSBRÉF.  47 

AM.  235.  4to  bls.  18—19,  bréfabók  Jöns  biskups  Vilhjálms- 
sonar  í  frumriti,  en  þetta  er  með  hendi  frá  dögum  Gottskálks  bisk- 
ups.    ÁM.  dipl.  afskrr.  3618. 

Víj  g(o)dskalk  med  gud(z)  nad  biskup  a  holvm  visitator  ýfer 
allt  island  giorum  þat  godum  monnum  viturlight  med  vorv 
opnv  brefi  at  broder  pall  olafsson  kom  til  oss  aa  þingvelle  ok 
bad  oss  avdmivkliga  vpp  aa  uisitatoris  makt  ok  vegna  sem  uíj 
havfum  af  herra  erkkibiskupinum  ath  dispensera  med  sic  ok 
gefa  sig  sinn  CTDesso  savng  apptur  sem  abote  niall  hafdi  af 
honum  teckit  sacer  sins  opinberrs  olifnad  j  þeim  barnseignvm 
sem  hann  hefer  opinberr  at  ordit  j  skalhollz  biskupsdæmi  ok 
vorv  fyrir  gvdz  skylid  ok  fyrir  bod  ok  benarstad  biornns  bonda 
þorleifssonar  þar  er  stod  j  hans  brefi  sem  þa  þar  til  oss  kom 
a  þinginv  enn  epter  bondans  biorns  bæn  ok  brefe  ok  sinnar 
avdmýktar  skýlld  þa  dispenservdv  víj  med  honum  vm  fýr 
sagdar  sacker.  ok  gafvm  honvm  aptvr  sitt  prestligt  embætti  ok 
starf.  Nu  fyrir  þan  skvlld  at  broder  pall  dvlde  ok  leýnnde  fyrir  oss 
at  hann  ueri  forbodadur  oc  lýstur  j  bann  af  sinvm  abota  sem 
var  aboti  niall  fyrir  sina  opinbera  olýdni  j  morgvmlutum.  furrst 
hann  var  honum  motsnvin  j  ordvm  ok  verkvm  leýnilígha  ok  opin- 
berligha  hvort  helldur  abotinn  var  jnlendis  eda  vttlendis  ok  j  þeim 
otrvskap  sem  hann  fann  ok  þottizt  finna  af  honum  alltidligha 
moti  sinvm  eignvm  svordnvm  eid  ok  professionem  sem  hann  hafdi 
giortt  sinvm  abota  ok  helgafellz  klavstre.  Ok  nv  stár  sva  skrifat  j 
kirkiunar  lavgum  j  mariv  savgv  ok  vida  anars  stadar  ath 
eingin  hefer  þar  mackt  til  eda  valld  þann  af  ath  leýsa  af  for- 
bode  ok  banni  nema  þann  sami  er  forbodade  okbanlysteadr  sem 
víj  vilivm  ýdr  viturlight  opinberligha  syna  þan  tid  sem  j  komen 
til  hola  med  kirkivnnar  lavgvm.  Nv  saker  þess  broder  pall 
olafsson  ath  j  hafen  leýntt  ok  dvllt  fyrir  oss  hversv  ýdvart  mal 
var  vordit  ok  greint  oss  eigi  fvllvligha  hversv  abotin  hafde  þat 
med  ýdur  giort  e(n)  víj  vidrkennvmzt  at  víj  hofum  avnga 
mackt  til  epter  kirkiunnar  lavgvm  ýdr  ath  af  leýsa  medan  uíj 
havfvm  ýdr  ecki  bvndit.  ok  þui  kavllvm  víj  aptur  vora  dis- 
penseran  ok  fyrre  giord  sem  uíj  havfvm  med  ýdr  giort.  Ok  þvi 
med  þessv  vorv  brefi  færvm  víj  ýdr  opinberliga  aptur  j  sama  for- 
bod  ok  bann.  ok  lýsvm  ydr  þar  stadfastliga  j  sama  bann  epter  þvi 
sem  aboti  niall  bardarson  hefer  ýdr  j  sett   adr.    forbiodvm   víj 


48  hjOnabandsmál.  1450. 

ydr  vnder  bannz  pinv  oc  hæsta  (forbod)  her  epter  ath  [þessv 
brefit^)  messor  seger  eda  nockvt  starf  eda  prestlight  embæti 
ath  veita  hallda  eda  giora  lifande  monnum  eda  davdvm  sva 
framt  sem  j  eda  þeir  sem  heýra  CDessor  ydr  hier  epter  eda 
þiggia  nockvt  prestlight  starT  eda  embæti  af  ýdr  vilia  fordazt 
kirkivnar  harda  refst  ok  hefnder  ok  sama  forbod  ok  bann  sem 
j  ervn  j  setter  vtan  lesa  ýdrar  tider.  Ok  biodvm  víj  ýdr  broder 
sveinbiornn  sama  klavsturs  conventvbroder  j  helgafelli  vnnder 
hæstv  hlýdne  ok  banz  pinv  oií  afsetniug  ýdvars  prestligs  em- 
bætis  at  lesa  opinnberliga  þetta  vort  bref  godum  monnum  nær-; 
verandvm  fyrir  brodur  pali  olafssýne  conventvbrodr  j  helgafellí 
svo  hatt  hann  megi  vel  heýra.  at  þessv  brefi  lesnv  seudit  oss 
brcfit  aptur  insiglat  tveggia  mana  insigle  þat  sva  avdsynandi 
at  þier  hafit  þenna  vorn  bodskap  vel  ok  truliga  giort.  ^ 

Ok  (til)  sannenda  her  vm  séttum  víj  vort  iusigle  fyrir 
þetta  bref  vtgefit  a  holvm  j  hialltadal  fimtvdaginn  næsta  fýrir 
festum  valentini  presbiteri  CDartiris.  anno  domini  CD^.  cd^  1.  , 


40.  13.  Febrúar  1450.  á  HOluml 

IJrskurðr    Gottskálks    Hólabiskups    um    hjónaband    Viðnæms 
Jónssonar  og  Helgu  Einarsdóttur. 

AM.  235.  4to  bls.  19,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti,  en  þetta  er  með  hendi  frá  dögum  Gottskálks  biskups.  AM. 
dipl.  afskrr.   3619. 

Vij  gotskalk  med  gudz  nad  biscop  a  holom  ok  visitator 
om  alt  jsland  helsora  idher  wirmunder  paalsson  kerliga 
med  gud. 

Wij  gerom  iduer  witerhkt  med  thesso  waaro  brefue  ok 
allom  dandemanuom  theim  som  thette  brof  see  edher  hera  at 
widnemir  jonsson  a  fredagen  ncsta  epter  festum  blasij  kom  for 
oss  a  stempna  j  widwikarkirkio  bidde  ok  krafde  oss  dooms  ok 
vrskurdar  af  oss  hwart  helga  einarsdotter  wæri  hans  eighen 
kona  edher  ey  ok  epter  thy  profue  som  ther  war  swarit  ok 
borit  dömdom  wij  med  samtykt  ok   rade    theirra   godra   lorda 


')  [þannig. 


1450.  .  ÁS  í  VATNSDAL.  49 

manna  som  ther  ner  oss  waaro  ok  vrskurdadom  oss  j  domsete 
sittiande  helga  einarsdotter  eigenkona  widnemps  wera  ok  werit 
haffua  sidhan  han  hafde  likamliga  ger(n)ing  raed  hona  epter 
therra  giort  handaband  ok  thy  lysom  wy  jon  torgilsson  ok 
helga  einarsdotter  j  fult  forbod  ok  ban  tii  thes  ær  tho  koma 
hyt  a  waan  fund  til  hola  ok  taga  scripter  ok  aflosn  som  tilbar 
epter  kirkione  laghom  ok  forbiodum  honom  nokra  likamlika 
samwist  hafua  med  hona  her  epter.  thy  bidiom  wy  idher  ok 
biodum  sira  wermunder  vnder  hesta  lydne  forbod  ok  banspina 
ok  afset(n)ing  idhers  presteligx  embites  yfwer  greindom  mann- 
om  jone  ok  helga  messa  sionga  edher  nokot  prestligt  embite 
them  at  weytha  lifuande  edher  daudum  ok  jamwel  biodom 
vnder  sama  lydne  allom  adhrom  lerdom  mannom  prestom  ok 
mwnkom  j  jslande  ok  biodom  idher  at  ther  sende  brefuitepter 
thom  prestom  er  ther  eru  er  tho  laupa  j  adhra  sweytir. 

weri  gud  med  idher. 

ok  til  saunind  her  om  settom  wy  waart  jncigle  fyrer  thetta 
waart  bref  giort  a  holom  j  hieltadal  fymta  dagen  nesta  fyrer 
festum  valentini  martiris  anno  domini  CD''  cd°  quinquagesimo. 


41.  14.  April  1450.  á  Hólum. 

þoRSTEiNN  Jónsson  selr  Gottskálki  Hólabiskupi  tuttugu  hundruð 
í  jörðunni  Ási  í  Vatnsdal  fyrir  jörðina  Brandsstaði  í  Blöndudal 
og  sex  kúgildi,  en  af  því  biskup  lét  burt  jörð,  er  Hólakirkja 
átti,  féiík  biskupinn  Hólakirkju  tuttugu  hundruð  upp  í  greinda 
jörð  Ás  í  Vatnsdal. 

AM.  Fasc.  XII,  27,  frumritið   á  skinni.      Fjögur   innsígli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  nú  eru  þau  öU  dottin  frá,  nema  hið  fyrsta. 

vm  aass  i  vatzdal.^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  Senda 
broder  sigurdr  prior  a  maudrwaullum  officialis  heilagrar  hola- 
kirkiu.  sira  teitur  finzsson  radzman  a  holum.  kolle  magnusson 
ok  philipus  ormsson  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt  giorande 
ath  þa  er  lidet  var  fra  hingat  burd  vors  herra  jesv  christi  þus- 


')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 

Dipl.  Isl.    V.  B. 


50  i^S  í   VATiNSDAL.  1450, 

hundrat  .cccc^  xl^.  oc  tíu  ar  þridiadagenn  jn  festo  tiburti(i)  et 
valeriani  j  studium  a  holum  j  hialltadal  vorum  vierj  hia  saum 
ok  heýrdum  a  ord  þeirra  ok  handaband  af  einne  halfu  virdu- 
ligs  herra  ok  andaligs  faudr  gottskalks  med  gudz  nadh  biskups 
aa  holum  enn  af  annare  þorsteins  jonssonar  ath  suo  firir  skildu 
adh  adr  nefndr  þorsteinn  sellde  fýr  nefndum  verdugum  heira 
biskup  gothskalk  tuttugu  hundrud  j  iaurdune  ase  er  stendr  j 
vazsdal  j  vndenfellz  kirkiu  sokn  med  aullum  þeim  gaugnum  ok 
giedum  sem  greindre  jaurdu  fýlger  ok  fýlgt  hefer  ath  fornu  ok 
nýiu  ok  hann  vard  fremzst  eigande  ath.  sagde  hann  halfkirkiu- 
skýlld  aa  jaurdune  ase  ok  þar  ette  heima  ath  takaz  tiunder  ok 
liostollar  bonda  ok  huspreyiu  ok  allra  heimamanna.  hier  j  mott 
gaf  verdugur  herra  biskup  gottskalk  jaurd  er  heiter  brand- 
stader  er  liggur  j  blaundudal  j  blaundudalshola  kirkiu  sokn  med 
aullum  þeim  gaugnum  ok  giedum  sem  greindre  jaurdu  hefer 
fýlgt  ath  fornu  ok  nýiu  ok  heilaug  holakirkia  ok  hann  vrdu 
fremzst  eigande  ath  ok  þar  tii  sex  kugillde  buleg.  skal  huor  vm 
8ig  opptnefndur  verdugur  herra  biskup  gothskalk  ok  þorsteinn 
jonson  suara  lagariptingum  aa  þeirre  jaurdu  er  huor  sellde 
audrum  enn  bader  hallda  til  laga.  Nu  saker  þess  ath  þratt- 
nefndr  biskup  gothskalk  lukte  titnefndum  þorsteine  jonssýne 
jaurd  heilagrar  hola  kirkiu  fyrnefnda  brandstade  firir  optnefnt 
jardarverd  j  ase  j  vazsdal  og  þui  j  sama  handabandæ  lukte  ok 
fieck  opt  greindur  herra  biskup  gothskalk  heilagre  holakirkiu 
til  fullrar  eignar  tuttugu  hundrud  vpp  j  jaurdena  optnefndan 
as.  Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  ver  fyrnefnder  menn  vor 
jnscigle  firir  þetta  bref  er  giort  var  i  sama  stad  dege  ok  are 
sem  fyr  seger. 


42.  1.  Juní  1450.  í  Selárdal. 

YiTNiSBUBÐR  Ljóts  prests  Heloasonar,  að  Jón  biskup  Gerreks- 
son  bafi,  þegar  hann  var  í  visitazíu  sinni  á  Reykhólum  (1432), 
skipað  sveinum  sínum  eptir  beiðni  Gizurar  Runólfssonar,  að 
gera  Filippusi  Sigurðssyni  »eina  hveria  úiukku«,  en  þegar  þess 
var  getið,  að  Filippus  væri  kominu  í  kirkju,  hafi  biskup  skipað 
sveinum  sínum  að  taka  hann  þaðan,  því  að  hann  skyldi  hreinsa 
kirkjuna  á  morgun,  þótt  hún  væri  saurguð  í  kvöld. 


1450.  JÓN  BISKUP  GERREKSSON.  51 

AM.  Fasc.  XII,  25,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá. 
AM.  dípl.  afskr.  Nr.  1148  (raeð  hendi  Arna  Magnússonar  eptir 
frumritinu). 

Vitnisburdarbref  um  skipun  Biskups  Jons  Geriksonar  ad 
giora  Philippusi  einhuoria  ohlutvendi^). 

f  ath  giorer  eg  liotur  prestur  helgason  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessv  minu  breíi  ath  eg  var  aa  reykholum  þíB  er  biskup 
ion  gerreksson  visiteradi  vestfiordu  ok  gisti  aa  reykholum  ath 
gizur  runolfsson  kærdi  vpp  aa  filipus  sygurdzson  ok  bad  biskup 
ion  gerreksson  hialpa  til  suo  hann  mætti  giora  havnum  eina 
hueria  vlucku  e)i  biskupin  skipadi  sinum  sueinum  þeim  er  hier 
j  landit  voru  daner  kalladir  ath  giora  fyR  nefndum  filipus 
hueria  vlucku  er  gizur  villdi.  var  þaa  sagt  ath  filipus  væri  komiíj 
j  kirkiu  ef^  biskup  ion  skipadi  til  sueinum  sinum  ath  taka  hann 
vt  af  kirkiul^i  firir  skulld  gizurar  ok  giora  til  huat  er  gizur  villdi 
ok  biskup  ion  sagdi  suo  þott  kirkial^  væri  saurgut  j  kuelld  ath 
hann  skylldi  giora  hana  hreina  ath  morni  nema  tittnefndur 
filippvs  giordi  alla  hluti  sem  gizuri  likadi. 

Ok  til.  sal^inda  hier  vrh  setta  eg  mitt  insigli  firir  þetta 
bref  skrifat  j  selardal  j  arnarfirdi  manudagif^  næsta  firir  festum 
corpus  christi  þaa  er  lidit  var  fra  higatburd  vors  heRa  ihesu 
christi  þusund  cccc°  ok  fimtiger  ara. 


43.  12.  Jíini  1450.  í  Rðmaborg;. 

NiKULÁs  páfi  hinn  V.  skipar  Birgi  Magnússon,  erkiprófast  í 
Uppsölum,  innheimtumann  páfastólsins  um  Norðrlönd,  en  tekr 
aptr  allar  veitingar  áðr  öðrum  gefnar  til  þeirra  hluta,  en  eink- 
um  umboð  það,  er  Marcellus  Skálholtsbiskup  hefir  haft. 

Dipl.  Norv.  VI,  Nr.  532,  eptir  bréfabók  Níkulásar  páfa  hins 
fimta  XLIX,  98b. 

Nicolaus  episcopus  s.  s.  d.  dilecto  filio  Birgero  Magni 
archipreposito  ecclesie  Vpsalensis  cubiculario  nostro  nuntio  in 
Dacie  Suetie  et  Norwegie  regnis  eorumque  ciuitatibus  et  dio- 
cesibus  fructuum  reddituum  prouentuum  et  aliorum  iurium  ca- 


Aptan  á  bréfinu  með  hendi  c.  1600. 

4* 


52  MARCELLUS  BISKUP.  1450. 

mere  apostolice  debitorum  collectorj  salutem  et  apost.  bened. 
Ex  fidelitate  prudentia  quoque  tua  et  probitate  plurimum  com- 
probatis  tenemus  indubie  quod  ea  que  tibi  committenda  dux- 
erimus  solertj  et  salubri  studio  gubernabis  et  fideliter  exequeris. 
Hinc  est  quod  nos  de  tua  industria  plurimum  in  domino  con- 
fidentes,  te  in  regnis  Datie  (Suetie)  et  Norwegie  et  ciuitatibus 
ac  diocesibus  eorundem  exemptis  et  non  exemptis  nuntium 
apostolicum  ac  generalem  fructuum  reddituum  prouentuum 
censuum  et  aliorum  iurium  nobis  et  Roraane  ecclesie  ac  ca- 
mere  apostolice  debitorum  et  debendorum  nostrum  et  sedis 
apostolice  collectorem  et  receptorem  vsque  ad  nostrum  et  eius- 
dem  sedis  beneplacitum  tenore  presentium  facimus  constituimus 
et  etiam  deputamus  omnes  alios  et  singulos  collectores  recep- 
tores  et  succollectores  jnibi  hactenus  quaqunque  auctoritate  de- 
putatos  et  presertim  venerabilem  fratrem  nostrum  Marcellum 
episcopum  Scalorensem  omnesque  et  singulas  concessiones  super 
huiusmodi  collectorie  receptorie  et  succollectorie  officijs  alijs 
quam  tibi  sub  quauis  verborum  forma  per  quoscunque  etiam 
predecessores  nostros  et  quauis  auctoritate  factas  seu  concessas 
penitus  reuocando  ac  tibi  per  te  vel  alium  seu  alios  clericos 
dumtaxat  fide  et  facultatibus  ydoneos  nostro  ac  dictarum 
ecclesie  et  camere  nomine  a  quibuscunque  prelatis  capitulis 
coUegijs  conuentibus  ecclesiarum  et  monasteriorum  qnorumlibet 
aliisque  eccesiasticis  secularibus  et  regularibus  exemptis  et  non 
exemptis  ordinum  quoruncunque  et  etiam  laicalibus  personis 
necnon  a  regibus  reginis  ducibus  marchionibus  comitibus  et 
principibus  alijsque  nobilibus  et  communitatibus  ac  vniuersita- 
tibus  ciuitatum  castrorum  terrarum  villarum  et  aliorum  quo- 
rumcuiique  locorum  omnes  et  singulas  tam  ex  denario  sancti 
Petrj  quam  pro  vnione  Grecorum  cum  occidentali  ecclesia  ad 
causam  certarum  indulgentiarum  per  Basiliense  olim  concilium 
concessarum  aliasque  quascunque  pecuniarum  summas  et  quan- 
titates  fructus  redditus  et  prouentus  ac  jura  res  census  annuos 
et  bona  alia  in  quibuscunque  rebus  seu  juiibus  consistant  etiam 
si  bona  huiusmodi  fuerint  confiscata  nobis  et  eisdem  ecclesie 
et  camere  in  prefatis  regnis  ciuitatibus  et  diocesibus  quacun- 
que  ratione  vel  causa  debitas  debitos  et  debita  seu  debendas 
debendos  et  debenda  aut  ad  nos  seu  ad .  easdem    ecclesiam    et 


1450.  MAKCELLUS  BISKUP.  53 

cameram  nunc  et  jmposterum  pertinentes  et  pertentia  seu  alias 
quomodolibet  spectantes  et  spectantia  quecunque  quotcunque  et 
qualicunque  fuerint  communibus  et  minutis  seruitijs  prelatorum 
ad  quorumque  eccelesiarum  et  monasteriorum  regimina  promo- 
torum  dumtaxat  exceptis  petendj  exigendj  leuandj  recipiendj 
recuperandj  ac  soluendis  de  receptis  et  solutis  dumtaxat  qui- 
tandj  liberandj  et  absoluendj  rationes  quoque  et  computa  a 
quibuscunque  collectoribus  succollectoribus  receptoribus  et  jn- 
quisitoribus  heretice  prauitatis  aliisque  officialibus  pro  dictis 
ecclesia  et  camera  in  dictis  regnis  ciuitatibus  et  diocesibus  seu 
earum  aliquibus  hactenus  deputatis  et  deputandis  seu  personis 
alijs  in  quantum  vtilitatem  et  negotium  dictarum  ecclesie  et 
camere  concernant  audiendj  et  examinandj  jpsosque  ad  id  si 
neccesse  fuerit  et  contradictores  quoslibet  et  rebelles  cuiuscun- 
que  dignitatis  status  gradus  ordinis  conditionis  et  preeminentie 
etc.  fuerint  etiam  si  pontificali  vel  alia  prefulgeant  dignitate 
0.  s.  frv.^)  Tu  igitur  officium  predictum  iuxta  datam  tibi  a  deo 
prudentiam  sic  studeas  bene  fideliter  et  laudabiliter  exercere 
quod  speratj  exinde  fructus  subsequentur  tuque  apud  nos  et 
sedem  predictam  possis  merito  commendarj.  Et  insuper  volu- 
mus  ut  dictus  Marcellus  episcus  reddita  tibi  ratione  percep- 
torum  manualiterque  tibi  satisfactorum  et  restitutorum  ad  nos 
et  dictam  sedem  sine  mora  debeat  proficisci.  Datum  Rome 
apud  Sanctum  Petrum  anno  jncarnationis  dominice  m^  cccc™o 
Imo  pridie  Jdus  Junij  pontificatus  nostri  anno  quarto. 

De  curia 
Jo.  de  Spinosis. 


44.  7.  Julí  1450.  á  Hólum. 

YiTNiSBURÐR  tólf  manna  um  það,  að  Hólastaðr  eigi  osttoll  af 
hverjum  skattbónda  milli  Hrauns  á  Skaga  og  Hrauns  í  Fljótum. 

ÁN.  Fasc.  Xn,  28,  frumritið  á  skinni.  þrjú  innsigli  eru  eptir 
fyrir  bréfinu.  AM.  Fasc.  XH,  13,  transskript  á  skinni  frá  17. 
Júlí   1480. 

bref  vm  osttollen.-) 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  sennda 

^)  Sjá  IV.  bindi  Nr.  749;  ^)  Aptan  á  frumritinu  með  fornri  hendi. 


54  OSTTOLLR  HÓLASTÓLS  —  REKABRÉF.  1450. 

jon  prestur  palsson  af  greniadarstadvm.  sigvrdr  prestur  jonsson. 
einar  magnusson.  steindor  jonsson.  iUavgi  biorgolsson.  þorlakur 
sigvrdsson  bændur  j  skagafirde.  þorgeir  olafsson.  brandur  oddz- 
son.  þorgeir  illavgason.  savlle  oddzson.  aslakur  palsson.  bligur 
havskavlsson.  leikmenn.  kvediv  gvds  ok  sina  kvnnigth  giorandi 
med  þesso  vorv  oppnv  brefi  ath  ver  hofum  heýrt  þat  sagth  af 
ollvm  elldrum  dandi  monnum  ath  heilavg  hola  kirkia  ok  bisk- 
ups  stollinn  j  hialltadal  ætti  ok  hefdi  att  til  efinligrar  eignar 
aarligha  fiortan  merkvr  smiors  eda  fiordvngs  ost  af  hverium 
skaattbonda  som  býr  j  milli  hravns  aa  skaga  ok  hravns  j  fliot- 
vm.  ok  þessi  ost(t)ollvr  var  Ivktur  aa  vorum  dogvm.  ok  menn  til 
feingner  af  domkirkivnni  saman  ath  takka  ok  heim  ath  færa. 
ok  ver  Ivktvm  þenna  sama  ost(t)oll  þaa  epter  var  komit.  Ok  til 
sannenda  hier  vm  settv  ver  fyrnenfnder  menn  var  jnsigle  firir 
þetta  bref  skrifat  aa  holvm  j  hialltadal  þridiadagin  næsta  epter 
visitacio  sancte^)  CDarie  virginis.  anno  domini  [œ°.  cd°.  quin- 
quagessimo^). 


45.  27.  Juli  1450.  i  Vík. 

GuÐMUNDR  Björgölfsson  selr  lUuga  bróður  sínum  rekann  fyrir 
Sævarlandi  fyrir  rekann  millum  Sauðarár  og  Gaukstaðaár  og 
nýjan  sexæring«. 

AM.  Fasc.  XII,  24,  frumritið  á  skinni.  Brot  er  eptir  af  inn- 
siglinu.  Aptan  á  bréfinu  stendr  með  hendi  frá  17.  öld:  »Reyni- 
stadarklaustursbref « . 

bref  vm  sævarlandz  reka. 
|>ath  giore  ek  gvdmvndr  biorgolfsson  godvm  monnvm 
kvnnikt  med  þessv  mínu  brefe  ath  ek  hefer  selltt  illvgha  biorg- 
vlfssyne  brodr  mínvm  rekan  fyrer  sæuarlande  fra  landzenda 
ok  vesstur  svo  lankt  at  siae  bænvset  a  sævarlande  ok  skal 
fitanda  þar  sem  mætizt  gras  ok  fiara.  her  j  mott  gaf  hann 
rekann  millvm  savdarar  ok  gavgstadaar  ok  þar  med  nyan  sex- 
æring.  samþýkte  þetta  kavpp  ragneidur  kona  mín.  ok  til  sann- 

»)  tvískr.  í  transskr.;  ^)  [^o  ^^^o  Lxxx  (!)  transskriptið,  en  þó 
er  þrem  síðustu  x-unum  bætt  við  síðar  með  morrauðara  bleki  af  mis- 
skilningi,  því  að  sjálft  transskriptið  er  gert  1480.  Af  þessu  stafar 
það  að  bréf  þetta  er  árfært  til  1480  í  mörgum  pappírsafskriptum. 


1450.                                  MARCELLUS   BISKUP.  55 

inda  her  vm  setta   ek  mitth  insigle  fyrir   þetta  bref   er    giort 

var  j    vik   manvdagen   næsta   fyrir   olafs  messv.  anno  domini 
m^.  cccc^.  xl.  decimo. 


46  1.  Augusi  1450.  í  IViðarósi. 

HiÐ  norska  ríkisráð  vottar,  að  það  ásamt  Ásláki  erkibiskupi,  er 
nú  sé  látinn,  hafi  í  Ósló  kosið  Kristján  Danakonung  hinn  fyrsta 
til  konungs  yfir  Noregsveldi  eptir  Kristopher  konung  dáinn,  og 
hafi  unnið  honum  eið  á  Marströnd  og  sé  því  krýning  sú,  er 
Karl  Knútsson  hafi  síðar  með  ofríki  látið  veita  s^r  til  Noregs- 
konungs,  með  öllu  ógild;  geta  þeir  þess,  að  þeir  hafi  nú  látið 
skipaflota  sækja  Kristján  konung,  svo  að  hann  yrði  krýndr  að 
réttum  Noregs  lögum.  Bréfið  byrjar  svo:  »Nos  Marcellus 
Skalholtensis  .....  Mathias  Holensis  dei  gracia 
ecclesiarum  episcopi  .  .  .«  En  ekki  kemr  það  Islandi 
sérstaklega  við  að  öðru  en  því,  að  biskuparnir  eru  nefndir. 
»Datum  in  ciuitate  Nydrosiensi  anno  ab  incarnacione  domini 
miUesimo  quadringentesimo  quinquagesimo  primo  die  mensis 
Augusti.     Nydrosiensi  archiepiscopali  sede  vacante«. 

fFrumbr.  í  Ríkisskjalasafni  Dana  »Norge«  Nr.  50a;  Prentað 
í  Dipl.  Chistierni  I,  Kh.  1856  Nr.  18;  F.  H.  Jahns  Unionshist. 
bls.  532-34;  Dipl.  Norv.  VIII,  Nr.  342]. 


47.  7.  Augusi  1450.  i  Niðarósí. 

FiMM  biskupar,  og  þar  á  meðal  -Marcellus  Schalotensis« 
(fyrstr)  og  wMatheus  Holensis%  ásamt  tveim  kapellupróföst- 
um,  cru  nefndir  í  gjörðardóm  miUi  Kristjáns  konungs  hins 
fyrsta  og  klerkaráðsins  (kapituíans)  í  Niðarósi  út  af  ágreiningi 
um  erkibiskupskosningu,  og  dæma  þeir  að  sá,  sem  kosinn  sé 
tíl  erkibiskups,  þurfi  að  hafa  samþykki  konungs  upp  á  kosn- 
inguna,  áðr  en  hún  sé  staðfest  (af  páfalegu  valdi),  og  sé  því 
kosning  Magister  Ólafs  kanoka  frándarsonar  ólögleg  og  að 
eingu  hafandi.  Bréfið  komr  ekki  sérstaklega  við  íslandi  framar 
en  nú  hefir  greint  verið.    "Datum  Nydrosie  anno  domini  mille- 


56  MARCELLUS.   —  KRÝNING  KRISTJÁNS  I.  1450. 

simo  quadringentesimo  quinquagesimo  jndictione  tercia  decima 
die  vero  septima  mensis  Augusti  .  .  .«^) 

[Frumbr.  í  Ríkisskjalasafni  Dana  »Norge«  46a;  Prentað  í 
Dipl.  Chr.  I,  Kh.  1856  Nr.  19;  Skand.  Litt.  Selsk.  Skr.  XVI,  153 
—57;  Dipl.  Norv.  VIII,  Nr.  343]. 


48.  29.  August  1450.  i  Björgvin. 

TuTTUGU  og  sex  menn  af  ríkissráði  Noregs  og  Danmerkr  gera 
eptir  krýning  Kristjáns  konungs  hins  fyrsta  samning  milli  Norega 
og  Danmerkr  á  þann  hátt,  að  bæði  ríkin  skuli  lúta  einum  og  sama 
konungi  með  jöfnum  réttindum,  svo  að  hvorugt  sé  öðru  æðra, 
en  hvoru  um  sig  sé  stjórnað  af  innlendum  mönnum  eptir  forn- 
um  lögum  hvors  ríkis  fyrir  sig  (»ath  bothe  righen  Danmark 
00  Norege  bliffue  vnder  en  herre  oc  koning  til  ewigh  tiidh«); 
ennfremr  ákveða  þeir  um  hernað  og  konungskosning.  Fyrstr 
í  samningnum  er  »Marcellus  med  gudz  nadhe  biscop  i 
Skalholt  archipostulatus  i  Nydros  oc  paweligs  sædis 
legatus«.  Að  öðru  leyti  kemr  skjalið  íslandi  ekki  sérstaklega 
við,  en  er  dagsett:  »aar  effter  gudz  burdh  thusende  fire  hund- 
rethe  vppa  halffuetrydiesynnetywennde  lowerdagen  næst  effter 
sancti  Augustini  biscops  oc  confessoris  dagh«^). 

[1.  Frumrit  í  Ríkisskjalasafni  Norðmanna,  Munchenersaml.  Nr. 
2,  og  eptir  því  er  bréfið  prentað  í  Sanil.  til  d.  norske  Folks  Spr. 
og  Hist.  IV,  344—47  og  í  Dipl.  Norv.  VIII  Nr.  345,  þarsem 
bréfið  að  auk  er  borið  saman  við  tvær  afskriptir  fornar  í  Ríkis- 
skjalas.  Norðm.  og  þá  þriöju  í  Leyndarskjalasafni  Dana,  ennfremr  við: 
2.  frumrit,  sem  er  í  Ríkisskjalasafni  Dana;  eptir  danska  frumritinu 
er  bréfið  prentað  í^Dipl.  Chr.  I.  Kh.  1856  Nr.  21.] 


^)  þess  má  geta,  að  konungi  mun  sérstaklega  hafa  gengið  það  til 
að  ónýta  kosning  Ólafs  þrándarsonar,  að  hann  vildi  koma  Marcellusi 
Skálholtsbiskupi  í  erkibiskupssætið,  eins  og  síðar  kemr  fram. 

2)  Menn  hafa  skilið  svo,  að  þetta  væri  29.  August,  sem  og  er  fylgt 
hér.  En  eptir  orðunum  gæti  legið  eins  nærri  að  skilja  það  svo  sem  það 
vœri  30.  Maí,  og  hér  væri  miðað  við  dag  Augustini  Anglorum  apostoli. 


1449.  MARCELLUS  BISKUP.  57 

49.  [1450]. 

Marcellus  Skálholtsbiskup  og  legáti  páfans  á  Norðrlöndum  skuld- 
bindr  sig,  —  í  þóknunarskyni  fyrir  það,  að  Kristján  konungr  binn 
fyrsti  hefir  stungið  upp  á  honum  (»gepresentert«)  til  erkibiskups 
í  Niðarósi,  —  til  þess  að  »ríða«  til  Róms  að  fá  páfalega  stað- 
festing  upp  á  rétt  Noregskonungs  til  þess  að  skipa  (»presen- 
teren«)  erkibiskupa  og  biskupa  þar  í  landi  og  upp  á  rétt  Dana 
og  Svíakonungs  til  slíks  hins  sama  í  þeirra  löndum,  ennfremr 
upp  á  eilíft  samband  allra  Norðrlanda  undir  einum  konungi, 
og  svo  að  konungr  megi  taka  þá  menn  út  úr  klaustrum  eða 
öðrum  vígðum  stöðum,  er  vega  mann  í  návist  konungs. 

Frumritið  er  í  RíkisskjalasafDÍ  Dana,  Norge  49,  með  heilu  innsigli. 
Prentaó  í  Dipl.  Norv.  II,  Nr.  789.    Norðmenn  setja  spurnarmerki  við  ár 

1450,  en  þess  mun  naumast  þurfa.  það  getr  varla  hjá  því  farið,  að  bréfið 
sé  gert  í  Augúst  eða  September  1450,  því  að  7.  August  1450  er  ónýtt 
kosning  Ólafs  þrándarsonar  til  erkibiskups  í  Niðarósi  (DN.  VIII, 
343)  og  29.  Aug.  1450  er  gerðr  sameiningarsáttmálinn  miUi  Noregs 
og  Danmerkr  (DN  VIII,  345),  og  er  á  honum  auðséö,  að  Kristján 
konungr  hefir  ekki  látið  leingi  bíða  að  koma  Marcellusi  í  erkibisk- 
upstignina,  því  þar  kallar  hann  sig:  -  archipostulatus  i  Nydros«  og 
hið  sama  gerir  hann  og  í  bréfum  frá  3.,  4.  og  11.  Sept.  1450; 
fékk  konungr  því  og  áorkað,  að  klerkaráðið  í  þrándheimi  samþykti 
Marcellus  fyrir  erkibiskup;  það  sem  því  var  eptir,  var  að  fá  páf- 
ann  til  þess  að  staðfesta  alt  saman;  er  því  líklegt,  að  Marcellus 
hafi  ekki  látið  það  bíða  leingi,  að  fara  þess  á  leit,  en  eptir  þessu 
bréfi  hefir  honum  þótt  kænlegra  að  beiðast  þess  í  almennum  orðum, 
að  páfinn  veitti  konungi  vald  til  að  skipa  biskupa,  því  að  það  var 
sama  og  staðfesta  erkibiskupsdóm  hans.  {)essi  staðfesting  fékst  þó 
aldrei  og  varð  Marcellus  að  víkja,  en  páfinn  skipaði  Heinrik  Kaltei- 
sou  til  erkibiskups,  en  hann  vildu  Norðmenn  ekki  hafa,  og  komst 
svo  Ólafr  í)rándarson  aptr  að  1457. 

En  beschecd  och  handellung  giordt  imellom  konning  Christ- 
iern  I.  och  Marcello  biscop  aíf  Schalholtt.  om  adtschillige  frij- 
heder  hand  schulle  tilhandle  koningen  och  hans  efftherkomere 
hossz  paffuen.  paa  ffrijhedt  paa  stichtene  wdj  Norge  och  Dan- 
marck  och  j  andre  maader  inden  en  wisz  tiide.  sine  dato^). 

Wij  Marcellus  van  gotz  gnaden  Byscop  to  Scha(l)holt  jn 
Denmarken  Norwegen  vnd  Sweden  Rijken  des  helligen  stoils 
van  Romen  legait  Bekennen  vnd  in  stede  eyns  edes  ernstliken 
gelouen  Oft  queme  vnd  geveile  dat  wij  ouermitz  dem  hoge- 
boren  forsten  ind  heren  heren  Cristiern   Denmarkes  Norwegens 

^)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  16.  öld. 


58  MARCELLUS  BISKUP.  1450. 

Wendis  vnd  God(i)s  koninck  etcetera  to  dem  arsbisdomme  van 
Dronthem  gepresentert  vnd  voirt  als  gewontlick  is  gekoren  vnd 
volmechtich  dair  yn  worden.  Dat  wij  sullen  vmb  myns  gnedigen 
heren  des  koninges  vnd  siner  gnaden  rijken  vurg  recht  vnd 
priuilegien  to  bestedigen  vnd  vermerderen  van  vnsem  hilligen 
vader  dem  pawes  verweruen  vnd  verkrigen  jndem  irsten  to 
bestedigen  der  koninge  priuilegien  van  Norwegen  dat  se  sullen 
hebben  macht  den  arsbiscop  vnd  die  Byscop  des  Rijchs  van  Nor- 
wegen  to  presenteren  vnd  nummont  anders. 

Jtem  dat  in  Denmarken  nummont  vor  artzbyscop  eder 
byscop  gekoren  oíf  van  dem  stoiU  van  Romen  bestedicht 
en  sall  werden  sonder  volkomen  wiU  vnd  volbort  des  koninges 
van  Denmarken.  Also  dat  alle  ander  rechte  vnd  priuilegien 
die  de  koninge  van  Denmarken  vnd  Norwegen  ouer  die  gestlic- 
heit  nutertijt  hebben  vngekrenket  bliuen  sullen. 

Jtem  oick  suUen  vij  van  vnsem  hilligen  vnder  dem  pawes 
verweruen  dat  desse  drij  Rijck  Denmark  Norwegen  vnd  Sweden 
her  namails  sullen  to  samen  verbonden  vnd  vereinget  bliuen 
vnder  eynem  koninck  vnd  forsten  ten  ewigen  tijden. 

Jtem  voirt  suUen  wij  van  vnsem  hilligen  vader  den  pawes 
verkrigen  dat  sine  gnade  macht  vnd  orlofí  hebbe  alle  die  in 
siner  gnaden  tgegenwort  lude  doit  slayn  off'anders  yemant  lemen 
vnd  wonden  beyde  geestlick  vnd  werlick  sonder  breckynge  der 
vrijheit  vrij  vyt  allen  closteren  vnd  gewijden  steden  to  nemen. 
Vnde  vmb  desse  vurg  punten  to  weruen  willen  wij  sulue  op  to 
Romen  rijden.  Jnd  sullen  wij  alle  sementliken  verwullen  tuschen 
dit  vnd  vnss  heren  dach  natiuitatis  nestkomende  ouereynjair  ten 
wersake  dat  wij  dair  tuschen  dat  got  verbiede  gefangen  off"  myt 
kranckeyt  beladen  wurden  so  dat  wy  des  van  noitz  wegen  nicht 
volbrengen  en  kunden.  vnd  off  queme  dat  got  verbiede  dat  wij 
versumeden  eder  so  nicht  en  scheghe  desse  vurfj  punten  to 
weruen  so  belieuen  wij  vnd  geuen  volkomen  consent  ouermitz 
dessem  brieue  dat  vnse  gnedige  here  koninck  Cristiern  etcetera 
macht  hebbe  als  dan  eynen  anderen  arthiscop  van  Dronthem 
to  presenteren  vnd  tosetten  vnd  wij  en  willen  vnss  als  dan  to 
dem  artzbisdom  vurg  voirtmeer  ouer  all  geyns  rechts  eder 
to  seggens  vermeten.  Vnd  villen  oick  truwelick  vnd  vlijt- 
lick  arbeyden  dat  vnse  hillige  vader  die  pawes  verlene  vnsem 
gnedigen  heren  dem  koninck  sente  peters  penninck  eyn  tijt  van 


1450.  MARCELLUS  BISKUP.  59 

jaren  den  die  stoill  van  Romen  jarlinx  heuet  jndem   rijck  ván 

Norwegen.    Datum. 

Et  quia  Ego  Daniel  kepken  De  Nulant  Clericus  Leodiensis 
diocesis  publicus  apostolica  et  imperiali  auctoritatibus  no- 
tarius  premissis  promissioni  pollicitacioni  obligacioni  omni- 
busque  alijs  et  singulis  dum  sic  vt  premittitur  fierent  et 
agerentur  vnacum  strenuo  milite  domino  Eggardo  frille 
presens  interfui  eaque  sic  fieri  vidi  et  audiui.  jdeo  hoc 
presens  publicum  instrumentum  in  materna  lingua  manu 
mea  propria  scriptum  exinde  confeci  subscripsi  et  in  hanc 
publicam  formam  redigi  signoque  et  nomine  meis  solitis 
et  consuetis  signaui  sigillique  Rotundi  ipsius  Reuerendi 
patris  domini  marcelli  gpiscopi  et  legati  appensione  com- 
muniui  in  fidem  et  tðstimonium  omnium  premissorum. 


50.  3.  September  1450.  í  Björgvin. 

>Marcellus  dei  gracia  episcopus  Schalotensis  sancte  Nydro- 
siensis  ecclesie  postulatus  per  regna  Dacie  Swecie  et  Norwegie 
fructuum  prouentuum  reddituum  camere  apostolice  et  denarij 
sancti  Petri  collector  generalis  per  sedem  apostolícam  specia- 
liter  deputatus«  kvittar  Stafangrskirkju  í  Noregi  fyrir  175  gyll- 
inum  í  átta  ára  Rómaskatt  til  hinnar  postullegu  fjárhirðslu. 
Undir  fald  bréfsins  ritar  »Petrus  Vnger«,  en  á  faldinn  »Daniel 
Kepkenn  secretarius«. 

[Dipl.  Norv.  IV,  922  eptir  hinu    norska    frumbréfasafni    Árna 
Magnússonar  XLIII,   19]. 


51.  4.  September  1450.  í  Björgvin. 

>  Marcellus  dei  gracia  episcopus  Schalotensis  sancte  Nidrosien- 
sis  ecclesie  metropolitensis  postulatus  per  Noruegie  Dacie  et 
Swecie  regna  ipsorumque  metropoles  dyoceses  apostolice  sedis 
legatus  ....  Gregorius  Gardensis,  Hemingus  Farensis  et  Mat- 
hias  Holensis  eadem  gracia  (episcopi)«  og  tveir  biskupar  aðrir 
gefa  út  aflátsbréf  fyrir  þá,  sem  heimsækja   með    guðrækni   eða 


60  MARCELLUS  BISKUP.  —  LANDAMERKJARRÉF.         1450. 

hjálpa  sánkti  Ólafskirkju    í  Vormster   í    Rygjafylki.      Að   öðru 
kemr  bréf  þetta  íslandi  ekki  við. 

[Dipl  Norv  IV  923  eptir  hinu  norska  frumbréfasafni  Árna 
Magnússonar  XLII1/2O.  Sbr.  GrönL  hist.  Mindesmærker  III,  179 
—183]. 

52.  11.  September  1450.  i  Björgvin. 

•  Marcellus  dei  gracia  epscopus  Schalotensis  sancte  Nydro- 
siensis  ecclesie  metropolitane  postulatus  per  Norwegie  Dacie  et 
Swecie  regna  fructuum  prouentuum  et  reddituum  camere  apo- 
Btolice  et'denarii  sancti  Petri  collector  generalis  per  sedem 
apostolicam  specialiter  disputatus*  kvittar  meistara  Ólaf  í>ránd- 
arson  konoka  í  Niðarósi  fyrir  70  gyllina,  er  hann  hafði  greitt 
í  Pétrspeninga.     Daniel  Kepken  secretarius. 

[Dipl.  Norv.  V,  768  eptir  frumbréfasafni  Árna  Magnússonar  af 
norskum  bréfum  XVI,  7]. 


58.  25.  September 

30.  Növember  1450.  á  Skarði. 

Vitnisburdr  Jdns  Jónssonar  og  tveggja  manna  annara  um 
landamerkjalýsing  Halls  Sveinssonar  milli  Húsaness  og  Kambs 
í  Breiðuvík  og  þeirra  jarða,  sem  þar  liggja  sunnan  að. 

AMagn.  264.  4to  bls.   12.  papp.  skr.  1606;  AM.  252.  4to  bls. 
29—31  skr.  skr.  c.   1660.  AM.  dipl.  afskrr.   1576  (eptir  252). 

Kambs  Landamerke^). 
J>ad  giaurum  vær  Jon  Jonsson.  Halldor  Snorrason  oc  Ormur 
Jonsson  godum  maunnum  kunnigtt  med  þessu  voru  opnu  Breífe, 
ad  þá  er  lidid  var  fra  hingadburd  vors  herra  Jesu  Christi  cio 
cd  oc  P  ara  aa  faustudagienn  næstann  epter  mattheus^)  messo 
RÍdu  vær  aa  landamerkie  millum  Husaness  oc  Kambs.  oc  þeirra 
jarda  sem  þar  ganga  sunnan  ad.  Reid  oc  Hallur  Sveinsson  med 
oss  oc  sagde  oss  þesse  landamerke  j  millum  fyrrnefndra  jarda. 
Ad  rædur  sionhending  ur  Backalækiarose  j  manstein  oc  jer 
mansteine  j  hest.  þa  rædur  egg  su  er  geingur  nordur  j  skard. 


^)  Landamerke  a  mille  Husaness  og  Kambs  252;  ^)  matthias  252. 


1450.  LANDAMERKJABRÉF.  —  GOTTSKÁLK  BISKUP.  61 

Sagde  oc  fyr  nefndur  Hallur.  ad  hann  hefde  heýrtt  sagtt  ad 
skilrijker  menn  hefde  suarid  þad  Bekamark  j  millum  Grafar 
Beka  oc  Kambsreka.  ad  lambhusid  aa  efra  Kambe  liggur  j  þar 
sem  krokar  gilid  uppi.  þad  sem  fellur  ofann  fýrer  sunnan  bæ- 
inn  aa  Kambe.  Sagdi  oc  ádurgreindur  Hallur  ad  efri  kambur 
ætte  allan  Beka  sudur  þangad  thil  ad  stofan  j  Midhusum  lægie 
j  kirkiuna  aa  knerre.  Efri  kambur  aa  tueggia  manada  beit  j 
hestbringur  j  annad  mál.  edur  mánadar  beit  j  bæde  mal  oc 
trodhris  j  Hraun  jaurd.  Hraun  aa  einge  j  kambz  jaurd.  j  vatz- 
nese.  Geingur  ein  kiellda  fyrer  ofan.  oc  sionhending  ur  hoUtz- 
fætenum  ytra  oc  fram  aa  melba(c)ka.  Suo  oc  eij  sijdur  reid 
Olafur  [stade  Sveinsson^)  aa  þesse  saumu  landamerke  med  oss. 
oc  liet  sier  anægia  þesse  landamerke  j  millum  fyrgreindra  jarda. 
Sáum  vær  oc  fyrgreinder  menn.  ad  þesse  auU  aurnefne  báru 
saman  j  millum  fyrrgreindra  jarda.  Oc  til  sanninda.  Skrifad 
aa  Skarde  aa  Skardzstraund  Andriesmesso  dag  aa  sama 
are  sem  fýrr  seiger. 


54.  24.  Nóvember  1450.     í  Kaupmannahöín. 

KviTTUNARBRÉF  Marcellusar  Skálholtsbiskups  til  Gottskálks 
Hólabiskups  fyrir  119  lóðum  silfrs,  er  Gottskálk  biskup  átti  að 
greiða  féhirzlu  páfans  í  þóknun  fyrir  það,  að  hann  fékk  biskups- 
embættið  á  Hólum. 

Crymogæa  Arngríms  Jónssonar,  Hamb.  1610,  Lib.  III,  138 — 39. 

Marcellus  Dei  gratia  Episcopus  Scalh.  S.  Nidrosiensis 
Ecclesiæ  postulatus,  fructuum,  redituum  &  proventuum  cameræ 
Apo3tolicæ,  per  Regna  Daniæ,  Sveciæ  &  Norvegiæ  collector 
generalis,  per  sedem  Apostolicam  specialiter  deputatus  universis 
&  singulis  præsentes  literas  nostras  inspecturis  sive  legi  audi- 
turis  &  quorum  interest  sive  interesse  poterit,  quamlibet  infu- 
turum,  ad  notitiam  deducimus  &  deduci  voluimus  per  pr^sentes 
ac  recognoscimus,  quod  nos  Anno  Domini  1450.  die  24.  Mensis 
Novemb.  in  oppido  Hafniensi  Roscildensis  recepimus  centum, 
decem  &  novem  Lothones  argenti,  ponderis  Coloniensis  &  Lu- 

^)  [fader  Sueins(!)  252. 


62  LANGARÉTTARBÓT.  1450. 

bicensis.  Quorum  unus  Loth  valet  solidos  Lubicenses  duo- 
decim  monetæ  Hafniensis.  Datos  per  Rever.  in  C(hristo)  Patrem 
Dominum  Gottscalcum,  eadem  gracia  Episcopum  Holensem, 
ratione  N.  suæ  primariæ  introductionis  ad  Ecclesiam  Holensem, 
pro  qua  tenebatur  cameræ  Apostolicf  in  triginta  nobilibus 
aureis.  Super  quibus  præfatum  Dominum  Gotscalcum  Episco- 
pum  &  suos  hæredes  ac  successores,  nomine  dictæ  cameræ 
Apostolicæ,  quittamus  &  quittos  facimus,  per  præsentes  &c. 

In  quorum  omnium  fidem  &  testimonium,  præsentes  literas 
nostras  fieri  fecimus  &  sigilli  nostri  rotundi  appensione  ac  super- 
scriptione  notarii  nostri  fecimus  communiri. 

Dat.  Anno  Domini  mense,  die  &  loco  quibus  supra. 


55.  26.  Nðvember  1450.  i  Kaupmannahöín. 

Réttarbót  Kristjáns  konungs  hins  fyrsta  til  íslands  um  ýmis- 
leg  málefni,  alment  kölluð  Langaréttarbót. 

Bréf  þetta  er  prentað   hér  eptir  transskripti  Jóns  biskups  Ara- 
sonar,  Ara  lögmanns  Jónssonar  og  þormóðar  Arasonar,  sem  ritað  er 
á  skinn  og  gert  á  Hóium  í  Hjaltadal  25.  Október  1543;  er  það  nú 
í  safni  Árna  Magnússonar  Nr.   187A.  4to.      Segjast   þeir   rita   »ord 
efter  ord«  eptir  frumritinu  sjálfu   »med  heilu  og  holldnu  herra  kongs 
kristierns  insigle*;  er  því  svo  að  sjá,  að  bréfið  hafi  í  öndverðu  ein- 
ungis  verið  útgefið  á  þeirri  íslenzku,  sem  á  því  er  hér,  enda  hefir  og 
aldrei,  svo  menn  viti,  verið    til    neinn   danskr  frumtexti   að   bréfinu. 
Er  þessi  afskript  bezt   allra,  og  er   einsætt    að    fylgja    henni  einni, 
úr  því  hún  er  gerð  beint  eptir  frumriti  og  staðfest   af    hinum  skil- 
ríkustu  mönnum.      En   til  er  bréf  þetta    í   hinum  mesta  aragrúa  af 
afskriptum,  sumum  allgóðum,    en    í   mörgum  er  hún  lika  brjáluð  á 
ýmsa  vegu,  kubbuð  í  sundr  og  niðrskipun  öU   á   reiki.      Hefir  mart 
af  þeim  verið  borið  saman  við  þenna  texta  og  safnað  miklum  orða- 
mun,  en  eg  hefi  þó  afráðið  að  sleppa  honum,    því    að    hann    virtist 
að  jafnaði  vera  alveg  þýðingarlaus,  og  opt  til  hins  lakara.    Á  skinni 
hefi  eg  séð  réttarbót  þessa  í  þessum  haudritum,  auk  þess,  sem  hún 
er  prentuð  eptir:  AM.  345.  Fol.  bls.   154—160,  skr.  c.  1570;  AM. 
147.  4to  bls.  209—213  skr.  c.    1598;  AM.   173D,    4to  C7,    brot, 
skr.  c.   1570;  AM.   174A.  4to  bls.  8—14,  brot,  skr.  c.   1500;  AM. 
176.  4to  bls.  60—61,  brot,    skr.  c.  1570;    Thott.  2099.  4to  skr. 
c.   1581;  Thott.  595.  4to  skr.   1570;   Stockhólmssafn  íslenzkra  laga- 
handrita  C8  bl.  222b— 230a  skr.  c.   1608.     Elzt  pappírsafskript  er 
í  syrpu  séra  Gottskálks  Jónssonar  í  Glaumbæ  1  Add.  British  Museum 
11,242.  4to  bl.  57—59  (skr.   1543—93)  og  önnur  í  Bessastaðabók 


1450.  LANGARÉTTARBÓT.  63 

AM.  238.  bl.  137— 40,4to  frá  c.  1570.  ^riðja  er  í  syrpu  Guðbrands  bisk- 
upsAM.  242.  4to  bl.  33b— 35a  frá  c.  1570.  Frá  17.  og  18.  öld  rue 
til  óteljaudi  pappíraafskriptir  af  bréfi  þessu,  bæði  í  handritasöfnum 
á  íslandi  og  í  Kaupmannasöfn  og  eins  á  Bretlandi.  I  pappírsafskript- 
unum  er  þess  víöa  getið,  að  Torfi  riddari  Arason  hafi  útvegað  þessa 
réttarbót  og  komið  út  með  hana  1451^);  hið  sama  segir  og  Jón 
prófastr  Haldórsson  (Safn  II.  651),  og  síðan  eptir  honum  margir. 
Kéttarbótin  er  meö  danskri  þýðingu  prentuð  í  lagasafni  Magnúsar 
Ketilssonar  I,  10 — 34  eptir  afskript  af  transskripti  Jóns  biskups 
Arasonar,  og  ágrip  af  henni  er  prentað  í  Kirkjusögu  Finns  biskups 
Jónssonar  II,  236 — 240  með  latínskri  þýðingu^).  Greinatöluna  hér 
hefi  eg  sett,  svo  að  hægra  væri  að  vitna  í  réttarbótina. 

J  nafne  guds  amen. 

Giorum  vier  kristiern  med  gudz  naad  Norgis  oc  Danmarks 
kongr  et  cetera.  ydur  ollum  olnum  oc  obornum  veraundum  oc 
efterkomendum  aa  jslande  kunnigt  at  af  þui  at  almattiguR  gvd 
vm  fram  vora  forskulldan  hefer  skipad  oss  til  rijkisstiornar  j 
noregi  oc  vier  hofum  nu  logliga  medtekid^)  krunovigslu  oc 
kongs  nafn  j  þrandheime  m.  Sancte  Olafs  deige  anno  CD^.  cd^. 
P.  sem  aa  sama  tima  efter  fuUkomliga  samþykt  var  efter  beidzlu 
oc  vilia  allra  biskupa  prelata  Riddara  oc  sueina  kaupstada 
manna  oc  allz  almuga  yfer  allann  endilangan  noreg.  þui  aminer 
oss  ast  oc  goduile  sem  vorer  forelldrar  goder  noregs  kongar 
hafa  haft  oc  vier  sialfer  hofum  til  jslandz  oc  iaf(n)uel  krefur  oss 
vor  skyllda  krununnar  vegna  sem  þar  eiga  med  logum  vnder  at 
vera  at  huxa  oc  vita  jslandz  velferd  gagn  oc  nytte  so  at  goder 
nytsamhger  sider  megi  þar  halldazt.  enn  skadliger  osider  megi  auU- 
ungis  afleggiazt.  fui  hofum  vier  med  rade  oc  samþykt  vors 
elskuligs  raads  af  noregi  sem  hier  nu  hia  oss  vorv,  veitt.  vnt  oc 
gefid  ydur  slijk  priuilegia.  friheit  oc  Rettarbætur  sem  hier  efter 
fylgia. 

1.    Fyrst  biodum  vær  hirdstiorum    logmonnum    oc   syslu- 


*)  >Riettarbot  kongz  Christians  er  Torfe  Arason  sockti*  (Lands- 
bókasafn  67.  4to  bl.  26,  skr.  c.  1620).  »Kong  Ghristiani  Primi  Riett- 
arbot  kollud  su  Laanga  inngiefiii  Anno  1450  med  Torva  Arasyne 
Riddara  og  Hirdstiora«  (Landsb.  493.  4to);  '^)  í^ó  að  það  hafi  opt  verið 
dæmt  fyrrum  eptir  réttarbót  þessari,  má  geta  þess,  að  Grunnavíkr- 
Jón  segir  á  einum  stað  í  ritum  sínum  (AM.  995  —  97.  4to),  að  Markús 
sýslum.  Bergsson  hafi  dæmt  Snæbjörn  Pálsson  (Mála-Snæhjörn)  eptir 
henni  útlægan  ofríkismann  1729;  ^)  annamat  C8. 


64  LANGARÉTTARBÓT.  1450. 

monnum  at  giora  oc  skipa  rett  log  oc  Riettinde  huerium  mane 
aa  jslandi  sem  þeir  vita  oc  kunna  rettazt  fyrir  gude  millum 
rikra  oc  fatækra  so  at  eingenn  blife  rettlaus  sem  sig  kiærer 
fyrir  ydur  oc  sparid  þar  aunguann  mann  til  huorki  fyrir  giafer. 
mutur.  vinattu.  frændsemi  edur  sifskap.  kann  þat  so  at  skie 
at  nockur  fer  rettlaus  fra  ydur  sem  sig  hefur  kiært  fyrir  ydur 
oc  beider  rettar  sins  af  ydur  oc  ecki  er  man  edur  megtugur  til 
sialfur  at  sækia  sin  rett  oc  kemur  hann  fyrir  oss  oc  kiærer  oc 
sannprofazt  þat.  þa  skulu  þeir  vera  sialfskilder  fra  þeim  heidre. 
starfe  oc  vmbode  sem  þeir  hafa  af  oss  oc  luka  hinum  kostnad 
sinn  sem  at  þa  kiærer  oc  oss  .xiij.  merkur  fyrir  huert  sinn  sem 
þad  skier  ef  hann  hefer  att  retta  mala  kiærv. 

2.  Hier  med  afleggium  vier  med  þessv  vorv  opnv  brefi 
alla  osidu  oc  vpphlaup.  missætti.  ospekt.  gripdeilld.  raan  oc 
reyfaraskap  oc  vidrlikt  ofuruellde  sem  hier  til  vm  hrid  hia 
ydur  hefur  verid  haft  oc  idkad  oc  sierdeilis  nidur  leggium  vier 
oc  forbiodum  omoguliga  yfirreid  oc  omak  sem  nu  hefur  plag- 
azt  aa  jslandi  huer  ad  omoguliga  hefer  þuingat.  vtarmat  oc 
fordiarfad  vora  þegna  oc  almuga  allz  landzens. 

3.  Jafnuel  forbiodum  vier  at  taka  nockurs  manz  fe  edur 
odul  odæmd  oc  otold  fyrir  lærdum  eda  leikum  vtan  huer  sæki 
sina  sok  oc  rett  med  logligum  domum.  Enn  huer  sem  odrvvis 
giorer  oc  verdur  hann  sannur  oc  kunnr  at  þui  eda  nockrum 
odrum  þuilikum  osidum  þa  hafi  hann  fyrirgiort  fe  sinu  þar  med 
frelsi  oc  fride  vid  oss  oc  fare  vtlægur. 

4.  Jtem  forbiodum  vier  hirdstiorum.  logmonnum  oc  syslu- 
monnum  vorum  at  rida  med  fleire  menn  vppa  vorn  almuga 
enn  logbok  giorer  rad  fyrir  naudsynialaust. 

5.  Jtem  forbiodum  vier  vnder  fuUa  landrada  sok  hueri- 
um  Rikismanni  æ  islandi  at  rida  meir  enn  vid  attunda  man 
þeir  rikazter  erv  oc  bezt  burduger.  nema  hann  eige  at  veria 
sitt  goz  oc  peninga  fyrir  gripe  oc  raine  oc  ma  eigi  niotandi 
laga  verda  oc  ríjde  þo  so  vpp  a  sinn  eiginn  kost  at  aungum 
verdi  þungi  at.  enn  þeir  bændur  sem  þar  næst  erv  mektuger 
ride  vit  fimta  man.  enn  aller  adrer  vit  þridia  man.  Enn  kot- 
ungar  sem  þeim  ber.  enn  huer  sem  dirfizt  hier  i  moti  þessare 
vorre  skipan  oc  forbodi  ad  giora  oc  ridur  med  fleire  menn  þa 
se  088  til  handa  vpptækt  af  ollum  þeim  sem  fleire  erv  enn  vor 


1450.  LANGARÉTTARBÓT.  65 

skipan  er  hestar.  sodlar.  reidskapur  oc  oU  þeirra  þing  sem  þeir 
þa  hafa  aa  sier  oc  þar  med  huer  þeirra  sakadur  vid  oss  .xiij. 
morkum  i  brefabrot.  enn  husbondinn  suare  fyrir  sig  a  vorra 
yegna  sem  fyrr  skrifad  stendur.  enn  huer  sem  þa  hyser  oc 
greidskap  giorer  med  fleirum  monnum  enn  vier  hofum  nu  skipad 
þa  er  huer  þeirra  sakadur  vid  oss  .xiij.  morkum. 

6.  Jtem  Biskupar  ride  med  so  morgum  monnum  sem 
kirkiunnar  log  votta  og  vtuisa.  enn  abotum.  abbadisum  oc  Rik- 
isprestum  fyrirbiodum  vier  at  rijda  med  fleire  menn  enn  med 
fimta  mann  vtan  sveitar  enn  med  þridia  man  insueitis.  Enn 
«f  þeir  dirfazt  at  rida  med  fleire  menn  þa  se  þad  allt  biskupe 
vpptækt  efter  þui  sem  fyrr  skrifad  stendur.  enn  fullretti  hafi 
biskup  af  hofudsmane  enn  halfretti  af  huerium  hinna. 

7.  Jtem  forbiodum  vier  ollum  rikismonnum  a  islande  vnder 
fvlla  landrada  sok  at  taka  sier  til  busueina  fleire  menn  enn  sa 
þeirra  iordum  bua.  frateknum  biskupum  oc  hirdstiorum. 

8.  So  fýrirbiodum  vier  oUum  monnum  vnder  sama  for- 
bodi  at  safna  eda  saman  draga  flock  edur  manflolda  edur  mot- 
stodu  giora  biskupum  oc  hirdstiorum.  logmonnum  oc  syslu- 
monnum  oc  profostum  viliandi  so  vndan  skiota  sier  oc 
fordazt  log  oc  rett  oc  doma  at  standa  fýrir  sin  afbrot  kirkiu. 
kongi  00  karli  oc  vilia  eigi  lata  ne  tilstanda  at  stefna  sier 
vnder  rett  log  oc  rett  giora  j  so  mata  at  hindra  stefnuvotta. 
sla.  hoggua  edur  draga  þa  so  langt  i  burt  med  ofuruallde  at 
þeir  mega  eigi  vitne  vm  bera  at  stefnt  verdur  eda  rifa  i 
sundur  stefnubref  edur  felazt  oc  geyma  sig  inne  i  husom  oc 
vilia  eigi  so  stefnuna  heyra  oc  hindra  so  login  at  þau  mega 
eigi  ganga.  skulu  hofudsmenn  sakader  vera  sem  fyrr  skrifad 
stendur.  enn  ailer  þeir  sem  med  honum  þar  til  hialpa  skal 
huer  þeirra  sakadur  vid  oss  .xiij.  morkum  oc  skal  þo  giora 
rett  fyrir  sig  iafnuel  sidan  sem  adur. 

9.  So  oc  biodum  vier  fastliga  at  allit  þeir  sem  logliga 
stefnder  verda  til  logmanz  oc  vnder  dandi  manna  dom  oc 
viha  eigi  koma  ad  heyra  logsamdan  dom  eda  þann  vrskurd 
sem  vpp  a  þa  verdur  sagdur.  oc  opinberliga  lystur  oc  lesinn 
oc  se  domurenn  eda  vrskvrdurenn  lesinn  a  hans  logheimile 
opinberlega  vitnum  hiaveruadum  eda  ad  hans  soknarkirkiu  vppa 
nockurn  sunodag  prestinum    oc   þingunautunum  aa  heyrundum. 

Dipl.  I8i.   V.  B  c 


66  LANGARÉTTARBÓT.  1450. 

biodum  vier  fastliga  ad  sa  domr  oc  vrskurdur  skal  fullkomlega 
halldazt  af  huerium  manne  med  ollum  siuum  greinum  oc  arti- 
culis  oc  luki  sa  sem  domrenn  var  vpP  a  dæmdur  alla  peninga 
oc  sakeyre  sem  vpp  a  hann  var  dæmt  efter  þui  sem  sa  domur 
hlyder  þott  hann  viUde  ecki  sialfur  hann  heyra. 

10.  Jtem  forbiodnm  vier  vnder  fulla  landrada  sok  hueri^ 
um  manni  aa  islande  so  lærdum  sem  leikum  at  hylla  eda  hallda 
edur  nockrum  manni  truskap  at  seigia  edur  mandom  edur  eida 
at  vinna  edur  nockurn  fyrir  rettan  Noregs  kong  at  hallda 
vtan  oss  oc  vorn  kiæra  einka  son  olaf.  Enn  huer  sem  giorer 
slika  efasemd  edur  mistrvnad  j  bland  almugan  vm  oss  sem 
gior  var  a')  dogum  kristoforus  af  ymsum  monnum  a  islande 
þa  skulu  þeir  hafa  fyrirgiort  fe  og  fride  lande  oc  lausum 
eyri  oc  vera  alldre  botamenn  oc  þar  med  vera  boluader  oc  i 
banne  ai  heilagrar  kirkiu  vegna  af  vorum  helga  fodur  pafanum 
i  rom  oc  ollum  biskupum  i  noregi  oc  daiimork. 

11.  Jtem  forbiodum  vier  ollum  monnum  aa  islande  so  lærd- 
um  sem  leikum  at  hafa  oc  hallda  vtlæga  menn  sem  erv  þeir 
er  forrada  sina  husbændur  eda  drepa  þa.  CDanndrapara.  biskups- 
drapara.  prestadrapara.  kirknabriota.  kirknaþiofa  eda  hafa  þa 
sier  til  sueina  fyrr  enn  þeir  hafa  verid  til  Noregs  oc  feingit 
þar  sina  landzuist  af  vorre  nad  oc  huer  sem  giorer  i  moti 
þessare  vorre  skipan  skal  vera  sakadur  vid  oss.  xiij  morkum 
aa  huerium  xij  manudum  medau  þeir  erv  nær  þeim  oc  skal 
husbondi  þeirra  abyrgiazt  oll  þeirra  verk. 

12.  Jtem  forbiodum  vier  hirdstiorum  vorum  oc  logmonn- 
um  oc  syslumonnum  vorum  æ,  islande  at  tilstedia  at  vtlæger 
menn  fare  oc  gange  sem  frialscR  menn  i  landit  oc  at  þeir  blife 
ecKi  stodugt  ai  kirk(i}unne  til  þess  þeir  erv  skipraduer  til  Noregs. 
Enn  ef  þeir  finuazt  vtan  kirkiu  þa  fari  þeir  sem  logbok  vottar. 

14.  Jtem  forbiodum  vier  vnder  hæsta  forbod  ollum  monn- 
um  a  islandi  at  hallda  oc  hafa  þa  gipta  menn  sier  til  dagligra 
sueina  heima  nær  sier  oc  lata  þa  rida  med  sier  sem  vel  mega 
blifa  heima  hia  sinum  kuinnum  oc  hallda  buskap  oc  vinna  fyrir 
sinum  peningum  oc  goze  þui  þat  er  ecki  suarligt  huorki  fyrir 
gude  ne  mounum  edur  þolanda  at  gipter  menu  skule  eigi  vera 


^)  af  kr.f  skinnbr.  hér,  en  þvi  er  ofaukið,  og  mun  það  misskript 
af  þvi,  sem  á  eptir  fer. 


1450.  LANGARÉTTARBÓT.  67 

heima  nær  sinum  kuinnum  oc  Rækia  sinn  buskap  sem  til  ber 
oc  [)ar  íyrir  leggia(z)t  margar  iarder  i  eyde  þuiat  marger  vilia 
fara  slenta  eda  sueinar  vera  iielldur  enn  rækia  sinn  buskap.  þar 
fyrir  missum  vær  skatta  oc  skylldur  af  þeim  oc  so  adrer  dande 
menn  sina  peninga  sem  þeim  hafa  greidt  oc  feingit  til  lans. 

14.  Jtem  forbiodum  vier  ollum  vtlendzkum  monnum  at 
færa  eda  flytia  nockud  folk  vngt  eda  gamallt  af  islandi  vtan  þa 
menn  sem  vilia  fara  sina  pilagrimsferd  til  heilagra  stada  eda 
til  Noregs  enn  huer  sem  odruvis  burt  flytur  eda  kauper  foik  af 
landenu  i  huert  skip  sem  þat  fiunzt  þa  hefur  skipherrann  fyrir- 
giort  skip  oc  goz  oc  allt  þat  sem  þar  er  i  oc  aller  þeir  vtla'ger 
sem  þar  eru  oc  i  þui  skipe  sigla  fyrir  oss.  Og  bidium  vier 
oc  biodum  hirdstiorum.  logmonnum  oc  syslumonnum  vorum 
at  hindra  sama  skip  oc  so  ollura  vorum  almuga  vnder  skylld- 
uga  hlydne  þar  til  at  hialpa  at  þat  skip  komizt  ecki  fyrr  burt 
enn  þar  er  rettur  domur  a  fallinn.  enn  þeir  islendzker  menn 
sem  burt  gefa  sin  born  eda  selia  vtíendzkum  suare  þar  fyrir 
sem  islendzk  logbok  vottar  oc  lysum  vier  alla  eingelska  menn 
oc  irska  sem  til  islandz  sigla  vtlæga  oc  fridlausa  oc  þeirra  skip 
oc  goz  fyrirgiort  sem  ecki  hafa  vort  bref  oc  insigle  fyrir  sier 
oc  i  ollum  stodum  rett  tekna. 

15.  Jtem  fyrirbiodum  vier  vnder  fuUa  landrada  sok  hueri- 
um  manne  aa  islande  so  lærdum  sem  leikum  at  inntaka  nock- 
urn  biskup  aei  islande  edur  hann  fyrir  nockurn  biskup  þar 
hallda  eda  i  nockurn  biskupsstol  inn  setia  fyrr  enn  hann  hefur 
feingit  þar  til  vora  fulla  samþykt  grkibiskupsens  oc  Rikessens 
raads  med  vorv  opuu  innsigludu  brefi. 

16.  Jtem  forbiodum  vier  vnder  fulla  landrada  sok  ollum 
leikmonnum  aa  islandi  at  taka  klaustrafolk.  presta  oc  klerka  i 
sitt  valld  oc  vernd  oc  veriu  oc  forsuara  þa  moti  biskupi  med 
ofurvalld  þa  sem  biskupenn  finur  at  þeirra  olifnad.  ohlydne  oc 
þeir  fara  eigi  so  rettiliga  med  sinu  prestligu  embætti  sem  til 
ber  oc  hialpa  þeim  til  at  hallda  klaustra  oc  benefitia  oc  inn- 
gioUd  i  suiuirding  oc  hugmod  moti  biskupum  i  fulla  ohlydne 
oc  forþrot  oc  ma  eigi  biskupenn  sinum  rett  fram  koma.  huer 
sem  hier  efter  verdur  at  þui  kunnur  oc  vitnisfastur  oc  verdur 
þat  satt  giortt  vpp  a  hann  skal  hofudsman  suara  oss  fullre 
landrada  sok  oc  aller  þeir  sem  hann  þar  til  styrkia  oc  þar  med 

5* 


68  LANGARÉTTARBÓT.  1450. 

skal  huer  þeirra  suara  biskupenum  fuUretti.  enn  med  lærda 
menn  giore  biskup  sem  hann  vill  fyrir  þat  þeir  gafu  oc  logdu 
sig  i  leikmanna  valld. 

17.  Jtem  forbiodum  vier  ollum  monnum  aa  islandi  under 
fulla  landrada  sok  at  upp  bera  skatt  eda  skylldur.  sakferli  eda 
landskyllder  edur  sig  nockud  biuara  med  vorum  vmbodum. 
kongs  iordum  eda  peningum  nema  þeim  sem  vær  hofum  þat 
bifalat  med  vorv  opnv  brefi. 

18.  Jtem  biodum  vier  aullum  aa  islande  vnder  fulla  land- 
rada  sok  þeir  sem  kongs  vmbod  hafa  haft  hier  til  oc  hafa 
vpp  borit  skatta  oc  skullder  vorra  vegna.  seckiagiolld.  land- 
skyllder,  sakferli.  þegn  eda  adrar  skullder  at  innan  manadar 
sem  þeir  verda  krafder  þess  aa  vorra  vegna  at  þeir  antuarde  oc 
fullnad  afhendi  þeim  i  hendur  sem  vær  hofum  þar  til  skipad 
med  vorv  brefi  oc  insigli  oc  huad  þeir  þat  leingur  hafa  enn  nu 
er  sagt  þa  giora  þeir  þat  i  fullu  forbodi  oc  giore  oss  þar  fylli- 
liga  rett  fyrir  efter  logum. 

19.  Jtem  biodum  vier  hægiliga  hirdstiorum  oc  logmonn- 
um  aa  islande  grandliga  ad  rannsaka  þeirra  mal  sem  fyrir 
skada  koma  oc  i  mannslag.  þuiat  þat  sæter  stormæli  oc  skulu 
þar  skiallig  vitne  vm  leidazt  oc  insiglazt  af  suornum  logrettu- 
monnum  oc  eigi  af  ynglingum  edur  vanuitingum  sem  opt  dirf- 
azt  insigle  þar  med  ydur  at  hafa  huad  er  vier  aftokum  med 
þessu  voru  brefi  oc  forbiodum  at  nockur  hafe  insigli  hiedan  af 
vtan  hann  sie  prestman.  velburdugur  man  edur  suarenn  log- 
rettuman  oc  þeir  menn  sem  med  godu  eru  kiender.  enn  huer 
sem  odruuis  insiglar  enn  nu  er  sagt.  veri  ogiUtt  oc  fanytt  fyrir 
huerium  manni. 

20.  Jtem  forbiodum  vier  fastliga  at  einginn  aa  islande 
dirfizt  hier  efter  at  bioda  odrum  kamp  oc  einuige  þa  þeir  sitia 
i  dryckiuskap  oc  verdur  þar  af  oft  mandrap.  fellur  sa  sem  kamp 
oc  einuige  bydur  þa  skal  þat  ogillt  vera  huort  hann  fær  þar  af 
bana  eda  saar  oc  þar  med  fyrirgiort  ollum  sinum  peningum  vid  oss. 

21.  Jtem  forbiodum  vier  huerium  mauni  æ  islande  vnder 
fulla  landrada  sok  at  þeir  menn  sem  nefnder  verda  i  dom  af 
hirdstiorum.  logmanni  eda  syslumanne  at  þeir  skulu  i  dom 
ganga  so  opt  þeir  verda  þar  til  nefnder  oc  dæma  sem  þeir  vita 
sannazt  fyrir  gude  oc  eigi  draga  dom  eda  forfella  fyrir  nockurra 


1450.  LANGARÉTTARBÓT.  69 

hluta  skuUd  huort  þat  ahrærer  skyllda.  eda  oskyllda.  huer  sem 
verdur  at  þui  fundinn  oc  sannur  at  domur  verdur  nidur  felldur 
bæti  sem  skrifat  stendur. 

Biodum  vier  hirdstiorum  oc  logmonnum  aa  islande  hægi- 
liga  at  sækia  oc  dæma  log  manna  i  millum  efter  þessu  vorv 
brefi  oc  rita  þat  i  logbok  þui  vier  vilium  þat  stodugt  oc  obrigdi- 
ligt  hallda  hiedan  af  vmm  alldur  oc  æfe. 

Var  þetta  bref  giortt  i  kaupmannahafn  næsta  dag  efter 
Sancte  katerinardag  virginis  oc  martiris  aa  sama  aar  sem  fyrr 
skrifad  staar.  innsiglat  med  voru  insigle  oss  sialfum  hia  verandi. 


56.  28.  November  1450.     i  Kaupmannahöín. 

Kristján  Danakonungr  hinn  fyrsti  gefr  Gottskálk  Hólabiskupi 
verndarbréf  og  leyfi  til  að  láta  skip  sitt  ganga  til  Björgynjar 
og  annara  staða  í  Noregs  ríki. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  3567,  með  hendi  séra  Snorra  Jonssonar, 
og  er  afskriptin  gerð  1721  fyrir  Árna  Magnússon  eptir  frumritinu,  sem 
þáhefir  verið  til  í  bréfasafni  Hólastóls,  en  er  nú  glatað.  Önnur  af- 
skript  af  bréfinu  finst  1  skjalabók  þorláks  biskups  Skúlasonar  Bisk.  Nr. 
3.  Fol.  bl.  53,  skr.  1641 — 42.  þriðja  afskript  í  Biskupsskjalas. 
Nr.  2.  Fol.  bls.  252.  Fjórða  afskriptin  er  í  skjalabók  séra  Jóns  Haidórs- 
sonar  í  Landsb.  llö.  4to  I,  419.  Fimta  afskriptin  er  í  IBfél  126. 
4to  bls.  43 — 44.  En  þær  standa  allar  að  baki  afskript  séra 
Snorra,  og  er  tæplega  nokkur  þeirra  gerð  eptir  frumritinu,  nema  af- 
skript  þorláks  biskups.  Bréfið  er  prentað  í  Crymogæa  Arngríms 
Jónssonar.  Hamb.  1610,  lib.  III,  137,  og  segist  hann  prenta  það  eptir 
frumritinu  ("ex  autographo«).  því  næst  er  það  prentað  í  P.  Claus- 
sens  Norges  Beskrivelse  (1727)  bls.  207—208;  þá  i  F.  Joh.  Hist. 
Eccl.  Isl.  II,  240 — 41  (án  efa  eptir  afskript  séra  Jóns  Haldórs- 
sonar),  og  síðan  hjá  Magnúsi  Ketilssyni  1  Forordninger  og  aabne 
Breve  I,  35—36.  Hér  er  ekki  hirt  um  neinn  orðamun,  nema  frá 
Arngrími,  af  því  að  hann  segist  skýlaust  fara  eptir  frumritinu.  þó  er 
hann  hinsvegar  hæpinn,  af  því  að  Crymogæa  er  full  af  prentvillum ; 
ekki  er  þess  hér  getið,  sem  eru  augljósar  villur. 

Wij  Christiern  meth  gutz  nathe  Danmarks.  norges.  wændis 
ok  godis  koningh.  greíFue  j  Oldemborgh^)  ok  Delmenhorst.  g^re 
witherligit^)    alle  COen    at  wy    aff   særdelis    nathe  ok    goduilie 


')  Oldenborg,  Arngr.;  ^)  vitterligt,  Arngr. 


70  VERNDARBRÉF.  1450. 

hafue^)  iaghet  oc  wntfangit  ok  [nu  taghe*)  oc  wntfange  medir 
thesso  woro  opno  breffue  wærdigh  fadhir  nieth  guth  biscop  gotz- 
skalk  aff  jjslandh  wardhnethe  hans  oc  tienere  oc  alt  hans  gotz 
laust  oc  fast  som  han  nw  æighir  ællir  æigande'*)  wærdir  j  mynne*) 
luth  oc  meiræ  j  wore  konunglighe  werie  ok  wærndh  oc  be- 
schærmelse  at  fordechtingha^)  oc  forswara  tiU  allæ  rettæ  malæ 
fore  huariom  CDanne. 

Jtem  haua  wy  oc  aff  wor  senderlighe  ganst^)  wnt  oc  til- 
ladhit  fornemde  werdigh  fadir  biscop  gotzscalk  at  hans  schib 
maa  siglæ  tiU  bergwin  oc  [annerstadz')  j  wort  Righe  norge 
meth  hans  goz  huar^)  han  wiU  oc  honom  behof  gers^)  fri  oc 
friels  oc  allungis  quit  for  nogon  tholl.  seckiegelld  ellir  nogr(e)^^) 
andre  scatta  wt  ath  giue^^).  Thy  forbiude  wy  alle  ehwo  the 
helzst  ære  ællir  wære  kunue  Sjonderlighe  wore^^)  foghete  oc 
æmbitzmen  ^')  foruemde  werdig  fadir  biscop  gotzscalk.  schip 
hans  gotz.  wortnethe  oc  tieneræ.  her  j  mothe  at  hindre  ellir 
bindre  lathe.  taimæ  ællir  j  [nogre  mathe^*)  vfforrette  wndir 
war  konglighe  hæfnd  oc  wreidbe. 

Datum^'*)  castro  nostro    hafnensi^*)   sabbato  proximo  ante 
festum  [beati  audrei^')  apostoli  [ot  martiris^®)  nostro  sub  secreto. 
auno  domini^^)  OD"  cd  quinquagesimo. 
[ad  Regis  d. 

eggert  frilP^). 


57.  29.  Nóvember  1450.    í  Kaupmannahöfn. 

Aðalskaparbrréf  Torfa  Arasonar,  er  Kristjáns   Danakonungr 
hinn  fyrsti  gaf  honum. 

IBfél.  55.  4to,    afskript,  að  því    er   virðist,  með  hendi  Erlends 
Ólafssonar  eða  Grunnavíkr-Jöns  (=  a);  afskript  frá  c.  1682  í  elzta 


')  haffvir,  Arngr. :  ''^[undirpunktað  í  afskr. ;  nu,  sl.  Arngr.;  *)  ægen- 
dis,  Arngr.;  *)  minne,  Arngr. ;  ')  fordachtinge,  Arngr. ;  •)  gunst,  Arngr.; 
')  [andre  steds,  Arngr. ;  ®)  liuor,  Arngr. ;  •)  gioris,  Arngr. ;  '°)  nogr, 
afskr. ;  ")  &c.,  b.  v.  Arngr.  og  mun  þó  ekki  vanta  í;  '"')  voris,  Arngr.; 
^')  embuzmen,  Arngr. ;  ^*)  [nogen  mode,  Arngr. ;  ")  ex,  b.  v.  Arngr. ; 
*•)  Hafniensi,  Arngr.;  '^)  [i;enedicti(!)  Arngr  ;  '*)  [sl.  Arngr.;  ")  sl. 
Arngr.;  ")  [sl.  Arngr. 


1450.  AÐALSKAPARBRÉF  TORFA.  71 

registrantinura  í  Bíkisskjalasafni  Dana  1480 — 1545,  og  önnnr  frá  c. 
1650  (tvær  afskriptir  þar  af  í  IBfél.  55.  4to),  og  er  þessu  bréfi 
bætt  aptan  við  í  bókina  og  kallast  þar:  »Adelsbrefs  Copie  som  Tor- 
mod  Torfvesen  har  indleferet  den  25.  October  Anno  1682,  hvis 
Original  en  hands  forfædre  hafer  været  gifvet  1450«.  (=  b);  orða- 
munr  ritaðr  á  spássíur  við  a  (—  c).  Prentað  í  Magn.  Ketilssonar 
Forordninger  I,  37  —  38  eptir  afskript,  sem  Árni  Magnússon  hafði 
ritað  á  "Ex  apographo  satis  vetusto«  (=  d)^  og  borið  saman  þar 
við  aðra  afskript  og  þaðan  tekinn  orðamunr  (=  e),  Afskript  sú, 
sem  Magnús  Ketiisson  hefir  farið  eptir,  er  nú  ekki  meðal  afskripta 
Árna ;  a  er  fornast  að  máli  og  stafsetning. 

ThoríFe  arresðnns  frij-Breff. 

Vii  Christiern  medt  Gudtz  naade  Danmarkes.  Norrigis. 
Venndis  och  Gottiss  konning.  et  cetera.  GreÖue  vdj  Oldenn- 
borg  och  Delmenhorst.  Giöre  witterligt  [alle  menn^).  at  saker^) 
Troeschab  och  willige  Thieniste  skyld.  som  denne  dannemandt 
Thorffue^)  arresðnn.  vdi*)  wartt^)  Riige  Norrige  giðrt  baffer  oc 
her  effter  [throligeun  giöre  och^)  beuise  skall.  saa  lennge  som 
hannd  leffuer.  Tha  haffue  wij  wnndt  och  giffuet.  sammelediss^) 
wnde  och  giffue  medt  thette  wortt  opnne^)  Brieff  hannom  och 
hanns  [Ectebðrn  oc  slegt  effter  hannom^)  friheedt  och  frelse  som 
andre  wore  Riddere  och  Suenne  haffue  vdj  wortt  Riige  Norrige. 
medt  skiolld  och  hielm  thil  æfen(l)ig  tiidt.  som  er  en  huid  Biðrnn 
vdj  en  blaa^°)  fielldt  vdj  skiolldin.  och  en  halff  huid  Biðrnn 
offuenne  paa  Hielmenn.^^)  Thii  forbiude  wii  alle  wore 
fougder  och  Emmbitzmennd  och  aHe  andre  hvo^^)  the  hellst  ere 
eller  were  kunde  forneffnte  Thorffue^^)  arresðn.  hanns  Ecte 
bðrn^*)  och  slectt^^)  her  vdj  ath  hindre  eller  hindre  lade. 
talme.  meine  eller  wforrette  vdi  nogene  maade.  wnder  worris 
kongelige  heffn  och  vrede. 

Datum    castro    nostro    Hafniensi^**)    vigilia    beati  Andreæ 


^)  [sl.  c;  2)  for,  c;  ^)  Thorff  a;  ^)  sl.  b,  d;  *)  vor.  6;  ^)  [giore  oc 
trolige  b,  d;  ')  oc  b,  d;  ^)  sl,  b,  d;  ^)  [oc  hans  skielgietten  börn  oc 
slechle  efter  hannem  &,  c,  d,  e,  sem  þó  og  hefir:  Efterkommere; 
"'i  blaalt  b.  d;  ")  myiidin  af  aðalsmerkinu,  sem  er  í  b,Á  ekkert  skylt 
við  merki  Torfa,  heldr  er  það  aðalsmerki  Barfods.  Aðalsmerki  Torfa 
er  prentað  á  mynd  i  Dansk  Adelslexicon  I,  Tab.  II  Nr  69;  ^^)  hvor 
b.  d;  '=5)  Thorff,  a;  ")  skielgieten  börn  b,  d;  '*)  Afkomme,  t;  *•)  in 
b.  V.  c. 


72  VERZLUN.  1450. 

Apostoli.    Anno    Domini.    CD.  CD.    quinquagesimo.    nostro    sub 


secreto. 


58.  16.  December  1450,       í  WestmÍÐster* 

Henrik  Einglakonungr    hinn    sjötti    leyfir  Vilhjálmi  Canynges 
verzlun  um  Finnmörk  og  ísland  um  tvö  ár  á  tveim  skipum. 

Rymeri  Foedera  ed.  Holmes  V,  II,  28.     Henrik  VI.  29.  ár. 

Super  intercursu  Daciæ. 

Bex  omnibus  ad  quos  et  cetera  salutem. 

Monstravit  nobis  dilectus  nobis  Wiilielmus  Canynges,  mer- 
cator  villæ  nostræ  Bristolliæ,  quod 

licet  in  statuto,  in  parliamento  nostro,  apud  Westmona- 
sterium,  anno  regno  nostri  octavo  tento,  edito,  prohibitum  sit 
et  ordinatum  ne  quis  ligeorum  seu  subditorum  nostrorum  regni 
nostri  Angliæ  propriæ  temeritatis  ausu  aliqua  regna,  terras, 
dominia,  districtus,  territoria,  jurisdictiones  et  loca  regis  Daciæ 
Norwegiæ  et  Swesiæ,  causa  optinendi  vel  habendi  pisces  aut 
alia  quæcunque  bona  seu  mercandisas  præterquam  ad  stapulam 
suam  de  Norbern,  adire,  ingredi,  seu  intrare  præsumat  sub 
poena  forisfacturæ  omnium  bonorum  suorum  mobilium  et  im- 
prisonamenti  personæ  suæ  ad  voluntatem  nostram,  prout  in  sta- 
tuto  prædicto  plenius  continetur. 

Tamen,  carissimus  consanguineus  noster  Christiernus  rex 
Daciæ  licentiam  suam  præfato  Willielmo  per  literas  suas  pa- 
tentes  dedit  et  concessit,  quod  ipse  pro  eo  quod  diversæ  pecu- 
niarum  summæ  per  diversos  ligeos  et  subditos  ipsius  regis 
Daciæ  de  partibus  Islandiæ  et  Fynnemarchiæ,  eidem  Willielrao 
debentur,  quod  idem  Willielmus  pro  recuperatione  eorumdem 
debitorum,  certas  naves,  diversis  marcandisis  licitis  regni  nostri 
Angliæ,  ad  stapulam  Calesii  non  pertinentibus,  carcatas,  us- 
que  easdem  partes  seu  earum  alteram  totiens  quotiens  sibi  pla- 
cnerit,  durante  certo  termino  in  eisdem  literis  contento.  absque 
impetitione  seu  perturbatione  ejusdem  regis  Daciæ,  aut  officia- 
riorum  seu  ministrorum  suorum  quorumcunque  et  pisces  ac  alia 
bona  et  marcandisas  in  eisdem  partibus  emere  et  in  eisdem 
navibus  carcare,  ad  ea  in  regnum    nostrum  Angliæ    cariandum 


I 


1450.  VERZLUN.  73 

mittere  possit  et  destinare,  ut  dicitur,  sicut  Johannes  Beek 
miles,  nuper  unus  ambassiatorum  nostrorum  ad  dictum  con- 
sanguineum  nostrum  nuper  de  mandato  nostro  destinatorum,  et 
prædictus  Willielmus  coram  nobis  in  Cancellaria  nostra  certi- 
tudinaliter  aí'firmavit, 

Unde  idem  Willielmus  nobis  humiliter  supplicavit  ut  sibi, 
occasionibus  præmissis,  licentiam  nostram  gratiose  concedere 
dignaremur. 

Nos, 
notabile  et  fidele  servitium  nobis  per  eundem  Willielmum  et 
præsertim  dum  ipse  major  dictæ  villæ  nostræ  Bristolliæ  nuper 
extitit,  ad  suos  grandes  custus,  labores  et  expensas  multi- 
pliciter  impensum  considerantes  nec  non  supplicationi  prædictæ 
favorabiliter  inclinati, 

de  gratia  nostra  speciali,  et  ex  certa  scientia  nostra  con- 
cessimus  et  licentiam  dedimus,  et  per  præsentes  concedimus  et 
licentiam  damus  eidem  Willielmo  quod  ipse  pro  termino  duo- 
rum  annorum  proximo  jam  futurorum,  duas  naves  cujuscunque 
portagii  existant  seu  quibuscunque  nominibus  censeantur,  ad 
mercandisas  quascunque  ad  stapulam  nostram  Calesii  non  per- 
tinentes,  in  eisdem  navibus  carcandas,  usque  dictas  partes  de 
Islandia  et  Fynmarckia  pro  piscibus  et  aliis  mercandisis  ibidem 
perquirendis  transmittere  et  traducere  easdemque  naves  ac  ea- 
rum  alteram  de  piscibus  et  aliis  mercandisis  in  eisdem  parti- 
bus  carcare  et  illas  naves  sic  recarcatas  in  regnum  nostrum 
Angliæ  adducere  possit  licite  et  impune,  absque  impetitione, 
poena,  seu  deperdito  ejusdem  Willielmi  aut  aliquorum  magi- 
strorum  marinariorum  seu  mercatorum  in  navibus  prædictis 
pro  tempore  existentium,  et  absque  aliqua  forisfactura  navium, 
piscium  et  mercandisorum  prædictorum  aut  alicujus  parcellæ 
eorumdem  aut  aliquorum  aliorum  bonorum  aut  catallorum  dicti 
Willielmi  Canynges,  magistrorum  marinariorum  aut  mercatorum 
prædictorum  seu  alicujus  eorum,  colore  seu  vigore  alicujus  sta- 
tuti  ante  hæc  tempora  quovis  modo  editi,  seu  alia  de  causa 
quacumque;  eo,  quod  expressa  mentio  de  aliquo  valore  præmisso- 
rum,  aut  de  aliis  donis  et  consessionibus  per  nos  eidem  Will- 
ielmo  ante  hæc  tempora  factis  in  præsentibus  facta  non  exstitit, 


74  KVITTUNARBRÉF.  1450. 

aut  aliquo  statuto,  actu,  ordinatione  seu  restrictione  in  contra- 
rium  factis,  non  obstantibus; 

proviso  semper  quod  nobis  de  custumis,  subsidiis  et  ali:8 
deveriis,  nobis  in  hac  parte  debitis,  bene  et  fideliter  re- 
spondeatur. 

In  cujus  et  cetera. 

Teste  rege  apud  Westmonasterium,  decimo  sexto  die 
Decembris. 


59.  18.  Uecember  1450.  i  Æðey. 

Ölafr  Jónsson  kvittar  Bjarna  Sigurðsson  fyrir  andvirði  þess 
hluta  í  Krossadal  í  Tálknatirði,  er  Ólafi  bar  til  erfðar  eptir  Jón 
Haldórsson  föður  sinn. 

ÁM.  Fasc.  XII,  26,  frumritið  á  skinni.  Brot  er  enn  fyrir  bréf- 
inu  af  innsiglinu.     AM.  dipl.  afskr.   1341   (eptir  frumritinu). 

Quittantzia  firer  Erfdahluta  j  Krossadal  j  Talknafirde  Í450M. 

fat  giorer  eg  olafur  jonsson  godum  monnum  witurligt  raed 
þessu  minu  opnu  brefi  at  suo  mikit  sem  mig  bar  til  erfdar  j 
krossadal  j  talknafirdi  epter  jon  heitinn  halldorsson  faudur 
minn.  gud  hans  sal  hafi.  þa  hefur  eg  fulla  ok  alla  peninga  vpp 
borit  af  sira  biarna  sigurdzsýni  suo  mig  wel  anæger  huort  sem 
mig  berr  þar  wt  j  meira  edr  minna.  þui  giorer  eg  hann  kuitt- 
ann  ok  akærulausann  fyrir  mer  ok  aullum  minum  rettum  epter- 
komindum  wm  greinda  jord  krossadal.  Ok  til  sanninda  her 
wm  aetta  eg  mitt  jnsigli  fýrir  þetta  bref  er  skrifat  war  j  ædeý 
j  jsafirdi  faustudaginn  næsta  fýrir  þorlaksmessu.  anno  domini 
CD^  cd^  quinquagessimo. 


60.  [um  1450].  á  Hélum. 

Bréf  Gottskálks  biskups  á  Hólum  til  séra  þorkels  Guðbjarts- 
Bonar  um  mál  prests  og  Ólafs  bónda  Loptssonar,  er  tekið  hafði 
Lundarbrekku  af  J>orkeli  presti,  og  átti  prestr  jörðina. 


^)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1450.  LUNDARBREKKA.  75 

AM.  235.  4to  bls.  14.  Bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 
í  frumriti.  þetta  er  ritað  með  hendinni  frá  dögum  Gottskálks  bisk- 
ups  Kænekssonar.     ÁM.  dipl.  afskrr.  3613. 

bref  sira  torkiel. 

gothsca(l)cus  dei  gracia  episcopvs  holensis. 

Dominus  cvstodiat  vos  ab  omni  malo.  et  cetera. 

gud  þakke  ýdr  sira  þorkiel  allan  tíjd  firir  oss.  vilium  vj 
giarna  med  aullo  godv  for8ku(I)da  med  ýdr.  feingum  vj  ýdvart 
bref  ath  olafur  bonde  lofszson  hefer  tekit  til  sin  ýdar  jord 
Ivndarbrekkv  ok  aila  þa  peningha  sem  þar  stodo  saman.  jafn- 
vel  j  kirkivsem  annars  stadar.  CDessoklæde.  kalik  ok  bækur  ok  j 
hafden  ridet  til  motz  vith  bonndan  ok  kraft  aftvr  alla  ýdar  peninga 
en  hann  sagde  nei  firir  ok  sidan  gafvt  j  honom  fvllar  saker  asi 
ok  lyster  raan  ok  grip  ok  bondan  j  bann  ok  hans  men  sem  ath 
vorv  med  honom.  ok  sva  ei  sidur  j  lasen  firir  honom  vart  bref 
ok  þat  giorde  ýdr  ei  stora  hialp.  kunnom  vj  hier  ecke  til  svara 
fýrr  en  vj  tavlvm  med  ýdr  ok  sýnit  oss  ýduart  skial.  radvm  vj 
ýdr  ath  j  veren  ýdr  vm  fvlla  uisso  ok  skilrike  vm  j  vilen  med 
bondanvm  til  stefno  halda  firir  oss  edr  prestastefno  oc  vittet 
sanligha  ath  vj  ættlvm  med  gvds  hialp  ath  halda  prestastefno 
aa  videvollvm.  sem  er  fimtadaginn  næsta  firir  philippi  et  iacobi. 
svo  hofum  vj  giort  prestonum  bod  ath  þeir  skolv  þa  koma. 
giarna  vilivra  yj  ýdr  hialpa  til  rett  epter  vorre  makt  en  hvat 
j  vilen  ath  vj  skolvm  hier  til  giora  aa  ýdar  veghna.  þa  senden 
oss  ýdvart  oppit  bref  med  hanganda  insigle  ath  j  bidet 
rettar  af  oss.  upp  aa  bondan  sem  þcr  kæret  til  hans.  þetta  er 
stort  mal  sem  þier  kærit  til  bondans.  verit  ydr  hier  vm  ath  j 
hafen  suo  gott  skial  sem  ydr  henntar. 

vere  gud  med  ýdr  alltid  ok  asgrimi  hann  er  trwr. 

scriptum  hola  nostro  sub  secreto. 


61.  [um  1450]. 

Vegabréf  [útgefið  af  Gottskálki  Kœnekssyni  biskupi  á  Hólum] 
handa  sendímanni  sínum. 

AM.   235.  4to  bls.   15.      Bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 


76  VEGABRÉF.  1450. 

í  frumriti,  en  þetta  er  yngra,  og  mun  vegabréf   þetta  vera  frá  dög- 
um  Gottskálks  biskups  Kœnekssonar. 

Vniuersis  christifidelibus  presens  scriptum  visuris  seu 
audituris  Nos  et  cetera.  salutem  in  omnium  saluatore.  pro  la- 
tore  presencium.  N.  dilecto  qui  versus.  N.  pro  meis  certis  et 
justis  negocijs  ibidem  expediendis  pergere  nunc  proponit.  lau- 
dabilis  vite  et  conuersacionis  testimonium  perhibeo.  supplicans 
humiliter  pro  eodem.  quatenus  ad  quoscunque  christifideles 
ipsum  in  via  declinare  contigerit  hij  eum  amore  dei  mearum- 
que  precum  interuentu  tam  in  reditu  quam  ingressu  benigne 
foueant  humaniter  et  pertractent.  ivon  sinentes  eundem  in 
rebus  vel  persona  a  quoquam  indebite  perturbari  a  tocius  boni- 
tatis  actore  premia  eterna  recepturi. 

Scriptum. 


62.  [um  1450]. 

Vegabréf  [útgefið  af  Gottskálki  Kœnekssyni  biskupi  á  Hólum] 
handa  píiagrími. 

AM.  235.  4to  bls.  15.  Bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 
í  frumriti.  þetta  er  ritað  með  hendinni  frá  dögum  Gottskálks 
biskups. 

Justum  et  deificum  est  personis  non  suspectis  exhibere 
testimonium  veritatis.  exhibitori  presencium.  N.  famulo  nostro 
fideli  et  honesto  qui  versus  limina  beati  N.  in  tali  loco  quies- 
centis  ob  suorum  criminum  remissionem  optinendam^).  omnium 
igitur  et  singulorum  ad  quos  casu^)  vel  proposito  diuertere  con- 
tigerit  vel  diuerterit  in  domino  subnixus  petimus  caritatem 
quatenus  ipsum  propter  deum  nostrarumque  precum  iustanciam 
in  vie  ac  vite  necessariis  reuelant  colligant  humaniter  et  per- 
tractent  non  sinentes  eundem  rebus  vel  persoua  a  quoquam  inde- 
bite  molestari.  ab  illo  premia  recepturi  qui  omnium  bonorum 
est  indeficiens  retributor. 

Scriptum.  N. 

')  hér  mun  eitthvað  bafa  gleymzt  úr  af  ógáti;   ^)  cau.  skb. 


1450.  LUNDARBREKKA.  77 

63.  [um  1450]. 

Bréf  Gottskálks  biskups  á  Hólum  til  Ólafs  Loptssonar  um 
ágreining  milli  Ólafs  og  séra  porkels  Guðbjartssonar  um  Lund- 
arbrekku  í  Bárðardal  og  það  fé,  er  þar  stóð. 

AM.  235.  4to  bls.  17,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti,  en  þetta  er  með  hendi  frá  dögum  Gottskálks  biskups.  ÁM. 
dipl.  afskrr.  3617. 

olafuer  loftson. 

Premisso  nostro  fauore. 

vitit  olafur  bondi  loptzson  at  vj  feingum  ydart  bref  j 
hueriu  star  ath  ydr  var  sagt  ath  sira  þorkell  hefdi  sent  oss  bref 
sao  latandi  ath  j  hefdit  gripit  ok  nænt  hans  jordu  lundar- 
brecku  j  bardardal  oc  alla  hans  peninga  þa  þar  stodu  saman 
oc  hier  upp  aa  hefde  hann  lyst  ýdr  j  forbod  oc  ban  oc  ýdra 
hustru  fyrir  þenna  giorning  oc  þier  villdut  þenna  hans  abyrd 
ecki  suo  buin  hafa  ef  þier  kynit  þar  Rett  af  fa  oc  þeim  íieirum 
saukum  oc  ordum  sem  milli  ykkar  hefer  farit  oc  þier  segizt 
vilia  honum  saker  a  gefa.  þui  suarar  egh  ýdur  hier  suo  tii  ath 
vj  viUdum  ef  þess  veri  kostur  ath  þith  sættizt  sialfer  med 
dandi  mana  Rade  ac  voru  enn  ef  þat  kann  ecki  suo  af  stad 
ath  komazt  þa  vihum  vj  ath  Retturin  gange  ýdar  j  mille  huort 
sem  þier  vilit  j  prestastefnu  eda  einhuern  annan  dag.  en  bezt 
þætti  oss  þat  geingi  j  prestastefnu  til  oc  vj  kaulludum  sem  flesta 
vitra  menn  til  oss  en  þier  skulut  vita  ath  vj  vilium  hallda 
vora  presta  stefnu  fimta  dagin  næsta  fyrir  philipi  et  jacobi 
nu  j  vor  næst  er  kemur  a  uidiuuollum  oc  vilium  vj  ath  þier  skrifit 
oss  til  ydarn  vilia  þar  vm  þat  snarazta  þier  megit  huort  helldur 
þier  viht  koma  þar  stefnder  eda  viii  þier  leggia  ydr  oc  ýdart 
mal  sattsamliga  til  laga  oc  suo  snart  sem  vj  faum  fulla  vissu 
af  ydur  hier  vm  huerssu  at  þier  vilit  vera  lata  þa  vilium  vj 
skrifa  til  sira  þorkeis  huort  oc  hann  vill  helldur  lata  stefna 
sic  fyrir  ýdar  sakagiptor  eda  leggia  sig  sattsamliga  til  laga  med 
ýdr  j  þan  dag  sem  þar  verdur  til  settur.  Radum  vj  ýdur  eppter 
þui  sem  þier  badut  oss  ath  þier  hafit  sem  mesta  vissu  fyrir 
ýdur  oc  takit  ydr  skilriki  aull  uel  til  uara. 


78  EIÐSTAFR.  1  450. 

Jtem  skulu  þier  oc  hafa  heima  stadin  helgastad  þessu  iiæstu 
tolf  manadi  eppter  þui  sem  vj  haufum  adr  sagt  ydr. 
hier  med  bjfaulum  vj  ýdr  giarna  gud. 

64.  [um  1450]. 

Brytaeiðr  á  Hólum  um  daga  Gottskálks  biskups  hins  fyrra. 

AM.  235.  4to  bls.  20,  bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  í 
frumriti.  þetta  er  með  hendi  frá  dögum  Gottskálks  biskups.  AM. 
dipl.  afskrr.  3621. 

bryta  eidur  er  hier  tirir  ofan^). 
Til  þess  legg  eg  hónd  a  helga  bok  og  so  skyt  eg  minu  male 
til  guds  ad  síjdan  eg  kom  j  heilagrar  holakirkiu  þionustu  og  bryta 
starf  hefi  eg  alldri  leyniliga  nie  opinberliga  vnnder  mic  dregid 
mier  til  vinnings  x  alna  virdi  j  einu  atviki  og  eigi  helldur 
audrum  burtt  feingit  huorki  sellt  nie  gefid  mier  til  þarfinda 
eda  peningadrattar.  og  ei  helldur  hefi  eg  nockrum  hola  kirkiu 
peningum  býtt  nie  skipt  nema  so  sem  ec  hefi  hugat  hagligazt  oc 
ei  hefi  eg  hýllt  nie  samþyckt  nie  vitad  ad  nockur  kona  edur  karll- 
madur  sem  eg  hefi  verid  yfir  skipadur  j  þionvstu  hafi  audru- 
vis  giortt  enn  ec  hefi  nu  sagt  og  og  svarid  nema  þat  sem  eg 
(hefi)  holakirkiv  formonnum  sagt  og  Reikningsskap  af  stadit 
og  so  vil  eg  giarnan  giora  medan  eg  hefi  sagt  starf  og  ad  so 
stofudum  eidi  sie  mier  gud  hollur  sem  ec  satt  seigi.  gramur  ef 
®g  lyg-  gud  sie  þier  hollr. 


65.  [um  1450]. 

Prestaeiðr    um    daga   Gottskálks   [Kœnekssonar]    biskups   á 
Hólum. 

AM.  235.  4to  bls.  35,  bréfabók  Jóns  biskups  VilhjálmssoDar. 
þetta  er  ritað  inn  í  bókina  með  hendi  frá  dögum  Gottskálks  bisk- 
ups  KœnekssoDar. 

Ego  N.  presbiter  ordinatus  voueo  et  promitto  deo  et  beate 
marie  virgini  atque  sancto  johanni  quod  amodo  ero  vobis  ves- 
trisque  successoribus  canonice  jntrantibus  fideliter  obediens  et 
nuUam  ducam  in  vxorem  nec  cum  æqua  pactum  faciam  ne- 
que  æquam  concubinam    in   expensis   ecclesie   tenebo    et   boDa 

*)  tetta  er  skrifaö  neðan  viö  eiöstafinn. 


1450.  STAÐARBRÉF.  79 

ecclesie    mihi     tradita    non    aliquando    alienabo    domino    meo 
^piscopo  inconsulto. 

sic  me  deus  adiuuet  et  omnia  sancta  ewangelia  dei. 


66.  [ura  1450]. 

FoRM  Gottskálks  biskups  Kænekssoriar  fyrir   staðarbréfi    handa 
presti. 

ÁM.  235.  4to  bls.  40,  l>réfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssouar  1 
frumriti.  þetta  er  raeð  hendinni  frá  dögum  Gottskálks  biskups 
Kœnekssonar.  Samskonar  bréf  og  það,  sem  hér  er  kallaö  a,  er 
prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  JI,  Cv>8 — 29,  og  er  þar  heimfært 
til  daga  Olafs  biskups  Rögnvaldssonar  (c.  1480),  en  rökin  fyrir  því 
eru  mér  óljós  að  svo  stöddu. 

Collacionis  bref. 

a)  Vniversis  christifidelibus  presentes^)  literas  jnspecturis  seu 
audituris  [nos  gotscalcus^)  dei  gracia  episcopus  [holensis'^)  salu- 
tem  jn  domino  sempiternara. 

Noueritis  nos  ecclesiam  sancti  N.  apud  N.  [in  vatzdal*)  dilecto 
nobis  in  christo  filio  domino  N.*)  sacerdoti  nostre  dyocesis  cum 
omnibus  suis  juribus^)  libertatibus  pertinenciis^)  habitis  et  in 
[futuris  temporibus')  habendis  preter  porcionem  ecclesie  rite  et 
canonice  contulisse^)  perpetuis  temporibus  juste  etlibere  possiden- 
dam  dummodo  caste  deuote  et  sacerdotaliter  vixerit^)  bona  ec- 
clesie  [sibi  pronunc  credite^)  non  quouis  modo  alienauerit*^)  neque 
ecclesiam  vel  curiam  presbiteralem^^)  desolauerit  nobis  nostris- 
que  successoribus  canonice  intrantibus  debitam  exhibuerit  filia- 
lem  obedienciam  reverenciam  pariter  ac  honorem.  [[jstis  non 
tentis  [et  completis^^).  hec  nostra  collacio  est  irrita  et  inanis^^). 

Jn  cuius  collacionis  testimoniura  sigillum^*)  nostrum  pre- 
sentibus  est  appensum. 

Datum  apud  [ecclesiara  nostram  cathedralem  holensem*^). 

b)  Dumraodo  nobis  nostrisque  successoribus  canonice  in- 
trantibus  debitam  exhibuerit.  et  cetera.  ac  de  bonis  dicte  ec- 
clesie  per  suam  negligenciam  aut  culpara   minime    minorandis 

')  pateii tes,  HE ;  ^)  [N.,  HE ;  ^)  [sl.  HE ;  *)  N. N.,  HE ;  *)  et,  b.  v.  HE ;  S  per- 
tinentibiis  HE;  ^)  [futurum  HE;  ^)  cumqve  debita  cura  duorum  sacer- 
dotum  b.  V.  HE;  ^)  [qvi  pro  nunc  creditur  HE;  *°)  abalienaverit  HE; 
'0  sacerdotalem  HE;  '"'')  [et  rite  servatis  HE;  '^)  [[stendr  á  spássíu; 
")  secretum  HE;  "*)  [Sedem  nostram  Episcopalem,  Hola  &c.  HE. 


80  SENDIBRÉF  KRISTÍNAR.  1450. 

per  patentes  literas  fidedignorum  sufficientem  antequam  ipsam 
acceptauit  posuit  caucionem.  Jn  cuius  collacionis  testimonium 
sigiUum  nostrum  presentibus  est  appensum. 
Datum  hola  in  hialltadal. 
jnsuper  et  si*)  nobis  uel  sedi  nostre  holensi  ex  parte  eius- 
dem  beneficij  hofda.  quam  possidet  ecclesia . . .  prefata  holensis 
[tria  talenta  de  pensione^)  aunuari(a)m  pensionem  trium  prosol 
.  .  .  talentarum.^) 

67.  [um  1450]. 

Sendibréf    Kristínar     Guðnaddttur     til     Jóns     Ásgeirssonar 
bónda  síns. 

AM.  Fasc.  LXIV,  17,  frumrit  á  skinni.  Jón  Ásgeirsson  áó 
fjörgamall  nær  1478. 

Ærligum  manni  jone  asgeirssyni  er  brefit  senth^). 

CDiun  godann  uinn  jon  asgeirsson  ýdr  heilsar  eg  kristin 
gudnadotter  kærliga  med  gud  ok  uora  fru. 

bidur  eg  ýdr  um  at  þier  beidit  sira  jonn  at  hann  sie  firir 
hennar  hond  stulkunnar  þeirrar  sem  eg  tok  at  mier  j  fardag- 
anna  ef  þier  erut  eigi  sialfer  uid  suo  at  hun  hlioti  þat 
er  ockur  uære  þarfligt  j  fridum  peningum  annat  huort  j  saud- 
unum  eda  hrossit.  hlytur  hun  ok  nockut  upp  j  jordina  þa 
stendr  þat  firir  sig.  uillda  eg  at  þier  letud  illuga  hafa  kuiguna 
þa  hina  tuæuetru  ok  afentut  hana  j  fardaga.  siait  nu  til  uinnu- 
manana  at  þeir  fae  klædin  nog.  uillda  eg  at  jonn  gudmundz- 
son  fengi  .x.  alnar  uadmals.  ef  sira  are  gelldur  ockur  nockut 
uadmal  þa  skal  hann  fa  nockrra  skatta  þar  af  enn  profasturinn 
þat  sem  meira  er  j  tiundernar. 

siait  nu  til  allz  sem  þier  þeinckit  at  bezt  gegni. 

hier  med  bifala  eg  ýdr  gudi  j  ualld  ok  hans  modur  marie 
ok  sancte  petre. 

68.  [um  1450]. 

DóMSAGRiP  tólf  manna  um  jarðar  áverka. 

AMagn.  133.  4to  bls.  181  skinnb.  c.  1360,  en  þetta  er  skr. 
c.   1450;  IBfél.  309.    8vo    (Öxnafellsbók)    c.   1620.      Add.    British 

')  Svo;  ')  [útstrykað;  ^)  öll  þessi  klausa  er  rituð  neðst  á  spássiu; 
*)  utanáskript  bréfsins. 


1451.         JARÐARÁVERKI.  —  FJÁRMÖRK.  —  TRANSSKRIPT.  81 

Museum  11,242.  4to  bl.  50a  Dægradvöl    séra   Gottskálks  Jónssonar 
í  Glaumbæ  1543—1593. 

Dæmdur  aaverki  jardar.  af  xij^)  monnum  [fyrir  uestan^). 
torfa  huer  vpp  [skorin  edur^)  stungin  þuerfota^)  cci  huern  ueg. 
niu  [aura  hueria^)  torfu  uidd.  stiga  j  kross  fyrst.  oc^)  atta 
uegna  sidan  edr  stiga  flagit.  þar  sem^)  torfan  hefur  uerit  upp 
skorin.  [skal  einskis  manz  landnam  leingra  framra  ganga^). 


69.  [um  1450]. 

Skrá  um  fjármörk  á  Höllustöðum. 

AM.  127.  4to  aptast;  skinnbók  af  Jónsbók  frá  c.  1320.  þetta 
er  skrifað  c.  1450.  Bókin  er  komin  úr  Austfjörðum.  það  er  óvíst 
hvort  þetta  eru  Höllustaðir  í  Reykhólasveit  eða  Húnavatnsþingi. 

pessi  eru  mork  aa  fenadi  a  hazllvstodvm. 

Jtem  aa  ion  magnusson  tuis[týft]  jd  hægra  framan.  en 
aptan  m 

Sjgm  aa  hvatt  hægra  ok  annat  stufrifat. 

gunuor  aa  midhlvtat  [hægra]  ok  bita  under  aptan  en  hvatt 
jd  v[instra]. 

pall  aa  syllt  oc  bita  under  framan.  stýft  aptan  vinstra. 


70.  5.  Febrúar  1451.  á  Reyoistað. 

TvEiR  prestar  og  tveir  leikmenn  transskríbera  bréf  um  Hellu- 
land,  Ásgrímsstaði  og  Skíðastaði  frá  13.  Marts  1388. 

AMagn.  Fasc.  IV,  9.  Frumtransskriptið  frá  1451  (=  A); 
Fasc.  IV,  10.  Transskript  Gunnars  Gíslasonar  og  Magnúsar  Jóns- 
sonar  frá  1558  af  transskriptinu  1451  ásamt  bréfinu  frá  1388  (= 
B).     Hér  er  prentað  eptir  Fasc.  IV,  9. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
hallur  finnzson  og  gudmundur  narbason   prestar   jllhugi  biorg- 


')  skialligum  11242,  skiæligum  309;  ^)  [sl.  11242,  809;  ')  [sl. 
11242,  309;  ')  þverz  fotar,  11242;  »)  [avrar  aa  hverre,  11242;  »)  sva 
b.  V.  11242;  ^)  sl.  11242;  «)  [sl.  11242,  309. 

Dipl.  I8l.    V.  B.  6 


82  VAT.NSFJARÐAR-KRISTÍN.  1451. 

olbsson  jon  sygurdsson  leikmenn  kuediu  guds  og  sina  kunnegt 
giorande  þaa  er  lidet  uar  fra  hingat  burd  uors  herra  ibesu 
christi.  CD.  cccc  hundrud  fimmtiger  og  eitt  ar  aa  faustudagin 
næsta  epter  purificacio  sancte  marie  aa  stad  j  reynes  nese  j 
skagafirde  saum  ver  og  yfer  lasum  opet^)  bref  med  hanganda 
jnzsiglum  og  oskauddum  suo  latanda  ord  efter  ord  sem  hier 
seigier^)  [Hér  kemr  jarðakaupabréf  þeirra  Bjarnar  BrynjólfssoDar  og 
Gizurar  þorbjarnarsonar  um  Helluland,  Ásgrímsstaði  og  Skíðastaði 
13.  Marts  1388,  Dipl.  Isl.  III  Nr.  360].  Og  til  sannenda  hier  vm 
settvm  vær  fýrnefnder  menn  wor  jnsigli  firir  þetta  transkripta 
bref  giort  j  sama  stad^)  degi  og  aari  sem  fýr  seger. 
ÖIl  innsiglin  eru  dottin  frá  bréfinu. 


71.  10.  Marts  1451.  i  Æðey. 

Kristín  Björnsdóttir  (Vatnsfjarðar-Kristín)  gefr  Ólafi  Jónssyni 
jörðina  alla  Reykjarfjörð  í  Arnarfirði  í  þjönustulaun  hans 
um  tíu  ár. 

AM.  Fasc.  XIII,  4,  frumritið  á  skinni,  og  er  innsigli  Kristínar 
heilt  fyrir  bréfinu. 

J>at  giorer  eg  kristin  biornsdotter  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessu  minu  opnu  brefi  ath  eg  gefur  olafi  jonssyni  j 
sin  þionustulaun  er  hann  hefur  mig  þeint*)  uel  ok  dygiliga  vpp 
(h  .X.  vetur.  jordina  alla  reýkiarfiord  er  ligur  j  arnarfirdi  j 
ottradals  þingum.  med  aullumjþeim  gðgnum  ok  gædum.  hlut- 
um  ok  hlunnindum.  Rekum  ok  aullum  þeim  nýtium  sera  jord- 
unne  hefur  fýlgt  at  fornu  ok  nýiu  ok  eg  vard  fremst  eigandi 
ath.  kan  þat  ad  verda  at  fýr  nefndr  olafur  eigi  aunguan  skil- 
getinn  erfingia  epter  sinn  dag.  þa  skil  eg  fýrr  nefnda  jord  aptr 
vnder  mina  erfingia.  epter  hans  dag.  hefur  eg  full  laun  ok  aull 
vpp  borit  fyrir  fýrrnefnda  jord  suo  mig  vel  anæger.  þui  skal 
þesse  fyr  nefnd  jord  æfinlig  eign  olafs  jonssonar  ok  hans  erf- 
ingia  kuitt  ok  aakærulaus  fyrir  mer  ok  aullum  minum  Rettum 
epterkomindum.  bidr  eg  vm  min  bðrn  ath  þau^)  se  fýrr  nefnd- 
um  olafi  til  hialp  ok  goda  vm  huat  er  kann  med  þurfa  sierliga 

')  opit  B;  2)  seiger  B;  ^)  ,fad«,  misskr.   B;  ^)  Svo;  *)  þua,  frbr. 


1451.  tPPSALIR.  83 

biorn  ok  einar.  war  eg  þa  heil  at  samuite  enn  vsiuk  j  buk  er 
eg  giordi  þenna  giorning.  Ok  til  sanninda  her  vm  setta  eg 
mitt  jnsigle  fýrir  þetta  bref  er  skrifat  war  j  ædeý  j  jsaíirdi. 
miduikudaginn  næsta  fyrir  gudmundardag  biskup(sj.  þa  lidit 
war  fra  hingatburd  vors  herra  ihesu  christi  þushund  cccc 
ok  fimtiger  ok  eitt  aR. 


72.  11-  Juni  1451.  á  Uppsölum  í  Skagatirði. 

þRÍR  menn  votta,  að  Skúli  Loptsson  hafi  uppboðið,  reiknað  og 
sýnt  það  fé,  að  upphæð  sextíu  hundruð,  er  hann  lét  meta  í 
fardögum  og  bauð  erfingjum  Gunnlaugs  Guðmundssonar  fyrir 
Uppsali  í  Skagafirði,  og  kallaði  þá  jörðina  sína  eign. 

AM.  Fasc.  XIII,  3,  frumritið  á  skinni.    Innsiglin  eru  dottin  frá. 

bref  firir  vppsaulum  j  skagafirde^). 

f>ath  gerum  vær  þolleifur  þosteinsson.  ion  fabiansson  ok 
are  bauduarsson  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru  brefi 
ath  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þus- 
und  fiogur  hundrud  fimtiger  ok  eitt  ar  a  vppsaulum  j  skaga- 
firdi  i  blaunduhlid  j  silfrastada  kirkiu  sokn  faustudag  er  halfr 
manadr  var  fra  fardaugum  vorum  uær  j  hia  saum  ok  heyrdum 
a  ath  skule  loptzson  vpp  baud.  reiknade  ok  þar  synde  oss  ok 
fleirum  audrum  godum  monnum  þa  sextige  hundrada  er  hann 
liett^)  metta  j  fardaugum  med  þessum  fridleika.  tolf  kyr.  þriu 
asaudar  kugiUde.  fim  kugilde  ok  tuttugu  j  geldum  nautum. 
tiu  hundrads  hesta  ok  tiu  hundrad  j  vadmalum.  baud  fyr 
nefndr  skule  þessa  peninga  vpp  fyrir  adr  nefnda  jord  vppsale  erf- 
ingium  gunlaugs  gudmundzsonar  eda  þeirra  laugligum  vmbods- 
manne  en  lyste  jordina  eign  sina  þadan  fra.  ok  til  sanenda 
^  her  vm  settum  vær  fyr  nefnder  menn  vor  jnsigle  fyrir  þetta 
bref  skrifad  j  sama  stadh  a  dege  ok  are  sem  fyr  seger. 

1)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  16.  öld;  '^)  hett(!),  frbr. 


6* 


84  TUNGA   Á   SVALBARÐSSTRÖND.  1451. 

73.  17.  August  1451.  á  Skarði  á  Skarðsströnd. 

Björn  Sæmundsson  gefr  Sigurði  syni  sínum  til  fullrar  eignar 
jörðina  Tungu  á  Svalbarðsströnd,  og  skyldi  Sigurðr  svara  kirkj- 
unui  á  Svalbarði  tuttugu  hundruðum,  en  vildi  hann  ekki  leysa 
til  sín,  skyldi  kirkjan  eiga  jörðina. 

AM.  dipl.  afskrr.  202,  eptir  frumritinu,  staðfest  afskript :  »þetta 
Riett  koperad  effter  sijnum  Original  vitnum  vier  vnderskrifader  á 
Svalbarde  a  Svalbardsstrðnd  Anno  1703  d.  6  Maij.  —  Gudmundur 
Gudmundsson  E.  H.  —  Arne  Olafsson  med  E.  H.  —  Hallur  Odds- 
son  m.  e.  h.  —  þorsteirn  Eijryksson  handsalade«.  þar  með  liggr 
önnur  afskript  (=  b). 

{>ad  giorum  vid  Biðrn  Thorleifsson  og  Gunnar  Jonsson 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  brefe  ad  þar 
vorum  vid  j  hia  sáum  og  heyrdum  á  at  Biðrn  Sæmundsson 
gaf  Sigurde  Biðrnssyne  syne  sijnum  jðrdina  tungu  er  liggur 
a  Svalbardsstrðnd  til  fullrar  eignarj  suo  mata  at  adur  nefndur 
Sigurdur  skillde  suara  kyrkiunne  á  Sualbarde  .xx«.  nema  offt- 
nefndur  Sigurdur  viUde  ecki  leysa^)  til  sin^)  adur  greinda  jðrd 
tungu.  þa  skiUdi  hun  vera  æfinlig  eign  kyrkiunnar  á  Sual- 
barde. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  firr  nefnder  menn 
ockar  jnzigli  firir  þetta  bref  skrifad  a  Skarde  á  Skardzstrond 
þridiudæginn  næstann  effter  vor  fru  messo  firre.  þa  er  lidid 
var  fra  hingadburd  vors  herra  Jesu  christi  þushundrud  fiðgur 
hundrud  fimmtiger  og  eitt  ár. 


74.  18  August  1451.    á  Breiðab6lstað  i  Vestrhópi. 

VoTTORÐ  tveggja  manna   um   vitnisburð  Daða   Oddssonar  um 
Sigríðarstaðasand. 

AM.  dipl.  afskrr.  3754  »Ex  orig.  Breidabolstad.  Vesturhopens. « 
(AM.).  Innsigli  Magnúsar  Bjarna(r)sonar  var  þá  fyrir  bréfinu,  þegar 
afskriptin  var  gerð. 

fath  giorvm  vit  CDagnus  biarnarson  ogh  bergþor  þorvalldz- 


*)  lausa,  a;  '^)  sijn,  a. 


1451.  BREIDABÓLSTAÐR  í  VESTRHÓPI.  85 

son  godvm  monnum  viturlichth  med  þessu  ockru  brefi  ath  þar 
vorum  vith  j  hia  saum  ogh  heýrdum  aa  ath  dadi  odzson  hand- 
festi  sira  Lodvijk  hallzson^)  sinn  vittnisbvrd  svo  latanda  ath 
hann  vissi  fyrer  sannendi  ath  þa  hann  var  vpp  vaxandi  pilltur 
j  asbiarnarnesi  vm  daga  Gunsteins  abota  ogh^)  Sveinbiarnar 
aabota  aa  þingeýrum  ath  hann  heýrdi  þa  ogh  síjdar  sier  ellre  men 
segia  Sira  arngrim  prest  snorrason  sem  bædi  var  aa  breidaboL 
stad  j  vesturhoop(i)  þa  hann  var  diaknn  ogh  prestur  epter  þath 
ogh  Sveinbiorn  hrafnnsson  sagdi  sem  þa  atte  aasbiarnarnes  ath 
kirkian  aa  breidabolstad  j  vesturhoopi  ætti  allan  sand  ogh  reka 
vestur  fra  biargalæk  ogh  sionhending  j  stavrin  ogh  mith  j  gelld- 
ingafell  aa  skagastravnd  ogh  j  midian  sigríjdarstadaroos  ogh 
síjdan  allar  veidar  j  vattninv  ok  hvat  Reka  kvnne.  Ogh  hier 
epter  sagdithz  hann  sveria  ef  þvrfa  þætti. 

Ogh  til  sannenda  hier  vm  settum  vit  fýr  nefnnder  men 
ockur  jnzsigli  fyrer  þetta  bref  skrifat  aa  breidaboolstad  j  vestur- 
hoopi  aa  midvikudagen  næsta  fýrer  bartholomeus  CDessv  anno 
domini  CD^.  cd^.  qvinquagessimo  primo. 


75.  [um  1451]. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Breiðabólstað  í  Vestrhópi. 

AM.  Fasc.  LÍ,  24,  skinnblað  úr  fornri  kórbók  frá  Breiðaból- 
stað  í  Vestrhópi,  og  virðist  þetta  ritað  nær  1500.  Afskript  er  i 
AM.  912.  4to  (ekki  góð).    Sbr.  þjóðólf  XX,  1867,  bls.  17. 

Brief  og  maldage  Breydabolstadar  kyrkiu  j  Vesturhope 
hliodar  sem  effterfilger^). 

Kirkian  aa  breidabolstad  j  westurhopi  hun  er  helgud  Gudi 
oc  hinum  heilaga  Olafi.  hun  aa  alltt  heimaland  med  fosse  i 
nedre  kyrlag  oc  efri  a  motz  wid  huol.  oc  j  miganda  uestur. 
þar  med  grund  sidu  hurdarbak  almenning  oc  allan  sand  oc 
reka  med  sigridastodum  fyrer  westan  biargalæk  sem  hann  rennur 
j  branzlon  oc  j  midian  sigridastada  uass  os  med  oUum  fioru- 
giædum  oc  weidiskap  þar  med  þria   weididrætti   j    watn    fyrer 


')  .ita  exaratum  est«  (AM.);  ^)  f  (=  til),  afskr.;  ^)  AM.  912.  4to; 
sl.  LXI,  23. 


86                                 NÚPR  UNÐIR  EYJAFJÖLLUM.  1451. 

nordan  faxalæk  og  halfs   manadar   teig  j  þor(e)iarnups  eingiar 
enn  staggard  j  audunarstada  landi. 

jtem  allan  widar  reka  þessara  takmarka  j    miUi  j  ofeigs- 

íirdi    fra   hesthamri  j    hruteyar   kleif  oc   fra   hruteyar  kleif  j 
wotuhelluM. 


76.  23.  August  1451.  á  Núpi  undir  Eyjafjöllum. 

Ingibjörg  Ólafsdóttir  gefr  með  samþykki  skilgetinna  sona  sinna 
þann  tíu  hundraða  part,  er  hún  átti  í  Núpi  undir  EyjafjöUum 
og  alt  laust  og  fast,  er  hún  þá  átti,  í  vald  Gottskálks  Hóla- 
biskups,  honum  til  fullrar  eignar. 

AM.  Fasc.  XIII,  2,  frumritið  á  skinni.  Innsighn  eru  öll  dottin  frá. 

bref  vm  nup  vnder  fiellum^). 
Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  Broder  steinmodr  abote  j  uidgyiar  klaustur  ordinis  cano- 
nicorum  regularium  sancti  agustini  scalholltz  biskupsdæmis. 
þostein  prestr  jonsson.  stein  finbogason.  þordr  amundason  leik- 
menn  quediu  Guds  og  sina  kunnigt  giorande  ath  sub  anno 
gracie  CD^.  cd^.  quinquagesimo  primo^)  ]n  vigilia  beati  barto- 
lomei  apostoli  j  kirkiunne  a  nupe  vnndir  gyiafiollum  vorum  wer 
hia  og  heyrdum  a  handaband  virduligs  herra  og  anndaligs 
faudrs  herra  Godskalks  med  Guds  nadh  biskups  a  holum  og 
vmbodsmanz  skalholltz  kirkiu  af  einne  allfu  og  jngibiargar 
olafsdottur  af  annare  halfu  ath  suo  fyrir  skildu  ath  fyr  nefnd 
jngibiorg  gaf  j  hans  vald  til  fullrar  eignar  og  frials  for(r)ædis 
þann  tiu  hundra(da)  partt  sem  hun  atte  j  jordune  a  nupe  undir 
f  yiafiollum  og  alla  adra  poninga  fasta  og  lausa.  frida  og  ofrida 
sem  hun  atte  a  þeirre  tid  med  samþycke  sona  hennar  skilgett- 
inna.  Og  til  sanninda  hier  vm  settum  wer  fyrnefndir  menn 
vor  jnsigle  fyrir  þetta  vittnisburdarbref  skrifat  j  sama  stad 
degi  og  are  sem  fyr  seger. 


1)  Ofan  við  máldagann  stendr  med  gamalli  hendi:  >í-J°  ec  særi 
þic  i  namni  fajður  ok  sonar  ok  anda  heilax*;  ^)  Aptan  á  bréfinumeð 
samtíða  hendi;  ^)  prima,  frbr. 


1451.  KAUPMÁLABRÉF.  87 

77  13.  Nóvember  1451.    á  Myrká  i  Hörgárdal. 

Kaupmálabréf   Guðmundar    Sigurðssonar   og  Guðnýjar   for- 
steinsdóttur. 

ÁM.  Fasc.  XIII,  ] ,  frumritið  á  skinni.  Öil  innsiglin  eru  dottin 
frá.  ÁM.  dipl  afskrr.  Nr.  628  (eptir  frbr.).  Frumritið  kom  frá 
séra  Skúla  þorlákssyni  á  Grenjaðarstað. 

Jn  nomine  domini  amen  ^  .^íá  .'nH^\nJi]n)  a 

þaa  er  lidet  war  fra  hingatburd  wa^s  hiefra  jheáu  christi 
þusund  fiogur  hundrut  fimtigir  ok  eitt  aar.  sa  drottinsdaginn 
næsta  fyrir  marteins  CDesso^).  a  myrka  j  hðrgardal.  lystizt  ok 
stadfestizt  suo  felldr  kaupmale  j  millum  þorsteins  hauskaulldz- 
sonar  ok  gudnyar  dottur  hans  af  einni  haalfu.  ok  gudmundar 
sigurdzsonar  af  annari. 

j  fyrstu  hafdi  gudmundr  sigurdzson  til  kaups  wit  gud- 
nyiu  þorsteinsdottur.  xx.  tige  hundrada  ok  þar  j  reiknud 
(iordin)  bessastaderj  fliozzdal  ok  þar  til  tiu  hundrada  jord  fyrir 
Ix.  hundrada.  dijsastader.  skrida.  fagradalr  ok  aasunnaastader  fyrir 
halfann  setta  tug  hundrada.  ok  þar  til  halfan  niunda  tug  j 
lausagozze  hundrada.  hier  j  moti  hafdi  aadrnefnd  gudny  tuær 
jarder  j  eyiafirde  kropp  ok  grisaraa  fyrir.  Ix.  hundrada  ok  þar 
til  fiorertiger  hundradaj  lausagozze.  skyllde  j  þessum  tiutigum 
hundrada  vera  modurarfr  gudnyiar.  sagdizt  gudmundr  eiga  tuo 
hundrud  hundrada.  ok  gaf  gudnyiu  þar  af.  Ix.  hundrada  j  til- 
giof  ok.  XX.  hundrud  j  beckiargiof  ok  morgingiof.  kiore  þor- 
steinn  hauskaulldzson  gudnyiu  dottur  sina  malakonu  j  gard 
gudmuudar  sigurdzsonar.  reiknadizt  maalinn  haalft  annat  hund- 
rad  hundrada.  lagdi  hann  malann  upp  j  bezztu  eign  þa  hann  a 
eda  eigandi  uerdr  at. 

woru  þerssir  brullhlaups  voltar  ok  festingarvottar.  einar 
abote  jsleifsson.  sigurdr  priur  jonsson.  eyiolfur  arnfinnzson.  einar 
arnason.  þorsteinn  magnusson.  jon  sigmundzson.  halfdan  biorns- 
son.  sueinn  þorkelsson. 

Ok  til  sanninnda  her  vm  settu  wer  fyrr  nefnder  menn 
wor  jnnsgle  fyrir  þetta  kaupmalabref.  skrifat  a  myrkaa  j  horgar- 

1)  =  7.  Nóv. 


88  TRANSSKRIPT.   —  STAÐARFELL  1451. 

dal  laugardaginn  næsta  epter  marteins  CDesso.  a  sama  are  sem 
fyrr  seger. 

78.  9.  December  1451.  í  HvammL 

TvEiR  menn  transskribera    máldaga  Ögrskirkju  eptir    »registr- 
um  Skálholtskirkju*  frá  c.  1377. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  962  »ex  orig.  Communicat.  a  Paulo  Jonæ 
Vidal.  [er  fra  ögri]«,  með  hendi  Páls  Hákonarsonar;  AM.  dipl.  af- 
skr.  1417. 

|>at  giorum  vid  gunnar  iousson.  oc  eyiolfur  gudmundsson 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  brefe  at  vid  hofum 
yferleset  maldaga  kirkiunnar  i  augri.  j  registrum  skalholz  kirkiu 
svo  latande  ord  epter  ord  sem  hier  segir.  [Hér  kemr  máldagina 
írá  c.   1377,  Dipl.  Isl.  m.  Nr.  270]. 

Oc  til  sannenda  hier  um  settu  vid  fyr  nefnder  menn  ock- 
urr  insigli  firir  þetta  maldaga  bref  skrifat  i  hvami  i  hvams 
sveit  a  fimtudaginn  næsta  epter  mariu  messu  a  iolafostu.  þa 
er  lidit  var  fra  hingat  burd  vors  herra  ihesu  christe  þushund 
fiogur  hundrrud  fimtiger  oc  eitt  arr. 


79.  1451. 

Skrá  um  þá  peninga,  er  Úlfrún  forsteinsdóttir  lukti  kirkjunni 
undir  Staðarfelli  á  Fellsströnd. 

AM.  260.  Fol.  skr.  c.  1640  (Vilchinsbók,  Staöarfell,  cxc,  að 
niðrlagi,  Dipl.  Isl.  IV,'  bls.  159).  AM.  259.  Fol.  skr.  c.  1640; 
Landsb.    350.  4to,    skr.  1643;    JSig.   147.  4to,  skr.   1655. 

So  micla  penninga  luktte  Wlfrun  þorsteinsdotter  kirkiunni 
vnder  Stadarfelli. 

Lambey  fyrer.  x«. 

Steindofaeyar  [oc  Aulfessker^)  fyrer.  x«. 

Landeyar.  Hardsteinasker.  Midlaudaholm  oc  Sinuholm.  þor- 
esholm  fyrer.  x*'. 

*)  01versskier  147;  [sl.  260. 


1452.  GÁSIR,  GIL   OG   VAGLIR.  89 

Deilldarey  fyrer.  vij*'. 
X.  kugillde  frijd. 
iijc.  j  hrossum. 
v".  j  þarfligum  hlutum. 

oc  enn  hier  til  luckti.  iiij*'.  oc.  xl.  adur  nefnd  Wlfrun  Anno 
Domini  CD^.  cd^.  P.  primo. 


80.  22.  Febrúar  1452.  á  Hólum. 

GoTTSKÁLK  biskup  á  Hólum  leyfir  að  Einar  ábóti  á  Munka- 
þverá  seli  Sigurði  príor  og  klaustrinu  á  Möðruvöllum  jörðina 
Gásir  í  Glæsibæjarþingum  og  þar  til  tíu  kúgildi  fyrir  jarðirnar 
Gil  og  Vaglir  í  Hrafnagilsþingum. 

AM.  Fasc.  XIII,  7,  frumritið  á  skinni.    Innsiglið  er  dottið  frá. 
Munkaþverárklaustrsbréf.     AM.  dipl.  afskrr.  Nr.   2995. 

samþýktar  (bref)  vm  va(g)le  og  giP). 
Wíj  ghotskalk  med  guds  nad  biskup  ca  holum  giorum  godum 
maunnum  uiturligt  med  þessu  voru  brefui  ad  uíj  gefum  til  blit 
orlof  at  suo  felit  iardakaup  fare  fram  mille  einars  abota  cn 
munkaþuera  og  prior  sigurdar  ca  maudruuollum  ad  aboten 
sele  priurnum  og  klaustrinu  ca  modruvollum  iordina  gaser  er 
ligur  j  glæsebæiar  kirkiusoknn  og  þar  til  tiu  kugillde.  En 
her  j  moti  gefi  prior  sigurdur  abotanum  og  klaustrinu  ca 
munckaþuera  ij  jarder  er  heita  gil  og  uagler  sem  Jigia  j  hrafna- 
gils  þingum.  samþiukkum  uíj  þetta  og  staudugt  haulldum  firir 
oss  og  alla  uora  epterkomendr.  Og  til  sanninnda  hier  um 
settum  uíj  uort  jnsigli  firir  þetta  bref  skrifat  ca  holum  j  hiallta- 
dall  jn  festo  cathedra  sencte  petri  apostoli.  anno  domini  CDiIles- 
simo  cd^  quinquagessimo  secundo. 


81.  20.  April  1452.  á  Borg, 

RuNÓLFR  Guttormsson  selr  Birni  bónda  forleifssyni  alla  jörð- 


')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.      f^ar  stendr  og  með  hendi 
frá  17.  öld:  >Um  jarder  j  Eyafirde.* 


90  KROSSANES.  1452. 

iaa  Krossanes  á  Vatnsnesi  fyrir  tuttugu    og   fjögut    hundruð   í 
lausafé. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  5597,  »Ex  originali^,  með  hendi  Jóna 
Magnússonar  brdður  Árna.  »fyrer  brefenu,  sem  er  á  kálfskinn,  hafa 
vered.  3.  Josigle.  eru  epter.  2.  lasenn,  og  þridie  þveingur  laus«. 

f>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heýra  senda 
helgi  gudmunzson.  ion  magnusson.  oddr  biornsson  kuediu  guds 
ok  sina  kunn(i)gt  gerandi  þaa  lidit  var  fra  hingatburd  vors 
herra  ihesu  christi  þushundrut  cccc  fioritigi  ok  xii  aar  aa  borg 
i  vestropi  fimtudagin  næsta  fyrir  ions  messo  holabiskups  vm 
vorit  vorum  ver  i  hia  saam  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handaband 
þessara  manna  biarnar  bonda  þorleifssonar  af  einne  alfu  ok 
Runolfs  guttormssonar  af  annari  alfu  at  suo  fyrir  skildu  at  fyrr 
greindr  Runolfr  seldi  adrgreindum  birne  til  fullrar  eignar  jord- 
ina  alla  i  krossanesi  er  liggur  aa  vaznesi  i  hola  kirkiusokn  med 
aullum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  þeirre  greindre  iordu 
fylger  ok  fylgt  hefuer  at  fornu  ok  nýio  ok  hann  vard  fremst 
eigandi  ath.  hier  j  mot  gaf  adrgreindr  biorn  fýrrgreindum  Run- 
olfi  fiogur  hundrut  ok  xx  med  þessum  fridleika  sem  her  seger. 
sextan  maalnýtu  kugilldi  ok  aatta  hundrud  i  smiore  ok  i  slatr- 
um.  skýlldi  Runolfr  suara  laga  RÍptingum  aa  greindre  iordu  en 
biorn  hallda  til  laga.  lýsti  þrattnefndur  Runolfur  fyrir  oss  fýrrgreind- 
um  monnum  ath  hann  hefdi  vpp  borit  ok  vttekit  fulla  peninga  ok 
alla  fyrir  þrattgreinda  iord  suo  sem  þeir  vrdu  asatter  ok  fremst 
var  skilit  i  kaupi  þeirra.  j  þridiu  grein  saam  ver  ok  heýrdum 
fýrnefnder  menn  at  optnefndr  Runolfr  guttormsson  gaf  kuittan 
med  handabandi  ok  aakærolausan  tittnefndan  biorn  bonda  þor- 
leifsson  fyrir  sier  ok  oUum  sinum  erfing(i)um  ok  efterkomend- 
um  vm  þrattgreint  iardarverd  ok  auU  þeirra  peningaskipte. 
Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  ver  fýrrnefnder  œen  vor  inz- 
sigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  i  sama  stad  degi  ok  aare  sem 
(fyrr)  seger. 


25.  April  1452  á  Möðruvöllum. 

82.  3.  Mai  1460.  á  Munkaþverá. 

Sex  menn  votta,  að    Sigurðr   príor   á    Möðruvöllum    hafi    selt 
Einari  ábóta  á  Munkaþverá  jarðirnar  Gil   og  Vagli   í  Hrafna- 


1452.  GÁSIR,   GIL  OG  VAGLIR.  91 

gilsþingum  fyrir  jörðina  Gásir  í   GlæsibæjarþingunQ    og   þar  til 
tíu  kúgildi. 

AM.  Fasc.  XIII,  8,  frumritið  á  skinni.  Fjögur  innsigli  eru  enn 
fyrir  bréfinu.  Hin  eru  dottin  frá.  Munkaþverárklaustrsbréf.  AM.  dipl. 
afskrr.  Nr.  2996. 

kavpbref  vm  gil  og  uagle^). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
Gvnnar  eýiolfsson.  ketill  grimolfsson  ok  gudolfur  magnuss  son 
prestar.  eirekur  loptzson.  jon  sigmundzson  ok  þosteinn  þosteins- 
son  leikmenn  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt  gerandi  ath  þa  er 
lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jesv  christi  þusvndrvt 
fiogur  hundrut  fimtiger  ok  .ij.  aar  aa  maudruuaullum  i  haurg- 
ardal  jn  festo  sancte  CDarci  euangeliste  vorum  vær  i  hia  saum 
ok  heyrdum  a  kaup  ok  handaband  einars  abota  a  munckaþveraa 
af  einni  alfu  ok  priors  sigurdar  aa  maudruvollum  af  annarri  ath 
suo  fyrer  skildu  ath  greindr  priur  sigurdr  seldi  stadnum  aa 
munckaþveraa  tuær  iarder  er  suo  heita  Gil  ok  vagla  er  liggia 
j  hrafnagilsþingum  med  ollum  þeim  gpgnum  ok  gi^dum  sem 
greindum  iordum  fýlger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  (ok)  nyio  ok 
maudruvalla  klaustur  fremst  vard  eiganda  ath.  hier  i  mote  gaf 
abotinn  iordina  gaser  er  liggur  i  glæsibæiar  kirkiu  sokn  med  ollum 
þeim  gognum  ok  giædum  sem  þeirri  iordu  fylger  ok  fylgt  hefer 
ath  fornu  ok  nyio  ok  abotinn  ok  stadrinn  aa  munckaþveraa  vard 
fremst  eigandi  ath.  hier  til  lagdi  abote  einar  klaustrino  aa 
maudruuauUum  tiu  kugillde  fyrer  misdyrleika  aa  iordunum.  ok 
til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyB  greinder  menn  vor  inn- 
sigli  fyrer  þetta  bref  skrifat  aa  munkaþveraa  i  eyiafirdi  manu- 
daginn  næsta  fyrer  festum  sancti  johannis  ante  portam  latinam. 
anno  domini  CDillesimo  cd®  sexagessimo. 


83.  29.  Apríl  1452.         á  Hreiðarstöðum. 

Urskurðr  Jóns  ábóta  á  fingeyrum  og  officialis  heilagrar  Hóla- 
kirkju,  með  ráði  tveggja  presta  og  tveggja  leikmanna,  um  landa- 
merki  millum  Hreiðarstaða  og  Bjargastaða  í  Austrárdal. 

^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


92  HREIÐARSTAÐABRÉF.  1452. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  509,  tvær  afskriptir  »Ei  originali  pordar 
J)orleifssonar«  og  er  önnur  þeirra  staðfest  af  Árna  Magnússyni  og 
þórði  þórðarsyni,  en  hin  af  þeim  sömu  og  Páli  Hákonarsyni  og  Magn- 
úsi  Einarssyni  í  September  1712.  Árni  lýsir  innsiglinu.  Afskript 
af  brófinu  í  transskripti  frá  1644  er  í  bréfabók  séra  Jóns  Gizurar- 
sonar  í  Múla  IBfél.   222.  4to  bl.  9b.     Sbr.  Nr.  29. 

Ver  broder  jon  med  guds  nadh  aboti  a  þingeyrum  ok  offi- 
cialis  heilagrar  holakirkio  giorum  godum  monnum  viturligt  med 
þesso  voru  opnu  brefi  at  þann  tima  sem  vier  ridum  til  iarda- 
skipptis  i  millum  hreidarstada  sem  dæmd  hafdi  verit  eign 
kirkionar  ath  reykiom  j  midfirdde  ok  biargastada  er  liggia  j 
austurárdal  er  eirekur  marteinsson  hafdi  at  hallda  er  fyrir  hafdi 
verit  stefndr  fýrr  greinda  kirkio  jord  hreidarstade  nefnda  ek 
til  med  mier  at  setia  landamerki  j  mille  adurgreindra  jarda 
þessa  goda  menn  hall  finzson.  jon  gudmundzson.  presta.  þostein 
jonsson.  gunlaugur  hallzson.  nicholas  biarnnason.  leikmenn.  Jn 
primis  gerdum  vær  jordunne  a  hreidarstodum  ok  kirkionne  a 
reykiom  til  eignar  jord  ut  at  diupagile  þui  er  kallat  er  hreid- 
arstadagil  ok  sionhending  vpp  or  gile  þui  til  moz  vid  efra  nup 
ok  suo  langt  fram  sem  þetta  domsbref  sem  hier  er  vid  fest 
vtvisar.  Jtem  giordum  vær  tolf  alna  abata  vpp  a  huertt  ar 
þeirra  fiogurra  er  eirekur  medkendiz  at  hann  hefdi  halldit 
framan  til  þess  er  domr  fiell  a  j  vðrovirdum  penningum  at 
næstum  fardaugum  at  heyrdri  þessari  giord  ok  luke  heima 
aa  biargastaudum  þoruardi  olafssyni  ok  olafi  þoruardzsyni 
eda  þeirra  laugligum  vmbodsmanni  j  hond.  Ok  til  sann- 
inda  hier  vm  settum  vær  officialis  inscigli  ok  þesser  fyrskrif- 
ader  menn.  lærder  ok  leiker.  sin  jnscigli  fyrir  þetta  bref. 
giort  a  hreidarstaudum  j  austurárdal  laugardagin  næsta  fyrir 
festum  filippi  et  iacobi.  anno  domini  CD^.  cd^.  r\  secundo. 


84.  12.  Maí  1452.  á  Sólheimum. 

SiGURÐR  prestr  Jdnsson,  prdfastr  í  Skagafirði,  tekr  fullan  bók- 
areið  af  Einari  Magnússyni  um  skóg  þann,  er  kallaðr  hefir  verið 
Maríuhrís,  í  Ássjörðu  í  Hörgárdal  milli  Auðbrekku  skógs  og 
Vindheimaskógs,  og  sver  Einar,  að  hann  hafi  aldrei  heyrt  annað 
en  Möðruvallaklaustr  ætti  skóginn. 


1452.  MARÍUHRÍS.  93 

AM.  XIII,  9,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  fyrir  bréfinu.  AM. 
dipl.  afskrr.  Nr.  2981, 

Vmm  mariuhris^). 

fat  giorer  eg  sigurdr  prestur  jonsson  profastur  j  skaga- 
firde  godum  monnum  kunigt  med  þessu  minu  opnu  brefe  ath 
einar  magnusson  suor  fullan  bokareid  fyrir  mier  maurgum  god- 
um  monnum  nerverandum  ok  aheýrandum.  a  faustudagen  nesta 
epter  vppstigningardag  j  solheimum  j  sæmundarhlid  j  skagafirde 
þa  er  lidet  var  fra  hingatburd  vors  herra  jesv  christi  þushund 
fiaugur  hundrut  fimtiger  ok  tuó  ar.  suo  latanda  ord  epter  ord 
sem  hier  seger. 

til  þess  legg  eg  haund  a  helga  bok  ok  suó  skýtt  eg  minu 
male  til  guds  at  eg  heyrde  fyrir  full  sannende  at  skogur  sa  er 
kaullud  uoru  mariuhris  ok  standa  a  as  jaurdu  j  haurgardal  j 
begisarþingum  millum  audbrecku  skogs  ok  vindheimaskogs  uar 
hallden  gaumul  klaustursens  eign  a  maudrwauUum  j  haurgardal. 
redur  vtt  vid  audbreck(u)  skog  jardkross  lagdur  af  steinum  ok  suó 
langt  sudr  sem  er  reettsýne  ofan  a  asgerde  ok  suo  vtt  af  gerd- 
inu  ed  nedra  til  mozs  vid  audbrecku  skog.  enn  vpp  suo  langt 
sem  skogur  vex.  vissa  eg  at  sueinn  prestur  magnusson  er  var 
radzmadur  a  maudrwaullum  let  vinna  j  fyrnefndum  skoge  ok 
adrer  stadarins  radsmenn  vm  nestu  xx  ar  framan  til  mann- 
plagunar  bede  haugget  timbur  ok  wnet  til  kola  klaustursens 
vegna.  uissa  eg  aunguan  sier  eigna  edur  kalla  adra  en  klaust- 
ursens  formenn  a  maudrwaullum  vm  allan  adrgreindan  tima 
ok  suo  heýrda  eg  þetta  marga  dandemenn  mier  segia.  ath  suo 
staufudum  eide  see  mier  gud  hollur. 

Ok  til  sannenda  hier  wm  sette  eg  mi(tt)  jnscigli  fyrir  þetta 
vittnisburdarbref  scrifat  j  sama  stad  dege  ok  are  sem  fyr  seger. 


85.  27.  August  1452.  i  Yatnsfirði. 

GoTTSKÁLK  biskup  á  Hólum    og    administrator  heilagrar  Skál- 


^)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17,  öld.  þar  stendr  og  með 
sömu  hendi:  •Modruvallaklausturs  bref  i  Horgárdal*.  Árni  ritar 
aplan  bréfið:  *Um  Ás  skóg  i  Haurgárdal.  kalladan  Mariuhrís«. 


94  *     VATNSFJÖRÐR.  1452. 

holtskirkju  veitir  hverjum  þeim  fjörutíu  daga  aflát,  er  með  góð- 
fýsi  sækja  til  kirkju  heilags  Ólafs  kongs  í  Vatnsfirði  á  til- 
greindum  helgidögum  eða  leggi  kirkjunni  lið,  og  svo  fyrir 
ýmsa  aðra  guðrækni. 

AM.  Fasc.  XIII,  5,  frumritið  á  skinni,  og  er  innsiglið  fyrir  því, 
en  nokkuð  brákad. 

aflatzbref  vatnzfiardarkirkiu.^) 

Uíj  godzskcalk  med  guds  ncad  biskup  ca  holum  ok  am- 
ministrator  heilagrar  skalholltz  kirkiu  giðrum  godum  monnum 
uiturligt  med  þessu  vorv  opnu  brefi  at  af  þui  at  trulyndra 
manna  hiðrtu  eru  uppvekiandi  med  mildum  aminningum  ok 
afgipta  tenadi  til  auka  gudligrar  þionustu  ok  til  hialpar  ok 
heilsu  þeirra  scálna  enn  oss  berr  fyrir  at  sia  at  kristindomurin 
aukizt  ok  þar  med  heidr  ok  sæmd  heilagra  kirkna  enn  j 
aunguan  stad  minkizt.  þui  j  upphafi  treýstandi  cá  naad  ok 
miskunn  almaattigs  guds  ok  heilagra  postola  petri  ok  pauli  veit- 
um  uer  aullum  monnum  þeim  sem  sannliga  eru  jdrandi  af 
syndum  sinum  ok  rettliga  jatader  hverer  er  med  godfýsi  sækia 
til  kirkiu  sancti  olafi  j  watzfirdi  a  þeim  hatidum  er  hier 
greiner.  joladag.  atta  dag.  þrettanda  dag.  paskadag.  wppstign- 
ingardag.  huitasunnu.  trinitatis  dag.  kristz  dag.  ok  a  auUum 
hatidum  jungfrv  marie.  krossmesso  hvorartueggiu.  jonsmesso 
baptiste.  petursmessa  ok  pals.  olafsmesso  hvorartueggiu.  þor- 
laksmesso  huorartueggiv.  laurencius  messo.  nikulasmesso.  allra 
heilagra  messo.  marteins  messo.  mariu  CDesso  magdalene.  mar- 
gretar  messo.  cecilio  messo.  katrinar  messo.  gregoriusmesso. 
mikaelsmesso.  allar  postolamessor  ok  aull  dupplicia.  kirkiudag. 
alltarisdag.  hvern  faustudag  ok  laugardag.  xl.  daga  j  aflat  fyrir 
sierhvern  þessarra  daga.  þeim  ok  er  sitt  starf  edur  þionustu  edr 
godz  leggia  til  vppehelldis  þessarrar  kirkiu  eda  henni  giora 
nauckur  hlunnendi  suo  sem  er  vax  edur  aunnr  ornamenta. 
vnder  saumu  grein.  xl.  daga  þeim  ok  þria  tima  lesa  pater  noster 
ok  suo  optt  versit  aue  maria.  vid  furstu  hringing  vm  morna 
ok  siduztu  vm  kuelld.  ok  þeir  sem  liosta  a  briost  sier  j  mess- 


^)  Aptan  á  bréfinu    með    henda  .  frá  17.  öld.      Upphaflega    hefir 
staðið  >VijgsIubref«,  en  Árni  heíir  leiðrétt  það. 


1452.  MARCELLUS   BISKUP.  95 

unne.  þa  er  presturinn  seger  nobis  quoque  peccatoribus  .xl.  daga 
huersdagliga  fyrir  sierhueria  þessa  grein  sua  ok  fyrir  predican 
ok  messu  huern  tima  huerium  er  heýrer  enn  .xl.  daga  fyrir 
huort  þeim  ok  sem  ganga  umhuerfis  kirkiuna  bidiandi  fyrir 
þeim  sem  iardader  eru  j  kirkiunne  edur  kirkiugardinum  ok  fyrir 
aullum  kristnum  scalum  ok  þeir  sem  fýlgia  uors  herra  likama 
þann  tima  sem  hann  berst  til  siukra  manna  ok  til  siduztu 
smurningar  .xl.  daga  fyrir  sierhueria  þessa  grein.  skal  þessi  uor 
skipan  standa  um  alldur  ok  æfi  upp  hedan.  ok  til  sannenda 
hier  um  settum  víj  uort  jnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  j  uatz- 
firde  sunnudaginn  næsta  efter  bartholomeus  messo  j  vorri  uisi- 
tacione  anno  domini  CD^.  cd°.  quinquagessimo  secundo. 

fetta  aflat  feck  biörn    bondi    þorleifsson   fýrir    kirkiuna  j 
uatzfirde  sem  brefit  utuisar.^) 


86.  80.  August  1452         í  Kaupmannahöfn. 

Kristján  Danakonungr  hinn  fyrsti  ritar  klerkaráðinu  í  Niðar- 
ósi  og  lýsir  því,  að  hann  vilji  hafa  meistara  Henrik  Kaldison 
fyrir  erkibiskup  í  Noregi,  en  ekki  Marcellus  (Skálholtsbiskup), 
sem  hafi  farið  sviksamlega  með  erindi  krúnunnar  og  heilagrar 
kirkju  í  þrándheimi. 

Nye  Danske  Magazin  2den  Række  VI,  48 — 51  (eptir  afskript 
Langebecks  af  frumritinu);  Jahns  Unionshistorie,  Khavn  1835  bls. 
536 — 37.  Allr  fyrri  hluti  bréfsins  snertir  ekki  Marcellus  né  ís- 
land  sérstaiílega. 

Sincere  nobis  dilectis  Dominis  Decano  ceterisqve  Capitu- 
laribus  ecclesie  Nidrosiensis.^) 

Christiernus  Dei  gratia  Dacie  Norvegie  Slauorum  Gotorum- 
que  Rex.  Comes  de  Oldenborgh  ot  Delmenhorst. 

Wy  haue  thet  oc  owerweyt  met  forneffnde  wort  ælskelighe 
Radh.    at   engen   kan   worde   Erchibiscop   i   Trondhem  i  hans 

')  í*etta  er  ritað  neðan  við  bréfið  til  vinstri  handar  með  sömu 
hende  og  bréfið  sjálft;  ')  utanáskript  á  bréfinu. 


96  HOLT  í   ÖNUNDARFIRÐI.  1452. 

Tiid.  vthen  han^).  modh  swodan  Bewiisning  oc  Stadfæstingh. 
som  han  ther  vpa  hauer.  och  at  sættæ  wy  ther  omodh.  oc 
hulde  framdelis  meth  Marcello.  som  swo  swiigelighe  hauer  om- 
gangyt  meth  wor.  Riighens  och  then  helge  Kirkens  i  Trond- 
hiem  Ærende.  sem  wy  dagelighe  nw  kunne  forfare.  tha  matte 
ther  aífkomme  en  stoor  Fordæríf  och  besonderlighe  then  Helghe 
kyrke  i  Trondhiem.  Thy  kære  Væner.  effter  swodan  leghlighet. 
som  foreschreífuit  staar.  haue  wy  meth  forneífnde  wort  elske- 
lige  Radh.  som  nw  uærwerendis  ware.  keest  thet  for  thet  bestæ. 
at  wy  haue  forneífnde  Mester  Hinrik  annamet    och  tilladit  for 

on  Erchibiscop  at  bliflfue  i  Norighe Wy    wele    och 

meth  Gudhs  Hielp  thet  swo  thencke  och  besinne.  at  swodane 
fræmmede  och  vdlendesche  Personer  skulæ  eífter  thenne  Dagh 
ey  swo  íram  komme  at  worde  Erchibiscope  eller  Biscope  i 
wore  Righe.  som  nw  skeet  ær  for  swodane  Swigelighet.  som 
forneflfude  Marcellus  hauer  met  faret.  och  dagelige  nw  forfares. 
som  forscreuit  staar.  Thy  kære  wener.  bethe  wy  ether  kær- 
lighe.  at  i  hanum^)    for    ether  rættæ  Erchibiscop  anname  .  .  . 


Jn  Christo  valete.  Scriptum  Castro  nostro  Haflfnensi.  cra- 
stino  beati  Johannis  Decollationis.  nostro  sub  secreto.  Anno 
Domini  MCDL  secundo. 


87  31.  August  1452.  i  Holti. 

GoTTSKÁLK  biskup  á  Hdlum  og  administrator  heilagrar  Skál- 
holtskirkju  veitir  hverjum  þeim  manni  fjörutíu  daga  syndalausn, 
er  með  góðfýsi  sækja  til  Holtskirkju  í  Önundarfirði  á  tiltekn- 
um  helgidögum  eða  sé  henni  til  gagns  á  nokkurn  hátt,  og  svo 
þeim,  er  sýna  nokkra  aðra  guðrækni,  er  bréfið  nánar  skýrir  frá. 

AM.  dipl.  afskrr.  Nr.  2333,  »Epter  original  fra  Holltzkirkiu  i 
ðnundarfirdi.  accuratissime*   (AM.).     »Sigiilum  abest«.   (AM). 

Víj  godzskaalk  med  guds  naad  biskup  ca  holum  ok  am- 
ministrator  heilagrar  skalholltzkirkiu  giorum  godum  monnum 
viturligt   med    þessu    uoro    opnu    brefi    at  af   þui  at  trulyndra 

^)  þ.  e.  Henrik  Kaldison  (Kaltesen). 


1452.  HOLT  í  ÖNUNDAEFmDI.  97 

manna  hiortu   erii    uppuekiande  med  miUdum   aminningum  ok 
afgipta  tenade  til  auka  gudligrar   þionustu    ok   til    hialpar    ok 
heilsu  þeirra  sculna  enn  oss  berr  fyrir    at  sia  at  kristindomrin 
aukizt   ok   þar    med   heidr    ok    sæmd    heilagra    kirkna   enn   j 
aunguan    stad   minkizt   þui    j    upphaíi    treýstandi    ca   naad  ok 
miskunn  almattigs  guds  ok  uerdleika  ok   bæner   heilagra    guds 
postola  petri  ok   pauli  veitum  ver    aullum    monnum    þeim  sem 
sannliga  eru  idrandi  af  sinum  syndum  ok  rettliga  jatader  huerir 
er  med  godfýsi  sækia  til  kirkiu  sancti  laurencíj  j  hollti  j  aun- 
undarfirde  aa  þeim  hatidum  er    hier   greiner.    joladag.    attadag. 
þrettanda  dag.  paskadag.    vppstigningardag.    huitasunnu.    trini- 
tatisdag.  kristzdag  ok  a  aullum  hatidum  jungfru  sancte  marie. 
kross  CDesso  huoratueggiu.  jons  CDesso    baptiste,    peturs  CDesso 
ok  pals.  olafs  CDesso  huoratueggiu.  thorlaks  COesso  huoratueggiu. 
laurencius  CDesso.  Nichulas  CDesso.  allra  heilagra  CDesso.  CDar- 
teins  CDesso.  CDariu  CDesso  CDagdalene.  CDargretar  CDesso.  ceciliu 
CDesso.  katrinar  CDesso.  gregorius  CDesso.  CDichaels  CDesso.  allar 
postola  messur  [huern  faustudag  ok  laugardag^)  ok  auU  dupplicia 
ok  kirkiudag.  [alltaris  dag.^)  xl  daga  j  aflat  fyrir  sierhuern  þess- 
arra  daga  þeim   ok  er  sitt  starf  edr  þionustu  edr    godz  leggia 
til  upphelldis  þessarre  kirkiu  eda  henne  giðra  nauckur  hlunn- 
ende  sua  sem  er  uax  edr  aunnr  ornamenta  vnder  saumo  grein 
xl    daga    þeim    ok    sem    þria     tima    lessa    pater    noster    ok 
suo  opt  versit  aue  maria  uid  fyrstu    hringing   um    morna    ok 
siduztu  um  kuelld  ok  þeir  sem  liosta   aa   briosta   sier  j  mess- 
unne  þa  er  prestvrin  seger  nobis  quoque  peccatoribus^)  xl  daga 
huersdagliga  fyrir    sierhuert   þetta   fyrir    predican   huern    tima 
huerium  er  heýrer.   enn  xl  daga  þeim  ok  sem  ganga  vmhuerfis 
kirkiuna  bidiandi  fyrir  þeim  sem  jardader  eru  j    kirkiunne  edr 
kirkiugardinum  ok  fyrir  aullum  kristnum  saalum.    þeir    ok  sem 
fýlgia  vors  herra  likama  þann  tima  sem  hann  berst  til   siukra 
manna  ok  sua  til  siduztu  smurningar.  xl  daga  fyrir  sierhueria 

^)  [»þetta  sem  hier  er  in  parenthesibus  stendr  ecki  i  linunnij  helldr 
uppi  yíir,  sitt  i  hverium  stad  yfir  sömu  linu,  med  smærre  skrift  enn 
hitt  annad  i  brefenn,  þo  med  sömu  hendi,  hefur  þvi  i  fyrstu  ovarlega 
gleymt  vered,  og  synist  til  ætlad  ad  þad  innsetiast  skyllde  þar  þad 
nu^tendr.  Er  annars  ecki  eiginlega  innbodad  neinstadar*  (AM.); 
2)  pctoribus,  hdr.  og  getr  verið  umtalsmál,  hvort  það  eigi  heldr  að 
vera  peccatoribus  eða  pectoribus. 

Dipl.  Isl.  V.  B  7 


98  KIRKJUBÓL  í  SKUTILSFIBÐI.  1452. 

þessa  grein.  skal  þessi  uor  skipan  standa  um  alldr  ok  æfi  upp 
hedan. 

Ok  til  sannenda  hier  um  settum  uíj  uort  jnsigli  fýrir  þetta 
aflatzbref  skrifat  j  hollti  j  aunundarfirde  fimtudagin  næsta  epter 
decollacionem  johannis  baptiste  j  uorre  visitacione  anno  domini 
CD^.  cd°.  quinquagesimo  secundo. 


88.  31.  August  1452.  i  Holti  i  Onundarfirði. 

GoTTSKÁLK  biskup  á  Hólum  og  administrator  heilagrar  Skál- 
holtskirkju  samþykkir  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  446  og  447  og  Dipl. 
Isl.  III,  Nr.  168,  og  veitir  aflát  þeim,  er  sæki  með  góðfýsi 
Kirkjubólskirkju  í  Skutilsfirði. 

ÁM.  Fasc.  I,  5,  skrá  á  skinni  frá  c.  1500.  AM.  Apogr.  824. 
Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  479—480. 

Víí  gothskalk  med  gvds  myskvn  biskup  a  holvm  og  am- 
ministrator  heilagrar  skalholtz  kirkiv  giorvm  godvm  monnum 
viturlegt  med  þessv  voru  opnu  brefi.  at  víí  skyrkivm  og  stad- 
festvm  þav  þriv  bref  sem  hier  erv  vid  fest  vm  aflat  og  mal- 
daga  kirkivnar  ca  kirkivboli  j  skvtibfirde  med  avllvm  þeirra 
greinvm  og  articvlis  sem  þav  vt  visa.  og  en  sierdeilis  hier  ad 
avk  gefvm  víí  af  vorri  biskuplegri  magt.  og  nad  xx  daga  afiat 
hverivm  þeim  manne  sem  sækia^)  med  godfysi  til  kirkiv  ca  kirkiv- 
boli  ca  þeim  hatidvm  sem  þat  aflatzbref  vt  visar  sem  hier  er  vid 
fest  XX  daga  firir  sierhvern  þeirra  daga.  skal  þessi  vor  skipan 
standa  vm  aldur  og  efi  vpp  hedan  og  til  sanninda  hier  vm 
settvm  víí  uort  jnsigli  firir  þetta  bref  skrifad  j  uorre  visitacione 
j  holti  j  aunvndarfirde  fimtv  dagen  næsta  epter  decollacione(m) 
johannis  baptiste  anno  domini  CO^.  cd^  quinquagesimo  secvndo. 


89.  18.  Oktober  1452.  iTungu  i  ðnundarlirði. 

Kaupmálabréf    Indriða    Hákonarsonar    og    Guðrúnar    Gísla- 
dóttur. 

AM.  Fasc.  XIII,  6,  frumritið  á  skinni.    InnsiglÍD  eru  dottin  frá. 
')  Svo 


1452.  KAUPMÁLABRÉF.  —  MELAR.  99 

Jn  nomine  domini  amen 

suo  felldr  kaupmale  lystizt  og  stadfestezt  mille  jndrida 
hakonarsonar  og  gvdrunar  gisladottur  a  þeirra  brullaupsdege  j 
tvngv  j  aunundarfirde. 

j  fystv  grein  ad  jndride  fyrnefndr  hafde  og  reiknade  sier 
til  kaups  med  gvdrunu  gisladottur  jordina  halfa  haufda  j  dyra- 
firde  firir  fimtan  hvndraud  er  hakon  fadir  hans  og  helga  modir 
hans  gafv  honum  og  þar  til  fim  hundraud  j  þarfligum  pening- 
vm.  hier  j  mot  hafde  gvdrvn  gisladotter  til  kaups  med  nefnd- 
um  indrida  tiv  qvgiUde  er  herdis  modir  hennar  gaf  henne  og 
lukte  j  sinn  faudurarf.  gaf  optt  nefndr  jndride  gvdrvnv  gisla- 
dottur  konv  sinne  fim  hvndraud  j  tilgiauf  og  þriv  hvndraud  j 
beckiargiðf  og  morgengiðf.  reicknadezt  þvi  peningar  og  male 
fyrsagdrar  gvdrvnar  gisladottur  j  gard  þrattnefndz  jndrida  ha- 
konarsonar  atian  hvndraud.  lagde  títt  nefndr  jndride  hakonar- 
son  allan  þenna  mala  ogpeningagvdrunargisladottur.  konusinnar. 
vpp  j  bu  eda  beztv  eign  er  hann  ætte  eda  eigande  yrde.  sam- 
þyckte  hakon  jndridason  fadir  hans  allan  þenna  hans  giðrning 
og  giafer.  voru  þessir  brullaupsvottar.  Olafr  jslecksson.  snorre 
biarnason.  prestar.  brandr  jonsson  laugmadr.  sueinn  brandzson. 
olafur  jonsson  og  ketill  jonsson.  og  til  sanninda  hier  um  sett- 
um  vær  fyrnefndir  menn  vor  jnsigle  firir  þetta  kaupmalabref. 
skrifad  j  tvngv  j  avnvndarfirde.  jn  festo  luce  evangeliste.  þa  er 
lidet  var  fra  hingadburdi  vors  herra  jesu  christi  þvshvndraud 
fiðgur  hvndraud  fimtiger  og  t(u)au  ar. 


90.  [1452]. 

ViRÐiNGARGERÐ    á    Melakirkju   í   Melasveit,    þegar   Gottskálk 
biskup  Kœneksson  vísiteraði. 

AM.  260.  Fol.  (VilchÍDsb.  ccxxiv,  Dipl.  Isl.  IV,  bls.  193, 
aptan  við  Melamáldaga  í  Borgarfirði);  AM.  259.  Fol.  skr.  c.  1640; 
Landsb.  350.  4to  skr.  1643;  JSig.  147.  4to  skr.  1655. 

Jtem    var^)   tilnefnder   þa    biskup  Gottskalk   reid  j  sijna 


0  voru  147. 

7* 


100  LANGHOLT.  —  SÆLINGSDALSTUNGA.  1452. 

visitatio  af  .v.  prestum  oc  .ij.  leikmonnum  ad  skoda  bot  a 
kirkiunni  ad  CDelum  þa  sira  Jannes  hiellt.  var  su  bot  sem 
kirkiunni  tilheyrdi  med  hennar  bil^tum  oc  ornamentis  var 
giortt  fyrer  .xxxc. 


91.  [1452]. 

Máldagi  forlákskirkju    í    Langholti  hinu  neðra   í    Árnessýslu, 
er  Gottskálk  biskup  Kœneksson  setti. 

AM.  260.  Fol.  bls.  8  (Vilchinsb.  aptan  við  Hrepphólamáldaga  x, 
Dipl.  Isl.  IV,  bls.  46);  AM.  259.  Fol.  skr.  c.  1640;  AM.  256. 
4to  skb.  1640;  Landsb.  350.  4to  skr.  1643;  JSig.  147.  4to 
skr.   1655. 

follaks  kirkia  j  Langhollti  nedre  eigur  nv.  v.  kugilidi.  ij. 
lagde  til  biskup  Gottskalk.  þat  þridia  kom  fra  Runa^)  og  sira 
Jon  Jonsson  afhendi.  og  .ij.  kugiUdi  atti  kirkian  adur. 


92.  [1452]. 

Máldagí  Maríukirkju  í  Sælingsdalstungu,    er  Gottskálk  biskup 
á  Hólum  setti  Kœneksson. 

Landsb.  268.  4to  bl.  83a— b.  skr.  1601;  Landsbókasafn  107.  4to 
bls.  394  (ágrip).  Sbr.  máldagann  27.  Sept.  1327  (Jóns  biskups 
flaldórssonar),  Dipl.  Isl.  II,  383. 

Sælijngs  Dals  Tunnga^). 

COariu  kirkia  oc  hinns  blezada  johannis  baptista  j  sælijnngs 
dalztunngu.  þanngad  liggia  tijundir  af  tuennumm  skogum  oc 
leyzijnngiastodum.  holum.  logum^).  sælijnngsdal.  oc  liostollar. 
þanngad  gafzt  þann  dag  er  kirkian  var  vijgd  eyrirs  tollur  af 
þeim  .iiij.  bæium.  leyzijnngiastodum.  holum.  logum  oc  sælijnngs- 
dal.  jtem  á  kirkian  saura  lannd  jtolulaust.  v.  kýr.  xij.    ær.    oc 


1)  147;  hin:  Runo(!);  ^)  Gottskalks  Holabyskups  máldage  kirki- 
unnar  i  Sælingsdalstungu  107;  ^)  Laugum  etc.  (allt  samhliodande  næst 
íirir  farande  máldaga  Jons  Byskups)  107, 


1453.  SÆLINGSDALSTUNGA.   —  ODDI.  101 

hunndradz  hest.  vidreke  og  hualreke  j  stikuvijk.  xij  manna 
jferd  i  saurbæiarfioru.  þar  á  ad  vera  heimilisprestur  oc  syngia 
thil  asgardz  huernn  dag  helgann.  ymbru  daga  alla  oc  ij  daga 
vmm  lanngafostu.  midvikudaga  og  fostudaga.  vtann  fostudag- 
inn  lannga.  skal  prestur  sa  er  sýngur  j  tunngu  taka  cc  j  tijda 
offur  af  þeim  er  byr  j  asgardi  oc  fæda  mann  med  presti  a 
vetur.  byskups  gistijng  á  huerri  tueggiu  kirkiu.  prestur  i  tungu 
skal  taka  iiij  merkur  heima.  jon  bonndi  jsvaldzson^)  lagdi  þar 
til  kirkiu  eyrirztoll  æfinliga  af  huoru  sijnu  lanndi  er  skogar 
heita  a  þann  hátt  ad  j  tunngu  skulu  skrifast  artijdir  fodur 
hans  oc  modur  oc  sialfs  hans  oc  ij  husfreyiur  hannz  æfinliga 
og  seigiazt  salumessa  ártijdar  dag  huers  þeirra.  jtem  a  kirkian 
smelltann  kross.  johannis  baptiste  likneski.  marie  likneski.  gler- 
glugg.  elldbera.  lijka  krák.  ein  messuklædi.  tiolld  vmm  kirkiu. 
kerttistikur  ij.  munnlogar  ij.  oc  glodarker  oc  ottusaunngua 
sloppur.  artijdar  dag  huernn  fodur  oc  modur  jsleifs  bonnda  vr 
asgardi.  skal  seigiast  salumessa  j  tungu  oc  suo  hans^). 

kirkian  á  ýfir  þad  framm  sem  þessi  maldagi  vottar.  j  ann- 
ari  visitacione  herra  vilkins.  xiij  kýr  oc  kaleik  oc  .v.  bækur  er 
gaf  ormur  snorrason  oc  ketilF). 

[jtem  XX  vod. 

porcio  xij  hundrud  oc  mork  vmm  .xij.  ár  oc  xx.*) 

Jtem  a  kirkian  þammbarvollu  [xvj  hundrudum°). 

Jtem  lagdi  gunnar  jonsson  (til)  CDessoklædi  ný  alfær^)  oc  nýi- 
ann  slopp  til  annara.  johannis')  likneski.  nýiann  alltaraduk.  ij 
kopar  stikur.  hier  fyrir  gaf  herra  gotskálk  gunnar  jonson  kuitt- 
ann  vmm  porcionem  kirkiunnar  slijkt  sem  fallid  hafdi  þad 
sem  þa  var  komid  med  fullu  hanndabanndi. 


93.  20.  Marts  1453.        i  Kaupmannahöín. 

Marcellus  Skálholtsbiskup  og  »postúleraðr«  erkibiskup  í  Nið- 
arósi  afhendir  ölafi  Eögnvaldssyni,  síðar  biskupi  á  Hólum, 
kirkju  hins  heilaga  Nicolai  í  Odda  á  Rangárvöllum,  sem  Áslákr 

^)  »NB.  vide  supra  hvar  hann  kallast  Jon  Sveinsson*  (sr.  Vigfús  í 
Hítardal  á  spássíu);  ^)  Hér  byrjar  aptr  107;  ^)  ketil  107;  *)  [sl.  107; 
*)  [xvjc,  107;  »)  sl.  107;  ')  jh~c  268;  johannis  107. 


102  ODDi.  1453. 

Bolt  erkibiskup  hafði  veitt  séra  Jóni  Sigmundssyni,  er  nú  var 
fús  á  að  sleppa  vegna  þess,  að  hann  gat  ekki  náð  staðnum 
með  góðu, 

Eptir  frumritinu,  sem  nú  er  í  Danske  Selskabs  Samlinger  í  Rík- 
isskjalasafni  Dana,  en  hefir  áðr  verið  í  hinu  íslenzka  frumbréfa- 
safni  Árna  Magnússonar  Fasc.  XIII,  12.  Áðr  prentað  í  Dipl.  Norv. 
X,  211  og  Skandinav.  Litt.  Selsk.  Skr.  XVI,  170—171.  Nokkrar 
afskriptir  af  bréfi  þessu  eru  til  í  íslenzkum  pappírshandritum. 

bref  vm  oddastad^). 

Marcellus  dej  gracia  episcopus  skalholtensis  sancte  nidrosi- 
ensis  ecclesie  postulatus  per  regna  Dacie  Swecie  et  noruegie 
apostolice  sedis  legatus  Dilecto  nobis  in  christo  olauo  ragwaldi 
presbitero  skalholtensis  dyocesis  Salutem  in  domino  sempi- 
ternam. 

Dudum  bone  memorie  dominus  aslacus  archiepiscopus 
nidrosiensis  noster  predecessor  johanni  sigmundi  presbitero 
skalholtensis  dyocesis  ecclesiam  sancti  Nicolaj  aput  odda  in 
rangarwalla  skalholtensis  dyocesis  ex  longa  et  obseruata  con- 
suetudine  ad  archiepiscopi  nidrosiensis  dumtaxat  coUacionem 
spectantem  certo  modo  vacantem  duxerat  conferendam  et  pure 
contulit  propter  deum.  quamquidem  collacionem  per  nostras 
demum  litteras  ratam  habentes  et  gratam  duximus  confirman- 
dam.  Verum  quod  sicud  accepimus  prefatus  dominus  johannes 
citra  tamen  prelibate  ecclesie  possessionem  quod  nondum  fuerat 
vi  cuiusdam  intrusi  pacifice  assequtus  dictam  ecclesiam  resig- 
nare  desideret  et  ipso  facto  dicitur  resignasse.  ne  ipsa  ecclesia 
longe  vacacionis  subiciatur  incommodis  de  tuorum  vite  et  mo- 
rum  honestate  ac  sufficiencia  pleniformiter  informati  dictam 
parochialem  ecclesiam  sancti  nicolaj  in  odda  jn  rangarwalla 
sic  vacantem  uel  qualitercunque  vacauerit  seu  vacet  cuius  col- 
lacio  et  prouisio  siue  queuis  alia  disposicio  ad  nos  spectare 
dinoscitur  tibi  pure  conferimus  propter  deum.  te  per  birreti 
nostri  tradicionem  inuestientes  de  eadera.  CDandantes  et  omni- 
bus  et  singulis  presbiteris  et  clericis  nostre  skalholtensis  dyo- 
cesis  in  virtute  sancte  obediencie  in  specie  et  genere  quatinus 
dum  pro  parte  tua  fuerint  requisiti  te  ad  ipsius  ecclesie  realem 

*)  Utan  á  bréfinu. 


1453.  KVITTUNARBRÉF.  103 

et  actualein  ac  corporalem  possessionem  iiiducant  seu  induci 
faciant  amoto  exinde  quolibet  illicito  detentore  tibique  de  fruc- 
tibus  et  prouentibus  ipsius  ecclesie  jntegraliter  responderi  faciant 
temporibus  oportunis. 

Datum  haíFnis  Roskildensis  dyocesis  anno  domini  CD^  cd^ 
quinquagesimo  tercio  fferia  tercia  post  dominicam  Judica  nostro 
sub  sigillo  presentibus  appenso. 

Daniel  kepken  secretarius. 


94.  21.  Marts  1453.     í  KaupmaÐnahöfQ. 

Marcellus  Skálholtsbiskup  vottar,  að  Ólafr  Rögnvaldsson,  prestr 
Skálholtsbiskups  dæmis,  hafi  feingið  sér  fyrir  hönd  Gottskálks 
Hólabiskups  og  umboðsmanns  Skálholtskirkju  tíu  nobila  í  ensku 
gulli  eða  fjögur  mörk  í  dönskum  peningum. 

AM.  Fasc.  XIII,  11,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá. 
Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  II,  589,  en  mjög  ónákvæmt. 

Bref  Marceili  Episcopi  Scalholtensis  til  Biskupanna  Herra 
Olafs  R'jgvalldssonar  og  Gottscalcs  Hola  Stiptes^). 

Nos  marcellus  dei  gracia  fpiscopus  skalholtensis  sancte^) 
nidrosiensis  ecclesie  postulatus  Notum  facimus  per  presentes^) 
et  recognoscimus  quod  nos  anno  domini  CD*^  cd  quinquagesimo 
tercio  fferia  tercia  post  dominicam  judica*)  recipmus  manuali- 
ter^)  a  dilecto  nobis  in  christo  doinino  olauo  ragwaldi  pres- 
bitero  skalholtensis  dyocesis  pro  parte  Reuerindi  patris  domini 
gotskalchi  episcopi  holensis  et  administratoris  ecclesie  nostre 
skalholtensis  nobilia  anglicana  aurea  [numero  decem^)  ad  com- 
putum  quatuor  marcharum  monete  haffnensis  quodlibet.  Jn 
quorum  testimonium  et  fidem  dictis  domino  episcopo  gotskalko 
et  olauo  presencium  tenore  quittanciam  et  testimonium  recogni- 
cionis  damus  et  impartimur.  Datum  haffnis  roskildensis  dyo- 
cesis  jn  die  sancti  benedictí  anno  domini  CD^  cd^  quinqua- 
gesimo  tercio  nostro  sub  sigillo  presentibus  appenso. 

Daniel  kepken  secretarius. 

^)  Aptan  á  bréíinu  með  hendi  frá  17.  öld;  ^)  item,  les  Hist.  Eccl. 
(rangt);  ^)  patentes,  Hist.  Eccl.  (rangt);  *)  =  20.  Marts:  ')  manuale, 
Hist.  Eccl.  (rangt);  •)  [sl.  Hist.  Eccl.  (!) 


104  SILFRASTAÐIR.  1453. 

95.  19.  April  1453.  á  Silírastöðam. 

Skúli  Loptsson  selr  Sigmundi  Einarssyni  jörðina  Silfrastaði  í 
Skagafirði  fyrir  Álfgeirsvelli,  Gegnishdl  og  Yzta-Gil  í  Langadal. 

AM.  Fasc.  XIII,  13,  frumritið  á  skinni.  Fjögurfyrstu  innsiglin 
eru  fyrir  bréfinu,  en  tvö  hin  síöustu  eru  dottin  frá. 

fetta  er  silfrastadabref^). 

I>eim  godvm  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
sæmundr  þorleifsson.  andres  ormsson.  þorgeir  jonsson  ok  einar 
þorsteinsson  [kvediu  guds  ok  sina^)  godvm  monnum  kvnigt 
[giorandi^)  med  þessu  voru  opnu  brefe  at  þa  er  lidit  var  fra  hingat 
burd  uors  herra  jhesv  christi  þvshundrud  fiogur  hundrut  fimtiger 
ok  þriu  ar  wl  silfrastodum  j  skagafirde  manudagin  næsta  fyrir 
jonsCDesso  holabiskups  aa  vorit^)  vorum  ver  j  hia  saam  ok  heyrd- 
um  aa  ord  þeirra  ok  handaband  af  einne  salfw  skula  loptzsonar 
en  af  annarre  sigmundar  einarssonar  at  þat  falst  ok  skilditz  vnder 
þeirra  handaband  at  adrnefndur  skule  loptzson  sellde  sigmunde 
einarssyne  jordina  silfrastade  j  skagafirde  med  ollum  þeim  gogn- 
um  ok  gædum  sem  greindre  jordu  hefer  fylkt  at  fornu  ok 
nyiu  ok  hann  vard  fremst  eigande  at.  hier  j  mot  gaf  adrnefndr 
sigmundr  einarsson  þrattncfndum  skula  loptzsyne  þessar  jarder 
er  suo  heita.  alfgærsvellir  er  stendr  j  skagafirde  j  Reykia  kirkiu 
sokn  ok  gegneshol  er  stendr  j  saumu  sueit  j  uidemyrarkirkiu- 
soku  ok  yzstagil  er  stendr  j  langadal  j  hunavazþinge  j  holltastada 
kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  adr  greind- 
um  jördum  hefir  fylkt  at  fornv  ok  nyiu  ok  sigmundr  einarsson 
vard  fremst  eigande  at  ok  þar  til  gaf  hann  skula  loptzsyne  niu 
malnytu  kugillde.  geck  sigmundr  einarsson  j  borgan  at  luka 
kirkiunne  a  silfrastaudum  tolf  kugiUde  er  bessi  einarsson  var 
skylldugur  kirkivne  a  silfrastaudum  ok  skule  medkendezt  at 
hann  hefde  bessa  kuittan  gefit  vm  þessi  adr  greind  ku- 
gillde.  lofade  skule  loptzson  at  luka  kirkiunne  a  silfrastaudum 
messuserk.  slopp  ok  nýtt  aklædi  engilstz  ok  at  þessu  Ivktu 
þa  gaf  sigmundr  einarsson  skvla  loptzson  olldungis  kuittan  ok 
akærulausan  vm  fyrnd  ok  porcionem  um  suo  langan  tima  sem 


')  Aptan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi;  ^)  [hefir  óvart  gleymzt  úr 
frumritinu;  ^)  =  ]6.  Apr.  {=  Magnúsmessa). 


1453.  REYNISTADARKLAUSTR.  105 

hann  atte  jordina  silfrastadi.  skyllde  huor  vm  sik  suara  laga 
Ripptingum  a  þeim  jordum  sem  huor  sellde  audrura  at  vndan 
teknum  gegneshole.  þa  skyllde  sigmundr  einarsson  þar  ongua 
peninga  firir  luka  þo  hun  kynne  med  lavgvm  af  at  ganga  af 
skula  loptzsyni  en  huor  vm  sik  hallda  til  laga  sinvm  jordum 
audrum  sem  huor  hafde  sellt  audrum.  suo  ok  ei  sidr  gaf  sig- 
mundr  einarsson  skula  loptzson  kuittan  vm  þau  tolf  kugillde 
sem  hann  medkendizt  at  hann  være  skylldugur  kirkiunne  a 
silfrastaudum  vegna  bessa  einarssonar.  kynne  halfer  silfrastader 
af  at  ganga  af  sigmunde  med  logum  þa  skal  hann  hafa  aptur 
gil  i  langadal  an  kæru.  kynne  ok  gil  eda  alfgeirsveller  af  at 
ganga  af  skula  med  logum  þa  skilde  hann  ser  aptur  attatige 
hundrata  j  silfrastaudum  an  kæru.  skilde  huor  ser  aptur  fystur 
til  kaups  þær  jarder  er  huor  hafde  audrum  feingit  ef  þeir  selia 
villde. 

Ok  til  saninda  hier  vm  settum  vit  skule  loptzson  ok  sig- 
mundr  einars(son)  ockur  innsigle  med  fýr  nefndra  manna  jn- 
siglum  firir  þetta  jardakaupsbref  er  giort  var  a  silfrastaudum 
j  skagafirde  a  sama  are  þremur  daugum  sidar  en  fyr  seger. 


96.  28.  April  1453.    i  Vik  i  Sæmundarhlið. 

Illugi  Björgólfsson  vottar,  að  hann  hafi  vitað,  að  Reynistaðar- 
klaustr  hafi  dátalið  um  hálfan  fimta  tug  ára  eða  leingr  tekið 
landskyldir  af  Hofi  á  Skagaströnd. 

AM.  Fasc.  XIII,  15,  frumritið   á    skinni.      Hálft    innsiglið    er 
fyrir  bréfinu. 

Rðnestadtz  Breffue^). 
í>ath  giorer  egh  jUughi  biaurgolfsson  godvm  monnvm  vit- 
urlickth  med  þessv  míjnv  oppnu  brefi.  ath  egh  wissa  fyrir  fwU 
sannendi  ath  Reynisnes  klavstur  tok  alla  lanzskýlld  af  hofi  aa 
skagastraund  wpp  aa  halfan  fimta  tvg  vetra  edr  leingur.  Ogh 
heýrda  avngvan  akæra  edur  tilkall  veita  vm  fýr  greinda  lanz- 
skýlld  vpp  aa  allan  þann  tíjma.  Ogh  hier  epter  vil  egh  sveria 
ef  þvrfa  þiker.    Ogh  til  sannenda  hier  vm  setta  egh  mith  jnz- 

^)  Aptan  á  bréfmu  með  hendi  frá  17.  öld. 


106                                        J\RÐAKAUPÁBRÉF.  1453. 

sigli  fyrir  þetta  vittnisbvrdar  bref  er  giorth    var  j    víjk  j    sæ- 

mvndarhlijd  aa  lavgardagen  næsta  fyrir  tueggia  postula  CDessv 
philippi  et  jacobi  anno  domini  CD^  cd'^  l^  tercio. 


97.  31.  Mai  1453.  á  Sjðarborg. 

GuÐMUNDR  Björgólfsson  og  Ragneiðr  forvarðsdóttir  kona  hans 
selja  Birni  bónda  forleifssyni  jörðina  Skarð  í  Fagranesþingum 
með  teigi  í  Veðramóts  jörð  fyrir  tuttugu  hundraða  jörð  og  þar 
til  tíu  hundruð. 

AM.  Fasc.  XIII,  16,  frumritið  á  skinni.      Fyrsta    innsigUð  ,er 
dottið  frá,  en  þrjú  eru  fyrir  bréfinu, 

kaupbref  biarnar  bonda  firír  skardi  j  skagafirdi^). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  brcf  sia  edur  heýra  senda 
steindor  ionsson.  brandr  sigurdsson.  hallr  sigurdsson  arne  odda- 
son  [kuediu  guds  ok  sina^)  godum  monnum  kunnigtt  [gior- 
andi^)  med  þesso  voro  opnnu  brefui  ath  þar  vorum  ver  j  hia 
saam  ok  heýrdum  aa  [a  siofuarborg  j  skagafirde^)  þaa  er  lidit  var 
fra  hingatburd  vors  herra  ihesu  christi  þushundrut  cccc  fim- 
tiger  ok  iii  aar  'fostodagin  næsta  efter  vppstigningardag^)  [a 
siafuarborg  j  skagafirde^)  vm  vorit  heyrdum  vær  aa  ord  ok 
handaband  þessara  manna  af  einne  alfu  biarnar  þorleifssonar 
en  af  annare  gudmundar  biorgolfssonar  ok  Ragneidar  þoruardz- 
dottur  kono  hans  at  suo  fyrir  skildu  at  fýrr  nefndr  gudraundr 
fieck  adr  nefndum  birne  þorleifssýni  til  fuUrar  eignar  iordina 
skard  er  liggur  i  fagraness  kirkiu  sokn  ok  sierliga  [til  teigin^)  er 
liggur  j  vedramoz  jordu  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  giæd- 
um  sem  greindre  iordu  fýlger  ok  fýlgt  hefuer  at  forno  ok  nyiu 
ok  hann  vard  fremst  eigandi  at.  hier  j  mott  gaf  optt  nefndr 
biorn  þorleifsson  títtnefndum  gudraundi  biorgolfssyni  tuttugu 
hundra(da)  iord  ok  þar  til  tiu  hundrut.  skýlJdi  huor  adr 
greindra  manna  b(i)orn  ok  gudmundr  hallda  sin(n)e  iördu  til 
laaga.  lofadi  ok  tittnefndr  gudmundr  j  sinu  handabandi  adr- 
greindum  birne  at  selia  honum  fýrstum  aptur  iordina  þaa  somu 


*j  Aptan  á  bréfinu  með   gamalli  hendi;    ')  [hefir    óvart   gleymzt 
úr  í  frumritinu;  ^)  [þannig;  *)  =  11.  Maí, 


1453.  VINDHEIMAR.  107 

sem  biðrn  feingi  honum  fýrir  iordina  ef  hann  villde  selia.  Ok 
til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fýr  nefnder  menn  vor  inzsigli 
fýrir  þetta  bref  skrifat  aa  dýradag  degi  ok  aare  en^)  fýrr  seger. 


31.  Mai  1453.  á  Bægisá. 

98.  12.  Marts  1454.  i  Launguhlið. 

Samningr  þeirra  Jdns  Sigmundssonar  og  Runólfs  Höskulds- 
sonar  um  Ásskdg,  er  Jón  eignaði  jörðunni  Vindheimum  á  fela- 
mörk. 

AM.  Fasc.  XIII,  14,  frumritið    á  skinni  með  öllum  innsiglum. 

í 

bref  firir  skogarpartinum  aa  vindheimum  ok  landi  ok 
kirkiu  bref^). 

I>ad  gerum  uær  sira  jon  prestr  snorrason.  jon  stýrbiarn- 
arson.  gudmundr  biarnarson.  gudne  nichulasson.  jon  runolfsson. 
leikmenn.  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoru  brfifi.  ath 
þar  uoru  uær  j  hia  ok  heýrdum  ca  tal  þeirra  joiis  sigmundz- 
sonar  ok  runolfs  hauskulldzsonar.  at  adr  nefndr  jon  reickn- 
adi  sier  ok  jordunni  aa  uindheimum.  skog  ut  j  ass  jord.  ar- 
liga  sua  sem  jordunni  þarfadiz  at  hafa.  enn  fýrr  nefndr 
Runolfr  sagdi.  at  vindheimar  ætti  önganskog.  ut  j  ass  jord.  ok 
vændiz  brefi  ok  jnnsigli  tueggia  manna.  at  hauskulldr  fader 
hans  hefdi  af  skilid  at  gunar  gudnason  ok  jordin  uin(d)- 
heimar  hefdi  Öngan  skog  leingr  enn  hann  ætti  hana.  ut  j  ass 
jord.  kom  þeim  þad  saman  adrgreindum  monnum  joni  ok  ruíí- 
olfi  at  jofi  skýlldi  hðggua  skoginn  þar  til  er  Runolfr  leti 
sueria.  at  vindheimar  ætti  ecki  adrgreindan  skog.  þa  skildi 
joii  sier  skoginn  med  hans  minni.  upp  fra  þui  at  hann  leti 
sueria  ok  þacka  honum  þa  skoginn.  for  þessi  giorningur  fram 
med  handabandi  aa  ýtri  bægissaa  j  hðrgardal.  festum  corporis 
christi  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi 
þushundrot  fiogur  hundrot  fimtiger  ok  þriu  aar.  Ok  til  san- 
innda  hier  um  settum  uær  fýr  nefnder  menn  vor  jnnsigli  firir 


0  Svo;  2)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


108  VINDHEIMAR.   —  HELMINGALAGSBRÉF.  1453. 

(þetta)  bref.  er  gert  uar  j  launguhlid  nedri  j  hðrgardal.  Gregorius 
COesso  aari  sidar  enn  fýrr  segir. 


99.  [1453]. 

ViTNiSBDRÐR   tveggja    manna    um    landamerki   Vindheima   á 
felamörk. 

AM.  Fasc.  LXIV,  29,  frumrit  á  skinni,  og  eru  bæði  innsiglin 
fyrir  bréfinu.     .>Fra  BÖdvar  Poulsen  1722«   (AM.). 

Vindheimabrefi). 

fat  giorum  vid  gudmuiidr  biarnarson.  hallr  gislason  god- 
um  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  brefe  at  vid  hof- 
um  haiidfest  jone  sigmuiidzsyne  so  felldan  vitnesburd  at  jord- 
unne  m  uindheimum  var  eignud  jardar  eign  sudr  j  marklag 
firir  sunan  brytialæk  ok  sudr  ok  ofan  aa  snid  ur  lagenne  firir 
sunnafi  vindheima  stekk  er  stendr  firir  utan  Raudalækiarnes. 
keypta  ek  fyrr  nefndr  gudmundr  hey  af  þessare  jardar  eign  at 
jone  þorleifssyne  þa  hann  bio  aa  vindheimum  en  ek  aa  efra 
Raudalæk.  uar  þesse  jardar  eign  hofd  ok  hallden  af  þeim  sem 
biuggu  aa  vindheimum  so  vid  uissum  upp  aa  þriatigi  uetra  eda 
leingr  aataululaust. 

uiliu  uid  hier  epter  sueria  ef  þurfa  þiker. 


100.  22.  Juní  1453.  i  Ógri. 

ViTNiSBURÐR    þriggja   manna    um    helmingafélag    Guðmundar 
Arasonar  og  Helgu  f  orleifsdóttur. 

Kriegers  safn  2.  4to  bls.  325—327  með  hendi  Styrs  þorvalds- 
sonar  c.  1700.     Sbr.  Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  370. 

Um  Helmingafielag  Gudmundar  Arasonar  og  Helgu. 
í>ad  giðrum  vær  Jon  Sveinsson.  J>orarinn  Aronsson.  Halldor 
Sigmundsson.  og  forleifur  Gudmundsson  godum  monnum  kunn- 

*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1453.  HELMINGALAGSBRÉF.   —  JARÐAKAUPABRÉF.  109 

igt  med  þessu  voru  opnu  brefe  ad  þar  vorum  vær  i  hiá.  sáum 
og  yíirlásum.  og  heyrdum  yfirlesid  opid  bref  med  heilum  og 
osköddum  hangandi  Jnnsiglum.  svo  látanda  ord  eptir  ord  sem 
sem  hier  seigir: 

fad  giorum  vier  Loptur  Halldanarsson.  pordur  Knarason. 
Sveirn  Magnusson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru 
brefi  ad  þar  vorum  vær  i  hia.  ad  Hustru  Kristijn  Biðrnsdottir 
kiðri  Helgu  J)orleifzdottur.  dottur  sijna.  Helmingarkonu  i  Gard 
Gudmundar  Arasonaar  med  hans  samþýcki  og  Jaýrdi.  á  þeirra 
Brudkaupsdeigi  allz  fiár.  feingins  og  ofeinginz  og  svo  eij  sijdur 
samþyckti  Hrafn  Gudmundsson  Lögmann  þetta  þeirra  Helm- 
ingafelag  adurgreindz  Gudmundar  og  Helgu.  þui  hann  var  þá 
skylldastur  til  arfs  eptir  Gudmund  Arason  frænda  sinn.  Og  til 
sanninda  hier  um  et  cetera. 

Skrifad  i  Ögri  i  Jsafyrdi.  föstudaginn  næsta  fyrir  Jons- 
messo  Anno  Domini.  CD.  cccc.  L.  og  iij  ar^). 


101.  25.  Sepiember  1453.   á  Skarði  i  Langadal. 

Arviðr  Mattheusson  og  forleifr  Böðvarsson  votta  um  kaup 
þeirra  Einars  |>orleifssonar  og  Jóns  Geirssonar  á  Eyvindar- 
stöðum  og  Guðlaugsstöðum  í  Blöndudal. 

AM.  Apogr.  747,  ineð  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna 
eptir  transskripti  á  skinni  frá  9.  Marts  1492. 

J>at  giorum  vid  aruidr  mattheusson  og  þorleifur  bauduars- 
son  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  brefi  aa  skardi 
i  lanngadal  þridiudaginn  næsta  fyrir  micaels  CDessu.  þa  er  lidit 
var  fra  hingatburd  uors  herra  þusunnd  fiogur  hunndrut  fimtiger 
og  þriu  ar  saum  uid  og  yferlasum  kaupbref  þeirra  ginars  þor- 
leifssonar  og  jons  geirssonar  med  heilum  og  oskauddum  godra 
manna  innsiglum  er  þeir  höfdu  jordunum  keypt  eýuinndarstöd- 
um  og  gudlaugsstödum  er  liggia  j  blaunndudal  med  þui  fleira  er 
þar  hafdi  j  milli  gengit.  stod  þar  suo  utj  at  huor  um  sig  fyrr- 
nefndra  manna  þa  iðrd  er  adr  hafdi  atta  skylldi    fystur   kaupa 

')  íetta  mun  vera  hið  rétta  ártal  bréfsins  sjálfs,  en  íhandritinu 
hefir  gleymzt  niðrlag  transskriptsins  og  ájrtal.     það  mun  vera  frá  c. 

U70-80. 


110  EYVINDARSTAÐIR.  1453. 

ef  þeir  iiilldi  selia  eda  j  burtu  lata.  einar  gudlaugsstadi  enn  jon 
eýuinndarstadi.  hafdi  einar  og  lagt  til  gudlaugsstada  gilsvatn. 
Og  til  sanninnda  hier  um  settu  vid  fyrnefnnder  menn  ockar 
innsigli  fyrir  þetta  bref  giðrt  i  sama  stad  deigi  og  ari  sem 
fyrr  seiger. 


102.  25.  September  1453.   á  Skarði  í  LaDgadal. 

JóN  Geirsson  fær  Egli  Grímssyni  ákall  það,  er  hann  átti  á  Ey- 
vindarstöðum  í  Blöndudal  samkvæmt  kaupbréfi  Jóns  við  Einar 
porleifsson. 

AM.  Apogr.  747,    með  hendi    Jdns    Magnússonar  bróður  Arna 
eptir  transskripti  á  skinni  frá  9,  Marts  1492. 

J>at  giorum  uær  arfidur  matteusson.  þorleifur  Bauduarsson 
og  jon  snorrason  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoru 
brefi  at  þar  uoru  uær  i  hia.  aa  skardi  j  lanngadal  þridiudaginn 
næsta  fyrir  micaelsmessu  þa  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra 
þusund  fiogr  hundrut  fimtiger  og  iij  aar  at  jon  geirson  feck 
egle  grimssyni  med  hanndabanndi  til  fullrar  eignar  þat  aakall 
er  hann  átte  ai  eyuindarstaudum  j  Blaundudal  efter  þui  sem 
kaupbref  þeirra  einars  þorleifssonar  uar  latannda  at  jon  skylldi 
fyst  aptur  kaupa  jðrdena  af  einari.  Og  til  sanninnda  hier  um 
settum  uær  fyrrnefnder  menn  uor  innsigli  fyrir  þetta  bref  giort 
j  sama  stad  deigi  og  ari  sem  fyrr  seiger. 


103.  5.  Oklober  1453.  á  Viðivöllum. 

Oddr  Ásmundsson  selr  forgilsi  Finnbogasyni  jörðina  Ljótsstaði  í 
Vopnafirði,  með  tilgreindum  landamerkjum,  fyrir  Presthvamm  í 
Reykjadal,  aö  tilgreindu  kristfé  og  þar  að  auki  tvö  hundruð 
í  sméri. 

AM.  Apogr.  4466  »Ex  originali  Biðrns  Peturssonar  á 
BustarfeIIe«  (AM.).  Afskriptin  er  staðfest:  "Concordat  cum  origi- 
nali  Hafn.  7.  Junij  1709.  Arnas  Magnæus.  Snorro  Jonæus.  »Si- 
gilla  1.  2.  4.  absunt:  3ium  S.  ORMVR  HALL«. 

fat  gerum  vær  halldor  steinþorsson.  egill  bessason.  ormr 
halla[8on]  ok  sueinunge   haugnason   godum    monnum    uiturligt 


1453.        JARÐAKAUPABRÉF.  —  RÉTTARBÓT.         IU 

med  þessu  voru  opnu  brefi  ath  þar  uorum  vær  j  hia  saum  ok 
heyrdum  aa  faustudag  næsta  efter  raichaelsmessu  a  uidiuaull- 
um  j  skagafirde  anno  domini  CD".  cd^.  P.  tercioO  ath  oddr  as- 
mundzson  selde  þorgilse  finbogasyne  med  handabandi  til  fuUrar 
eignar  iord  alla  er  heiter  liozstader  j  vopnafirde  j  hofsþingum 
med  auUum  þeim  gaugnum  ok  giædum  sem  greindre  jordu 
fylger  ok  fylkt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu  ok  hann  vard  fremst 
eigandi  ath.  reiknade  oddr  landamerke  millum  torfastadum  ok 
liozstaudum  vth  ath  ytra  læk  ok  rettsyne  ^vpp  j  vaurdu  er 
stendur  a  nupinum  ok  vth  at  ytrvm  reidgautum  firir  austan 
ana  ok  fram  ath  stackholslæk.  ok  fram  ath  læk  i  merkehvame 
firir  avttan^)  vakursstade  j  selardal  fram  ath  diupagile  ok  vth 
ath  gilium  til  moz  vid  breidamýre  ok  reika^)  j  kroki  huals  ok 
vidar  firir  hamundarstaudum.  her  j  moth  gaf  fyrnefndr  þorgils 
adr  nefndum  odde  jordina  halfa  j  presthuame  j  reykiadal  j 
greniadarstada  þingum  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  giædum 
sem  greindri  jordu  fylger  ok  fylkt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu 
ok  hann  vard  fremst  eigande  ath  ok  þar  til  atta  kugilde  ok 
tue^)  hundrud  j  smiore.  sagde  þorgils  tiP)  krislfe  være  j  jordune 
presthuame.  skyllde  huor  suara^)  lagariptingum  a  þeire  jordu 
er  selde  en  hallda  til  laga  þeire  er  keýpte. 

samþykte  ok  gudlaug  finbogadotter  eiginkona  oddz  þetta 
þeirra  kaup. 

Ok  til  sanenda  her  vm  settum  vær  fyrnefnder  menn  uor 
jnsigle  firir  þetta  jardarkaupsbref  skrifat  j  sama  stad  a  dege 
ok  are  sem  fyr  seger. 


104.  10.  Oktober  1453.  i  Björ^vin. 

Réttarbót  Kristjáns  konungs  hins  fyrsta  um  ólöglegar  álögur 
andlegra  og  veraidlegra  valdsmanna  á  þegnana. 


')  >ársta]ed  er  nu  i  brefiuu  CD^.  d°.  1°.  íerlio.  Enn  þad  er  mis- 
skrifad,  eda  og,  ad  c  er  burtraderad,  þo  er  þad  eigi  audsynelegt. 
Qvicqvid  sit,  þá  er  þad  audsied  á  pergamentenu,  og  allra  liosast 
á  skriftarformenu  og  innsiglenu  þvi  eina,  ad  brefed  er  elldra  enn 
1553.  Er  þad  so  omni  dubio  carens,  ad  arstalid  á  ad  vera  1458« 
(AM.);  ^)  þannig;  ^)  saurra,  afskr. 


112  RÉTTARBÓT.  1453. 

Rettarbót  þessi  hefir  ekki  verið  gefin  fyrir  ísland  sérstaklega  í 
upphafi,  heldr  hefir  hún  verið  ætluð  Noregsríki  í  heild  sinni,  eins 
og  stendr  hér  í  B-textanum  og  nær  öUum  afskriptum  af  bréfi  þessu. 
sé  ekki  mælt  enn  óákveðnara.  Að  réttarbótin  er  í  A  stýluð  til 
þrænda,  hefir  varla  annað  að  merkja  en  að  afskriptin  í  þessari 
skinnbók  er  tekin  eptir  því  frumriti  bréfsins,  er  sent  hefir  verið  í 
þrændalög  í  öndverðu.  Rök  eru  samt  til  þess,  að  menn  hafa  snemma 
farið  að  styðja  sig  við  þessa  réttarbót  á  íslandi,  og  vita  menn  það 
fyrst  af  henni  þar  að  segja,  að  hún  er  tekin  upp  í  skrá  leikmanna 
þá,  sem  gerð  var  á  Leiðarhólmi  í  Dölum  1513,  og  er  sá  texti 
prentaðr  hér  sem  B.  Er  hann  og  einn  sá  bezti,  að  því  fráskildu, 
að  dagsetning  vantar,  og  ártal  er  þar  rangt.  En  til  er  réttarbótin 
í  fjölda  norskra  afskripta  frá  16.  öld.  Elzt  allra  er  afskript  sú, 
sem  A  er  prentað  hér  eptir.  í  Lagasafni  Magnúsar  Ketilssonar  I, 
40 — 44  er  réttarbót  þessi  prentuð  í  tvennu  lagi,  á  dönsku  og  ís- 
lenzku,  en  mjög  stytt,  og  á  báðum  stöðunum  ódagsett  og  ártalslaus. 


Gl.  kgl.  saml.  1154.  Fol.  bl.  59b— 60a,  skinnbók,  þetta  skr. 
c.  1470.  —  Preutað  eptir  þessu  handriti  i  Skandinaviske  Literatur- 
Selsk.  Skrifter  Kh.  1819,  XVI,  161  —  165.  Sbr.  Paus  Norske  For- 
ordninger  bls.  268—269. 

Wy  CBristiern  meth  gudz  naadh  Danmarks.  Norgis.  Wen- 
dis  ok  Gothes  konu(n)g.  Greiie  i  Oldenborgh  ok  Delmenhorst 
Sendher  ollom  warom  elschelighe  almogha  ok  vndirsata  som 
byggia  ok  boo  j  trondheim  laghsogn  Q.  g.  ok  sina. 

kære  almoghe  ok  wener.  weer  hafwom  vndherstandet  af 
raadhe  waro  ok  androm  warom  godom  monnum  tha  stora  mis- 
semio.  oeindragh.  ok  oskæligha  regiment  som  her  j  waro  rike 
noreghe  lenge  waret  hafwer.  Ok  af  thy  at  weer  viliom  gerne 
som  war  skylla  tilbör.  ok  eidher  war  tilstander  at  halla  idhir. 
ok  alla  andra  vara  vndersata  som  i  rette  lagha  lydhno  era 
vidher  gudh  ok  oss.  widh  fridh.  lagh  ok  ret  ok  nyttelighet 
regiment  €n  olagh.  oskelighet  regiment  ok  skadeligh  sidhvenio 
matte  afleggiast  oc  nidhertrykkiast  ok  thes  heller  matte  stadh- 
iigh  eindracht  ok  kerligheit  bliwe  i  riket.  Thy  hawom  wy  ein- 
draghtelika  swa  ower  eins  varet  meth  waro  elskelighe  radz 
radh  som  nw  her  ward  i  hia  oss  i  berghen.  at  helagh  kirkia 
skal  frelslika  niota  liiindar  oc  rentor  sina  ok  alt  thet  hon  meth 
retto  aghir  oskort  seer  til  wppehellis  æ  huat  her  til  hawer  varit. 
Swa  viliom  veer  oc  biodhom  fulkomlika  at   biscopar,    profastar 


1453.  RÉTTARBÓT.  llB 

ok  thera  vmbudzœen  at  nokor  dyrfwist  her  eptir  at  sökia  tegna 
wara  oc  vndersata  framarmer  en  som  forn  cristen  rettir  watter 
meth  rettom  profasta  tingom.  thogh  swa  at  their  se  profasta  oc 
arraen.  som  gamel  lagh  watter 

Jtem  swa  viliom  veer  oc  biodhom  allom  warom  foghettom 
oc  thera  vmbudzmannom  oc  ollom  androm  wmbudzmannom 
00  armannom.  badhe  i  andeliko  walde  oc  swo  verdsliko.  at  be- 
skatte.  trwgha  edher  meth  nokrom  velom  at  koma  nokrom  war- 
oni  almogha  sektir  edher  sakarare  framarmeire  en  som  lagh- 
boken  oc  kristin  rettir  vatter.  oc  samoledis  stemfnist  oc  sðkist, 
to  med  vegdh  oc  miskun  ther  som  thet  hðuer.  gn  huilken  som 
hor  amote  g^rer  af  wore  vmbudzmannom  eller  thera  lenz- 
mannom  tha  sðkiæ  allungis  ther  vm  som  lagh  wattar  oc  se 
skilder  vidh  vmbodhet  til  wara  nadher.  gn  fehyrde  wor  i  there 
fehyrdslo  sðke  tha  syslo  oss  til  hande  ther  tii  at  weer  gðrom 
thera  andra  skipau  aa.  gn  profastar  ok  armen  j  andeliko  walde  som 
her  amote  göra  skola  eingan  war  almogha  sökia  adhir  er  their 
hawa  theim  ret  giort  som  mishalne  ero  oc  so  ther  thil  sektir 
viij  ortugar  oc  xiij  mark  i  brefuabrot. 

Jtem  Swa  forbiodhom  weer  ollom  warom  mannora  badhe 
lerdhom  oc  lekmannom  nokot  agrip  edher  nokra  olaghlika  fear 
vptokther  edher  reweríj  at  bedriwa  i  norghe  til  land  edher 
vatn.  nema  hwar  saa  er  thet  gðrer  skal  ther  fore  swara  som 
lagh  vattar.  Ok  biodhom  veer  ollom  warom  mannom  badhe 
vmbudzmannom  oc  oliom  androm  warom  mannom  fvlkomlika 
epter  sea.  at  thet  vardhir  ret  oc  refsat  ower  epther  thy  som 
tilhðrer.  ^n  huilken  som  nokra  ilgerni(n)gismen  hyser.  haller. 
vntskioter  edher  forswarer  sidhan  thet  er  oppenbarleka  akerth. 
swari  han  ther  swa  fore  som  hin  er  ilgerningena  giorde  eptir 
laghen. 

Swa  meghi  oc  weta  at  wi  stadhfestom  idhir  alla  thau 
rettarbðther  som  ware  foreldre  konu(n)gar  i  norege  godhra  aminn- 
ingar  idhir  af  alder  gifwit  hafue  oc  gerna  vmbðta  ner  gudh 
gifuer  oss  her  efther  igeen  komma.  cptir  wore  godhra  manna 
radhe.  Hwar  fore  bidhiom  veer  idhir  oc  swo  biodhom  oc 
raadhom.  at  their  sethir  idhart  sin  oc  traiist  til  gudh  oc  oss 
til  alla  retta  laghalydno  oc  troschap.  at  eingan  wiUa  komber 
ower  idhir  æ  hwat  her  til   hafwer  varit.  oc  thes  meirr  at  wy 

Dipl.  Isl.   v.  B.  8 


114  RÉTTARBÓT.  1453. 

finnom  nw  her  eptir  troschap  oc  troust  af  idhir.  thes  yther- 
meirr  skule  i  wenta  af  oss  winatto  meth  sannan  godhwilia.  Ok 
saker  thes  at  wy  ey  kunnom  nw  at  sinne  her  lengir  dueliast 
fore  sakar  war  stora  forfall.  som  wy  hugxat  hafdhom  at  al- 
moghen  matte  fore  oss  koma  med  thera  erandom.  tha  hawe 
wy  swa  foreseet  at  her  magnus  green  Riddare  oc  wor  fehyrde 
i  berghen  oc  flere  andre  af  wort  radh  skulo  i  war  fullo  makt. 
jdir  til  retta  styrkia  oc  hielpa  aa  wara  weghna  j  hwariom 
theim  erandom  som  i  kunne  theim  til  seya  a  lagha  weghna. 
ther  til  gudh  gifuer  oss  jn  j  wort  rike  norghe  igeen  koma. 

Datum  jn  curia  nostra  bergensi.  Die  beatorum  gereonis 
et  sociorum  eius  martirum  nostro  sub  secreto  anno  domini 
CDillesimo  quadringentesimo  quinquagesimo  tercio. 


B. 

AM.  240.  4to  bls.  24 — 26  með  hendi  Jöns  lögmanQS  Jónssonar 
c.  1592,  eins  og  bréf  þetta  er  tekið  upp  í  Leiðarhölmsská  frá  1513. 

Víj  kristiern  med  gudz  ncad  danmark(s).  noregis.  vendis. 
gottis  konung.  hertugi  j  slesuik.  greifi  j  oldenborg  og  delmen- 
horst  sender  aullum  vorum  elskuliga  almuga  og  vndersat  sem 
byggia  og  bua  j  noregz  Rijki  kuediu  guds  og  sijna. 

kiæri  almugi  og  viner.  vier  hofum  vnderstadid  af  ríadi 
voro  og  audrum  monnum  þa  storu  missemiu  og  vnderdrag  og 
oskickilig  giorning  sem  ad  hier  til  j  voro  Rike  j  noreigi  nu  leingi 
verid  haufd(u).  nu  af  þui  ad  vier  uilium  giora  epter  þui  sem 
vor  skyllda  til  ber  og  ydur  ma  til  standi  ad  hallda  ydur  og  alla 
andra  vora  vndersat  sem  i  RÍettri  laga  hlydni  ero  vid  osa  og 
sierliga  skapara  vorn  og  vid  frid.  laug  og  Riett  og  niettiligri 
riegiment  enn  olaug  og  oskiæleg  riegiment  og  skadligar  sid- 
veniur  mætti  nidur  leggiast  og  þess  helldur  mætti  stodugt  ein- 
dragt  oc  kiærleik  ad  blijfa  j  RÍjkid.  og  þui  hofum  vij  einkan- 
liga  suo  yfer  einz  ordid  med  vort  elskuliga  Rccid  sem  nu  hia 
oss  voro  j  biorguin  ad  heilog  kirkia  skal  frialsliga  niota  tiundar 
og  rentu  suo  og  allt  þad  er  hun  med  Riettu  eigur  oskiert  sier  tii 
vppheldis.  og  huad  hier  til  hafr  verid.  Suo  oc  vilium  vier  og 
fyrerbiodum  biskupum  og  profostum  og  þeirra  vmbodzmonnum  ad 
nock(u)r  af  þeim  dirfiz  ad  sækia  þegna  vora  og  vndersat  framar 


1453.  BÉTTARBÓT.  115 

meÍR  en  suo  sem  forn  kristinRÍettur  vottar  med  RÍettum  pro- 
fostum  til  settum  þo  suo  ad  þeir  sie  profastar  og  armenn 
sem  gomul  log  votta.  Jtem  suo  vilium  vier  og  biodum  oUura 
vorum  fouitum  og  þeirra  vmbodzmonnum  og  ollum  odrum  badi 
j  andligu  valldi  og  veralldligu  ad  biskatta.  truga  edur  med 
nockrum  uielum  ad  koma  ca  vorn  almuga  sem  eru  sekter  edur 
sakeyrer  framar  meÍR  enn  suo  sem  forn  kristiuRÍettur  og  laug- 
bok  vottar  og  somuleidis  stefnaz  og  sækiaz  þo  med  vægd  og 
myskun  þar  sem  þad  til  heyrer.  og  huilkin  sem  hier  aa  moti 
giorer  af  vorum  vmbodzmonnum  eda  þeirra  liensmonnum  þa 
sekiz  aller  þeir  vm  sem  log  votta  og  sie  skilder  vid  vmbodid 
til  vorra  nada.  enn  fiehirder  vor  j  þeirri  fehirdslu  sæki  þca 
syslu  oss  til  handa  þar  til  sem  vier  giorum  adra  skipun  en 
profastar  og  aRmenn  j  an(d)Iegu  valldi  sem  hier  aa  moti  giora 
skulu  onguan  niett  sækia  fyr  en  þeir  hafa  þeim  riett  giort  er 
þeir  misgiordu  vid  og  sie  hier  til  seker  atta  ortugum  og  xiij 
merkur  j  briefabrot.  Jtem  suo  forbiodum  vier  ollum  vorum 
monnum  bædi  leikum  og  lærdum  nockur  drifelsi.  grip  edur 
íiar  vpptekter  ad  hafa  eda  nockud  reifarij  ad  bedrijfa  j  voro 
Rike  til  vatn  edur  land  vtan  huer  sem  þad  giorer  skal  slijku 
fyrer  suara  sem  laug  votta.  biodum  vier  ollum  vorum  monnum 
tyllilega  epter  ad  sia  ad  þeir  verdi  refster  epter  þui  sem  til- 
heyrer.  en  huilken  sem  nockra  fyrer  verndismenn  helldur.  hyser 
eda  vndan  skytur  eda  forsuarar  sijdan  þeir  ero  opinberliga 
cakiærder  suari  hann  suo  fyrer  sem  hinn  er  illgiorninginn  giordi 
epter  laugum.  Suo  og  megid  vita  ad  nu  stadfestum  ydur  allar 
þær  Riettarbætur  sem  veralldliger  kongar  j  noreigi  og  uorer  for- 
elldrar  godrar  minningar  gafu  ydur  um  alldur  og  æfi  og  gefid 
hafa  og  giarna  vmbæta  aptur  nær  gud  gefur  jgien  hier  ad 
koma  epter  vorra  godra  manna  Raadi  huar  fyrer  biodum  vier 
ydur  og  suo  bidium  og  fullkomliga  Roxd  til  giefum  ad  þier 
setied  ydart  sinni  og  traust  til  gudz  og  oss  til  allra  riettra  laga 
hlydni  og  truskap  ad  eingin  uilla  komi  yfer  ydur  og  huad  ad  hier 
til  hefur  verid  og  þess  meir  ad  vij  tinum  nu  af  ydur  truskap  og 
traust  og  þui  vilium  vij  at  þier  skulid  vita  af  oss  vinattu  med 
sannaii  goduilia  og  sakier  þess  ad  vij  kunnum  nu  ad  sinni  ei 
leingur  ad  dueliast  [fyrer  saker  vor^)  stor  forfaull  sem  vij  huxad 

•)  [vij,  hdr. 

7* 


116  ÉYVINDARSTAÐIR  OFL.  1453. 

hofum  almuginn  mætti  fyrer  oss  koma  med  þeirra  erindum 
þca  hofum  vij  forsied.  ad  herra  magjnus  riddari  og  vor  fiehirder 
vm  vort  Roid  skal  j  vori  fuUri  mact  ydur  til  nietta  styrkia  og 
hialpa  vora  vegna  j  huerium  þeim  erindum  þier  kunid  honum 
til  ad  seigia  laganna  vegnna  þar  til  sem  gud  gefur  oss  koma 
med  þeirra  erindum  jnn  j  vort  RÍke  noreg.  anno  domini  mF  ^) 
cd^  quadragessimo^)  tertio. 


105.  11.  Oktober  1453.  á  þingeyrum. 

Björn  bóndi  f orleifsson  selr  Egli  Grímssyni  jörðina  á  Eyvind- 
arstöðum  í  Blöndudal  og  hálfa  Reyki  í  Hrútafirði,  en  Egill  gefr 
í  móti  Sólheima  á  Ásum,  Grilli  í  Fljótura  og  Skuggabjörg  í 
Deildardal. 

AM.  Fasc.  XIII,  10,  frumritið  á  skiuni.  Öll  innsiglin  eru 
fyrir  bréfinu,  nema  hið  fyrsta,  sem  er  dottið  frá.  AM.  Apogr.  Nr. 
3162  og  Nr.  747  eptir  transekr.  9.  Marts  1492. 

vm  Eivindastade  1453^). 
|>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
skuie  lopzson.  oddr  brandzson.  gisle  þorgilsson.  einar  þorsteins- 
son.  gudmundr  þorbiarnarson  ok  are  bauduarsson  Q(uediu) 
G(uds)  ok  sina  kunnigt  giorande  at  þa  er  lidit  var  fra  bingat 
burd  vors  herra  ihesu  christi  þusund  fiogur  hundrut  fimtiger 
ok  þriu  oar.  fimtudagin  næsta  epter  festum  dionisíj  martiris.  a 
þingeýrum  j  vadzdal  j  hunauadzþingi  vorum  vær  j  hia  saum 
ok  heýrdum  a  ord  þeirra  ok  handaband  af  einne  alfu  biarnar 
bonda  þorleifssonar.  enn  af  annare  eigils  grimssonar  at  suo  firir 
skildu  at  fýrr  nefndr  biðrn  sellde  fýrr  nefndum  eigle  grimssyne 
jaurdina  eýuinndastade  firir  atta  tige  hunndrada  er  stenndr  j 
blaundudal  j  hola  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gaugnum  ok 
giædum  er  henne  hefer  fýlgt  at  fornu  ok  nýio  ok  hann  vard 
fremzt  eigande  at  med  til  reiknadre  selfaur  a  skinanda.  skilde 
biaurn  fra  jardar  eign  er  breckr  heita   firir    ofan    þuergil  med 


^)  ml°,  hdr.;    -)  svo  hdr.;    ^)  aptan   á   bréíinu   með  hendi  frá  c, 
1600. 


1453.  EYVINDARSTAÐIR.   —   MARCELLUS  BISKUP.  117 

þeim  vmmerkium  sem  þar  til  heýra.  hier  til  sellde  hann  halfa 
jaurd  er  heita  Reýker  erliggr  j  hrutafirde  j  stadar  kirkiu  sokn 
íirir  tolf  hunndrut  med  ollum  þeim  nekum  ok  hlunnendum  sem 
henne  hefer  fýlgt  at  fornu  ok  nýio  ok  hann  vard  fremzt  eig- 
ande  at.  hier  j  mote  gaf  adr  nefndr  eigill  grimsson  fýrr 
liefndum  birni  þorleifssýne  þessar  jarder  er  suo  heita  solheima  a 
asum  er  liggr  j  suinauadz  kirkiu  sokn  firir  sextige  hunndrada 
ok  jaurdina  grille  er  stenndr  j  fliotum  er  liggr  j  bardz  kirkiu 
sokn  firir  þriatigi  hunndrada.  ok  hier  til  eina  jaurd  er  heita 
skuggabiaurg  er  stenndr  j  deildardal  j  mýklubæiar  kirkiu  sokn 
firir  tuttugu  hundrut  med  ollum  þeim  gaugnum  ok  giædum 
som  þessum  jaurdum  hefer  fýlgt  at  fornu  ok  nýio  ok  hann 
vard  frem(z)t  eigande  at.  sagde  huor  vm  sig  biaurn  ok  eigiU 
halfkirkiu  skýlld  være  a  huorre  jaurdunne  eyuinndastaudum  ok 
solheimum  ok  at  huor  skýllde  þa  suara  firir  þa  kirkiu  sem  huor 
hefde  keypt  at  audrum.  sagde  eigill  bænhus  skylld  a  jaurdunne 
a  grille  ok  skylde  af  sier  fýnd  a  bænhusinu.  skýllde  huor  vm 
sig  opt  nefndr  biaurn  ok  titt  nefndr  eigill  hallda  til  laga  þeim 
jaurdum  er  keýpte.  enn  suara  lagariptingum  a  þeim  er  sellde. 
firir  vtan  þau  tuttugu  hundrut  er  eigill  lagde  ýfer  j  dýrleika  j 
adr  greindum  jardakaupum  ef  þau  kunnu  af  at  ganga  med 
laugum  af  birne  þorleifssyne.  þa  skal  eigill  leýsa  þad  j  lausa- 
godze  j  þridiunga  peningum.  skyllde  huorr  fr(i)alsliga  mega 
afenda  sier  þær  jarder  sem  keýpte.  Ok  til  sannenda  hier  vm 
settum  vær  fyr  nefnder  menn  vor  jncsigli  firir  þetta  jardakaups- 
bref  giort  j  sama  stad  are  ok  degi  sem  fýrr  seger. 


106.  15.  Oktober  1453.  i  Björgvin. 

KíkisrAðið  í  Noregi  skýrir  Nikulási  páfa  hinum  fimta  frá  því, 
hvernig  það  hafi  gefizt,  að  hann  skipaði  Henrik  Kaldison,  út- 
lendan  mann,  erkibiskup  í  Niðarósi,  og  hafi  menn  nú  feingið 
hann  til  þess  að  leggja  niðr  erkibiskupsdóminn  af  frjáisum 
vilja,  því  að  alþýða  manna  hafi  ekki  viljað  við  honum  taka, 
heldr  segja  sig  inn  í  grísku  kirkjuna,  en  vitna  það  jafnframt, 
að  ákærurnar  og  óhróðrinn,  er  Marcellus  Skálholtsbiskup  hafi 
borinn  verið,  sé  tilhæfuleysa  ein. 


118  MARCELLUS  BISKUP.   —  LANDAMERKJABRÉF.         1453 

Dipl.  Norv.  III,  Nr.  824  eptir  sködduðu  frumriti  í  Danske  Sel- 
skabs  Samlinger.  Prentað  áðr  í  Skand.  Litt.  Selsk.  Skrifter  XVI, 
1G5— 169. 

Sanctissimo  in  Christo  patri  et  domino  domino  Nicholao 
diuina  prouidencia  sancte  Romane  et  vniuersalis  ecclesie  suramo 
pontifici^). 

[Allr  fyrri  hluti    bréfsins    kemr    íslandi    ekki   sér- 

staklega  við].  Preterea  beatissime  pater  testimonium  ferimus 
veritati  quod  calumpnie  et  infamie  contra  rever(endum)  patrem 
dominum  Marcellum  episcopum  Scalotensem  olim  in  regnis 
istis  apostolicum  nuncpum]  quibusdam  abusibus  et  excessibus 
aut  quod  se  legatum  de  latere  fecerit  etc.  contra  deum  iustic- 
iam  et  veritatem  odio  et  invidia  ad  impediendam  prosecucio- 
nem  sue  postulacionis  in  ma[Ium  et]  grauamen  ecclesie  con- 
ficte  fuerunt.  latores  enim  presencium  honorabiles  domini  Daniel 
Kepken  canonicus  Nydrosiensis  secretarius  et  Magnus  Kraffse 
capellanus  domini  nostri  [regis]  b.  v.  lacius  de  preraissis  in- 
formabunt  [quibus]  dignemini  in  dicendis  nostro  nomine  [dare] 
credencie  plenam  fidem.  Datum  in  ciuitate  Bergensi  regni 
Noruegie  in  nostra  .  .  .  .  ali  die  quintadecima  mensis  Octobris 
anno  etc.  quinquagesimo  tercio  sub  sigillis  vero  reuerendorum 
patrum  domini  Mathei  episcopi  Holensis  Sywardi  electi  Stau- 
[angrensis  Hart]wici  Krommedijck  magistri  [curie]  et  Magni 
Greyn  capitanei  Bergensis  militum. 


107.  2.  Janúar  1454.  á  Helgafelli. 

ViTNiSBURÐR  fjögurra  manna   um   landamerki   milli   Berserks- 
eyrar  og  fórustaða. 

AMagn.  364.  4to    bls.    12    papp.    skr.    1606;    AM.  252.  4to 
bls.   ^28  skr.  c.   1660;  AM.  Apogr.  Nr.   1577. 

Landamerki  millum  Berserkzeyrar  oc  þorustada^). 

pad  giaurum  wær  Jon  Jonsson.  Gudmundur  Einarsson  Jon 
Olafsson  oc  þorsteirii  Palsson   godum  monnum    kunnigtt    med 


^)  Utanáskript  bréfsins;  ^)  þorerstada  252. 


1454.  JARDAKAUPABRÉF.  119 

þessu  voru^)  Brefe.  ad  þad  haufum  wær  heýrtt  oss  elldri  menn 
seigia.  ad  þesse^)  wære  landamerkie  j  mille  BerserksEýrar  oc 
þorustada.  ad  þad^)  skal  wera  sionhending  ur  gaungukonugrof 
oc  j  Arnarstein.  Og  til  sanninda  hier  umm  [settum  vier  vor 
jncigle  firer  þetta  brieíF*).  skrifad  aa  Helgafelle  in  octava 
sancti  stephani  prothomartiris  Anno  Domini  cio^  cd''  P  quarto. 


108.  23.  April  1454.     á  Grenjaðarstöðum. 

JóN  prestr  Pálsson  selr  forvaldi  Jónssyni  jörðina  Reyki  í  Ólafs- 
firði  með  tilgreindum  landamerkjum  fyrir  jörðina  Skóga  í 
Hnjóskadal,  einnig  með  tilgreindum  landamerkjum. 

AM.  Fasc.  Xin,    18,  frumritið  á    skinni.  Eitt  innsigli  er  eptir 
af  fjórum. 

Kaupbrief  firer  Reikium  j  olafsfirde^). 
Ollvm  monnum  sem  þetta  bref  sia  eda  heýre  senda  vigfvs 
þorsteinsson.  arnor  biornsson.  þorgils  gvnlaugsson.  einar  skegia- 
son  q(uediu)  gvd(s)  ok  sina  kunnigt  giorande  ath  þa  er  lidit 
var  fra  hingatburd  vors  herra  ihesv  christi  þusund  .cccc.  1.  ok 
fiogvr  ar  a  greniadarstodum  i  reýkiardal  þridia  dag  paska  vorvm 
ver  i  hia  sam  ok  heyrdvm  a  ath  sira  ion  palsson  selldi  þor- 
valldi  ionssýne  iordina  reýki  i  olafsfirdi.  er  liggr  i  kviabeckiar- 
þingvm  med  handabandi  med  ollum  þeim  gognvm  ok  giædum 
sem  greindri  iordv  hefir  fýlgt  ath  fornv  ok  nýv  ok  hann  vard 
fremz  ath  eigandi.  erv  þessi  landamerki  i  mille  kallzstada  ok 
reýkia.  eit  liækiargil  er  geingr  or  fiallinu  ofan  ath  hol  þe(i)m 
er  stendur  hia  heygardinum  a  reýkium  ok  retsýne  ofan  med 
skurdi  þeim  er  geingr  i  ana  savdadalsa.  tvngvna  alla  vt  ath 
armottvm  ok  halfa  lagheide  ok  saudadal  allan  ok  hiallan  allan 
vt  ath  læk  þeim  er  fýr  var  nefndr  ok  allan  ilifsdal.  hier  i 
mote  gaf  greindr  þorvalldr  adr  nefndum  sira  ione  iordina  skoga 
er  liggr  i  halsþingum  i  hnioskadal  med  ollvm  þeim  gognvm 
ok  giædvm  sem  fyr  greindri  iordv   hefir   fýlgt    ath    fornv   ok 

')  opnu,    L.  V.  252;   ^)  þad   252;    ^)  þar  252;   *)  [et  cetera    264; 
')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17  öld. 


120  JARÐAKAUPABRÉF.  1454. 

nýv  ok  hann  vard  fremz  eigandi  ath.  erv  þessi  landamerki  i 
miUe  hroastada  ok  skoga  svdvr  ath  gili  þvi  sem  er  fyrir  sunan 
geithvs  ok  geingr  ofan  or  fiallinv  hnioska  ok  vpp  a  midia  heidi 
en  j  milli  ness  ok  skoga  annat  gil  þat  ok  standa.  ii.  steinar  ok 
heita  brædrasteinar  sinv  meigin  gilsins  huor  ofan  i  hnioska  ok 
or  gilinu  rettsýni  ok  vpp  a  heidi.  skylldi  titt  nefndr  sira  ion 
hallda  til  laga  iordune  skogvm  en  þorvalldr  svara  laga  ript- 
ing  ok  sligt  it  sama  skýlldi  þorvalldr  til  laga  hallda  iordine 
reýkivm  en  sira  ion  skýlldi  suara  laga  ripting. 

til  sanninda  hier  vm  setu  ver  fýr  nefnder  menn  vor  inn- 
sigli  fyrir  þetta  iardakaups  bref  skrifat  i  sama  stad  deigi  ok 
are  sem  fýr  seiger. 


109.  13.  iMaí  1454.     á  Horní  í  Hornafirðí. 

JóN  prestr  Pálsson  selr  Teiti  Gunnlaugssyni  jörðina  Horn  í 
Hornafirði  fyrir  jörðina  Miðskytju  í  BlönduhHð  í  Skagafirði,  og 
telr  séra  Jón  landamerki  og  ítök  Horns. 

Bisk.  Isl.  Skálh.  Fasc.  HI,  7,  transskript  á  skinni  frá  10.  Okt. 
1526;  AM.  Apogr.  Nr.  2531,  með  hendi  Árna  Magnússonar  eptir 
transskriptinu.  Við  höndina  hefir  og  verið  liöfð  afskript  stafrétt 
rituð  í  Bjarnanesi  19.  Febrúar  1839  af  séra  þórarni  Erlendssyni, 
og  sendi  mér  hana  Jón  prófastr  Jónsson  ^^/n.  1889. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  sender 
sira  jon  palsson  quedio  guds  og  sina.  kunnegt  giorandi  med  þessu 
minu  opnu  brefi  at  eg  hefi  fengit  teite  gunnlaugssyne  laug- 
manne  sa  jslanndi  til  fullrar  eignar  iordina  aa  horni  i  horna- 
firdi.  med  aullum  gaugnum  og  gædum  sem  fyrgreindri  iordu 
hefur  fylgt  at  fornu  og  nyu  og  fylger.  at  til  skildum  skogi  i 
hvams  iord  fram  at  Reynistungum  og  so  langt  ut  sem  profazt 
kann  at  laugum.  tveggia  manada  beit  i  annat  mal  i  skardz- 
dal.  iord  alla  innan  fra  merkileiti  og  sudur  at  hornafiardarosi 
þar  sem  hann  hefur  ad  fornu  falht.  og  austur  yfir  hornsskridur 
at  sandgile  þvi  enu  litla  er  næst  er  hauklnenu^)  fyrer  sunnan 
flatasand.  eyar  tuær  i  skardzfirdi  er  so  heita.  mikeley  og  borg- 


^)  þannig  báðar  afskrr.  =  hölkninu. 


1454.  TRANSSKRIPT.  121 

arey.  og  selveidar  þær  sem  þar  fylgia.  Skal  eg  suara  lagaript- 
ingum  a  optnefndri  iordu  borne.  en  teitur  hallda  til  laga.  skildi 
sira  jon  af  sier  tiundar  part  so  mikit  sem  honum  til  bar.  Skal 
hann  tittnefnda  iord  eignaz  sem  fyr  skrifat  stendur  at  holldn- 
um  skildaga  og  godra  manna  giord.  Hier  j  mot  gefur  teitur 
logman  iordina  i  midskytiu  sira  jone  palssyne  er  liggur  i 
blonduhlid  i  skagafirdi,  med  ollum  þeim  gognum  og  gædum  sem 
henni  hefur  fylgt  at  fornu  og  nyu  og  hans  bref  þar  um  giort 
utvisar.  Skildi  sira  jon  sier  skalastædi  fyrer  austur^)  kamba  og 
skipsat  i  naustavik  og  biargleigur  af  sinum  vistarmonnum  so 
lengi  sem  hann  lifdi.  Og  til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt 
mitt  innsigli  fyrer  þetta  bref  er  giort  var  i  þratt  nefndum  stad 
horni  i  hornafirdi  manadag  næsta  fyrer  halluardzmessu  anno 
domini  CD'\  cd*^.  qvinqvagessimo  quarto. 


110.  12.  Júni  1454.       á  Borg  í  Vestrhópi. 

Sex  menn  transskríbera  þrjú  forn  bréf  um  Bólstaðahlíð. 

AMagn.  Apopr.  3925  >>ex  transcripto.  Brefed  er  á  kalf- 
skiun  med  goda  hðnd.  hafa  vered  fyrer  sex  jnnsigle.  Eitfc  þeirra  er 
j  burt  og  þveingrenn.  Enn  fimm  eru  eptir  brákud  og  mád,  so  ei 
verda  lesenn,  nema  stöku  stafer,  og  eckert  merki  hægt  á  þeim  ad 
8ia«.     Með  hendi  Jóns  bróður  Árna. 

pat  giðrum  vær  stephan  þorarinsson  egill  magnusson  þor- 
modr  steinþorsson  halldor  snorrason  þordr  jonsson  ok  asgeir 
jonsson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  vorv  opnu  brefi 
at  vær  saivm  og  yfirlaisum  ok  heyrdum  yfirlesin  opin  brefmed 
skiliandi  ok  lesande  hangande  jnsiglum  svo  laatande  ord  eptir 
ord  sem  hier  seger.     [Hér  kemr: 

1)  Kaupbréf  fyrir  Bólstaðahlíð  frá  15.  Febr.  1388,  DI  HI, 
Nr.  357. 

2)  Vitnisburðr  um  Svartárfarveg  frá  25.  Nóv.  1391,  DI  III, 
Nr.  .390. 

3)  Vitnisburðr  Andrésar  prests  Finnbjarnarsonar  um  Svartá  frá 
29.  Dec.  1389  DI  III,  Nr.  370]. 


')  Svo;  Árni  vill  leiðrétta  í:  austan, 


122  NÚPR  UNDIR  FJÖLLUM.  1454. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settu  vær  fyrrnefndir  menn  vor 
jnsigli  firir  þetta  transkriptar  bref  skrifat  m  borg  i  vestrhope 
midvikudaginn  næsta  eptir  hvitasvnnu.  þa  er  lidit  var  fra 
hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þushundrut  fiðgur  hundrut 
fimtiger  og  fiogur  aar. 


111.  18.  Julí  1454.  á  Torfaslöðum. 

TvEiR  menn  votta,  að  Sæmundr  Hallsson  kvittaði  Gottskálk 
biskup  á  Hólum  fyrir  andvirði  hálfrar  jarðarinnar  Núps  undir 
Eyjafjöllum,  sem  hann  hafði  selt  biskupi. 

AM.  Fasc.  XIII,  17,    frumritiD   á  skinni.      Fyrra    innsiglið    er 
dottið  frá. 

vm  nup  vnder  eyia  fialdom^)* 
f  ath  giorum  vit  þosteinn  biarnason  ok  gudmundr  atlason 
godum  monnum  kunekt  med  þesso  ockro  brefi  at  þar  vorum 
vit  j  hia  ok  heýrdum  a  ath  sæmundr  hallzson  medkendezt  ath 
hann  hefdi  fulla  ok  alla  peninga  upp  borit  fýrir  halfa  jordina 
a  nupi  er  liggr  under  eyiafiollum  er  hann  selldi  virdolegum 
herra  herra  gottskalk  býskupi  aa  holum  med  sodan  fridleika 
sem  lofat  var  ok  þar  med  handlagdi  fyrnefndr  sæmundr  adr 
greindan  herra  gottskalk  kuittann  ok  akærulausan  fyrir  sier  ok 
sinum  erfingum  fyrer  adr  greint  jardar  verd  ok  hier  eppter 
vilium  vit  sueria  ef  þurfa  þiker.  Ok  til  sannenda  hier  vm 
settum  vit  ockr  jnnsigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  a  torfastod- 
um  j  biskupstungum  fimtodagen  næsta  fýrir  translacio  sancte 
thorlace  episcopi  anno  domini  CD''.  cd^.  P.  iiij. 


112.  26.  Juli  1454.        i  Kaupmannahöín. 

KríSTJÁn  Danakonungr,  hinn  fyrsti  með  því  nafni,  ritar  Niku- 
lási  páfa  hinum  fimta,  og  biðr  hann  ásjár  fyrir  Marcellus  8kál- 
holtsbiskup,  sem  orðið  hafi  saklaus  fyrir  rógi  og  illmælum. 

*)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


r 


1454.  MARCELLUS  BISKUP.  123 

AM.  Fasc.  LXVI,  9,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  týnt  frá. 
Prentað  í  Diplomat.  Christierni  primi  útg.  af  C.  F.  Wegener, 
Khöfn  1856  bls.  58. 

Sanctissimo  In  christo  Patri  Domino  Nicolao  Diuina  Pro- 
iiidencia  sancte  Romane  et  Vniuersalis  ecclesie  summo  Pon- 
tifici^). 

Sanctissime  In  christo  pater. 

Singulari  cum  mesticia  plurimorum  fama  referente  percepi 
qualiter  s.  v.  falsis  detractorum  sinistre  informata  commentis 
contra  Reuerendum  jn  christo  patrem  dominum  Marcellun) 
fpiscopum  Schalotensem  Consiliarium  meum  quasi  obiectorum 
criminum  conscium  graciam  vestre  sanctitudinis  auertebat  vt 
propterea  ipsius  canonicam  postulacionem  ad  ecclesiam  Nydro- 
siensem  distulit  et  cetera. 

Pater  sanctissime  prelibatus  episcopus  in  Regnis  meis  con- 
stitutus  nichil  in  facultatibus  sibi  per  s.  v.  commissis  repre- 
hensione  dignum  patrauit  siue  per  se  legatum  de  latere  fecit 
aut  alias  quicquam  exhorbitanter  presumpsit  sed  cum  honore 
apostolice  sedis  et  v.  s.  maturo  cum  moderamine  singula  gessit 
sibi  commissa  vnde  jnnocencie  sue  ego  prelatique  Regnorum 
meorum  compacientes  ex  intimis  humilitatem  toleranciam  et 
ipsius  equanimem  in  aduersis  patienciam  plurimum  commende- 
mus.  €t  quia  p.  s.  cum  sicuti  sperandum  est  quod  testi- 
monium  meum  pontificum  et  prelatorum  meorum  verum  et 
certum  jn  premissis  vestre  s.  conspectui  et  apostoiice  sedi 
acceptabile  fiet  personam  prelibati  domini  Marcelli  episcopi 
tamquam  insontem^  et  ab  illatis  sibi  infamiis  et  calumpnijs 
que  ipsius  puritatem  labetofacere  possent  expertem  regia  as- 
seueracione  duxi  excusandum  ^t  ideo  super  premissis  cum  hoc 
sit  vestre  beatitudinis  proprium  subleuare  oppressos  et  paterno 
amplitudinis  gracia  confouere  eandem  filialiter  duxi  exoran- 
dum  quatenus  pro  dei  reuerencia  cuius  est  vlcisci  iniurias  qui 
erigis  elisos  qui  pupiUos  oculis  suscipit  pietatis  et  pro  mei  sin- 
gulari  intuitu  et  accuratissima  complacencia  prefatum  domi- 
num  Marcellum  episcopum  reiecto  a  vestre  sanctitatis  pectore 
liuoris  et  indignacionis  reatu  quorumque  in  sue  benignitatis  et 

^)  Utanáskript  bréfsins. 


124  UÓSTOLLR.  1454. 

clemencie  gremium  graciose  suscipiat  oppido  commendatum 
ipsius  enim  diuturne  patiencie  jn  gravissimis  tribulacionibus  et 
dampnis  quas  est  interea  passus  inconcussam  constanciam  pre- 
sidij  apostolici  largifluaque  benediccio  subsequatur. 

Valeat  beatitudo  vestra  votiue  et  longeue  ad  felicem  statum 
ecclesie  sancte  dei. 

Datum  jn  Castro  nostro  haffnensi  Regni  mei  Dacie  jn 
crastino  beati  Jacobi  apostoli  anno  domini  et  cetera  quinqua- 
gesimo  quarto  meo  sub  secreto. 

€.  V.  S.  deuotus  filius 

Cristiernus  dei  gracia  Dacie  Norwegie  Slauorum  Gottorum- 

que  Rex  et  cetera.  Comes  Jn  Oldenborch   et  Delmenhorst. 


113.  26.  August  1454.  á  Hólum. 

Skipan  Gottskálks  biskups  Kœnekssonar   um    Ijóstoll   á   Már- 
stöðum  í  Skíðadal. 

IBfél.  315B.  4to  bls.  140—41,  skr.  c.  1680;  IBfél.  67^4^0  bl. 
43b.  með  hendi  séra  Eyjólfs  á  Völlum;  MSteph.  60.  4to  bls.  12 
einnig  með  hendi  séra  Eyjólfs. 

Vm  liostolla  1454^). 
Vier  Gottschalk  med  Guds  nád  Biskup  á  Holum.  og  Ad- 
ministrator  heilagrar  skalholltz  kirkiu.  giorum  godum  monnum 
kunnugt  med  þessu  voru  opnu  Breffi.  ad  saker  þess  so  stendr 
j  [vorum  kirkiu^)logum.  $]ingin  [utkirkia^)  skal  taca  fleyre 
liostoUa.  ^nn  Bonda  oc  hwsfreyu.  oc  þeirra  mauna  sem  þau 
hallda  a  sinn  kost  þa^)  xij.  manudi.  þui  skipum  vier  ad  a 
Márstodum  j  Skijdadal  ad  sancti  Thorlakz  kirkiu  er  liggr  j 
Vrda  kyrkiu  sokn.  skulu  heima  tacast  liostollar  Bonda.  oc  hwz- 
freýu  arliga.  oc  so  allra  þeirra  manna  er^)  þaug  hallda  a  sinn 
kost.  Enn  þeir  menn  sem  þar  eru  Bwfaster^)  oc  hafa  þo  ecki  af 
jordunne  nie  svara  neinum  logskilum  firir  hana.  adrer  enn  fyrr 
seigir.  leggist  þeirra  liostollur  til  socknar  kirkiunnar.  eff"  þeir 
eiga  so  micla  peninga.  ad  þeir  eigi  liostoU   ad   giallda.   oc   til 

^)  (Utskript)  af  brefi  Gottskalks  biskups  Kenikssonar  um  liostoU 
67;  2)  [kirkiunnar  67;  =^)  [utkirkia  67;  vor  kirkia(!)  315;  ^)  um  67; 
')sem67;  •)  hiisfaster  67. 


1454.  VELLIR  í  SVARFAÐARDAL.  125 

sanninda  hier  vm  setiura  vier  vort^)  jnsigli  firir  þetta  Brieff 
skrifad  á  Holum  j  Hialltadal.  manudaginn  næstann  epter  fest- 
um  Sancti  Bartholomei  [apostoli  Anno  Domini  CD^.  cd^  l^ 
qvarto^). 


114.  21.  Oktober  1454.  á  Völlum  í  Svarfaðardal. 

DóMR  níu  klerkmanna  og  tveggja  leikmanna  útnefndr  af  Jóni 
presti  Snorrasyni,  prófasti  milli  Glerár  og  Úlfsdalafjalla,  um 
lambseldi  til  kirkju  hins  blessaða  Ólafs  kongs  á  Völlum  í 
Svarfaðardal. 

AM.  Fasc.  Xni,  19,  frumritið  á  skinni  komið  frá  Völlum.  011 
innsiglin,  nema  hið  síðasta,  eru  dottin  frá.  Dómr  þessi  var  staðfestr 
af  Ólafi  biskupi  Rögnvaldssyni  23,  Febr.  1473.    AM.  Apogr.  173. 

Vallna  kirkiu  (bref)  i  SvarfadardaP). 
J>at  geri  ek  ion  prestr  snorrason  profastr  millj  gleraar  ok 
ulfsdaiafialla  godum  monnum  kunikt  med  þessu  minv  opno 
brefi  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vars  herra  ihesu  christi 
CTD^.  cd^.  fimtigir  ok  fiogvr  ar  favstudagin  fystan  i  vetri*)  aa 
vollvm  j  svarbadardal  kom  fyrir  mig  magnus  prestr  jonson  er 
þa  hafdi  koUacionem  fyrir  valla  stad  beiddi  mig  ok  krafdi 
doms  a  hvort  kirkia  ens  blezada  olafs  kongs  a  uoUum  j  suarb- 
adardal  skal  eiga  lamba  eldi  vm  allan  suarbadardal  ok  in  til 
haga  a  straund.  Sua  ei  sidr  beiddi  hann  mig  gera  ser  rett 
af  herman  hakonarsyni  kerandi  þat  til  hans  at  han  hefdi 
ecki  viliad  vpphallda  þeirri  skylldv  sem  gamallt  registrum  hei- 
lagrar  holakirkiu^)  ok  kirkivnar  a  vollvm  vhtvisa  sem  er  lambs 
eldi  vm  allan  suarbadardal  jn  til  haga  a  straund.  var  þat  ok 
suarit  af  tve(i)mur  prestum  med  bokareidvm  at  þeir  hefdi 
heyrt  yferlesin  jardakaupsbref  vm  þriar  jarder  j  savgdv  tak- 
marki  at  þeir  saugdu  til  er  selldv  at  kirkian  a  vollum  ætti 
lambseldi  a  þessum  jordum.  sua  ok  sa  ek  opit  bref  med  hang- 
andum  insiglum  heilum  ok  oskavddvm  gvdmvndar  birtings- 
sonar.  ions  arnfinssonar  ok  ions    avgmvndssonar  j    hveriv    suu 


*)vor  315;  ^)  [67;  1454,  315;  ')  Árni  Magnússon  á  lausum  miða : 
^)  =  18.  Okt,;  *)  sbr.  Auðunarmáiaagi  1318,  Dipl.  Isl.  II,  455-456. 


126  VELLIR  í  SVARFADARDAL.  1454. 

stod  eptir  savgn  sina  forelldra  ok  ser  elldri  manna  vissv  þeir 
at  kirkia  ens  blezada  olafs  kongs  a  vollum  i  suarbadardal  ætii 
lamba  eldi  vm  allan  suarbadardal  ok  in  til  haga  a  stravnd. 
sua  eigi  sidr  vissv  þeir  at  haft  hafdi  verit  meir  en  tuttvgu 
vetur  i  greindv  takmarki  sakt  lamba  eldi  ok  sua  leingi  sern 
þeir  myndi  leingst  fram  her.  Nv  saker  þess  at  min  andaligur 
fader  gotskalk  med  guds  nad  biskup  aa  holum  hefer  mer  um- 
bod  til  feingit  gptir  akæru  ok  beid(s)lu  sira  magnus  jonsonar 
yfer  at  dæma  hvort  kirkian  a  voUum  skal  eiga  þetta  lamba 
eídi  j  greindu  takmarki  edr  eigi.  þvi  at  heilax  anda  nad  til 
kalladri  in  nomini^)  domini  amen.  Seger  ek  jon  prestr  snora- 
son  profastur  i  greindv  takmarki  mer  j  domsæti  sitiandi.  Sakt 
lambseldi  ævenliga  eign  kirkiunar  sancti  olafs  a  uollum  j  svarb- 
adardal  ok  þig  herman  hakonarson  her  lavgliga  fyrirkalladan  j 
dag  vm  adr  greinda  savk  ok  skylldugan  at  ala  lamb  kirkiunar 
ok  sancte  olafs  a  fyr  greindvm  vollum  ok  sua  alla  adra  men 
sem  bva  j  tit  nefndu  takmarki  j  suarbadardals  hrepp  ævenliga 
hedan  j  fra  ok  þig  herman  skylldvgan  at  luka  sira  magnvsi 
heima  a  vollvm  j  sekt  fyrir  sagda  aakærv  tolf  avra  at  nerstum 
fardavgvm  ok  tvigillda  lambseldit.  Var  þessi  min  domr  jn 
skriptis  fram  borin  mer  j  domsæti  sitiandi.  CDavrgum  godvm 
monnvm  nerveravndvm  ok  samþykkendvm  þena  min  dom.  Ser 
liga  hveria  ek  kallada  til  doms  med  mer  ok  fvllrar  samþykktar. 
prior  sygvrd  jonsson  af  mavdruvollvm.  seming  magnusson.  jon 
broddason.  þorgrim  jonson.  odd  þorkelson.  ketil  grimolfsson. 
þosstein  arnason.  presta.  grim  rvnvlfsson.  þorvard  semingsson. 
diaknar.  jon  sigmvndsson.  þosstein  þosteinsson.  leikmen.  hverir 
settu  sin  jnsigli  med  minv  jnsigli  fyrir  þet(t)a  domsbref  gert  m 
sama  stad  ok  are  sem  fyr  seger  manvdagin  nersta  fyrir 
simonsCOessv. 


115.  29.  Nðvember  1454.    í  Kaupmannahöfn. 

Kristján  Danakonungr  hinn  fyrsti  tekr  íbúa  Hollands,  Zee- 
lands  og  Vestr-Fríslands  í  sína  konunglega  vernd  og  veitir 
þeim  gegn  venjulegu  afgjaJdi  verzlunarleyfi  í  ríki  sínu,  en  frá- 
skilr  Island,  Hjaltland  og  Færeyjar  í  Noregsveldi. 

^)  Svo. 


1454.  VERZLUN.   —   HOFTEIGR.  127 

Dipl.  Norv.  V,  Nr.  788  eptir  frumritinu,  sein  er  í  Amsterdam 
við  Nikulásskirkju  kapellu.      Hér  er  að  eins  tekinn  kafli  úr  bréfinu. 

Wy  Cristiern  van  godes  gnaden  to  Dennemarcken  Nor- 
weghen  der  Wende  vnde  Goten  koningk  greue  to  Oldenborgh 
vnde  Delmenhorst  doen  witlik  vnde  openbare  alle  den  de  dessen 
ieghenwordighen  breíf  seen  horen  offte  lesen 

hebbe  wi  na  vnsem  ghemeynen  rades  rad  gheystlich  vnde 
wertzslich  der  ergenaii.  jnwoner  der  lande  Hollant  Zelant  vnde 
Westfreslant  genomen  vnde  entfangen  jn  vnde  myd  kraíFt  des- 
sen  breues  jn  vnse  koningxlikes  vrede.  bescherminge.  leyde. 
zekerheyt  vnde  velicheyt.  so  dat  se  vnse  lande  vnde  rike  myd 
eren  schepen  gudere  schipkindere  vnde  deneren  moghen  vrigh 
velich  vnde  zeker  soken  vnde  dar  durch  wanderen  vnde  varen 
to  lande  vnde  to  watere  vnde  ere  kopenschop  vorhandelen  vnde 
vorkeren  na  ereme  ghenutte  vnde  besten.  vnze  tollen  vnde 
wanlich  gherechticheyt  vnuorsumet.  doch  vtgenomen  vnze  schat- 
lande  Jjslant  Hietlant.  Feroeoe  etc.  in   vnze   rike   Norweeghen 


gegheuen  vnde  schreuen  is  vp  vnseme  slote  Kopenhauen  an 
deme  auende  des  hilghen  apostole  sunte  Andree  na  godes  ghe- 
bort  dusent  veerhundert  vnde  der  na  jn  deme  vere  vnde  veff- 
tigsten  jare. 

116.  1454. 

Máldagi  Maríukirkju  í  Hofteigi  á  Jökuldal. 

AM.  Apogr.  Nr.  1989,  afskript  gerð  1  Skálholti  28.  Júlí  1712, 
og  staðfest  af  Árna,  Páli  Vidalín,  I)órði  fórðarsyni  og  Páli  Hákon- 
arsyni  eptir  vidimus  frá  23.  Maí  1622,  sem  gert  var  eptir  »lijtille 
kirkiubók«  í  Hofteigi. 

Hofteigs  kirkia  er  helgud  COariu  Gudz  modur. 

hun  aa  heimaland  alltt.  itölulaust.  mille  Teigarár.  og  j 
vatnzgröfina.  sem  er  vpp  af  strakavade.  sem  k^llud  er  mark- 
gró'f.  og  vpp  þadann  riettsýnis  j  ós  þriggia  lækia  oc  so  þadan 
til  votnum  hallar.  oc  so  fram  j  Sandfell.  oc  j  Teigaraa.  og  so  j 
Jokulsá.  Selför  'á  Gröfarsel.  allann  skog  miUum  brvarkelldu.  og 
j  lækinn  fyrer  vtann  Geithvs. 


128  BÖGGUSTAÐAREKI.  1455. 

Jtem  allann  skög  miUe  atlalækiar  og  Teýgarar.  Nautalim 
oc  legg  vndann.  fra  Holgerdislæk  oc  j  hvsá. 

Jtem  alla  Arnorstada  i^rd.  mille  þessara  vmmerkia.  fra 
hnuksaa.  oc  j  Gilsá.  oc  vr  si^unda  Gýlsárbug,  oc  i  Skialldklofa. 
og  so  j  osinn.  sem  Ipnguhlijdar  lækur  kemur  i  pnnur  vgtn.  oc 
80  i  Eyktarnipa.  oc  þadan  til  vptnum  hallar.  oc  framm  i  Sand- 
vpsernar  fýrer  nordan  Arnorzstada  sel.  oc  so  i  l^nguhlijdar 
enda.  alltt  hnvkzvatn  j  hnuksaa  og  so  j  Jokulsá. 

Jtem  land  fyrer  austann  aa.  fra  valagile  oc  i  lækiun  fyrer 
vtann  Rsgeirsmerke. 

Jtem  allann  reka  fyrer  purkufelle  a  vopnaíiardarstrQnd. 
milltí  fvluvijkur  kambs.  oc  j  Strandhafnaraa. 

Jtem  þridiung  i  vidum  og  hual  fyrer  hamundarst^dum.  fra 
tangahorne  vtann.  oc  tii  framm  koma  huamms  hvs. 

Jtem  iiij  kluckur.  Tuenn  messoklæde.  kaleik  lijtinn  brak- 
adann.  ij  merke.  mariu  lýkneske. 

Anno  1454. 


117.  22.  Janúar  1455.        á  Möðruvöllum. 

SiGURÐR  príor  á  Möðruvöllum  krefr  af  Jóni  Finnbogasyni  alla 
þá  viðu,  sem  hann  hafi  tekið  af  Böggustaða  reka,  gefr  séra 
Katli  Grímólfssyni  umboð  til  þess  að  taka  við  þeim  og  kvitta 
fyrir  þá,  en  gefr  Jóni  fullar  sakir,   ef  hann  leggr  þá  eigi  aptr. 

AM.  Apogr.  226  eptir  frumritinu.  »OrginaIlenn  fylger 
MÖdruvalIaklaustri  i  HÖrgárdal,  og  hefi  eg  hann  til  láns  haft  af 
Lauritz  Skefving  klausturlialldara  ad  nefndu  klaustn«  (AM.).  Árni 
kallar  bréfið  »Bref  um  Bauggustada  Reka«.  Afskript  bréfsins  er  stað- 
fest:  rtþetta  fyrer  framan  og  ofanskrifad  bref  er  ordriett  og  stafriett 
ritad  epter  originalbrefe  skrifudu  á  kalfskinn,  oskðfnu,  oskornu, 
heilu  og  læselegu.  under  hveriu  originalbrefe  hanger  priorseus 
innsigle  brakad,  enn  vel  læselegt  ad  þeim  hluta  sem  þad  heillt  er. 
Um  þetta  allt  vitnum  vær  underskrifader,  sem  nefnt  originalbref  med 
athuga  hier  vid  samanbárum,  i  Hvamme  i  Hvammssveit  þann  5. 
Junii  Anno  1710.  Arne  Magnusson,  Kongl.  Majest.  Archiv-Secreterer. 
—  þordur  þordarson.  —  Ormur  Dadason«.  þá  lysir  Árni  innsigl- 
inu:  »Jnnsigled  hánger  under  brefenu,  enn  er  nærri  halft  afbroted. 
þar  i  stendur  sidklæddur  madr  halldande  i  vinstre  heude  á  ein- 
hveriu  hnðttottu.  so  sem  reykelses  kiere  eda  skál.  enn  á  bagal  (sem 
mier  synest:  þvi  þar  er  broted  af)    i    hægre    hende.      Jnnsigled  er 

oval,  og  er  inscriptionen  þesse:    S.  PRIORIS  CDOD þetta 

a  fyrre  sidu  innsiglessens  enn  su  sidare  eda  vinstre  er  afbroten«. 


1455.  BÖGGUSTAÐIR.    —   ÆTTLEIÐING.  129 

Vmm  boggustadi^). 

Eg  broder  sigurdr  prior  a  maudrwavllum  beider  ok  krefur 
hier  i  dag  af  þier  jon  finbogason  alla  þa  uidu  vegna  klausturs- 
ens  a  maudrwauUum  sem  þu  hefer  bvrt  flutt  edr  lated  burt 
flýtia  af  bauggustada  reka  fra  þui  fyrsta  er  þu  atter  jaurdina  a 
bauggustaudum  ok  til  þess  er  nu  er  komed.  reiknar  eg  ok 
eignar  klavstrinv  a  maudrwaullum  þria  hlvte  j  vidreka  ok  hual- 
reka  a  bauggustada  sande  rettsýne  vr  vxar  ose  þar  hun  hefer 
at  fornu  fallet  ok  vestur  at  steine  þeim  er  stendr  firir  sunan 
diupudeld-).  hefer  eg  feinget  sira  katle  grimolfssyne  fulit  ok 
lauglegt  vmbod  til  at  skipta  ok  med  at  taka  a  klaustursens 
uegna  ok  minna  auUum  þeim  vidum  sem  jon  finbogason  viU 
fram  leggia  ok  hann  kuittan  gefa  vm  suo  miketh  sem  hann 
med  tékur.  enn  ef  þu  vill  gripa  édr  hallda  leingur  klaustursens 
vidum  jon  finbogason.  þa  gefur  eg  þier  fullar  saker  a  bede 
hoia  kirkiu  uegna  ok  suo  maudrwallaklausturs.  hier  med  hefer 
ek  feinget  adr  nefndvm  sira  kattle  fullt  vmbod  til  at  lesa  þetta 
bref  firir  nefndvm  jone  finbogasyne. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  mitt  jnscigle  firir  þetta 
bref  scrifat  a  maudrwaullum  j  haurgardal  jn  festo  sancti  vin- 
cencii  martiris.  anno  domini  CD^  cd^  P  qvinto. 


118.  10.  Febrúar  1455.  i  Launguhlíð. 

Brandr  lögraaðr  Jdnsson  úrskurðar  löglega   þá    ættlei<ðing,  er 
Sigurðr  príor  Jónsson  ættleiddi  Jón  son  sinn. 

AM.  Fasc.  X,  ad  12,  frumritið  á  skinni.  Bréf  þetta  er  með 
innsígh  Brands  lögmanns  læst  saman  við  ættleiðslubréf  séra  Sigurðar 
príors  frá  3.  Febr.  1439  (Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  622).  Bréfið  er  prentað 
í  Tímariti  Jóns  Pétrssonar  IV,  73—74. 

Aullum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  siaa  edr  heýra. 
Sendhir.  brandur.  jonsson.  Laugmann  fyrir  Nordan  ok  uestan 
aa  jslandhi.  Quedio.  Guds.  Ok  sina  kunnigth  giorandhe.  ath  þaa 
eth  lidith  war  fraa  hingath  burdh  uors  herra  jhesu  christi. 
þusundh  fiðgur  hundruth  fimtiger  ok   fim    aar.   jn  festo  sancte 

')  Aptan  á  bréfinu  stóð  þetta;  ')  þannig. 

Dipl.  Isl.  V.  B  9 


130  ÆTTLEIÐING.   —  KAUPMÁLI.  1455. 

skolastice.  virginis.  j  nedre  laungu  hlíjdh  j  haurgaardal  aa  þing- 
stadh  riettum  aa  almenneligUíþingi  er  ek  hafde  þar  setth.  Kom 
fyrir  mik  jon  olafsson.  ok  tiede  fyrir  mier  ættleidingsbref  Sira 
sigurdar  jonssonar.  sonar  sins.  gr  þaa  war  priaur  aa  maudruuaull- 
um.  ath  hann  hafde  ættleidth  jon  sigurdarson.  son  sinn.  j  hueriu 
at  birtizth  ath  jon  olafsson  fadir  ok  laugarfe  fýR  nefndz  sira 
sigurdar  jonssonar.  hefdi  wpp  jatadh  arfe  þeim  sem  hann  stodh 
til  eptir  sira  sigurdh  aadr  nefndan.  Ok  suo  eige  síjdur  ath 
ættleidhingin  fýR  saugdh  for  fram  eptir  aullum  bokarinnar  ordh- 
um  þeim  sem  j  ættleidhingu  eiga  ath  vera  epter  laughum.  Ok 
þraattnefndur  jon  olaafsson  hafde  samþyckt  þessa  ættleidingh  ok 
giauf  me^d  handabandhi.  sem  j  ættleidingar  brefe  stendur.  Ok 
nu  sakir  þess  ath  jon  olaafsson.  tidth  nefndur.  beidde  ok  krafde 
migh  lagha  vrskurdar  hier  vpp  aa  huorth  þesse  ættleidhingh 
være  laugligh  edur  eige.  Ok  þui  ath  tilkaulludhum  þeim  hin- 
um  beztum  maunnum  er  hiaa  mier  voru  ok  mier  samþyckiaund- 
um.  Sagdha  ek  j  gudhs  nafne  amen.  COedh  fullum  lagha  vr- 
skurdhe.  Greinda  ættleidingh  stauduga  ok  laugliga.  Ok  suo  ætt- 
leidings  brefit  staudugth  ok  oobrigduliga  halldazt  eiga  CDedh 
aullum  sinum  greinum  ok  arthiculis.  Huerth  edh  hier  er  medh 
fest  þessu  minv  brefe  ok  jon  sigurdarson  niothande  eiga  ath 
vera  allz  þess  niettar  sem  laugin  lofa  fremst.  ath  ættleidhingur 
aa  ath  hafa  ath  laughum. 

Ok  til  sannindha  hier  vm.  Settha  egh  mitth  jnnscigle 
fyrir  þetta  vrskurdar  brefh  sem  skrifadh  war  j  sama  stadh  dagh 
ok  aare  sem  fýR  seghir. 


119.  16.  April  1455  i  Reykjarfirði. 

Helmingarfélags  kaupmáli    Jöns   Alexissonar   og   Bergljötar 
Jdnsdóttur. 

AM.  Fasc.  XIII,  20,  frumritið  á  skinni.  ÖU  innsighn,  fjögur 
að  tölu,  eru  dottin  frá  bréfinu. 

Jn  nomine  domini  amen 

lystizt  ok  stadfestizt  svo  felldur  kaupmale  j  millum  jons 
alexissonar  ok  bergliotar  jonsdottr  ath  þau  laugdu  med  seir(!) 
helmingarfelags    kaup    af   feingnum    peningum    ok   ofeingnum. 


1455.  KAUPMÁLf.   —   VfGSMÁL.  131 

attu  þau  þa  skilgetinn  erfingia.  er  þau  laugdu  þetta  felag  sin 
aa  millum.  gaf  huort  audrv  fiordungsgiof  þui  sem  ;leingur  lifdi. 
af  feingnum  peningum  ok  ofeingnum.  ð-th  þessum  vottum  hia 
verondum.  sira  sigurdi  jonssyni.  olafi|ionssyni.  joni  steindors- 
syni.  pali  nichulassyni.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  wær 
fyrnefnder  menn  vor  jnsigli  firir  þetta  kaupmalabref  er  skrifat 
war  j  Reykiarfirdi  j  isafirdi  vpp  aa  magnusmesso  sialfa  vm 
vorit  þa  war  lidit  fra  hingatburd  vors  drottins  jhesu  christi 
þushund  fiogr  hundrut  fimtiger  ok  fim  ar. 


120.  30.  Juni  1455.  á  alþingi. 

17.  Juli  1456.  á  Hofi. 

Brandr  lögmaðr  Jónsson  úrskurðar  Óla  Bjarnarson,  er  ófyrir- 
synju  í  hel  slö  Hallstein  forbjarnarson,  flytjanda  til  Noregs  á 
félegum  degi,  að  fá  landsvist  sína  af  konungi. 

IBfól.  67.  4to  bl.  43—44  með  hendi  séra  Eyjólfs  Jónssonar 
á  Völlum  (d.  1745);  MSteph.  60.  4to  bls.  12—13  einnig  með 
hendi  séra  Eyjólfs. 

(Utskript)  af  orskurdi  Brands  Iðgmanns  Jonssonar  um 
utanferd. 

011um  monnum  sem  þetta  bref  siaa  edr  heyra  sendir 
Brandr  Jonsson  Iðgman  nordan  og  vestan  aa  Islandi  kvedio 
guds  og  sina. 

kunnigt  giðrandi  at  þa  lidit  var  fra  hingatburdi  vors  herra 
Jesu  Christi  M  cd  1  ok  v  aar.  maanadagin  næstan  eptir  Petrs 
Messo  ok  Pæls  i  logrettu  a  Alþingi.  kom  fyrir  mic  Snoai 
Biarnarson.  beiddi  mic  og  krafdi  laga  orskurdar  uppaa.  hvort  Oli 
Biarnarson  brodir  hans.  er  j  hel  slo  Hallstein  f  orbiarnarson 
ofyrirsynio  veri  feriandi  fram  til  Noregs.  edr  ecki.  Svo  og  eigi 
sidr  byrti  hann  fyrir  mier  bref  undir  godra  manna  innsiglum. 
at  viglysing  var  Iðglig  dgmd.  og  d^mdar  b§tr.  og  goldit  hit 
fyrsta  sal  og  annat  eptir  domi.  en  þ§r  b§tr  sem  eptir  voro 
standi  j  fullri  borgun.  so  og  ei  sidr  gridin  voro  seld  fyrir 
ðUum  fr^ndum  hins  vegna.  og  konginum  luktr  sinn  þegn. 

Nu  sacir  þess.  at  rettarbot  Haconar  kongs  hliodar  sva. 
at  alla  þaa  vandreda  menn    sem    comaz   aa   kirkiunnar    naadir. 

9* 


132  VÍGSMÁL.   —  RÉTTARBÓT.  1455. 

skal  sektalyz  flytia  til  Noregs.  eptir  raadi  lögmanns.  og  þessi 
madr  Oli  Biarnarson  er  i  saatt  vid  heilaga  kirkiu  um  fyEgreint 
mannslag. 

þui  at  tilkölludum  þeim  betstu  monnum  sem  hiaa  mier  voro. 
og  mier  samþykkendum.  sagda  egj  Guds  Nafni  Amen.  med  fuU- 
um  laga  orskurdi.  Ola  Biaruarson  flytianda  og  friaalsliga  feria 
mega  aa  feligum  degi.  b^di  kongsins  og  erfingianna  hins  da^da 
vegna.  þar  j  Ricino.  og  dagþingi  sic  þadan  aa  mins  naadigarsta 
herra  kongsins  naad.  at  faa  sina  landsvist  fyrir  aadr  greint  vigs- 
maal  Hallsteins  í>orbiarnarsonar.  hveria  v^gd  og  myskun  hann 
vill  þar  aa  giðra  um  aadr  greint  maal  og  fari  þad  hradarsta  sem 
honura  kann  mðguligt  at  vera. 

Og  til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  inn  innsigli  fyrir 
þetta  orskurdar  bref.  skrifat  aa  Hofi  aa  Hofdaströnd  la^gardag- 
inn  næstan  fyrir  forlaaksmesso  aari  sidar  en  fyB  segir. 


121.  9.  Juli  1455.  i  Kálfsundi. 

Réttarbót  Kristjáns  konungs  hins  fyrsta  um  verzlunarfrelsi 
Hansakaupmanna  og  Hollendinga,  um  ránskap  á  sjó  og  landi, 
um  álögur  umboðsmanna  og  fangelsan  án  döms  og  laga. 

Réttarbót  þessi  kemr  eiginlega  íslandi  ekki  sérstaklega  við  aö 
öðru  en  því,  að  Marcellus  Skálholtsbiskup  er  einn  þeirra,  er  sam- 
þykkja  hana,  en  hún  er  ein  af  þessum  almennu  skipunum  handa 
öllu  Noregs  ríki.  Hvenær  íslendingar  hafa  farið  að  taka  hana  upp 
í  söfn  sín  er  óvíst,  þar  til  Magnús  Ketilsson  lætr  prenta  hana  í  laga- 
safni  sínu  I,  47 — 50,  og  hefir  hann  þá  eingan  góðan  texta  haft  af 
henni.  Prentar  hann  hana  í  tvennu  lagi,  en  á  báðum  stöðum  ódagsetta 
og  ártalslausa,  og  ekki  er  að  sjá,  að  hann  hafi  haft  fyrir  sér  neina 
gamla  íslenzka  þýðingu  af  bréfi  þessu.  Hér  er  nú  réttarbótin  prentuð 
eptir  Túnsbergsbók  Ny  kgl.  saml.  1642.  4to,  bls.  322—323,  skinn- 
bók,  og  er  þetta  ritað  c.  1470 — 1500,  en  til  samanburðar  er  höfð 
skinnbókin  1154.  Fol.  1  GI.  kgl.  saml.,  bl.  61b,  og  er  þessi  kafli 
hennar  frá  hór  um  bil  sama  tíma  (c.  1470 — 1500).  Eptir  þessum 
bókum  er  bréf  þetta  áðr  prentað  1819  í  Skandinaviske  Literatur- 
Selskabs  Skrifter  XVI,  172 — 174,  en  með  raungu  ártali,  því  að 
það  er  skakt  í  báðum  skinnbókunum  (í  Túnsbergsbók  1451,  og  í 
hinni  1460),  og  í  flestum  handritunum  er  bréfið  ártalslaust  með 
öllu.  Hér  er  ártalið  leiðrétt  eptir  Ny  kgl.  saml.  1644,  4to,  Ny 
kgl.  saml.  1073.  Fol.,  Thott.   1273.   Fol.,   AM.  333.  Fol.    og    AM. 


1455.  RÉTTARBÓT.  133 

80  4to,  sem  öll  eru  rituð  á  pappír  á  16.  öld,    en  í  fjölda  afskripta 
er  bréfið  til. 

Wy  Cristiarn  med  gudz  nadh  danmark(is)  norigis  wendis 
oc  gotes  konungh  greffwe  j  oldenborg  oc  delmenhorsth  wiUia 
allæ  j  waar  rike  norighe  byggiandhe  witherlicth  giðre  ath  aff 
þui  ad  wy  spurdhe  aþ  her  j  wart  rike  Norighe  war  wprisen  mis- 
semia  twedræcth  hat  oc  niid  mellom  ware  wndersate  ynbyrdis 
oc  swa  the  som  sek  vildhe  berghe  med  siglingh  kunno  ey  sit 
eghet^)  til  sios  niothe  fore  roof  offwerwaldh  oc*^)  wræt  her  giordis 
vndher  landhit. 

Thi^)  haffwa  wy  warit  til  motz  med  stædernæ  och^) 
bundhet  en  fast  stadug  friid  med  them.  Theslikæs^)  haffwa  wy 
oc  giort  med  hollendherne  som  holdes  skal  med  theris  kapmen 
oc  allæ  theris  siglingismen  som  wilia  sekia  tii  waræ  rikæ  Norighe 
oc  danmark  oc  haffwa  wy  nw  med  worth  ælskælighæ  raad  afi 
danmark  oc  norighe  lysth^)  kynnat  oc  kriat  ein')  ewinnelighen 
fridh  at  holdes  bade  til  land  oc  watn  med  riik  oc  fatik  j  wart 
rikæ  danmark  oc  norighe.  Oc  [forbiudhæ  wid^)  liif  oc  godz 
oc  al  welferdh  nokor  thenne  wor  frid  ad  brythæ  med  roof  raan 
ædher  offwerwald  hædhan  aff.  Giðr  thet  nw^)  nokor^^)  her 
effther  anthigia^^)  leek  eller  lerdher  ther  skal  offwer  honom 
rettes  som  offwer  en  fridbrytaræ^'^)  oc  raansman'^).  brythæ  oc 
nokor  mantz  swenæ  ædher  tiænæræ  wor  frid  wpa  fatik  edher 
riik  lærdher  eller  leik  oc  retther  hans  ædher  theiris  herra  ædher 
husbondhe  ey  strax  offwer  honom  ædher  them  som  then  sak 
kæristh^^)  eller  beuisth  wordher.  tha  skal  herræn  ædher  hus- 
bondhen  suara  hans  ædher  theris  brot  oc  ma  han  forgiðra  liiff 
oc  gotz  swa  for  sina  thienera  gerningh  som  han  samtykker  oc 
wil  ey  retthe  som  fore  sin  eighen  oc  fforbiutha  wy  nw  hoghe- 
lighæ  ware  foguthe  oc  vmbotzmen  ædher  nokon  annen  nokon 
fatik  edher  riik  [olagheligha  eller  omoghelighe  bescatte^^)  grype 
ædher  j  fengselstoorn  ædher  jarn  sættiæ^*^)  wthan   doom  ædher 


')  1154;  eyt  1642;  ^)  sl.  1154;  s)  Tui  1154;  *)  sl.  1642;  b.  v. 
1154;  »)  tækkæss  1154;  «)  sl.  1154;  ')  om  1J54;  ^)  [forbyudhandhe 
raed  1154;  ')  sl.  1154;  »°)  nokon  1154;  '')  antuigga  med  1154; 
'')  fridbryteræ  1642;  •»)  — men  1642;  '*)  kærd  1154;  ")  [olaglega 
skatta  eder  omðglega  beskatta  1154;  '•)  ath  sætia  1154. 


134  RÉTARBÓTT  1455. 

laghin  ær^)  foreganghen  wthæn  the  mæn  see^)  som  ey  vilia  lagh- 
om  swara  ey')  stefnor  sekia  ædher  ey  broth  sin  bethæ  ædher  oc 
[at  the  se  hiner  men*)  som  laghbok  waar  lofuar^)  ath  gripast') 
saklausth. 

Thetta')  skal  mackt  haífwæ  wm  aldher  oc  ewæ  thy  ath 
thet  æær  giorth  oc  gefifwet  med  radhe  oc  samtykt  radhaneythe 
wara  badhe  afl  danmark  oc  norighe.  Skal  thetta^)  brefí"  kynnas 
ofí'wer  alt  landit  hwar  SiOkiær  annan  med  laghom  oc  med  fridh 
oc  at  ændracht  bliffwer  j  wart  rike  manne  mellom  hædhan  aff 
oc  skulu^)  log[men  thetta  ritha  j  logböker  oc  dðma  her  lagh^") 
efter  eff  naudhsyn  kreffwer  oc  widher  kan  torffwas. 

Datum  in  passagio  nostro  kalfsundh  octaua  visitacionis  sancte 
marie  virginis^^)  gloriosæ^^)  anno  domini  [CD.  cd.  Iv.^^)  nostro 
sub  secreto.  presentibus  venerabilibus^^)  patribus  dominis^^). 

Torlauo  bergensi. 

COarcello  skalotensi^^). 

Gunaro  asloensi.  episcopis.  et  honorabilibus  viris. 

CDagistro  Olauo  electo  nidrosiensi. 

Juaro  preposito^'')  ecclesie  beate  CDarie  virginis  asloie^^). 

Olauo  nicolai. 

Harthviko*^)  krummedik. 

Colbirno^^)  gest. 

[Petro  nicolai. 

CDatia  iacobi*^). 

(írico  beronis'^^)  et 

henrico  johannis  militibus. 

Engelberto  stephani. 

herlaco**)  petri  armigeris  consiliariis  nostris  noruigis^*). 


^)  æræ  1154;  ^)  sl.  1154;  ^)  ædær  1154;  *)  [thel  at  hinir  mensee 
1154;  »)  1154;  laíTwær  1642;  «)  1154;  gripas  1642;  ')  1154;  Thette 
1642;  «)  1154;  thette  1642;  »)  1154;  skule  1642;  »0)[1154;  heíir  upp- 
haflega  gleymzt  í  1642  og  síðan  verið  ritað  á  spássíu  með  öðru  bleki, 
en  spássían  síðan  verið  skorin  og  skemdir  stafirnír;  ")  b.  v.  1154; 
*')  b.  V.  1644;  ")  [1644,  1073,  1273,  333,  80  (sbr.  inngang  að  bréf- 
inu);  CDcdlj  1642;  COcdlx  1154;  ^^)  honorabilibus  1154;  •»)  sl.  1154; 
••)  Skalholtensi  1154;  '')  Asloie  1154  (hér);  ")  sl.  1154  (hér);  »«)Hen- 
rico,  Uldall  34.  FoL;  '^)  kolberno  1154;  ^i)  Nicolai,  Uld.  34;  ^2)  [sl. 
1642;  b.  V.  1154,  Uld.  34;  ^S)  Herlao  1154,  Uld.  34;  ^4)  noruegis  1154. 


1456.  víGSMÁL.  135 

122  24.  Januar  1456.  á  Sveinstöðura. 

DóMR  tölf  manna  útnefndr  af  Egli  Grímssyni  um  vígsmál  eptir 
Halddr  Snorrason  og  Arvið  Mattheusson. 

AM.  Apogr.  716  með  hendi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna 
BBX  originali*  »á  l£álfskinn«.  Tólf  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu, 
en  þrjú  af  þeim  voru  dottin  frá,  þegar  Jón  hafði  það  í  höndum. 
Hann  lýsir  innsiglunum. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
gunlaugur  þorkelsson.  gisli  þorgilsson.  einar  hallfridarson^). 
ketill  þoruardzson.  arnijonsson.  haflide  iuarsson.  benedict  jons- 
son.  oddr  magnusson.  Örn  helgason.  brandr  magnusson.  jon 
einarsson  ok  are  bauduarsson  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt 
giorande  at  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jesu  christi 
CD.  cccc.  1.  ok  sex  ár  fostudaginn  næstan  fyrir  conuersio  sancte 
pauli  apostoli  aa  sueinstodum  j  hunavazþinge  aa  þingstad  rett- 
um  vorum  vær  j  dom  nefnder  af  ærligum  mane  egli  grimssyni 
er  þa  hafdi  kongs  syslu  j  hunauazþinge  at  dæma  huerra  suara 
edr  seckta  at  olafur  einarsson  yrde  skylldugur  ok  finboge  as- 
biarnarson  ok  berggur  jorundzson  yrde  skyllduger  vm  þa  attuist 
er  egill  grimsson  bar  til  þeirra  kongdomsius  uegna  eppter  ord- 
romi  ok  annara  manna  lysing  at  þeir  hefde  nær  verit  med  rad 
ok  styrk  aa  audkulustodum  i  suinadal  þa  er  aruidr  matheusson 
ok  haldor  snorrason  voru  oforsyniu  j  hel  slegner.  nu  saker  þess 
at  fyrr  greinder  menn  olafur.  finnbogi  ok  berggur  lagdu  sig 
þar  sem  logliga  stefnda  med  handabande  huorra  suara  edr 
seckta  þeir  yrde  kongdominum  skyllduger  vm  adr  greint  mal 
ok  þui  dæmdum  vær  fyrr  nefnder  domsmenn  adrgreindum 
monnum  olafui  einarssyni.  finboga  asbiarnarsyni  ok  berggi  jor- 
undzsyni  tylftareid  þar  vppa  stadinn  aa  þinginu  at  þeir  hefde 
eigi  ridit  med  þann  hug  til  kulu  at  halldor  snorrason  ok  arfuidr 
matheusson  skylldu  vera  life  sinu  ath  firr  edr  nockure  skomm 
ath  nærr  ok  huorke  hefde  þeir  slegit  þa  ne  stungit  ne  rad  edr 
dad  til  gefit  ath  þeir  skylldu  faa  sair  edr  bana  þann  dag  er 
þeir  voru  j  hel  slegner    ok    egil  grirasson  skylldugan  ath  taka 


')  Á  innsiglinu  stóð:  S.  EINARI  HALLFREDI.  þ.  e.  Sigillum  Ein- 
ars  Hallfreðarsonar. 


136  HARÐBAKR.  1456. 

af  þeim  sud  uordinn  eid.  enn  ath  eidinum  unnum  dæmdum  vær  titt- 
nefnda  menn  olaf.  finnboga  ok  bergg  aullungis  kuitta  ok  akæru- 
lausa  vm  adrgreint  vigsmal  ok  attuist  bæde  fyrir  kongi  ok 
frændum  hinna  uegnu,  suo  ok  eigi  sidr  uoru  vær  fyrr  sagder 
domsmenn  nærre  at  egill  grimsson  tok  suo  uordna  eida  af 
adr  greindum  monnum  sem  þeim  voru  dæmder  þar  vpp  aa 
stadin  sama  dag  þar  sa  þinginu. 

ok  til  sanninda  hier  vm  sættu  vær  fyrr  nefnder  doms- 
menn  vor  insigli  fyrir  þetta  bref  giort  j  sama  stad  deigi  ok 
are  sem  fyrr  seger. 


123.  17.  Marts  1456.  á  Hólum. 

GoTTSKÁLK  biskup  á  Hólum  selr  Einari  ábóta  á  Munkaþverá 
jörðina  Kaldbak  á  Melrakkasléttu,  er  Hólastaðr  á,  að  frátekn- 
um  reka,  en  ábóti  gefr  í  mót  jörðina  að  Dýjum  í  Grenjaðar- 
staðaþingum. 

AM.  Fasc.  XIV,  5,  frumritið  á  skinni.    InnsiglÍD  eru  dottia  frá. 
AM.  Apogr.  2997  (eptir  frumritinu). 

kavp  vm  hardbak^). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
þorsteinn  ionsson  ok  ion  broddason.  prestar.  kolli  magnusson 
ok  þorgeir  olafsson.  leikmenn.  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt 
giorandi  at  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  ihesu 
christi  þushundrud  fiogr  hundrud  tímtiger  ok  sex  ar  a  holum 
j  hialltadal  miduikudaginn  næsta  fyrir  festum  sancti  chutberti 
episcopi  uorum  uer  j  hia  saum  ok  heýrdum  a  kaup  ok  handa- 
band  uirduligs  herra  gothskalks  med  guds  nad  biskups  a  hol- 
um  af  einne  alfu  ok  brodr  einars  abota  a  munkaþuera  af  ann- 
ari  at  suo  fyrir  skildu  at  greindr  herra  biskip  gothskalk  selldi 
nefndum  einare  abota  iðrdina  hardbak  er  liggur  a  melracka 
slettv  j  hola  stadar  kirkiu  sokn  raed  ollum  þeim  gaugnum  ok 
gædum  sem  greindri  iordu  fylger  ok  fýlkt  hefer  at  fornu  ok 
nýiu  ok  heilug  holakirkia  uard  fremst  eigandi  at  epter  Iðgum. 
fyrir  utan  þat  ef  hun  ætti  þar  nöckut  af  rekum  fyrir    greindri 

*)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1456.  NÚPSDALSTUNGA.  137 

iðrdu.  þat  skilldi  herra  biskupinn  fra  iðrdunni  sier  ok  heilagri 
hola  kirkiu.  Her  i  moti  gaf  abotenn  iðrdina  at  dyium  er 
liggr  i  greniadarstadarþingum  med  ollum  þeim  gðgnum  ok 
gædum  sem  greindri  iðrdu  fýlger  ok  fýlkt  hefer  at  fornu  ok 
nýiu  ok  einar  aboti  uard  fremst  eigandi  at  epter  Iðgum.  skilldi 
huor  þeirra  hallda  til  laga  þeirri  iðrdu  er  keýpti.  ok  huor 
svara  lagariptingum  a  þeirri  iðrdu  er  selldi. 

ok  til  sanninda  her  um  settum  uer  uor  incigli  fyrir  þetta 
bref  skrifat  j  sama  stad  degi  ok  ari  sem  fýrr  segir. 


124.  19.  Marts  1456.  á  Hólura. 

HúSTRÚ  Solveig  forleifsdóttir  selr  Gottskálki  biskupi  á  Hölum 
jörðina  Núpdalstungu  í  Núpsdal  fyrir  gangandi  fé  og  lausafé. 

AM.  Fasc.  XIV,  2,    frumritið  á  skinni.      prjú    innsigli    brákuð 
eru  fyrir  bréfinu.     Hin  eru  dottið  frá. 

Bref  vm  nvpsdalstvngv^). 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heýra  senda 
sira  þorstein  jonsson  radzmann  heilagrar  hola  kirkiu.  jon 
broddason.  þormodr  olafsson.  prestar.  [hakon  einarsson.  kolli 
magnusson  ok  þorgeir  olafsson.  leikmenn.  kuediu  guds  ok  sina 
kunnigt  giorandi  ad  sub  anno  gracie  CD.  cd°.  P.  sexto  fria- 
daghin  næsta  fyrir  palmadagh  a  holum  j  hialltadal  uorum  uer 
j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband.  af  eine  alfu  herra 
gothskalks  med  guds  nad  biskups  a  holum.  gn  af  annare  alfu 
hustru  solueigar  þorleifsdottur.  ath  suo  fyrirfskildu  ath  greind  sol- 
ueig  seldi  herra  gothskalk  til  fullrar  eignar  halfa  jordina  nvp- 
dalstvngv  er  liggr  j  nupsdal  j  nups  kirkiu  sokn  med  ollum 
þeim  gðgnvm  ok  gædum  sem  greindri  halfri  jordu  fýlger  ok 
fýlgt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu  ok  fyr  nefnd  solueig  uard  fremzt 
eigande  ath.  Her  imot  gaf  herra  gothskalk  titt  greindre  sol- 
ueigu  .xuij.  malnýtv  kugilldi  ok  .uiij.  hundrud  j  smiori.  xiij. 
fiordunga  fyrir  huert  hundrat.  skýlldu  oU  kugilldin  Ivkazt  ath 
næstum  fardogum  ok  .u.  hundrut  j  smiori.  ^n  ,iij.  hundrud  j 
smiori  ath  næsta  hausti.  Skýlldi  þrattgreind  solueig  suara  laga- 

')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


138  VESTMANNAEYJAR   OG   MARCELLUS.  1456. 

riptÍDg  aa  greindri  halfri  jordu.  gn  herra  gothskalk  hallda  henne 
til  lagha. 

Ok  til  sanninda  her  settum  uer  fýrnefnder  menn  uor  in- 
cigle  fyrir  þetta  bref  skrifa(t)  j  sama  stad  deghi  ok  ári  sem 
fýr  seger. 


125  4  April  1456.       i  KaupmannahöÍQ. 

Kristján  konungr  hinn  fyrsti  fær  Marcellusi  Skálholtsbiskupi 
Vestmannaeyjar  að  léni  með  öllum  rétti  og  reutu,  tekjum  og 
tíundum. 

Barthohns  safn  B.  Fol.  bls.   167  —  168,  skr.  c.   1690.    Prentað 
í  Scriptores  rerum  Danicarum  VIII,   390. 

Littera  Regalis  super  insula  Westmanoer  in  terra  Islandie 

situata. 
Nos  Cristiernus  dei  gratia  et  cetera.  ad  omnium  et  sin- 
gulorum  notitiam  deducimus,  et  deduci  volumus  per  presentes, 
qvod  nos  proprio  motu  et  ex  certa  scientia,  Reverendo  in  Christo 
patri  domino  Marcello  Episcopo  Scalholtensi  consiliario  nostro 
et  predilecto  in  aliqvalem  recompensam  suorum  fidelium  obse- 
qviorum  qve  nobis  et  corone  nostre  Norvegie  fideliter  exhibuit, 
dedimus  et  ad  vitam  suam  donavimus  et  infeudavimus  iusulam 
nostram  Westmanoer  in  terra  nostra  Islandie  situatam  cum 
omnibus  suis  iuribus,  redditibus,  et  pertinentiis  suis  cuiuscunqve 
conditionis  existant,  qvos  volumus  et  decernimus  tantummodo 
per  ipsum  vel  suos  deputatos  coUigi  levari  et  optincri,  ac  in 
usum  suum  absqve  aliqva  conditione  converti.  Concedentes 
nichilominus  dicto  Episcopo  plenarium  arbitrium  et  liberam 
potestatem  de  dictis  redditibus  cuiuscunqve  generis  sint,  pro 
sue  libito  disponere  voluntatis,  et  liberam  licentiam  habeat  (ad) 
vendendum  infra  Yslandiam  et  extra  eciam  mercatoribus  secum 
pacisci  volentibus,  undecunqve  extiterint  seu  pervenerint,  ut 
valeat  dictos  redditus  vel  partem  ipsorum,  in  qvantum  eis  a 
prefato  Episcopo  vel  suis  deputatis  et  a  nullo  alio  promissum 
et  concordatum  extiterit;  salva  cum  libertate  pMrie  nostre  et 
terre  nostre  Yslandie  ac  indigenarum  eiusdem :  qvod  proptcrea 
in  aliis  nulla  hominibus  nostris  per  dictos  mercatores  violencia 


1456.  LÖGMANNSBRÉF.  139 

inferatur.  Qvo  propterea  mandamusomnibus  et  singulis  officialibus, 
advocatis,  legiferis  nostris,  et  cunctis  habitatoribus  terre  nostre 
Yslandie  prefate,  et  omnibus  adventantibus,  sub  pena  gratie 
nostre  et  aliis  penis  in  eorum  bonis  infligendis,  qvatenus 
de  dicte  insule  Westmanoer  bonis,  decimis,  et  redditibus  inde 
provenientibus  deinceps  nemo  preter  prenominatum  Episcopum 
vei  deputatos  per  ipsum,  sé  audeat  pacto  aliqvo  intromittere, 
seu  aliqvam  inferre  iniuriam  vel  gravamen.  Jn  qvorum  testi- 
monium  sigillum  nostrum  Regale  secretum  presentihus  est  ap- 
pensum. 

Datum  in  castro  nostro  Hafnensi  Dacie  anno  domini 
millesimo  qvadringentesimo  qvinqvagesimo  sexto,  dominica 
Qvasimodogeniti  octava  dominica  refectionis. 


í 


126.  6.  April  1456.  á  Syðrum  Ökrum. 

Bréf  fjögurra  manna,  sem  votta,  að  Oddr  Ásmundarson  fékk 
Torfa  hirðstjóra  Arasyni  part  úr  f  orleiksstöðum  í  Skagafirði,  fyrir 
það,  að  hann  hafði  útvegað  Oddi  lögmannsbréf  frá  konungi. 

AM.  Fasc.  XIV,  6,  transskript  á  skinni  frá  18.  Maí  1470. 
Prentað  í  Safni  II,   176. 

OUum  monnum  þeim  sem  (þetta)  bref  sia  edr  heyra  senda. 
olafur  grimsson,  eigill  bessason.  jon  gudinason  ok  þorgeir  jonson. 
kuediu  gudz  ok  sina  kunnigth  giorandi.  athþa  erlidit  var  fra  hingat- 
burd  vors  herra  jhesu  christi  þusund  fiogr  hundrut  fimtiger  oksex 
ar.  þridiudagen  næsta  epter  pascha  vika  ca  sydrum  aukrum  j  skaga- 
firde.  vorum  vær  j  hia.  saum  ok  heýrdum  ca  ord  þeirra  ok  handa- 
band  af  einne  alfuo  torfua  arasonar  af  vopn.  hirdstiori  nordan 
ok  vestan  m  jslandi.  enn  oddz  asmundzsonar  af  annare  ath 
suo  fýrir  skildu.  ath  oddr  fieck  torfua  arasyni  til  fullrar  eignar 
tuttugu  hundrut  j  jordunni  þorlleikstaudum  er  liggur  j  mýkla- 
bæiar  kirkiusokn.  med  aullum  þeim  gognum  ok  gædum  sem 
greindum  jardar  parte  fýlger  ok  fýlgt  hefer  ath  fornu  ok  nýiu 
ok  hann  vard  fremzst  eigandi  ath.  fyrir  þann  sama  kostnad  ok 
armædu  er  greindr  torfe  hafde  sott  ok  uth  leýst  logmanz  bref 
fyrir  adr   greindan    odd  asmundsson    med   vors   nadugs    herra 


140  PRÓFENTUBRÉF.  1456. 

koDgs  kristierns  hanganda  jncigli.  kenndizt  ok  oddr  j  sama 
handabandi  at  hann  hafdi  fulla  peninga  vpp  borit  fyrir  adr 
greindan  jardar  part  suo  honum  vel  ca  nægde  af  opt  nefndum 
torfua  arasyni. 

skýlldi  oddr  asmundzson  suara  lagaripttingu  ai  greindum 
jardar  parte  enn  torfue  hallda  til  laga. 

samþýckte  eiginkuinna  oddz  asmundzsonar  gvdlaug  finboga- 
dotter.  allann  þennan  þeirra  fyr  scrifuadan  giorning  med  handa- 
J»andi. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  sette  oddr  asmundzson  sitt  jn- 
,cigli  med  vorum  jnciglum  fyrir  þetta  bref  sem  giort  var  j  sama 
fitad  deigi  ok  ari  sem  fyr  seiger. 


127.                        25.  April  1456.  á  Hólum. 

Prófentubréf  Ásgríms  Jónssonar,  þar  sem  Gottskálk    biskup 

tekr  hann  til  prófentumanns    á   Hölum  með   jörðunni  Tjörn  í 
Aðaldal  sem  gjöf  til  Hólastaðar. 

Biskupsskjalasafn  3.  Fol.  bls.  97,  bréfabók  skr.  1641  — 42  fyrir 
J)orlák  biskup  Skúlason;  afskript  þar  eptir  er  meðal  fornbréfaaf- 
skripta  Árna  38.  Er  bréfið  tekið  eptir  transskripti  sex  presta 
gerðu  á  Hólum  4.  Júní  1491. 

Víj  gotskalk  med  guds  nad  biskup  a  holum  j  hialltadal 
giorum  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefe 
ath  uí  haufum  tekit  asgrim  jonsson  til  profentumanz  vpp  a 
holastad  suo  leinge  sem  han  lifer  j  suo  mata  ath  han  gefur 
med  samþýcke  gudrunar  magnusdottur  eiginkonu  sinnar  jord- 
ena  tiornn  j  adaldal  er  liggr  j  nesþingum  med  aullum  þeim 
gaugnum  ok  giædum  sem  adr  greindre  jordu  fýlger  ok  fýlgt 
hefer  ath  fornu  ok  nýo  ok  hann  uard  fremzt  eigannde  ath. 
stadnum  aa  holum  til  æuinnligrar  eignnar  unndann  sier  ok  sin- 
um  erfingium.  skýllde  fýrnefndur  asgrimur  koma  a  profenntuna 
ath  lidnum  þrennum  tolf  manudum  fyrer  utan  þria  manade.  skal 
hann  sitia  mega  aa  stadnum  j  þessum  adrgreindum  tima.  skal 
hann  hafa  hus  a  stadnum  sidan  hann  kemur  j  fuUa  setu  j  adr 
greinda  profentu  þau  sem  kaullud  eru  jonshus.  Skal  hann 
hafa  sænng  ok  kistu  til  stadarens  en  stadrenn   eignnazt    huort 


1456.  FASTNANARMÁL.  141 

tueggia  epter  hann  fram  lidenn.  Skilde  asgrimur  sier  tuituga 
uod  aa  hueriu  are  sidan  hann  kemur  a  titt  nefnda  profentu  ok 
skiæde  epter  gaumlum  uaiia.  Suo  ok  ei  sidur  skal  hann  hafa 
hest  ok  ku  med  heimrekstre  j  stadarens  haugum  ok  þionustu- 
konu  j  sinum  husum  ok  legge  sialfur  kost  fyrer  hana.  enn 
sialfur  skal  hann  hafa  sæmeligt  bordhalld  sem  dandemanne  ber 
a  stadnum. 

Ok  tii  sannennda  hier  um  settum  uí  uort  jnncigle  fyrer  þetta 
bref  er  skrifat  uar  a  holum  j  hialtadal  jn  festo  marci  ewangeliste 
anno  domini  CD^  cd*^  P  sexto. 


128.  24.  Mai  1456.  á  Möðruvöllum. 

EiNAR  Árnason  sýslumaðr  í  fingeyjarþingi  vottar,  að  forsteinn 
Oddsson  hafi  fyrir  tveim  árum  svarið  fyrir  sér  fullan  bókareið, 
að  hann  hefði  verið  hjá  í  Reykjahlíð  fyrir  tíu  vetrum  (1444), 
að  forsteinn  Einarsson  festi  Björgu  Guðmundsdóttur  sér  til 
eiginkonu  eptir  guðs  lögum. 

AM.  Fasc.  XIV,  1,  fruQiritið  á  skinni.  Brot  af  fyrsta  inn- 
siglinu  er  fyrir  bréfinu.  Hin  eru  dottin  frá.  AM.  Apogr.  3165 
(eptir  frumritinu).  Bréf  þetta  er  árfært  ýmislega  í  bréfabókum: 
1446,   1454,  1456  eða  1476.     Sbr.  Sýslumæf.  I,  29. 

I>at  gerer  ek  einar  arnason  godum  monnum  kunnigt  med 
þessu  minu  brefi  aa  faustudagen  næsta  fyrir  fardagaviku  nu  fyrir 
tueimur  arum  a  greniadarstaudum  j  þeianndadal  sor  þosteinn 
oddzson  fullan  bockareid  fyrir  mier  at  hann  hefdi  verit  j  hia 
ok  heyrt  aa  j  stofunne  j  Reykiahlid  nu  fyrir  .x.  vetrum  at  þo- 
steinn  einarsson  ed  sagdur  er  feste  biorgu  gudmundardottur 
sier  til  loglegrar  eigenkonu  at  guds  laugum  Ok  til  sannennda 
hier  um  setta  ek  mitt  jnsigle  fyrir  þetta  bref  med  þeirra  godra 
mana  jnsiglum  hier  er  med  fest  vigfuss  þosteinssonar  ok 
amunda  ionsonar  ok  vid  vissum  at  greindur  einar  hafdi  þa 
mins  herra  kongsens  syslu  ok  vmbod  j  þingeyarþinge.  Var 
þetta  bref  gert  aa  CDaudruvauIIum  j  eyiafirde  manvdagen  næsta 
efter  Jnpennthekoste  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra 
jesu  christi  þusund  .cccc.  fimtiger  at  ok  .vi.  aar. 


142  BRÉFSÁGRIP.  —  ÁSGARÐR.  1456. 

129.  27.  Maí  1456         i  Kaupmannahöfn. 

Kristján  konungr  hinn  fyrsti  ritar  Alfons  konungi  í  Aragoníu 
bréf  um  ýmsa  hluti.  en  kveðst  búast  við  nýjum  skærum  miUi 
sín  og  Englakonungs:  »Expectamus  cum  rege  Anglorum  nova 
dissidia  propter  terram  nostram  Yslandie,  unde  incitari  timemus 
ad  sibi  dissidentiales  litteras  destinandum.*  Að  öðru  leyti 
snertir  þetta  bréf  ekki  Island. 

[Scriptores  rerum  Danicarum  VIII,  267—269    eptir  handriti  í 
Bartholins  safni  B.  Fol.]. 


130.  1456. 

Kristján  konungr  hinn  fyrsti  ritar  Johannesi  kardinála  við 
sancti  Angeli  kirkju  bréf,  einkum  viðvíkjandi  Henriki  Kaldi- 
syni,  og  um  styr  þann,  sem  af  honum  stóð  með  klerkdómin- 
um  í  Noregi;  að  lyktum  getr  hann  íslands  á  þenna  hátt: 
»Nam  Rome  per  qvendam  Ericum  Swecum  hospitalis  S(ancte) 
Brigide  rectorem,  in  regnis  nostris,  precipue  in  Yslandia  multe 
novitates  presumentur,  sicut  in  informatione  presentibus  intro- 

clusa   videre   poteritis Anno    domini    MCCCCLV(I) 

nostro  sub  regali  secreto.* 

[Scriptores  rerum  Danicarum  VIII,    369—370    eptir  handrita- 
safni  Bartholins  B.  Fol.l. 


131.  30.  Maí  1456.  á  Mel  í  Miðlirði. 

Skúli  Loptsson  gefr  Guðna  Jónssyni  ^systursyni  sínum«  sex- 
tigi  hundraða  til  kvonarmundar  og  skilr  þar  í  hálfan  Ásgarð 
í  Hvammssveit. 

Kriegers  safn  2.  4to  bls.  187—188  meö  hendi  Styrs  þor- 
valdssonar,  c.  1700. 

Bref  ad  Asgardur  hálfur  var  gefinn  Gudna  Jonssyni. 

í>ad  giðre  eg  Skuli  Loptsson  godum  monnum  kunnigt  med 
þessu  mijnu  brefi  ad  eg  hefi  gefid  Gudna  Jonssyni  systursyni 
mijnum  .Ixc.  uær  hann  giptir   sig.  |,af  mijnum  peningum.    skal 


1456.  TORFASTAÐIR.  ]  43 

þar  j  skilifi  xxiiijc  j  Jördu  j  Hvams  kirkiusokn  i  Hvams  sveit. 
eda  hálfur  Ásgardur.  er  þad  svo  ad  hann  giptir  sig  i  þann 
stad  sem  eg  vil.  þa  skal  eg  giarnan  betur  tilleg(g)ia.  Og  til  sann- 
inda  hier  um.  setta  eg  mitt  Jnnsigli  fyrer  þetta  bref  er  skrifad 
var  á  Mel  j  midfijrdi.  sunnudaginn  næstaii^eptir  Dyradag  Anno 
Domini  03.  cd^.  L.  sexto. 


132.  13.  Juli  1456.  á  Galtarlæk. 

ViTNisBURÐR  Jóns  prests  Oddssonar  um  landamerki  Torfastaða 
í  Biskupstungum. 

Landsbókasafn  108.  4to  bls.  403—405  með  hendi  séra  Jóns 
Haldórssonar  í  Hítardal  eptir  afskript  staðfestri  10.  Marts  1646  í 
Skálholti  af  séra  Salomoni  Jdnssyni  og  séra  Böðvari  Sturlusyni.  Sbr. 
bréf  Ögmundar  biskups  frá  7.  Apr.  1539,  Gizurar  biskup  frá  10. 
Júlí  1543,  Gísla  biskups  Oddssonar  frá  5.  Marts  1635.  Ennfremr 
vitnisburð  frá  12.  Nóv.   1615  og  12.  Febr.   1616. 

Vitnisburdur  Sira  Jons  Oddssonar  Ánno  1456. 

í>ad  giðre  eg  Jon  preatur  Oddsson  godum  monnum  vitur- 
legt  med  þessu  mijnu  opnu  Brefe.  þa  er  lidid  var  fra  hingadburd 
vors  Herra  Jesu  Christi  1456  ár  á  þridiudagenn  næstann  effter 
Translationem  sancti  Benedicti  á  Galltarlæk  i  Byskupstungum. 
ad  Magnus  Gislason  handfeste  mier  so  fallenn  vitnisburd.  sem 
hier  seiger. 

ad  lækur  sa  er  fellur  ur  Flokatiorn.  og  kalladur  er  Fliots- 
lækur.  riede  landamerkium  i  millum  Torfastada  og  ytra  fliots 
og  gardur  sa  er  liggur  fyrer  nedan  fliotsgötv  og  vestur  ad 
Steckiagilenu.  og  lækur  sa  er  fellur  austur  ur  gilenu  i  adur- 
greindan  fliotslæk.  riede  landamerkium  i  mille  Torfastada  og 
Keykiavalla.  sijdan  riede  landamerkium  gata  su  er  liggur  ad 
Klofningum  fyrer  ofan  Torfastadaholm.  og  Torfastader  ætte  alla 
veide  i  læknum  ofan  fra  götunne.  og  so  allar  eingiar  og  lands- 
leg  ofan  fra  Klofningum  og  so  vestur  med  vijkenne  ad  garde 
þeim  er  geingur  fyrer  austan  Tuned  i  Hrosshaga.  So  og  hefdu 
þeir  sem  a  Torfastodum  höfdu  bued.  lated  rista  lena  Torf  austur 
med  vijkenne. 

Jtem  sagde  adurnefndur  Magnus  ad    kot   þad.    er  liggur  i 


144  TORFASTADIR.  1456. 

mille  Reykiavalla  og  Hrossbaga.  hiete  mulatun.  og  hefdi  þad 
eignad  verid  kyrkiunne  a  Torfastðdum. 

Jtem  sagde  offtoefndur  Magnus.  ad  gardur  sa  er  geingur 
fyrer  austan  Hrosshaga.  og  upp  ad  Klofnalækiar  botnum.  þess 
er  fellur  fyrer  austan  Miklahollt.  være  landamerkisgardur  i  millum 
Skálbollts  og  Torfastada.  og  þesse  landamerke  bðfdu  honum 
st^gd  vered  af  forlake  preste  Gijsurarsyne  og  Einare  preste 
Halldorssyne.  er  bued  höfdu  á  Torfastðdum.  og  af  Bijrne  f>or- 
steinssyne.  er  bued  hafde  i  Hrosshaga  og  á  Eystra  Fliote. 

Jtem  sagde  tijttnefndur  Magnus.  ad  ádurnefndur  Biðrn  hefde 
sagt.  ad  Torfastader  ætte  stodhrossa  beit  inn  ad  nedra  Reyk- 
hoUte  á  vetur.  Eystra  Fliot  ætte  tvijtuga  gröf  til  Torfskurdar 
hia  Einbua  i  Torfastada  jðrd. 

Jtem  sagde  tijttnefndur  Magnus.  ad  þetta  være  jskylldá. 
ad  þeir  ættu  ad  veria  allar  eingiar  med  vijkinne  stadarins  á 
Torfastðdura.  er  bygge  á  Reykiavöllum.  og  Torfastader  ættu 
heystðdu  á  Reykiavallargarde.  Hier  i  mot  skule  Reykiaveller 
hafa  hálfft  stackeinge.  er  liggur  i  miUum  Fliotslækiar  og  Hvera- 
læksins  ytra  og  manadar  beit  i  annad  mál  nordur  vid  floka- 
tiðrn.  og  hrijsrif  á.  x.  hesta.  Sagdest  offtnefndur  Magnus  hafa 
verid  vistum  a  ReykiavðUum  og  alldrei  leiked  hafa  hier 
á  nockur  tvijmæle,  og  hier  effter  sagdest  hann  sveria  vilia  ef 
þurfa  þætte.  Bad  eg  Jon  prest  Jonsson  godrar  minningar  þess 
sama.  er  upp  var  fæddur  og  lærdur  i  SkalhoUte.  og  sijdan 
leinge  kyrkiuprestur.  enn  þa  officialis  h(eilagrar)  Skálhollts 
kyrkiu.  ad  rijda  á  fyrrskrifud  landamerke.  og  hann  kom  og 
offtsagdur  Magnus.  urdu  þeir  á  alla  hlute  samþicker.  effter  þvi 
sem  offtskrifadur  Magnus  hafde  ádur  og  þa  fram  sagt.  um 
offtskrifud  landamerke. 

Sagde  ádurnefndur  Jon  prestur  og  officialis.  ad  þa  er  Erlendnr 
sveinaformadur  bio  á  Torfastodum  hefde  hann  hafft  net  i  fliots- 
lækiar  ose.  og  alldrei  ad  vered  funded. 

Og  hier  effter  vil  eg  sveria  ef  þurfa  þicker. 

Og  til  sanninda  hier  um  sette  eg  mitt  Jnnsigle  fyrer  þetta 
vitnisburdar  Bref.  er  skrifad  var  á  í>ingvelle  in  festo  Sancti 
Urbani  et  Martyris  Anno  Domini  CD[ ^) 

^)  [hér  hefir  ekki  verið  skrifað  meira  af  ártalinu.  Urbansmessa 
er  25.  Mai. 


1456.  JABÐAKAUPABRÉF.  145 

133.  7.  August  1456.  á  Skarði. 

Björn  I>orleifsson  bandleg^r  Jdni  forlákssyni  til  fuUrar  eignar 
jörðina  Vogatungu  í  Leirárkirkjusókn  og  kvittar  Jón  um  and- 
virði  jarðarinnar. 

Bisk.  Isl.  Skalh.  Fasc.  XVI,  1,  frumritið  á  skinni.  Fjögur 
innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá.  AM. 
Apogr.  Nr.  2479,  með  hendi  Arna  Magnússonar  »accurate«  eptir 
frumbréfinu. 

J>at  giðrvm  vær  oddr  prestr  sveinsson.  jon  sveinsson. 
einar  þordarson.  ormurjonssongodvm  monnum  kvfjigt  med  þessv 
voru  brefi  at  vær  vorum  j  bia  söavm  og  beyrdum  aa  vid  navðtit 
j  gagnstðd  fyrir  nedan  skard  laa  skardstrðnd  olafsmessv  fyrri  þa 
er  lidit  var  fra  bingatburd  vors  berra  ibesu  cbristi  þvsund 
fiðgur  bundrvt  fimtigir  og  sex  mr  at  biðrn  þorleifsson  baudlagdi 
joni  þorlákssyni  til  fullrar  eignar  jordina  vogatungu  er  liggr  j 
leiraar  kirkiusokn  med  ollvm  þeim  gðgnvm  og  gædvm  er  greindre 
iðrdu  fylgir  og  fylgt  befir  at  fornv  og  nyv  og  bann  vard  fremst 
eigande  at.  og  j  þessu  sama  bandabandi  meókendizt  nefndr 
biðrn  þorleifsson  at  bann  befdi  fuUa  peninga  og  alla  vppborit 
fyrir  nefnda  iðrd  vogatungu.  þvi  bandlagdi  adrgreindr  biðrn  jone 
þorlakssyni  fyrr  greinda  iðrd  ollungis  kuitta  og  aakærulausa 
fyrir  sier  og  ollum  sinvm  Iðgligvm  epterkomendum.  og  til  sann- 
irida'biér  vm  settum  vær  fýrr  nefnder  menn  vor  jnsigli  fyrir 
þetta  bref  skrifat  aa  skardi  aa  skardstrðnd  lavgardag  næsta'fyrir 
lorenciusmessv  aa  sama  aari  sem  fyrr  seger. 


134.  10.  August  1456  á  H6lum. 

AsGRÍMR  I>orkelsson  selr  Gottskálki  Hólabiskupi  á  staðarins 
vegna  á  Hólum  jörðina  Steinnýjarstaði  fyrir  jörðina  í  Haga- 
nesi  við  Mývatn. 

AM.  Fasc.  XIV,  3,  frumritið  á  skinni.  Sex  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öU  dottin  frá,  nema  tvö.  Bréfið  er  með 
sömu  hendi  og  Fasc.  XIV,  4.  AM.  Apogr.  3166  (eptir  frumritinu). 

Vm  ste(i)nnyiastader^). 
fat  giorum  uier  sira  þorkell  gudbiardsson.  þorsteinn  jons- 

^)  Aptan  á  bréfiuu  með  fornri  hendi. 

Dipl.  Isl.    V.  B.  10 


146  jardaKaupabréf.  1456. 

son  radzmann  heilagrar  holakirkiu.  sueinbiorn  þordar(son) 
prestar.  torfe  arason  af  uopn  hirdstiore  nordan  ok  vestan  a 
jslande.  dade  arason.  sigmundur  einarsson  leikmenn  godum  monn- 
um  viturligt  med  þessu  voru  bref(i)  ath  þar  vorum  vier  j  hia  sa- 
um  ok  heyrdum  sa  ord  þeirra  ok  handaba(nd)  vors  nadugs  herra 
biskup(s)  gottskalkz  ok  asgrims  þorkellssonar  ath  suo  firir  skilldu 
at  asgrimur  þorkelsson  sellde  biskupenum  aa  stadarens  vegna  aa 
holum  jaurdena  aa  8te(i)nnyiarstaudum  er  liggur  aa  skagastraund 
j  hofs  kirkiu  sokn  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  giædum  er 
greindre  jordu  fyllger  ok  fyllgt  hefer  at  fornu  ok  nyiu  ok  as- 
grimur  vard  fremst  eigande  ath.  en  hier  j  mote  gaf  vor  naduge 
herra  biskup  gottskalk  jord  stadarens  aa  holum  er  haganes  heiter  er 
lig(g)ur  vid  myuatn  j  skutustada  kirkiusokn  med  aullum  þeim 
gaugnum  ok  giædum  er  greindre  jordu  fyllger  ok  fylgt  hefer  at  fornu 
ok  nyiu.  skyllde  vor  nadug(i)  herra  biskup  gottskalk  hallda  til  laga 
jordenne  ste(i)nnyiarstaudum  en  asgrimur  þorkelsson  suara  laga- 
riptingum  a  greindre  jaurdu. 

Ok  til  sannenda  hier  um  settum  vier  fyr  greinder  menn. 
vor  jnsigle  firir  þetta  jardakaupabref  er  skrifat  var  aa  holum  j 
hialtadal  jn  festo  sancti  laurencii  martiris  anno  domini  m° 
cd^  r'  sexto. 


135.  10.  August  1456.  á  Hólum. 

GoTTSKÁLK  biskup  á  Hólum  selr  Ásgrími  forkelssyni  jörð 
staðarins  á  Hdlum,  er  heitir  í  Haganesi  við  Mývatn,  fyrir 
Steinnýjarstaði  á  Skagaströnd. 

AM.  Fasc.  XIV,   4,    frumritið    á   skinni    með    sömu    hendi    og 
Fasc.  XVI,  3.    Fimm  innsigli  eru  fyrir  bréfinu.    Tvö  eru  dottin  frá. 

Kavpbref  vm  haganes^). 
Uí  gottskalk  med  guds  nad  biskup  a  holum  giorum  god- 
ura  monnum  viturligt  med  þessu  voru  brefe  ath  vi  haufum 
sellt  asgrime  þorkelssyne  jord  stadarens  aa  holum  er  haganes 
heiter  er  liggur  vid  myvatn  j  skutustada  kirkiusokn  med  aull- 
um  þeim  gaugnum  ok  giædum  er  greindri  jaurdu  fyllger  ok  fylgt 


^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi 


1457.  BJÖRN  ÞORLEIFSSON.  147 

hefer  at  fornu  ok  nyiu  ok  hola  stadur  vard  fremst  eigande  ath. 
hier  j  mote  gaf  adr  nefndur  asgrimur  jordena  a  steinnyiar- 
staudum  er  liggur  aa  skagastraund  j  hofs  kirkiu  þingum  med 
aullum  þeim  gaugnum  ok  giædum  er  fyrr  greindre  jord  hefer 
fyllgt  á(t)  fornu  ok  nyiu  ok  asgrimur  vard  fremst  eigande  ath. 
skyllde  adrnefndur  asgrimur  hallda  til  lagajordenne  aahaganese 
en  biskupen  ok  stadarens  formenn  suara  lagariptingum  a 
greindre  jordu. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settu  þesser  dande  menn  sin  in- 
sigle  med  voru  insigle  sira  þorkeli  gudbiartzson.  sira  'þosteinn 
jonsson  radzman  heilagrar  holakirkiu,  sira  sueinbiorn  þordar- 
son  prestar.  torfe  arason  af  uopn  hirdstiore  nordan  ok  vestan 
aa  jslande.  dade  "^arason.  sigmundur  einarsson  leickmenn  firir 
þetta  jardakaupa  bref  er  skrifat  var  a  holum  j  hialtadal  jn 
festo  sancti  laurencii  martiris  anno  domini  m^  cd°  F  sexto. 


136  10.  April  1457.       i  Kaupmannahöfn. 

Bréf  Kristjáns  Danakonungs  hins  fyrsta  til  Karls  Frakkakonungs 
hins  VII.,  meðal  annars  um  Björn  f  orleifsson  hirðstjöra  á  íslandi, 
sem  síðasta  vetr  hélt  frá  íslandi  á  konungs  fund  eptir  boði  konungs, 
en  hrepti  ofviðri  og  leitaði  til  hafnar  í  Orkneyjum  og  beið  þar 
byrjar  og  vék  eingu  illu  af  sér,  en  þegar  hann  lagði  aptr  upp, 
var  hann  eptir  harða  orustu  tekinn  af  Skotum,  —  er  réðust  á 
hann,  —  húsfreyja  hans,  ágæta  kona,  fölk  og  fylgdarmenn  allir, 
gripir  þeirra  og  fárangr,  skattar  konungs  og  kirkna  gjöld  af 
Islandi,  og  þau  flutt  bundin  upp  í  Skotland  og  fram  fyrir 
Skotakonung. 

Acherii  Specilegium,  Paris  1669  (4to)  IX,  302-305.  Leib- 
nitz,  Codex  juris  gentlum  diplomaticus,  Guelferbyti  1747,  Fol.  I, 
414—415. 

Serenissimo  et  christianissimo  principi  Carolo,  dei  gratia 
regi  Francorum,  fratri  nostro  carissimo,  Christiernus  eadem 
gratia  Daciæ^),  Norvegiæ,  Slavorum  Gotorumque  rei,  dux  Esto- 
niæ,  comis  in  Oldenborkh  et  Delmenhorst,  salutem  et  sinceræ 
dilectionis  affectum. 

Operæ  precium  est,  princeps  serenissime  et  christianissime 
rex,  frater  confidentissime,  quamquam   anhelantius  optari   libet 

^)  Daniæ,  Leibnitz. 

10* 


148  BJÖRN  ÞORLEIFSSON.  1457. 

vestram  regiam  celsistudinem  jocundis  blandiri  potius  ac  de- 
mulcere  novitatibus,  ad^)  infaustam  tamen  rem  nuper  in  nos  et 
nostros  per  gentem  Scotorum  præsumptam  exarandam  com- 
pellimur,  ingratam  quidem  ac  geminato  et  horrendo  congestam 
facinore,  non  minus  in  offensam  vestram  quam  nostram,  sata- 
gente  illa  inter  nos  necessitudine  mutua,  quæ  ín  duobus  cor- 
poribus  unicam  vigere  animam  aspíravit;  magis  quoque  per- 
tæsum  est  quod  regiis*)  auribus  id  nos  invitos  querulari  et  re- 
ferre  expediat,  quam^)  sit  ofifensæ  magnitudo  illatæ. 

Itaque  cum  ante  tempora,  post  dira  guerrarum  certamin'a, 
quibus  Norvegiæ  et  Scotiæ  regna  mutuis  se  agressibus*)  con- 
fligebant,  lassatis  utriusque  miliciæ  marique  terraque  viribus, 
populis  igne  et  gladio  lacessitis,  et  anxiis  singultibus  pacein 
flagitantibus,  post  crebros  et  varios  inter  regem  et  regna  præ- 
dicta  interjectos  tractatus,  tandem  in  finali  appulsu  conclusös 
foederum  nexus  pragmatica  et  juratoria  cautione  firmatos,  per- 
petjao  stabiliere  decursu,  poenis  gravissimis  contra  ipsorum.  in- 
fractores  adjectis,  quos  licet  prædecessores  nostri  et  nos  inte- 
meratos  servavimus  et  sub  comminatione  gravissimæ  ultionis  a 
subditis  regnorum  nostrorum  servari  mandavimus,  quod  nulla 
hinc  inde  illata'^j  offensa  illos  inficeret. 

ííovissime  quoque  exorta  super  debitis  et  obligatoriis  pe- 
.cuniarum  summis,  et  aliis  ex  causis  inter  nos  serenissimumque 
fratrem  nostrum  regem  Scotorum  questione,  nos  ut  fraternæ  sin- 
ceritatis  moderantiam  servaremus,  et  ne  propterea  noxiales  inter 
nos  differentiæ  orirentur,  vestræ^)  serenitatis  arbitrali  judicio 
nos  subegimus,  reminiscentes  quam  formidabile  et  christiano 
exitiale  nomini,  si  hoc  periculoso  ævo  inter  se  reges  et  prin- 
cipes  dissentiant,  et  inde  succrescant  fomenta  beilorum,  quo- 
rum  impulsibus  regna  pestiferis  jaculis  quatiuntur,  et  totus  fere 
orbis  dilabitur,  unde  paganorum  convalescit  atrocitas  et  christia- 
norum  vires  tabescunt. 

Verum  cum  oratores  nostros  ad  præsentiam  regiæ  magni- 
tudinis  paratos  desitinare  vellemus,  in  tempore  romores  ad  nos 
<;erti  delati  sunt,  quod  proximo  hiemali  tempore  Baronem  Tor- 
levi  capitaneum,  et  locum   nostrum  tenentem    in   terra   nostra 

*)  at,  Leibnitz;  ^)  regis,  Leibnitz;  *)  qvanta,  Leibnitz;  *)  ingres- 
sibus,  Leibniti;  ')  illa,  Leibnitz;  •)  vestra,  Leibnitz. 


1457.  BJÖRN  ÞOREIFSSON.  149 

Yslandiæ,  jussione  regia  ad  nostram  præsentiam  navigantem 
cum  carinis  sulcantibus  validus  aquilo  intumesceret  carbasa,  et 
ponti  in  altum  freta^)  spirarent,  se  ut  vindicaret  salutem  in  por- 
tum  regni  nostri  Norwegiæ  apud  Orkadiam  contulisset,  fixaque 
anchora  auram  præstolaretur  tranquillam,  nihilque^)  titubaret  ad- 
versi,  quidam  ex  finitimis  latebris  Scotiæ  prodeuntes  naves  Bero- 
nis  aggressi,  post  durum  certamen  Beronem  prælibatum,  uxo- 
rem  ipsius,  mulierem  spectabilem,  familiam  et  cunctos  concomi- 
tantes  captos  cum  bonis,  jocalibus  et  clenodiis,  ac  suppellecti- 
libus  suis,  tributisque^)  nostris  et  ecclesiarum  Yslandiæ  rediti- 
bus,  manumissos  et  captos  vinctos  ad  interiora  Scotiæ  et  præ- 
sentiam  regiam  adeo  notorie  produxere,  quod  de  ignorantia 
excusari  non  possit. 

Et  quamquam  replicatis  epistolis  cuncta  restitui  postula- 
vimus,  usque  quod  factum  sit  nullam  certam  notitiam  obtine- 
mus,  et  in  præmisso  facinore  compungimur,  graviusque  dolemus, 
quod  stantibus  strictissimis  foederum  nexibus,  ut  supra  præ- 
libavimus,  in  vadis  æquoris  nostri  et  regni  uostri  frankesiis 
nephas  tale  patratum  sit,  et  multo  magis  angimur,  quod 
impune  sordescat.  Quod  si  talia  prænominatus  illustris  frater 
noster,  ut  difficulter  credere  possumus,  tolerando  dissimulat, 
hæsitare  merito  possumus,  quod  ad  diem  statutum  apud  vestram 
majestatem  oratores  suos  pleno  saltem  mandato  suffultos  desti- 
nabit,  unde  otiosum  foret  et  frivolum  nostros  supervacue  de- 
stinare.  Quocirca  supersedere  decrevimus  donec  de  dicti  regis 
intentione  finali,  et  an  amicum  prosequi,  vel  inimicum  insequi 
debeamus,  liquido  cognoverimus.  Et  nihilominus  ne  videamur 
a  prioribus  votis  secedere,  nos  paratos,  sicut  et  prius  offerimus 
ad  mittendum  oratores  nostros  pleno  mandato  suffultos,  et  re- 
gale  vestrum  subire  arbitrium,  his  conditionibus  stantibus,  pro 
quibus  dictus  rex  Scotorum  idem  cum  effectu  facturus  sit,  et 
nostros  ac  nostra  proprius  liberos  et  libera  in  integrum  relaxabit. 

Et  quia  inpræsentiarum  occupationibus  permaximis  detine- 
mur,  quod  ferocissimum  hostem  nostrum  Carolum  tyrannum 
Sweciæ,  qui  regium  titulum  indigne  occupabat,  a  regno,  su- 
premo  præsidio,  gladio  et  potentia  expugnavimus,  et  ab  ipso 
Sweciæ  regno  fecimus  fugitivum,  et  ad  dictum  regnum  nostræ 

*)'freti,  Leibnitz;  ')  nihiloqve,  Leibnitz;  ^)  -que,  sl.  Leibnitz. 


150  BJÖRN  ÞORLEIFSSON.   —  TRANSSKRIPT.  1457. 

subdendum  ditioni  omnium  baronum  et  magnatorum  applausu 
vocati  in  brevi  iter  arrepturi  sumus,  quod  magno  desiderio 
afifectamuSjj  quatinus  dietam,  quam  inter  nos  et  fratrem  nost- 
rum  regem  Scotorum  indicere  statueritis,  non  ad  proximum 
tempus,  sed  post  festum  sancti  Martini  et  ultra  indicatur:  et 
tam  de  dieta  tenenda,  quam  de  tempore  ac  aliis  circumstantiis 
velit  fraternitas  vestra  tempore  opportuno  nos  per  vestras  litteras 
reddere  certiores. 

Insuper  ut  vota  nostra  votis.  vestræ  excellentiæ  conforme- 
mus,  affectamus  nobis  per  vestram  celsitudinem  pragmaticæ 
sanctionis  sub  sigiilo  regis  copiam  transmitti,  quod  per  regnum 
vestrum  servari  didicimus,  cum  copiis  approbationis  sacri  con- 
cilii  et  apostolicæ  sedis;  in  quo  habebimus  complacentiam  sin- 
gularem.  Offerimus  nos  toto  ex  cordis  affectu  ad  beneplacita 
regia  præparatos. 

Datum  in  castro  nostro  Kopenhaven  regni  nostri  Daciæ^), 
dominica  in  ramis  palmarum,  anno  domini  miUesimo  quadrin- 
gentesimo  quinquagesimo  septimo,  nostro  sub  regali  secreto. 


187.  6.  Mai  1457.  i  Bjarnanesi. 

Transskriptarbréf. 

AM.  273.  Fol.,  bréfabók  Brjnjólfs  biskups  XII,  100  með  hendi 
Odds  skólamestara  Eyjólfssonar. 

ÖUum  mónnum  þeim,  sem  þetta  bréf  sjá  eður  heyra  senda 
Teitur  Gunnlaugsson  lögmann  um  alt  ísland,  Eyólfur  Teits- 
son,  Guðmundur  Valentinusson,  Andrés  Einarsson  og  Brandur 
ölafsson  kveðju  guðs  og  sína,  kunnugt  gerandi  með  þessu  voru 
opnu  bréfi,  að  þá  er  liðit  var  frá  hingatburð  vors  herra  Jesu 
Christi  1457  ár  föstadaginn  næsta  eptir  krossmessu  á  vorið  í 
Bjarnan^si  í  Hornafirði,  sáum  vér  og  heyrðum  yfiriesið  opið 
bréf  undir  góðra  manna  innsiglum  svo  látanda  orð  eptir  orð 
sem  hér  segir. 

[Hér  kemr  bréf  um  Torfastaði  og  Skálanes  1  Vopnafirði  frá 
6.  Júní  1417,  Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  317]. 

Og  til  sanninda  hér  um  settum  vér  fyrrnefndir  menn  vor 
innsigli  fyrir  þetta  transcriptarbréf  skrifað  í  stað,  degi  og  ári 
sem  fyrr  segir. 

^)  Daniæ,  Leibnitz. 


1457.  BJÖRN  ÞORLEIFSSON.  151 

138.  16.  Mai  1457.       í  Kaupmannahöín. 

Adalskaparbréf  Bjarnar  ríka  porleifssonar,  er  hann  fékk   af 
Kristjáni  Danakonungi  hinum  fyrsta. 

AM.  Fasc.  XXIX,  21,  transskript  þriggja  manna  á  skinni  gert 
í  Flatey  6.  Júh'  1490.  Transskriptið  fékk  Árni  að  láni  frá  HHöar- 
enda  í  Fljótshhð,  en  hefir  gleymt  að  skila  því  aptr.  í)að  er  auð- 
séð  að  transskriptið  er  ekki  nákvæmt  eptir  frumritinu,  heldr  hafa 
transscriptores  þýtt  bréfið  um  leið  á  íslenzku,  enda  farast  Árna  svo 
orð  um  transskriptiö ;  »Id  præterea  heic  notandum :  transscriptores 
istos  legitimam  et  verbo  tenus  factam  diplomatis  descriptionem  præ 
se  ferre,  cum  nihil  minus  fecerint.  Et  enim  Trausscriptum  istud 
ineptæ  translatioais  nomen  magis  meretur,  in  qvá  Danicæ  voces  per 
totum  diploma  á  genuinis  suis  terminationibus  iu  Islandicas  detor- 
qventur,  atqve  in  fine  passim  eo  modo  mutantur,  ut  magis  Islandicæ 
videri  possent,  licet  non  raro  ita  exeant,  ut  nec  veré  Danicæ  nec 
Islandicæ  dici  mereantur.  Scriptio  etiam  vocum  per  totum  diploma 
nihil  Danicum  sapit,  sed  literatura  illa  (Bogstaveringen)  magis  longé 
ad  Islandicam  accedit,  in  iis  præcipué  vocibus,  qvæ  iu  idiomate  Is- 
landico  similes  sunt  Danicis.  Uno  etiam  loco  pro  Lensmænd 
ponuut  hirdstiora,  qvod  verbalis  transscriptionis  assertioni  é  dia- 
.metro  adversatur«  (afskript  með  hendi  Grunnavíkr-Jóns  í  ÍBfél.  55. 
4to).     Sbr.  Lagasafn  M.  Ketilss.  I,  38—39. 

Riddara  Brieíf  Biðrns  I>orleifssonar. 
Víj  cristiern  med  guds  ncad  danmarks  norigs  uendis  ok 
gota  konung.  Greifi  j  oldinborg  ok  delminhorst.  giorum  aullum 
monnum  uiturligt  at  fyrir  truskap  ok  uiUelege  þenesta  sem 
þenne  brefuisar  biorn  þorleifsson  oss  ok  vorum^)  rike  hier 
til  giort  hafur  ok  hann  ok  hans  ecktaborii  ok^)  afkuæme  oss  ok^) 
uorca  BÍke  eríiuga  ok  epterkomner  konunger  j  norige  hier 
epter  trvliga  giora  ok  beuisa  skulu  suo  leinge  þeir  lifa  þca  hof- 
um  víj  unnt  ok  gefit  ok  unne  gefa  med  þessu  uoru  opnu  brefe 
fornefnde  biorn  þorleifsson  og')  hans  rette  ecktabarni  og^)  af- 
kuæme  fríjheith  ok  frelse  sem  andrca  riddara  ok  sueina  hafa  j 
uorth  Eike  norige  med  skiolld  og^)  hialm  til  æuennlig  tíjd  sem 
er  einn  huit  biorn  j  eitt  blatt  felld  j  skiolldinn  ok  einn  huit 
biorn  upp  ca  hialminn  epter  þui  sera  hier  for  nedan  malath 
star  uor  ok  krununar  rettug  heit  oforkreinkith  j  allann  matca. 
þui  forbiodum  uíj  alle  hue  hellzt  þeir  eru  ok  einkannliga  uora 
hirdstiora  ok  umbodsmenn  fýrnefndan  biorn  þorleifsson  ok 
hans  ecktabarne  ok  afkuæme  hier  ut  j   ath  hindra  edur  hindra 

')  Svo. 


152  BJÖRN  ÞORLEIFSSON.  1457. 

lata  mæda  kuelia  ellur  oforretta  j   nockurn  matta  under  uora 
konungligca  hefnd  ok  reide. 

Datum  jn  castro  nostro  hafniensi^)  feria  secunda  proxima 
post  dominica  qua  cantatur  cantate  nostro  sub  cecreto.  anno 
domini  mil(l)esimo  quadringentesimo  quinquagesimo  septimo'^). 


139.  18.  Juni  1457.  i  Kloía. 

Prófentubréf  Böðvars   Eiríkssonar   við   Jón    Ólafsson   (mág 

sinn?),  þar  sem  hann   gefr   frándarholt   í   Núpshrepp    sér  til 

framfæris. 

Biskupsskjalasafn,    Skalh.  Fasc.  V,  5,    frumrit   á  skinni;    AM. 
Apogr.  2563,  eptir  frumritinu  »accuratö«. 

fat  giorum  vier  gunnar  prestur  andresson.  þorgeir  þosteins- 


')  hafnencis,  transskr.;  ^)  Bréf  þetta  þekkist  nú  ekki  frumritað 
á  öðruvísi  máli  en  hér,  nema  hvað  Magnúa  Ketilsson  heíir  látið^ 
prenta  það  á  dönsku  í  Lagasafni  sínu  I,  88—39,  en  hvort  sú  danska 
er  annað  en  þýðing  hans  með  hliðsjón  af  samtíða  bréfum,  er  vafa- 
samt.  Hjá  Magnúsi  er  bréfið  svona:  >Vi  Ghristiern  medt  Gudz 
Naade  Danmarchis,  Norgis,  Vendis  och  Gottis  Konningh,  Greffue  udi 
Oldenborg  och  Delmenhorst,  Gi0re  alle  Mannd  vidterhgt,  at  for  Troe- 
schab  och  villige  Thienniste,  som  denne  Breffuissere  BÍ0rnn  Tholles- 
senn  Oss  och  vorís  Riger  her  til  giort  haffuer,  och  hannd  och  hannds 
Egteb0rnn  och  Affkomme  Oss  och  vore  rette  Arfuinge  och  Efterkom- 
mere,  Konge  i  Norge  her  efter  trolligenn  giore  och  bevisse  schulde, 
saa  lenge  de  leffue.  Tha  haffue  Vi  undtt  och  giffuit  och  unde  och 
giffue  medt  dette  vort  obne  Breff  fornemte  BÍ0rnn  Thollessenn  och 
hanns  rette  Egteb^rnn  och  Afkomme,  Frihed  och  Frelse.  som  andre 
Riddere  och  Svenne  haffue  i  vort  Rige  Norge,  en  Schiolde  och  Hielm 
thilÆvigtiid;  som  er  en  Hvid  Biern  i  it  blaat  Felt  i  Schioldenn,  och 
en  hvid  Biornn  paa  Hielmenn  eftersom  her  for  neden  malet  staar 
Vor  och  Kronens  Rettighed  vforkrenncket  i  alle  Maade.  Thi  for- 
binde  Vii  alle  ihuor  de  helst  ehre,  och  besynderlige  Voris  Lehns- 
Mend  och  Ombedis-Mend  fornemte  BÍ0rnn  Thollesonn  och  hanns  rette 
Egtebernn  och  Afkomme  herudi  at  hindre  eller  hindre  lade,  mode 
eller  vforrette  i  nogen  Maade,  vnder  Kongel.  Heffn  och  Vrede, 

Datum  in  castro  nostro  Haffniensi,  feria  secunda  proxima  pos^ 
Dominicam  qva  cantatur  Cantate.  Nostro  sub  secreto.  Anno  Domini 
Mrllesimo,  qvadringentesimo,  qvinqvagesimo  septimo*. 


1457.         PRÓFENTUBRÉF.  —  BUSTARFELL.  153 

son.  arnbiorn  gudmunzson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu 
uoru  opnu  brefe  at  þar  vorum  vier  i  hia  saum  ok  heýrduna  aa 
ord  ok  hanndabannd  ions  olafssonar  ok  bauduars  eirexsonar  at 
suo  fyrir  skildu  at  fýrr  nefndr  bauduar  hannlagdi  ione  olaf- 
sýne  halfa  iordina  þrandarhollt  sem  liggur  i  arnes(þingi)  i  nups- 
hrepp  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  gædum  sem  greindre 
iordu  fýlger  ok  fýlkt  hefer  at  fornu  ok  nýu  ok  hann  uard 
fremzt  eigandi  at  til  æuenlegrar  eignar.  en  hier  i  mote  skildi 
adr  nefndur  bauduar  sier  æfuenlegt  framfære  ok  bordhalld  sæme^ 
legt  heima  j  klofa  ok  þionuztv  sem  dandi  manne  ber  at  hafa 
j  sinne  profvenntv  ok  þar  til  uadmal  honum  til  uosklæda  ok 
þar  til  skiædi  sem  honum  þarfazt  ok  skýrtulerept  upp  aa  huert 
ar.  skildi  bavduar  af  sier  alla  þionvstu.  skylldi  fýrnefndr  bauduar 
fa  sier  sialfur  sæng  ok  kistu  en  ion  olafson  skýlldi  hallda 
sænginne  vp  til  uadmala  en  fallen  sængin  ok  kistan  ione  til 
erfdar  epter  bauduar  latin. 

uar  þesse  giorningr  giordr  med  upplagi  ok  samþýkki  inge- 
biargar  eirexdottur  kvinnu  ions  olafsonar  en  ef  ions  olafssonar 
misser  vid  ok  aa  hann  ecki  skilgetet  barn  epter  med  ingebiorgu 
kuinnu  sinne  þa  skýldi  hun  eiga  adrgreinda  iord  til  æfuenlegrar 
eignar  ok  bauduar  eirexson  hia  henne  til  framfæress  epter  aull- 
um  þeim  skildaga  sem  þetta  brefit  utuisar. 

ok  til  meire  sannenda  hier  uip  þa  sette  ion  olafson  sitt 
insiglle  med  uorvm  insigllum  fýrir  þetta  kaupbref  sem  skrifat 
uar  j  klofa  a  landi  i  lannmannahrepp  laugardagin  næsta  epter 
dýradag  anno  domini  m^  cd^  i°  septimo. 


140.  24.  Júli  1457.  á  Valþjófsstöðum, 

Sæmundk  Erlendsson  handabandar  Magnúsi  bróður  sínum 
tuttugu  hundruð  í  Bustarfelli  í  Vopnafirði,  ef  hann  feingi  það 
í  hlutskipti  sitt  (eptir  foreldra  þeirra),  annars  hverja  þá  jörð, 
er  hann  hlyti. 

ÁM.  Apogr.  4468  »)Ex  origioali  Biðrns  Peturssonar  & 
Bustarfelle*  (AM.).  Afskriptin  er  með  hendi  Árna.  Árni  gaf  Birni 
frumritið  aptr. 

path  gerum  vit  Finnbiorn  Jonsson  ok  Sébiorn  Semundzson 
godum  monnum  kunnikt  med  þessu  ockru  brefi  at  þar  vorum 


154  HÖSKULDSSTAÐIR  OFL.  1457. 

vit  i  hia  ok  heyrdum  aa  i  Mula  i  Skriddal  crossmessu  um  vorit 
at  Sémundr  Erlendzson  handabandadi  Magnusi  brodr  sinum  til 
fuUrar  eignar  tuttugu  hundrut  i  Bustarfelli  svo  framallega  sem 
hann  métti  fremzst  med  Jðgum  ok  þeirra  kaup  utviisar  ad[r. 
E]n  ef  eigi  ýrdi  eign  Sémundar  i  sitt  hlutskipti  þessi  tuttugu 
hundrut  þa  skýlldi  Magnus  Erlendzson  eignazt  hveria  þa  iðrd 
sem  Sémundi  brodr  hans  hlotnadizt  til  erfdar  epter  fðdr  sin  ok 
modr. 

Ok  til  sannenda  her  um  settum  uer  fyrskrifadir  menn 
ockur  inzsigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  aa  Valþiofsstödum  i  Flioz- 
dal  sunudagin  néstan  fyrir  Jacobsmessu  þa  er  lidit  var  fra 
hingatburd  vors  herra  Jhesu  christi  þushundrut  fiðgur  hundrut 
fimtiger  ok  siau  aar. 


141.  20.  August  1457.  í  Vattarnesi. 

JóN  prestr  Pálsson  selr  Guðmundi  Magnússyni  jörðina  á  Hösk- 
uldsstöðum  í  Breiðdal  með  tilgreindum  landamerkjum  og  ítök- 
um,  fyrir  jörðina  Tungu  í  Faskrúðsfirði  og  lausafé  að  auk. 

Afskript  gerð  25.  Apr.  1703  í  Berufirði  og  staðfest  af  Hall- 
grími  Jónssyni  Thoriacius  og  Guðmundi  Árnasyni  eptir  vidisse  Páls 
Björnssonar,  Gísla  Finnssonar  og  Einars  Eiríkssonar  1633,  en  það 
var  gert  eptir  frumritinu  á  kálfskinni. 

Ollum  mðnnum  sem  þetta  Brief  sia  edur  heira  sender 
Guttormur  prestur  Arnorsson.  Oddur  Jsleifsson.  forsteirn  Jons- 
son  og  Arnor  Andresson  kuediu  Guds  og  sijna  kunnugt  giðr- 
ande  ad  þa  er  lided  var  fra  hijngadburd  vors  Herra  Jesu 
Christi  þushundrud  fiogur  Hundrud  fimtyger  og  Siau  ar  laug- 
ardagenn  næstaii  epter  Assumtio  Sancte  Marie  £1  Vattarnese  i 
Reidarfirde  vorum  vier  i  hiá  sáum  og  heirdum  á  Ord  og  Handa- 
band  greindra^)  manna  i  millum  Jons  prestz  Palssonar  og  Gud- 
mundar  Magnussonar.  ad  so  firer  skilldu.  ad  Jon  prestur  Pals- 
son  sellde  Gudmunde  Magnussine  Jordena  Hoskulldzstade  i 
Breiddal  er  liggur  i  Heidalaþijngum  med  ðllum  þeim  gðgnum 
og  giædum  er  greindre  Jordu  filger  og  Jtðkum    er  filgt   hefur 


»)  Svo. 


1457.  KVITTUNARBRÉF.  155 

ad  fornu  og  nyu  og  firr  nefndur  Jon  sagde  HoskuUdstader 
ætte  Skogarteig  firer  sunaii  Vatnzfotin.  og  þrætutungur  firer 
sunan  ána  i  breiddal.  en  Half(!)  firer  nordan  Tungurnar  og  land 
allt  i  Raudatinds  gyl.  er  hann  vard  eigande  ad.  Hier  i  mot 
gaf  Gudmundur  Magnusson  Jordena  Tungu  i  faskrudsfirde  er 
liggur  i  Kolfrejustadar  þijngum  firer  xij.  bundrud  medollum  þeim 
gógnum  og  giædum  sem  greindre  Jordu  filger  og  filgt  hefur  ad 
fornu  og  nyu  og  Gudmundur  vard  fremst  eigande  ad  og  þar  til 
X.  málnitu  kugillde.  og  eiga  ad  lukast  a  næstu  fardðgum  og 
V.  hundrud  frijdvirdt.  og  eiga  ad  lukast  þa  tom  være  til.  Var 
þad  skildage.  ad  huor  skiUde  suara  lagniptingum  á,  nefndum 
Jðrdum  er  sellde  og  [sa^)  hallda  til  laga  [er  keypte^).  Og  til 
sanninda  hier  um  setium  vier  firrskrifader  menn  vor  Jnsigle 
firer  þetta  bref.  skrifad  á  Kolfrejustad  i  faskrudsfirde  jn  festo 
Thimothei  Martyris  á  sama  aare^).  tueimur  dögum  sijdar  enn 
firr  seiger. 


142.  29.  August  1457.  i  Reykjahlíð. 

JóN  Ólafsson  kvittar    Ólaf   Loptsson    föður    sinn    og   Guðrúnu 
Rafnsdöttur  móður  sína  fyrir  föður-  og  mdðurarfi  sínum. 

AM.  Fasc.  XIV,  8,  frumritið  á'  skínni.  Sjö  inusigli  hafa  verið 
fytir  bréfinu;  en  þrjú  af  þeim  eru  frá  dottin. 

Qvittantia  Jon  Olafssonar  vm  arff'ven  effter  forelldra 
sijna^). 

f>at  gervm  vær  Sigurdur  prestur  jonson.  andres  prestur 
steinþorsson.  CDagnus  jonsson.  petur  petursson.  stefan  hallzson. 
sigurdur  ellingsson.  leikmenn.  godum  monnum  uitvrligt  med 
þessv  uorv  brefi.  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra  ihesv 
christi  þvsvnd.  cccc.  fimtiger  og  sio  ar.  a  uidimyre  i  skagafirdi 
fimmtodaginn  næsta  epter  jonsmessodag  ante  portam  latinam^) 
nærverandi  þordi  prest  hrodbiarttsyne  er  þa  uar  profastur  og 
forsagnaruottur.  uorum  uær  j  hia  og  h(e)yrdum  aa.  ath  ion  olafs- 
son   gaf   olaf  loptson   favdur    sinn    og    gudrunu    Rafnsdottur 


1)  [b.  V.;  vantar  í  afskr.;    ')  þ.  e.    22.  Aug.;    ^)  Aptan  á  bréfinu 
með  hendi  frá  17  öld;  *)  þ.  e.  12.  Maí. 


156  NÚPR  UNDIR  FJÖLLUM.  1457. 

modur  sÍDa  med  handabandi  kvitt  og  akærulavs  vm  þaun 
favdur  arf  og  mordurarf  sem  adur  nefndvr  ion  olafsson  til 
stod  epter  fyrgreinda  menn  olaf  og  gvdrvnv  ^yrir  sier  og  avll- 
um  sinum  erfingium  og  epter  komendvm.  heyrdum  vær  ópi- 
nefnda  menn  olaf  og  gvdrvnv  lysa  þvi  þar  fyrir  oss  og  morg- 
um  dandi  monnum  avdrum  at  þau  mætti  ecke*)  med  logvm 
gefa  80  mickl(a)  peninga  jone  syne  sinvm  nema  hann  villdi 
leggia  aptur  til  jafnadar  seirna  meir  og  gera  sinum  syskinvm 
heidur  þa  at  þeira  gipting  lægi  vid.  og  þui  lofadi  jon  olafsson 
þa  upp  aa  stadin  og  hier  vilivm  vær  sveria  epter  ef  þvrfa  þikir. 
Og  til  sannennda  hier  vm  settum  uær  fyr  nefndir  prestar 
pg  leikmenn  vor  innsigli  fyrir  þetta  vittnesburdar  bref  er 
skrifat  var  i  reikiahlid  vid  myuattnn  hia  verannde  jone  olafs- 
syne.  manvdagin  næsta  fyrir  festvm  translacio(nis)  sancti  cut- 
berti  episcopi  aa  sama  ari  sem  fyr  seigir. 


143.  8.  September  1457.  i  SkálholU. 

Bróðir  Steinmóðr  ábóti  í  Viðey  vottar,  að  hann  hafi  verið  við 
á  Núpi  undir  Eyjafjöllum,  þegar  Sæmundr  Hallsson  og  Ingi- 
björg  Ólafsdóttir,  móðir  hans,  seldu  Gottskáiki  biskupi  »góðrar 
minningar«  tuttugu  hundruð  í  Núpi  og  kot,  er  þau  áttu  þar 
nærri,  upp  í  próventu  Ingibiargar  ofl. 

AM.  Fasc.  XIV,  7,  frumritið  á  skinni.     Innsigli  ábóta  er  fyrir 
bréfinu. 

bref  vm  nupen  firir  austan  vnder  eyiafioldum^). 
J>adh  giorum  vær  brodhir  steinmodr  med  guds  miskunn 
aboti  j  vidheý  ok  almenniligur  vicarius  ýfer  allt  skálhoUtz- 
biskupsdæmi  godum  monnum  viturligth  med  þessu  voru  brefi. 
adh  vær  vorum  þar  j  hicn  ca  nupe  vndir  eýiafiollum  j  holltz- 
kirkiusokn  ath  sæmundr  halltzson.  ok  ingibiðrg  olafsdotter 
modher  hans  selldu  virduleghum  herra  godrar  minningar  biskup 
Gothskalk  þau  tuttughu  hundruth  sem  þau  aattu  j  fyrgreindre 
jðrdhu  nupe  ok  þui  koti  sem  þau  cnttu  þar  nærri.  j  svodan 
mata  ath   nefnd    ingibiörgh    skylldi   hafa    ævenlega    prouentu. 


^)  Svo,  yfir  línu;  ^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1457. 


BRÉFSÁGRIP. 


157 


Jtem  gaf  fyrgreindr  herra  Gothskalk  quittar  þær  fimtan  merkr 
sem  sýner  hennar  voru  skyllduger  fýrir  þat  ath  þeir  sloguzt 
þar  j  kirkiunne.  enn  greindr  sæmundr  skýlidi  hafa  fulla  penn- 
inga  fýrir  sinn  part.  for  þessi  giðrningr  fram  med  fuUu  handa- 
bandi.  ok  konu  sæmundar  ok  ðllum  sonum  fyrgreindrar  ingi- 
biargar  samþýckiundum. 

Ok  til  sanninda  hier  vmm  settum  vær  vort  inzsigle  fyrir 
þetta  bref  skrifath  j  skcalhollti  jnatiuitate^)  beate  marie  vir- 
ginis  anno  domini  OD^.  cd^.  1.  septimo. 


144.  16.  Nðvember  1457.  í  Stokkhólmi. 

Kristján  konungr  hinn  fyrsti  ritar  kardinálarium  við  sancti 
Creorgs  kirkju  (de  Columpna)  og  minnir  þar  meðal  annars  á 
»causæ  reverendi  patris  domini  Marcelli  episcopi  Scalholtensis 
et  Nidrosiensis  ecclesie«,  en  ekki  kemr  það  bréf  íslandi  við 
að  öðru  leyti. 

.,.  [Scriptores  rerum  Danicarum  VIII,  385 — 386  eptir  handrita- 
safni  Bartholins  B.  Fol.]. 


145.  25.  Nóvember  1457.  i  Stokkhólmi. 

>Marcellus  dei  gratia  episcopus  Schaloltensis  etiam  insularum 
dominus  et  Islandie  íocum  tenens«  ritar  bréf  »pro  torqve  regia 
data  Edvardo  Justiniano  Januensi«,  en  það  bréf  kemr  Islándi 
ekki  við  að  öðru  leyti. 


[Scriptores  rerum  Danicarum  VIII,  387- 
safni  B.  Fol.]. 


•888   eptir  Bartholins 


146.  29.  Nóvember  1457,  i  Stokkhólmi. 

>Epistola  ad  dominum  Eneam  cardinalem  Senensem,  iam 
Papam  Pium  secundum,  Marcelli  Scalholtensis«  kemr  ekki  Is- 
landi  við  að  efni.. 

(Scriptores  rerum   Danicarum  VIII,    388 — 389   eptir   Batholins 
safni  B.  Fol.]. 


^)  þannig. 


158  RÉTTARBÓT.  1458. 

147.  21.  Janíiar  1458  i  Skorum. 

Réttarbót  Kristjáns  Danakonungs  hins  fyrsta  um  sættargerð- 
ina  í  Túnsbergi  1277  milli  Magnúsar  konungs  lagabætis  og 
Jöns  erkibiskups  bins  rauða  um  takmörk  hins  andlega  og  ver- 
aldlega  valds  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  65). 

Gl.  kgl.  saml.  1154.  Fol.  bl.  61a,  skinnbók,  og  er  þetta  ritað 
nilægt  1470  á  að  gizka;  er  hér'prentað  eptir  því  handriti  eÍDU, 
því  það  virðist  eitt  be7t  og  fylst  allra;  er  og  langelzt  þeirra,  er  nú 
hafa  þessa  réttarbót,  og  er  hún  þó  til  í  mörgum  handritam  norskum 
frá  16.  öld  (t.  a.  m,  Gl.  kgl.  s.  1155B.  Fol.;  1156.  Fol.;  3263. 
4tö;  Ny  kgl.  s.  1082.  Fol.;  1644.  4to  bl.  249—50;  Uldall.  34. 
Fol.  bl.  116b  — 117a;  AM.  80.  4to  bl.  205b— 206b;  AM.  86.  4to  bl. 
206b — 207b),  og  á  ennþá  bjagaðra  máli  en  hér.  En  til  íslenzkra 
handrita  af  henni  vita  menn  lítt  eða  ekki,  en  Magnús  Ketilsson 
hefir  prentað  hana  í  Lagasafni  sínu  I,  45 — 46^),  árfærða  en  ódag- 
setta,  eptir  einu  af  hinum  venjulegu  lakari  handritum.  Réttarbdt 
þessi  kemr  íslandi  við  á  sama  hátt  sem  Túnsbergssættargerðin  frá 
1277  og  samningrinn  frá  1337  (Dipl.  Isl.  II,  Nr.  458). 

Wy  Cristiern  Met  Gudz  Nadh  Danmarks  Swerigis  Norigis 
Wendis  ok  Gotis  koning  Greffue  j  oldenborgh  oc  Delmenhorst 
kungara  met  thetta  wort  opna  bref.  at  fore  oss  j  skara  vndher 
wars  herra  aar  Thusanda  firahwndradha  halftridiesindz  tiwghu 
oppa  thet  aattwnda  Sanctorum  ffabiani  et  Sebastiani  dagh 
komo  werdelike  fædher  met  gudh.  biscopa  af  hamar.  Oslo  oc 
Stafwonger.  kyrkiona  forstandara.  Electus  i  trondeem.  oc  flere 
andre  prelati  oc  klærka  af  Norige.  affwer  varande  werdelikaste 
fadher  herr  grchebiscop  i  vpsala  oc  mange  flere  af  wort  ærleka 
raadh.  lærdh  oc  leeke  af  allom  try  riken.  ok  frambaaro  Setther- 
gerdha  bref  som  kallas  composicio  mellom  kyrkiona  oc  kron- 
ona.  ok  kærdho  sik  i  mangho  maatho  vara  mishalna  ther  vthi. 
at  vore  embetzmen  i  Norye  gera  a  mot  thet  bref  som  wore 
forfædher  hafwa  erlika  vtgifwit.  oc  biscopa  prelata  oc  kyrkiorna 
i  Norye  hafwa  rolika  for  wor  tidh  nwtith  oc  fwlgt.  oc  som  the 
klagha  at  them  nw  giars  hinder  oppa  the  saker.  som  biscopa 
oc  helgha  kyrkios  domara  bðr  ofwer  at  dðma.  oc  theras  eghen 
sakðre  erw.  oc  koningzdomin  enghen  ræt  wthi  faller  som  ær 
om    hordðme.     frendsæmiospield.     OOenswærare.    frillolifwerne. 

*)  Sbr.  Safn  Paus's  bls.  27 í. 


1458.  RÉTTARBÓT.  159 

fadderscap.  dóiDa  ofwer  kyrkio.  edher  klærka.  theras  oc  kyrkioiia 
eghnor  oc  i  ffianghom  flerom  articulis  som  standa  j  for*^  com- 
posicione.  oc  annor  widherliken.  som  hwar  domkyrkia  i  Norye 
hafwer  eith  edher  thii  somwledhis  liidhande  oc  klærkom  g^rs 
ther  hinder  vti  huilkit  wy  enghaledhis  lidha  moghom.  oc  med 
enghe  matho  lidha  viliom  hædhan  af  medhan  wí  hafwom  stad- 
fest  biscopom.  prelatom.  helghom  kyrkiom  oc  klerkom  alla  the 
priuilegia  oc  frihether.  som  wore  fefædher  them  fore  oss  vnt  oc 
gifwit  hafdhe.  Samiiledis  stadfesom  vy  en  a  ny  med  thesso 
voro  opna  brefwe  then  dæktinghan  oc  saatmaal  fordhom  war 
giordh  mellan  the  helgha  kirkio  oc  koningzdomenom  i  norye. 
som  kallast  sættagerdh.  som  foresigher.  hwilkin  haldas  scal 
wbrytelika  oc  iamfran  hædhan  af  badhe  om  aller  oc  ærfwe. 
ofwer  alt  wort  rike  norye  som  hwn  ær  menligha  wtgifwin.  Thy 
fórbiwdhom  vi  hðghelica  worom  æmbitzmannom.  hwat  the 
hafwa  heller  wor  slot.  land.  edher  læn  at  the  einkte  befware 
sik  met  swa  dana  sakir  som  f^r  ærw  rardha.  ok  the  helgha 
kirkio  tilh^era  oc  biscopom  bor  ofwer  at  rætta.  Haar  thet  ger 
hædhan  af.  skal  hafwa  wort  ohyllist  oc  konwngzlica  hembd 
ofwer  sigh  fangha.  oc  mista  thet  han  af  oss  hafwer  j  værio. 
ok  huilke  laghmen  ther  ofwer  dema.  falla  i  kyrkiona  dom  som 
then  helgha  kyrkio  beskrewin  lagh  wtwisa.  ok  skulo  laghmen 
thetta  i  laghbaker  scrifwa  at  the  vitha  at  rætta  sik  her  efter 
oc  befwarer  sigh  enkte  med  the  helgha  kyrkio  malempnom. 

Datum  in  ciuitate  nostra  scarensi  die  beate  agnetis  vir- 
ginis  nostro  sub  regali  secreto  presentibus  appenso  anno  vt 
supra  et  cetera. 


148.  21.  Febrúar  1458.  i  Haga. 

þóRÐR  Sigurðsson  og  Ingibjörg  Haldórsddttir  kona  hans  gefa 
Haldóri  Hákonarsyni  alla  þá  tiltölu  og  eign,  hvort  það  er  meira 
eða  minna,  er  þau  þóttust  eiga  í  Kirkjuböli  í  Valþjdfsdal,  til 
æfinlegrar  eignar. 

ÁM.  Fasc.  XIV,  10,  frumritið  á  skinni.    InnsigHn  eru  dottin  frá. 

þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
filipus  sigurdzson.  ion  narfason.  þosteinn  sueinsson.   þordr  gud- 


160  KIRKJUBÓL.   —  VATNSFJARÐAR-KRISTÍN.  1458. 

mundsson  kuediv  guds  ok  sina  kvnnickt   giorandi    þa   er   lidit 
var  fra  hingat  burd    vors    herra  ihesu  cristi.  CD*^.  cccc^.    1.    ok 
viij.  ár.  þridiudagin  næsta^)    firir  petursmessu  cá  langa  faustu 
'uoru  uær  i  hia  i  haga  cri  bardastraund    saum    ok    heýrdum  ca 
ord  ok  handaband  þessara  manna  af  einni  alfu  þordar  sigurdz- 
sonar  ok  ingibiargar  halldorsdottur  eiginkonv  hans  enn  af  ann- 
ari  alfu  halldors  hakunarsonar  (ad)  suo  firir  skildu  ad  fýr  nefnd 
hion  þordr  ok  ingibiorg  gafu  adr  nefndum  haldori  slika  tiltavlu 
ok  eign  sem  þau  attu.  huort  þat   er  minna    edr    meira  er  þau 
þottuzt  eiga  j  iordunni   kirkiuboli   i    valþiofsdal   til    æfinligrar 
eignar  ok  þau  urdu  fremzt  eigandi  ad.    suo    ok   saugduzt  títt- 
nefnd  hion  þordr  ok  ingibiorg  uiUdu   samþýckia    þott    oddfrídr 
aradotter  moder  títt  nefndrár   ingibiargar   uilldi   gefa    halldori 
syni    sinum    fýr    greinda   iorid    kirkivbol.    kann    ok    suo  verda 
ad    títt    nefndz    halldors    missi    vid    suo    ad  hann    eigi    ecki 
barn  skilgetid  epter  sig.  þa  skildu   optt   nefnd   hion    þordr   ók 
ingibiorg  þessa  giof  ok  samþýckt  sem  fyr   skriftit  stendr  aptur 
vnder  sig  ok  sina  erfingia. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  uaér  fýrnefnder  meiin  uor 
insigli  firir  þetta  bref  skrifat  i  sama  stad  degi  ok  are  sem 
fýr  seger. 

149.  [3.  Maí  1458.  i  Vatnsfirði]. 

Skrá  um  jarðir  Kristínar  Björnsdóttur  í  umboði  Markúss,  um 
porcio  kirkjunnar  í  Aðalvík  meðan  Markús  t<5k  og  um  skipti 
á  jörðum  eptir  Kristínu  Björnsdóttur. 

AM.  Apogr.  Nr.  732,  »Ex  membrana«  með  hendi  Jóns  Magnús- 
sonar  bróður  Árna.  »þetta  er  efifter  gamallre  kalfskinnsleingiu  sem 
synest  ad  hafa  vered  einasta  minnisblad  enn  ecki  lagaskial,  er  so 
oskirt,  ad  sumstadar  verdur  varla  lesed«.  Vatnsfjarðar-Kristín  mun 
hafa  dáið  um  1458,  og  af  bréfi  frá  4.  Maí  1458  (Nr.  150)  er  svo  að 
sjá  sem  skipti  eptir  Kristínu  hafi  farið  fram  3.  Maí  1458  í  Vatnsfirði. 

Svo  dyrar  eru  jarder  kristinar  biornsdottur  j  umbodi  markvs 
sem  hier  seiger. 

arngerdareyr  xx  hundrv(dv)m  oc  med  iiij  kugilldi. 

Backi  atta  c  oc  lukt  v  aurar  fyrir  fram  i  landskylld  oc  iij 
kugilldi  med. 

^)  Tvískrifað. 


1458.  VATNSFJARÐAR-KRISTÍN.  161 

lagadalur  xij  c  oc  iiij  kugilldi. 

raudamyr  x  (c)  oc  iiij  kugilldi. 

na(u)teyr  xvj  hundrud  oc  iiij  kyr^). 

hafnardalr  xij  hundrud  oc  ij  kyr^). 

hamar  xvj  c  oc  v  kvgilldi. 

amuli  xij  c. 

lonseyr  xvj  c  oc  iiij  kvgilldi.  oc  þar  til  kalldalon  vij  c 
eydijord. 

bær  iiij  hundrad  oc  xx  oc  markardalur  iiij  c  oc  xx. 

myr  vj  c  oc  j  kugilldi. 

ædey  Ix  c  xiiij  kyr  oc  Ixxxx  asavdar  oc  siavtigi  vidvr- 
eldis.  halbor  vti^)  togr  gelldra  savda.  iiij  c  oc  xx  oc  j  ku- 
gilldi  00  luktust  xii  avrar  fyrir  fram  i  landzskylld. 

dy(n)iandi  xvj  c  oc  ij  kvgilldi. 

firufiordr^)  xv  hvndrud  oc  v  kvgilldi. 

steinolfstader  vj  c  oc  iij  kugilldi. 

mardareyr  vj  hvndrud  oc  eig^)  vj  c. 

kallzstadir  eydekot  vj  hundrud. 

hesteyr  iiij  c  oc  xx  og  vj  kugilldi. 

Sæbol  oc^)  vj  h(undrud)  oc  ij  kugilldi. 

gardar  viij  (hundrud)  eydikot. 

þuerdalr  xvj  (hundrud)  oc  ij  kugilldi. 

miduik  atian  c  oc  iiij  kugiUdi. 

nedri  midvik  viij  hundrud  oc  ij  kugilldi  oc  luktar  fiorar- 
tigi  alner  fyrir  fram  j  landskylld. 

stackadalur  atta  hvndrud  oc  ij  kugilldi  lukt  mork  fyrir  fram 
i  landskylld. 

rekavik  vj  hundrud  oc  lukt  fiorartigi  alnar  fyrir  fram  i 
landskylld  oc^)  halft  kuildi  med  jordunni. 

atlastadir  viij  hundru(du)m  oc  ij  kugilldi. 

tvnga  viij  hvndrudvm  oc  ecki  kugilldi  med. 

glvmstadir  iiij  hundrudum  oc  ecki  kugilidi  med. 

kinnastadir^). 

stadr  i  adalvik  viij  hundrud  oc  halfur  fimti  tvgur  asaudar 
oc  vij  kyrr. 

skaladalr  xij  hundrud  oc  ij  kugilldi. 

^)  kr,  afskr.;  ^)  =  fimti;  ^)  þannig;  *)  z  z,  afskr.;  *)  hvorki  getið 
dýrleika  né  landskuldar. 

Dipl.  IbI.  V.  B  11 


162  VATNSFJARÐAR-KRISTÍN.  1458 

svansvik  sextan  hundrud  oc  iij  kugilldi. 
Reikiarfiordr  xxx  (hundrada)  oc  v.  kugiUdi. 
vogar  viij.  hundrud  oc  ij  kugilldi    oc   lukt    fyrir  fram   oli 
landzskulld. 

kellda  vj  hundrud. 

fotr  iiij  hundrud  oc  xx.  oc  iiij  kugilldi. 
hattardalr  hinn  minni  xij  hvndrud  oc  ij  kugiUdi. 
selialand  xij.  hundrud  oc  iij  kvgiUdi. 
svarfhoU  iiij.  hundrud  oc  xx  oc  .  .  .  kugiUdi. 
svarthamar  xij.  hundrud  oc  vij  kugilldi. 
dvergasteifj  xvj  hundrud  oc  iij  kvgilldi. 
gyrardalr  xij  hundrud  oc  iiij  kugiUdi. 
Sudavik  XXX  hundrada  oc  med  vj  kvgiUdi. 

Suo  mikit  fell  j  porcionem  kirkiunni  j  adalvik  medan 
markkus  tok  xiij  alnar  oc  vij  hundrud.  oc  er  ecki  af  lukt. 

J>etta  er(u)  uor  skipti  millum  þeirra  dandemanna  sem  oss 
nefndi^)  til  at  skipta  jordum  oc  peningum  epter  cristinu  biorns- 
dottur. 

J  fyrstu  grein  jordin  flatatunga  fyrir  niutigi  hundrada  oc 
hamrar  fyrir  þriatigi  hundrada.  þui  reiknazt  þessi  hlutr.  c. 
hundrada. 

Burfell  aa  asum  fyrir  fioritigi  hundrada  oc  aas  xx.  hund- 
rudum.  tungunes  tuttugu  hundrudum.  Gilhagi  fyrir  þriatigi 
hundrada.  mosfell  xij  hundrudum.  Eeiknazt  þessi  hlutur.  c. 
hundrada  oc  t(u)au  hundrud  bettur. 

J  hinn  þridia  hlut.  slettardalr  fyrir  fioritigi  hundrada.  langa- 
myr  fyrir  fimtan  hundrud.  lækiamot  fyrir  fimtigi  hundrada.  Geita- 
fell  00  rekin  fra  crossanesi  fyrir  tolf  hundrud.  Rciknaz  sia  hlutr 
þrimur  hundrudum  fatt  j  .c.  hundrada. 

Jardernar  i  svinadal  j  hifj  fiorda  hlut  fyrir.  j.  (c)  hund- 
rada.  auduna(r)stadir  fyrir.  vj.  tigi  hundrada.  melrackadalr  fyrir 
þriatigi  hundrad(a).f  Braf^gil  fyrir  fimtan  hundrud.  þorisstadir 
fyrir  xv  hundrud.  þui  reiknaz  þessi  hlutr.  c.  hundrada. 

Jtem  sudavikí^þriatigi  hundrada.  ^yrardalr.  xij.  hundrud- 
um.  duergastei}^.  xviij  hundrudum.  Suarthamar.  xij.  hundrud- 
um.  suartbol.  iiij.  hundrum  oc  xx.   selialand.   xij.    hundrudum. 

^)  Svo. 


14Ö8.  VATNSFJARÐAE-KRISTÍN.  163 

hattardalur.    xij.    hundrudum.    fotr    fiorum  hundrudum  oc.  xx. 
reiknaz  sia  hlutr.  xx.  hundrud.  oc.  c.  hundrada. 

Jtem  j  af^an  hlut.  reýkiarfiordr  i  uatztiardarþingum  þrir 
tigir  hundrada.  vogur.  viij.  hundrudum.  skalavik.  iiij.  hundrud- 
um  oc  XX.  jokulskellda.  vj.  hundrudum.  heydalr.  iiij.  hundrud- 
um  oc  XX.  hlid.  iiij.  hundrudum  oc  xx.  Botn  j  sugandafirdi 
fiorum  hundrudum  oc  tuttugu.  reiknazt  sia  hlutr.  xx.  hund- 
rud  oc  hundrad  hundrada. 

Jtem  j  þridia  hlut  arngerdareyr.  xx.  hundrudum.  backi  viij 
hundrudum.  lagadalr  tolf  hundr(ud)um.  Raudamyr.  x.  hundrud- 
um.  nauteyr.  xvj.  hundrudum.  hafnardalr.  xij.  hundrudum.  hamar 
xvj.  hundrudum.  Gilsfiardarmuli.  iiij.  hundrud  oc  .xx.  saurbæi- 
arfiara.  xx.  hundrud.  sigluuik.  v.  hundrudum.  Reiknazt  sia  hlutr 
iij  hundrud  oc  xx.  ai^jars  hundrad(s)  hundrada. 

Jtem  j  fiorda  hlut.  ædeý  fyrir.  vj.  tigi  hundrada.  sandeyr. 
iiij  hundrudum  oc.  xx.  dalr.  iiij.  hundrudum  oc.  xx.  lonseyr. 
xvj  hundrud.  lon.  viij.  hundrud.  myr.  vj.  hundrud.  hauardz- 
stadir.  iij.  hundrud.  reiknazt  sia  hlutr  .c.  oc  tuttugu  anars 
hundrad(s)  hundrada. 

Jtem.  V.  hlutr.  bær  iiij  hundrud  oc  xx.  aamuli.  xij.  hund- 
rud.  dyniandi.  xvj.  hundrud.  fwrufiordr.  xl.  hundrada.  veidilaus. 
iiij  hundrud  oc  xx.  hesteyr.  fiorum  hundrudum  oc  .xx.  Reiknaz 
sia  hlutr.  xx.  hundrud  aí^ars  hundrad(s)  hundrada. 

Jtem  j.  vj.  hlut.  stadr  j  adalvik  .iiij.  hundrud  oc  .xx.  þuer- 
dalr.  xvj.  hundrud.  sæbol.  iiij.  hundrud  oc  xx.  skaladalr.  xij. 
hundrud.  efri  midvik.  xviij.  hundrud.  aul^r  miduikaatta  hundrud- 
um.  stackadalr.  viij.  hundrud.  rekavik.  vj.  hundrud.  fliot.  xx. 
hundrud.  Reiknaz  sia  hlutr.  xx.  hundrud  ahjars  hundrads  hund- 
rada  med.  iiij.  hundrudum  j  fæte. 

J  þridiu  grein  breidavik.  vj.  hundrud  oc.  xx.  geitagil  xx. 
hundrud.  fiogur  hundrud  j  selaatrum.  j  tuo  hlutina.  hualaatr. 
XXX.  (hundrada).  hniotr.  xx.  hundrada  j  adra  tuo  hlutina.  saud- 
logsdalr  xvj  hundrud  oc  xx.  kelfla[uik]  xij.  hundrudvm.  oc  ij 
hluter  j  selaatrum  j  þridiu  tuo  hluti. 

Suo  morg  k(ugilldi)  hofum  uær  skipt  hueriu  þeirra  sem 
hier  seger. 

iiij.  k(ugilldi)  oc  xl.  huerr  þeirra  j  sinn  hlut.  aa  þorleifur 
biornsson  at  taka  halft  xvj.  kugilldi    hia   biarna  juarssyne   af 

11* 


164  VATNSFJARÐAR-KRISTÍN.  1458. 

jnstædu  kum.  oc  eit(t)  hia  jone  stranda  oc  anat  hiaajone  gud- 
munzsyne.  eit(t)  k(ugilldi)  lopti  j  reykiarfirdi  af  gelldum  saud- 
um  skulla.  vij.  k(ugilldi)  hiaa  eireki  af  jnstædu  kvm.  €n  biarna 
bonda  iij  hvndrut  jardar  part  at  hann  brast  j  lækiamotz  part. 


150.  4.  Mai  1458.  i  Vatnsfirði. 

VoTTORÐ  Qögurra  manna,  að  Jón  Nikulásson  hafi  lýst  eign 
sinni  á  nokkrum  ánefndum  jörðum  í  Isafjarðarsýslu  og  fyrir- 
boðið  hverjum  manni  hald  á  þeim  »eða  nökkur  skipti  á  þær 
láta  ganga,  þá  féskipti  var  gert  eptir  Kristínu  Björnsdóttur«. 

AM.  Fasc.  XIV,  13,  frumritið  á  skinni.    Innsiglin  eru  dottin  frá. 

Lysingarbref  jons  nikulasarsonar^). 

í>at  giorum  uær  einar  geirmundsson.  einar  þordarson. 
magnus  halldorsson.  þosteinn  jonson  godum  monnum  kunnegt 
med  þessu  woro  brefi  ath  uær  worum  hia  ok  heyrdum  a  j 
breidastofvnne  j  uazfirde  krossmesso  um  uaret  þa  lidet  uar  fra 
hingatburd  wors  hera  jhesu  christi.  m.  cccc.  fimtiger  ok  atta 
ar  ath  jon  nichulasson  lyste  sine  eign  yfer  þessum  jordum  hey- 
dal.  botn.  haurslid.  kellda.  biarnarstader.  suansuik.  er  liggur  j 
uazfiardar  kirkiusokn.  ok  myr  er  liggur  j  snæfialla  kirkiusokn 
ok  firirbaud  huerium  mane  halld  ok  medferd  aa  greindum  jord- 
um  eda  nauckur  skipti  aa  þær  lata  ganga  þa  feskipte  uar  giortt 
eppter  kristinu  biornsdottur. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settu  uær  fyr  nefnder  menn  uor 
jnsigle  firir  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  ok  ari  nat  sidar  en 
fyr  seger. 


151.  fyrir  1458. 

Reikningr  milli  Odds  Bjarnarsonar  og  Bjarnar  Jónssonar. 

AM.  Fasc.  LXXIII,  8  >þetta  eru  innsig-la  þveinger  fra  einu 
original  brefe.  sem  Hggr  hia  mier.  og  er  dat.  1458^).  Er  um  lys- 
ing  Jons  Nikulassonar,  ad  hann  ættí  Heydal,  Botu,  Haurslid,  Eelldu, 


*)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  ^)  þ.  e.  Fasc.  XIV,   13,  frá 

4.  Maí  1458,  Nr.  150. 


1458.  PÉNINGAREIKNINGR.    —   GRENJAÐARSTAÐIR.  165 

Biarnarstade,  Suansvik  og  Myr.     þetta    document,    sem    þueingerner 
eru  ur  skorner,  hefur  vered  elldra  enn  brefed  1458«.  AM. 

Suo  ordnir  peningar  woro  giordir  j  mille  oddz  biarnarsonar 
ok  biarnar  jonsonar. 

iiij  hundrvd  inan  manadar.  eitt  i  bostj^)  en  þriu  i  vad- 
malum  eda  audrum  peningum  ok  þriv  ath  havste  af  skildum 
varninge  atta  kugiUde  ath  wore  a 


152.  30.  Maí  1458.      á  GreÐJaðarstöðum. 

ViTNiSBURÐR  þriggja  manna  um  selstöðu   frá  Grenjaðarstöðum 
á  fegjandadal. 

AM.  Ápogr.  120  »Ex  orig.  Greniadarstad.  accuraté.  6  innsigle 
hafa  vered  under  brefinu,  sem  nu  eru  ðll  burtu«   (AM.). 

f>at  giorvm  vier  broder  einar  med  gvds  nad  abote  a  muncka 
þveraa.  berþor  halldorsson.  olafur  þorgeirsson.  svarthavfdi  olafs- 
son.  prestar.  þorgils  gvnlav(g)sson  okjon  jonsson  leikmenn  god- 
vm  monnum  viturligt  med  þessv  vorv  opnv  brefe.  ad  sub  anno 
gracie  CD^.  cd^.  P.  viij^.  a  manadagen  næsta  epter  jonsmesso 
holabyskvps  um  vored^)  a  selinv  framm  uid  læken  a  þeigianda 
dal.  uorv  vier  i  hia.  savm  ok  heyrdvm  a  ad  sira  jon  palsson  er 
þa  hiellt  greniadarstad  beidde  ok  krafdi  sira  sveinbiorn  þordar- 
son  er  þa  var  profastur  aa  milli  mýrarkvislar  ok  uargiar  ad 
taka  þa  votta  ok  vittnesbvrd(i)  er  hann  þar  framleide  vegna 
kirkiu  sinnar  a  greniadarstavdvm.  Uar  þar  í  fystu  avdvn 
bergsson  til  krafdvr  af  sira  sveinbirne.  annar  magnus  arnason 
ok  en  þridi  bergvr  þorsteinsson.  ad  bera  sira  jone  palssyne  ok 
kirkivnne  a  greniadarstavdvm  riett  vitne  ok  satt  vm  þat  er 
sira  jon  vændezt  þessvm  avllvm  monnum  ad  vottvm  ad  þeir 
vissv  ad  i  þessvm  savmvm  takmavrkvm  sem  nv  standa  sel- 
husen  uar  havfd  selfavr  fra  greniadarstavdvm  ok  hallden  stad- 
arens  eign. 

Sor  audvn  bergsson  j  þessvm  sama  stad  fuUan  bokareid 
firir  adur  greindvm  sira  sueinbirni  ad  hann  vissi  firir  full 
sannende   ad   hrafn    gvdmvnzson    lavgmadur   þa   hann    hielltt 

»)  =  kosti?  2)  þ,  e.  24.  Apríl. 


166  GRENJAÐARSTAÐIR.  1458. 

greniadarstad  epter  maiiplagvna  env  mýklv^)  hafdi  hann  sel- 
favr  fra  greniadarstavdum  i  þeim  savmvm  takmavrkvm  sem 
þa  stod  hann  ok  nv  standa  selhvsen  ok  þat  var  þa  reiknud 
eign  greniadarstadar  ok  alldre  heyrdi  hann  avdrvm  eignada 
þessa  sellstavdv  en  greniadarstad  meir  en  vpp  a  þriatigi  uetra 
þar  til  haun  heyrdi  sagt  ad  sira  þorkell  eignadi  sier. 

Item  sor  magnus  arnason  fvllan  bokareid  i  sama  stad  ok 
vettfange  ad  hann  vissi  firir  fvll  sanende  ad  advr  greindur 
hrafn  gudmvnzson  laugmadur  hafdi  selfaur  fra  greniadarstavd- 
vm  i  þeim  saumum  takmavrkvm  sem  þa  stod  hann  ok  nu 
standa  selhusen  vm  þriv  sumur  so  ed  hann  vissi  ok  þat  uar 
þa  reiknvd  eign  greniadarstadar  ok  aungvan  heyrdi  hann  akæra 
ok  alldre^)  avdrvm  eignad  en  greniadarstad  þessa  selstavdu 
meir  en  upp  a  þria  tigi  vetra  þar  til  hann  heyrdi  sagt  ad  sira 
þorkell  eignadi  sier. 

I  þridiu  grein  sama  stad  ok  uettfange  sem  fyr  seiger  sor 
bergur  þosteinsson  fullan  bokareid  at  bann  uissi  firir  full  sann- 
ende  ad  þa  er  fyrsagdvr  hrafn  logmadur  þa  hann  hiellt  greni- 
adarstad  epter  manplaagvna  env  myklu  hafdi  hann  selfavr  fra 
greniadarstaudvm  j  þeim  savmvm  takmavrkvm  sem  þa  stod 
hann  ok  nv  standa  selhusen  ok  alldre  heyrdi  hann  þessa  sel- 
stavdu  audrvm  eignada  en  greniadarstad  meir  en  vpp  a  þria- 
tigi  vetra  þar  til  hann  heyrdi  sagt  ad  siera  þorkell  eignadi  sier 
ok  hann  heyrdi  þostein  asbiarnarson  kalla  þat  stadarsel  so  sem 
adra  menn  þa  haun  bio  a  halldorsstaudum  j  laxardal. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settu  vier  vor  incigli  firir  þetta 
bref  er  giort  var  aa  greniadarstaudvm  j  reykiadal  þridiudagen 
næstan  firir  festvm  petronille  virginis.  anno  domini.  (lO^.  cd°.  P.  viij^. 


153.  12.  Juní  1458.  á  Víðivöllum. 

Klerkar  fyrir    norðan   land    kjósa    Ólaf  prest    Rögnvaldsson 
til  biskups  á  Hólum. 


*)  þ.  e.  Svartadauða  1402—1404.  Rafn  tók  við  staðnum  19.  Maí 
1406  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  587);  ^)  Hér  var  skaíið  út  orð.  Árni  heldr 
að  alldre  haíi  verið  tvískrifað  og  svo  skafið  út  á  síðara  staðnum. 


1458.  BISKUPSKOSNING.  167 

AM.  Fasc.  XIV,  9,  frumritið  á  skinni.  þrjátíu  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu.  Nú  eru  þrettáa  af  þeim  dottin  frá,  en  17  eru 
enn  fyrir  því. 

kiorsbref  biskups  olafs^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sea  edr  heýra  Senda 
þorstein  jonsson.  semingr  magnusson  officiales  heilagrar  hola- 
kirkiu.  jon  paalsson.  sweinbiorn  þordarson.  sigmundr  steinþors- 
son.  sigurdr  þorlaksson.  sigurdr  jonsson.  hallur  finsson.  jon 
broddason.  þorgrimer  jonsson.  hallur  arnason.  gamle  biornsson. 
olafuer  þorgeirsson.  stigr  jngemundarson.  magnus  einarsson. 
þorleifuer  magnusson.  jon  gudmundsson.  jon  haldorsson.  arn- 
oddr  einarsson.  andres  jonsson.  symon  jngimundarson.  magnus 
illugason.  ragwalldr  asgrimsson.  einar  haldorsson.  haldor  olafs- 
son.  halkel  gudmundzsson.  þorstein  gudmundzsson.  swarthofde 
olafsson.  þorwalldr  magnusson  ok  þorkell  þordarson  prestar 
sama  biskupsdemis  kwediu  gudz  ok  sina  kwnikt  giorande  ad 
sub  annb  domini  CD°  cd^  P  octauo  manadaghin  nesta  efter 
barnabe  apostoli  a  almennilegri  prestastefnu  a  wideuollom  j 
skagafirde  kwomw  wer  saman  med  morgum  odrum  monnum 
lerdom  ok  leikom  jnwyrdiliga  skodande  ok  wmhugsande  naud- 
syn  worar  andeligrar  modr  heilagrar  hola  kirkiu  huat  oss  leizt 
farliga  standa  a  eefter  frafal  wors  andaligx  faders  biskup  got- 
skalkx  godrar  minningar.  þui  hafuom  wer  omhugsat  ok  efter- 
leitat  heilagx  anda  tilwisan  postulerat  ok  samptykt  heidar- 
ligan  man  sira  olaf  ragwaldssonar  prest  sama  biskupsdomis 
til  worn  forman  ok  forswarara  heilagrar  holakirkiu  til  andligra 
Ivta  ok  weraligra  luta  ok  werda  war  biskup  ef  gud  wil  swa 
skipa  at  wernda  ok  forswara  kírkiona  for  ollum  þeim  lutum 
sem  olagliga  kwnna  til  koma  wppa  heilaga  kirkio  saker  þes  at 
heilog  kirkia  hefuer  oft  komit  j  storan  skada  ok  mykin  kwant 
af  þeirra  biskupum  sem  til  kirkionar  hafua  warit  skipader 
swmer  med  eing  en  swmer  med  wmbode.  wilium  wer  ecke  þan 
skada  hafua  leingur  for  heilaga  kirkiu  ef  wer  megum  mote 
standa.  hefuer  þat  ok  werit  gamal  wani  landzins  at  samþykkia 
forman  wt  af  landet  fore  kirkiona  ok  biskupsdæmit.  finzt  þat  ok 
j  allom  greinom  at   þeir   hafua   nytteligaster    werit   heilagra^) 

0  Aptan  á  bréíinu  með  fornri  hendi;  ^)  þannig. 


168  HÓLABISKUP.  1458. 

kirkio  sem  af  waro  lande  hafua  samþykter  werit.  wiliom  wer 
þessi  warre  samþykt  til  stauda  ok  adr  greindan  sira  olaf  til 
styrkia  ok  heilaga  holakirkiu  til  allra  rettra  mala  þui  oss 
lizt  han  nytteligastur  firir  heilaga  kirkiu  efter  warre  sam- 
wizskw.  swo  bidium  wer  ok  alla  dandemenn  bade  lærda  ok 
leika  at  þeir  styrke  þessa  wara  samþykt  ok  giorning  med  sin- 
om  brefuom  ok  godom  tillawgum  j  heidr  med  gud  sancti 
johannis  goda  gudmund  ok  heilaga  kirkiu. 

Ok  til  sanninde  her  om  hengiom  wy  wor  jnsigle  for  þetta 
bref  er  giort  war  j  sama  stad  dag  ok  aar  sem  for  seger. 


154.  2.  August  1458.       i  Kaupmannahöfn. 

Kristján  Danakonungr  hinn  fyrsti  ritar  Calixtusi  páfahinum  þriöja 
um  biskupskosning  á  Hdlum,  því  að  stóllinn  væri  auðr,  og  biðr 
hann  páfa  að  trúa  ekki  í  fyrsta  bragði  Páli  Björgynjarbiskupi  um 
Pál  förumunk,  er  ná  vill  í  embættið,  eða  öðrum  um  það  eða  svipuð 
efni,  nema  sín  bréf  komi  til. 

Bartholinssafn  B.  Fol.  bls.  193—194,  skr.  c.  1690.  Prentað 
í  Scriptores  rerum  Danicarum  VIII,  404—405. 

Ad  Papam  Calistum  in  causa  Holensis  Ecclesie,  anno 
1458,  2.  Augusti. 

Sanctissimo  in  Christo  patri  et  cetera.  Christiernus  dei 
gratia  et  cetera. 

Priore  tempore  cum  se  Reverendus  Paulus  Episcopus  Ber- 
gensis  regali  apostolicis  fultus  apicibus  presentasset  conspectui, 
audiente  et  intelligente  universo  regnorum  meorum  consilio, 
pro  parte  et  nomine  sanctitatis  vestre  inter  alia  firmissima 
poUicitatione  promisit,  qvod  de  cetero  in  regnis  meis  et  domi- 
niis  de  nullo  intenderet  beneficio  providere,  nisi  regiis  deside- 
riis  post  electiones  canonicas  literaliter  expectatis.  Verum 
posteaqvam  cum  gratiarum  actione  mens  mea  qviete  leta  de- 
cumberet,  in  eo  qvod  videre  videbar  excuberantem  ad  ecclesia- 
rum  profectum  V.  B.  vigilantiam,  rumoribus  novissime  ex  Roma 
delatis  innotuit  sinistra  subreptione  qvorundam  S.  V.  preven- 
tam,  ad  Hollensem  Ecclesiam  Jslandie  in  regno  meo  Norvegie, 
cuidam  fratri  Paulo  ordinis  Predicatorum  providisse,  rem  qvi- 


1458.  HÓLABISKUP.  169 

dem  P.  B.  formidabilem  et  pericula  gravissima  parituram,  tum 
qvia  patria  Islandia  amplissima  et  referta  populis  tellus  ab 
initio  mero  et  mixto  imperio  pacifice  subdita  fuit  semper  et 
est  regno  meo  Norwegie,  privilegiisqve  et  libertatibus  Ecclesia- 
rum  dicti  regni  innititur,  qvod  ibi  nisi  liberis  electionibus  et 
consensu  regio  salvis  Ecclesiarum  cathedralibus  provideatur  ec- 
clesiis.  Neqve  hic,  ut  cum  supportacione  dicatur,  incumbebat 
rationabilis  reservacionis  causa  qvoad  personam  provisam,  cum 
ad  Episcopalem  arcem  ex  eo  minime  munitus  sit,  qvod  extra  obe- 
dienciam  suorum  prelatorum  annis  plurimis  evagaverit,  pro- 
phanis  et  ludibriosis  se  ingesserit  exercitiis,  qvod  de  ipsius  ir- 
regularitate  verisimiliter  tiraeatur,  aut  qvod  sacris  adeo  sit  lit- 
teris  eruditus,  qvod  non  solum  pontifici  qvinymmo  persimplici 
clerico  sufficere  qveat,  nec  tantum  religionis  apparenter  saltem 
ornatum  pretendat,  qvod  dignus  pontificio  valeat  indicari.  Ne- 
qve  Bergensis  Episcopus  ipsum  apostolico  auditorio  meo  nomine 
presentandi  fuerat  commissione  vel  autoritate  suífultus,  licet 
ipsum  rbona  intentione  egisse  non  dubitemus,  qvi  nihil  in 
Corone  et  Ecclesiarum  Norvegie  preiudicium  generale  vel  speciale 
in  commissis  acceperat.  Ideo  potuit  et  debuit  ante  omnia  re 
integra  examinari  eius  procurationis  mandatum,  an  ad  ea  erat 
presentandi  sufficiens.  Qvamobrem  qvia  talis  provisio  contra 
honorem  apostolice  sedis  gesta  est,  qve  solet  in  rebus  similibus 
gravissima  eqvitate  in  accuritate  procedere,  et  libertatibus  et 
privilegiis  corone  mee  Norvegie  expresse  preiudicat,  et  in  ma- 
lum  exemplum  vertitur  omnium,  qvi  hominem  imparilia  ad 
talem  dignitatem  habentem  merita  norunt;  et  qvod  gravius  est, 
qvia  in  solo  hostibus  circumsepto  decet  habere  antistites  omni 
suspicione  carentes,  filialibus  precibus  V.  S.  duxi  obnixius  exo- 
randam,  qvatenus  non  egre  ferat,  sed  paterne  moderationis 
eqvitate  sustineat,  qvod  nulla  possibili  via  ipsum  fratrem  Pau- 
lum  sperandum  sit  ad  Holensem  Ecclesiam  ad  qvam  dicitur 
esse  provisus,  posse  admitti:  in  eo  et  super  precipue,  qvod 
ipsius  ecclesie  vacantie  nulla  certitudo  efticax  habeatur.  Ean- 
dem  P.  V.  suppliciter  obsecrando,  qvatenus  dicto  Episcopo 
Paulo  seu  cuiqve  alteri  in  similibus  de  cetero,  precipue  in 
beneficialibus,  nisi  litterarum  mearum  cum  asscriptionibus,  non 
statim  fidem  seu  credenciam  adhibere  velitis.     Valeat  V.  S.  P. 


170  HÓLABISKUP.  1458. 

ad  salutare  regimen    Ecclesie   sancte  Dei   feliciter   et   longeve, 
cui  me  et  regna  mea  filialiter  commendo. 
Datum  Hafnis  et  cetera. 


155.  23.  August  1458.       i  Kaupmannahöfn. 

Kristján  konungr  hinn  fyrsti  ritar  kardinálanum  de  Columpna 
um  Pál  förumunk,  er  vilji  komast  að  biskupsdömi  á  Hólum. 
telr  hann  þar  til  óhæfan,  og  biðr  hann  að  koma  í  veg  fyrir  það. 

Barfcholins  safn  B.  Fol.  bls.  194—195,  skr.  c.  1690.  Prentaö 
í  Scriptores  rerum  Danicarum  VIII,  405. 

Ad  Cardinalem  de  Columpna  in  causa  Holensis  Ec- 
clesie  anno  (CD  cd)  Iviii.  2(3).  Aug. 

Christiernus  et  cetera  Reverendissimo  in  Christo  patri  et 
cetera. 

Clausis  pridem  nostris  apicibus  capellanum  nostrum  Joachim 
Trolle  P(aternitati)  V(estre)  obnixius  commendavimus.  Postea 
presbiter  qvidam  attulit  Rome  die  xvii.  junii  datas  P.  V.  qvas 
gratanter  perlegimus,  cum  nobis  incolumitatis  vestre  nuncie 
extiterint.  Meminimus  P(ater)  R(everendissirae)  alias  vobis  scrip- 
sisse,  qvod  Reverendo  patri  Paulo  Episcopo  Bergensi,  qvanqvam 
varia  diversa  et  contraria  Parliamcntum  regni  nostri  Norvegie 
consultaret,  tamen  pro  illis,  qvibus  ad  R.  v.  p.  sinceris  neces- 
situdinis  nexibus  astringimur,  precibus  vestris  duntaxat  devicti, 
favorabiles  gratiam  et  favores  impendimus  cum  effectu;  et  V. 
R.  P.  intuitu  ad  maiora  erimus  semper  parati.  Verum  qvod 
in  eo  non  modicam  recepimus  displicentiam  et  res  illa  animum 
nostrum  acerrime  perurgebat,  qvod  intelleximus  prefatum  Epi- 
scopum  qvendam  fratrem  Predicatorem  nostro  nomine  ad  Ho- 
lensem  Ecclesiam  in  terra  nostra  Islandie  presentasse,  et  prop- 
terea  qvod  res  iniusta  gesta  sit  et  periculum  gravissimum  pari- 
tura,  tum  qvod  idem  frater  qvasi  publicanus  ab  indigenis 
Regnorum  nostrorum  ex  eo  notorie  habeatur,  qvod  per  multos 
annos  extra  prelatorum  et  ordinis  obedientiam  evagando,  pro- 
phanis  et  turpibus  se  piratarum  commerciis  et  exercitiis 
ingesserit,  tum  qvia  nobis  inde  apud  satrapas  nostros  et-  cunc- 
tum  vulgum  reatus  infamie  et  suspicionis  accescit,    tum    qvod 


1458.  HÓLABISKUP.  171 

regio  nostra  illa  Islandia  cum  vadis  circumferatur  maritimis  ex 
opposito  Britannie  maioris  scilicet  Anglie  situetur,  unde  ag- 
gressus  et  impetus  ac  invasiones  sustinet  diuturnos,  qvare  ex- 
pediat  ibidem  religiose  vite  et  morum  ac  exemplarem  preesse 
antistitem,  qvi  propter  continuam  regis  absentiam  insuper  pa- 
triam  ordinet  et  disponat,  ad  qvod  munus  ipse  frater  neqvit 
sufíicere.  Non  dubitamus  tamen  ipsum  Episcopum  Bergensem 
licet  incaute,  bona  tamen  intentione  fecisse,  sed  egisset  con- 
sultius  contra  Ánglicum,  qvi  illam  Ecclesiam  ambiebat,  ex- 
cepisse,  qvia  terra  illa  nostra  est  mero  imperio,  nec  non  a 
regno  Norwegie  unqvam  secessit.  Et  qvia  nichil  nobis  est  com- 
mune  cum  anglicis,  aut  qvod  Anglico  ad  Islandicas  ecclesias 
aditus  sperari  qveat;  et  summo  Pontifici  svasisse,  qvod  super- 
inde  litteras  et  desiderium  nostrum  et  Ecclesie  expectasset, 
sicut  idem  summus  Pontifex  nobis  per  ipsius  Episcopi  organum 
publica  pollicitatione  promisit.  Qvamobrem  V.  R.  P.  obnixius 
obsecramus  qvatenus  per  vestram  debitam  suggestionem  avo- 
cati  iUorum  religiosorum  ambitione,  qvi  omnes  pro  libertate 
angulos  qverunt,  liberi  efficiamus;  qvodqve  ipse  Episcopo  Ber- 
gensi  iniungere  velitis,  ut  de  cetero  caveat  absqve  speciali 
nostro  mandato  huiusmodi  et  similia  attentare,  ac  qvod,  sicut 
domino  summo  Pontifici  scribimus,  dictum  fratrem  Paulum  a 
tali  promotione  retardet  et  toleret  patienter,  qvod  talem  horai- 
nem  nullatenus  aliqvam  regni  nostri  ecclesiam  adraittere  vel- 
imus. 

Datum    in    Hafnensi    castro    die    xxiii.    mensis    Augusti 
anno  et  cetera  qvinqvagesimo  octavo. 


156.  10.  Nóvember  1458.  i  Guíudal. 

Kaupmálabréf  Eindriða  Jónssonar  og  Ingibjargar  Pálsdóttur. 

AM.  Fasc.  XIV,  12,  frumritið  á  skinni.  Sex  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  nú  eru  þau  öll  dottin  frá  nema  tvö,  og  eru  bæði 
brákuð. 

Jn  nomine  domini  amen 

Var  suo  felldur  kaupmale  gior  ok  stadfestur  millum  eind- 
rida  jonssonar  ok  ingibiargar  palsdottur  sem  hier  segir. 


172  KAUPMÁLABRÉF.  1458. 

hafde  adur  nefndur  eindride  til  kaups  ok  kuonarmundar 
vid  fýr  nefnda  ingibioRgu  palsdottur  fioretigi  hundruth  suo 
greind  ok  til  skilin  sem  hier  segir  ath  sira  olafur  isleiksson 
gaf  opt  nefndum  eindrida  brodursýne  sinum  tuttugu  kugiUde 
frid.  lyste  ok  adur  nefndr  sira  olafur  ath  hann  mætte  þessa 
peninga  med  rett  gefa.  hier  til  gaf  sira  jon  snorrason  eindrida 
brodur  sinum  tuttugu  hundruth  j  friduirdwm  peningum  med 
samþycke  faudur  sins  ok  modur.  Hier  j  mot  gaf  sira  helge 
þorkelsson  ingibiorgu  palsdottur  brodur  dottur  sinne  tuttugu 
hundruth  j  jordunne  j  botne  j  talknafirde  er  liggur  j  laugar- 
dals  kirkiusokn.  gaf  þrattnefndur  eindride  ingibiorgu  konu  sinne 
fiordungsgiof  ur  þeim  peningum  sem  adur  greinduzth.  hafdi 
adur  greind  ingibiorg  ath  auk  þeirra  peninga  þing  sin  er  uird 
uoru  fyrir  xij  hundruth.  gaf  adr  greindur  eindride  j  beckiar- 
giof  ok  morgungiof  þau  þing  sem  uirt  uoru  fyrir  atta  hund- 
rath.  kiore  greindur  sira  helgi  ingibiorgu  frændkonu  (sina)  mala- 
konu  j  garde  opt  nefndz  eindrida.  reiknadizth  malenn  allur  med 
þessum  giofunum  fimtiger  hundrada.  ath  þessum  hiauerundum 
brullaupsvottum.  sira  helga  þorkelssyne.  sira  olafe  isleikssýne. 
sira  jone  snorrasýne.  jone  bonda  asgeirssýne.  ellinge  |)ordarsyne. 
einare  geirmundzsyne. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  uær  fyrr  nefndir  menn 
vor  insigle  fyrir  þetta  kaupmalabref  skrifath  j  gufudal  fostu- 
dagen  næsta  fyrir  marteinsmesso  anno  domini  CD^  cd^  quin- 
quagessimo  viij. 


157.  16.  Nóvember  1458.     i  Ási  í  Hegranesi. 

Gjörningr  þeirra  Bjarnar  bónda  forleifssonar  og  séra  Jóns 
Pálssonar  um  biskupsdæmi  Mattheusar,  er  kallaði  sig  biskup 
á  Hólum  og  krafðist  stólsins. 

AM.  235.  4to  bls.  19.  Bréfabók  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 
í  frumriti.  Virðist  þetta  skjal  vera  með  hendi  Björns  þorleifssonar 
sjálfs.  AM.  Apogr.  3620.  Prentaðr  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl. 
n,  610—611. 

anno  domini.  00°.  cd^.  P.  uiii. 
Suo  felldr  giorningur   for    fram    j    asi  j    hegranesi    fimtu- 
dagin  næsta  fyrir  sesceliu  messu  ath  mattheus    er   sig    kallade 
biscup  a  holum  lofadi  med   handabande    birni   bonda   lorleifs- 


1458.  HÓLABISKUP.  173 

syni^)  ath  hallda  allan  þan  giorning  stodugan  sem  adrgreindr 
biorn  giorde  hans  uegna  vtt  af  med  sira  jon  palsson  officialem 
heilagrar  holakirkiu  vm  stadin  a  holum  og  alt  biscupsdæmit. 
upp  a  þena  sama  giorning  toku  þeir  hondum  saman  fyrnefnder 
menn  biorn  og  sira  jon  a(t)  so  fyrir  skildu  ath  heilug  holakirkia 
og  allt  holabiscups  dæmi  þat  sem  heilaga  kirkiu  ahrærir  skyllde 
med  fri  og  feligheitum  fyrir  sier  og  ollum  sinum  radum.  hier 
j  mot  lofade  sira  jon  palsson  med  samþyki  allra  dandemanna 
þeirra  er  þar  voru  med  honum  bade  lærdra  manna  og  leik- 
manna  ath  ef  þat  kynni  til  ath  koma  at  sira  olafur  Rognualz- 
son  kæmi  aptur  til  jslandz  og  uæri  uigdr  biscup  til  adr 
greindrar  holakirkiu  ed(a)  hitt  ath  anar  biscup  kynni  vtt  ath 
koma  og  kallade  sig  enn  biscup  holakirkiu  þa  lofadi  fyr  nefndr 
sira  jon  suo  framt  sem  hann  hefde  þar  fulla  uissu  af  ath  nokur 
biscup  kallade  til  stadarins  a  holum  ath  hann  skyllde  giora 
bod  birni  bonda  og  settia  þar  feligan  dag  i  skagafirde  med 
þessu(m)  ollum  adrgreindum  dandimonnum  suo  ath  þeir  mætti 
þa  skoda  begia  biscupana  bref  og  sk(ilr)iki  huor  þeirra  þeim 
synizt  þa  betra  skial  hafa.  kynni  þat  og  til  ath  bera  j  þessv(m) 
sama  degi  ath  þeim  biscupunum  komi  eigi  saman  og  uill  biscup 
matteus  eigi  yfirgefa  sin  bref  og  uiU  þa  boda  eda  stefna  biscup 
olafi  eda  þeim  odrum  biscupi  sem  til  kynni  ath  koma  burt  af 
landit  og  uiU  sa  biscup  eigi  fara  enn  biscup  matteus  viU  þa 
en  þa  eigi'-)  brutt  fara  af  landinu  þa  skyllde  biscup  olafr  sitia 
ad  stadnum  a  holum  sem  Rettum  biscup  bæri  og  uisitera  bisc- 
upsd§mit.  gn  ef  biscup  olafr  hefdi  omogulegra  kosnad  a 
stadnum  og  framar  en  til  ber  þa  lofade  eirek  bonde  loptzson 
ath  bitala  þath  stadnum  vpp  a  sina  peninga  vm  næstu  tolf- 
manude  vpp  fra  þessari  dagþingan.  suo  framt  sem  biscup 
matteus  kynni  til  ath  koma  og  yrde  hans  biscupsstollin  med 
rettum  logum.  kann  og  suo  uerda  ath  sira  olafur  fai  onguan 
framgang  um  kirkiuna  en  biscup  matteus  fai  enn  ny  bref  upp 
a  hola  biscups  d§mi  af  uorum  helga  fodr  pafanum  erkibiscup- 
in(um)  j  nidarosi  og  samþyki  uors  naduga  herra  kongsins  þa 
lofade  sira  jon  palsson  med  samþycki  allra  dandemanna  þeirra 


*)  Svo{!);  r.:  torleifssyni  =  í*orleifssyni;  ^)  en,  hdr. 


174  FJÁRSÓKNARBRÉF.  1458. 

er  þar    uoru    saman    komner    ath    ueita   biscup    matteus   onga 
mottstodu  suo  hann  megi  eigi  na  sinum  biscups  stoli  fyrir  þeim. 


158.  24.  Nóvember  1458.     i  Kaupraannahöfn. 

»Marcellus  episcopus  Schalotensis«  ritar  Píusi  páfa  II.  bréf, 
einkum  um  kosning  Píusar  til  páfa  og  fregnina  um  það  á 
Norðrlönd,  en  ekki  kemr  bréfið  að  efni  íslandi  við. 

[Scriptores  rerum  Danicarum  VIII,  408 — 409    eptir  Bartholins 
safni  B.  Fol.]. 


159.  1.  Uecember  1458.     i  Kaupmannahöfn. 

»Marcellus  episcopus  Scalotensis«  ritar  bréf  kardinálanum 
»de  Columpna«,  er  þá  var  nývalinn  til  páfa,  en  ekki  kemr  efni 
þess  íslandi  við. 

[Scriptores  rerum  Danicarum  VIII,  407   eptir  Bartholins  safni 
B.  Fol.l. 


160.  28.  December  1458.     á  Borg  i  Vestrhðpi. 

Hafliði  ívarsson  fær  Birni  forleifssyni  til  fullrar  sóknar  og 
eptirkæru  alla  þá  peninga,  sem  Hafiiða  höfðu  fallið  eptir  ívar 
föður  sinn,  og  Einar  Bessason  hafði  að  sér  tekið;  var  þar  í 
jörðin  Auðólfsstaðir ;  skildi  Björn  sér  þessa  peninga  hálfa  til 
eignar,  en  hálfa  Auðólfsstaði  til  lausnar. 

AM.  Fasc.  XIV,  11,  frumrit  á  skinni.  Innsiglin  eru 
dottÍQ  frá. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
brandr  sigurdzson.  þormodr  steindorson.  jon  þorkelsson.  jon 
einarsson.  þorsteinn  halldorsson  (ok)  jon  þollagsson  quediu 
guds  ok  sina  kunnigth  giorande  aa  borg  j  uestrhope  fimmtu- 
dagin  næsta  eptir  magnvsmessu^)  þaa  lidith  uar  fra  hingat 
burd  uors  herra  jhesu  christi  þusund.  cccc.  fimmtiger  ok  aatta 
aar  uorum  uær  j  hia  saam  ok  heýrdum    aa   ord   ok   handaband 

*)  þ.  e.  24.  December. 


1458.  FJÁRSÓKNAKBRÉF.    —  TEIGR.  175 

þessara  manna  biarnar  þorlleifsonar  af  einne  allfu  enn  haflida 
juarssonar  af  annare  ad  suo  firir  skildu  aadr  greindr  haflide 
feck  fýR  nefndum  birnne  þorlleifssyne  til  fullrar  soknar  ok 
eptirkæru  alla  þaa  peninga  sem  haflida  juarssyne  hafa  fallit  til 
erfdar  eptir  juar  födur  sinn  ok  einar  bessason  tok  at  sier  ok 
hans  erfingiar  hafa  halldit  sidan  suo  framarliga  sem  hann 
matte  þat  fremzt  med  laugum  giora.  Er  þar  fýst  jordin  aud- 
olfsstader  j  langadal  med  odrum  þeim  peningum  sem  adr  greindr 
einar  bessason  tok  at  sier  huar  sem  þat  hefer  uerith  med  þess- 
um  skildaga  ath  opt  nefndr  biornn  skýllde  eiga  alla  peningana 
halfa  huorth  sem  hann  kann  at  faa  med  laugum  eda  sama  med 
samþýcke  haflida.  skilde  biornn  sier  hallfa  jordena  audolfsstade 
til  eignar  enn  halfa  tii  lausnar  firir  jordena  sýdra  backa  j  hos- 
kullzstada  kirkiu  sokn.  Suo  ok  ei  sidr  feck  haflide  juarsson 
þratt  nefndum  birne  þorlleifsýne  allar  aalðgur  ok  aakærur  enn 
halfar  til  eignar  af  fyR  greindum  peningum. 

Ok  til  sanninda  hier  wm  settum  vær  fýR  nefnder  menn 
uor  jnnsigli  firir  þetta  bref  skrifath  fiorda  dag  jola  j  sama 
stad  ok  aare  sem  fýR  seigir. 


161.  1458.  í  Teigi. 

ViRÐiNGARGERÐ  á  Teigskirkju  í  Fljótshlíð,  er  Mattheus  Hóla- 
biskup  lét  framfara. 

JSig.  143.  4to  bls.  181,  skr.  1607  eptir  Hítardalsbók.  Sbr. 
F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  H,  480.  Sbr.  ennfremr  JEsp.  Árb.  II, 
56  og  segir  hana  þar,  að  Mattheus  biskup  hafi  látizt  sköramu 
fyrir  jól.     Sbr.  Gröni.  Hist.  Miadesm.  III,  182. 

Teigur. 

Anno  domini  CD^.  cd^.^)  Iviij*^. 

Virduligur  herra  og  andligur  fader  mattheus  med  gudz 
nád  Biskup  ad  holum  og  almenneligur  vicarius  allz  SkalhoUtz 
Biskupsdærais  do")  j  sinne  riettre  visitatione  j  Teige.  var 
kirkian  gior  af  hanns  naverondum  prestum  fyrir  xx°.  enn 
bækur  fyrir  xvj*'.  enn  onnur  ornamenta  kirkiunnar  fyrir.  iiij<=. 


')  cc^(!);  -)  þannig  mjög  Ijóst. 


176  JARÐAKAUPABRÉF.  1459. 

þotte  oss  su  bot  sem  Erlendur  Narfason  hafde  giort    fyrir 
x^  a  kirkiunne. 


162.  29.  Marts  1459.  i  Vatnsfirði. 

Olöf  hústrú  Loptsdóttir  selr  séra  Ólafi  Isleikssyni  jörðina  Læk 
í  Mýraþingum  í  Dýrafirði  og  kvittar  fyrir  andvirði. 

AM.  Apogr.  2334  »Epter  original  fra  Holltzkirkiu  i  Önundar- 
firde,  accuratissimé«  (AM.).  Sex  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu. 
Árni  lýsir  þeim. 

J>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
skule  bonde  loptzson.  jon  bondi  asgeirsson.  ðrnolfr  einarsson. 
halldor  hakonarson.  magnus  aronsson.  jon  kodransson  kuediu 
guds  og  sina  kunnigt  giðrandi  at  þar  vorum  vær  j  hia  saum 
ok  he^Tdum  aa  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  uors  herra  ihesu 
christi  (D.  cd.  fimm  tiger  og  niv  air  j  uatzfirdi  j  isafirdi  fimtu- 
dagin  j  paskauiku  at  hustru  olof  loptzdotter  feck  sira  olafi 
isleikssyni  med  fuUu  handabandi  iðrd  er  heitir  lækr  er  stendr 
j  myra  kirkiu  sokn  j  dyratirdi  med  oUum  þeim  gðgnum  og 
gædum  sem  greindri  iördu  fylger  og  fylgt  hefer  at  fornv  og 
nyv  og  hun  var  fremz  eigandi  at  ordin.  COedkendiz  adr  nefnd 
hustru  olof  firir  oss  at  hun  hefdi  fulla  peninga  vppborit  firir  adr 
greinda  iðrd  suo  henne  vel  aa  nægdi  af  adr  greindum  sira  olafi 
isleikssyni.  Lofadi  opt  nefnd  hustru  olof  loptzdotter  at  suara 
lagariptingum  á  adr  greindri  iðrdu  læk.  enn  tittnefndr  sira  olafr 
isleiksson  at  hallda  til  laga. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settvm  vær  fyrr  nefnder  menn 
vor  jnnsigli  firir  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  degi  ok  æri 
sem  fyrr  seger. 


163.  23.  April  1459.        i  Hjarðardal  neðra. 

Haldór  Sveinsson  handleggr  fórkatli  Einarssyni  þann  part  úr 
jörðunni  fremra  Hjarðardal  í  Dýrafirði,  er  Páll  bróðir  hans 
handlagði  honum,  og  þar  til  málnytukúgilldi  og  hundrað  ófrítt, 
gegn  hálfu  átta  hundraði  í  jörðunni  Tungumúla  á  Barðaströnd. 

AM.  Fasc.  XIV,  18,    frumritið    á    skinni.      InnsigUn    eru    öll 
dottin  frá. 


1459.  JARÐAKAUPABRÉF.  177 

fath  giorum  vær  jon  sigmundzson.  hromundur  magnusson. 
jndride  hakonarson  godvm  monnum  kunnigt  med  þesso  worv 
opnu  breíi  ath  wær  worum  hia  savm  ok  heýrdum  aa  ord  ok 
handaband.  af  einne  halfu  þorkels  einarssonar.  af  annare  hali- 
dors  sveinssonar.  ath  svo  íirir  skildv.  at  fýrnefndur  halldor 
handlagde  adr  nefndvm  þorkatli  jordena  halfan  fremra  hiard- 
ardal  j  dýrafirde  er  liggur  j  mýra  kirkiusokn.  þann  sama  jardar 
part  er  pall  broder  hans  handlagdi  honum  til  fullrar  eignar 
med  aullvm  þeim  gaugnum  ok  gædum  er  greindri  jðrdu  fýlger 
ök  fýlgt  hefer  ath  fornu  ok  nýv  ok  tíjttnefndr  halldor  vard 
fremzt  eigande  ath.  tilgreindum  landamerkium  fram  ath  skolla- 
dalsai  ok  heim  ath  hiardardalslæk.  ok  þar  til  lagde  þrattnefndr 
halldor  malnýtu  kugiUde  ok  hundrad  ofritt.  skyllde  opt  nefndr 
halldor  svara  lagaRÍptingum  a  greindri  iordv  en  fýrgreindr  þor- 
kell  hallda  til  laga.  hier  j  mot  handlagde  opt  nefndr  þorkell 
þratt  nefndum  halldori  halft  atta  hundrad  j  iordunne  tungu- 
mula  a  bardastraund. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  vær  fýrgreinder  menn 
vox  incigli  firir  þetta  kaupbref  er  giort  war  j  nedra  hiardar- 
dal  j  dýrafirde  jonsmesso  hola  byskups.  þa  er  lidid  var  fra  hing- 
adburd  vors  herra  ihesu  christi  þusund  cccc  I  ok  niu  ar. 


164.  14.  iMai  1459.  á  þverá. 

Kaupbréf  f  orkels  prests  Guðbjartssonar  um  jörðina  í  Hólum  í 
Reykjadal,  og  eru  landamerki  jarðarinnar  tilgreind. 

MSteph.  27.  4to  bls.  63,  Svartskinna,  með  hendi  Benedikts 
lögmanns  þorsteinssonar^  c.  1730  eptir  transskripti  Haldórs  Guð- 
mundssonar,  þorgríms  Ólafssonar  og  Jóns  Pétrssonar  gerðu  eptir 
frumritinu,   á  Staðarhöli  í  Saurbæjarsveit  7.  Aug.   1637. 

Copia  af  landamerkiabrefe  Hola  i  Rejkiadal. 
í>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  hejra  senda 
Jon  Ormsson.  Magnus  Gudbrandsson.  Arnþor  Biornsson  og 
Hallur  Runolfsson  kuediu  gudz  og  sijna  kunnugt  giorande  ad 
uier  vorum  þar  i  hia  saum  og  hejrdum  a  handaband  þorkels 
gudbiartssonar  og  Jons  þorkelssonar  med  so  firir  skilldu  ad 
Jon  sellde  s(ira)  þorkele  gudbiartssyne  jordenaj  Holum  i  Rejkia- 

Dipl.  Isl.    V.  B.  12 


178  JARÐAKAUPABRÉF.  1459. 

dal  er  stendur  i  Einarstada  kirkiusokn  med  samþicke  konu 
sinnar  gudrunar  Biornsdottur  med  ollum  þeim  gognum  og  giæd- 
um  er  grejndre  jordu  hefur  filgt  ad  fornu  og  nyu  og  hann 
uard  fremst  eigande  ad.  til  grejnd  þesse  jardareign.  millum 
gardz  þess  er  geingur  firir  sunnann  Karagröf  og  annars  gardz 
sem  geingur  firir  utan  Holagerde  er  bader  ganga  uestur  i  Kui- 
jndissdalsá.  og  austur  i  Rejkiadalsá  og  alla  landeign  millum 
þessara  ummerkia. 

Hier  i  mot  gaf  s(ira)  þorkell  xv  malnitu  kugillde.  vc  frijd- 
uird  og  V  uxa  gamla  og  suare  a  ij  árum  og  leggia  xij  alner  a 
huort  hundrad  medann  jord  stendur. 

SkiUde  s(ira)  þorkell  hallda  greindre  jordu  til  laga.  enn 
nefndur  Jon  suara  lagarifftingum. 

Og  til  sannenda  hier  um  setium  uier  firrnefnder  menn  vor 
innsigle  firir  þetta  bref  skrifad  a  þuerá  i  laxardal  þann  annan 
dag  i  huijtadogum  Anno  CD.  cccc.  qvinqvagesimo  nono. 


165.                       14.  Maí  1459.  á  þverá. 

JóN  forkelsson  vottar,  að  hann  hafi  selt  porkeli  presti    Guð- 

bjartssyni  jörðina  í  Hólum  í  Reykjadal,    og    telr  hann  landa- 
merki. 

MSteph.  27.  4to  bls.  63—64,  Svartskinna,  með  hendi  Bene- 
dikts  lögmanns  þorsteinssonar  c.  1730  eptir  transskripti  þriggja 
manna  gerðu  á  Staðarhóli  í  Saurbæjarsveit  7.  Aug.   1637. 

Eg  Jon  forkelsson  medkennest  med  þessu  mina  opnu  brefe 
ad  eg  hefe  sellt  til  fullrar  eignar  s(ira)  þorkele  gudbiartssyne 
jordena  i  Holum  i  Rejkiadal  med  ollum  gognum  og  giæd- 
um  sem  greindre  jordu  hefur  filgt  ad  fornu  og  nyu  og  eg  vard 
fremst  eigande  ad  med  fullu  upplage  og  samþicke  gudrunar 
Biornsdottur  konu  minnar  med  þessum  ummerkium.  ad  garde 
þeim  er  geingur  ur  Rejkiadalzá  firir  sannann  Karagrof  og  uestur 
i  Kuijndissdalzá  og  ad  odrum  garde  ut  fra  Holum  er  geingur 
ur  Rejkiadalsá  firir  utan  Holagerde  og  uestur  i  Kuijndissdalsa. 
liggur  þesse  firrnefnd  jord  i  Einarsstadaþingum. 

Og  til  sannenda  hier  um  set  eg  firrnefndur  Jon  mitt  inn- 
sigle  firir  þetta  bref.  skrifad  a    þuera   i   laxardal  Manudagenn 


1459.  HAGABRÉF.  179 

næstann    effter    huijtasiinnu    Anno    domini    CD.  cccc.  qvinqva- 
gesimo  nono. 


166.  30.  Mai  1459       á  Eyri  i  Tálknafirði. 

Greipr  prestr  Sigurðsson  handleggr  J>órði  Sigurðssyni  brdður 
sínum  til  fullrar  eignar  sinn  þriðjung  í  jörðunni  Haga  á  Barða- 
strönd,  en  skildi  sér  að  ráða  lausafé  sínu. 

AM.  Apogr.  1109  eptir  frumriti  frá  Haga  Árni  lýsir  inasigl- 
um,  en  fjögur  hin  síðustu  voru  dottin  frá  bréfinu. 

J>ath  giorum  vær  þorsteinn  þorarinsson.  snorri  biarnason. 
ion  marteinsson.  prestar.  grimur  guttormsson.  sygurdr  halfdan- 
arson.  ion  þordarson  leikmenn  godum  monnum  viturligt  med 
þessu  voru  opnu  brefi  ath  vær  vorum  j  hia  sam  ok  heyrdum 
ot  ord  og  handaband  sira  greips  sygurdzsonar  ok  þordar  syg- 
urdzsonar  brodr  hans  ad  adr  nefndr  sira  greipur  handlagdi 
fyrrnefndum  þordi  brodr  sinum  halfann  sií^  þridiung  j  iord- 
unni  haga  cu  bardastraund  til  fullrar  eignar  vndan  sier  ok  sin- 
um  erfingium  ehj^  haunum  til  ævenligrar  eignar  ok  hans  erf- 
ingium  med  auUum  þeim  gaugnum  ok  gædum  sem  greindri 
iordu  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu  ok  hann  vard 
freimz  eigandi  ath  epter  fodr  sil^  sygurd  þordarson  ef^  opt  nefndr 
sira  greipr  skildi  sier  ath  hann  skylldi  mega  rada  þui  lausa- 
gozi  sem  hann  ætti  eda  yrdi  eigandi  ath  huort  hann  villdi 
gefa  kirkium  eda  sinum  frændum  eda  fatækum  monnum  haun- 
um  ad  skadlausu. 

Ok  til  safiinda  hier  vm  settum  vær  fyrr  nefnder  menn  vor 
insigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  ca  eyri  j  talknafirdi  j  laugardals 
kirkiusokn  midvikudaginn  fyrir  messudag  petronille  ok^)  virginis 
þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  ihesu  christi  þusund 
cccc  fimtiger  ok  niu  aar. 

167.  19.  Juni  1459.  á  Seylu. 

Brandr  Jónsson  lögmaðr  og  umboðsmaðr  Torfa  hirðstjdra 
Arasonar  kvittar  Guðna  Jónsson  kongdómsins  vegna  fyrir  þrettán 
mörkum  í  þegngildi  eptir  Guðmund  Magnússon,  er  Guðni  hafði 

vegið. 

— _ 

12* 


180  VÍGSMÁL.  1459. 

Kriegers  safn  2.  4to  bls.  205—206  með  hendi  Styrs  þorvalds- 
sonar  c.  1700. 

fad  giðri  eg  Brandur  Jonsson  Iðgmadur  nordan  og  vestan 
á  Jslandi  og  umbodzman  Torfa  Arasonar  hirdstiora  i  sðgdu 
takmarki  godum  monnum  viturlegt  med  þessu  mijnu  opnu 
brefi.  ad  eg  hefi  uppborid  og  uttekid  svo  mier  vel  nægir  kong- 
domsins  vegna.  þær  þrettan  merkur  j  þegngilldi.  sem  Gudni 
Jonsson  vard  skylldugur  kongdominum  og  hans  Hirdstiora  fyrir 
þa  sðk  er  hann  helslo  Gudmund  magnusson  oforsyniu.  og  þvi 
giðrer  eg  greindafi  Gudna  Jonsson  ðUdungis  kvittan  og  ákiæru- 
lausan  um  adurnefndar  þrettan  merkur  og  þegngilldi  kong- 
domsins  vegna  og  hans  Hyrdstiora  Torfa  Arasonar.  Og  til 
sanninda  hier  um  setti  eg  mitt  Jnnsigli  fyrir  þetta  bref. 
Skrifad  á  Seylu  j  Skagafijrde  þridiudaginn  næsta  fyrir  Jons- 
messo  baptistæ  Anno  Domini  CD.  cd.  L.  nono. 


168.  22.  Juní  1459.  á  Helgafellí. 

KviTTUNARBRÉF  um  vígsbætr  eptir  Guðmund  Magnússon,  er 
Guðni  Jónsson  hafði  vegið,  og  griðasölubréf  Guðna  til  handa 
af  hendi  Jdns  bróður  Guðmundar  fyrir  sig  og  alla  frændur, 
vini  og  venzlamenn  hins  vegna,  alda  og  óborna. 

Kriegers  safn  2.  4to   bls.    212—216    með    hendi    Styrs    þor- 
valdssonar  c.   1700. 

Um  Bætur  eptir  Gudmund  Magnusson. 
f  eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  siá  edur  heyra  senda 
Einar  Ormsson.  Narfi  f>orvalldsson.  Jon  Audunarson.  Hall- 
vardur  Hallvardsson.  Sigurdur  J>ordarson.  Gudmundur  Einars- 
son.  kvediu  Guds  og  sijna  kunnigt  giðrandi.  þa  er  lidid  var  frá 
hingadburd  vors  Herra  Jesu  christi  CO.  cccc.  L.  og  ix.  ár.  á 
fðstudaginn  næstan  fyrir  Jonsmesso  Baptiste  á  Helgafelli  i 
Helgafellzsveit.  vorum  vær  i  hiá.  sáum  og  heyrdum  á  ord  þeirra 
og  Handaband  Lopts  Ormssonar  af  eirni  álfu.  enn  Jons  Magn- 
ussonar  af  annari.  ath  svo  fyrir  skiidu.  ad  ádurnefndur  Loptur 
luckti  fyrnefndum  Joni  Magnussyni  j  umbodi  Jons  Asgeijrssonar 
8V0  miclar  vijgsbætur  eptir  Gudmund  Magnusson  brodur  adur- 


1459.  VÍGSMÁL.  181 

nefnds  Jons.  er  Gudni  Jonsson  hefur  ofyrirsyniu  i  hel  sleigid. 
sem  hier  seiger. 

J  fyrstu  iiij.  DQálnytu  kviiUdi  og  þar  til  vj«.  frijdvird. 
sijdan  ad  næstum  tveimur  tolf  manudum  hier  eptir  skylldu 
gialldast  iiij.  málnytu  kviilldi.  ij<^.  i  varningi.  ij«.  j  vadmalum 
og  ij.  kugilldi  frijdvird.  og  j  þvi  sama  handabandi  gaf  tijtt- 
nefndur  Jon  Magnusson  fyrnefndan  Gudna  Jonsson  ðlldungis 
kvittan  og  ákiærulausan  um  ádurgreindar  vijgsbætur  og  manslag 
fyrir  sier  og  öllum  Eríingium  Gudmundar  brodur  sijns  og  eptir- 
komendum. 

J  annare  grein  i  sama  stad  og  deigi  toku  þeir  hðndum 
saman  Loptur  Ormsson  og  Jon  Magnusson  oz  fyrnefndum 
monnum  nærverundum.  var  þad  skilid  þá  undir  þeirra  handa- 
bandi.  ad  Jon  Magnusson  selldi  Gudna  Jonssyni  er  ofyrirsyniu 
hafdi  i  hel  sleigid  Gudmund  Magnusson  brodur  Jons  Magnus- 
sonar.  riettar  trygdir.  grid  og  fullaii  frid  fyrir  sier  og  sijnum. 
Erfingium  Gudmundar  Magnussonar  og  frændum.  vinum  og 
venslamonnum.  öldum  og  obornum.  svo  ad  Gudni  Jonsson 
skylldi  hiedafi  af  vera  j  fullum  fridi  og  trygdum  vid  alla  fyr- 
nefnda  menn.  hvar  hann  kynne  þá  ad  finna.  Enn  þeir  fuUir 
gridnijdingar  sem  á  geingi  ádurgreind  grid  fyrir  adurnefndt 
mannslag.  Tok  Loptur  Ormsson  þessa  gridasðlu  af  Joni  Magn- 
ussyni  eptir  ðUum  þeim  ordum  sem  Lðgbok  vottar.  adj  grida- 
sðlu  á  ad  koma  eptir  Iðgum.  ad  ðllu  tilskildu  enn  ðngvo  frá. 
Og  til  sanninda  hier  um  settum  vær  fyrnefndir  menn  vor  Jn- 
sigli  fyrir  þetta  vijgsbotar  bref.  gridasðlu  og  kvittunar.  er 
skrifad  var  á  Helgafelli  fðstudaginn  næsta  fyrir  festum  s(ancti) 
Johannis  baptiste^)  á  sama  ári  sem  fyr  seigir. 


169.  26.  Juni  1459.  á  Helgafelli. 

DóMR  Daða  Arasonar  sýslumanns  milli  Hítarár  og  Skraumu 
og  tólf  manna  um  víglýsing  Guðna  Jönssonar,  er  vegið  hafði 
Guðmund  Magnússon. 

Kriegers  safn    2.   4to    bls.  210—212    með   hendi    Styrs    þor- 
valdssonar  c.  1700. 

0  biskupi(!)  hdr. 


182  VÍGSMÁL.  1459. 

Domur  um  vijgsmál  Gudna  Jonssonar. 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  lieyra  sendir 
Einar  Ormsson.  Jon  Jonzson.  Jon  Audunarson.  Magnus  J>or- 
olfzson.  fordur  J>orleifsson.  Gamli  J>orleifsson.  Hallur  Kietils- 
son.  Gudmundur  Einarsson.  Snorri  Halldorsson.  Jon  forleifs- 
son.  Gissur  Halldorsson  og  Jon  Jsleifsson.  kvediu  Guds  og 
sijna  kunnigt  giörandi.  þá  er  lidid  var  frá  hingadburd  vors 
Herra  Jesu  Christi  CO.  cccc.  L.  og  ix.  ár.  vorum  vær  j  dom 
nefndir  af  ærligum  manni  Dada  Arasyni  syslumanni  j  millum 
Hijtarár  og  Skraumu.  ad  dæma  um  þá  vijglysing  er  Gudni 
Jonsson  lysti  fyrir  þad  mannslag  er  hann  ofyrirsyniu  j  helslo 
Gudmund  Magnusson.  Var  svarid  fyrir  ádurgreindum  kongs 
umbodzmanne  og  fyrgreindum  domsmönnum  (vm)  náttstad  og 
vijglysing.  fvi  dæmdum  vær  fyrnefndir  menn  ádurgreinda  vijg- 
lysing  rietta  og  logliga.  eptir  þvi  sem  lögbok  utvijsar.  Sam- 
þyckti  og  þráttnefndur  Dadi  Arason  kongs  umbodzmadur  þennafi 
dom  logligan  med  oss.  Og  til  sanninda  hier  um.  settum  vær 
fýrnefndir  menn  vor  Jnsigli  fyrir  þetta  domsbref.  skrifad  á 
Helgafelli  i  Helgafellzsveit  þridiudaginn  næstan  fyrir  Piet- 
ursmesso  og  Páls. 


170.  28.  Juní  1459.  í  Björgvin. 

Olafr  f rándarson  erkibiskup  í  frándheimi  býðr  kennidómin- 
iim,  höfðingjum  og  öllum  almúga  á  Islandi  að  viðrkenna 
Matthæus  hvorki  sem  biskup  í  Skálholti  né  á  Hólum,  því  að 
hann  haíi  ekki  verið  kosinn  að  lögum,  en  sé  meinsærismaðr  — 
lét  sverja  Gottskálk  biskup  dauðan  laungu  fyrri  en  hann  lézt  — 
og  bannsunginn  guðníðingr;  hinsvegar  býðr  erkibiskup  mönn- 
um  að  styðja  að  því,  að  Ólafr  Rögnvaldsson  nái  Hólastól  sem 
réttmætr  biskup. 

Frumrit  þessa  bréfs  var  fyrrum  í  hinu  íslenzka  frumbréfasafni 
Árna  Magnússonar  XIV,  16,  en  er  nú  komið  þaðan  og  hefir  verið 
flutt  í  hið  norska  frumritasafn  hans  XVII,  Ib,  og  eptir  því  hafa  Norð- 
menn  prentað  bréfið  í  Fornbréfasafni  sínu  IV,  Nr.  821.  Áðr  er 
bréfið  prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl.  Isl.  IV,  175—176. 

bref  vm  biskup  matthevs. 
Wy   olaf  med   guds    miskund   erkebiscop   i    Nideroos   ok 
paweligx    setis   legatus  Helsom    allom  prelatom.  prestom.  wel- 


I 


1459.  HÓLASTÓLL.  183 

bornom  monnom.  Rikismonnom  ok  meniga  almoga  sem  byggia 
ok  boo  j  islande  kerliga  med  gud  ok  waara  andeliga  bletzan. 
kungjorom  med  tesso  waaro  brefue  at  saker  tess  at  oss  b^r 
wita  ok  ranzaka  naudsyn  ok  keromaal  alla  biscopdemana  i 
norge  ta  wiliom  wi  ok  wita  islande  Bezsta  epter  ty  sem  makt 
aligger  ok  wi  witom  ok  h^rt  hafwom  at  biscop  matteus  wil  med 
ofweruald  ok  makt  weera  biscop  j  hola  eder  skalholtz  biscops- 
demom  vm  han  kunne  tat  afstad  koma  sem  wi  witom  med 
retta  at  tat  ma  engaledis  wera  fyri  tan  skuld  at  han  hefuer 
ey  waara  samtykt  eder  waara  kanika  i  niderooss  sem  hafua 
rettogheit  friheit  ok  jus  eligendi  episcopos  til  doomkirkiar  i  is- 
lande  ok  swa  fyri  te  sak  at  han  er  ein  meineidare  ty  han  loth 
sweria  biscop  gotskalk  a  holom  gud  hans  saal  hafue  daudan 
margom  aarom  aader  en  han  dade  i  mote  kirkionis  lagom  ok 
rette.  ok  tar  til  er  han  ein  apostata  i  mote  sinne  reglo  ok  i 
forbode  ok  banne.  fyr  tat  ok  annat  er  han  ey  werdoger  nokot 
wald  eder  jngeld  hafua  i  waaro  ok  helgre  kirkio  forbodi  fyr 
sinne  olydna  ok  vndirhyggio  wid  sina  formen  ok  helgre  kirkio. 
Hwar  fyri  raadom  wi  ider  ok  biodom  beede  lerdom  ok  leikom 
vnder  heste  lydno  ok  serdelis  waars  nadugx  herra  konung 
Cristierns  vmbodzmen  fyrnempdom  biscop  matteo  at  seeta  eder 
i  mote  helgre  kirkio  rette  ok  waaro  forbodi  til  at  styrkia.  ok 
er  tat  sua  wordit  sem  gud  forbiode  at  fyrnempder  biscop 
matteus  hefwer  gripit  eder  takit  holastad  eder  nokro  adro 
peninga  sem  helgre  kirkio  tilhara  ok  hennis  forman.  ta  skulin  j 
tilhielpa  med  idre  makt  idan  forman  ok  electum  herre  olaf  rag- 
waldzsson  tat  apter  taka  sem  han  hefuer  med  eingan  reet  ofwer- 
uelliga  gripit  ok  reent  ee  hwar  han  ok  j  kunnen  tat  vp  at  speria. 
^r  ok  nokor  swo  dierfwir  leiker  eder  ^lerder  sem  wilia  fyr- 
nempdan  biscop  matteum  styrkia  ok  hielpa  jmote  tesso  waaro 
skipan  ok  bode  ta  skulo  te  hafua  vwenata  af  oss  ok  lagligar 
aminningiar  til  retledingar.  ok  forbod  ok  ban  med  tesso  waaro 
brefue  fyri  sina  triozsko  ok  olydne  epter  ty  sem  kirkione  lag 
vtuisa.  ;n  te  sem  kirkionis  reet  ok  waaro  skipan  godwilleliga 
gera  ok  fulfylgia  styrkiande  ok  hielpande  fyrnempdan  electum 
herre  olaf  i  sinom  erindom  skulo  hafua  tak  ok  ofwsa  af  oss  vm 
idur  erinde  kunna  fyri  oss  at  koma.  ok  til  saninde  her  vm 
latom  wi  hengia  waart  jncigle   fyr   tetta   bref  er  giort  war  a 


184  VÍGSMÁL.  '  1459. 

waar  gard  i  bergen  in  vigilia  sanctorum  apostolorum  petri  et  pauli 
anno  domini  COiUesimo  quadringentesimo   quinquagesimo  nono. 


171.  30.  Juni  1459.  á  ÓxarárþÍDgL 

Urskurðr  Brands  lögmanns  Jónssonar,  að  Guðni  Jönsson,  er 
öfyrirsynju  liafði  í  hel  slegið  Guðmund  Magnússon,  sé  ferjandi 
til  Noregs,  og  skuli  sem  bráðast  fara  á  konungs  fund  að  fá 
landsvist  sína. 

Kriegers  safn  2.  4to  bls.    206—210    með    hendi    Styrs    þor- 
valdssonar  c.  1700. 

OUum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  siá  edur 
heyra.  sendir^)  Brandur  Jonsson  lögman  nordan  og.  vestan  a 
Jslandi  kvediu  Guds  ok  sijna.  kunnigt  giðrandi  ad  þá  er  lidid 
var  frá  hingadburd  vors  Herra  Jesu  Christi  CD.  cccc.  L.  og  ix. 
ár  laugardaginn  næstaii  eptir  Pietursmesso  i  Iðgriettu.  á  al- 
mennilegu  öxarárþingi.  kom  fyrir  mic  Loíftur  Ormsson  j  um- 
bodi  Jons  Asgeirssonar  er  þá  átti  Lögsvar  ad  veita  vegna  Gudna 
sonar  sijns.  krafdi  mic  og  beiddi  laga  urskurdar  uppá.  hvert 
Gudni  Jonsson.  sem  ofyrirsyniu  j  helslo  Gudmund  Magnusson 
væri  feriandi  fram  til  Norex  edur  eij.  Nu  af  þvi  ad  greindur 
Loptur  bijrti  fyrir  mier  og  odrum  godum  monnom  opin  bref 
undir  godra  manna  Jnsiglura  svo  latandi.  ad  su  vijglysing  sem 
Gudni  Jonsson  hafdi  lyst  sier  á  hendur.  um  vijg  Gudmundar 
Magnussonar  var  Iðgleg  dæmd*)  og  bætur  golldnar  og  i  Borgan 
geingid  af  fullvedia  manni.  ad  þær  skylldu  gialldast  eptir  skil- 
málum.  og  konginum  lucktur^)  sinn  þegn  og  Grid  fyrir  Erf- 
ingium  og  ðllum  frændum  hins  vegna.  Og  nu  sakir  þess  ad 
Riettarbot  Hakonar  kongs  er  svo  latandi.  ad  alla  þá  vandræda- 
menn  sem  ð.  kyrkiunnar  naadir  komast  skal  sektalaust  flytia^) 
mega  fram  til  norex.  eptir  Rádi  Lðgmans.  fvi  ad  til- 
kðlludum  þeim  bestu  monnum  er  hier  nu  voru  og  mier  sam- 
þyckiundum  sagda  eg  i  Gudz  nafni  Amen.  med  fullum  laga 
urskurdi  ádurnefndan  Gudna  Jonsson  feriandi  frain  til  norex  j 
fielegum  deijgi  bædi  kongsins  vegna.    og  Erfingia    hins  dauda. 


0  senda,  hdr.;  ')  dæmdt,  hdr.;  ')  lucktar,  hdr.;  ')  flytiast,  hdr. 


1459.  TEITR  GUNNLAUGSSON.  185 

og  þar  i  kirkiu  og  dagþingi  sig  þadan  á  mijns  iierra  kongsins 
uád.  ad  fá  sijna  landsvist  fyrir  adurgreindt  vijgsnaal  Gud- 
mundar  magnussonar.  hveria  vægd  edur  myskun.  sem  minn 
herra  kongurinn  viU  þar  um  á  hans  máli  giðra.  og  fari  þad 
hradasta  sem  honum  kann  þad  mðgulegt  vera.  Og  til  sann- 
inda  hier  um.  setta  eg  mitt  Jnsigli  fyrir  þetta  urskurdarbref. 
Skrifad  i  sama  stad.  dag  og  ári  sem  fyr  seigir. 


172.  2.  Juli  1459.  á  þingvelli. 

Alþingisdómr  tólf  manna  útnefndr  af  Birni  forleifssyni  hirð- 
stjóra  sunnan  og  austan  á  íslandi,  að  Teitr  Gunnlaugsson  sé 
skylldr  að  hylla  Kristján  konung  hinn  fyrsta,  en  laus  við  Eirík 
konung  (af  Pommern). 

AM.  Fasc,  XIV,  23,  transskript  á  skÍDni  frá  2.  Marts  1479. 
Prentað  í  Safni  ÍI,  177—178. 

Domur  teitz  gunlaugssonar^). 

OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
jon  asgeirsson.  þorleikvr  þorkeisson.  oli  bddzson.  ellendr  brandz- 
son.  bergur  oddzson.  brandr  sygvrdzson.  þordr  audunarson.  [filipvs 
sygurdzson^)  jon  narfason.  biorgolfr  oddz(son).  arnor  steeinþor- 
son  ok  aurnolfur  eýiolfsson  [godum  monnum  uiturligt  med 
þessu  voro  brefi^)  þaa  lidit  uar  fra  hingathburd  vors  herra  ihesu 
christi.  CD.  cccc  fimtigir  ok  niv  ar  aa  þinguelle  aa  þingstad 
rettvm  manadagin  næsta  epter  petvrs  (Desso  ok  pals  vm  sum- 
arit  vorum  vær  til  nefndir  af  ærligum  manne  birne  þorleifsyne 
hirdstiora  sunnan  ok  austan  aa  jslandi  yfer  at  lita  ok  invirdv- 
liga  at  skoda  wm  þann  cnskilnad  er  teitr  gvnlavgson  hafdi  haft 
moti  kong  cristiern  ok  fýr  nefndr  biorn  sagdizt  heýrt  hafa 
kongin  sialfan  ser  suo  sagt  hafa  ath  fyr  greindr  teitur  hefdi 
halldit  j  mote  sig  langan  tima  ath  anara  manna  sogn  ok  halldit 
annan  kong  en  sig. 

Nu  sakir  þes  ath  þrat  nefndr  teitur  lyste  þvi  fyrir  oss  fýr- 

^)  stendr  aptan  á  transscripto  með  gamalli  hendi;  ')  frá  [nafnið 
á  efstu  spássíu  með  tilvísunarmerki;  *)  þannig.  Að  réttu  lagi  ætti 
hér  að  standa:  •kveðju  guðs  ok  sínai. 


186  TEÍTR  GUNNLAUGSSOX.  1459. 

greindum  monnum  ok  sagdizt  optsinnis  lyít  hafa  bæde  j  log- 
rettu  ok  annarsstadar  ath  hann  villdi  þan  kong  hallda  ok  alla 
hlydni  veita  sem  rettur  noregs  kongr  uære  med  hveriv  nafne 
sem  hann  uæri  hiiis  ok  anars  ath  vær  savm  handaband  fýr 
nefndra  manna  biarnar  ok  teiz  ath  teitur  lofadi  hafa  þat  ok 
hallda  sem  uær  fýrnefndir  menn  giordvm  logliga  ok  dcisattir  yrd- 
um  þui  giordum  vær  fýrnefndir  menn  ok  samþykkir  vrdum  med 
fullum  laga  giorninge  teit  gvnlavgsson  skylldvgan  ath  hallda 
kong  kristiern  fyrir  sinn  rettan  noregx  kong  ok  alla  hlydne  ath 
ueita  ok  honum  hollr  ok  trur  uera  j  allri  sinne  þionostu  en 
ovittan  þo  hann  geingi  fra  kong  eirek. 

ok  ath  þesare  vorre  giord  upp  sagdre  lofadi  teitur  birnne 
þorleifssyne  med  handabandi  (ath)  hafa  ok  hallda  stodvga  þesa 
uora  giord. 

Ok  til  saninda  hier  vm  settum  uær  fýr  nefndir  menn 
uorr  innsigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  deigi  ok  aare 
sem  fýr  seiger. 


173.  9.  Juli  1459  á  Húsafelli. 

KviTTUNARBRÉF  Bjöms  forleifssonar  hirðstjóra  til  Teits  Gunn- 
laugssonar,  um  sakir  hans  við  Kristján  konung  hinn  fyrsta. 

AM.  Fasc.  XIV,  23,  transskript  á  skinni  frá  2.  Marts  1479. 
Prentað  1  Safni  II,  178. 

í>ath  giore  eg  biorn  þorleifson  hirdstiore  sunan  ok  austan 
ŒL  jslandi  godvm  monnum  kvnnigt  med  þessv  minv  brefe  ath 
wid  teitvr  gunlavgsson  haufvm  nv  yfer  eins  oRdith  logrettu- 
monnum  nær  verondvm  ok  morgvm  avdrum  godvm  monnum 
€a  alþingi  at  hann  lofadi  mic  med  handabandi  ath  hallda  ok 
hafa  ok  hýlla  worn  nadvg  herra  kong  kristiern  fýrir  sinn 
rettan  kong  ok  honum  hollvr  ok  trar  uera  eptir  þui  sem  rett- 
um  þegni  ber  ath  uera  sinvm  rettvm  kongi  bædi  leyniliga  ok 
oppinberliga  j  allri  sinne  hlýdni  ok  þionozttv. 

Sva  ei  sidr  lysti  fýr  nefndr  teitur  fyrir  mier  ok  audrvm 
dandi  monnum  ath  hann  hefdi  alldre  sagt  þes  nei  ath  hallda 
ei  þann  sinn  retan  kong  sem  hann  væri  rett  komin  til  rikis  j 
norege  med  hveriv  nafne  sem    hann   væri.   þvi   gefur  eg  adur 


1459.  ÁVERKI  í  MNGREIÐ.  187 

greindur  biorn  þorleifsson  fýr  greindaii  teitt  gvnnlaugsson  auld- 
ungis  kvittan  ok  aakærulausan  fýrir  mer  ok  auUum  minnvm 
logligum  epterkomenndum  af  aullvm  þeim  sektum  stærum  ok 
smærum  sem  hann  uard  brottligur^)  uid  kongin  epter  þui  brefi 
sem  minn  nadvg  herra  kong  kristiern  gaf  mig  uth  hans  vegna 
þath  fysta  hann  uilldi  til  hans  nada  snuazt.  gn  hverr  avdru 
visi  uill  giora  ath  briota  bod  edr  bref  mins  herra  kongsins  suari 
þui  vm  liku  fýrir  sem  login  landzins  ut  visa. 

Ok  til  saninda  hier  um  setta  eg  mitt  insigli  fýrir  þetta 
bref  skrifad  cd'  hvsafelli  i  borgarfirde  manadagin  næsta  epter 
translacio.  Sancte  martini.  Anno  domini  CD°  cd'^.  l^.  nono. 


174.  23.  Julí  .  ..j.        i  Hraungerði. 

14.  Nóvember        *  i  Asi. 

DóMR  tólf  manna  útnefndr  af  Erlendi  Brandssyni,  í  löglegu 
umboði  Bjarnar  forleifssonar  sýslumanns  í  Árnessþingi,  um 
ákæru  Erlends  til  Nikulásar  Jónssonar,  að  hann  hafi  slegið  og 
sært  sig  í  þingreið  (Hraungerðisdómr). 

Gl.  kgl.  saml.  1159.  Fol.  bls.  727—728,  skr.  c.  1640.  IBfél. 
315B.  4to  bls.  35—36,  skr.  c.  1670.  IBfél.  125B.  4to  nr.  222 
skr.  c.  1680  (brot).  IBfél.  205.  4to  nýleg  afskript.  Af  þessum 
dómi  eru  til  fjölmargar  pappírskriptir,  en  eingar  eldri  en  frá  17.  öld. 

Domur  vm  HaufFudhjögg.  Lemstrarsár  og  aunnur  Hðgg  j 
þijngreid^)  1459. 

AuUam  mðnnum  sem  þetta  breff  siá  edur  heyra.  senda  Jon 
Kolbeinsson.  Sigurdur^)  Jonsson.  Arnor*)  Steinþorsson.  Jon  As- 
biarnarson.  Magnus  Asbiarnarson^).  [Bryniolffur  Oláffsson^).  Jon 
HauskuUdsson').  Asbiðrn  Siguatsson.  Halluardur  Sigfusson®). 
Gunnar  Erlendsson.  Gijsle  Einarsson^)  og  Páll  Andresson  kuediu 
Guds  og  sina^^).  kunnugt  giðrandi.  ad^^)  Anno  domini^^)  1459. 


')  þetta  orð  er  utanmáls;  ^)  þingferð  315;  »)  Sugurdur  815,  125; 
*)  Arni(!)  315;  *)  1159;  hin:  þorláksson;  «)  [Brynjólfr  Jónsson  315; 
Ingimundur  Brynjólfsson  125;  ')  Hauksson  315;  *)  125;  hin:  Fúsa- 
son;  9)  205,  1159;  hin:  Ingjaldsson;  ^^)  vora  1159;  '^)  sl,  1159; 
")  sl.  1159. 


188  ÁVERKI  í  ÞINGREIÐ.  1459. 

manudaginn  næstann  epter  þorláksmessu  á^)  Hraungerdi  [i  Aar- 
nesþijnge^)  á^)  þijngstad  riettum.  vorum  vier  i  dom  neffnder 
aff  [Erligum  manni*)  Ellendi  Brandssyni.  er  þá  haffdi  [fullt 
og**)  Iðgligt  vmbod  aff  birne  þolleifssyni  er  þa  var  [Lðgmann 
fyrer  sunnan  og  austan  á^)  Jsiande.  [og  syslumadur  yffer  Ar- 
nessyslu').  ad  dæma  i  millum  Ellends  Brandssonar  og  Niku- 
lásar  Jonssonar. 

J  fyrstu  grein  kiærdi  Eriendur  thil  Nikulásar.  ad  hann 
heffdi  sleigid  hann  v.  hðffudhðgg®)  med  vopni  sijnu  suo  hann 
fieck  [lemstrar  saar^)  aff  hueriu  hðggi.  þui  dæmdum  vier  Er- 
lendi  .ij.  merkur  á  hueriu  hðggi  þui.  er  Nikulás  afbatar  ecki 
med  Eidi.  og  .ix.  merkur  i  tuenn  fullrietti.  er^°)  hann  var 
sleiginn  i  þijngreid.  Enn  kongi  .xiij.  merkur. 

J  annari  grein  kiærde  Erlendur  thil  ádurgreinds  Nikulásar. 
ad  hann  heffdi  særtt  hann  .iij.  saarum.  þui  dæmdum  vier  ádur 
greindum  Erlendi  hundrad  á  hueriu  saare.  og  .ix.  merkur  i 
tuau  fullrietti.  er  hann  var  [sleginn  og^^)  særdur  i  þijngreid. 
og  kongi  .xiij.  merckur.  eff  ádur  greindur  Nichulás  afbatar  ecki 
[8itt  máP2)  jned  Eidi. 

J  þridiu  grein  kiærdi  tijttneffndur  Ellendur  thil  ádur 
greinds  Nicholasar.  ad  hann  heffdi  ridid  eptter  honum.  og 
sleigid  sig  þá  [enn  ad  nyiu^^)  .xv.  hðgg  med  vopni  sijnu.  suo 
hann  [vard^*)  þar  aff  blaar  og  blodugur. 

var  og  nikulás  þá  logliga  steffndur*^)  og  kom  ecki. 

þui  dæmum  vier  tuær  merckur  ð.  hueriu  hðggi.  er  hann 
slo  hann  [med  vopni  sijnu^^)  i  [riettri  þijngreid^'^)  og  ei  er  af- 
batad  innan  Mánadar  ad  heyrdum  domenum  og  .ix.  merckur  i 
tuau  fuUrietti  og  kongi  .xiij.  merkur. 

Skal  þráttneffndur  Nichulás  giallda  og  greida  þessa  haalffa 
peninga  heima  ad  Hraungierdi  [innan  mánadar^^)  ad  heyrdum 
dominum.  Enn  alla  ad  næstum  fardðgum. 

Og  thil  sannenda  hier  um   setium  vier  fyrrneffnder  Doms- 


1.')  [b.  V.  1159;  *)  [sl.315;  ')  [sl.  1159;  «)  [hirðstjóri fyrir  s.  og  a.  á 
315;  hirðstjóri  yfir  125;  ^)  [1159;  hin:  og  sm.  yfir  sýslunni  í  Árnesi; 
«)  högg  815,  125;  ')  [1159;  hin:  lemstur;  ^^)  en  315;  '')  [sl.  1159; 
12)  [1159,  205;  sl.  315;  ")  [sl.  315;  '*)  var  1159;  [væri  315;  '»)  fyrir 
stefndur.sumhdrr,;  '•)[sl.  1159;  '^)  [þijngreid  rettre  1159;  »»)  [sl.  1159. 


1459.  TESTAMENT  TORFA.  189 

menn  vor  Jnncigle  fyrer  þetta  domsbreíf  skriffad  i  Ase  i 
HoUttamannahrepp  Miduikudaginn  næstan  epter  Marteinsmessu 
Anno  ut  supra. 


175.  26.  August  1459.  í  Björgvin. 

Testamentisbréf  Torfa  riddara  Arasonar. 

IBfél.  67.  4to,  Iclis,  með  hendi  séra  Eyjólfs  Jónssonar  á  Völlum  í 
Svarfaðardal  (d.  1745),  og  er  hér  tvívegis:  a,  bl.  100,  og  fc,  bl.  44 
— 45.  Bréfið  er  prentað  í  Sýslumannaæfum  I,  38 — 41  með  orða- 
mun;  textinn  þar  er  hér  kallaðr  neðanmáls  c,  en  orðamunrinn  d.  í 
safni  Magnúsar  konferenzráðs  Stephensens  60.  4to  bls.  13  er  svo 
látandi  »grein  or  Testamenti  Torfa  Arasonar«  einnig  með  hendi  séra 
Eyjólfs  á  Völlum:  »1459.;sunnudag  nestan  epter  Bartholomæi  Messo 
giordi  Torfi  Arason  Testament  sitt  i  Beorgvin  i  Noregi.  þar  segiz  hann 
gefa  domkirkiunni  (i  Biorgvin)  haalfan  spýting  vadmaals  og  vor  fru 
kirkio  (þar  i  sama  stad)  haalfan  spýting  vadmails  (en  spýtingr  er  v 
vodir,  ait  glossator  in  margine.  —  Eigi  er  vist  hvert  Torfi  do  þat 
sama  ar  edr  eigi)«.     Torfi  mun  einmitt  hafa  dáið  þ'etta  ár. 

Testamentisbref  Torfa  Arasonar. 

In  nomine  Domini  Amen. 

Sacir  þess  at  engi  dadligr  madur  ma  sier  nockurn  jorugg- 
leik  setia  um  leingd  sinna  lifdaga.  þui^)  þui  giori  ec  Torfi 
Arason.  heill  at  samvitsco  en  nockut  krankr  i  likama.  so  fallit 
mitt  Testamentum  fyrir  minni  sal  sem  hier  epter  scrifat  star. 

In  primis  at  ec  gef  mic  allan  oc  mina  sal  gudi  i  valld 
oc  hans  blezadri  modr  jomfru  sanctæ  Mariæ  oc  ollum  guds 
heilogum  monnum. 

hier  med  kys  ec  minum  molldligum^)  likama  legstad 
frammi  fyrir  Sancte  Olaafi^)  i  kirkiunni  [ut  til  br§dra^)  j  Biorg- 
vin.  gefandi  þui  sama  cla^stri  mier  til  b§nahallds  fyrir  minni 
sal  eina  hleckiafesti  oc  pansara.  hatt  oc  kraga.  skiolld  oc 
jukko.  oc  einn  ra^dan  stakk^)  med  skinn,  oc  .ij.  tunnor  þyskt 
joI.  stykki  mallt®).  stycki  mioF).  ðllum^)  ClOessobr^drum  einn^) 
blaan  stakk  ok  bruna  kaapo  med  silfrspennum^^).  ok  leikbr^dr- 
um  .XX.  alnir  vadmals.  [en  smaabredrum   .vj.   alnir  vadmaals^^. 

*)  6;  þá,  hin;  *)  molldugligum,  b;  ^)  olaaf  b;  *)  [utbredra,  b; 
*)  stút,  c;  *)  mallts,  a^  c;  '')  miðls,  c;  ')  minum,  b,  v.,  c;  *)  sl.  c; 
*°)  silfrspennu,  c;  ^')  [sl.  a,  c. 


190  TESTAMENT  TORFA.  1459. 

item  til  domkirkiunnar  haalfan  spyting  vadmaals. 

[item  til  vor  fru  kirkiu  haalfan  spyting  vadmaals^). 

item  til  Sancte  Olafs  kirkio  stykki  mallts. 

item  til  Sancte  Katrinar  kirkio  tunno  þyskt  ol. 

item  stykki  mallts  til  Nunnosetrs  oc  eina  tunno  miðþ. 

item  til  Krosskirkio  eina  tunno  þyskt  ðl. 

item  eitt  par  brunar  hosor  þeim  sem  grofina  grefr^). 

[item  brodr  Marteini  eina  blaa  treyu^). 

item  reidusveinar  eina  ra^da  hetto. 

item  Stephani  eina  grfna  hetto. 

item  yngiridi  vij  alner  [blackt  lerept*). 

item  ollum  kanukum  stycki  mallts  ok  eina  tunno  þydskt  oL 

item  Apostola  kirkio  stycki  mallts^). 

item  þeim  sem  [mier  giorir*')  mina  reidu')  eina  silfrskal. 

item  steikaranum  i  klæstrit.  xij.  alnir  vadmals. 

item  hans  dreng  eina  ra^da  hetto. 

item  Evert  Surker  eina  tunno  malvasi^).  oc  eina  silfrskeid. 
er^)  vegr  .vj.^^)  lod. 

item  [Erich  Olaafsson^^)  s^ng  med  akledi  oc  linlðcum  oc 
þar  med  eitt  armbrysti  nitt  oc  pansara  oc  hatt. 

item  Jon  Biornsson^^)  stakk  oc  hetto  oc  eitt  armbrysti. 

item  Gottskalc  eitt  nitt  armbrysti  oc  eina  r.yda  kapo 
med  spennum. 

item  er  eg  skylldigr  Meistara  Gert^^)  oc  hans  stallbrodr. 
ij.  alner  lerepts. 

item  er  ec  skylldigr  til  bruggunar**)  fyrir.  ij.  pund  humla 
ok  eitt  tog. 

item  [Eyulfr  oc  Jon  Hallason^^)  stykki  miol  oc  eina  tunno 
þydskt  ðl. 

item  biskupi^)  Andreas  eitt  stykki.  eigr  hann  sialfr  eina 
tunno  þydskt  ðl  i  scipit. 

item  Vermundi.  xx.  gyllini  j  vðro.  ef  hann  verdr  heiU  af^') 
sinum  krankleika^^). 

')  [sl.  a,  c;  »)  rífr  a,  c;  ^)  [sl.  a,  c;  *)  [blaklerept,  a;  *)  mallt,  a; 
•)  [gröf,  a,  d;  ^)  reida,  b,  d;  *)  malvase,  c;  malvisi,  a;  ')  sem,  b; 
i^)  sex,  b,  c;  ")  [Eyrik  Olaafss,,  b;  Eirik  Ölafsson,  c;  Eiríki  Ólafs- 
syni,  d;  ^')  Jóni  Björnssyni,  b,  d;^^)  Gel,  a(!);  ^*)  bryggiunnar,  a,  c; 
^*)  [Eyulíi  ok  Jon  Hallasyni  6,  d;  Hallsson,  c;  ^*)  biskupi,  c;  ^')  þess- 
um,  b.  V.  d;  ^®)  kraankleik,  b. 


1459.  TESTAMENT  TORFA.  191 

item  sira  þormodi^)  eitt^)  armbrysti  med  öllum  reidscap. 

item  er  ec  scylldigr  herra  OlaEif  Rðgnvaldsson^)  .ij.  tunnor 
þydsct  ðl. 

item  kunngiðri  ec.  at  ec  þykiunst  eingis^)  [med  ollu^) 
scylldigr  vera  minum  herra  konungi  fyrir  þann  kostnat  skulld^) 
er  ec  [hefur  haft  fyrir')  hans  Nad. 

item  scal  Gottskalk  oc  [Erich  Olaafsson^)  afhenda  ok  ut  gefa 
minna  vegna  alla  þessa  fyrskrifada^)  peninga  fyrir  nwna  sculld. 
en  Evert  Surker^^)  og  þeir  ka^pmenn  sem  ec  hefir  keypt  scipit 
ut  af  taci  þat  halft  igien.  þui  þat  hef  eg  eigi  betalat.  en  vilie 
þeir  hafa  þat  allt  igien  þa  gefi  þeir  mic^^)  mina  peninga  igien. 
sem  er  .ijc.  gyllini. 

item  er  Henrik  Grot^^)  mier  scylldigr  .xix.  gyllini  [at  kap- 
stefno^^)  at  ari. 

item  gefr^*)  ek  Aris  einn  duk. 

item  yngibiorgo  .vj.^^)  alnir  med  vorolerept. 

Segir  ec  Christino  þorsteinsdottur  oc  ollum  minum  frend- 
um  oc  vinum  aa  Islandi  [marga  goda  natt^^).  oc  giorir^')  vel 
oc  bidr^^)  gott  fyrir  mic^^)  oc  minni  sal. 

Oc  til  sanninda  hier  um  setr  eg  mitt  innsigli  fyrir  þetta 
mitt  Testamentisbref  sem  scrifat  var  ut  til  br§dra  i  Biorgvin 
sunnodaginn  næstan  eptir  sancti  Bartholomæi  dag  Anno 
Domini  CD^  cd^  I^  nono. 


176.  10.  September  1459.  á  Reynistað. 

þoRVALDR  Pinnsson  samþykkir  gjöf  Teits  prests  bróður  síns, 
þar  sem  hann  gefr  klaustrinu  á  Stað  í  Reynisnesi  í  testamenti 
sínu  hálfar  jarðirnar  Eingihh'ð  og  Gil  í  Hoitastaða  kirkjusdkn. 

AM.  280.  4to  bls.  43 — 44  með  hendi  Hákonar  Ormssonar  c. 
1640;  AM.  277.  4to  bls.  38—39  meö  hendi  Guðmundar  Andrés- 
sonar  1640. 


')  Þormóðr,  c;  ')  nitt,  b',  ^)  01.  Kl  .  .  lsyn(!)  c;  *)  einkis,  h; 
'^inskis,  c;  *)  [sl.  c;  «)  b;  sl.  hin;  ')  [hef  fur,  a;  hefir  fyrir.  c;  ^)  [Ey- 
rikr  Olaafsson,  6,  d;  Erich  01.  son(!)  c;  ^)  sl.  c;  *°)  Surber(!)  c;  ")  mier, 
a,  c;  i^)  Grjot(!)  c ;  sl.  b  ;  ^^)  [sl.  b;  i^)  gef,  a,  c;  ^*)  sex,  c;  ^^)  [kvediu  guds 
og  mina,  c;  ^'')ó;  giorit,  a,  c;  ^^)  bidiet,  a,  c;  i')mier,  a;  mier  oc,  sl.  c. 


192  REYNISTADARKLAUSTR.  1459. 

Breff  wm  Eingehlijd  [og  Gil^). 

fad  giðrum  vær  Sigurdur  Prestur  forlaksson.  þorualldur 
Prestur  Magnusson.  Olaffur  forsteinsson.  Wigfus  Hilldebrannds- 
son  godum  mönnum  kunnugt  med  þessu  voru  opnu^)  breffe  ad 
þar  vorum  vier  i  hia  a  Stad  i  Reynisnese.  saum  og  heirdum 
a  ord  og  hanndabannd  þess(a)ra  manna  aff  eirne  alffu  systur 
Barbaru  fru  abbadisar  ad^)  Stad  i  Keynisnese  Enn  aff  annare 
f  oruallds  viFinnssonar.  Skildest  þad  wnder  þeirra  hanndabande 
ad  aadurneffndur  þorualldur  samþyckte  þá  sömu  giðff  Iðglega  frij 
og  frialsa  er*)  Sira  Teitur  Finnsson  broder  hanns  haffde  gieffed 
klaustrenu  i  sijnu  testamentum  wm  Jðrdena  hálffa  Eingehlijd 
og  Gil  hálfft.  er  liggia^)  i  Holltastadakirkiusokn  so  framarlega 
sem  hann  maatte  þad  fremst  giðra.  ogihans  hlutskipte  maatte 
koma®)  fremst  epter  Iðgum.  Suo  og  [ei  sijdur')  samþyckte 
aadur  neffndur^)  forualldur.  ad  klaustursins  wmbodsmann  skylde 
frialslega  mega  ad  sier  taka  aadur  neffndar  Jarder  hanns  vegnna 
huenar^)  hann  vill. 

Og  tii  sannennda  hier  umm  settu**^)  vier  fyrrneffnder 
menn  vor  Jnsigle  fyrer  þetta  breff.  er  giðrt  war  á  Stad  j 
Reynisnese  tueim^^)  nottum  epter  Mariumessu  sijdare  Anno 
Domini  [M^.  CD.  L«.  nono^^j 


177.  11.  September  1459  á  Reynistað. 

Barbara  abbadís  á  Stað  í  Reyninesi  selr  Ólafi  bónda  Gríms- 
syni  jörðina  Brúarland  hálft  í  Deildardal  fyrir  Syðra-Vatn  í 
Tungusveit. 

ÁM.  Fasc.  XIV,  14,  frumritið  á  ekinni.  Sjö  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá,  nema  eitt.  Við  þetta 
bréf  er  læst  samþyktarbréf  Ólafs  biskups  Rögnvaldssonar  frá  24. 
Apríl  1461  og  er  innsigli  biskups  heilt.  Um  innsigHn  segir  Arni: 
wfyrsta  innsigled  var  kapitulainnsigled  fra  Stad  i  Reynesnese.  brotn- 
ade  burt«.  AM.  Fasc.  XIV,  15,  annað  frumrit  innsiglalaust,  en 
hefir  þó  verið  innsiglað  í  upphafi.  Hvorttveggja  frumritið  með  sömu 
hendi. 


')  [b.  v.  277;  ')  sl.  280;  ')  a  277;  *)  sem  277;  »)  Hggur  277; 
«)  komast  277;  ')  (sl.  277;  •)  sagdur  277;  »)  huonær  277;  ^°)  settum 
277;  '')  xij,  277;  '')  [1459,  277. 


1459,  REYNISTAÐAKLAUSTR.  193 

brvarlands  bref  1459^). 

Aullum  monnum  þeim  sem  þetta  brief  sia  edr  heyra  senda 
sigurdr  þorlcakzson.  þorualldr  magnusson.  prestar.  þorgeir  ions- 
son.  magnus  oddason.  ion  gudmundzson  oc  vigfws  hilldibrandz- 
son  leikmenn.  Q(uediu)  G(udz).  oc  sina  kunuigt  giorandi  ad  þa 
er  lidit  var  fra  hingatburd  vccirs  herra  ihesu  christi  þushundrut 
fiogr  hundrut  fimtigir  oc  nio  car.  ca  mcanodagin  næstan  efter 
CDariomesso  sidarri^)  vorum  vær  j  hia  ca  stad  j  Reynisnesi  sca- 
um  oc  heyrdum  ca  ord  oc  handaband  þeirra  frv  barbaro  abba- 
disar  ca  stad  er  þa  var  formann  klaustrsins  af  einne  calfuo  gn 
olafs  bonda  grimssonar  af  annari  ad  suo  firir  skildu  ad  fyrr- 
nefnd  frv  abbadis  selldi  cudrnefndum  olafui  grimssyni  iordina 
klaustursins  bruarland  halftt  j  deiUdardal  er  liggur  j  hofsþing- 
um  med  allra  conuentu  systra  samþycki  med  ollum  þeim  gogn- 
um  oc  gædum  sem  greinudri  halfri  iordu  hefuer  fylgtt  ad  fornu 
oc  nyio  oc  klausturid  vard  fremst  eiganda  ad.  honum  til  æfuin- 
ligrar  eignar  oc  hans  erfuingiom.  gn  hier  j  mot  gaf  þratnefndr 
olafur  klaustrino  ca  stad  iordina  sýdra  vatn  j  tungusueit  er 
liggr  j  Keykia  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gaugnum  oc  gæd- 
um  sem  greinndri  iordu  hefer  fýlgtt  ad  forrnu  oc  nyiu  oc  hann 
hefer  eigandi  ad  ordit  klaustrinu  til  æfuinligrar  eignar  vndan 
sier  oc  sinum  erfuingiom.  skylldi  huortt  hallda  til  laga  þeirre 
iordunni  sem  keypti.  gn  huor  iordin  sem  af  kann  at  ganga 
med  laugum  þa  skýldi  su  frialsliga  mega  aftur  takazt  sem 
efter  væri  vtan  doms  eda  logligra  sokna. 

Oc  til  sanninnda  her  vm  settum  vær  fyrrnefndir  men 
vor  inscigli  firir  þetta  iardakaupsbref  med  kapitula  inscigli  er 
giortt  var  j  sama  stad  oc  cari.  degi  sidar  en  fyrr  segir. 


178.  18.  Oktðber  1459.  á  Reynístað, 

Prófentubréf  Helgu  Finnsdóttur  við  frú  Barbaru  abbadís  og 
klaustrið  á  Stað  í  Reynisnesi. 

AM.  Fasc.  XIV,  17,  frumritið  á  skinni.    Innsighn  eru  dottin  frá. 

I>ad  gierum  uær  syster  barbara  abbadis   at  stad  j  Beynis- 

^)  Aptan  á  bréíinu  með  fornri  hendi,  frá  16.  Öld;  ^)  þ.  e.  10.  Sept. 

Dipl.  Isl.  V.  B  13 


194  REYNISTAÐARKLAUSTR.   —  HAGABRÉF.  1459. 

nese  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefi  at 
vær  hofum  tekit  helgu  finzdottur  til  æuenligrar  profentu  vpp 
aa  stadinn  j  Reynisnesi  med  samþycki  sigurdar  prestz  þorlaks- 
sonar  Radzman(s)  klaustursins  ok  allra  minna  conuentu  systra 
at  suo  fyrir  skildu  at  fyrnefnd  helga  skylldi  luka  stadnum  j 
sina  profentu.  xx.  kugillde  ok  .x.  hundrud  j  ofridum  pening- 
um.  hier  j  mot  skilde  optnefnd  helga  ser  sæmiligt  bordhalld. 
smior  ok  skreid.  huitu  einn  Kett  ok  heita  miolk.  kiot  þa  þat 
væri  haft.  tuituga  vod  aa  huerium  tolf  manudum  ok  þar  til 
ermaklædi  edr  stiku  lereptz.  skædi  sem  henni  þarfazt.  skilde 
þrattnefnd  helga  sier  hreinliga  þionustu  af  stadnum  ok 
litla  stofuna.  Suo  ok  ei  sidr  skilde  tittnefnd  helga  sier  sæng 
af  stadnum  enn  kistu  skylldi  hun  sialf  til  leggia  enn  stadrinn 
eignazt  epter  hennar  dag. 

ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  vort  kapitula  jnn- 
sigli  ok  sigurdr  prestur  þorlaksson  fyrir  þetta  profentubref  er 
gert  var  aa  stad  j  Reynisnese  jn  festo  luce  evængeliste.  anno 
domini.  CD^.  cd^.  P.  nono. 


179.  [10.  Nóvember  1459.  i  Haga]. 

ViTNiSBURÐR  Greips  prests  Sigurðssonar  um  skóg  Hagakirkju 
í  Morudal. 

AM.  Apogr.  1111  »Ex  pagina  pergamená  affixa  literis  præ- 
cedentibus«  [þ.  e.  úrskurðinum  frá  12.  Nóv.  1459  Nr.   184]. 

Jn  primis  er  þetta  uitnisburdur  greipz  prestz  sigurdzsonar 
adh  hann  sagdizt  uerit  hafa  atta  sara  þa  er  fader  minn  kom 
til  haga  aa  bardastrond  epter  hans  saugn  ok  modur  minar  ok 
anar(a)  manna  þeirra  er  alldur  minn  uissu  ok  ox  þar  upp  þar 
til  eg  var  fulltida  madur  ok  pall  þorkelsson  bio  j  tungumula 
ok  þorkell  son  hans  epter  hann  ok  uoro  uit  sagder  jafngamler 
ok  heyrda  eg  alldri  annad  sagt  en  kirkian  j  haga  aa  barda- 
strond  ætti  allan  skog  j  morudal  fra  aulldugili  ok  fram  adh 
hagagardi.  liet  fader  minn  uinna  i  þessum  sama  skogi  bædi 
kol  ok  elldiuit  uetur  ok  sumar  epter  þui  sem  honum  hentadi. 
heyrda  eg  pál  alldri  adh  finna  né  sier  eigna  þenna  skog.  uann 
eg  ok  opt  j  fyrrgreindum  skogi  med  monnum  fðdur   mins    ok 


1459.  HAGABRÉF.  195 

pall  liedi  sonu  sina  þorkel  ok  tumas  adh  uinna  j  þessum  sama 
skogi  med  mier  ok  monnum  födr  mins.  uar  tumas  palsson  hia  fodr 
minum  uinnumadur  þa  er  pall  fader  hans  uar  andadur  ok  uann 
j  títt  nefndum  skogi  adh  skipan  fodur  mins  bædi  til  kola  ok 
til  elldiuidar  ok  eignadi  huorki  sier  né  syskinum  sinum.  suo 
uar  eg  heima  j  haga  þa  er  sira  biarne  sigurdszon  atti  tungu- 
mula  ok  hafdi  þar  buskap.  ok  heyrdi  eg  hann  alldri  sier  eigna 
edr  adh  finna  uit  fðdr  minn  edur  hans  menn  þa  er  þeir  foru 
j  þenna  skog.  suo  uissa  eg  ok  aunguan  af  þessum  monnum 
sem  nu  hefer  eg  greint  j  þessum  skogi  uinna  utan  j  leyfi  fodur 
mins  ok  nu  brædra  minna  epter  hann.  heyrda  eg  aungan 
annan^)  adh  tala  enn  kirkian  j  haga  ætti  allan  skog  j  morudal 
fra  aulldugili  ok  fram  adh  hagagardi.  uar  eg  heimilisfastur  j 
haga  hia  fodr  minum  ok  nu  bio  eg  þar  sidan  þar  til  er  eg 
uar  fertugur  so  ad  eg  uar  alldri  alla  tolf  mánudu  j  burt  en 
nu  hefer  eg  uerit  þar  þingaprestr  upp  aa  xj  aar.  ok  hier  epter 
uil  eg  sueria  ef  þurfa  þiker. 


180.  flO.  Nóvember  1459.  i  Haga]. 

ViTNiSBURÐR  Arons  Jónssonar  um  skóg  Hagakirkju  í  MorudaL 

AM.  Apogr.  1112  »Ex  pagina  pergamená  affixa  literis  præ- 
cedentibus«  [þ.  e.  úrskurðr  frá  12.  Nóv.  1459]  (=a);  AM.  Apogr. 
1116c  með  hendi  Árna  Magnússonar  »accuraté«  »epter  pergaments- 
skrá  fra  Haga  á  Bardastrðnd«  og  var  það  uppkast  að  1112  {=h); 
AM.  Apogr.  1133c  »Aptan  af  storu  Transscripto  frá  Haga  á  Barda- 
strðnd  giordu  1586«  [(AM.)  =  c]. 

Jtem  er  þetta  uitnisburdr  aarons  jonssonar  adh  hann^) 
sagdizt  alldri  heyrt  hafa  tuimæli  aa  leika  adh  kirkian  j  haga 
aa  bardastrond  ætti  allan  skog  j  morudal  fra  ölldugili  ok  fram 
ad  hagagardi.  uissa  eg  ad  sigurdr  þordarson  liet  uinna  j 
þessum  sama  skogi  ok  syner  hans  epter  hann  ok  heyrda  ek 
aungan  upp  aa  kæra  edur  ad  finna  þann  sem  tungumula  atti 
ok  aunguan  anan  ok  er  eg  hier  barnfæddur  aa  bardastrond 
ok  hier  uerit  optazt  allan  minn  alldr.  hefer  eg  nu  xvij  uetur 
ok  XX  adh    þui   er^)    moder    min    hefer    sagt    mier    ok    adrer 


^)  Svo  (rétt:  annad);  ^)  sl  a;  ^)  sem  b,  c. 

13* 


196  HAGABRÉF.  1459. 

menn  þeir  sem  minn  alldr  uita.  ok   hier   epter    uil   eg    sueria 
þegar  eg  er  med  lögum  til  beiddr. 


181.  [10.  Nðvember  1459.  í  Haga]. 

ViTNiSBURÐR  Guðlaugs   Magnússonar    um   skóg   Hagakirkju  í 
Morudal. 

AM.  Apogr.  1113  »Ex  pagina  pergamena  affixa  literis  præ- 
centibus«  (þ.  e.  úrskurðr  frá  12.  Nóv.  1459)  =  a;  AM.  Apogr.  1116a, 
með  hendi  Árna  Magnússonar  »accuraté«  »epter  pergamentsskrá  fra 
Haga  á  Bardastrðnd«  og  var  það  uppkast  að  1113  (=  &);  AM. 
Apogr.  1133a  »Aptan  af  storu  Transscripto  frá  Haga  á  Barda- 
strönd,  giordu  1586«  (=-  c). 

Jtem^)  er  þetta  uitnisburdr  gudlaugs^)  magnussonar.  hann 
sagdizt  hafa  uerit  j  haga  aa  bardastrond  hia  sigurdi  þordarsyni 
uinnumadur  hans  ok  hia  sira  biarna  sigurdzsyni  epter  þat  bædi 
j  haga  ok  suo  j  midhlid  ok  heyrda  eg  alldri  tuimæli  sa  þui 
adh  kirkian  j  haga  ætti  allan  skog  fra  aulldugili  ok  fram 
adh  hagagardi  j  morudaF)  ok  liet  sigurdr  þordarson  uinna  j 
þessum  sama  skogi  huert  aar  bædi  til  elldiuidar  ok  kola  ok 
bio  þa  pall  þorkelsson  j  tungumula  ok  taladi  ecki  upp  aa 
huorki  aa  sigurd  ne  menn  hans.  uann  eg  opt  j  þessum  sama 
skogi  ad  skipan  sigurdar  þordarsonar  med  audrum  hans  uinnu- 
monnum.  uann  eg  ok  j  þessum  sama  skogi  adh  skipan  sira 
biarna  sigurdzsonar  þa  er  hann  bio  j  haga.  uar  eg  sagdur 
atian  uetra  þa  er  eg  uar  hia  sigurdi  fyrst  er  hann  kom  til 
haga  en  nu  hefer  eg  fiora  uetur  um  sextugt^).  uar  eg  ok  hia 
sira  biarna  sigurdzsyni  þa  er  hann  atti  ok  hafdi  buskap  j 
tungumula  ok  heyrda  eg  hann  alldri  eigna  sier  skog  fra  auUdu- 
gili  ok  fram  adh  hagagardi  j  morudal.  og  hier  epter  uil  eg 
sueria  þegar  eg  er  med  laugum  til  beiddr. 

*)  Jn  primis  b,  c  (þar  stendr  þessi  vitnisburðr  fyrst  á  skránni); 
')  Gudlauks  b,  c;  ^)  Mórudal  b;  *)  >Epter  þessum  reikninge  er  Sig- 
urdr  kominn  til  Hagá  1413.  þad  er  árenu  epter  ad  hann  vann  Haga 
á  alþinge  af  JÖrunde  þordarsyne.  og  þetta  mun  so  vera«  (AM.) 


1459.  HAGABEÉF.  197 

182.  [10.  November  1459.  i  Haga]. 

ViTNiSBURÐR    Halls  Alexanderssonar  um  skóg    Hagakirkju    í 
Morudal. 

AM.  Apogr.  1114  »Ex  pagina  pergamená  affixa  literis  præ- 
cedentibus  [þ.  e.  úrskurðr  frá  12.  Nóv.  1459]  =  a;  AM.  Apogr.  1116b, 
með  hendi  Arna  Magnússonar  »accuraté«  »epter  pergamentsská  fra 
Haga  á  Bardastrðnd«,  og  var  það  uppkast  að  1114  (=  &);  AM. 
113Bb  »Aptan  af  storu  Transscripto  fra  Haga  á  Bardastrðnd, 
giordu  1586«  (=  c). 

Jtem^)  er  þetta  uitnisburdr  hallz  alexsanzsonar^)  ad  fader 
minn  ok  moder  saugdu  mic  atian  uetra  gamlan  þa  er  eg 
kom^)  til  sigurdar  þordarsonar  er  hann  bio  j  haga  aa  barda- 
strond  ok  uar  eg  hia  honum  ok  j  hans  uernd  .xx.  uetur  edr 
leingr  ok  nu  sidan  hia  sonum  hans  sira  greip  ok  philipus  ok 
þordi  tiu  .xij.  manudi  ok  heyrda  eg  aungan  anad*)  seigia  en 
kirkian  j  haga  ía  bardastrond  ætti  allan  skog  fra  aulldugili^) 
ok  fram  adh  hagagardi  j  morudal^).  liet  sigurdr  þordarson  uinna 
j  þessum  sama  skogi  bædi  uetur  ok  sumar  ok  hans  syner 
epter  hann  bædi  til  kola  ok  elldiuidar  huort  sem  þeim  hent- 
adi.  suo  uann  eg  ok  opt  ok  margan  dag  med  audrum  þeirra 
uinnumonnum.  suo  uar  eg  ok  hia  sigurdi  þordarsyni  þa  eí 
hann  bygdi  sira  biarna  sigurdzsyni  jðrdina  haga  aa  barda- 
strond  ok  sira  biarne  liet  uinna  þenna  skog  hinn  sama  uegna 
kirkiunnar  j  haga.  heyrda  eg  aungan  upp  aa  tala  edr  aakæra 
þann  sem  tungumula  atti  edur  bio  ok  aungan  fyrr  en  nu  j 
sumar.  Ok  hier  epter  uil  eg  sueria  ef  til  efnis  kemur  ok  eg 
er  med  logum  tilkuaddr. 


183.  [10.  November  1459.  í  Haga]. 

ViTNiSBURÐR  Jóns  Markússonar  um  skóg  Hagakirkju  í  Morudal. 

AM.  Apogr.  1115  »Ex  pagina  pergamená  affixa  Hteris  præ- 
cedentibus«  (þ.  e.  úrskurðr  frá  12.  Nóv.  1459)  «=  a;  AM.  Apogr. 
1116c  með  hendi  Árna  Magnússonar  »accuraté«   »epter  pergaments- 


^)  Jn  primis    b.  c;    ^)  Alexanderzsonar,   c;    ^)   sl.   a;    •*)  anan    a 
')  aulldigili  a;  ")  Mórudal  b. 


198  HAGABRÉF.  1459. 

skrá  fra  Haga  á  Bardastrðnd«,  og  er  það  uppkast  að  1115  (=  h); 
AM.  Apogr.  1133d  »Aptan  af  storu  Transscripto  fra  Haga  á  Barda- 
ströod,  giordu  1586«  (=  c). 

Jtem^)  er  þetta  uitnisburdr  jons  markussonar  ad  hann 
sagdizt  aungan  bafa  beyrt  anad  segia  en  kirkian  j  baga  aa 
bardastrond  ætti  allan  skog  fra  aulldugili  j  morudal  ok  fram  ad 
brennuskridu*)  ok  þar  beyrdi  eg  aungan  adb  finna  edr  upp  aa 
kæra  ok  bio  eg  j  tungumula  ferna  .xij.  manudu  uegna  sira 
biarna  sigurdzsonar.  lét  sigurdr  þordarson  uinna  j  þessum 
sama  skogi  bædi  til  kola  ok  elldiuidar  ok  fann  sira  biarne 
sigurdzson  ecki  ad  ok  ecki  eignadi  sira  biarne  sier  þenna  skog 
suo  eg  beyrda.  uar  eg  j  baga  kirkiu  sokn  upp  a  þriatigi  uetra 
edr  leingur.  suo  beyrdi  eg  ok  sagtb  af  sumum  monnum  ad 
kirkian  j  baga  ætti  allan  skog  fra  aulldugili  ok  fram  ad  baga- 
gardi  j  morudal.  veit  eg  þar  eingi  meiri  sanindi  til.  Ok  bier 
epter  uil  eg  sueria  ef  þurfa  þiker  ok  eg  er  med  lögum  til  beiddr. 


184.  12.  Nóvember  1459.  í  Haga. 

16.  Nóvember  1460. 

Urskurðr  forsteins  prests  fórarinssonar,  prófasts  milli  Auðna 
í  Kjálkafirði  og  Langaness  í  Arnarfirði,  að  kirkjan  í  Haga  á 
Barðaströnd  eigi  allan  skóg  í  Morudal  frá  Öldugili  og  fram  að 
Hagagarði,  en  þeir  bræðr  Filippus  og  fórðr  Sigurðssynir  böfðu 
kært  til  Guðmundar  Pétrssonar,  að  bann  bafi  böggvið  skóginn. 

AM.  Apogr.  1110  »Ex  origin.  fra  Haga  a  Bardastrðnd,  ac- 
curatissimé«  (AM.). 

fat  giaurer  eg  þorsteinn  prestr  þorarinsson  profastur  mill- 
um  audna  j  kialkafírdi  ok  langanes  j  arnarfirdi  godum  monn- 
um  uiturligt  med  þessu  minu  opnu  brefe  þa  er  lidit  uar  fra 
bingadburdi  uors  berra  iesu  cbristi.  CD^.  cccc^.  P.  ok  ix  ar 
uar  stefndr  firir  mic  gudmundr  petursson  til  baga  aa  barda- 
strond  laugardaginn  næsta  firir  marteins  CDesso^)  firir  þa  aakæru 
er  þeir  brædr  pbilipus  sigurdzson    ok   þordur   sigurdzson    baru 


*)  Jn  primis  6,  c;    ')  brenneskridu    b    (orðamunr    eptir   afskript, 
sem  ekki  var  fuUger);  ^)  þ.  e.  10.  Nóv. 


1459.  HAGABRÉF.  199 

ath  honam  ath  hann  hefdi  hauggit  ok  j  ort  skog  kirkiunar  j 
haga  aa  bardastrond  j  morudal  j  fuUu  þeirra  ofrelsi  ath  Iðg- 
festum  skoginum  firir  framaii  aulldugil.  nu  saker  þess  adh 
gudmundr  petursson  uar  ecki  kominn  ad  lidnu  hádegi  ok  eing- 
inn  sa  er  hans  umbod  sagdizt  hafa  j  greindan  stefnudag.  uar 
stefnan  suarin  af  tueimur  uottum  ok  hann  dæmdur  Iðgliga 
firirkalladur  um  fyrrgreint  skogarhaugg.  beiddu  mig  ok  krofdu 
adr  nefnder  brædr  philipus  ok  þordur  sigurdzsyner  ath  taka 
þau  uitni  sem  þeir  budu  fram  uegna  kirkiunar  j  haga  aa  barda- 
strond  um  eign  aa^)  greindum  skogi  j  morudal  ok  aabyrdu  mier 
allan  þann  skada  sem  kirkian  fiengi  af  minni  forsomaii  ef 
uitnin  kynni  adh  hindrazt  edur  talmazt  j  nöckurn  maata  suo 
adh  þau  kæmi  eigi  fram  ok  misti  kirkian  þar  fírir  sina  eign 
ok  riett.  ok  þui  suoru  fírir  mier  fullan  bokareid  suo  heitandi 
menn  greipur  prestur  sigurdzson.  aron  jonsson.  gudlaugur 
magnusson.  hallr  alexanzson.  jon  markusson  suo  latanda  ord 
epter  ord  sem  þessi  sedula  er  liodandi  sem  hier  er  med  bundin 
þessu  minu  brefe^).  ok  nu  saker  þess  adh  þar  stendr  suo  uth  j 
fyrnefndra  manna  uitnisburdi  adh  kirkian  j  haga  hefer  haft  fyr- 
greindan  skog.  XX.  uetur  okleingur  aatðlulaust  afþeim  er  attu  ok 
biuggu  j  tungumula  uit  þa  sem  skogin  höfdu  j  haga  ok  hafa 
létu  kirkiunar  uegna.  komu  fírir  mic  titt  nefnder  menn  þordr 
ok  philipus  sigurdzsyner  manadaginn  næsta  epter  marteins 
CDesso  beiddo  mic  ok  krðfdu  laga  urskurdar  um  þenna  sama 
skog  sem  þeir  hðfdu  adr  uitni  um  leitt  uegna  kirkiunar  j  haga. 
ok  þui  j  guds  nafni  amen.  seger  eg  þorsteinn  prestur  þorar- 
insson  profastur  med  fullu  doms  atkuædi  ok  laga  urskurdi 
allan  skog  fra  auUdugili  j  morudal  ok  fram  adh  hagagardi 
kirkiunni  j  haga  aa  bardastrond  til  æfuenligrar  eignar  suo 
framt  sem  eigi  leidazt  þau  uitni  edur  prof  adh  þat  se  þeirra 
eign  ef  þeir  skulu  urænter  uera  ef  nauckurer  kalla  upp  aa. 

uar  þessi  minn  domur  sagdr  ok  giaur  j  hagá  aa  barda- 
strðnd  manadaginn  næsta  epter  marteins  CDesso.  mier  j  doms- 
sæti  sitianda  ok  mðrgum  godum  monnum  hia  ueraundum  lærd- 
um  ok  leikum  ok  samþyckiðndum, 

Ok  til  saninda   hier   um  setta  eg   þorsteinn   prestur   þor- 


0  z  (=  ok)  stóð  í  frumbr.   Árni  leiðrétti;  ')  þ.  e.  Nr.  17ð— 183. 


200  VÍGSMÁL.  1459. 

arinsson  profastur  mitt  inzsigli  firir  þetta  mitt  urskurdarbref 
skrifat  j  haga  aa  bardastrðnd  sunudagin  næsta  epter  marteins 
COesso.  aari  sidar  en  fyr  seger. 


185.  21.  Nðvember  1459.  á  Helgaíelli. 

ViTNlSBURÐR  tveggja  manna,  að  Jón  Ásgeirsson  gaf  Lopti 
Ormssyni  löglegt  umboð  til  að  bjóða  og  bæta  þegn  og  vígs- 
bætr  fyrir  Guðna  son  Jóns,  er  vegið  hafði  Guðmund  Magnússon. 

Kriegers  safn  2.  4to  bls.  203 — 205  með  hendi  Styrs  þor- 
valdssonar  c.  1700. 

I>ad  giðrum  vær  Gunnar  Jonsson.  Jon  forlaksson.  Hallur 
Kietilsson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  brefi.  ad 
vær  vorum  þar  i  hiá.  sáum  og  heyrdum  á  ord  og  handaband 
Lopts  Ormssonar  af  eirni  álfu  og  Jons  Ásgeijrssonar  af  annari.  ad 
svo  fyrir  skildu.  ad  fyrnefndur  Jon  Ásgeirzson  feck  og  (gaf)  Iðg- 
ligt  umbod  ádurnefndum  Lopti  Ormssyni.  ad  bioda  og  bæta 
þegn  og  vijgsbætur  fyrir  Gudna  son  sinn  fyrir  þad  mannslag 
er  hann  oforsyniu  j  helslo  Gudmund  Magnusson.  Lysti  tijtt- 
nefndur  Jon  Asgeirsson  fyrir  oss.  ad  hann  skylldi  þad  stðd- 
ugt  hafa  og  hallda  sem  þrattnefndur  Loptur  Ormsson  giordi  i 
þessu  hans  umbodi.  eda  hvad  hann  hetir  brotligur  ordid  a  kong- 
domsinz  vegna  hier  um  ad  jafnfullu  sem  hann  sialfur.  Og  til 
sanninda  hier  um  settum  vær  fyrnefndir  menn  vor  Jnsigli  fyrir 
þetta  bref.  skrifad  á  Helgafelli  in  festo  sancte  [Cholumbani 
Abbatis^)  Anno  Domini  CD.  cccc.  L.  IX. 


186.  24.  Nóvember  1459.       í  Skarði  á  Landi. 

Margrét  Ólafsdóttir  (Loptssonar)  gefr  Jón  Ólafsson  bróður 
sinn  kvittan  um  allan  föðurarf  sinn  og  umboð  allra  sinna 
peninga. 

AM.  Fasc.  XIV,  24,  frumritið  á  skinni.      Tvö   fyrstu   innsiglin 
eru  enn  fyrir  bréfinu,  en  hið  síðasta  er  dottið  frá. 


')  [Cholumbe  Abbatis,  hdr. 


I 


1459.  KVITTUNAKBRÉF.  —  SÝSLUBRÉF.  201 

kuittvnarbref  systur  minar^). 

I>at  giorvm  vier  arnbiorn  gudmundzson.  hvge  oddzson  ok 
helge  olafson  godum  monnum  kunnegt  med  þessu  uorv  brefe 
at  þar  vorum  vier  j  hia  savm  ok  heýrdvm  aa  j  reýkiahlid  uid 
mýuatn  ord  ok  hanndabannd  ions  olafsonar  ok  margretar  olafs- 
dottur  sýstur  hanns  at  svo  fýrir  skildv  at  fýrrnefnd  margret 
gaf  adur  nefndan  ion  kuittan  ok  akiærvlavsaíi  vm  allan  sinn 
favdurarf  ok  vmbod  allra  sinna  penninga  sem  advr  greindum 
ione  bar  til  vmbods. 

ok  til  sannenda  hier  vm  þa  settum  uier  fýrrnefnder 
menn  uor  innsiglle  fýrir  þetta  bref  sem  skrifat  var  j  skarde 
j  lan(d)mannahrepp  lavgardagen  næsta  fyrir  andresmessv  anno 
domini  ClO^  cd^  P  nono. 


187.  29.  Nóvember  1459.     i  Kaupmannahöfn. 

Sýslubréf  Ólafs    biskups  Rögnvaldssonar   fyrir    Skagafjarðar- 
sýslu  um  tíu  ár,  útgefið  af  Kristjáni  Danakonungi  hinum  fyrsta. 

AM.  Fasc.  XIV,  20,  eptir  transskripti  á  skinni  frá  12.  Okt, 
1460  gerðu  á  Hólum  í  Hjaltadal.  Af  bréfi  þessu  eru  til  nokkrar 
pappírsafskriptir  sem  allar  stafa  frá  þessu  transskripti.  Merkust  er 
sú  afskript,  sem  nú  er  í  Advocates  Library  í  Eiðinaborg  21,  8,  6. 
8vo  (FM.  18.  8vo)  og  gerö  er  fyrir  Árna  Magnússou;  er  hún  staf- 
rétt.  það  sem  tekið  er  upp  í  Sýslumanuaæfir  I,  315 — 316  er  orð- 
rétt  sama  ágrip  þessa  bréfs  sem  í  bréfaskrá  Jóns  frá  Grunnavík. 
Sbr.  lögmannsúrskurð  10.  Nóv.  1468. 

Kong  Christians  briefs  inntak  um  jarder^). 
Vi  cristiern  med  gvds  nad  danmarkx.  sviarikis.  noregis. 
vendis  ok  gota  konvng  greifve  j  oldenborg  oc  delmenhorst 
sendum  ollvm  sem  býggia  ca  vaart  land  jsland  heilsu  med  gvd  ok 
warra  konvnglega  nade  kvnnigt  giorande  at  vi  af  vaar  serdelis 
gvnst  ok  ncade  svo  ok  firir  truskap  ok  vilioga  þenustv  sem  þenne 
brefvisare  herra  olaf  plizus^)  til  hola  kirkiv  j  island  oss  ok 
vort  rike  norege  hier  til  giort  hefer  ok  hier  efter  troliga  bevisa 


')  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  Jóns  Ólafssonar  sjálfs;  ')  Aptan 
á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld;  ^)  pliz',  transskr.  og  svo  les  Eiðina- 
borgarafskriptin. 


202  SÝSLUBRÉF  —  MARCELLUS.  1459. 

skal  ok  maa  þa  havfvm  vi  vnt  ok  forlent  ok  med  þetta  bref 
vnnom  ok  fýrlenom  honom  vaart  ok  krununnar  leen  skaga- 
fiord  liggianda  j  fýr  nefnt  holabiskupsdæme  nordan  vpp  a 
island  med  alla  sina  tiUavgur  ok  konvngligra  rento  Bettog- 
heit  ok  huat  þat  helzst  er  edur  vera  kan  til  nytte  ok  býhallda 
þat  j  tio  samfelden  aar  j  svo  maata  at  han  skal  arliga  gifa 
03S  þar  af  til  vaart  fatabvr  hvndrada  letta  gýllena  svo  leinge 
han  þat  i  verio  hafer  ok  antvarda  oss  edur  vaarom  vmbozman 
j  biorgen  vpp  a  vaara  vegna.  ok  skal  han  giora  oss  goda  reido 
ok  Reikningskap  af  strandrak  sem  þar  falla  kan.  þvi  bidiom  vi 
ok  biodom  ýdr  vaara  ok  kronanne  skatskýlldoga  bændur  ok 
megin  almuga  sem  býggia  ok  bua  j  fyrnefnt  skagafiord  at  j 
hier  efter  veri  honom  hæroge  ok  hlýdoger  ok  giorin  ok  gefuin 
honom  til  goda  reida  ýduarn  arligan  skat  landskýlld  sakeýre 
ok  allt  annat  sem  j  oss  upp  a  krvnvnnar  vegna  pliktavger 
eravd  ok  eingvm  adrvm  svo  leingi  han  þat  af  oss  j  verio  hefer 
sem  fyrskvifat  star  ok  latit  þat  eingalvnd  svo  framt  j  vilin  flý 
uaara  konungligra  hefnd  ok  reide. 

Ok  til  saninda  hier  vm  latom  vi  heingia  vaart  secretvm 
firir  þetta  bref  sem  skrifat  er  a/ppa  vart  slot  kavpmannahafnn  jn 
vigilia  sancti  andree  apostoli  anno  domini  CD°  cd°  qvinqva- 
gessimo  nono. 


188.  1459.  i  Kaúpmannahöfn. 

Kristján  Danakonungr  hinn  fyrsti  ritar  Davíð  biskupi  í  Utrecht 
um  refst  yfir  Kölnarmönnum  fyrir  það,  að  þeir  réðust  á,  tóku 
fastan  og  ræntu  Marcellus  Skálholtsbiskup,  þá  »postulatum« 
erkibiskup  í  Niðarósi,  þegar  hann  var  á  heimleið  úr  sendiför, 
er  konungr  hafði  gert  hann  í,  bæði  til  páfa  og  annara  þjóð- 
höfðingja. 

Bartholins   safn  B.  Fol.  bls.  187—189,  skr.  c.  1690.  Prentað 
í  Scriptores  rerum  Danicarum  VIII,  400 — 401. 

Copia  ad  Episcopum  Trajectensem  in  causa  Coloniensium. 
Christiernus    dei   gratia  Regnorum  Dacie  Svecie  Norvegie 
et  cetera  Reverendo  et  orthodoxo  in  Christo  patri  David  eadem 


1459.  MARCELLUS.  203 

gratia  Episcopo  Traiectensi,   Salutem   et  sincere  dilectionis  af- 
fectum. 

Subiit  animum,  Reverende  et  amantissime  pater  in  Christo, 
amice  carissime,  ea  presentibus  recensere,  qve  famatis  rumori- 
bus  ad  vestram  pervenisse  notitiam  minime  hesitamus;  ingens 
qvidam  flagitium  et  pestiferum  ausum  implacabili  animadver- 
sione  dignum  per  Burgimagistros  et  Consulatum  Coloniensera 
sacrilega  temeritate  presumptum.  Nam  dudum  cum  Nos  reve- 
rendum  in  christo  patrem  Marcellum  Episcopum  Scalolthensera 
consiliarium  nostrum,  tunc  in  Nidrosiensem  Archiepiscopura 
postulatum,  ex  regnis  nostris  pro  arduis  nostris  et  regnorum 
nostrorum  negotiis  imminentibus,  Oratorem  et  Ambasiatorem 
nostrum  ad  sedem  Apostolicam  et  diversos  Reges  ac  Principes 
legassemus;  cum  ad  Nos  ipsum  summus  Pontifex  expeditum 
cum  responsis  remitteret,  per  civitatem  Coloniensem  transitum 
facientem,  dicti  Colonienses  perperam  satagentes  inanibus  con- 
fictis  coloribus,  ipsum  Episcopum  in  propriis  laribus,  infra  Ec- 
clesiasticam  emunitatem,  sub  salvo  conductu  existentem,  de- 
missis  ipsorum  violentiarum  magistris  cum  famulis  civitatis, 
irreverenter  et  contumeliose,  per  tecta  et  domos  vicinas  cum 
impetu  subintrantes  apprehenderunt,  percusserunt,  solo  prostra- 
verunt  et  captivarunt,  annulis  preciosis  ex  digito  violenter  ex- 
tractis,  per  vicos  et  plateas  ad  carceres  maxima  cum  ignominia 
traducentes.  Et  statim  familia  sua  repulsa,  curiam  Episcopi 
in  potestatem  et  arbitrium  receperunt,  et  nocturnis  squallen- 
tibus  latebris,  vasa  aurea  et  argentea  in  notabili  pondere  pe- 
cunie,  clenodia  tam  nostra  qvam  sua,  privilegia,  litteras  nostras 
clausas  et  apertas  et  omnem  Episcopalem  supellectilem  aspor- 
tarunt;  qvod  lucescente  die  curia  prefata  rebus  contactis  ex- 
cussis  evacuata  remansit.  Ac  qvoqve  posteaqvam  domino  fa- 
vente,  eis  invitis,  bonorum  presidio  immunis  evasit,  se  ad  tu- 
telam  iUustris  Principis,  Juliaceusis  et  Montensis  Ducis,  nepo- 
tis  nostri  carissimi,  qvi  sibi  illatam  iniuriam  noverat,  con- 
tulit,  hortatibus  crebris  tam  dux  prefatus  qvam  ipse  Episcopus 
literaliter  et  per  oratores,  Colonienses  commonitos  habuere, 
qvatenus  per  suos  competenti  comparerent  in  loco,  et  super 
captivitate  Episcopi  et  spolio  darent  et  reciperent,  qvod  foret 
iustitie  et  honoris.     At  per  semestrem  sepe  reqvisiti  et  expec- 


204  LANDSVISTAEBRÉF.  1460. 

tati  turpi  silentio  recusarunt.  Interea  cum  ad  presentiam 
nostram  gravi  cum  qverela  se  contulit,  nos  accuratis  apicibus 
et  per  oratores  nostros  super  hiis,  ut  predicitur,  obnixius  et 
amicabiliter  reqvisivimus,  qvatenus  rem  per  ipsos  flagitiose  in 
vilipendium  nostrum,  et  ecclesiastice  ac  episcopalis  dignitatis 
noxam  patratam,  condigna  satisfactione  et  emenda  conpone- 
rent;  a  qvibus  responsa  plena  blasphemiis  et  subterfugiis  re- 
portavimus.  Qvocirca,  reverende  in  Christo  pater,  qvia  tam 
ingentem  offensam  nostra  modestia  regia  qvam  pluribus 
sustulit,  ulteriori  mora  torpere  non  valet,  qvam  decet  acriori 
vindicta  ulcisci,  eandem  P.  V.  per  amicitiam  singularem  at- 
tentius  obsecramus,  qvatenus  sicut  nos  vobis  in  negotiis  vestris 
favorabiliter  semper  faciemus,  ita  velitis  contemplatione  nostra 
ipsos  Colonienses  commonitos  facere,  ut  Maiestati  nostre  et 
Episcopo  prelibato  iuxta  indaginem  suprascripte  narrationis  in- 
tegraliter  satisfaciant.  Qvod  si  contempserint  vestros  audire 
hortatus,  velitis  cum  vestris  subditis  et  amicis  nobis  favoribus 
adesse  et  assistentia  exercitus.  Donec  redeuntes  ad  cor,  inius- 
tam  iniuriam  digno  emendationis  impendio  complanaverint. 

Valete,  Reverende  in  Christo    pater,  et   amice  optatissime, 
cuius  beneplacitis  et  gratuitis  nos  offerimus  corde  preparatos. 

Datum  in  castro  nostro  Coppenhaven  Dacie,  anno  et  cetera 
LIX.  Regali  nostro  sub  secreto. 


189.  2.  Januar  1460.  Ösl6. 

Kristján  konungr  hinn  fyrsti  veitir  Guðina  Jónssyni  landsvist 
fyrir  víg  Guðmundar  Magnússonar,  er  hann  hafði  ófyrirsynju 
drepið. 

AM.  Fasc.  LXVI,  11,  frumrit  á  skinni.    Innsiglið  er  dottið  frá. 
Afskr.  (brot)  í  Kriegers  safni  2.  4to  bls.  217  —  18. 

Kvittunar  Bref  Gudna  Jonssonar  fyrir  mannslægi  utgefit 
af  kong  Christiern^). 
Christiærn  med    gudz    nadh    Norgis    Suerikis    Danmarks 
Wendis  oc  gothe  kungh   grefue   i  Oldenborgh    oc    delmenhorst 

^)  Krieger  2. 


1460.  KAUPMÁLABRÉF.  205 

sender  ollum  monnum    þeim    er    þetta  bref   sea    ædher  hoyrer 
Q(uediu)  g{uds)  oc  sine. 

wer  wiliom  at  þer  vider  at  wer  hafuum  i  heydher  vider 
gudh  oc  saker  godre  manne  benestadher  oc  æfther  þuj  profue 
er  her  fylgher  gifuith  gudhine  jonssyni  er  gudmundi  magnussyni 
[wart  at  skathe  vforsynie^)  landzuist  med  þeim  hættæ  ath  han 
see  ledugh  quit  oc  frij  oc  allþingis  akærolows  for  oss  oc 
hworio  manne.  thy  forbyudum  wer  hwario  manne  fullkomelighe 
wandrædhe  at  aucke  [æder  aucke  lathe  vider  han  hædhen  af 
om  þetta  moll  nema  hwar  som  þet  garer  vili  hafue  forgort  fee 
oc  fridi  oc  werde  siden  aldrij  bodemadher'^). 

war  þetta  bref  gort  i  oslo  aa  ællipthe  are  rikis  wort  norghe 
her  jfuer  vikinghson  profast  at  marie  kirkio  i  oslo  cantzelær 
wor  jncigledhe  dægin  nest  æfter  nyarsdagh. 

anno  domini  I  R  S  decimo^). 


190.  7.  Febrúar  1460.      á  Höli  í  Bildudal. 

Kaupmálabréf  Gísla  Filippussonar  og  Ingibjargar  Eyjólfsdóttur. 

AM.  Apogr.  1117  eptir  frumriti  frá  Haga  á  Barðaströnd.  »6 
innsigle  hafa  fyrer  brefenu  vered.  eru  nu  Öll  burtu«   (AM.). 

Jn  nomine  domini  amen. 

uar  svo  felldr  kaupmali  giorr  ok  lystur  aa  brullaupsdegi 
gisla  philippussonar  ok  ingebiargar  eyiolfsdottur  þa  lidet  var 
fra  hingatburd  uors  herra  ihesu  christi  þusund.  cccc.  Ix.  m  aa 
holi  j  billdudal  j  arnarfiardardolum  fimtudagenn  næsta  epter 
purificacionem  sancte  marie  at  philippus  sigurztson  ok  groa 
ketilsdotter  gafu  gisla  syni  sinum  til  kaups  ok  konarmundar 
vid  ingebiorgu  eyiolfsdottr  halfa  iordena  haga  aa  bardastravnd 
firir  .Ix.  hundrada  ok  þar  med.  xx.  kuilldi  edr  kuillda  uirt  ok 
hier  med  samþykti  ok  gaf  loptur  philippusson  þessa  giof  ok 
giord  faudr  sins  ok  modr  uid  gisla  brodr  sinn.  hier  j  moti 
gafu  þau  eyiolfur  magnusson  ok  helga  þordardotter   ingebiorgu 

^)  [vard  att  skadi  paa  sin,  Krieger  2;  ^)  [paa  hannem  mend 
hvem  ded  giör  giorgiortt(!)frid  og  .  .  .  Krieger  2.  4to  (og  þrýtr)); 
')  þ.  e.  145  decimo. 


206  BÆR  í   SÚGANDAFIRÐI.  1460. 

dottur  sinne  til  kaups  uid  aadr  nefndann  gisla  .xx.  hundrut 
upp  j  iardernar  j  billdudal.  eyri  ok  hol.  hier  til  gaf  magnus 
eyiolfsson  diakni  ingebiorgu  systur  sinne.  xx.  hundrut  upp  j  somu 
iarder  hol  ok  eyri  er  fader  hans  ok  moder  gafu  honum.  sam- 
þyktu  þau  fader  hans  ok  moder  þessa  hans  giof  vid  ingebiorgu 
systur  sina.  kiori  eyiolfur  magnusson  dottur  sina  ingebiorgu 
helmingakonu  j  gard  gisla  philippussonar  at  feingnu  fie  ok 
ofeingnu.  j  faustu  ok  lausu. 

uoru  þessir  brullaupsuottar  þosteirn  þorarinsson.  snorri 
biarnarson.  kodran  [ionsson  prestar.  þorbiorn  biarnarson.  arni 
bavdvarssoD.  ormur  ionsson.  leikmenn, 

Ok  til  sannenda  hier  umm  settvmm  vær  fyrr  nefnder 
menn  vor  inzcigli  firir  þetta  bref  sem  giort  uar  a  holi  j  billdu- 
dal  a  sama  ari  ok  degi  sem  fyrr  seger. 


191.  22.  Februar  1460.  í  Vatnsfirði. 

BjöRN  forleifsson  kaupir  Bæ  í  Súgandafirði  af  Grími  forleifs- 
syni  fyrir  þrjátigi  hundraða  í  lausafé,  og  eru  landamerki  til- 
greind. 

Afskript,  staðfest  í  Haga  á  Barðasrönd  25.  Júní  1704  af  Eiuari 
Einarssyni  og  Magnúsi  Arasyni,  og  var  frumritið  þá  »miÖg  Roted*. 

Kaupbref  firir  Bæ  i  Sugondafirde^). 

J>ad  giðrum  vær  Are  Sumarlidason.  þorsteirn  Sigurdsson. 
Einar  Pálsson.  Jon  Jonsson.  Vincentius  Nicolasson  Godum  monn- 
um  kunnugt  med  þessu  voru  opnu  brefe  ad,  vær  vorum  i  hia 
i  Breidastofunne  i  stofunne  i  Vatnsfirde  þa  lided  var  fra  hing- 
adburd  vors  herra  Jesu  Christi  1460  aa  Peturs  Messu  dag  um 
veturinn.  sáum  og  heirdum  aa  ord  og  handaband  Biðrns  bonda 
þorleifssonar  og  Grijms  forleifssonar  og  skildest  þad  under  þeirra 
handabande  ad  nefndur  Grijmur  sellde  Bijrne  þorleifssine  Jörd 
þa  er  Bær  heiter  i  Sugandafirde.  og  liggur  i  stadar  kirkiusokn. 
med  allum  þeim  gðgnum  og  giædum.  sem  greindre  Jðrdu  aa 
ad  filgia  og  filgt  hefur.  ad  fornu  og  nyu  og  firrgreindur 
Grijmur  vard  framast  eigande  ad. 

Hier  i  mot  gaf   ádurgreindur  Biðrn   porleifsson  þria   tyge 

')  Svo. 


1460.  VATNSFJÖRÐR.  207 

hundrada.  med  so  felldum  frijdlejka.  12  kugiUde  bulæg  og  8 
hundrud  i  gielldfie.  10  hundrud  j  þarflegum  peningum.  þeim 
sem  þeim  vel  saman  kiæme.  og  skillde  lukast  aa  þrem  aarum 
enum  næstu.  utaii  Biðrn  villde  firr  mejra  luka.  sellde  Grijmur 
þessa  firr  greinda  Jðrd  ádurnefndum  Birne  til  fullrar  eignar 
undan  sier  og  sijnum  Erfingium.  skilldo  offtnefndur  Grijmur 
svara  laga  rifftingum  aa  firrgreindre  Jðrdu.  enn  tijttneffnd- 
ur  biðrn  hallda  greindre  Jördu  til  laga.  ad  þessum  landa- 
merkium.  ad  Sunddalsaa  so  langt  sem  hun  fellur  til  ur  Vatne 
og  til  gards  þess  er  giordur  er  mille  Vatnadals  og  bæar.  bádu 
meigenn  aar  sem  gardurenn  syner.  þridiung  beitar  i  Vatnadals 
afriett.  Enn  Vatnadalur  aa  i  mote  haustbeit  og  vorbeit  kross- 
messna  i  millum  ofan  med  bæarhlijd.  Bær  aa  xxx  sauda  beit 
aa  saudanese  fra  krossmessu  aa  haust  og  (til)  krossmessu  aa 
vor.  enn  kirkian  aa  stad  á  i  mote  naustgiord  og  skipstödu  vid 
aar  os  i  Bæar  lande.  Og  til  sannenda  hier  um  settum  vær 
firr  nefnder  menn  vor  Jnnsigle  firer  þetta  bref  skrifad  i  sama 
stad.  deige  og  aare  sem  firr  seiger. 


192.  28.  Februar  1460.  i  Vatnsfirði. 

Olafr  ísleiksson  prófastr  milli  Geirólfs(gnúps)  og  Langaness  úr« 
skurðar  jörðina  í  Vogum  Vatnsfjarðarkirkju  til  æfinlegrar  eignar 
samkvæmt  testamentisbréfi  Einars  Eiríkssonar,  er  Björn  bóndi 
forleifsson  bar  fram. 

AM,  Ápogr.  899  »Ex  origin.  Vatzfiord.  accuraté«.  »6  innsigle 
eru  under  brefinu,  og  alldri  hafa  fleiri  vered«  (AM.).  Kriegers  safn 
2.  4to  bls.  141 — 144  með  hendi  Styrs  þorvaldssonar  c.  1700. 

f  at  giorum  uær  olafur  isleiksson  profastr  miUi  geirolbs^) 
og  langanes.  petur  þordarson.  eirekr  arnason.  sigurdr  jonsson. 
jon  jonsson.  biarne  oddzson  prestar  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  uoru  brefi  ad  sub  anno  gracie  milIiss(im)o  quadrin- 
gintissimo  sexagessimo  j  uatzfirde  j  jsafirde  fimtudagin  næsta 
eptir  matheas  CDesso  saam  uær  ok  ýferlaasum  testamentum  bref 

^)  >I  orginalnum  hefur  fyrst  skrifad  vered  geiroms  sidan  corri- 
gerad:  olbs  eins  og  hier  er  ritad.  Geirolfsgnupr  heiter  þad  i  land- 
namiu  (AM.). 


208  VATNSFJÖRÐR.  1460. 

einars  bonda  eirekssonar  med.  ij.  hænganda  jnnsiglum  skeggia 
prestz  elldiarnssonar  ok  þoruardz  gudmundzsonar  ok  þar  med 
skrifadir  helgi  prestr  einarsson  ok  þorualldr  snartarson  ok  stod 
þar  suo  skrifat  j  mille  annara  orda  at  fyr  nefndr  einar  eireksson 
gaf  j  sitt  testamentum  kirkiune  j  uatznfirde^)  þessar  jardir  er 
suo  heita  halshus  ok  uogar  ok  midhus  ok  halfa  eýre  j  miofafirde 
er  liggia  i  vatnzfiardar  kirkiusokn  med  þeim  giofum  odrum 
sem  greint  testamentum  bref  utuisar.  lagde  biornn  bondi  þorl- 
leifson  þetta  bref  fram  firir  mic  fýrr  nefndann  olaf  isleiksson 
ok  beidde  mic  ok  krafde  laga  urskurdar  huort  kirkian  j  uatnz- 
firde  mætti  med  rettu  eigajordina  j  uogum  er  fýR  greindr  einar 
hafde  kirkiune  gefit  sem  hans  bref  utuisar.  €nn  med  þui  at 
eg  uar  med  laugum  krafdr  ok  beiddr  ok  guds  laug  suo  utuisa 
at  hinn  sidazte  uile  manzens  skal  standa  obrigdeliga  þui  at 
tilkölludum  med  mier  adr  nefndum  prestum  ok  odrum  godum 
monnum.  þeim  sem  þar  voru  nær  staddir  þui  seigir  eg  þratt 
nefndr  olafr  isleiksson  profastr  ok  kirkiunar  umbodsmadr.  j  dom- 
sæti  sitiande.  jn  nomine  domini  amen  med  fullum  laga  urskurde 
kirkiune  j  uatnzfirdi  greinda  jord  uoga  til  æfinligrar  eignar  ok 
ei  ueit  eg  annat  rettara  firir  gude  at  suo  profudu  sem  nu  er 
firir  mic  under  flutt. 

ok  til  sanninda  hier  um  setta  eg  titt  nefndr  olafr  mitt 
innsigle  med  þessara  fýrr  nefndra  presta  innsiglum  firir  þetta 
mitt  urskurdarbref  skrifat  j  sama  stad  degi  ok  aare  sem  fýrr  seigir. 


193.  20.  Marts  1460.  i  Bjarnanesi. 

Kristín  Teitsddttir  handleggr  Teiti  Gunnlaugssyni  föður  sínum 
jörðina  Horn  í  Hornafirði,  svo  að  hann  megi  gefa  hana  Gunn- 
laugi  syni  sínum,  en  Kristín  skilr  sér  hana  aptr,  ef  hún  lifir 
Gunnlaug  bróður  sinn. 

Bisk.  Isl.  Skalh.  Fasc.  III,  2,  transskript  á  skinni  gert  af 
Guðmundi  Guðmundssyni  og  Einari  Jóngsyni  á  Ásgeirsá  í  Víðidal 
fimtudaginn  næsta  fyrir  messudag  Simonis  et  Jude  Apostolorum  (=» 
22.  Okt.)  1523.  Afskript  af  bréfinu  er  í  AM.  Apogr.  Nr.  2523 
með  hendi  Arna  Magnússonar,  og  var  bréfið  þá  »miðg  so  meirt  og 
fued  orded,  so  ad  þad  med  tidenne  forgeingur«. 

f  at  giorum  vær  hermundur  arnason.    sigvatur   halldorsson 
')  Svo. 


1460.  HORN.  —  TRANSSKRIPT.  209 

ok  þorvalldur  þorvardzson  godum  monnum  kunnigth  med  þessu 
voru  opfiu  breíi.  þa  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu 
christe  þushund  fiogur  hundrud  ok  sextigi  ar.  fimtadagin  næsta 
epter  gudmundardag.  vorum  ver  i  hia  sam  ok  heyrdum  œ.  i 
Biarnanessi  i  Hornafirdi  at  Kristin  Teitzdottir  leyfde  Teite  gunn- 
laugssyni  fodur  [sinum]  med  handabandi  ok  upp[lag]di  iordina 
Horn  i  Hornafirdi  i  suodan  mata  at  Teitur  gunnlaugsson  skylldi 
vel  mega  gefa  þessa  saumu  iord  Horn  gunnlauge  syne  sinum 
ef  gunnlaugur  Teitzson  lifdi  Kristinu  Teitzdottur  systur  sina 
edur  hennar  barn  edur  baurn.  ef  gud  gæfi  henne  þau  at  eiga. 
En  ef  opptnefnd  Kristin  Teitzdotter  lifir  edur  hennar  baurn  skil- 
getin  gunnlaug  Teitzson  brodur  sinn.  þa  skildi  þrattnefnd  Kristin 
Teitzdotter  þessa  saumu  jord  Horii  i  Hornafirdi  apptur  under 
sig  edur  sin  baurn  skilgetin.  ok  hier  epter  vjlium  ver  sveria  ef 
þurfa  þickir.  Ok  til  saninda  hier  um  settum  ver  fyrnefnder 
menn  vor  innsigli  fyrir  þetta  giorningsbref.  skrifad  i  sama  stad 
ok  dag.  aare  sem  fyr  seigir. 


194.  5.  Mai  1460.  á  Auðkúlu. 

Transskript  af  Flatatungu  og  Bægisárbréfi  frá  20.  Janúar  1428. 

AM.  Fasc.  Vni,  25,  transskriptið  innsiglalaust  á  skinni,  mjög 
blakt  og  máð.  ÁM.  Apogr.  Nr.  303.  Öll  innsiglin  voru  dottin  frá 
transscripto  1712. 

OUvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
jon  jonsson.  hrafn  jonsson.  bergþor  jonsson.  eyvindur  thomas- 
son  kvediv  gvds  ok  sina  kvnnigt  gerandi  ath  þa  er  lidit  var 
fra  hingatbvrd  vors  herra  jhesv  christi  þvsvndrvt  cccc  ok  sex- 
tiger  aa  a;dkvlv  j  svinadal  vorvm  vær  j  hia  ok  heyrdvm  aa  svo 
latanda  bref  med  heilvm  ok  oskoddvm  hanganda  jnsiglvm  svo 
latanda  ord  fyrir  ord  sem  hier  segir. 

[Hér  keinr  bréf  frá  20.  Janúar  1428,  Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  401]. 

Ok  til  sanninda  hier  wm  settvm  wier  fyrr  nefnder  menn  wor 
jnsigli  fyrir  þetta  transkriptarbref  skrifvat  (aa)  a^dkvlv  j  svina- 
dal  manvdagin  næsta  eptir  kross  CDesso  wm  vorit  aa  sama 
ari  sem  fyrr  seger. 


Oipl    lel.  V.  B 


14 


210  ARiNARDALR.  1460. 

195  18.  Maí  1460.  á  Laugabóli  i  Laugardal. 

EiNAR  Markússon  selr  Jóni  Erlingssyni  sex  hundriið  í  jörðunni 
Arnardal  enum  neðra  í  Skutilsfirði  fyrir  tólf  hundruð  í  ganganda 
fé  og  lausafé,  og-Iýsir  Einar  landamerkjum. 

AM.  Fasc.  XIV,  22,  frumritið  á  skinni.  Fjögur  innsigli  hafa 
veriö  fyrir  bréfinu.  Tvö  hin  fyrstu  eru  enn  þá  fyrir  því.  Hin  eru 
dottin  frá.     AM.  Apogr.  5706. 

Kaupbref  firir  ArnardaP). 

fath  giorum  wier  þordr  hnarrarson.  ^igel  þorleifsson.  jon 
hakonarson.  jon  bergþorsson.  godum  mounum  kunnigt  med  þessu 
woru  opnu  brefe  ath  wier  worum  j  hia  saum  ok  heýrdum  ca  ord  ok 
handaband  þessara  manna  af  eirne  alfu  einars  markussonar  ok 
gro  konu  hans  enn  af  annare  alfu  jons  erlingssonar  ok  jnge- 
biargar  konu  hans. 

I>ui  [j  nomini^)  domini  amen 

war  þessi  kaupmale  gior  adr  greindra  COanna  j  miUe  oss 
nær  weranda  at  suo  firir  skildu  ath  adr  greindr  einar  markus- 
son  selldi  fýr  nefndum  jone  ellingssyne  sex  hundrut  j  jordunne 
arnardal  enum  nedra  er  liggr  j  eýrar  kirkiu  sokn  j  skutilsfirde 
med  þeim  landamerkium  sem  hier  seiger. 

Jnn  yfer  merarbcas  at  ofæru  þeirre  er  þar  er  næst  ok 
fram  ad  langa  hrýgg  firir  nedan  dalenn  minna  ok  at  þuerca 
þeirre  at  næst  er  arnardalnum  minna  j  mille  ok  murtaselia  ok 
jnn  at  brudarhamre  j  miUe  sudawikr  ok  arnardals.  sagdizst  fýr 
nefndr  einar  markusson  huorke  hafa  sellt  ne  gefid  nockorum 
manne  j  þessu  greindu  takmarke  nema  adr  greindum  jone 
ellingssyne  fýr  greind  sex  hundrut  j  þesse  jordu  arnardal. 

Jtem  sellde  opt  nefndr  einar  [med  samþýcke  gro  jonsdottr 
konu  sinnar^)  tittnefndum  jone  þratt  nefndan  jardar  part  wndan 
sier  ok  sinum  erfingium  enn  under  jon  ok  hans  erfingia  med 
ollum  þeim  gognum  ok  giædum.  Rekum  ok  hlunendum  bædi 
til  fiallz  ok  fioru  jafnwel  ok  þaa  peninga  sem  finnazst  kann  j 
jordu  edr  aa  sem  jordunne  hefur  fýlgt  at  fornu  ok  nýigio  ok 
hann  hefur  fremszt  ordit  at  eigandi  j  millum  fyr  greindra  tak- 


^)  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld;   ')  [svo;   ')  [milli  lín- 
anna  með  sömu  hendi. 


1460.  ABNARDALR.  211 

marka.  Skyllde  þratt  nefndr  jon  hafa  tueggia  manna  jferd  j 
saulfaíioru  enn  einar  sex  manna  jferd  ok  þeir  at  auke  sem 
saul  færa  wndan  sio  eitt  skip  j  arnarnese  ok  skal  jon  taka 
alla  tolia  af  þui  huerso  marger  sem  a  roa  ok  þar  med  navst 
ok  kro  ok  hiall.  hier  j  mote  skal  einar  hafa  þriu  skip  ok  taka 
alla  tolla  af  þeim  ok  þar  med  þria  hialla  ok  þriu  naust  ok 
þriar  krær.  Hafde  jon  j  sinn  hlut  j  taudum  partenn  nordr 
fra  fioslæk  jnnan  gardz  allan  wpp  ok  ofan  fios  [med  haugstad^) 
ok  gard  nordr  fra  med  ollum  wnderstaudum.  badstofu  ok  for- 
badstofu  þar  wm  þuert  sudr  ýfer  hus  þat  sem  næst  er  heime- 
likt^)  med  þeim  grund[uolP)  sem  þar  til  heýrer  enn  einar  allar 
ædrar^)  taudr  ok  hus.  skal  þat  hafa  huor  af  selum  sem  drepid  geta 
ok  skal  jon  hafa  wte  eitt  neth  enn  einar  þriv  neth  ok  þar 
leggia  sem  wiU  af  huors  hendi.  skal  jon  hafa  enn  fiorda  part 
af  ollum  Reka  ok  suo  af  flutningshuaulum.  Hier  j  mote  gaf 
opt  nefndr  jon  ellingsson  med  samþýcke  jngebiargar  hakonar- 
dottur  konu  sinnar.  xij.  c.  wid  adr  greindum  jardar  part.  war 
þar  golldit  j.  v.  kyr  og  þriu  asaudar  kugillde  ok.  ij.  naut  tue- 
uetur  til  hundras.  sexæringr  nýr  med  Rsa  ok  Reida.  wad  ok 
jfærsla  firir  þriu  kugillde.  skyllde  opt  nefndr  einar  CDarkusson 
suara  laga  Riptingu  cn  adr  greindum  jardar  part  enn  titt  nefndr 
jon  ellingsson  hallda  til  laga. 

Ok  til  sannenda  hier  wm  settum  wier  fýr  nefnder  menn 
wor  jnzsigle  firir  þetta  kaupsbref  er  giort  (var)  m  laugabole  j 
laugardal  j  augursþingum  sunnodagenn  næsta  firir  gagndag- 
wiku.  anno  domini  (D^  cccc*  Ix^. 


196.  18.  Juni  1460.         á  Hofi  í  Yatnsdal. 

ViTxNiSBURÐR  um  torfskurð  frá    Hofi   í  Vatnsdal    í   Brúsastaða 
og  Gilsstaða  jörð. 

AM.  Apogr.  756  .>Ei  originali«  með  hendi  Jóns  Magnússonar 
bróður  Arna.  »Brefed  er  á  kalfskinn,  hafa  vered  fyrer  tvö  hang- 
ande  Jnnsigle,  er  aunad  j  burt,  enn  þvelngurenn  epter«. 

í>eim    godum    maunnum    sem    þetta    bref   sia    edr    heyra 


^)  [miUi  línanna  með  sömu  h«ndi;  *)svo;  ^)  [yfir  línunni. 

14* 


212  HOF  í  VATNSDAL.   —   ARFSKVITTAN.  1460. 

sennda  þorstein  magnusson.  einar  þorsteinsson  kuediu  guds  ok 
sina  kunnegt  giaurande  þa  er  lidett  uar  fra  hingatburd  uors 
herra  ihesu  cristi  OD  cccc  Ix  ara  þridiudagenn  nesta  epter  dyra- 
dag^)  uoru  uid  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handabaud  ad 
gestur  petursson  handfeste  gisla  þorgilssyne  suo  felldan  vitnes- 
burd  ad  hann  uisse  ad  biaurn  audunarsonar  bio  a  hofe  i  vazdal 
meir  enn  fyrir  fioretige  uetra  ok  hafde  torfskurd  j  brusastad(a) 
jaurd  ok  gilstada  jaurd  sem  hann  þurfte  ok  atalde  einge  suo 
ek  heyrde.  ok  hier  epter  kuest  hann  sueria  efþurfa  þætti^).  oktil 
sanninda  hier  um  settu  uid  fyrskrifader  menn  okur  insigle  fyrir 
þetta  bref  skrifat  sa  hofe  a  sama  are  deg(e)  sidar  en  fyr  seger. 


197.  26.  Júni  1460  á  Möðrufelli. 

Sex  menn  votta,  að  Magnús  Benediktsson  hafi  lukt  Benedikt 
syni  sínum  fjórtán  tigi  hundraða  í  arf  eptir  frúði  móður  hans 
og  tilgreinir  þar  í  nokkrar  jarðir,  en  Benedikt  kvittar  föður 
sinn  fyrir. 

AM.  Apogr.  Nr.  5656,  »Ex  originali*,  með  hendi  Jóns  Magn- 
ússonar  bróður  Arna.  »Brefed  er  á  kalfskinn,  med  5.  Jnsiglum  enn 
þad  siðtta  er  burt,  á  Jnsiglunum  siest  eckert  notatu  dignum,  fyrer 
utan  nðfnen«. 

í>at  giorum  vær.  eirekur  loptzson.  einar  arnason.  þorkell 
þorkellsson.  helgi  sigurdsson.  jsleifur  gudmundzson.  gudmundr 
jvarsson  godum  monnum  kunnickt  med  þessu  voru  opnu  brefi. 
at  þa  er  lidit  (var)  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þus- 
und  cccc  ok  sextigir  ar.  midvikudagin  næsta  fyrir  huitasunnu^). 
vid  samkvomugerdi  j  eyiafirdi.  vorum  vær  i  hia  saum  ok  heyrd- 
um  ai.  ord  ok  handaband  þf^ssara  raanna.  magnus  bonda  bene- 
dictzsonar  af  einne  alfu  ok  bent'dictz  sonar  hans  at  suo  fyrir 
skilldu  at  greindur  magnus  luckti  benedicti  syne  sinum  j  sinn 
modrarf.  fiortantigi  hundrada.  var  þar  tilgreind  jordin  skialld- 
arvik  i  kræklingahlid,  er  liggr  i  ulæsibæiar  kirkiv  sokn  fyrir 
fioritigi  hundrada  ok  þar  til  tivtijji  hundrada  j  lausagoze  j  frid- 
um   penningum    ok    ofridum.    si'lan  lofadi  fyrrgreindr    magnus 


M  þ.  e.  17.  Júní;  ')  þættu    hdr.;   ''  =28.  Maí. 


1460.  JARÐAKAUPABRÉF.  213 

benedict  syne  sinvm  jordina^)  vik  i  skagafirdi  er  liggr  i  kirkiu- 
sokn  Reynenes  stadar  til  giptvmala  ef  hans  heidur  lægi  vid. 
skylldi  fýr  greindur  benedict  magnusson  eignaz  jordina  til  jafn- 
adar  erfda  vid  syskin  sin  epter  þvi  sem  login  vtvisa.  sidan  gaf 
tittnefndur  magnus  benedict  syne  sinum  jordina  hol  ut  ed 
næsta  vik  an  allz  neikningsskapar.  sidan  gaf  opptnefndur  bene- 
dict  þrattgreindan  magnus  faudur  sinn  aurlungis  kvittan  ok 
aakærulausan  vm  allan  sinn  modurarf  ok  medferd  a  greindum 
arfi  þeim  er  honum  fiell  til  logligrar  erfdar  epter  þrudi  modr 
sina  fyrir  sier  ok  ollum  sinum  logligvra  epterkomendum.  skylldi 
fioritigi  hundrada  af  greindum  arfi  standa  hia  magnuse  bene- 
dictzsyne  leigulauser  þar  til  benedict  giptiz.  Ok  til  sannenda 
hier  um  settvm  ver  fyrnefnder  menn  vor  insigle  fyrir  þetta  bref 
er  skrifat  var  j  maudrufelle  j  eyiafirdi.  fimttudaginn  næsta  epter 
ionsmesso  baptista.  sama  are  sem  fyr  seger. 


198.  1.  Juli  1460.  á  þÍÐgvelli. 

JóN  pórðarson  selr  Birni  bónda  I>orleifssyni  jörðina  Norðtungu 
í  Borgarfirði  fyrir  sex  tigi  hundraða,  og  geldr  Björn  í  mót  jörð- 
ina  Skuggabjörg  í  Deildardal  fyrir  tuttugu  hundruð  og  íjörutíu 
hundruð  í  vel  virðu  gdzi. 

ÁM.  Fasc.  XIV,  21,  frumritið  á  skinni.  Innsiglin  hafa 
verið  sei,  en  eru  nú  öll  dottin  frá. 

J>at  giorum  wær  oddr  asmundzson  laugmadur.  skuli  lopzson. 
gunnar  ionsson.  stephan  þorarensson.  brandvr  sigurzson.  þorarin 
arunsson  godum  monnum  kunnegt  med  þessv  vorv  opnv  brefi 
anno  domini  CD^.  cccc®.  Ix°.  vorvm  vær  j  hia  savm  ok  heyrd- 
vm  a  j  laugriettv  aa  alþingi  manvdagin  næsta  epter  petvrs- 
messu^)  ord  ok  handaband  biarnar  bonda  þoUeifssonar  af  eirni 
halfu.  ions  þordarsonar  af  annari.  falst  þat  under  ok  skildizt 
þeirra  handabandi  ath  þeir  stadfestv  þar  firer  aullvm  dandi- 
manni^)  þau  iardarkaup  sem  fyr  hafdi  framm  farit  j  milli  þess- 
ara  fyrgreindra  manna.  at  fyrr  nefndr  ion  þordarson  selldi  adr 
nefndum  birni  jordina    nordtungu   j    borgarfiardar  heradi    firer 

')  Svo;  ')  þ.  e.  30.  Júní;  »)  svo. 


214  MATTHEUS   OG   ANDRÉS  BISKUPAR.  1460. 

Ix.  hundrvt  med  aullvm  gaugnvm  ok  gædum  sem  greindri  iordu 
a  at  fylgia  ok  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nyu.  ok  hann  matti  fremst 
eigandi  at  uerda  med  aullvm  þeim  rentvm  ok  inntektum  sem 
til  liggia  þessara(r)  fyrgreindrar  iardar.  hier  j  moti  gaf  þratt 
nefndr  biorn  opt  nefndum  ioni  skuggabiorg  j  deildardal  j  hofs 
kirkiv  sokn  firer.  xx.  hvndrvt  med  aullum  gaugnvm  ok  gædvm  sem 
þessi  greindri  iordv  a  at  fylgia  ok  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nyu 
ok  hann  uard  fremst  eigandi  at.  ok  þar  til.  xl.  hundrada  j  uel 
uirdu  gozi.  skylldi  titt  nefndr  biorn  þolleifsson  suara  laga  ript- 
ting  a  greindri  iordv  enn  titt  nefndr  ion  hallda  til  laga.  skylldi 
ok  titt  nefndr  ion  suara  laga  ripting  a  nor(d)tungv  enu  biorn 
þolleifsson  hallda  til  laga  riettra. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  uær  fýrnefnder  menn  vor 
inzigli  firer  þetta  bref  vmm  (nefnt)  iarda  kavp.  skrifat  vid  avx- 
araa  a  þiuguelli.  aa  sama  ari  enn  degi  sidar  enn  fyr  seger. 


199.  8.  Julí  1460.  i  SkálholtK 

Mattheus  biskup  á  Hólum  og  umboðsmaðr  heilagrar  Skálholts- 
kirkju,  eins  og  hann  sjálfr  nefnir  sig,  bannar  Andrési  Græn- 
lendingabiskupi  að  fremja  nokkur  biskups  eða  prests  verk  í 
sínu  umdæmi,  undir  banns  pínu,  fyrr  en  hann  hafi  hreinsað  sig 
af  þeim  sökum,  sem  hann  hafi  stefnt  honum  fyrir  á  fund 
Ólafs  erkibiskups  í  Niðarósi. 

AM.  22B,  Fol.  bls.  91  á  pappír  skr.  c.  1605  (»Adversaria 
Huitfeldiana«).  Bréfið  er  prentað  í  Grönlands  hist.  Mindesm.  III, 
184—85.  Ártal  þessa  bréfs  er  athugavert,  því  að  áðr  (Nr.  161) 
er  talið,  að  Mattheus  dæi  1458.  Ætti  því  bréfið  að  vera  frá  1456, 
1457  eða  1458. 

Om  Biscop  Anders  aíF  Grönland  anno  1460^). 
Vij  Mattheus  med  gudz  naade  Biscop  a  holum  och  vm- 
bodzmader  helleger  Schalholdz  kirkiu.  gerum  godum  monnum 
kunnigt  med  tessum  vorum  breíF.  ad  os  och  godum  monnum 
os  nerverende  list  och  saa  heffuer  lyttist  ad  hellog  Skalholdz 
kirkiu  heffuer  mikin  och  uvmagulegom  skada  nu  fýr  langen  tima 
fengit  aff  then  imislegom  vmbodum  sem  nu  lange  tima  heffuir 

')  1406(!),  hdr.  á  báðum  stöðum;  á  síðari  staðnum  er  ártalið 
mjög  skorið,  en  er  þó  nokkurn  veginn  víst  (1406). 


1460.  GUÐMUNDARMÁL.  215 

iífuer  henne  veret.  och  nu  Biscop  anders  aff  Gardum  aa  Gron- 
land  fðrst  biriede.  Thi  forbiodum  vij  ther  adurnefnder  Biscop 
anders  vnder  fuld  forbud.  band  och  bandzpine  ad  fremme 
nokot  bischopligt  eda  prestelig  starff  förend  du  heffuer  dig 
rensit  eda  ret  stadit  fýri  their  sakar  sem  vij  haffuom  ther 
fyri  steffnt  fýre  verdulekan  fouder  ok  herre.  her  olaff  med 
gudz  naade  Erkebiscop  j  Niderosi.  hermed  forbiudom  ver 
ollum  oc  seerhuerium  bede  lerdum  ok  lekum  vnder  samme 
forbaud.  band  och  bandzpinu  ad  theirra  Embete  ad  stande  eda 
ther  nokore  lýdni  eda  fýlgie  ad  vette  til  nokors  bischoplicks 
starff  eda  Embete  thartill  sem  endulegur  veggur  ganger  a  um 
aull  thau  malle  felli  fýri  adur  neffndur  verduge  foudur  Eriki 
biscopen  j  Nidrossi  er  vij  hpffum  ther  fýrri  steffnet.  eda  fýrri 
vor  nodoga  herra  konunginn  eff  thes  med  tarff. 

Ok  til  sande  herum  settum  vij  vort  Jndsigli  fyrri  thetta 
breff  skreffuit  j  Skalaholti  den  6  dag  epter  Mariæ  besðgilsiz^) 
deigi  [anno  domini]  1460^). 


200.  3  August  1460  á  Skarði. 

TvENNiR  vitnisburðir  um  ytirgang  Guðmundar  Arasonar. 

Kriegers  safn  2.  4to  bls.  285 — 291,  með  hendi  Styrs  þorvalds- 
sonar  c.  1700.  —  Skjalabók,  sem  átt  heíir  Jdn  háyfirdómari  Pétrs- 
son;  báðar  þessar  afskriptir  eru  gerðar  eptir  transskripti  frá  23.  Áug. 
1479.  —  Landbókasafn  115.  4to,  I,  142 — 144  með  hendi  séra 
Jóns  Haldórssonar  í  Hítardal  c.  1730,  og  afskript  þar  af  í  ÍBfél. 
126.  4to  bls.  51 — 53;  þessar  afskriptir  eru  og  gerðar  eptir  sama 
transskr.,  en  ártal  þess  er  hér  misskrifað   1460  (fyrir  1479). 

Meðkenningarbréf  um  ranglegt  hald  Guðmundar  Arasonar 
á  annara  manna  jarðagózi.  Anno  1460^). 
f>að  geri  eg  Einar  pórðarsou  góðum  monnum  kunnugt 
með  þessu  mínu  opnu  bréíi,  að  eg  var  með  Guðmundi  bónda 
Arasyni,  þá  hann  hafði  [tekið  við*)  sínum  réttum  erfðapening- 
um,  og  hann  hafði  mestan  yfirgang  í  Vestfirðinga  fjórðungi; 
hafði  eg  þá^)  hans  bréfagerðir  og  vissa  eg  mikinn  part  um 
hans  fear^)  afla;  en  með  því  að^)  lögin  skylda  mig  til  satt 
vitni  að  bera  og  eg®)  heyri  þá  menn  marga,  sem  [kalla  á')  hans 

')  Finnr  Magnússon  getr  upp  á:  *bodun?«,  en:  besögiliz,  er  víst, 
þótt  skorið  sé;  ^)  1406,  hdr.;  »)  115,  126;  *)  [meðtekið  Kr.;  »)  b.  v. 
Kr.;  sl.  hin;  «)  sl.  Kr. ;  b.  v.  hin;  ')  [ákalla  Kr. 


216  GUÐMUNDARMÁL.  1460. 

peninga  og  þykjast  orðið  hafa  fyrir  hans  ofríki,  þá  vissa  eg 
hann  meðtaka^)  þessa  peninga^),  svo  að^)  eg  vissa  hann  ei  pen- 
inga  fyrir  lúka:*) 

Fell  í  Kollafirði.  Ix^  eign;  þar  til  þrjár^)  jarðir,  er  heita 
Fjarðarhorn,  hvortveggi^)  frúðardalur  og  Ljúfustaðir;  eptir  því 
sem  hver  er  lagin  á^). 

Hólm  í  Steingrímsfirði, 

Bæ  og  Drangsnes  á  Selströnd  í  Kaldaðarness  kirkjusókn. 

[Reykjarfjörð  og  Kjós  í  Árness  kirkjusókn'). 

Borg  og  Ingunarstaði  í  Króksfirði  og  Gautsdalur,  fyrir  iiij 
og  Ix  hundruð  allar  saman. 

Miðjanes  og  Hamarland  á  Reykjanesi,  tvö  hundruð  og  fimm- 
tigír  hundraða. 

Vissa  eg  og  að^)  Guðmundur  Arason  veðsetti  kirkjunni  á 
Reykhólum  jörðina  á  Skerðingstöðum  fyrir  xxxc,  þá  hann  lá  í 
miklum  krankleika,  er  bölusótt  var  kölluð^),  og  lýsti  [greindur 
Guðmundur^®)  fyrir  mér  [áðurgreindum  Einari^^),  að  porcio 
væri  ölukt  að  fleirum  hans  kirkjum,  þó  hann  hefði  sumar 
skemur  haldið  en  sumar. 

En  þessar  jarðir  fékk  hann  í  Tálknafirði^^)  svo  að  ript 
stendur  á:     Botn  og  Eysteinseyri  xP^)  c.  Tunga  xxx«. 

í  Arnarfirði  Dufansdalur**)  tveim  hundruðum  fátt  í  fim- 
tigir  hundraða.  Hvesta  og  Hrísdalur  xP^)  c.  Kirkjuból  í  Feits- 
dal***)  og  önnur  jörð  til  fyrir  xF*).  c.  HöU  xij«^.  Austmanns- 
dalur  xij*'. 

Haukadalur  í  Dýrafirði.  lx«. 

Kirkjubdl  og  Eyri  í  önundarfirði  þóttist  hann  að  erfðum 
taka^^),  og  þó  heyrða  eg  ákærur  veittar  á  þær  jarðir.  Svo  og 
á  fimm  jarðir  í  Króksfirði,  þær  sem  hann  hafði  að  halda,  heyrða 
eg  ákærðar,  og  stdð  sú  ákæra  á  þá  menn,  sem  hann  tók  arf 
eptir,  og  honum  bar  til  laga  að  halda. 

Var  eg^')  þráttnefndur  Einar    [og    þar*^)  hjá^^),    að    f>or- 

')  sl.  Kr.;  b.  v.  hin;  »)  fá,  b.  v.  Kr.  hér;  ^)  b.  v.  Kr.;  sl.  hin; 
*)  Hér  ritar  séra  Jón  í  115  á  spássíu:  >Opt  má  satt  kyrt  liggja.  ÓheiU 
handskrifari  við  húsbónda  sinn«;  ')  ij(!).  Kr.;  «)  tii  Kr.;  ')  [b.  v.  Kr. ; 
»)  sl.  Kr.;  »)  það  hefir  verið  1481;  '^)  [Kr.;  sl.  hin;  »)  [Kr. ;  hann. 
hin;  »'')TólknafirðiKr.;  ^^)  Kr. ;  Ix,  hin ;  ^^)  Kr.;  Dugansdal-,  hin;  '*)  Kr, ; 
Hvijssdal,  hin;  ^*)  að  b.  v.  Kr.;  '')  eg  hjá,  b.  v.  hér  Kr.;  ^«)  b.  v. 
JP.;  J«.  [sl.  Kr. 


1460.  GUÐMUNDARMAL.  217 

gerður  Ólafsdóttir  fékk  títtnefndum  Guðmundi  Árasyni  lagaum- 
boð  yfir.  iiij*'.  c.  í  jörðum  og^)  kúgildum,  og  fékk  aldrei 
aptur  síðan  og  ei  hennar  erfingjar,  og  aungvan  reikn- 
ingskap'[þar  af  upp^)  á  svo  langan  tíma,  sem  greindur  Guð- 
mundur  hélt  þetta  umboð,  og  svo  leingi  sem  hann  hélt  þessa 
peninga  í  aungu  leyfi  fyrnefndrar  |>orgerðar  og  hennar  erfingja. 
Voru  þessir  peningar  þó  heimtir  af  honum  með  vitnum,  og  vildi 
hann  ei  lúka  heldur  en  áður.  Heyrða  eg  [optnefndur  Einar^), 
að  Guðmundur  Arason  hefði  keypt  Fell  að  Jdni  Sigurðssyni, 
það  sem  hann  átti  í^),  en  sumt  hefði  selt  honum  Skúli 
Loptsson. 

Hér  til  segjum  við  okkarn  vitnisburð  Stephán  fórarinsson 
og  Brandur^)  Sigurðsson,  að  við  vorum  með  Guðmundi  Ara- 
syni  samtíða  sem  Einar  fórðarson,  og  vorum  [nokkrum  árum 
yngri®)  en  hann,  og  vissum  við  að  sönnu,  að  þær  margar  jarðir, 
sem  hér  eru  uppskrifaðar,  hélt  Guðmundur  með  aungvan  rétt, 
en  þær  sumar,  að  við  vissum^)  almennings  róm  á^),  að  hann 
hefði  ei  rétt  til,  og  heyrðum  við  okkur  eldri  menn  segja,  að 
Guðmundur  hefði  þá  marga  peninga  að  halda,  sem  vér^)  viss- 
um  aungvan  rétt  til  -standa,  og  því  kærir  margur  á.  Vissum 
við  og  [fyrr  nefndir  menn  Brandur  og  Stephán^^)  um  peninga 
forgerðar  Ólafsdóttur,  hversu  þeir  eru  inn  komnir,  og  þeir  hafa 
beitt^^)  og  krafið,  sem  heimta  áttu,  og  feingu  ekki.  Leggur^*-^) 
eg  Brandur  Sigurðsson  það  til,  að  eg  vissa  að  Guðmundur  Ara- 
son  fékk  með  ofríki  og  aungvan  rétt  Botn  í  Patreksfirði  og  Kolls- 
vík  í  Sandshrepp^^)  [iiijc  og  xx  hvor  fyrir  sig^^). 

Og  til  sanninda  hér  um  settu  vær  [fyrrnefndir  menn^*^)  vor 
innsigli  fyrir  þetta  vitnisburðarbréf,  skrifað  [á  Skarði^^)  á  Skarð- 
strönd  Ólafsmessu  síðari  um  sumarið  Anno   domini   CD.  cd.  Ix. 


»)  b.  V.  í  115;  ')  [b.  V.  Kr.;  »)  [og,  115;  *)  b.  v.  Kr.;  »)  Bjarn(!) 
Kr.  hér;  *)  [115;  nokkru  yngri  miklu  Kr.;  árum  nokkrum  yngri  miklu 
JP.;  ')  Kr.;  heyrðum,  hin;  «)  b.  v.  Kr. ;  »)  svo,  hdr.;  ^^)  [b.  v.  JP., 
Kr.;  ")  Kr,;  heimt,  hin;  ")Kr.;  Legg,  hin ;  i')  Sandhrepp  Kr. ;  ")  [hvor 
fyrir  sig  xxiiijc  et  cetera  115  og  lætr  það,  sem  eptir  fer  eiga  við 
transskriptarbréfið,  en  hefir  þetta  bréf  ártalslaust;  á  spássíu  ritar  séra 
Jón  hér:  >Óheilindavitni  sínum  húsbónda*;  ^*)  [b.  v.  JP.,  Kr.; 
••)  [sl  JP. 


218  VÍGSMÁL.  1460. 

201.  25.  August  1460.   á  Skarði  á  Skarðsströnd. 

Andrés  biskup  í  Görðum  á  Græulandi  og  umboðsoiaðr  hei- 
lagrar  Skálholtskirkju  afleysir  Jón  Jónsson  íyrir  mannslag,  er 
hann  hafði  ófyrirsynju  í  fallið. 

AM.  22B.  Fol.  bls.  92  á  pappír  skr.  c.  1605  (^Adversaria 
Huitfeldiani«).  —  AM.  777c.  4to  á  pappír  skr.  c.  1600.  —  Prentað 
í  Grönl.  hist.  Mindesmærker  III,  185 — lö6. 

it  andet  breff  om  biscop  anders  aff  Grðnland. 

Vij  andreas  med  gudz  naade  Biscop  i  Gordum  paa  Gron- 
land  oc  ombodsmand  for^)  hellage^)  SkalehoUs^)  kirke.  giörre 
gode  mend  vitterligt  med  thette  vort^)  obne^)  breff.  ad'^)  vij 
haffue  afflost  [Jone  Jonssyni^)  for  mandslett^).  som  hand  wfor- 
siunlig  [hafiuer  ij  fallet^).  och  schrift  sat^j.  och  for  segt^^) 
oppebored^*)  saa  os  vel  nðyes.  Huorfaare  [vij  giðre^^)  handt^^) 
herom'*)  quit  och  karelðs^^)  paa  den  hellige  Skalholte'^)  kirkis 
vegne  for  os  och  alle  vore  eptherkommere. 

Och  til  Sandhed  herom  sette  vij  [vore  indsigler^')  for  thette 
breff  schreffit  paa  [Æaskerde  Skad^^)strand^^)  neste  dag  epther 
festum  S(ancti)  Bartholomei  apostoli  anno  Domini  M  CD  LX. 


202.  5  September  1460.  í  Flatey. 

ViTNiSBURÐR  Helga  prests  forkelssonar  og  Erlings  fdrðar- 
sonar  um  þær  jarðir,  er  Björn  porleifsson  hefði  aptr  lagt  af 
eignum  Guðmundar  Arasonar. 


1)  sl.  777;  »)  helige  777;  ^)  Skalholde  777 ;  ^)  obet  777;  *)  at777; 
•)  [Jhonn  Jonsson  aff  777;  ')  mandslag  777;  ^)  [haífde  vdj  falden 
777;  »)  settet  777;  »«)  sagk  777;  ")  opbaared  777;  '')  [giöre  wi  777; 
13)  hannem  777;  ")  sl.  777;  ^*)  kæreloss  777;  '')  Skalholtes  777; 
*')  vor  Jndsegel  777;  ")  á  spássíu  í  777  (þó  dálítið  óglögt)  =  Skard-; 
1«)  [777  =  aa  skarde  (aa)  Ska(r)dstrðnd;  Aaskersstrand  22,  og  hefir 
Finnr  Magnússon  —  sem  les  Asbersstrand  —  ætlað,  að  það  væri  af- 
bökun  úr  Árskógarströnd,  sem  ekki  er  mjög  liklegt,  en  Finnr  notaði 
ekki  afskriptina  í  777.  Bréf  þetta  hefir  verið  frumritað  á  íslenzku,  og 
því  hefir  þýðandinn,  sem  ókunnugr  hefir  verið  á  íslandi,  gert  hér :  paa 
Æaskerde,  úr:  Aa  skarde. 


1460.  GUÐMUNDARMÁL.  219 

Landsbókasafn  115.  4to  1,  141 — 142  með  hendi  séra  Jóns 
Haldórssonar  í  Hítardal  c.  1730  (afskr.  í  IBfél.  126.  4to).  —  Skjala- 
bók,  sem  átt  hefir  Jón  háyfirdómari  Pétrsson,  eptir  transskr.  frá 
23.  Aug.  1479.  —  Kriegers  safn  2.  4to  bls.  292—294  með  hendi 
Styrs  þorvaldssonar  c.  1700. 

Annað^)  vitnisburðarbréf  um  þessa  peninga.  Anno  1460. 

fað  gerum  við  síra  Helgi  |>orkelsson  og  Erlingur  í>órðar- 
son  göðum  mönnum  kunnugt^)  með  þessu  okkru  opnu  bréfi, 
að  við  vissum  Björn  bónda  þorleifsson  þessar  jarðir  aptur 
leggja,  er  Guðmundur  Arason  hafði  áður  haldið:  Botn  og  Ey- 
steinseyri  [xlviij''.^)  Jtem^)  Hvestu  og^)  Hrísdal  og^)  Hóla- 
brekku  og^)  Ingunarstaði,  Gautsdal,  Miðjanes,  Hamarland^), 
Fjarðarhorn,  Hafnar^)hólm,  Kjós,  Drangsnes  og*)  Bæ,  Eyri  og^) 
Tungu.  Lagði  hann^)  aptur  örfum  Ólofar  Aradóttur.  iiij^.  c.  í 
jarðargózi  og  .jc.c  í  lausagdzi.  feinkjum^)  við  hann  héldi 
þessa  greinda  peninga  með  aungvan  rétt,  og  hafði  til  þess,  er 
hann  slepti  öðrum  peningum. 

Jtem  hafa  þessar  jarðir  ákærðar  verið,  svo  við  vitum: 
Kirkjuból  og^^)  lUugastaðir,  Forsá^^)  og^^)  Kirkjuból  og  Bakki, 
Austmannsdalur,  Hraun  og^")  Eyri  og^^)  Haukadalur,  Reykjar- 
flörður,  Dynjandi,  fimm  jarðir  í  Króksfirði. 

Og  til  sanninda  hér  um  settum  við  [fyrrnefndir  menn^^) 
okkar  innsigli  fyrir  þetta  bréf  er^*)  skrifað  var^*)  í  Flatey  á 
Breiðafirði  föstudaginn  næstan  fyrir  Maríumessu  síðari  [þá  er 
liðið  var  frá  hingaðburð  vors  herra  Jesu  Christi  CD.  cccc. 
hundruð  og  Ix.  ára^^). 


203.  21.  September  1460.  á  Móbergi. 

þoRVALDR  (búland)  Jónsson  kaupir  Strúg  í  Langadal  af  Jóni 
Bergssyni  fyrir  þrjátigi  hundraða. 

1)  Hitt  er  bréf  frá  3.  Aug.  1460  (Nr.  199);  »)  viturligt  Kr.  2;  ')  [ijc 
minnien  Lc,  JP,  Kr.  2;  ♦)  b.  v.  Kr.  2;  *)  Kr.  2;  Hamraland,  hin;  •)  Kr. 
2;  Hjarðar.  hin;^)  b.  v.  JP;  «)  sl.Kr.  2;  «)  þeinktum  Kr.  2;  '^)  b.  v. 
JP,  Kr.  2;  »i)  Fors,  á  JP(!);  ")  b.  v.  Kr.  2;  '^)  [b.  v.  JP,  Kr.  2;  ^*)  b, 
V.  JP,  Kr.  2;  ^*  [Kr.  2;  Anno  1460,  115,  126;  Anno  m.  cd  og  Lx 
ár,  JP. 


220  STRÚGR.  1460. 

AM.  Fasc.  LXVI,  10,  frumritið  á  skinni.  Öll  innsiglin,  nema 
hið  síðasta,  eru  dottin  frá. 

strugsbreP). 
Striugur  kominn  j  ættina^). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  eda  heýra  senda 
þorsteinn  prestur  ionson.  halldor  brandzson.  þormodr  helga- 
son.  haflide  juarsson.  besse  gudmundzson  ok  jngimundr  stein- 
son  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt  giorandi.  ath  þa  er  lidit  var  fra 
hingatburd  uors  herra  ihesu  kristi  þushundrut  fiogr  hundrut 
sextiger  ara  a  natiuitas  dag  sancte  CDarie^)  a  hauskaulldzstaud- 
um  a  skagastraund  vorum  uier  j  hia  saum  ok  heýrdum  aa  ord 
ok  handaband  þessara  CDanna  þorualldz  ionsonar  af  einne  halfu 
en  ions  bergssonar  af  annare  ath  fyr  nefndr  ion  bergson  selldi 
adr  nefndum  þorualldi  jonsýne  iordina  alla  a  strugi  j  langadal 
er  liggr  j  gunnsteiiistada  kirkiu  sockn  vndan  sier  ok  sinum 
erfingium  med  oUum  þeim  gognum  ok  giædum  er  fýr  greindri 
iordu  hefer  fýlkt  ath  forno  ok  nýo  ok  han  uard  fremtz  eigandi 
ath.  hier  j  mott  gaf  fýr  nefndr  þorualldr  ionson  þriatige  hund- 
rada  j  olium  peningum  þeim  sem  adr  nefndum  þorualldi  jon- 
sýne  hentadi  betr  ath  luka  en  fýr  greindum  ione  bergsýne 
hentadi  ath  taka.  skylldi  fýr  nefndr  þorualldr  ionson  hafa  luckt 
alla  peninga  ath  næstum  fardogum  firir  adr  greinda  iord 
strug.  skýlldi  fýr  nefndr  þorualldr  ionson  hallda  fýr  greindri 
iordu  til  laga  en  adr  nefndr  ion  bergson  suara  lagariptingo  a 
fyr  greindri  iordu. 

ok  til  sannenda  hier  vm  settum  uier  fýr  nefndir  menn 
uor  jnsigli  firir  þetta  iardakaups  bref  skrifat  var  aa  (Doberge  j 
langadal.  sunnodagen  næsta  epter^)  exaltacio  sancte  crucis  aa 
sama  aari  ok  fyrr  segir. 


204.  12.  Okióber  1460.  á  Hólum. 

Transskriptarbréf  fjögurra  manna. 


*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  ')  utan  á  bréfinu  með  hendi 
Guðbrands  biskups;  ^)  þ.  e.  8.  Sept.;  *)  Hér  stendr  f'  (=  fyrir)  í 
frumritinu,  en  það  fær  ekki  staðizt,  því  að  það  er  7.  Sept.;  hér  mun 
því  hafa  misritazt  f  í  stað  epter  (=  21.  Sept.). 


1460.  TRANSSKRIPT.   —  BLÍGSARFR.  221 

AM.  Fasc.  XIV,  20,  frumtransskriptið  á  skinni.  Innsiglin  eru 
dottin  frá. 

í>at  giorvm  vier  sveinbiorn  þorda(r)son.  andres  jonsson.  prest- 
ar.  benedict  asgrimsson  ok  kolle  magnusson.  leikmenn.  godum 
monnum  viturligt  med  þessv  woro  brefe  atii  vær  savm  ok  ýfer  las- 
vm  opit  bref  vorrs  nadvgs  herra  kongs  kristierns  med  hans  heilv 
ok  óskavddv  hanganda  insigle  svo  latanda  ord  epter  ord  sem 
hier  seger. 

[Hér  kemr  sýslubréf  Ólafs  biskups  Rögnvaldssonar  fjrir  Skaga- 
fjarðarsýslu  útg.  af  Chr.  I.  í  Kaupmh.  29.  Nóv.  1459,  Nr.  187  að 
framan]. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  vær  fyrr  nefnder  menn 
vor  jnsigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  ai  holvm  j  hialltadal  ca  svnnu- 
dagin  næsta  firir  festvm  reliqviarvm  anno  domini  CO^  cd^ 
sexagessimo. 


205.  16  Október  1460.  á  Hólum. 

GiJÐRÍÐR  Oddsdóttir  handabandar  með  samþykki  Ketils  J>(5rð- 
arsonar  bónda  síns  Ólafi  biskupi  Rögnvaldssyni  alla  þá  peninga, 
er  henni  hafa  til  erfða  fallið  eptir  Bh'g  Höskuldsson  föðurbróður 
sinn,  hvar  sem  þeir  uppspyrjast,  fyrir  sextán  kúgildi,  einn  ketii 
og  eitt  hross. 

AM.  Fasc.  XIV,  19,  frumrit  á  skinni.      011  innsiglin  eru  fyrir 
bréfinu.     AM.  Apogr.   3170. 

vm  blig^). 
fat  giorvm  vær  þorkell  þorgeirsson  kirkiuprestur  ax  hol- 
vm.  geir  vigfusson.  prestar.  asgrimvr  jonsson.  snorre  odzson  ok 
svein  gvdmunzson  profentumenn  ca  holvm  godvm  monnum  vit- 
vrligt  med  þessu  vorv  opnv  brefe  ath  þar  vorvm  vær  j  hia  saum 
ok  heýrdum  oa  j  biskupsbadstofvne  a  holvm  ath  gvdridur  odzdotter 
handabandade  med  fullo  samþvke  ok  handsale  sins  bonda  ketels 
þorda(r)sonar  vorvm  nadvga  herra  ok  andalegvm  favdur  herra 
olafve  biskupe  ca  holvm  til  fvllrar  eignar  honum  ok  heilagre 
hola  kirkiv  alla  þa  peninga  sem  henne  hafdi  til  erfda  fallit 
efter  blig  havskvldzson    favdurbrodvr   sinn    ok   hvar   sem    han 

^)  Aptan  á  bréíinu  með  fornri  hendi. 


222  HÖFÐI  í  DÝRAFIRÐI.  1460. 

kynne  þeim  vpp  ath  spýria.  hier  efter  gaf  vor  nadvge  herra 
greindre  gvdride  tiv  kugiUde  med  leigubvrde  af  þessvm  pen- 
ingvm  sem  bligur  hafde  adr  cat  ok  vtan  gardz  stodo.  skýllde  fyr 
sagdvr  ketill  þa  sialfur  vt  taka  ok  vor  herra  biskupin  skullda- 
laus  hvort  þeir  peningar  feingizt  edr  ei. 

Jtem  gaf  biskupin  fyr  nefndre  gudride  þav  sex  kugillde 
er  stodv  vnder  þratt  nefndum  katli  bonda  hennar  ok  hann  var 
holakirkiv  skýlldugur  ok  þar  til  ein  ketil  ok  eit  hross. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  vær  fýr  nefnder  menn  vorr 
jnsigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  oi  hollvm  j  hialltadal  ca  fimtu- 
dagin  næsta  fyrir  festvm  luce  ewangeliste  anno  domini  (lO^ 
cd^  sexagessimo. 


206.  29.  December  1460.  í  Hjarðardal. 

ViTNiSBURÐR  fjögurra  manna,  að  Indriði  Hákonarson  hefði  selt 
Herdísi  Einarsddttur  hálfa  jörðina  Höfða  í  Dýrafirði. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  7,  transskript  á  skinni  frá  1504. 

f>ath  giorvm  wer  olafur  prestur  teizson  og  þesser  leik- 
menn  þordur  gudmundzt(son).  olafur  magnusson.  jon  einarsson 
godum  monnum  kunnigth  med  þessu  woru  brefi  ath  þar  wor- 
um  ver  j  hia  saum  og  heyrdvm  a  ord  og  handaband  ath  jnd- 
ridi  hakonarson  medkendizt  ath  hann  hefdi  selt  herdisi  einars- 
dottur  jordina  hðfda  halfan  er  lig(g)ur  j  dyrafirdi  j  myraþing- 
um  med  vp(p)lagi  ok^)  samþýki  gudrunar  gisladottur  konv  sinar. 
Ok^)  til  saninda  hier  wm  settum  ver  wor  jncigle  fyrir  þetta 
bref  skrifat  j  hiardardal  j  aunundarfirdi  fimta  dag  jola  arum 
eptter  gudz  burd.  CD^  cccc  Ix  (a^ra^). 


207.  1460. 

Máldagi  Pétrskirkju  á  Eyri  í  Seyðisfirði. 

Landshókasafn  108.  4to  bls.  568  með  hendi  frá  19.  öld  »eptir 
bók  skrifaðri  1606«. 


')  Svo  hér;  ')  ártalið  er  nú  ekki  full-ljóst  í  skinnbréfinu,  en  frum- 
bréfaskrá  Grunnavíkr-Jóns  les  úr  því  1460. 


1460.  EYRI  í  SEYÐISFIRÐI.    —  KROSS.  223 

Anno  Domini  1460. 

Peturskirkia  a  Eyre  i  Seidisfirdi  á  þridiung  i  heimalande. 
Land  a  Eyde  fyrer  6c.  Uppsale  12c  JÖrd.  liggia  þær  badar  inn- 
ann  þíngár.  8^  jörd  á  Ströndum  er  heiter  Höfn  med  ðllum 
vidreka.  fiórdung  i  hvalreka  i  Bardsvík  fyrer  nordann  Reka- 
mark.  enn  áttúng  fyrer  austann.  afriett  á  Vesturheidum  med 
Hestfirde  so  mörgu  gieldfie  sem  þeir  eiga  er  á  Eyre  búa.  og 
hertil  13^=  og  20  i  frídu  gótse  og  ófrídu. 

petta  innann  kyrkiu:  kaleikur  og  tvenn  messuklæde.  grall- 
are  og  sequentiubók.  sumarhlute  ottusaungsbókar  og  psalltare. 
Klukkur  2  og  2  biöllur.  3  RÓdukrossar.  Maríuskrift.  Péturs 
líkneske.  Andres  og  Blasius  líkneske.  2  altaresklæde.  fontklæde. 
Tiölld  um  framkirkiu  dúkalaus.  Koparstikur  3.  2  steinspiðlld. 
brík  og  Paxblad. 

fángad  liggia  Tiunder  og  Lýsetallar  af  14  bæura. 


208.  [um  1460]. 

DóMR  um  Kross  í  Landeyjum,  að  jörðin  skuli  vera  æfinleg 
eign  Teits  Helgasonar,  en  ekki  Ásgeirs  né  hans  erfingja,  og  eru 
tilgreindir  rekar  og  landamerki  jarðarinnar. 

Landsbókasafn  108.  4to  bls.  555—556,  með  hendi  séra  Jóds 
Haldórssonar  í  Hítardal  »Efter  rotinne  B(refa)  Bok  Herra  Gisla 
Biskups  Jonssonar«.  —  Árndr  Steindórsson,  sem  hér  er  nefndr, 
kemr  og  fyrir  í  Teitsdórai  2.  Júlí  1459  (Nr.  172)  og  Hraungerðis- 
dómi  23.  Júlí  1459  (Nr.  174);  mun  því  þetta  bréf  vera  frá  hér 
nm  bil  1460. 

Sijdare  hlute  af  urskurde  um  Jðrdena  Kross  og  hennar 
Landamerke. 

gefa  fyrer  adurskrif(ada)  Jðrd  x.    tijge   hundrada  i 

ðllum  godum  peningum,  sagde  hann  Jördena  eiga  svoddan 
Reka  og  landamerke.  ad  þar  læge  xvjc  fiöru  fyrer  landenu  er 
Jðrden  sialf  ætte.  enn  landeign  ætte  hun  sionhending  i  openn 
Krossos.  og  i  þufuna  i  Bláberiabreckum  og  þadan  sionhending 
i  þufuna  er  i  flodenu  stendur.  og  so  midt  i  þufuna  fyrer  ofan 
forkelstade.  sijdan  ut  i  Asgeirsholt.  þa  rædur  gardur  ut  i 
fliot.  skyllde  þad  kaup  sem  eige.  ef  helmingakaup  fyndest  med 
þeim  Helga  og  Sigrijde  og  hvðrt  eiga  þad  sem  ádur  átte. 


224  KROSS  Í  LANDEYJUM.  1460. 

Kom  þar  og  fram  Bref  Jlluga  Biðrgolfssonar  og  Jons  0g- 
inundssonar.  ad  þeir  vóru  i  hia  á  Vijdeniyre  i  Skagafijrdi.  ad 
Helge  Styrsson  fastnade  Sigrijde  J>orsteinsdottur.  og  var  þa 
helmingafielag  lagt  med  þeim  og  samþyckt  af  Pále  brodur 
hennar. 

Nu  ad  skodudum  ðllum  þeirra  Brefum  og  skilrijkium  leitst 
oss  ðll  þaug  Bref  skiallegre  og  meir  fylgia  Iðgunum.  sem  Teitur 
þar  fram  bar.  þvi  ad  so  profudu.  sem  fyrr  skrifad  stendur  og 
tilkðlludum  hinum  bestum  monnum  er  hier  med  mier  voru  og 
mier  samþickiande  i  doms  sæte  sitianda  og  logliga  tilkrafdur 
laganna  vegna  sagda  eg  i  guds  nafne  Amen  med  fullu  doms 
atkvæde  og  laganna  urskurde  Jðrdena  á  Krosse  i  Landeyium 
Teite  Helgasyne  til  fullrar  eignar  og  friáls  forrædis  undan  as- 
geire  og  hans  erfingium  enn  under  Teit  og  hans  Erfingia 
med  ollum  þeim  hlutum  og  hlunnendum.  rekum  og  landamerki- 
um.  sem  fyrr  seiger  og  svaren  voru  af  skilrijkum  vottum  fyrer 
Odde  pordarsyne  Iðgmanne  og  jðrdunne  eiga  ad  fylgia  ad  fornu 
og  nyu.  Skal  þesse  vor  domur  og  urskurdur  standa  og  obrygde- 
lega  halldast  um  alldur  og  æfe  þeirra  i  millum. 
Og  til  sanninda  hier  um  sette 

Pall  Magnusson. 

Gudmundur  Jonsson. 

Eigell  Bessason. 

Gudmundur  Ormsson. 

Arngrijmur  Haflidason. 

Arnor  Steindorsson.  logrettumenn. 

Haflide  Palsson. 

forsteinn  Arnorsson. 

Hallsteinn  í>orsteinsson. 
[sin  innsigle  fyrer  þetta  bref^). 


')  [vantar  í  hdr.  Á  spássíu  á  handritinu  stendr:  >NB  mun  þetta 
ei  Teitur  sem  sellde  Bijrne  Þorleifssyni  Kroz  sem  siest  af  solu- 
brefe  Olufar  loptsdotlur  til  Magnusar  Jonssonar  1471.  Enn  Biorn  do 
1467  og  er  þetta  Bref  giort  firre*. 


1461.  JAEÐAKAUPABREF.  225 

209.  11.  April  1461.  í  Möðrufelli. 

Björn  porsteinsson    selr    Einari   Árnasyni  jörðina    Kristnes    í 
Eyjafirði,  að  tilgreinduni  landamerkjum  og  ítökum. 

Frumbréfasafn  Jóns  Sigfurðssonar  Nr.  4.  þrjú  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  þau   eru  dottin  frá.     þveingirnir  eru  enn  við. 

Kristnes  Bref. 
vm  itolu  hinu  raeigin  á^). 

fat  giorvm  vier  olafr  helgason  augmundr  gudleiksson 
magnus  starkadarson  Godvm  monnvm  kunnikt  med  þessu  voro 
brefi  þa  er  lldit  var  fra  hingadbvrd  vprs  herra  jesu  christi 
þusund  c.  c.  c.  c.  ok  sextiger  ok  eitt  aar  j  modrufelli  j  eygia- 
firdi  laugardaginn  j  paskaviku  voru  vier  j  hia  saum  ok  heyrd- 
um  aa  handaband  þessara  manna  einars  arnasonar  af  einne 
half(u)  ok  biarnar  þorsteinssonar  systrsonar  hans.  at  svo  fyrir 
skildu  at  nefndr  biörn  selldi  greindum  einari  jordina  j  krist- 
nesi  j  eygiafirdi  til  fullrar  eignar  svo  mikid  sem  hann  atti  j 
jordunni  ok  honum  fell  til  rettra  erfda  epter  þorstein  fodr  sinn 
ok  helga  brodr  sinn  med  ðllum  þeim  gðgnum  ok  giædum  (sem) 
jordunni  fylger  ok  fylgt  hefdi  at  fornu  ok  nygiu  ok  hann  vard 
fremz  eigandi  at.  sagdi  greindr  biðrn  kristfe  vpp  j  jordina  æfin- 
liga  kvengiUdum  omaga  ok  selfaur  j  kuigendesdal  fram  fra 
þremi  ðllu  bvi  ok  hrossum.  torfskvrd  j  aungulstada  jord  sem 
jordunni  þarfaz.  teiga  fyrir  handan  aa.  kirkiu  teigr  halfs  manadar 
verk.  kirkiu  holmr.  jjjj.  daga  slatta.  skalar  teigr  viku  verk.  er 
halfkirkiu  skylld  aa  jordunni  ok  lambseldi  fra  munkaþueraa.  ok 
vetrarbeit  vpp  yfir  faxakelldu. 

Hier  j  mot  gaf  fyrr  nefndr  einar  fimtige  hundrada  ok  eitt 
hundrad  ok  fimm  aura.  skylldi^)  þetta  jardar  verd  rett  lukt  j 
ðllum  peningvm.  eyri  silfurs  j  krossu(m)  edr  ðdrum  godum 
þingum  fyrir  hundrad.  tuær  voder  fyrir  hundrad. 

j  sama  handabandi  selldi  þrattnefndr  biðrn  optnefndum 
einari  jordina  hialmstadi  þar  vpp  fra  jd  næsta  til  fullrar  eignar 
med  ðllvm  þeim  giædum  ok  gðgnum  sem  þeirri  jðrdu  hefer 
fylgt  at  fornu  ok  nygiu. 


^)  Aptan  á  bréfm  með  hendi  frá  17.  öld;  ^)  skylldu,  frbr. 

Dipl.  I8l.   V.  B.  15 


226  HAGABRÉF.  1461. 

hier  j  moti  gaf  þratt  nefndr  einar  þriatigi  hundrada  rett 
lukt  j  ðllum  peningum  sem  fyr  var  skilid. 

Skylldi  einars  eign  jardernar  at  næstvm  fardavgvm  ok  hans 
eignar  vmbod  standa  næsta  þrenna  tolf  manudi  yfer  þessvm 
peningum  ðUum  sem  kom(u)  fyrir  greindar  iarder. 

ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyrr  nefnder  menn 
vor  jnnzsigli  fyrir  þetta  bref  skrifad  j  modrufelli  logardagin  næsta 
fyrir  vppstigni(n)gardag  ai  sama  ari  sem  fyr  seger. 


210.  19.  April  1461.    á  Söndum  í  Dýrafirði 

ViTNiSBURÐR  Snorra  prests  Bjarnasonar    um    skóg   Hagakirkju 
í  Morudal. 

AM.  Apogr.  1118,  eptir  frumriti  frá  Haga  á  Barðaströnd. 
»Innsigled  er  burtu«   (AM.). 

J>ath  giorer  ek  snorri  prestr  biarnason  godum  monnum 
viturligt  med  þessu  minu  opnu  brefi  ath  ek  hefi  verit  ok  vpp 
uaxit  j  haga  a  bardastraund  ok  þar  j  sueitum  daulum  talkna- 
firdi  ok  rau[d]asandi  þriatigi  vetra  eda  leingur  ok  þa  er  ek  var 
j  haga  for  ek  j  skog  med  hagamonnum  fram  j  mðrudal  til 
elldiuidar  j  milli  aulldugils  ok  hagagardz.  ok  var  þessi  sami 
skogur  eignadr  kirkiunni  j  haga  akallzlaust.  Ok  minn  fader 
keypti  iðrdina  tungumula  ok  atti  marga  vetr  ok  selldi  audrum 
epter  ok  eignade  sier  alldri  þenna  skog  suo  eg  heyrda. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  setta  ek  mitt  insigli  fyrir  þetta 
vitnisburdarbref  skrifat  a  saundum  j  dyrafirdi  sunnudaginn  næsta 
fyrir  jonsmessu  holabiskups  vm  vorit  þa  er  lidit  var  fra  hingat- 
burd  vors  heRa  ihesu  christi  þusund  cccc^  Ix^  ok  eitt  íar. 


211.  19.  April  1461.  áReynistað. 

Agnes  priorissa  á  Stað  í  Reyninesi  og  allar  konventusystr  á 
Stað  lofa  Ólafi  biskupi  Rögnvaldssyni  hlýðni  og  fullum  trúskap 
sem  þeirra  formanni,  og  lýsa  því,  að  forleifr  Árnason  hafi  hvorki 
feingið  umboð  á  þeirra  né  klaustrsins  peningum. 

AM,  Fasc.  XV,   2,  frumrit  á  skinni.      Innsiglið    er    dottið  frá. 
AM.  Apogr.  3171. 


1461.  EEYNISTAÐARKLAUSTR.  227 

bref  systrana  a  stad^). 

I>ath  giorum  uær  sýstur  agnes  priurýssa  ath  stadj  Reyne- 
nesi  ok  allar  conuentusystur  sagdz  klausturs  godum  monnum 
uiturlight  med  þessu  uoru  brefui  ath  ver  haufum  lofat  vorum 
uirduligum  herra  ok  andaligum  faudur  herra  olafi  med  gudz  nad 
biskup  cn  holum  uore  hlýdne  ok  fullum  truskap  epter  þui 
fremsta  sem  oss  ber  vorum  Rettum  formanni  ath  giora.  vpp 
a  vors  klausturs''^)  uegna.  skulum  uær  aunguan  radzsman  firir 
uort  klaustur  settia  ne  nockra  speningh  ne  kosnad  vpp  ca  þat 
tacka  ne  nockrum  storkaupum  kaupa  edr  kaupa  lata  nema  med 
uors  naudughs")  herra  Rad  ok  samþýki.  Suo  ok  eigi  sidr  hauf- 
um  uær  ecki  vmbod  feingit  þorleifi  arnnasyni  aa  uaru  klaustri 
eda  klaustur(s)ins  peninga. 

Ok  til  sannenda  hier  um  settum  vær  vort  capitula  jncigii 
firir  þetta  bref  skrifat  ca  stad  j  Reýnenesi  sunuddaghinn^)  næsta 
firir  jons  messo  hola  biskups  vm  uorit.  anno  domini  CD^.  cd*^. 
lx°.  prirao. 


212..  24.  April  1461  á  Reynistað. 

Olafr  Rögnvaldsson  biskup  á  Hólum  samþykkir  skipti  þeirra 
frú  Barbaru  abbadísar  á  Stað  og  Ólafs  bónda  Grímssonar 
á  jörðunum  Brúarlandi  í  Deildardal  og  Syðra-Vatni  í  Tungu- 
sveit.  ; 

AM.  Fasc.  XIV,  ad  14,  frumritið  á  skinni  og  er  stungið  saman 
við  kaupbréfiö  frá  11.  Sept.  1459  með  innsigli  biskups.  AM. 
Apogr.  2973,  3169. 

Vi  olaf  med  guds  nad  biskvp  aa  holum  giorum  ollum  god- 
um  monnum  uiturligt  med  þessv  vorv  opnv  brefi  at  uær  hof- 
um  samþýkt  þessi  somv  jardakavp  vid  olaf  grimsson  sem  hann 
keýpte  med  frv  barbaru  abbadisi  m,  stad  j  reynesnesi  ok  þeira 
kavpbref  her  med  fesst  vottar  ok  holldum  þat  j  allan  mata 
fullt  ok  logligt  vpp  Œi  heilagrar  kirkiu  uegna  ok  uorra  ok  suo 
klaustursins. 

Ok  til  sanninda  her  um  settv  vi  vort  jncigli  fyrir  þetta 
samþyktar  bref  er  skrifad  var  ca    stad   i  reynesnesi  fostudagiii 


^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  ^)kluasturs,  frbr.;  '^^þannig. 

15* 


228  REYNISTAÐARKLAUSTR.  1461. 

næsta  epter  jonsmessv  holabyskvps  ca  uorit  anno  domini  CDiUi- 
simo  quadragintissimo  sexagesimo  primo. 


213.  28.  April  1461.  á  Reynístað. 

Olafr  Rögnvaldsson  biskup  á  Hólum  samþykkir  prófentu  Helgu 
Finnsdóttur  á  klaustrið  á  Stað  í  Reynisnesi. 

AM.  Fasc.  XV,  8,  frumritið  á  skinni.  Innsiglið  er  dottið  frá. 
AM.  Apogr.  2976. 

Ví  olaf  med  guds  nad  byskup  aa  holum  giorvm  ollvm  godvm 
monnum  viturligt  med  þessu  uoru  opnu  brefi  at  vær  hofvm 
samþykt  þa  somv  profenntv  sem  helga  finnzdotter  gaf  til  klavst- 
ursins  ca  stad  j  reynissnesi  ok  bref  hier  med  fest  vottar  ok  hoUd- 
um  þat  j  allan  mata  fuUt  ok  logligt  vpp  oi  heilagrar  kirkiu 
vegna  ok  uorra  ok  svo  klavstursins. 

Ok  til  sannennda  her  vm  settv  ví  uort  jncigli  firir  þetta 
samþygtarbref  er  skrifat  uar  ca  stad  j  reynessnese  þridiudag- 
inn  næsta  epter  jons  COessv  hola  byskvps  a  vorid  anno  domini 
CD«  cd^  Ix^  primo. 


214.  30.  April  1461.  á  Reyoistað. 

þoRLEiFR  Arnason  lofar  Agnesi  priorissu  og  öllum  systrunum 
á  Stað  í  Reynisnesi  að  taka  hvorki  klaustrið  né  þessa  peninga 
og  veita  þar  eingan  styrk  og  eingi  ráð  til  að  það  sé  gert. 

AM.  Fasc.  XV,  1,  frumritið  á  skinni.  011  innsiglin  (sjö)  dottin 
frá.     Bréfið  er  skemt  af  fúa.     AM.  Apogr.  2975. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  [bref  s]ia  edr  heýra  senda 
sigurdr  þorlaksson.  þorkell  þorgeirsson.  raugnualdr  asgrimsson. 
prestar.  brandr  jonsson  logmadr.  olafr  grimsson  ok  [benedi]ct 
asgrimsson.  leikmenn.  kvediu  guds  ok  sina  kvnnikt  gerandi  ath 
þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þus- 
hundrut  .cccc.  hundrut.  Ix.  ok  eitt  aar  fimtudagen  næsta  fyrir 
tueggia  postola  COessu  filipi  et  iacobi  a  stad  j  reýninesi  uoru 
uær  j  hia  saum  ok  heýrdum  aa  ord  ok  hanndaband  þeirra 
sýstur  agnesar  priorissu  a  stad  ok  þorleifs    arnasonar   ath    suo 


1461.  HÖGG  OG  BLÖK.  229 

fyrir  skilldu  ath  hann  lofadi  henni  ok  ollum  sýstrunum  þar  j 
klaustrinu  ath  hann  skylldi  huorki  taka  ne  taka  lata  klaustrit 
a  stad  j  reynesnesi  ok  aungua  þaa  penninga  sem  þat  ætti  fasta 
edr  lausa  frida  edr  ofrida  ok  onguan  stýrk  skylldi  hann  þar 
ueitta  ok  eingi  rad  þar  til  gefa  leýniliga  edr  opinberliga  ath 
þath  væri  giort  ok  eingi  rad  hefdi  hann  þar  adr  um  giort  ath 
nockur  annar  skýlldi  þat  giora. 

Ok  til  sanninda  hier  um  setti  þorleifr  arnason  sitt  jnsigli 
med  uorum  jnsiglum  fýrir  þetta  sitt  lofunarbref  skrifat  j  sama 
stad  dag  ok  ar  sem  fyr  seger. 


215.  2.  Mai  1461.  á  Sveinsstöðum. 

DóMR  sex  manna  útnefndr  af  Egli  Grímssyni  sýslumanni  í 
Húnavatnsþingi  um  högg,  blök,  hnéskot  og  jarðvörp,  er  Guð- 
finna  Jónsdóttir  kærði  til  forsteins  Guðleikssonar. 

IBfél.  309.  8vo  bl.  117,  Öxnafellsbók,  með  hendi  Ara  Magn- 
ússonar  í  Ögri  c.  1620.  Til  samanburðar  er  hafðr  »Ichs«  séra 
Eyjólfs  Jónssonar  á  Völlum  (d.  1745)  í  IBfél.  67.  4to  (bl.  45b— 
46),  en  til  er  dómr  þessi  í  fjölda  pappírsafskripta. 

Domur  vmm  blauk  knieskot  og  jarduðrp. 
f>ad  giorum  vier  Oddur  Brandsson.  þosteinn  Ormsson. 
Sigurdr  þorsteinsson.  yuar  Steinsson.  Orn^)  Helgason  og  Gud- 
mundur  Helgason  Godum  monnum  kunnugtt  [med  þessu  opnu 
briefe^)  ad  þa  lijdit  uar  fra  [hingadburde  vorz  herra  Jesu 
christi  1461^)  onr  laugardaginn  næstann  firir  krossmesso  vm 
I  vorit  á  Sueinstodum  j  Vassdal  vorum  vier  j  dom  nefnder  af 
Eigle  Grijmssýne  er  þa  hafdi  sýslu  j  Hunavass  þinge  at  dæma 
[j  millum^)  þeirra  þorsteinz  Gudleikssonar  og  Gudfinnu  Jonz- 
dottir.  kiærdi  Gudfinna  til  þorsteinz.  ad  hann  hefdi  sleigit  sig 
X  haufuthaugg  med  hnefanum^)  og  xv  á  bukinn  og  j^)  jard- 
uarp.  iiij  knieskot  og  sleigit  eitt  sinn  firir  briozit  sier  med 
fætinum.  þar  firir  dæmdum  vier  hann  laugliga')  firir  kalladan 
firir  þessa  hennar  aakiæru  og  skylldugann  at  luka^)  gudfinnu  v 


*)  Sveinn  67;  *)  [sl.  67;  ^)  [fraa  Lavsnarans  f^dingo  M.  CDLX 
og  eitt,  67;  *)  [aa  midli  67;  *)  hnefum  67;  «)  eitt  67;  ')  riettiliga  67 ; 
•*)  fyBgreindri  b.  v.  67. 


230  TRANSSKRIPT.  1461. 

aura  aa  huoriu  hnefahauggi  þui  er  j  hofut  hennar^)  kom  og 
9U0  mikit  21  iiij  knieskotum  sem  aa  iiij^)  hnefahauggum.  Enn 
ai  jarduarpe  og  a  þui  hann  slo  fæti^)  firir  briost  henne  og  a 
þeim  hauggum  er  a  bukinn  komu  xv.*)  dæmdum  vier  xv.  alnir 
31  huoriu  þessu  atuike.  enn  kongi  halfua  mork  ca  huoriu  þui 
meira  blakinu.  enn  xij  alner  aa  þui  minna  huoriu^)  firir  sig. 
Skulu  þesser  peningar  lukaz  jnnann  manadar  ad  heirdum  dom- 
inum  þar  aa  þingstadnum  [kongs  umbodsmanni  i  hðnd^).  vtan 
firrnefndur  þosteinn  afbati  med  lirittar  eide  hinum  minna 
epter  bok  firir  sýslumanne  j  hunavass  þingi  jnnann  halfz  man- 
adar  ad  heirdum  dominum  [þa  skal  hann  kuittur  vmm  so 
mikit  sem  hann  suer  firir  j  hvori  grein  þessari').  og  til  sann- 
inda  hier  vmm  [setium  vier  firnefnder  menn  vor  jncigle  firir  nedan 
þetta  domzbref.  skrifat  aa  þingEýrum  j  Hunauass  þinge'  et  cetera.^) 


216.  25.  Maí  1461.  í  Valnsfirði. 

þRÍR  menn   transskribera   bréf  um   reka    Vatnsfjarðarkirkju  á 
Almenningum. 

AMagn.  Apogr.  Nr.  896  »ex  transscripto  Vatzfiord.«  með  hendi 
Arna  Magnússonar;  »3  innsigle  eru  under  brefinu« ;  um  transskriptið 
segir  Arni:  »þetta  transscriptum  er  i  nockrum  stödum  misskrifad, 
og  dialecto  allstadar  umbreytt.  eda  stðfuninne«.  Frumrit  er  nú  í  Landsb. 
XXXIX,  4. 

Ollum  godum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  þeir  sira  sigurdr  jonsson.  sigmundr  arnnason  og  jon  jons- 
son  leikmenn  kuediu  gudz  og  sina  kunight  giorandi  ath  wær 
saum  og  yfer  lasum  bref  brodur  jons  aibota  j  widey  med  hans 
heilu  og  oskoddu  hanganda  insigli  suo  latanda  ord  eppter  ord 
sem  hier  ðeiger.  [Hér  stóð  bréf  Jóns  abóta  frá  13.  Júní  1377 
ura  hvalreka  Vatnsfjarðarkirkju  á  Almenningum,  Dipl.  Isl.  III,  Nr. 
265;  sbr.  Nr.  266j.  Suo  og  ei  sidr  saum  wær  sámþykktar 
bref  otgeirs  biskups  þar  med  fest  war  þetta  bref  med  hans 
heilu  og  oskoddu  hanganda  jnsigli.  Og  til  saninda  hier  wm 
siettu(!)  wær  fyRnefnder  men  wor  jnzsigli  fy»er  þetta  transkrippt- 


0  b.  V,  67;    ')  sl.  67;    »)  fetinum  67;  *)  [sl.    67;  »)  vantar  í  67; 
«)  [b.  V.  67;  ')  [sl.  67;  «)  [et  cetera  67. 


1461.  TRANSSKRIPT.   —  JARÐAKAUP.  231 

um  bref  er  giortth  war  j    wadzfirdi   manudaginn    næsta  eppter 
de  sancta  trinitate.  anno.  domini.  CD^.  cd*.  Ix".  primo. 


217.  1.  Juni  1461.  i  Vatnsfirði, 

Transskript  þriggja  manna  af  úrskurði   séra   Snorra   kyngis 
^Vs  1366  um  lambatolla  Vatnsfjarðarkirkju. 

AMagQ.  Apogr.  Nr.  895  (eptir  frumtransskriptinu). 

feim  godum  mðnnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
þeir  s(ira)  Sigurdur  Jonsson.  Sigmundur  Arnason  og  Jon  Jons- 
son  kuediu  Gudz  og  sijna.  kunnigtt  giorande.  ad  vær  sáum  og 
yferlcasum  urskurdar  bref  Snorra  prestz  þorleifssonar  officialis  i 
Skcalhollti  med  heilu  og  oskauddu  hangandi  Jnnsigli  suo  laat- 
anda  ord  eptir  ord  sem  hier  segir.  [Hér  kemr  bréfið  frá  31. 
Aug.  1366  um  lambatolla  Vatnsfjarðarkirkju,  Dipl  Isl.  III,  Nr. 
179].  Og  til  sanninda  hier  um  settum  vær  fyr  nefndir  menn 
vor  Jnnsigli  fyrer  þetta  Traiiskriptarbref.  er  giortt  var  i  Wattz- 
firdi  manudagin  næsta  eptir  De  Sancta  Trinitate  Anno 
Domini  CD.  cd°.  Ix.  primo. 


218.  9.  Juni  1461      á  Hóli  i  Bolungarvík. 

EiNAR  Markússon  og  Gró  Jönsdóttir  kona  hans  selja  hústrú  Ólofu 
Loptsdóttur  og  Birni  forleifssyni  jörðina  Arnardal  hinn  meira 
að  frá  teknum  sex  hundruðum,  er  seld  voru  áðr  Jóni  Erlings- 
syni,  fyrir  jörðina  Hanhól  í  Bolungarvík  og  þar  til  átta  kúgildi. 

AM.  Fasc.  XV,  9  frumritið  á  skinni.  Fimm  innsigU  hafa  verið 
fyrir  bréfinu.  þrjú  af  þeim  eru  dottin  frá.  AM.  Apogr.  5707 
eptir  frumritinu. 

Bref  firir  arnnardalnum  meira^). 
f>eim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  send- 
um  uær  þordur  avdvnarson    ok  jonn  þost(e)insson.   jon  ionsson 


')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.  í*ar  stendr  og  með  hendi 
frá  17.  öld:  >Arnardalur.  Landamerki  medal  arnardals  og  annara 
jarda*. 


232  JARÐAKAUP.  1461. 

ok  sigmvndur  arnasoii  kvediv  guds  ok  vora  kvnigt  gioraade. 
ad  þa  er  lidit  var  fra  hingatburde  vors  herra  jesv  christi  þvs- 
hvndrut  fiogur  hvndrvt  sextiger  ok  eitt  ar  aa  hole  j  bolungar- 
vik  þridivdaginn  nesta  firer  festvm  barnabe  apostvle  uorvm  uær^) 
þar  j  hia  savm  ok  heyrdum  oci  ord  ok  handaband  þessara 
manna  einars  markvssonar  ok  grou  jonsdottur  konu  hans  af 
einne  alfu  enn  olofar  lofzdottur  af  anare.  enn  þat  skildizt  ok 
faldizt  vnder  þeira  handabande  ad  þesse  fyr  skrifut  hion  einar 
ok  groa  selidu  birne  þollifsseyne*'^)  til  æfenlegrar  eignar  jord  sina 
arnardal  j  skutulsfirde  er  ligur  j  eyrar  kirkiv  soknn  med  avU- 
vm  þeim  gavgnum  ok  gædum  sem  greindre  jordv  feylger^)  ok  fylt 
hefer  ad  fornu  ok  nyu  ok  þau  urdu  fremz  eigande  ad  ad  fra 
skildum  sex  hundrada  parte  þeim  er  þau  saugduzst  sellt  hafa 
jone  eliinxseyne^)  upp  j  adur  greinda  jord  arnardal.  saugdu  þau 
bænusskylld  [a  jordune^)  ok  jordena  jtakalausa  ad  frateknum 
þessum  sex  hundrada  parte.  enn  oppt  nefndur  einar  sagde 
þesse  landamerke  aa  jordune  ad  brvdarhamre  j  mille  sudavikur 
ok  arnardals  enn  j  milie  kirkiubols  ok  arnardals  jnn  ad  stein- 
enum  firer  jnan  sialfan  merarbas.  en  a  miUe  arnardalana  nedan 
fra  sionvm  skilur  langahryg(g)ur.  þa  aa  enn  minne  arnardaluren 
fram  þadan  ad  þvera  firer  nedan  mvrtasel.  hier  j  mote  gaf 
adur  greind  olof  lofzdotter  tittnefndum  hionum  eiuare  ok  grou 
a  uegna  adur  greinz  biarnar  þollifssonar^)  jordena  hanhol  j  bol- 
vngarvik  j  hols  kirkiusokn  til  fvllrar  eignar  med  avllvm  þeim 
gavgnvm  ok  gædum  sem  greindre  jordu  fylger  ok  fylt  hefer  ad 
fornv  ok  nyu  ok  fyrskrifadur  biorn  vard  fremz  eigande  ad. 
skyllde  fýr  saugd  jord  hanholl  vera  jtakalaus  enda  skýllde  hvn 
eingen  jtavk  eiga  j  adrar  jarder.  ok  hier  til  atta  kvgillde.  skyllde 
þesser  þratt  nefnder  menn  biorn  ok  einar  svara  lagariptingum 
huor  vm  sig  aa  þeire  jordv  er  sellde  en  huor  þeira  halida  til 
laga  þeire  er  keypt  hafde.  svo  ok  eigi  sidvr  medkendizt  þratt- 
nefndur  einar  markvsson  ok  groa  jonsdotter  ad  þav  hefde  fvlia 
ok  alla  peninga  vpp  borit  firer  adur  greinda  jord  arnardal  epter 
þvi  sem  þeim  var  adur  lofat  ok  þvi  gafv  þes(s)e  adurgreind  hion 
einar  ok  groa  þrat  nefndan  biorn  avllvngia    kvittan  ok   akæru- 


^)  j,  stendr  hér  í  frbr.,  en  því  er  ofaukið;    *)  þannig;    *)  [efst  á 
spássiu  og  boðað  hér  inn. 


1461.  JARÐAKAUP.  —   KVITTAN.  233 

lausan  firer  sier  ok  allvm  sinvm  erfingivm  ok  rettvm  epterkomind- 
vm  vm  adur  greintt  jardar  verd.  lofvdv  ok  oftnefnd  hiofi  einar 
ok  groa  j  sama  handabande  ad  selia  þratt  nefndvm  birne  þoll- 
eifssyne  greinda  jord  hanholl  þegar  faul  være  fyr  enn  nein- 
vm  avdrvm. 

Ok  til  saninda  hier  vm  settum  vær  fyrnefnder  menn  vor 
jnsigle  firer  þetta  jarda  k(a)upa  bref  og  kvitvvnar^)  ok  til  meire 
sanninnda  hier  vm  setta  ek  fýr  greindr  einar  markvsson  mitt 
jnnsigle  med  þessara  godra  mana  jnsiglum  firer  þetta  bref 
skrifat  j  sama  stad  deige  ok  are  sem  fyr  seiger. 


219.  9.  Juni  1461.  á  Kirkjubðli. 

KviTTUNARBRÉF  Indriða  Hákonarsonar  til  Herdísar  Einars- 
dóttur  um  tólf  hundruð  fyrir  jörðina  Höfða  í  Dýrafirði. 

AM.  Fasc.  XXXVII,  7,  transskript  á  skiaoi  frá  1504. 

f>ath  giori  eg  jndridi  hakonarson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessv  minu  opnv  brefi  at  eg  medkenunzt  ath  eg  hefi  vt 
tecit  xij  hundrud  af  herdise  einarsdottur  fyrir  jordina  hðfda  j 
dýrafirdi.  þui  giore  eg  adr  neíndr  jndridi  fyrnefnda  herdisi  aull- 
ungis  kuitta  og  akiærulausa  fyrir  mier  og  ðllum  minum  eptter- 
komendvm  af  adurgreindvm  peningvm.  Og  til  saninda  hier 
vm  setta  eg  mitt  jncigli  fyrir  þetta  kuittunarBref  er  giort  war 
a  kirkivboli  j  ávnundarfirdi  þridiudagin  næsta  eptter  fí'estvm 
corpus  christi  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jesu 
christi  CD^  cccc  sextier  og  eitt  ar. 


220.  16.  Juní  1461.      i  Skriðu  i  Hörgárdal. 

JóN  Jónsson  selr  Jóni  Sigmundssyni  hálfa  jörðina  Lundar- 
brekku  í  Bárðardal  fyrir  hálfa  jörðina  Keistará  á  syðri  Galmars- 
strönd  og  þar  til  sextán  kúgildi  og  hest. 

AM.  Fasc.  XV,  3,  frumritið  á  skinni.      Sex  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  eu  nú  eru  fjögur  af  þeim  dottin  frá. 

f>at  giðrum  vier  raagnus  prestr   asgrimsson.    hallr    einars- 
son.  þordr  ketilsson.  magnus  olafsson    ok   jon   jonsson    godum 

')  Svo. 


234  JARÐAKAUP.   —   TRANSSRIPT.  1461. 

monnum  kunnigt  med  þessu  voru  brefe  aa  vindheimum  j  hðrp^- 
ardal  aa  jonsmesso  holabiskups  vm  vorit^)  vorum  vier  j  hia  sast- 
um  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handaband  þeirra  jons  sigmundz- 
sonar  ok  jons  jonssonar.  þa  er  lidit  var  fra  burd  cristz  þus- 
uud  iiij  hundrut  sextiger  ok  eitt  aar  at  suo  firir  skildu  at  adr 
nefndr  jon  jonsson  sellde  nefndum  jone  sigmundzsýne  til  fullrar 
eignar  jördina  halfa  lundarbrecku  j  bæ,rdardal.  med  ðllum  þeim 
gðgnum  ok  giædum  sem  aadr  nefndre  jördu  halfri  hefer  fylgt  at 
fornu  ok  nýiu  ok  hann  vard  fremzt  eigande  at  ok  eigi  er  med 
Iðgum  vndan  geingit.  hier  j  mote  gaf  jon  sigmundzson  jone 
jonssýne  halfa  jördina  Reistaraa  hina  sydre  aa  galmarsstrðnd  er 
liggur  j  mödruvalla  kirkiu  sokn  til  fullrar  eignar  firir  tuttugu 
hundrut  med  ðllum  þeim  gðgnum  ok  giædum  sem  henne  hefer 
fýlgt  at  fornu  ok  nýiu  halfri  ok  hann  vard  fremzt  eigande  at 
ok  þar  til  sextan  kugillde  ok  hest  med  þessum  fridleika.  vij. 
kyr.  fiðgr  gelldfiar  kugillde  at  næstum  fardðgum.  kv  og  fiðgr 
kugillde  at  ðdru  aare.  skýllde  jon  jonsson  selia  aptur  þratt 
nefndum  jone  sigmundzsýne  fyrstum  manna  jðrdina  halfa  neist- 
araa  firir.  xx.  hundrut  edr.  xx.  hundrada  jðrd  þa  hann  villde  selia. 
kýnne  jons  vid  at  missa  þa  skyllde  eign  jons  sigmundzsonar  jðrdin 
Reistaraa  enn  erfingium  jons  jonssonar  adr  greinder  peningar 
edr.  XX.  c.  jðrd.  skýllde  jðrdín  lundarbrecka  afhent  ok  eign  jons 
sigmundzssonar  þar  sem  hun  stædi  þa  er  þesse  giðrningr  for 
fram.  skýllde  huor  suara  lagariptingu  aa  þeirre  jðrdu  er  huor 
þeirra  sellde  ðdrum.  enn  hallda  þeirre  til  laga  er  huor  keýpti. 
Ok  til  saninda  hier  vm  settu  vier  fýrr  nefnder  menn  vor 
jncsigle  tírir  þetta  iarda  kaups  bref  er  giðrt  var  j  skridu  j 
hðrgardal  þridiadaginn  næsta  firir  botolfsvðku  aa  sama  aare 
sem  fýrr  seger. 


221.  7.  Juli  1461.  á  MöðruvöUum. 

Transskriptarbréf. 

AM.  Fasc.  I,  1,  transskriptið  á  skinni   og    eru    bæði   innsiglin 
fyrir. 

I>ath  giorum  wit   þorkell   þorkelsson    (ok)  olafur  ofeigsson 


^)  þ.  e.  23   Apr. 


U61, 


TKANSSKRIPT. 


SIGRIDARSTAÐASANDR. 


235 


goduni  moniium  witurligt  med  þessu  ockru  brieíi  þa  lidit  war  fra 
hingath  burd  wors  herra  jhesu  christi  CD.  cccc.  Ix.  og  eitt  aaR 
ath  uit  sawm  ok  yfir  laswm  suo  latanda  brief  arna  einars- 
sonar^)  med  hans  heilu  og  oskauddu  hanganda  jnnsigli  suo 
latanda  ord  eptir  ord  sem  hier  segir.  [Hér  kemur  Grísarárbréf 
frá  7.  Sept.  1400,  Dipl.  Isl.  III  Nr.  549].  Ok  til  sannenda  hier 
um  settum  uit  fyr  nefndir  menn  ockur  jnsigli  fyrir  þetta  tran 
skripta  bref  er  gert  war  a  maudruvauUum  j  eýiafirde  fimta- 
dagin  næsta  fyrir  translacio  benedicti  abbatis  confessoris  ai 
sama  aRÍ  sem  fyr  segir. 


222. 

Transskriptarbréf. 


7.  Juli  1461. 


á  Möðruvöllum. 


AM.  Fasc.  VI,  23,  transskriptið  á  skinni.  þrjú  innsigli  fyrir. 
AM.  Apogr.   135. 

{>ath  giorum  wier  jon  narfason.  þorkell  þorkelsson.  olafur 
ofeigsson  godum  monnum  witurligth  med  þessu  woru  opnu 
brefe.  þm  er  lidit  var  fra  hingatburd  wars  herra  jhesu  christi. 
CO.  cccc.  Ix.  ok  eitt  aar.  at  wier  sawm  ok  yfir  laswm  suo  lat- 
annda  bref  arna  einarssonar  med  hans  heilu  ok  oskauddo  hang- 
anda  jnnsigli  suo  latanda  ord  eptir  ord  sem  hier  segir.  [Hér 
kemr  Grísarárbréf  frá  26.  Maí  1407,  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  592]. 

Ok  til  sanninda  hier  wm  settum  uier  fyrr  nefndir  menn 
wor  jnnsigli  fyrir  þetta  transkriptabref  skrifath  aa  maudRU- 
wauUum  j  eyiafirdi  fimtudagin  næsta  fyrir  translacionem  bene- 
dicti  abbatis  confessoris  aa  sama  aRe  sem  fyr  segir. 


223.  24.  Julí  1461.  á  Breiðabðlslað  i  Vesirhópi. 

ViTNiSBURÐR  |>orkels  Ásbjarnarsonar  um  Sigríðarstaðasand. 

AM.  Apogr.  Nr.  3755  »Ex  orig.  Breidabolstad.  Vesturhopens«, 
(AM.).  »Ex  originali,  cuius  integrum  apographum  habeo^<  (AM.). 
Innsigli  þorkels  var  fyrir  bréfinu,  þegar  Ároi  lét  afskrifa  það. 

J>at  giorer  eg  þorkell  asbiarnarson  godvm   monnum  vitur- 
0  þannig;  á  að  vera  Jóns  prests  þórðarson. 


236  SIGRÍÐARSTAÐASANDR.   —  ÁLPTANES.  1461. 

lickt  med  míjnv  opnv  brefi  at  eg  heyrda  asbiorn  abota  alldri 
eigna  sier  nie  stadnum  aa  þingeyrum  leingra  vestur  yfer  hoops- 
oos  en  j  branzloon  og  j  stavrgýgi  og  svo  sionhending  j  gelld- 
ingafell  aa  skagastravnd.  En  alldri  leingra  svo  at  eg  heýrda  og 
var  eg  vistvm  hia  <isbirni  abota  atta  vetur  j  samt.  hafa  síjdan 
verit  fimtiger  vetra  at  eg  for  fra  honum^).  heýrda  eg  og  alldrei 
tvimæli  aa  j  þan  tíjma  at  annar  ætti  sannden  vestur  fra  fýr 
greindvm  avrnefnvm  gn  breidabolstadar  kirkiv  j  vesturhoopi  og 
sigríjdarstadi  og  j  midian  sigríjdarstadar  vattz  oos.  vil  eg  hier 
epter  sveria  ef  þurfa  þikir. 

Og  til  sannenda  hier  vm  setta  eg  mitt  jnzsigli  fyrir  þetta 
vitnisbvrdar  bref.  skrifat  aa  breidabolstad  j  vesturhoopi  favstv- 
dagen  næsta  epter  Olafsmessv  fyrri  anno  domini  CD^.  cd*^. 
Ix^.  primo. 


224.  26.  Juli  1461.      i  Flatey  á  Breiðafirði. 

Ragna  Auðunardóttir  selr  Birni  bónda  I>orleifssyni  fjóra  tigi 
hundraða  í  jörðunni  Alptanesi  á  Mýrum  fyrir  þrjátigi  hundr- 
aða  jörð  eða  tuttugu  og  fjögurra  hundraða  jörð  og  sex  kú- 
gildi;  skyldi  kaupið  óbrigðilegt,  ef  »minn  herra  kong  Kristiern« 
vill  láta  það  kaup  haldast,  er  Vermundr  Kolbeinsson  kallað- 
ist  hafa  keypt  við  hann. 

AM.  Fasc.  XV,  4,  frumrit  á  skinni.      Sex  innsigli    hafa    verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öU  dottin  frá. 

kaupbref  biarnar  firir  altanesit^). 
J>at  giorum  wær  narfe  þorwalldzson.  þorlakur  þorkelsson. 
biörgolfur  oddzson.  magnus  jonsson.  aurnolfur  eyolfsson  ogh 
helgi  jllugason  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  woru  brefui  þa 
er  lidit  war  fra  hingatburd  wors  herra  jhesu  christi  þusund 
fiogur  hundrut  sextiger  ogh  eitt  cav.  Sunnudaginn  næsta  efter  wisi- 


^)  >N.  seiger  1461.  ad  hann  hafi  vered  atta  vetur  i  samt  hia  As- 
birne  abota  (á  þingeyrum)  og  seiger  sidan  sieu  50.  vetur  ad  hann 
for  frá  hðnum.  Ergo  sedebat  1411  et  octo  annis  præcedentibus,  et 
forte  pluribus  utrinque*.  (AM,);  ')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 
þar  stendr  og  meö  hendi  frá  17.  öld:  •kaupbref  firir  xlc  j  Alftanese 
a  Myrum*. 


1461.  DÓMR  ANDRÉSS  BISKUPS.  237 

tacio  sancte  marie^)  aa  mula  j  lundarreykiardal  worura  wær  j 
hia  saaum  ogh  heyrdum  cn  ord  ogh  handaband  biornz  bonda  þor- 
leifssonar  af  annari  alfu.  en  raugnu  audunardottur  af  anarri 
alfu  ogh  skildizt  þat  wnder  þetta  þeirra  handabcand  at  fýrrgreind 
ragna  selldi  adr  greindum  birne  til  æwinlegrar  eignar  ogh  frials 
forrædis  íioritige  hundrada  j  jordunne  calftanese  a  myrum  med 
aullum  þeim  gaugnum  ogh  gædum  sem  greindri  jordu  fylger  ogh 
fylgth  hefer  at  fornu  ogh  nyiu  ogh  fyrrgreind  ragna  ward  fremstz 
eigandi  at.  hier  j  mote  gaf  tittnefndur  biornn  þriatige  hund- 
rada  jord  eda  fiogurra  hundrada  jord  ogh  tuttugu  ef  hann 
kynne  ecki  at  faii  dyrre  jord  j  borgarfirde  ogh  þar  til  sex 
kugiUdi  ef  jordin  feingizt  ecki  dyrri.  hier  til  skylldi  biornn  gefa 
tuttugu  hundrut  ogh  skylldi  þar  j  wera.  x.  kugilldi  ogh.  x. 
hundrut  j  þarfligum  peningum  ogh  skylldi  þetta  kaup  obrigdi- 
lega  halldazt  suo  framt  sem  minn  nadig  herra  kong  cristiern 
will  laata  staudugt  stannda  þat  saama  kaup  sem  wermundr  kol- 
beinsson  kalladizt  wid  hann  keypt  hafa  ogh  hans  bref  þar  wm 
wtwisa.  skylldi  fyrrgreind  ragna  suara  lagariptingu  a  greindri 
jordu.  enn  þrattnefndur  biorn  hallda  til  laga.  lofadi  fyrr  greind 
ragna  fyrr  nefndum  birne  ef  hennar  yrdi  aull  jordiii  med  laug- 
um  at  selia  bondanum  birne  med  jofnu  werdi  efter  þui  sem 
þeim  kæmi  saman  wm  hina  partana  j  alftanesi. 

Ogh  til  sanninda  hier  wm  sættu  wær  fyrrnefnder  menn 
wor  jnzsigle  firir  bref  skrifat  j  flateý  a  breidafirdi  sunnudaginn 
næsta  efter  jacobsmessu  cn  ssama  are  sem  fyrr  segir. 


225.  22.  August  1461.  i  Skálholti. 

DóMR  tólf  presta  útnefndr  af  Andrési  Grændlendingabiskupi 
og  umboðsmanni  heilagrar  Skálholtskirkju  um  síra  Jón  Jóns- 
son  í  Hruna,  er  hafði  sett  sig  ólöglega  í  kirkjunnar  vald  og 
gerst  officialis;  dæma  þeir  hann  frá  stað  og  embætti  og  fé 
hans  alt  í  biskups  vald. 

AM.  768.  4to    bls.    76—77    á    pappír,    skr.  c.    1650.      Sbr. 
Gr.  h.  M.  III,  186—187. 


^)  þ.  e.  5.  Júlí. 


238  DÓMR  ANDRÉSS  BISKUPS.  1461. 

Domur  Andriesar  Biskups  er  sig  skrifar  Biskup  yfer 

Garda  á  Grænlandi.  Enn  Vmbodzmann  Skálholitz  kyrkiu. 

Anno  1461. 

I>ad  giorum  vær  Brandur  Hognason.  Helgi  Jngialldsson. 
Oddur  Petursson.  Arni  Biornsson.  Steinmodr  audunarson.  Snorri 
Jonsson.  arnor  Halldorsson.  Sveijrn  Jonsson.  Oddur  Jonsson. 
Salomon  Magnusson.  Jon  þorsteinsson.  Jon  Marteinzson.  prestar 
Skálaholltz  Biskupzdæmis.  godura  monnum  kunnugt  med  þessu 
voru  opnu  Brefi.  þa  lidid  var  fra  hingadburdi  vorz  herra  Jesu 
Christi  M  cccc  Ix  og  j  ar.  Laugardægin  næstann  fyrer  Bartho- 
lomei  apostoli  vorum  vier  j  dom  nefnder  af  virdugligum  Herra 
andreas  med  Gudz  nád  Biskupi  af  Gordum  á  Grænlandi  og 
vmbodzmanne  H(eilagrar)  skalholltz  kyrkiu.  ad  dæma  vm  þau 
mál  sem  fyrr  nefndur  Biskup  andres  kiærdi  til  S(ira)  Jons  Jons- 
sonar.  ad  hann  hefdi  sett  sig  ologliga  j  kyrkiunnar  valld  og 
halld  fyrer  officialem.  giorandi  so  motblastur  opinnberliga  moti 
Erchibiskupsinz  skipann  og  Capitulans  af  Nidarosi  og  fullu 
Biskupsins  forbodi.  Nu  med  þui  ad  þad  var  svarid  afij"  skil- 
rijkura  vottura.  ad  stefna  var  lesin  heima  j  Hruna.  þar  fyror 
kyrkiudyrunum  a  sialfz  hans  heiraili  og  Biskupinn  vrskurdadi 
logliga  stefnuna.  Og  sakir  þess.  ad  vær  hofura  fundid  j  kyrki- 
unnar  logum.  bædi  j  latinu  og  norrænu  ad  huðr  klerkur  edur 
klaustraraadur  sem  ad  þui  verdur  logliga  profadur.  ad  hann 
syner  sig  med  rongum  motblæstri  vidur  sinn  formann.  sie  af 
settur  sijnum  heýdri  epter  kyrkiunnar  logum.  og  fordist  af  oll- 
um  so  sem  frægdarlaus.  epter  fyrsogdum  setningura  kyrkiunnar. 
Suo  og  var  þar  suarid.  ad  fyrrnefndur  Biskup  Andres  fyrerbaud 
adurnefndura  sijra  Joni  Jonssýni  vnder  banspijnu.  ad  bývara 
sig  nockud  vid  kyrkiunnar  valld  edur  starf  j  fyrra  suraar  a 
þorlakzmessodag  sialfann  j  domkyrkiunne  a  skálahollti.  þui 
dæmum  vier  fyrrnefnder  prestar  optnefndann  sijra  Jon  Jons- 
son  afsettann  officio  et  beneficio.  oc  alltt  hanz  godz  j  kyrki- 
unnar  valld.  og  Biskupsinz  vernd  og  vardveytslu.  þar  til  sera 
hann  keraur  til  hlydni  og  giorer  kyrkiunne  fullann  og  riettann 
Reykningskap. 

Og  til  sanninda  hier  vra  settura  vier  fyrr  nefnder  prestar 
vor  Jnsigli  fyrer  þetta  doras  Bref.  huort  skrifath  var  j  Skala- 
hollti.  á  sama  degi  og  ari  sem  fyrr  seigir. 


1461.  HAGABRÉF.  239 

226.  31.  August  1461.  i  Haga. 

Hjálmar  Snartarson  lýsir  því,  að  hann  hafi  eingin  bréf  út- 
gefið  um  skóginn  í  Morudal  og  aldrei  hafi  hann  innsigli  átt 
og  lofar  Filippusi  Sigurðssyni  að  staðfesta  þessa  lýsing  með 
bókareiði. 

AM.  Apogr.  1119,  eptir  frumriti  frá  Haga  á  Barðaströnd.  »6. 
innsigle  hafa  fyrer  brefenu  vered.  eru  nu  ðll  burtu«  (AM.). 

fadh  giorum  uær  þorsteinn  prestr  þorarinsson.  eyiolfur 
magnusson.  'þorleifur  ormsson.  olafur  magnusson.  augmundr 
eyiolfsson.  oddr  magnusson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu 
uoro  opnu  brefi  uorum  uær  j  hia  sáum  ok  heyrdum  aa  upp  aa 
bartholomeus  QDesso  dag^)  j  otradal  j  arnarfirdi  þa  er  lidit  uar 
fra  hingadburdi  uors  herra  iesu  christi  þusund  cccc  sextiger 
ok  eitt  ad  philippus  sigurdzson  spurdi  hialmar  snartarson  huort 
hann  hefdi  nöckut  bref  utgefit  med  sinu  inzsigli  um  sinn  uitn- 
isburd  um  þann  sama  skogj  moradaP)  fra  ðlldugili  ok  fram  ad 
bagagardi  sem  aa  greiner  vegna  kirkiunar  j  haga  aa  bardastrðnd 
ok  iardarinnar  j  tungumula  enn  hialmar  snartarson  lysti  þui 
firir  oss  fyrnefndum  monnum  ad  þadh  hefdi  hann  alldri  giört 
ok  alldri  inzsigli  átt  ok  aunguan  umbedit  ad  giora  sier  inz- 
sigli  ok  alldri  hefdi  honum  inzsigli  giðrt  uerit  ad  sinu  uiti 
edr  uilia  ok  eingi  bref  ut  gefit  aa  sina  daga  huorki  um  þenna 
uitnisburd  ne  annan.  lofadi  hialmar  snartarson  philippus  sig- 
urdzsyni  med  iaa  ok  handabandi  at  sueria  epter  þessi  sinni 
lysing  sem  hier  er  skrifud  fullan  bokareid  þegar  hann  uæri 
med  logum  til  beiddur. 

Ok  til  saninda  hier  um  settum  uær  fyrnefnder  menn  uor 
inzsigli  firir  þetta  bref  skrifat  j  haga  aa  bardastrðnd  manu- 
daginn  næsta  epter  decollacio  sancte  Johannes  baptista  aa 
sama  ari  sem  fyr  segir. 


227.  4.  Septeraber  1461.   á  Skammbeinsstöðum. 

Andrés  Grænlendingabiskup  og  umboðsmaðr  heilagrar  Skálholts- 
')  þ.  e.  24.  Aug.;  »)  svo. 


240  BREF  ANDRÉSS  BISKUPS.  1461. 

kirkju,  veitir  junkæra  forleifi  Björnssyni  Hruna  í  Hruna- 
mannahrepp,  og  gefr  honum  alt  fé  Jóns  prests  Jdnssonar  í 
þjónustulaun. 

AM.  768.  4to  bls.  78  á  pappír  skr.  c.  1650.  Finnr  Magnús- 
son  sýnist  ekki  hafa  þekt  þessi  bréf(þetta  og  Nr.  225),  þó  undarlegt 
megi  virðast,  þar  sem  þau  eru  í  einu  helzta  handritinu  af  Grænlands- 
annálum.   (Sbr.Grh.  M.  III,  186-87). 

Brief  Andries  Garda  Biskups  1461. 
Wij  andreas  med  Gudz  nad  Biskup  af  Gordum  á  Græn- 
landi.  og  vmbodzmann  heilagrar  SkálhoUtzkirkiu.  giorum  god- 
um  monnum  vitanligt  med  þessu  voru  opnu  Brefi.  ad  vij  hof- 
um  vnt  og  veytt  vorum  kiæra  syni  Junkiæra  þorleyfi  Biornssýni 
stadinn  j  Hruna  til  næstu  fardaga  med  ollum  sijnum  (pening- 
ura)  fostum  oc  lausum  frijdum  og  ofrijdum.  præter  portionem 
Ecclesiæ.  og  hier  til  hofum  vier  vnt  og  gefid  honum  alla  pen- 
inga  fasta  og  lausa  frijda  og  ofrijda.  sem  sijra  Jon  Jonsson 
hefur  att.  til  fullrar  eignar  j  sijn  þionustu  laun.  þa  sem  affram 
ganga  stadarins  Jnnstædu  j  Hruna.  huort  þeir^)  eru  helldur  a  leigu- 
stodum  edur  annarstadar  þar  sem  hann  kann  þa  vpp  ad  spýria. 
oc  (fyrer)biodum  vier  huerium  manne  ad  hallda  ologliga  fyrr- 
greindum  peningum  fyrer  honum  edur  hindra  hann  j  nockurn 
mata  hier  vm  vnder  banz  pijnu.  Og  til  sannenda  hier  vm 
setium  wij  mitt  Jnsigli  fyrer  þetta  Bref.  skrifad  á  Skamm- 
beinzstodum  j  holltamanna  hrepp.  fostudæginn  næstann  fýrer 
Mariumessu  sijdari.  þa  er  lidid  var  fra  hingadburd  vors  herra 
Jesu  Christi  1461  ar. 


228.                  26.  September  1461.  á  Eyri  í  Bitru. 

18.  Juli  1462.  á  Skarði. 

Olafr  prestr  Tumason  lofar  Jóni   Sveinssyni  fyrstum    kaupi  á 

Eyri  í  Bitru,  ef  Björn  bóndi  porleifsson   lofi  og  samþykki  það. 

AM.  Fasc.  XV,  5,  frumritið  á  skinni.  Fjögur  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá. 

í>at  giörum  vær  loptur  jonsson.  sueinbiörn  aronsson.  helgi 
gudmundzson  og  brandr  ionsson  godum  monnum  kunnigt  med 
þessu  uoru  brefi  at  vær  vorum  j  hia.  saum  og  heyrdum  aa  ord 

^)  þar,  hdr. 


1461.  JARÐAKAUPABRÉF.  241 

og  handaband  sira  olafs  tvmasonar  og  jons  sueinssonar  at  suo 
firir  skildu  at  sira  olafur  tumason  lofadi  joni  sueinssyni  jord- 
unni  eyri  er  liggur  j  bitru  fyrstum  til  kaups.  suo  framt  sem 
bondinn  biðrn  þorleifsson  villdi  nockut  til  leggia  þeirra  j  miU- 
um.  Lysti  og  fyrr  nefndr  sira  olafr  tumason  firir  oss  at  hann 
mætti  sinar  iarder  aungum  manni  selia  edr  brutt  fæ.  vtan  bondinn 
biorn  þorleifsson  villdi  þar  lof  til  gefa  edr  samþycki.  Suo  og 
ei  sidr  lofadi  sira  olafur  tumason  fyr  nefndum  joni  sueinssyni 
j  þessu  þeirra  handabandi  at  koma  sudr  til  akardz  þad  fyrsta 
som  biðrn  þorleifsson  heim  kæmi  og  jon  sueinsson  giordi  sira 
olafi  tumasyni  bod  at  koma.  Lofadi  og  þratt  nefndr  sira  olafr 
tumason  joni  sueinssyni  firir  oss  at  hallda  þad  allt  stðdugt 
sem  bondinn  biorn  þorleifsson  villdi  vt  af  giora  þeirra  j  mill- 
um.  For  þesse  giðrningur  fram  a  fyrrnefndri  jordu  eyri  j  bitru 
laugardaginn  næsta  epter  michaelsmessu  þa  er  lidit  var  fra 
hingatburd  uors  herra  ihesu  christi.  þusund  fiogur  hundrut 
sextiger  og  eitt  ar. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyrr  nefnder  menn 
vor  jnzsigli  firir  þetta  bref  skrifat  a  skardi  a  skardzstrðnd 
tueim  nottum  firir  þorlaksmessu  a  sumarit.  ari  sidar  en  fyrr  seger. 


229.  13.  Oktober  1461.  i  Asi  i  Holtum. 

Haukr  bóndi  Einarsson  selr  Birni  bónda  forleifssyni  jarðirnar 
Hvassafell  í  Norðrárdal,  Grjót  í  |>verárhlíð  og  Háfafell  í  Döl- 
um  fyrir  það,  sem  Björn  bóndi  átti  í  Tungufelli  í  Hreppum, 
jörðina  Minni-Brú  í  Grímsnesi  og  enn  tuttugu  hundraða  jörð. 

AM.  Fasc.  XV,  7,  frumritið  á  skinni.  Fimm  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  öll  dottio  frá. 

bref  firer  þessum  jordum  er  haukr  selldi  bonda  birni 
huassafell  ok  griot  ok  hafafelL^) 

f  ath  giorum  wær  narfe  þorvallzson.  hallr  jonson.  bardr 
steinmodson.  branndr  sygurdzson  ok  gizur  biarnarson  godvm 
monnum  kunnigth  med  þessv  vorv  brefe  ath  þaa  er  lideth  war 


^)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 

Dipl.  I8l.  V.  B  16 


242  JARDAKAUPABRÉF.  1461. 

fra  hingathburd  wors  herra  jhesv  christi  þusundrat  cccc  sex- 
tiger  og  eitt  aR  j  skalholltte  j  biskupstungum  sunnudagin  næsta 
firer  sancte  crucis^)  worvm  wær  j  hiaa  saum  ok  heyrdum  ca 
ORd  ok  hanndaband  þessara  man(n)a  biarnar  bonda  þorleifssonar 
af  einne  alfv  enn  haugs  einarsonar  af  annare  ath  suo  firer  skildv 
ath  fyrr  greindr  haukr  sellde  adr  nefnum  birne  til  fvUrar  eignar 
ok  frials  for(r)ædÍ8  jaRder  þriaR  er  suo  heita  hvassafell  j  nordrar- 
dal  er  liggr  j  huamz  kirkiu  sokn  ok  griot  j  þverarhlid  j  nord- 
tungv  kirkiu  sokn  ok  hafvafell  j  daulum  er  liggr  j  saudafellz 
kirkiu  sokn  med  ollvm  þeim  gognvm  ok  gædvm  sem  greind 
vm  jordvm  fylger  ok  fylgth  hefer  at  fornu  ok  nyv  ok  hann 
ward  fremz  eigande  ath.  lyste  ok  adr  greindr  haukur  þvi  ath 
hann  sellde  fyRgreindar  jarder  med  vpplage  ok  samþycki  gun- 
hilldar  konu  sinnar.  Hier  j  mote  sellde  fyRgreindr  biorn  adr 
nefndvm  hauke  suo  mikith  sem  hann  atte  j  iordunne  tungu- 
felle  j  hreppum  eppter  þvi  fremzta  sem^)  jon  narfason  og  jon 
einarson  selldv  honum.  ok  þar  til  jordina  minne  brv  er  liggr 
j  grimsnese.  hier  til  lagde  bondenn  biorn.  xx.  hundrada  joRd 
eins  hueria  þar  sem  bondanum  hauke  þætte  sier  bezth  henntta 
ok  hin(n)  kynne  ath  faa.  skyllde  titt  nefndr  haukur  hafa  til  med- 
ferdar  joRdina  stvfholltth  j  hollttamannahrepp  ok  taka  af  leigu 
þar  til  er  joRdin  feingizt.  skyllde  þetta  jardakaup  staiida  ok 
obrigdelega  halldaz  fyrr  greindra  manna  j  miUe.  skyllde  huor 
suara  laga  riptingvm  aa  þeim  ioRdvm  er  huoR  sellde  avdrvm 
e(nn)  h(vor)  hallda  þeim  til  laga  er  keyptte. 

Ok  til  sanninda  hier  wm  settvm  wær  fyR  greinder  menn 
wor  jnnsigli  firer  þetta  jardakaups  bref  skrifad  j  ase  j  holltta- 
mannahrepp  þridiudagin  næsta  firer  kalixtus  ODesso  a  sama 
are  sem  fyR  seger. 


230.  3.  Nóvember  1461.  i  Hjarðarholti. 

DóMR  tólf  manna  útnefndr  af  Guðina  Jónssyni  kongs  umboðs- 
manni  miUi  Skraumu  og  Gilsfjarðar  um  arf  eptir  séra  Pál  Ás- 
bjarnarson,  er  Loptr  Ormsson  kærði  til  og  hafði  umboð  á  tekið, 


')  þ.  e.  annaðhvort  26.  Apr.  eða  13.  Sept.,  en  h'klega  þó  13.  Sept.; 
')  tvískrifað  í  frbr. 


U61.  ERFÐAMÁL.  243 

og  Gunnar  brdðir  séra  Páls  reiknaði  að  sér  hefði  fallið,  en 
Kálfr  Pálsson  hélt  arfinn  eign  Ara  sonar  síns,  er  honum  hefði 
fallið  í  erfð  eptir  séra  Pál  föðurföður  sinn. 

Dómabók  í  4to,  sem  eg  á,  og  rituð  er  fyrir  1608  og  þar  um 
bil  (=  a);  virðist  muni  stafa  frá  f)órði  lögmanni  Guðmundssyni  eða 
Guðmundi  syni  hans;  er  þessi  dómr  á  bls.  64 — 66.  á  dögum  Árna 
Magnússonar  var  bdk  þessi  í  eigu  Jdns  Hákonarsonar  á  Vatnshorni 
(d.  1748).  Bók  þessi  er  hin  sama,  sem  prentað  er  eptir  Dipl.  Isl. 
IV,  Nr.  360,  361  og  363,  og  er  komin  í  mína  eigu  frá  Hannesi 
ritstjóra  þorsteinssyni.  — ÁM.  211c.  4to  bls.  122—135,  skr.  c.  1700. 

Domur  vm  halld  aa  arfi  Rangligt. 

Aullum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra  senda 
Gunnar  Jonsson.  Stephan  forarinsson.  Oddur  pietursson.  pietur 
finsson.  finnur  pietursson.  Magnus  þorlaksson.  Eigill  Magnus- 
son.  Jon  forleifsson.  OttarVermundzson.  Skuli  |>ordarson.  f orgeir 
í^orgeirsson^)  og  Pall  forsteinsson.  kuediu  Gudz  og  sina  kunn- 
igt  giorandi  at  þa  lidit  uar  fra  hingadburd  vors  herra  Jhesu 
christi.  CD.  cccc.  Ix.  og.  j.  ar  aa  þridiudæginn  næstann  epter 
allra  heilagra  messo  j  hiardarhoUti  i  laxardal.  ca  þingstad  Riett- 
um.  vorum  vær  i  dom  nefndir  af  ærlegum  manni  Gudina  Jons- 
syni.  er  þa  hafdi  syslu  og  kongs  vmbod  ai  millum  Skraumu 
og  Gilsfiardar.  Ad  dæma  ca  millum  Loptz  Ormssonar  og  kalfs 
palssonar.  huorra  suara  eda  seckta  at  kalfur  jrdi  skylldugur 
firir  þa  akiæru  sem  Loptur  kiærdi  til  hans.  ad  hann  hefdi  ad 
hallda  þann  arf  og  peninga  sem  fiell  eptir  pal  prest  asbiarnar- 
son.  Enn  Gunnar  Asbiarnarson^)  Reiknadi  sier  fallit  hafa  til 
arfs  og  eignar  eptir  sinn  skilgetinn  Brodur  Pal  prest.  Enn 
kalfur  palsson  hiellt  vera^)  eign  sonar  sins  ara  kalfssonar  og 
honum  fallit  hafa  til  arfs  og  eignar  eptir  sira  pal  heitinn 
faudurfaudur  sinn. 

Nv  sakir  þess  ad  Gvnnar  Asbiarnarson^)    leiddi    tuo    vitni 

er  suo  heita  [ ^)  formodardottir   og   Valgerdvr  Olafs- 

dottir'*).  suoru  þessar  fyrrgreindar  konur^)  suo  felldan  bokareid. 
ad  þær  væri  fiormenningar  ad  frændsemi    Steinunn    Steinþors- 


*)  þordarson  211;  ^)  Asbiarnarson  211;  Biarna(r)son,  a;  ^)  b.  v. 
"211;  ^)  eyða  fyrir  nafninu  í  a;  *)  [í*ormodur  og  Valgierdur  211; 
*)  personur  211. 

16* 


244  ERFÐAMÁL.  1461. 

dottir  er  uar  eiginkona  kalfs  palssonar  og  kristin  Jonsdottir 
er  adur  uar  Barnamodir  kalfs  enn  hann  fieck  Steinvnnar. 

Jtem  j  annari  grein  heyrdum  vær  fyrrgreindir  domsmenn 
yfirlesin  og  yfir  lasum  Brief  kirkiunnar  formanna  er  suo  heita 
Brandur  prestur  hognason  og  sira  Snorra  Jngimundzsonar  suo 
latandi  ad  þeir  vrskurdudu  med  laga  vrskurdi  huor  vm  sig  þad 
sama  hionaband  olauglegt  og  ecki  halldast  meiga  sem  þratt- 
greindur  kalfur  hafdi  saman  Bundit  med  Steinunni  Steinþorsdottir 
konu  sijna. 

Jtem  j  þridiu  grein  gaf  Gudridur  Biarnardottir^)  Sesceliu 
dottir  sinni  med  samþycki  dada  sonar  sins  alla  þa  peninga  sem 
henni  hafdi  til  arfs  fallit  eptir  Gunnar  heitinn  Asbiarnarson^) 
brodur  sinn.  [Enn  þrattnefndum  Gunnari  eptir  Pal  (As)Biarnarson 
brodur  sinn^).  Enn  fyrnefnd  Sescelia  Aradottir  fieck  Lopti 
Ormssyni^)  sitt  fullt  og  laugligt  Eignarvmbod  a  aullum  þessum 
peningum  til  allrar  íakiæru  og  laugligrar  soknar. 

fui  dæmdum  vær  fyrrnefndir  domsmenn  kalf  palsson  þar 
laugliga  firirkalladan  og  þad  sama  vmbod  sem  loptur  hafdi  af 
Sesceliu  Aradottur  laugligt  i  alla  stadi  og  hann  laugligan  sokn- 
ara  a  aullum  þessum  tittnefndum  peningvm. 

Lysti  kalfur  þui  firir  oss  ad  hann  hefdi  feingit  Birni  þor- 
leifssyni  sitt  fullkomligt  laga^)  vmbod.  Enn  vær  dæmdum  þad 
ecki  afl  hafa.  eptir  þui  sem  laugin  vtuijsa.  Enn  vær  dæmdum 
kalfi  Palssyni  fuUan  Bokareid  ad  hann  hefdi  ecki  vitad  þessi 
mein  og  alldri  hefdi  honum  saugd  verid  huorki  af  karli  nie 
konu.  og  aunguan  heirdi  hann  seigia  adur  enn  hann  Batt  sinn 
hiuskap  med  optgreinda  Steinunni.  Skylldi  þrattnefndur  kalfur 
þennan  Eýd  sueria  ef  hann  væri  til  fær  jnnann  manadar  særra 
daga  j  hiardarhollti  firir  kongs  vmbodzmanni  Gudina  Jonssyni 
suo  framt  sem  Eingin  vitni  kiæmi  þau  fraín  er  honum  bæri 
eigi  ad  sueria  med  laugum.  Skylldu  tueir  skilvijsir  menn 
sueria  med  honum  þennann  eyd  sem  kunnugust  væri  þessi 
malaferli.  og  jafnir  ad  Rietti  uid  hann  og  ef  hann  suer  þenn- 
ann  eid  eptir  þui  sem  hann  er  skrifadur  i  þessu  domsbrefi 
voru.  þa  dæmdvm  vier  ecki  afl  hafa  þa  akiæru. 


1)  Biarnadottir  211;    ')  211;    Biarnarson  a;    ^)  [sl.    211;    *)  211; 
Oddzsyni  a;  »)  b.  v.  211. 


1461.  JARÐAKAUP.  245 

Suo  og  eigi  sijdur  i  annari  Grein  ef  hann  suæri  eigi  þenn- 
ann  bokareid  eptir  þui  sem  fyrrskrifadt  stendur  dæmdum  vær  all- 
ann  þann  arf  og  peninga  sem  fallid  hafdi  eptir  sira  pal  heitinn 
asbiarnarson^).  Sesceliu  Aradottur  og  Lopti  Ormssyni^)  hennar 
vmbodzmanni  til  hallz  og  eignar  kuika  peninga  og  dauda  jardir 
og  kugilldi  og  syra  pall  heitinn  hafdi  eigi  adur  laugliga  Burt 
gefid  og  kalf  skylldugan  ad  afheuda  Lopti  Ormssyni  þessa  alla 
peninga  ad  næstum  fardaugum  auaxtarlausa.  Ad  suo  profudu 
sem  þa  kom  firir  oss  vndir  sinn  svarinn  Bokareyd.  huorsu  micla 
peninga  hann  tok  eptir  sira  pal  heitinn.  Skylldi  þennann  eyd 
sueria  med  honum  tueir  skilvisir  menn.  Skylldi  loptur  og  lata 
sueria  ad  titt  nefnd  Sescelia  hefdi  honum  suo  ordit  vmbod 
feingit  sem  hans  bref  vtvisadi.  og  Gvdridvr  biarnardottur^)  hafdi 
gefit  Sesceliu  Aradottur  þessa  peninga.  Skylldi  Loptur  leitt 
hafa  þessi  saumu  vitni  firir  næstu  fardaga  firir  kongs  vmbodz- 
manni  þeim  sem  honum  jrdi  minst  firir. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  fyrrnefndir  doms- 
menn  vor  Jnnsigli  firir  þetta  domsmenn  skrýfad  j  hiardarhollti 
ca  sama  deigi  og  ari  sem  fyrr  seigir. 


231.  18.  Dccember  1461.      á  Skjallandafossi. 

Haldór  Sveinsson  selr  I>órkatli  Einarssyni  Hjarðardal  enn 
fremra  í  Dýrafirði  hálfan  »milli  SkoIIadalsár  og  Hjarðardals- 
lækjar«,  og  kvittar  fyrir  andvirðið. 

AM.  Fasc.  XV,  6.  frumritið  á  skinni.     Innsiglið  er  dottið  frá. 

I>ath  giore  ek  halldor  sueinsson  godum  monnum  viturligt  med 
þessu  minu  brefe  at  ek  hefe  sellt  þorkatle  einarssene')  til  æfinligrar 
eignar  halfan  hiardardalehj  fremraj  dyrafirde  at  Iig(g)ur  j  myra 
kirkiu  sokn  mille  skolladalsar  ok  hiardardalslækiar  ok  mií^ 
fader  fieck  mer  hana  med  þessum  landamerkium  ok  hann  hugde 
hana  suo  at  ek  vissa  med  þessum  landamerkium.  hefer  ek  fuUa 
ok  alla  peninga  upp  bored  fyrir  fyr  greinda  jord  halfan  hiardar- 
dal  af  þorkatle  einarssene*)  suo  mic  j  allaf^   stad   vel  aanæger. 


^)  211;  biarnarson,  a;    ^)  211;  Brandzsyni,  a{!);   ^)  biarnad.  211; 
*)  Svo. 


246  PRÓFEiNTA.  1461. 

skal  ok  halldor  suara  lagariptingum  aa  greindre  jordu  en  þor- 
kell  hallda  til  laga  ok  þui  giorer  ek  hann  kuittan  ok  akæru- 
lausan  fyrir  mer  ok  ollum  minum  epterkomendum  um  fyr 
greinda  jord. 

Ok  til  sanninda  her  vm  setta  ek  mitt  insigli  fyrir  þetta 
kuittunarbref  giort  aa  skiallandafosse  faust(u)dag  næsta  fyrir 
tomasmessu  postula  þa  er  lidet  var  fra  hingatburd  vors  hera 
jhesv  cristi  þusund  cccc  sextiger  ok  eitt  ar. 


232.  1461.  á  Lýtingsstöðum. 

4.  Marts  1470.  — 

VoTTORÐ  þriggja  manna    um    prófentugjörning  Haldóru    Run- 
ólfsdóttur  við  Jón  Magnússon. 

AM.  Apogr.  4213,  afskript  eptir  frumbréfinu  á  kálfskinni  frá 
Hallgrími  Sigurössyni  á  Svalbarði,  gerð  af  séra  Magnúsi  Markús- 
syni  á  Grenjaðarstað  og  staðfest  af  honum  19.  Sept.  1726  ogþor- 
leifi  Skaptasyni  presti  í  Múla. 

í>at  giorum  ver  þoruardur  prestur  biornsson.  Olafur  grims- 
son.  gudmundur  hrafnsson  godum  monnum  viturligt  med  þessu 
voru  opnu  brefi  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  uors  herra  ihesu 
christi  þusund.  cccc.  Ix,  ok  eitt  ar  a  lytingstodum  i  tungusueit 
voru  vier  i  hiá  saum  ok  heyrdum  a  ord  ok  handaband  hall- 
doru  runolfsdottur  af  einni  alfu  enn  Jon(s)  magnusson(ar)  af 
annare.  skildizt  þat  under  þeirra  handaband  at  adur  nefnd 
halldora  gaf  fyrrnefndum  joni  til  fullrar  eignar  fiordungsgiof 
vr  ollvm  þeim  peningum  sem  hon  atti  edur  eigandi  at  yrdi  ok 
svo  allar  þær  lauggiafer  sem  hon  matti  fremzst  med  logum 
gefa  en  þa  peninga  sem  hon  atti  meiri^)  edr  eiganda  at  yrdi 
selldi  hon  adur  nefndum  joni  til  fullrar  eignar  med  fullu  og 
logligu  arfs  sals  kaupi  skiliandi  sier  mot  æfinligt  framfæri  ok 
profentu.  mat  og  klædi  epter  þui.  sem  henne  þarfadizt.  suo  ok 
eigi  sidr  ef  ion  giptizt  ok  kynne  þeim  eigi  saman  at  koma  þaa 
skilli  [hann  fá  henni^)  ku  sier  til  indælis.  en  ef  jons  kynne  vit 

^)  krullað  og  óljóst;  ')  [þetta  stendr  svo  í  afskr.:  hfi  p  hm,  og 
ætti  því  að  vera:  *hann  fá  honum*,  sem  ekki  er  vit  í;  verðr  því 
annaðhvort  að  lesa  svo  sem  hér  er  gert  eða:  hun  fá  honum. 


1461.  ÓLAFSMÁLDAGAR.  247 

at  missa  suo  hann  ætti  eigi  skilgetit  barn  þa  skylldi  þrattnefnd 
halldora  eiga.  xx.  hundrod  med  þeim  skilmála  sem  þeim  kom 
þa  saman  sin  i  millum. 

Ok  tii  sanninda  hier  vm  settum  ver  fyr  nefnder  men  vor 
jncsigli  firir  þetta  vitnisburdarbref  er  skrifa(t)  var  i  sama  stad 
lytingstodum  sunnudagin  j  faustugang  ix  arum  sidar  en  fyr  seger. 


233-314.  1461  og  síðar. 

Máldagar  Ólafs  biskups  Rögnvaldssonar  um  Hólabiskupsdæmi. 

Máldagabók  þessi  er  hér  prentuð  eptir  frumritinu  á  skinni,  sem 
nú  er  í  safni  Árna  Magnússonar  274.  4to  (Rauðskinna),  alls  36 
blöð,  en  til  hliðsjónar  eru  hafðar  afskriptir  Árna  sjálfs  af  máldög- 
um  þessum,  og  finnast  þær  nú  meðal  Apogr.  3481 — 3561.  Skinn- 
bókin  sjálf  er  víða  máð  og  afarill  aflestrar;  er  og  þétt  skrifuð  víða 
og  smátt,  og  á  mörgnm  stöðum  á  spássíur  skrifað.  Víða  eru  og  eyður 
milH  máldaga,  sem  ætlaðar  hafa  verið  fyrir  viðbótum,  er  til  kynnu 
að  falla.  Eru  og  margar  viðbætr  1  bókinni  frá  þvi  sem  upphaflega 
hefir  verið  ritað,  og  nær  það  um  alla  tið  Ólafs  biskups;  nokkrar 
eru  og  yngri,  þó  eingar  gerðar  síðar  en  um  daga  Gottskálks  bisk- 
ups  Nikulássonar.  Hins  vegar  er  stofn  margra  af  máldögunum 
forn,  og  miklu  eldri  en  frá  dögum  Olafs  biskups;  en  ógjörningr  var 
að  fara  að  slíta  það  úr  bókinni  hér,  sem  fornt  er,  því  ekki  liggr 
það  á  lausu,  og  hitt  þótti  heldr  ekki  vert,  að  taka  út  þær  greinar, 
sem  yngri  eru  en  frá  dögum  Ólafs  biskups,  heldr  þótti  réttast  að 
láta  máldagabókina  halda  sér  eins  ög  hún  er.  Elzta  ártalið,  sem 
í  bókinni  stendr,  er  1461  og  þá  er  hún  hafin,  en  síðasta  ártalið  er 
1510.  þar  sem  ártalið  CD  cd  stendr,  er  það  ekki  svo  að  skilja,  að 
það  eigi  að  merkja  1400,  heldr  er  því  svo  varið,  að  ártalið  hefir 
ekki  verið  ritað  fult  út,  heldr  að  eins  upphaf  þess.  pessi  eru  að 
minsta  kosti  þau  ártöl,  er  í  bókinni  standa: 

1461.  Fyrirsögn,  VI,  XVL  XXXII,  1473.  X,  XXVII,  XXXVII,  XLIL 
LII,  LIII.  XLVa,  LL 

1463.  VIII,  IX,  XV.  1475.  L,  LIX. 

1464.  VL  1477.  X. 

1470.  LXII.  1478.  IIL  V,    VII,    VIII,    XI,  XIII, 

1471.  II,  IV,  V,  VI,  VIIL  X,  XI.  XXII,  XXXIII,  XXXIV,  XXXV, 
XV,  XVII,  XVIII,  XIX,  XX,  XXII,  XL,  XLII,  XLVIL  XLIX,  L,  LI, 
XXIV,    XXXVI,    XXXIX,    XLIV,  LIV. 

XLVb,  XLVI,  XL  VII,  L,  LII,  LIV.   1479.    XXXVIII,    LIX,    LX,  LXIII, 

1472.  LVIII,    LX,    LXIV,    LXVIII,       LXVII,    LXVIII,     LXIX,    LXXI, 
LXIX,    LXXI,    LXXII,    LXXIIL       LXXII,  LXXIII,  LXXIV. 
LXXIV.  1480.  IV,  V,  X,  XI,  XII,  XIX,  XX, 


248  ÓLAFSMÁLDAGAR.  1461. 

XXI,  XXV,  XXVII,  XXXIX.  XL,  1491.  m.VI,XVII,XíX. XXV,  XXVII, 

L.  LII.  XXXIX,  XLII,  XLVII. 

1485.  VIII,  XII,  XXI,   XXII,  XLVI.  1492.  XVI,  LVIII,    LIX,  LX,  LXII, 

1486.  LX,  LXV,  LXVI,  LXX,  LXXII,  LXXII. 
LXXIII,  LXXVIII.  1493.  VII,  XVÍ. 

1487.  IX,  XXIV,  XXX,  XXXI,  XLI,  1494.  XXXIV. 
LII,  LXXIX.  1498.  LXIX. 

1488.  LXXI,  LXXII,  LXXIIL  1499.  LXV,  LXVIII. 

1489.  LVIII.  1500.  VI,  XV,  XXVI,  XLIV,  XLIX. 

1510.  XXII. 

Ekki  er  því  að  gegna,  að  máldagabók  þessí  sé  nú  heil  til, 
heldr  er  nú  glatað  úr  henni,  en  óvíst  hvað  mikiö.  Ekkert  er  samt 
týnt  úr  bókinni  síðan  um  daga  þorláks  biskups  Skúlasonar,  að  hann 
lét  afskrifa  hana  1639  (Biskupsskjalasafn  3.  4to)  og  1645  (AM. 
275.  4to  afskr,  c.  1700  gerð  eptir  afskriptinni  frá  1645),  því  að  í 
afskriptir  hans  vantar  einmitt  hið  sama  og  nú  vantar  í  frumritið,  svo 
að  það  eitt  gagn  má  nú  af  þeim  hafa  að  nota  þær  til  stuðnings,  þar 
sem  frumritið  nú  er  oröið  máðara  en  það  var  1639.  A  síðari  hluta 
16.  aldar  vitum  vér  það  hins  vegar,  að  ekki  hefir  verið  týnt  sumt 
það  úr  bókinni,  sem  nú  er  glatað  þaðan.  í  »Sópdyngju«  séra  Gott- 
skálks  i  Glaumbæ:  Add.  Brit.  Mus.  11,242.  4to  fínnast  afskriptir 
af  Bergstaðamáldaga,  Hvammskirkjumáldaga  í  Laxárdal,  upphafíð  á 
Mælifellsmáldaga  og  skýrsla  um  stærð  Hólakirkju .  í  Hjaltadal ;  enn- 
fremr  alkirknatal  nyrðra.  Af  þessum  máldögum  er  Hvamms-  og 
Mælifellsmáldagi  hér  í  bókinni  og  kemr  alveg  heim  við  afskript  séra 
Gottskálks  og  hefir  hann  því  ritað  þá  eptir  Ólafsmáldagabók;  en  hinir 
raáldagarnir  og  kirknatalið  er  nú  týnt  úr  skinnbókinni,  og  má  því 
fylla  máldagabókina  að  þessu  eptir  »Sópdyngju«.  Eru  þessar  upp- 
fyllingar  prentaðar  hér  sem  LXXX — LXXXII  að  niðrlagi  máldaga- 
bókarinnar. 

Skiunbók  sú,  sem  inniheldr  frumritið  að  Ólafs  máldagabók 
Bögnvaldssonar,  og  nú  hefir  verið  frá  sagt,  að  sé  274.  4to  í  safni 
Árna  Magnússonar,  er  eins  og  fjöldi  annara  handrita,  sem  nií  eru 
þar,  ekki  eign  safns  Árna,  heldr  Biskupsskjalasafnsins  á  íslandi,  því 
að  Árni  hefir  feingið  máldagabökina  alla  smám  saman  að  láni  frá 
Steini  biskupi,  og  ætlað  að  skíla  henni  aptr  1725,  en  það  hefir 
fyrir  farizt,  og  því  er  bókin  nú  í  Arnasafni^).  Á  miðum,  sem  festir 
eru  inn  i  skinnbókina,  má  ganga  úr  skugga  um  þetta.  Á  miða 
milli  1.  og  2.  bl.  með  hendi  Arna  sjálfs  stendr:  »fra  Hr.  Steine 
Jonssyne,  biskupe,  med  Hofsoss  skipe  1724.  Eru  20  blðd.  —  Hier 
fyrer  utan  Rekaskraen  á  7^2  blade  sem  fylgdest  med   þessum  Mal- 


*)  Auk  bréfabókar  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  (AM.  235.  4to) 
og  rekaskránna  (AM.  276.  4to)  skipta  þau  frumbréf  mörgum  hundruð- 
um,  sem  nú  eru  1  Árnasafni,  en  eru  eign  Biskupsskjalasafns  íslands, 
komin  úr  skjalasafni  Hólastóls. 


1461.  ÓLAFSMÁLDAGAR.  249 

daga  1724.  hana  sendi  eg  til  baka  innbundna  1725.  —  16  blðd 
verda  þad  sem  eg  til  bokarinnar  legg«.  A  miða  milli  13.  og  14. 
blaðs:  »Hier  vantar  oefad  i  bokena«.  Er  það  einmitt  þar  sem 
nú  vantar  í  Möðruvallaklaustrsmáldaga,  en  þó  vill  svo  vel  til,  að 
bókatalið  merkilega  er  í  þeim  hluta  máldagans,  sem  eptir  er.  Á 
miða  milli  17.  og  18.  blaðs  heíir  Árni  látið  rita:  »þetta  er  ur 
Máldagabok  Olafs  biskups  Rðgvalldzsonar.  Vantar  hier  mikid  framan 
vid,  sem  til  hefur  verid  þá  Copiurnar  eru  giðrdar  j  Herra  Thorláks 
tid.«  Og  ennfremr  með  hendi  Árna  sjálfs:  »þad  mun  enn  liggia  á 
Holum  og  vera  ringlad  hier  ur.  Vide  Régistur  M.  Biðrns  og  Oddz 
Sigurdzsonar  in  4to  membrana  N.  3.  þetta  skal  eg  láta  fylgia  bok- 
inne  til  baka  1725«.  Á  miða  milli  22.  og  23,  bls. :  »maldaga 
Bókar  Slitur  nockra  kirkna  i  þijng  Eyarþingi.  og  flestra  i  Vodla- 
þijngi  med  rekaskrá  mukaþuerar  Clausturs  a  Slettu^).  og  so  af  dato 
eptir  ad  taka  ad  verid  haffi  i  tijd  Olafs  rogualldssonar  Biskups.  hann 
vard  Biskup  1458.  lijka  gottskals  sem  fyrer  hann  uar.  a  atta 
pergamenttis  BIðdum«.  Á  miða  milli  29.  og  30.  blaðs:  »þetta 
skal  og  fylgia  Maldagabokinne  tilbaka  1725.  Er  allt  skrifad,  qú 
vantar  ad  conferera«.  Á  miða  milli  34.  og  35.  (sama  hönd  og  á 
miða  milli  22.  og  23.  bl.):  »Vr  Biskups  Olafifs  Rogualldssonar  mal- 
daga  Bok.  Vm  Hunavatns  þijng,  þar  lijka  vp  taldar  halfkirkiur 
og  Bænhus  olæselegt.  a  Sio  Blðdum*.  Að  lyktum  er  þess  getið  á 
öðrum  miða,  er  liggr  á  sama  stað  í  bókinni,  að  IUugastaðamáldagi, 
Lögmannshlíðarmáldagi,  Glæsibæjarmáldagi  og  kirknatalið  hafi  ekki 
orðið  lesið,  þegar  Árni  lét  bera  afskriptir  sínar  saman  við  frumritið. 

Til  skamms  tíma  var  máldagabókin  innbundin  í  fornt  skinn, 
órakað  og  hárið  rautt  og  sneri  hárhamr  út,  og  var  það  annaðhvott 
útselaskinn  eða  nautskinn  (sbr.  Fornbréfasafn  II,  424),  og  þegar  prent- 
aðr  var  sá  kafli  af  handritaskrá  Árna  safns  í  Nóv.  1888  (Katalog 
0.  d.  AMske  Saml.  I,  527),  sem  lýsir  handriti  þessu,  var  bókiu  enn 
í  forna  bandinu.  En  nú  er  búið  að  fletta  hana  því,  og  er  forna 
bandið  glatað.  Er  það  illa  farið,  því  að  fyrir  band  þetta  mun  bók 
þessi  í  þjóðsögnunum  hafa  orðið  Rauðskinna  sú,  er  mestr  galdr  var 
í,  og  var  í  höndum  Hólabiskupa.  það  er  virðingarverðr  áhugi  á  því, 
að  láta  binda  handrit  inn,  þegar  þess  er  þörf,  en  sá  áhugi  kemr 
óheppilega  niðr  í  því  að  fletta  mörg  hundruð  ára  gömlum  frumbönd- 
um  af  skinnbókum,  enda  forðast  öll  þau  söfn,  er  kunna  með  hand- 
rit  að  fara,  það  eins  og  heitan  eld.  Að  glata  slíkum  böndum  er 
sama  og  að  glata  forngripum,  og  má  ekki  eiga  sér  stað.  Rómversku 
tölurnar  við  hvern  máldaga  hefi  eg  sett,  eins  og  gert  er  fyrri  í  mál- 
dagabókum  biskupanna. 

Allvíða  eru  töluverðar  misskriptir  i  skinnbókinni,  og  er  það  af 
þeim,  sem  helzt  þötti  horfa  til  baga,  optast  leiðrétt,  og  þess  þá  jafn- 
framt  getið  neðanmáls,  að  svo  sé. 


')  nú  AM.  276.  4to. 


250  HOF  Á  HÖFÐASTRÖND.  1461. 

þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jhesv  christi. 
þushundrut.  cccc.  hundraut  oc  Ix.  oc  eitt  aar  (aa)  audru  are 
biskupsdæmes  virduligs  herra  olafs  med  guds  nad  biskups  sa 
holum  liet  hann  invirduliga  skoda  ok  reikna  goz  allra  kirkna 
j  sinu  biskupsdæme.  oc  þat  a  þessa  bok  skra  sem  hann  fann 
sanligazst  oc  riettligast  huad  huer  kirkia  ætte  at  fornu  oc 
nyiu  j  lausu  oc  fostu. 

I, 

Kirk(i)an  a  myklabæ  j  oslandzhlid  er  helgut  hinum  heilaga 
petri^). 

II. 

Kirkian  a  hofi  a  hofdastrond  er  helgu(t)  hinum  heilaga 
petro  postula. 

þetta  innan  kirkiu.  þren  messoklædi  uantar  þar  til  eina 
stolu  oc  handlin.  laus  hokul.  iij.  altarisklædi.  ij.  altarisdukar. 
iij.  corporalar.  ij.  kalekar.  j.  dukur  rendur. 

þetta  i  bokum.  messobok  per  anni  circulum.  gradlari 
gamal.  seque(n)ciubok.  istoriabok  fra  de  trinitate  oc  til  aduentu. 
de  sanctis  de  tempore  med  commune.  aunnur  jstoriabok  tekur 
epter  de  trinitate  til  aduentu.  þridia  fra  aduentu  oc  til  pascha 
de  tempore.  de  sanctis  bok  ai  ueturin  oc  nokut  af  pascha 
tima.  de  tempore  bok  vm  pascha  tima.  capitularius.  lesbok  de 
sanctis  per  anni  circvlum.  lesbok  de  tempore  epter  de  trini- 
tate  til  aduentu.  onnur  lesbok  fra  paschum  til  de  trinitate. 
saltari.  annar  vondr.  kuer  af  kirkiudeiginum  oc  margar  skrar 
adrar.  ein  kross.  mariv  likneski.  peturs  likneski.  ij.  paxspiolld 
ny.  glodarker.  el(d)bere.  vanznskal.  jarnkal.  fonzs  vmbunadr 
vondur.  iiij.  jarnstikur.  baxturjarn.  iiij.  klukvr.  ein  bialla.  nyr 
sloppur.  iiij.  alltarissteinar.  bokakista. 

far  skal  prestr  vera.  tekur  heima  j  leigu.  iiij.  merkr.  vtan 
gardz.  viij.  heytollur  oc  lysistollur  af.  viij.  bæum  oc.  xx. 

þetta  j  lausa  gozi.  j  fýrstu  i  instædu.  li.  hundrata  med 
þessum  fridleika.  xiij.  kyr.  v.  asaudar  kugilldi.  j.  gel(d)fiar  kugilldi. 


*)  >Hier  er  oskrifud  eyda  á  bokfellenu,  so  stor  sem  svara  hann 
7.  linum  skriftarennar.  hefur  þar  att  á  ad  skrifazt  eitthvad  frekara 
um  Miklabæiarkirkiu.  enn  sidan  eigi  af  ordid*  (AM.). 


1461.  UPSIR.  251 

ij.  hross.  hvndrat  oc.  xx.  voru.  oc  þar  til  tuær  kyr  oc.  ccc.  j 
vadmalum  er  gafzst  medan  biorn  var. 

Jtem  giorduzst  oc  luktuzst  af  birne.  xiij.  hundrut  voru- 
vird  j  kirkiuspioll  oc.  xx.  c.  voruvird  j  porcionem  ecclesie. 
sex  aurar.  Tiund  kirkiuhluti  ca  þui  aari  hundrat. 

Reignadizst  i  porcionem  medan  brandur  bondi  laugmadur 
hiellt  vm.  xxx.  ar.  xxx.  hundrata.  lagdi  hann  til  kirkiunar  sæme- 
lig  messoklædi.  kantarakapu  kostuliga.  tiolld  vm  alla  fram- 
kirkiu.  bior  yfer  kordyrum.  alltarisklædi.  alltarisdukur.  stein- 
tialld  litid.  ij.  spioid  ny.  er(u)  þesser  penningar  ovirter  oc  su 
bot  er  hann  hefer  ath  kirkiune  giort  oc  skerder  þat  þa  þessa. 
XXX.  c.  sem  regnadizst  (j)  porcionem. 

Anno  domini  CO^  cd^  Ixx^  primo.  Tiund  kirkiu  hluti  m 
þui  care  hundrat.  reiknadizst  upp  ca.  vj.  cnr.  vj.  hundrut  medan 
pall  bonde  hiellt  oc  iiij  hundrut  oreiknut  er  brandr  bondi  a 
ath  svara  vpp  aa.  iiij.  aar. 

III. 

Anno  domini  CD°  cd^  Ixx^  viij^ 

Kirkian  a  vpsum  er  helgut  gudi  oc  bartholomeus. 

hun  cn  allt  heimaland  oc  wpsateigh  allan  ca  sockubockum. 
gelldfiar  rekstur  ailan  firir  vtan  svin  vt  fra  torfva. 

þetta  jnnan  kirkiu.  krössar.  ij.  mariv  likneski.  olafs  likn- 
eski.  oc^  bartholomeus  likneski.  alltarisklædi.  CDessubok  de  tem- 
pore  fra  aduentu  oc  til  paska  med  pislum  oc  gudspiollum.  les- 
bok  de  sanctis  aí  sumarit.  klvcka  stor  rifen  oc  litil  bialla. 

J>etta  i  kuicfie.  vij.  kyr.  ix.  ær.  halft  þridia  hundrad  j  fridvm 
peningum.  eitt  hundrat  fritt  j  mortalia  epter  eyiolf  arnfinzson. 

þar  er  prestskylld.  tekur  hann  j  leigu  heima.  iiij.  merkur. 
enn  vtangardz.  xij.  aura. 

Tiund  kirkivhlute  ca  þui  mve.  vij.  aurar. 

Reiknadist  i  porcionem  ecclesie  vpp  aa.  v.  aar  medan  sira 
biorn  hiellt  halft  annat  hundrat  oc.  ij.  avrar  betur. 

Anno  domini  CD^  cd^  octogesimo  lucti  sira  biorn  kirki- 
uni  COessobok  de  sanctis  vm  carit  med  savng.  salltari.  capi- 
tularium.  kirial.  canonem.  alltarisstein.  Brun  oc  vigsluduka.  ij. 
firir.  ij*^.  vpp  a  .vij.  cbr.  standa  efter.  v.  aurar. 

^)  Hér  stendr  í  skb.  ranglega  seinna  rituð  klausa  um  porcio  í 
Felli  1480. 


252  FELL  í  SLÉTTUHLÍÐ.  1461. 

Addo  domini  C0°  cd*^  Ixxx*^  v.  þridiudagen  næstan  firir 
laurenciusmesso  þa  er  uirduiigur  herra  biskup  olat  var  j  sinne 
visitacione  a  uppsum  i  suarfadardal  uar  þar  kirkian  giord  firir. 
X.  hundrut.  er  sira  niculas  þormodsson  hafdi  latit  giora  upp. 
uar  kirkian  a  uppsum  þa  skull(d)ug  sira  niculasi.  vij.  hundrud. 

Anno  domini  CD°  cd°  xc^  primo  fiell  suo  micit  j  porcio  a 
uppsum  þa  biskup  olafur  tok  reinskap^)  af  sira  niculase  þor- 
modssyne.  vj.  aurar  þat  arit. 

IV. 

Kirk(i)an  j  felli  er  helgut  med  gude  hinum  heilaga  petro. 

hun  a  allt  heimaland  oc  kappastade. 

CDessoklædi  oc  uantar  til  stoluna.  oc  kalek.  kluckur.  iiij. 
likabroddr.  glodarker.  kertistikur.  iij.  krossar.  iij.  COarivlikneski. 
Petrslikneski. 

þar  er  prestz  skyld.  tekr  prestr  heima  j  leigu  fiorar  merkr. 
00  fiorar  vtan  gardz. 

heytollr  oc  liostoUr  af.  xviij  bæium. 

í^cclesia  dedicata  in  translacione  olaui  regis. 

Reiknadez  kirkiv  tivnd  a  þui  aare  half  mork. 

fetta  j  lausa  godze.  tvær  kyr  oc  xviij  ær.  eitt  hross. 

Jtem  reiknadizst  j  porcionem  ecclesie  vm.  ij.  aar  oc.  xx.  er 
sira  þordr  hrodbiartzson  hiellt  staden.  halft  fiorda  hundrat. 

Jtem  lagde  sira  þordr  til  kirkivnar  j  felli  gradvale  per 
anni  circulum.  de  sanctis  lesbok.  tekr  til  a  jolvm  fram  til  ja- 
cobs  CDesso. 

Jtem  lagde  hann  til  alltarisklæde.  ij.  alltarisduka.  er  annar 
nyr  enn  annar  forn.  sakrarivm  scar  oc  handklæde.  litil  stol 
læstr  oc  merki. 

Anno  domini  CD^  cd^  Ixx®  primo. 

fiell  suo  micil  tiund  a  þui  ari.  ij.  aurar.  Reignadizst  vppa 
sex  ar  þa  sira  þorkell  þorgeirsson  hiellt  fellz  stad  j  porcionem 
kirkiunar.  mork.  virtist  þat  sem  sira  þordr  hafdi  til  lagt  oc 
fyrr  scrifuat  stenndr.  firir  hundrat  enn  halft  þridia  hundrat 
bar  sira  þorlkeP)  þorgeirsson  vpp  epter  sira  þord  voruvirt  af 
fyr  scrifuad  porcio. 

brazst  vid  sira  þord  ij.  merkur  vppa  seinaustu.  iiij.  c&r. 

^)  þannig. 


1461.                                     BARÐ  í  FLJÓTUM.  253 

Jtem  lagdizst  til   kirkiunar.   iij.    bækur   epter   sira  þorkel 

daudan.  paskabok  syngiande  tekur  til  de  trinitate.  brutsongua 
bok  oc  commun  syngiande. 

Anno    domini   m^  cd  Ixxx^  fiell  svo  micid   j  porcio  j  felli 

medan  sira  geir  hellt  vppa  fimm  dir.  x.  alner  vadmals.  tvær 
hier  af  lofadi  hann  j  subsidium  pallij^). 


Anno  domini  CIQO  cd^  lxx°  primo. 

Kirkian  aa  barde  a  halft  heimaland  oc  langhuss  oc  kallz- 
stadi.  eguersholm.  dælarland  halft.  votateig  halfuan.  laxveidi  j 
osi.  fiordung  allz  Reka  j  mosuik.  halfuan  vidReka  oc  hualReka  j 
laugalandz  Reka  vt  or  midre  holavik  oc  vt  til  skeria  aa  lamb- 
haga  vik. 

fetta  jnnan  kirkiu.  aspiciens  bok  med  saung  fra  aduentu 
oc  til  pascha.  lesbok  fra  aduentu  oc  til  pascha.  aunnaur^)  lesbok 
fra  kertamesso  til  pasca.  missale  fra  aduentu  til  pascha  med 
de  tempore  oc  de  sanctis.  paschabok  med  de  tempore  allt 
sumarit  til  aduentu.  de  sanctis  bok  a  sumarit  vond.  lesbok  fra 
jonsmesso  baptiste  oc  fram  yfuer  krossmesso  vm  haustid  vond. 
missale  fra  paschum  oc  til  aduentu.  psaltare  vondr.  oc  aunnr 
skræda.  graduale  oc  sekuenciubok.  vj.  skrædr  vondar.  laga 
saunga  bok.  þren  messoklædi  uond.  oc  brestur  hofutlin  til 
einna.  iij  kalekar.  eit  corporale.  iij.  dukar  yfer  alltare.  oc  ero 
tueir  vond(e)r.  ij.  altarisklædi.  ij.  sloppar.  formadukur.  ein  brig^) 
gaumul  yfer  alltare.  ij.  kistur  olæstar.  stor  spiolld.  ij.  krossar 
litler  00  einn  stor  kross.  mariulikneske.  olafslikneske.  þorlaks- 
likneski.  jonshaufut  baptiste.  kirkiukula*)  uond.  iij.  jarnstikur. 
eiii  koparstika.  olafs  saga.  oc  eit  gamalt  paxblad.  kluckur.  iij. 
oc  er  ein  stor.  ij  smabiollur.  sacrarium  munlaug.  vanzskalP) 
brotin.  oc  elldbere  brotin.  oc  glodarker. 

|>etta  j  kuikfee.  iij.  malnytu  kugilldi.  oc.  ij.  gell(d)fiar  ku- 
gilldi.  er  jon  grimsson  galt  til  kirkiunar  ca  barde.  firir  þa 
halfkirkiu  skylld  er  hann  fieck  a  jordune  j  nesi  j  bardzþingum. 
jtem  hest  oc  malnytu  kugilldi  j  mortalia. 

Reiknadizst  j  porcio  vppa.  iij.  ar    oc    fimtigi   sidan  brandr 

^)  þessi  klausa  stendr  ranglega  í  skb.  inni  í  Upsamáldaga;  ')svo; 
^)  =  brík;  *)  =  kola;  *)  =z  vatnskall. 


254  HOLT  í  FLJÓTUM,  1461. 

bondi  halldorsson  fieck  jordina.  fímtigi  hundrata  oc  þriu 
hundrut  betur.  OReiknad.  1.  ar  ok.  vj.  ar  betur  adr  enn  brandr 
bondi  fieck  jordina. 

|>ar  er  prestzskylld  oc  diakns.  tekzt  j  leigu  heima.  iiij. 
merkur.  enn  utan  gardz  halfua  siondu  mork. 

heytollur  oc  lysistollur  af.  iiij.  bæium  oc.  xx. 

kirkiu  tivnd  a  þui  are  hundrat  er  halldor  bondi  brandzs- 
son  bio. 

dedicacio  ecclesie  sancte  crucis  et  sancti  olaui  regis  et 
martiris  aa  bardi  j  fliotum  in  die  felicis  et  adaucti  martirum. 

Anno  domini  CD°  cd^  Ixx^  viij^.  Giordi  halldor  bonde 
brandzsson  þenna  reikning  j  porcionem  ecclesie.  tiund  kirkiu- 
hlute  aa  þui  aare  hundrat.  Reiknadizst  epter  fyrra  reikning  vpp 
cci  vij  aar.  vij.  hundrut. 

Anno  domini  m°  cáP  octogesimo  jn  octauo  olafi  uar 
þessi  reikningur  giorr  er  hrafn  halldorzsson  tok  uid  um  vorid. 
fiell  j  porcio  a  þui  ari  hundrat  oc  ij  aurar  betur.  Stendr 
oreiknadr  fyrri  reikningur. 

Anno  domini  m  cd  ( ) 


VI. 

J>essi  er  maldage  kirkiv  j  holte  j  fliotvm.  at  hun  er  vigd 
jone  baptista  oc  petro  postola. 

hun  a  fiordung  j  heimalandi. 

þetta  jnnan  kirkiv.  kalekr.  CDessoklæde  at  ollu  oc  haukul 
at  aauk.  ij.  krossar.  marivlikneske.  peturslikneske.  jonslikneske 
baptista.  iij.  klukur  oc  en  fiorda  lest.  ij.  smaabio(l)lur.  alltaris- 
dukar.  glodarker  oc  elldbere  oc  messingarstika.  ij.  jarnstikur. 
ij.  paxblaud. 

petta  j  bokum.  de  sanctis  bok  oc  tekr  til  a  andresCDesso 
med  les.  aunur  de  sanctis  bok  a  sumarit.  istoria  af  kirkivdegi. 
aduentvbok.  de  tempore  bok  tekr  til  at  paskvm  til  aduentl 
med  gudspiol(l)  pisla  oc  oracior.  gral(l)are  oc  annar  vondr  per 
annvm.  missale  de  sanctis.  lesbok  tekr  til  at  aduentv  til  paska 
ij.  salltarar. 

skrvdakista  vond. 

af.  ij.  oc.  XX  bæivm  liostollr  oc  heytollr. 


1461.  HOLT.   —  HNAPPSTAÐIR.  255 

þar  skal  vera  prestur.  tekr  han  heima  fiorar  merkr.  vtan 
gardz.  iiij  merkr. 

reiknadiz  svo  mikel  kirkiv  tivnd  a  einv  are.  ij.  merkr. 
medkendezst  þorstein  bonde  magnusson  at  hann  ætte  bitala 
kirkivnne  j  hoUte.  viij.  kugilide  j  porcionem.  reiknadiz  j  porcio 
a.  xij.  aarvm  oc.  xx.  þa  þorstein  bonde  gerde  reikning  j  hollti 
j  fliotvm.  fim  hundrvt  oc.  xx.  vorvvirt  oc  half  onnvr  vod  betur. 
var  þa  lidet  fra  hingatbvrd  vors  herra  jhesu  christi  þushund 
fiogur  hundrut  Ix.  oc  eitt  aar. 

gcclesia  non  dedicata. 

Jtem  anno  domini  CD°  cd  Ix  iiij  in  2a  visitacione  fel(l)  sua 
mykit  i  porcio  vppa  þuo  aar.  iiij.  merkr  jtem  ith  kugiUde  j  mortalia. 
Jtem  j  þrid(i)u  visitacione  neiknadizst  j  porcionem  vppa  atta  ar. 
xvj.  merkur  medan  hallzstein  þorsteinsson  bio  oc  fader  hans 
þorstein  anno  domini  CD^  cd^  Ixx*  primo. 

Til  minnis  ath  jngun  árnar  dotter  gaf  þorsteine  magnussyni 
stiupsyni  sinom.  þessv  somu  jord  hollt  j  fliotum  med  þeim 
skilmaala.  ath  kirkian  j  hollti  skylldi  eiga  jordena  eyrarland  j 
eyiafirdi.  ef  henne  yrdi  ecki  lukt  niutiger  hundrada  j  sitt  por- 
cione.  jtem  jorden  saurbær  þar  j  þingunum  er  reiknud  gaumul 
eign  kirkiunnar. 

Anno  domini  OD^.  cd^.  xc^.  primo  feilP)  suo  micit  j  hoUdz 
þingum  þat  arit.  hundrad  ok.  ij.  aurar  betur.  porcio  oreíknud 
upp  a.  xviij.  ar  næst  firir.  þui  hallsteinn  uar  ecki  nær  þa  uij 
biskup  olaf  reid  um. 

Anno  domini  CD  v*^  vppa  eit  ar  oc  xx  medan  halstein 
bonde  hiellt  holt  j  fliotum.  oreiknud  porcio  ad  auk  hinss^)  fyrra 
reiknings.  en  uppa  atta  ar  sidan  medan  jon  þorsteinsson  hielt 
fiell  i  porcionem  ecclesie.  v^  tiund  kirkiu  hlute  a  þui  are  xij. 
eyrer.  jtem.  ij.  kugillde  i  mortalia  i  sottinne.  var  þessi  reikn- 
ingur  gior  i  fyrst(r)i  vorre^)  visitacione  nordur. 

VII. 

Anno  domini  CO^  cd^  lxx°  viij. 

kirkia  a  hnapstodum  er  peturskirkia. 

hun  Œi  halft  heiraaland.  land  ath  hunstodum. 


^)  =z  fiell;  2)  tvískr.;  ^)  þ.  e.  Gottskálks  biskups  Nikulássonar. 


256  HNAPPSTAÐIR.   —  KVÍABEKKR.  1461. 

þetta  i  lausa  gozi.  ij.  wxa  gamla  oc.  ij.  naut  tuævetur 
firir.  V.  hvndrut.  er  luktizst  firir  halfkirkiu  skylld  j  tungu. 

er  þar  prestskylld.  tekur  heima  i  leigv.  iiij.  merkur.  vtan 
gardz  merkur  þriar. 

er  bænhv(s)  skylld  aa  nefstðdum  oc  gautastodum. 

Tiund  kirkiu  hlute  æ,  þui  aare  mork.  xxc-  jord  tungu.  ath 
auk  oreiknvt  aull  kirkiu  goz  vpp  aa  .  .  .  aar.  xxx.  oc.  iij^. 
betur. 

þetta  jnnan  kirkiu.  ein  COessoklædi  ath  auUu  oc  erv  gomul. 
kalekur  med  corporal. 

þetta  j  bokum.  grallare  per  anni  circulum.  psalltari.  ODessu- 
bok  de  tempore  fra  huitasunno  oc  til  aduentu.  onnur  fra  Ixx"* 
oc  fram  yfer  paska.  de  tempore  kuer  syngiande  vm  langafostv. 
oc  onnur  bok  samaleides  oc  margar  adrar  skrar. 

tueir  krossar.  altarisklædi  vont  oc  altarissteinn.  mario- 
likneski  oc  peturs  likneski  oc  morg  onnur  sma  likneski.  iij.  jarn- 
stikur,  eitt  merki.  kluckur.  iij.  oc  ein  bialla  litil.  fonzt^)  vmbun- 
adur  vondr.  glodarker  oc  vaztzkall^). 

dedicacio  ecclesie  aa  hnappstodum  j  fliotum  er  tercio  nonas 
septembris.  þat  er  fim  nottum  firir  mariu  messu  sidare. 

Anno  domini  Cio^  cd°  xc  tercio  Reiknadizt  upp  aa.  vj.  ar 
medan  sira  halluardur  hiellt  napstadi.  v.  uoder.  oc  ij.  alner 
betur.  uar  þa  dæmd  oc  fallin  iordin  epter  biskupsins  skipan 
firir  kirkiugoz  af  prestum  oe  prelatum. 

VIII. 

Kirk(i)an  aa  kuiabek  er  helgut  med  gude  hinum  heilaga  olafe 
konge. 

hun  aa  allt  heimaland.  hringuer  oc  þuerarland.  tuo  hlute 
j  hualrekum  oc  vidrekvm  austr  fra  osse.  enn  fiordungr  j  flutn- 
ingu.  gn  vestr  fra  ose  þridiungr  j  uidrekum  til  marks  vid  gunn- 
olfsaar  land. 

þetta  jnnan  kirkiv.  CDessoklæde  vond.  kalekr  oc  corporal. 
ij.  alltarissteinar.  ij.  allarisdukar.  j.  kros.mariv  likneski  oc  olafs 
likneske.  eldbere  med  kopar.  glodarker.  iiij.  klukur.  keingirner 
vr  þrimr. 

f  etta  j  kuikfie.  iiij.  kyr.  þriv  asaudar  kugillde.  fiogur  naut 

')  bannig. 


1461.  KVÍABEKKR.  257 

tuæuetr.  ij.  naut  veturgomul.  xij.  sauder  vetrgauQler.  fiogra  uetra 
gamal  uxe.  hest  oc  hross  firir.  ij.  hundrut. 

Reiknadiz  kirkivtiund  a  þui  aare  mork. 

reiknadiz  j  porcio  a  ix  arum  oc.  xx.  þa  sira  þorfinr  gerde 
reikning.  eina  halfua  vod  minur  en.  xij.  hundrut. 

þar  skal  vera  prestr  oc.  ij.  olmusuprestar.  elligar.  iij.  ol- 
mvsvprestar.  oc  þa  er  diakn.  oc  skulv  þeir  eigi  fara  bader  vr 
firdenvm  naudsynialaust.  þadan  skal  sungia  aa  þorodzstade  oc 
til  bænhusa.  tekz  j  kaup.  viij.  merkur.  þar  skal  syngia  alla 
loghellga  daga  oc  þa.  ix.  1.  ero  j  ottvsong.  alla  þa  daga  er 
messa  er  til  gior  annan  huern  dag  it  sialldnadzta.  huern  aptan 
vigilio.  ix.  1.  vm  langafostu.  vm  jolafostv  annan  huern  aptan. 
enn  annan  huern.  iij.  1.  lysa  hueria  not  fra  crucis  CDesso  oc  til 
annarar  crucis  CDesso.  Syngia  uilgilio  aa  huerre  viku  ix.  1.^) 

lysistol(l)ur  oc  heytollur  af  iiij.  oc.  xx.  bæium.  fiskatollr 
af  þessvm. 

Anno  domini  CO^  cd^  Ixiij^  re(i)knadizst  sua  mykyt  j  porcio 
vppa  þuo  aar  xj  aura. 

Anno  domini  m^  cd*^  Ixx^  primo.  Reiknadizst  suo  mikit 
goz  kirkiunnar  ca  kuiabeck  medan  sira  ketill  heillt^),  alltz  med 
porcio.  V.  hundrut.  wppa  fim  car.  þetta  jnnan  kirkiu  ath  auk 
þess  sem  fýr  skrifat  stendur.  lesbok  de  sanctis  fra  jons  messo 
baptiste  oc  til  adventu.  aunnur  syngiande  tekur  þat  sama. 
aspiciens  bok  syngiande  oc  lesbok  de  tempore  fra  aduentu  oc 
framan  til  paska.  grallare  uondr.  de  sanctis  bok  a  veturin  med 
song  oc  lesi.  einn  psalltare  oc  sequenciobok  oc  ecki  fuU. 

Anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  viij^.  luktizst.  x.  alner  vadmals 
j  subsidium  pallij.  jtem  fiell  j  mortalia  kýr  oc  þreuett  naut 
firir  ij''.  vpp  aa  vij  car. 

Anno  domini  CO  cd  Ixxx  quinto  Reiknadizt  j  porcio  vppa 
ij  aar  medan  sira  magnus  heiUt^).  hundrat. 

Voru  ath  sier  teknar.  iij.  kyr  a  brattavollum  biskupsene 
vegna  med  suo  uordnum  lit  oc  marki.  ein  raud  hornott. 
huatt  eth  uinstra  af  eth  hægra.  aunnur  graa.  huat  eth  hægra 
oc  af  eth  uinstra.  þridia  suort  hornott.  huat  eth  hægra  oc  fiodr 

^)  |>essi  kafli  máldagans  er  forn  (frá  c.  1220—30?);  ')  =  hiellt; 
Dipl.  I8l.   V.  B.  17 


258  TJÖRN.  1461. 

framan  under.  oc  at'  eth  vinstra.  var  en  rauda   giord    firir.    v. 
agillde.  en  huor  hinna.  xv.  alner  minnu(r)  en  gialldzkyr. 

Jtem  tok  biskup  olaf  ath  sier  þriar  kyr  a  hornbrecku  oc 
leit*)  sex  dandemenn  meta.    iij.  presta  oc.    iij.    leikmenn   med 

suo  uordnu  marki  oc  lith.  kolmulott aunnur 

skioldott.  huatt  oc  bladrifr.  þridia  huit.  huatt 

.  .  uoro  þessar.    iij.  kyr  metnar  firir.  vj.   aura  minnur  en  þriu 
hundrut. 

IX. 
tiorn.  ' 

Kirkia  sancti  iohannis  baptiste  at  tiorn.  hon  asi  heimaland 
halft  at  auUu.  med  tueimr  holmum.  mariuholm  oc  brennusiks 
holm.  ynguarastadi  alla  oc  holminn  aurgunleida.  tueggia  manada 
rekstr  annat  dægur  aulla  bufie  wt  j  holldzdal.  ella  manadar  beit 
bædi  dægr.  hris  j  kallzardal  millum  grænalæks  oc  þess  nærsta 
griotgils  er  þar  er  fram  fra. 

þetta  jnnan  kirkiv.  ij.  krossar  med  vnderstodum.  mariv 
likneski.  jons  likneski.  ij.  klukur  oc  er  onnur  broten.  kopar- 
stika.  paxblad.  glodarker  brotit.  songbok  tekur  tii  at  jolum  oc 
til  paska  de  sanctis  et  de  tempore.  songbok  i  svortvm  skinvm 
tekr  til  at  aduentv  fram  vm  huitasunnv.  de  sanctis  bok  fra 
jonsCDesso  baptiste  oc  til  aduentu.  lesbok  tekr  til  at  aduentv 
til  paska  de  tempore.  de  sanctis  bok  oc  tekur  til  (fra)  jonsCDesso 
til  aduentu.  lesbok  de  tempore  fra  aduentu  til  fostu.  salltarar 
iij.  oc  tveir  uonder.  grallarar  ij  oe  bader  uonder  ij.  sekuenciubækr 
godar.  COessobok  oc  tekr  til  at  aduentu  oc  til  midfostu  med  pisl- 
um  oc  gudspioI(l)um.  CDessobok  oc  tekr  til  at  paskum  til  adventu 
med  pislvm  oc  gudspiol(l)um.  iiiij.  skrar.  læst  kista.  vadzskal 
brotin.  ij.  CDessoklædi  at  ollu.  lestr  kalekvr.  ij.  alltarisklædi. 

þar  skal  prestvr  vera.  oc  sýngia  huern  dag  hel(g)au  til 
grundar.  oc  fýlgia  madur  til  tueggia  postolaCDesso.  tolf  messvr 
til  holtz.  tekr  j  leigu  heima.  iiij.  merkr.  vtan  gardz  halfva 
fiordu  mork. 

hier  er  kristzfie  j  auUv  lande.  oc  lukazst  af.  cc.  j  slatrvm 
oc  hafnarvod. 

hedan  aa  oc  af  kirkiv  hluta  at  hallda  bru  a  læk  oc  arferiv. 


')  ==  liet. 


1461.  URÐiR.  259 

gcclesia  dedicata. 

heytollr  oc  liostollr  af.  vij.  bæivm. 

Tivnd  kirkiv  hlute  a  þui  ære.  vij.  aurar. 

þetta  j  lausagodze.  v.  malnytv  kugillde  oc.  v.  gel(d)fiar 
kugillde. 

Reiknadiz  i  porcio  vm.  x.  aar  þa  er  sira  oddr  hiellt  staden 
halft  fiorda  hundrat  voruvirt. 

Anuo  domini  CO^  cd  Ixiij^.  fel  sua  mykyt  i  porcio  vppa 
þuo  aar.  vij.  aura.  stender  epter  olukt  kirkio  tiund  af  hafua 
þiorn  oc  af  meyri  holte  vppa  xij  aar. 

Anno  domini  m°  cd^  Ixx  septimo  fiell  suo  mikit  j  por- 
cionem  vpp  a  tolf  aar  þa  sira  þorbiorn  hiellt  stadinn  tiorn. 
þriu  hundrud  oc  tueir  avrar^j. 

X. 

Anno  domini  CD°  cd'  Ixx''  primo.     Vrder. 

Kirkia  ca  wrdum  er  helgut  med  gudi  heilagre  marie  oc 
heilogum  andree  postola. 

hon  ca  land  ca  skraflastodum  oc  annat  ca  hole.  oc.  vij. 
hundrut  i  audna  lande. 

Tiund  a  þui  aare  hundrat  oc.  vij.  aurar  betur.  Reiknadist 
þa  j  porcionem  upp  aa.  xxx.  aara  medan  eýiolfur  bonde  hiellt 
wrder.  xl.  hundrada  oc.  xij.  aurar  betur. 

þetta  j  kuikfie.  fim  kugillde  er  uilhialmur  lukti  firir  half- 
kirkiu  skylld. 

þar  er  prestskýlld.  tekur  heima  j  leigu.  ij.  hundrut.  en  utan 
gardz  halfu  settu  mork. 

heytollr  oc  liostollr  af.  xv.  bæiam. 

kirkiudagur  er  þar  tueim  nottum  firir  seliumannamessv. 

þetta  jnnan  kirkiu.  iij.  messuklædi  ath  aullu.  kalekur. 
kantarakapa.  ij.  corporalia.  stola  laus.  dukur  yfer  andream. 
merki.  iij.  krossar.  ij.  mariu  likneski  oc  þridia  a  spialdi. 
andreas  likneski.  vors  herra  likneski  med  alibastur.  magnus 
likneski.  olafs  likneski.  brik  yfer  altare.  ij  kertastikur  med  iarn. 
oc.  iij.  kopar  stikr.  j.  lektare.  glodarker.  eldbere.  hompul.  vij. 
klukur  smar  oc  storar.  kista  olæst.  brýtel.  baxturjarn. 

^)  þessi  grein  er  efst  á  spássíu;  á  spássíu  stendr  og  við  þenna 
máldaga  nokkuð,  sem  afskriptirnar  sleppa,  enda  fæst  ekki  samstætt 
út  úr  þvi  ».  .  .  ath  auk  þetta(?)  .  .  .  feiU  hundrad  oc  fiorar  .  .  .• 

17* 


260  URÐIR.   —  VELLIR.  1461. 

þetta  j  bokum.  iiij.  psaltarar.  er  ein  godr  af  þeim.  messo- 
bok  fra  aduentu  oc  til  paska.  ottusaungsbok  de  tempore  oc 
de  sanctis  fra  paskum  oc  til  aduentu.  ij.  gradlarar.  ij.  sequen- 
ciubækur.  lagasaungua  kuer.  andres  saga.  messobok  a  sumar  de 
tempore  oc  de  sanctis  fra  paskum  oc  til  aduentu.  ottusaungs 
bok  fra  aduentv  oc  til  paska.  ij.  lesbækr  fra  aduentu  oc  til 
paska.  messubok  med  ottusaungum  fra  aduentu  oc  til  paska.  ij. 
aspiciens  bækur.  teknr  aunnur  til  paska.  capitularius.  oc  tida- 
bok.  de  sanctis  bok  med  pislum  oc  gudspiollum  per  anni^)  cir- 
culum.  ymnarius.  kiriall.  kuer  proprium  af  andreas.  oc  margar 
skrar  adrar. 

Anno  domini  (^"  cá^  Ixn^  iij<>  fiell  suo  mikit  j  porcio 
fyrsta  arit  þa  gvdmundur  eyiolfsson  hiellt  vrda.  iij.  merkur  oc. 
ij.  aurar  betur. 

Anno  domini  CO^  cd^  Ixx^  vij°  giorde  arnfinnur  bonde 
þenna  reikningsskap  af  kirkiu  gozum  aa  urdum  i  suarfadar- 
dal  nyian  oc  gamlan.  af  [ollum  kirkiunnar^)  peningum.  fostum 
oc  lausum.  j  fystu  eigur  kirkian  a  urdum  iarder  er  suo  heita. 
skraaflastader  oc  holt.  [hier  med^)  lagdi  arnfinnur  til  mela  oc 
kaungustade  firir  fim  hundrut  oc  sextigi.  eigur  kirkian.  vij. 
hundrut  i  audnum.  Hier  til  eigur  kirkian  niutigi  hundrata  j 
lausagozi  oc  atta  hundrut  betur.  oc.  ix.  aura.  var  þessi  reikn- 
ingur  giordur  firir  biskup  olafui  faustudagin  næsta  epter  jons- 
messo  holabiskups  vra  vorif*)  j  skrudhusenu  heima  aa  holum. 
þessum  monnum  hiaverondum.  þorleifui  presti  magnussyni.  sira 
katli  grimolfssyni.  sira  nichulasi  þormodzsyni.  sira  þorgils  svein- 
biarnarsyni.  æ.  sama  aare  sem  fyr  seger. 

eodem  anno  var  kirkian  cci  vrdvm  giord  firir  halft  þridia 
hundrat. 

Anno  domini  C0°  cd^  Ixxx  reiknadizt  svo  mikit  vpp  oa 
ii  car  j  porcio  tuo  hvndrud  oc  þrir  aurar  betvr. 

XI. 

Vallner. 
Kirkia  hins  heilaga  olafs  a  vollvm  ai  allt  heimaland.  vpp- 
sale.  kongsstadi.   stafn.    huerrahol.   hanefsstadi.    huarf.   glivfra. 

')  annum,  hdr.;  »)  frijdum,  afskr.  1639;  »)  [b.  v.  1639;  ')  þ.  e. 
25.  Apríl. 


1461.  VELLIR.  261 

selca.  birnvnes.  oi  stadrenn  allan  skidadal  oc  vestrar  dal  fram 
fra  holarmarke  til  sueinsstada  marks.  oc  trionvbaka  firir  handan 
a.  oc  tvo  teiga  firir  nedan  socku  aa  bðkunvm  er  heita  nausta- 
teikr  oc  breidateikr.  oc  einn  holma  j  anne  er  lambhage  heiter. 
oc  annar  er  heiter  hrutholmr  þar  vpp  fra.  þride  eyio(l)fs  holmur. 

þetta  j  rekum  j  þorgeirsfirde  firir  vestan  curos.  þat  er  attungr 
i  hval  fra  carose  til  torfdælar.  enn  fiordung  vestr  þadan  til  sulna. 

þetta  j  kuikfie.  ij.  kyr  oc.  xx.  xj  asaudar  kugillde.  oc.  vij. 
hundrut  j  gelldvm  nautvm.  vj.  hundrut  j  gelldfie.  var]uk(t)firirmat. 
ij.  huxar^).  annar  gamal  en  annar  v.  vetra.  eit  vgxa  fal(l)  at  stor- 
iimvm.  x.  hundrut  j  virdingagodze  oc  eitt  skip.  iij.  huder.  ij. 
hundrut  j  vadmalvm.  v.  hundrut  j  hrossvm  oc.  xv.  aurvm  betur. 

þetta  jnnan  kirkiv.  stor  kross  med  understodvm.  mariu- 
likneske.  olafslikneske.  vj.  CDessoklæde  oc  uantar  til  hofudlin. 
iiij.  kapur.  dalmaticka.  v.  alltarisklædi.  iij.  kalekar.  v.  alltaris- 
steinar.  texti  med  kodda.  ij.  hirter  med  kopar.  ij.  hringar  med 
kopar.  ij.  stikur  med  kopar.  paskablad.  skrin  med  helgvm  dom- 
vm.  brik  litel.  vatzketel.  sacrarivm  mvnlaug.  elldbere  med  kopar. 
bækvr  oc  likneske  sem  at  fornv  hefer  verit.  oc  epter  þui  sem 
vtvisar  registrvm  godzskaltz  godrar  minningar.  aspiciensbækr. 
iij.  V.  lesbækr.  ij.  CDessobækr  fornar.  gradvale  j  tueimr  bokvm 
oc  einn  grallare  er  jon  biskup  gaf.  sequencivbok  oc  onnvr  vond. 
processional.  capitularivs.  coramune  suffragivra.  ij.  salltarar.  ij. 
baxtvrjarn.  v.  klukvr.  oc.  ij.  litlar.  ij.  glergulg(g)ar. 

Tiund  kirkiv  hlute  cu  þui  axre  half  þridia  mork. 

þar  er  ij  presta  skylld  oc  diakns. 

heytollr  oc  liostollr  af  xxx.  bæivm.  lams  elldi  vm  allan 
svarfadardal  jnn  til  haga  aa  straund. 

Reiknadiz  i  porcio  vm.  ij.  aar  oc.  xx.  þa  er  sira  magnus 
jonsson  hiellt  staden.  ij.  hundrut  oc.  xx.  jtem  gaftz  j  mortualia 
viij  hundrut  medan  sira  magnus  hiellt  staden. 

Anno  domini  CD^  cd®  Ixx^  primo.  Reiknadizt  suo  raikit 
porcionem  uppa  tiu  aar.  x.  hundrut.  lagdi  sira  magnus  til  kirki- 
unnar  messuklædi  utan  hokul.  alltarisklædi.  iij.  brun.  iij.  dukar. 
einn  lecktaradukur.  fontur  med  buninge.  forn  sloppur.  merki 
tuo.  psalltare.  sacrarium  handklædi  oc  einn  refill  firir  v.  hund- 
ruth.  þar  til  kirkiubot  firir  onnur  fim  hundrut. 

^)  þ.  e.  uxar. 


262  ÁRSKÓGR.  1461. 

Jtem  anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  viij^  lukti  sira  raagnus 
kirkiunne  aa  vollum  j  porcionem  ecclesie  jordena  hol  j  skida- 
daal  firir  xxxc.  messuklædi  ath  ollu  oc  alltarisklædi.  vard 
kirkian  honum  skylldug.  xuij.  hundrut.  oc  þar  med  kuittur  fyrri 
reikningsskapur. 

anno  domini  CD^  cd°  Ixxx  reiknadizt  uppa.  ij.  ar.  xv. 
aurar  annars  hundrads  oc  half  alin  vadmals  betur. 

XII. 

Kirk(i)a  hins  heilaga  johannis  baptiste  j  arskoghi  a  allt 
heimaland.  þetta  j  rekum.  alla  reka  ath  helminge  vidr  sela  oc 
íiutningar  oc  aull  aunnur  fiorugaugn  ath  helminghe  oc  tolf 
fedmings  skvrd  i  somu  jord  aarliga.  ok  naustzgiord  æfinliga 
aa  hauganesi  ef  vill  med  fiskveri.  xx.  kugillda  gellfiar  rekstr  j 
foghrvhlid  oc  at  aiuk  svinvm  oc  stodrossvm.  grasalestr  oc 
hvanna  skurdr.  fuglveidr  oc  fiska. 

þetta  jnnan  kirkiv.  ij.  krossar.  mariv  likneske.  ij.  jons 
likneske.  ij.  klukvr  tvær.  ein  CDessvklæde  vond.  kalekvr  oc  cor- 
purall.  alltarisklæde.  dukur  med  brun. 

þetfa  j  bokum.  lesgrallare  fra  aduentv  til  paska  med 
pistlum  oc  gudspiollum  oc  oraciom.  ij.  grallarar  vfuUer.  ottv- 
saungua  bok  fra  paskum  til  adventv.  brefer  syngiande  fra  ad- 
ventv  til  paska  de  tempore.  capitularivs.  collectarius.  einn 
salltare  oc.  iij.  vonder.  gudspiallabok  per  annum^)  de  tempore. 
avnnvr  gudspialla  bok  de  tempore  oc  de  sanctis.  oc  er  eigi 
aull.  oc  margar  skrar  adrar.  glodarker  vont.  eldbere.  paxspialld. 
stika  firir  sancti  johannis.  skrudastokur  læstur. 

þetta  j  fridum  peningum.  v.  kyr  oc.  v.  hundrut  j  gelldfie. 
iij.  asaudar  kugilldi.  skip  med  ollum  reida  firir  hundrat.  iij. 
hundrut  j  virdinga  goze.  ij.  sængur  med  tueimur  reckuodum 
tok  sira  nicholas  hier  med. 

Anno  domini  CD°  cd^  Ixxx^.  brast  fýnd'-)  aa  stadnum  vith 
sira  jon  helgason  vpp  ca  atta  aar  medan  hann  hiellt  staden 
ok  porcio. 

anno  domini  m°  cd^  Ixxx^  quinto  feill^)  j  porcio  medan  sira 
þoruardr  heillt*).  uppa.  iiij.  ar.  iiij^)  hundruth  ok  mork  betur'*). 

1)  anne(!),  hdr.;  »)  svo;  ^)  =  fiell;  *)  =  hiellt;  »)  eptir  afskr. 
1645;  ')  þessi  grein  er  efst  á  spássíu  fyrir  ofan  máldagann. 


I 


1461.  HÖFÐI.  263 

XIIP). 
hofde. 

Kirkia  j  hofda  er  helgut  nicholao  oc  ambrosio. 

hun  aa  allt  heimaland.  fratekit.  xxx.  hundrada  er  holastadr 
aa  þar  j  þesse  heimalond.  kolsgerdi.  sundbreckv.  tundrastade. 
þuerarland.  skoghar  fleka  halfuan  j  fnioskadal. 

f>enna  reka  a  hofdakirkia. 

allan  halfvan  bædi  huals  vida  oc  flutningha  jnnan  fra 
hualvatzosi  ok  vestr  til  motz  vidr  þonglabakamenn.  ok  avU  half 
siofvargaugn  fra  hualvatzosi  oc  vt  til  kellingar. 

enn  fra  torfdælarlæk  ok  vestr  til  sulna  a  hofde  halfvan 
widreka.  enn  vallastadur  fiordung  j  hvalreka.  enn  þa  ath  helm- 
ingi  loptr  oc  havfdamenn  suo  þo  at  fluttur  se. 

enn  vestr  fra  sulvm  oc  til  gallta  aa  nu  kirkian  j  haufda 
allan  reka  huals  oc  vida.  oc  sua  flutninghar. 

enn  fra  gallta  oc  til  hrapadargiar  eiga  haufdamenn  allan 
halfvan  reka  huals  oc  flutninga  oc  suo  vida. 

gn  j  aullvm  latra  rekvm  eiga  hofdamenn  fiordung  j  hual- 
reka.  enn  siettvngh  j  þeim  fiordungi  er  lavfass  stadr  æ.  sua  þo 
at  flut(t)r  se. 

gnn  fra  fossdal  ok  jnn  til  skerdvlækiar  eigha  haufdamenn 
allan  halfvan  vidreka. 

a  þernvskeri  a  hofdakirkia  ein  vidr  sik  þridivng  j  hual- 
reka.  oc  suo  þo  fluttur  se. 

'd  særisvelli  a  kirkian  j  hofda  allan  halfan  reka  bædi  huals 
oc  vida.  ok  svo  þo  flvttur  se. 

allan  heimareka  bæde  huals  oc  vida  oc  flutninga.  ok  suo 
j  svndi. 

fetta  jnnan  kirkiv.  CDessoklædi  at  aullv.  aunnvr  vond, 
kalekr,  ein  messingarstika  oc  ein  jarnstika.  ij.  krossar  med 
understodum.  annar  jrskvr.  marivlikneske.  nicholaslikneske. 
ambrosiuslikneske.  oc.  iiij.  sma  likneske.  glodarker  brotit.  ij. 
merke.  iiij.  klukur  oc  ein  broten. 

|>etta  i  bokvm.  les  grallare.  sequenciubok.  songbok  tekr  til 
at  COickelIsmesso  fram  yfer  andresCDesso.  lesbok  de  sanctis.  tekr 

0  Afskript  af  þessum  máldaga  að  nokkru  leyti,  frá  c.  1700,  gerð 
eptir  afskript  Ólafs  biskups  Hjaltasonar  frá  8.  Febr.  1565,  er  í  AM. 
Fasc.  LXXV,  21  (er  að  litlu  haldi). 


264  5AUNGLABAKKI,  1461. 

til  at  jonsODesso  ocfra(m)  yfer  tomas  COesso.  capitularius.  CDessobok 
de  sanctis  a  sumar.  eigi  epter  ordu.  nichulas  saga.  þetta  j  kviktio. 
iiij.  malnytu  kugillde  oc.  ij.  gelldíiar  kugilide  er  stadren  aa. 

Jtem  gaf  þorgerdur  þorsteinsdotter  kirkiunne  j  hofda  mal- 
nytv  kugillde. 

Anno   domini    CD"  cd^  lxx°  viij^   Reiknadizst   j  porcionem 

ecclesie  vppa ar  medan  sira  rogualldur  hiellt  staden. 

xiij.  aurar. 

XIV. 
þonglabacke. 

Kirk(i)a  aa  þaunglabakka  er  helgut  med  gude  petro  oc 
andrea  postulvm.  olafi  oc  magnvsi  oc  nicholao.  ok  heiter  olafs 
kirkia. 

hun  a  allt  heimaland  oc  fiardarbotzland  oc  tua  hluti  j 
rekum. 

Sueitarmenn  skulu  leg(g)ia  til  tiund  af  flutningvm  oc  af 
hualskurd  oc  auUu  þui  fange  er  þeir  hliota  af  davdum  huolum 
millum  siglones  vestrs  oc  austr  tiorness  oc  allt  þar  j  milli 
bædi  aa  meginlandi  oc  j  vteyium. 

af  rekum  ogmundar  sueinssonar.  þeim  sem  erv  milli 
reýnisnes  oc  seminggarvikr^).  vætt  spiks  af  tuitogum  hual  oc 
meira. 

af  rekhuolum  þordar  or  laufasi  j  eno  sama  takmarki  vætt 
spiks  af  oUum  huolum.  en.  ij.  af  reka  orms  ogmundarsonar  j 
þui  sama  takmarki.  onnur  spiks  enn  onnur  reingis. 

af  holslandi  vætt. 

af  fiardarbotzlandi  vætt. 

af  kadalstadalandi  vætt. 

Tiunder  oc  matgiafer  or  allri  sueit  firir  þa  menn  alla  er 
til  logfaustu  eru  skyllder  oc  eru.  xij.  manade.  edr  fra  fardog- 
um  til  vetrar. 

þar  skal  gialda.  ij.  fiordunga  skreidar  firir.  iij.  menn.  en 
halfur  fiordungr  ef  madr  er  a  sumarit  til  seliaCDannamesso.  edr 
fra  vetrnottum  til  fardaga  firir  alla  frioua^)  menn. 

GoUdner  skulv  vera  fiskatollar  at  marteinsCDesso.  efmadur 
er  leingr  en  til  seliamannaCOesso.    gn  goUdit   adr   madur    fari 

1)  Svo.     Sbr.  Dipl.  Isl.  II,  444. 


1461.  GRÝTUBAKKI.  265 

brot  elligar  ^indagi  a  hinn  fimta  dag  viku  er  iiij  vikur  erv  af 
sumri.  xij.  alner  firir  hinn  minna  fiskatoll.  gn  half  mork  firir 
hin  meira. 

Vondul  af.  uj.    satum   heys    af   hverivm  vm   alla  sueit. 

su  er  afvinna  medur  þessum  tillagum.  at  prestr  skal  vera 
at  heimilishusi  oc  syngia  allar  heimilistider.  ok  huern  dag 
helgan.  oc  faustutider  at  meinalausu.  ok  skal  prestur  skylldur 
j  allar  naudsyniar  vm  guds  þionustu.  Sa  madr  er  kirkiufie  vard- 
ueiter  skal  gefa  þurfamonnum  enn  tiunda  hlut  af  hualtiund, 
gnn  ef  þetta  fie  vintz  eigi  til  prestzskylldar.  þa  skal  sa  vit 
bæta  er  land  a  sua  at  vinnitz  til  ok  eigi  þvere  kirkiufie. 

{>etta  innan  kirkiv.  ein  kross.  marivlikneske  gamallt.  olafs 
likneske.  kalekr  oc  corpural.  alltarisstein. 

Tiund  kirkiuhlute  a  þui  aare  half  mork  oc  iij  alner  betur. 

þar  er  prestskylld  oc  tekr  heima  iiij  merkr.  oc  tekr  af.  viij. 
bæivm  liostol(l)  oc  heytoll. 

þetta  j  kuikfie.  ij.  hundrut  frid.  oc.  ij.  hundrut  ofrid.  oc 
xiiij.  aurar  frider  at  auk. 

iuktiz  i  mortalia  medan  sira  olafur  magnusson  hielt  staden. 
iij.  kugillde.  reiknadiz  j  porcio  vm  vij.  ar  half  mork  oc.  iij. 
merkr  oc.  xx.  alner  þar  til. 

XV. 

grytubacke. 

Anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  primo. 

Kirkian  a  grytubacka  er  helgud  hinvm  heilaga  þorlake 
biskupe. 

hon  a  þridiung  j  heimalandi.  oc  þui  sem  þar^)  liggur  j  rek- 
um.  XV.  vætta  afreizsla  nordur^)  fra  sandzhorne  til  senningarvikur. 

þetta  jnnan  kirkiu.  þrenn  messoklædi.  ein  sæmiligh  af 
þeim.  tueir  kalekar  oc  einn  corporall.  ij.  alltarissteinar.  iij.  alt- 
arisklædi  med  fiorum  lausum  dreglum.  ij.  altarisbruner  med 
dukum  oc  einn  vigzsludukur.  ein  kantarakapa  oc  sloppur.  forma- 
dukur  gamall.  steintialld  yfer  alltare.  likaaaklædi  eingelstz.  ij. 
dukar  yfer  likneskium.  fontur  med  buninge.  eitt  merki.  krossar 
tueir.  annar  med  silfr  lagdr.    thorlaks    likneske.  olafs  likneske. 


')  Svo  AM.;  til,  afskr.  1645;  ')  AM.;  ut  fra,  afskr.  1645. 


266  GRÝTUBAKKI.   —   LAUFÁS.  1461. 

mario  likneske.  stefani  likneske.  bartlams^)  (likneske).  kirkiu*) 
ketill.  glodarker.  elldberi.  jarnstikur.  ij.  messin^arstikur.  ij.  oc 
ein  jarnkista  læst.  iij.  paxblod.  litit  tabula  forgyllt.  ij.  græn  vax 

[kertti  yfer  alltari.  kluckur  iiij^) [kirkiu  kalekur.  patina^). 

kertisblad.  altarisbrijk  oc  klædi.  ein  lecktare. 

þetta  j  bokum.  grallare  med  sequenciis.  psalltarar.  iij.  de 
sanctis.  songbok  fra  jonsmesso  oc  fram  yfer  andresCOesso. 
messubok  med  pislum  oc  gudspiollum  oc  collectum  fra  aduentu 
oc  framan  til  paska.  messobok  de  sanctis  j  suortum  skinnom. 
kapitularius.  ymnaria.  ij.  omeliobok  fra  paskum  oc  fram  yfer 
huitasunno.  legendarium  fra  aduentu  oc  til  paska  med  de 
sanctis  bædi  uetur  oc  sumar.  aspiciensbok  syngiande  til  niu 
vikna  fostu.  omeliobok  de  commune.  ij.  laga  songua  kuer  gomol 
oc  nockurar  skrar. 

|>ar  er  prestskýlld.  tekur  heima  j  leigu.  iiij.  merkur.  en 
utangardz.  ij.  hundrut. 

liostollr  oc  heytollr  af  xvij  bæium. 

dedicacio  ecclesie.  ij.  nottum  firir  laurenciusCOesso. 

tiund  a  þui  cnri  xv  aurar. 

Reiknadizst  j  porcio  medan  eyiolfur  bonde  bio.  vj.  hundrut 
vpp  a  atta  aar.  eigur  oddvr  bonde  þorkelson  ath  suara  kirki- 
unne  a  grytubacka  porcionem  upp  a  ellifu  cnr  er  hiellduzt  vit. 

anno  m^  quingentesimo.  tiund  kirkiu  hlute  a  þui  are. 
XV  aurar. 

anno  domini.  00°.  cd*'.  Ix^  tercio.  Reiknadist  so  mikit  j  por- 
cio  aa  þui  are  aa  grytubaka  sex  merkur. 

XVI. 

Anno  domini.  CO^.  cd^.  Ix"  primo. 

Kirkian  j  laufasi  er  helgut  petri  postola. 

hun  a  heiraaland  allt.  lomatiorn.  þorsteinsstade.  noll.  sma- 
lond  aull  millum  gasagils  oc  vpp  til  grafar  ofan  til  siks  hia 
neslandi.  land  »  kursueinsstodum  med  riettum  endimorkum. 
selfaur  m  flateyiardalsheide  fiorum  kum  oc  tueim  hrossum.  ok 
suo  morgum  aam  oc  geitum  sem  sa  uill  er  aa  stad  byr  vm 
vj  wikur. 

1)  Bartholome,  afskr.  1639;  ')  eða :  vatz,  AM.;fornl639  &  1645; 
»)  [afskr.  1639  &  1645;  *)  [sl.  afskr.  1639  &  1645. 


1461.  LAUFÁS.  267 

|>etta  i  rekum  fiordiingr  j  fim  hlutiim  j  huallatra  laund- 
um  med  ollum  gognum  oc  gædum  nema  vidrekvm. 

a  eyrar  stuf  j  hualuatzfirde  þridivngr  allz  reka  oc  flutn- 
ingar. 

j  keflavijk  tiv  uætta  afreidzla  af  tuittugum  hual.  edr  ef 
ai  er  hundrad  vætta  oc  meira. 

suo  mikil  afreidzla  er  oc  af  þaunglabacka. 

jtem  aa  kirkian  afriett  aa  flaateyiardalsheide  er  heiter  lauf- 
asshaghi  j  millum  eyuindaraar  oc  mogils  ytra.  en  jtala  er  þar 
sauda  rekstr  fra  sualbardi. 

petta  innan  kirkiv.  krossar.  v.  marivskript.  einglar.  ij. 
peturs  likneske  ok  andreas  likneske.  skrin.  tabula  ok  brik.  gler- 
gluggr  ein.  klukur  iiij.  oc  bialla.  forn  tioUd  vm  kor.  merki.  ij. 
fontur  med  vmbunadi.  elldbere.  glodarker.  ij.  CDessoklædi.  v. 
einn  haukull  laus.  hanlin  oc  stola  laus.ij.  alltarisklæde.  ij. 
brikarklædi.  einn  alltarisdukr  med  brun.  lektaradukr  bla- 
merktr  vondr.  sprangdukur  vondur.  ij.  kapur  vondar.  dalmadika 
ermalaus.  faustvtialld.  einn  slopur.  ij.  kalekar.  v,  corporalia  j 
husum.  baxturbudkur.  sacrarivm  munlaug  vond.  eitt  hand- 
klædi.  kirkivketil  vondur.  ij.  lektarar.  framestodu  forme.  pax- 
blad  oc  paskaspialld.  jarnstika  stor  oc.  vj.  smære  firir  likneski- 
um.  koparstikur.  ij.  kambr.  stokull.  steintialld  litid.  skarklofar. 
ij.  reykell(s)e8  stokur  oc  spon  oc  speigil  litil.  (Dessuhorn.  salltkall. 
paskastaung.  skrudakista  olæst.  vaxstokr.  dýmbíjl  oc  grafartre. 
oc  vpphalz  stika.  alltarissteinar.  iij.  haumpulsbrot. 

|>etta  j  bokum.  laga  saungua  kuer.  festvm  corporis  christi. 
prociscional.  kiriall.  ij.  grallarar.  ij.  sequenciv  bækr.  misales 
vm.  xij.  manade.  fratekit  pistlvm  oc  gudspiollum.  pistlabok  oc 
gudspialla  vm.  xij.  manade.  pistlabok  med  gudspiollum.  laga 
saungum  oc  oracivm.  fra  aduentu  til  paska.  ymnarius.  ein 
capitularivs.  eit  kommon.  ein  handbok.  ij.  salltarar.  orda  oc 
peturs  saga.  aspiciens  bok  oc  tekr  til  de  trinitate  med  ymnvm 
oc  oraciones  oc  de  sanctis.  de  tempore  bok  fra  paskum  til  ad- 
uentu.  aspiciensbok  fra  aduentu  til  paska  med  saung  oc  les. 
de  tempore  et  de  sanctis  bok  fra  paskvm  til  adventv.  misalis 
bok  de  tempore  et  de  sanctis.  at  pistlum  oc  gudspiollum  fra 
paskauiku  oc  til  aduentu.  pistla  bok  oc  gudspialla  fra  aduentv 
til  paska.  lesbok  de  sanctis  fra  jolum  til  aduentu.   oc.  x.  bækr 


268         ^  LAUFÁs.  1461. 

at  auk.  biorklædi  yfer  kordyrum.    likabrod(d)ar.    ij.    baxturjarn. 
reflar.  ij.  fiorar  alner  oc.  xx.  bader  saman. 

j  virdingagozi.  ix.  hundrut. 

j  fridvm  penningum.  xv.  kyr.  x  asaudar  kugilldi.  v.  ku- 
gillde  j  gelldum  nautvm.  ij.  kugillde  j  gelldum  saudum.  iij. 
hundrut  j  hrossvm  oc.  v.  aurum  betur. 

þar  er.  ij.  presta  skylld  oc  diakns. 

lysistollr  oc  heytollr.  af.  ix.  bæivm. 

[[tiund  kirkiuhlute  ea  þui  aare  [.x.  aurar^). 

Reiknadizt  j  porcio  kirkiunnar  uppa  [xij^)  air   medan  sira 

þorkell  gudbiartzson  hiellt  staden.  [vj.  hundrut^) 

betur^). 

gaftz  eitt  kugiUde  j  mortalia. 

jtem  a  kirkian  grundarland  sem  sira  jon  lukti  epter  giord 
þeirra  manna  sem  biskup  nefnde  til  firir  halft  tolfta  hundrat 
voro  oc  halft  tolfta  kugilldi. 

tiund  a  þui  aare.  x.  aurar.  reiknadizst  upp  aa  ix.  air  oc.  xx. 
medan  sira  þorkel  heiUt  staden.  halft.  xyý'^  hundrad  j  porcio- 
nem.  anno  domini  CD^  cd''  lxx°  viij. 

Anno  domini  OD^  cd^  Ixxx  fiell  suo  mikit  j  tiund  j  laufase. 
halfur  fiortande  eyrer. 

Anno  domini  m*^  cd^  nonogesimo  secundo. 

Voru  suo  vorden  utlat  aa  peningum  j  laufasi  j  eyiafirdi.  epter 
sira  ketel  heiten  andadan.  er  sira  þordr  ingemundarson  tok  uid. 

in  primis  ix  hundrut  j  virdingargozi. 

fimtan  hundrut  j  iordum. 

iij.  auxar.  ij.  konnur.  iij.  liaspikur.  einn  pall.  lindukur. 
hardsteinn.  rekiarn.  snidill.  iij.  nafrar  oc  hud  oc  reka  firir 
fritt  hundrut.  en  j  anat  fritt  hundrat.  munlaug  oc  uazkall.  v. 
tinfaut  oc.  V.  steind  faut.  ccc.  j  smiore.  xiiij.  fiordun(g)ar  firir 
huert  hundrat  oc  þar  tii  xl.  iarns.  viij.  hundrut  oc.  xx.  jkuum. 
vj  hundrut  oc  xx  j  asaud.  skip  firir.   ccc.   v.    hundrut  j  gelld- 


^)  þessar  eyður  hefir  Árni  fylt  svo  út,  og  reiknar  svo: 
>1478  1461 

29  1449 


1449  12  ár«. 

')  [[sl.  afskr.  1639  &  1645;  er  skafið  út  í  skinnbókinni. 


1461.  LAUFAS.   —   DRAFLASTAÐIR.  269 

um  nautuDíi.  ix.  hundrut  j  gelldum  saudum.  half(t)  atta  hund- 
rat  j  kauplum  oc  eitt  naut  tuæuett.  þar  til  flatbytna  oc  net. 
smidia  oc  tuæuett  naut  firir.  cc.  frid. 

uar  þetta  allt  saman  ellefu  tiger  hundrada. 

Stendur  epter  a  bidangur  firir  kirkiufyrnd  oc  stadarspell. 
ef  verdr  þa  skodat  er.  standa.  iij.  kistur  j  kirkivni  er  alldre 
hafa  j  reikning  komit.  v.  oc.  xx.  fialer.  stockur  utlenzkur 
vlæstur.  iiij  erkur  oc  ein  vond.  refell  xi  alna  vondr.  ij  fadmar 
heys.  tuener  ullkambar.  v  lasar.  þiki  mier  þessir  peningar 
hlaupa  up  a  til  fiogra  hundrada  ad  minne  yfersyn. 

fessir  peningar  hlupu  af.  ix  naut  gelld.  eitt  sio  uetra.  anat. 
vj  uetra.  þridia  fim  uetra.  ij  þreuetur.  iij  tuæuetur  oc  eitt  uetur- 
gamaltt.  ij  klarar  fullroskner.  oc  eitt  hros  veturgamallt.  v.  oc 
XX.  ær.  oc  eingi  j  gialldi  af  þeim.  xvj.  sauder  gamler  oc  viij 
veturgamler.  x  malnytu  kugiildi  ut  j  huerbi.  vj  hundrut  j 
landskyllder. 

standa  til  skulldar  xij  fiordungar  smiors  hia  sira 
nikulasi. 

hia  sira  bua  j  haufda  eitt  hundrat. 

xij  fiordungar  smiors  a  halldorsstaudum  j  laxardal. 

er  þetta  alit  saman  xv  hundrut  oc  xx. 

heima  j  laufasi  var  til  lifs  ætlat.  asaudar  xx  annars  hund- 
rats.  gelldingur  xij  oc  Ix  med  hrutum.  laumb.  iij.  oc.  xl. 

fetta  j  uanhaulldum.  xxx  asaudar.  ij  gelldingar.  oc  ix. 
gemlingar.  heillduzt  bædi  naut  oc  kaplar. 

Anno  domini  CD^  cd^  xc°  tercio.  feill  suo  mikit  j  porcio 
j  laufase.  þa  sira  þordur  heiUt  jt  fyrsta  arit.  xj  aurar  oc  alin 
uadmals  betur. 

gaf  gudmundr  magnusson  kirkiunne  einn  kopar  hialm 
med  vj  pipum. 

XVII. 

Kirkia  aa  draflastodvm  er  helgut  med  gudi  hinum  heilaga 
petr  postola. 

hun  a.  XXX.  hundrata  j  heimalandi.  enn  vegeirsstadi  medr 
þeim  skilmala  ath  lysa  skal  firir  mariu  oc  petri  þa  messa 
syngst  helga  daga  vm  alla  messo.  en  Rumhelga  daga  fra  vpp- 
halldi. 


270  DRAFLASTAÐIR.  1461. 

þar  er  heimelisprestur  oc  tekur  heima  j  leigu.  iiij.  merkr. 
en  vtan  gardz  halfua  fimtu  mork.  liostoUur  oc  heytollur  af.  xij. 
bæium. 

fetta  i  lausagodzi.  j.  kyr.  vj.  asaudar  kugilldi.  vij.  gelld- 
fiar  kugilldi.  j.  hross.  xij.  hundrat  voruvirt  godz. 

vard  benedict  skýlldugr  at  auk  þessa  kirkiune  j  porcionem 
medan  hann  hafdi  buit.  xiiij.  hundrut  voru  oc  half  mork 
betur. 

Tiund  kirkiuhluti  a  þui  ari.  xij.  aurar. 

Reignadizst  j  porcionem  vm.  Ixxx.  ar  oc.  ij.  ar  betur. 
medan  magnusi  bonda  benedictsyne  bar  ath  suara.  xl.  hundrut 
niu  hundrut  oc  half  mork  betr.  hleypur  þetta  allz  j  nyia  oc 
gamla  kirkiunnar  penninga.  niutigi  hundrata  oc  half^)  mork 
betur. 

Anno  domini  CD"  cd^  Ixx^  primo  tiund  a  þui  are.  xij. 
aurar.  Reiknadizst  uppa  atta  ar.  sidan  fyrre  reikningur  uar  gior. 
iiij.  hundrut  oc.  ij.  merkr  betur. 

eigur  magnus  magnusson  ath  suara  hier  af  uppa  tuo  air. 

lukti  magnus  benedictsson  kirkiune  a  draflastodum  jordena 
eyri  er  liggur  j  flateyiardaal  med  ollum  rekum  firir  vtan  land 
þeim  sem  henne  fylgia  firir.  xxx.  hundrada  oc  þar  til.  x.  ku- 
gillde  malnytu.  v.  gelldfiar  kugilldi.  oc.  v.  hundrut  i  koplum. 
oc.  X.  hundrut  j  voruuirdum  peningum.  stendur  epter  allz  xxx. 
c.  oc.  V.  hundrut  betur  olukt. 

Anno  domini  CD^  cd^  lxxx°  feill  j  porcio  upp  a  niv  aar  a 
draflastodum  fim  hundrut  oc  sex  aurar  betur.  var  þa  afreiknad 
pallium. 

Anno  domini  m°  cd^  Ixx^  primo.  þetta  jnnan  kirkiu  a 
draflastodum.  iij.  krossar.  mariolikneski.  peturs  likneski.  iij.  blod 
steind.  iij.  jarnstikur.  ij.  koparstikur  oc  eitt  skrin.  ij.  merki 
uond.  dukur  yfer  petre.  ein  trestika.  paxblad  litit.  iij.  tiolld. 
ein  kola.  klockur  fim.  ein  kolflaus.  messoklædi  ath  ollu.  vond. 
oc  einn  hokull  [gr  .  .  .  fodurlauss")  einn  kalekur  oc  er  broten. 
patina.  eitt  alltarisklædi.  sloppur  oc  kapa  oc.  j.  lika  gullt.  ij. 
alitarisdukar.  oc  er  annar  uondur.  sottdrift.  glodarker.  elldberi 
uondur.  ij.  altarissteinar  oc  þride  broten. 


')  [hafl(!),  skb.;  »)  [sl.  afskr.  1639. 


1461.  STAÐR  í  KINN.  271 

fetta  j  bokura.  grallare.  sequencio  bok.  psalltarar.  ij.  de 
sanctis  bækur  a  veturen.  ij.  CDessobok  fra  paskum  de  tempore 
de  sanctis.  aspiciens  bækr  tuær.  laga  songua  bok.  CDessobok 
tekur  til  ath  ix  vikna  fostu  oc  fram  yfer  huitasunno.  de  tem- 
pore  bok  a  sumarit  med  ymnum.  ij.  lesbækur  a  sumarit.  oc 
ein  de  tempore.  a  vetren  ofull.  de  sanctis  bækur  a  sumarit. 
ij.  paskabok  syngiande.  capitularius.  oc  ymnarius.  commune. 
syngiande.  margar  skrar  adrar  ofollar  epter  þui  sem  þar  skrifat 
stendur. 

Anno  domin  CD^  cd"  cx^  primo  Roiknadizt  uppaa  xi  ar 
medan  maguus  magnussou  hellt  vj  hundrud  oc  xij  aurar 
betur. 

XVIII. 

Kirk(i)a  a  stad  j  kinn  er  helgut  marie  oc  nichulao. 

hun  a  allt  heimaland  ok  ofeigsstadi.  torfuones  oc  tiarn- 
hu«rfi  eystra  oc  hid  uestra. 

halfs  hundrads  skogr  j  manafelli. 

Reki  j  vik  vt  þridiungr  af  tolftungi  allz  huals.  sidan  skal 
þridivngr  allz  huals  til  þessar  kirkiu.  aull  tre  skemre  en.  xx. 
feta.  tueir  hluter  hins  stæra  vidar. 

vt  fra  ofeigshelli  tii  miosyndis  halfr  attungr  hualreka  oc 
vidar  ok  j  flutningum. 

miUum  osa  halfr  attungr  huals  oc  vidar  huort  sem  er  tluttr 
eda  reken. 

vestr  fra  biarnaraa  til  semingarvikr  halfr  attungr  huals  oc 
vidar  huort  sem  er  flut(t)r  edr  rekin, 

torfskurd  j  bergstadaland.  fiorer  tolff'edmingar.  widur  j  stad- 
arhoUt. 

petta  jnnan  kirkiu.  krossar.  ij.  med  understodum.  mariv- 
likneske  oc  nichoias  likneske.  klukur.  ij.  oc  hin  þridia  broten. 
alltarissteinar.  ij.  glodarker.  ij.  elldbere  sliten.  jarnstikur.  iij. 
coessoklæde  at  aullu.  oc  aunur  vtslitin.  oc  kom  aptur  haukulen. 
kalekur.  [kiriali  med  venite^).  ein  aduentubok.  missale  de  tempore 
til  paska.  auuur  fra  paskum  til  aduentu  de  tempore.  de  sanctis 
bok  per  anni    circulum.  missale.   j.    salltare.    aduentvbok    med 

')  [sl.  1639. 


272  STAÐR  í  KINN.  —  NES.  1461. 

saung  til  paska.  onnur  aduentvbok  med  saung  oc  les  fram  yfer 
jol.  sequenciubok.  likakrakur.  pundare.  þetta  j  frijdvm  penning- 
um.  xiij  kyr  oc  ix  asaudar  kugiUde.  oc  vj  c  j  virdingagoze.  oc 
hundrat  j  hrossum. 

þar  er  prestzskylld  oc  diakns.  tekr  hann  vtan  gardz  halfa 
fiordu  mork.  en  heima  fiorar  merkr. 

heytollr  oc  liostollr  af  xj  bæium. 

Tiund  kirkivhluti  a  þui  aare  hundrat. 

Reiknadiz  j  porcio  vm.  ix.  vetur.  viij.  hundrut  oc.  v.  aurar 
betur.  þa  er  sira  þorleifr  hiellt  staden.  tok  sira  nichulas  kolla- 
son  med  adur.  luckti  sira  þorleifr  kalek  fyrir  þriu  hundrut.  iij. 
steintiolld  fyrir.  v.  aura.  stod  epter  hia  sira  þorleife.  iij.  hundrut 
j  porcio  oc  mortalia. 

Anno  domini  CD°  cd^  Ixx"  primo,  tiund  a  þui  aari.  xv. 
aurar.  reiknadiszt  i  porcio  uppa.  iiij.  aar.  medan  sira  suarthofdi 
hiellt  staden.  iij.  hundrut. 

Anno  domini  m^  cd°  lxxx°  fiell  suo  mikith  j  porcio  medan 
sira  nichulas  hiellt  stadinn  upp  aa  sio  aar  fiogur  hundrvth^). 

XIX. 

Kirkian  j  nesi  er  helgut  hine  heilogu  ceciliv. 

hun  aa  allt  heimaland  jtolulaust  med  þessvm  vmmerkium. 
milli  hrutalækiar  oc  selgardz  hins  efra  vestr  at  kolgrafarholi  firir 
avstan  laxa  til  kuislar  j  milli  gardzstada  oc  þorbiargarbrecku 
til  heidargotv.  geitthelliseyar.  alptarholmr  oc  straumeyiar.  vid- 
arhollt  firir  vttan  brok.  eckivfell.  torfskvrdr  j  brvaland  hit 
eystra.  þria  tolffedminga  huert  sumar.  þriv  hollt  til  vidunar  j 
knvtstadaland.  a  eingibacka  hornteigr  oc  mykla  teighur.  nauta- 
nes  oc  j  einginesi.  vij.  daga  slatta.  kirkian  aa  oc  jarlstade 
er  hiallte  prestr  gaf  med  hrutholmum.  tolf  fedmingi  torfs  oc 
brualand.  jarlstada  hollt.  jarlstadateig  j  ualahrisvm. 

f  etta  jnnan  kirkiv.  iij.  krossar.  mariuskript.  cecilivlikneske. 
ein  CDessvklæde  sliten.  kalekr.  altarisklædi  oc.  ij.  alltarisdukar. 
ij.  merke.  slopur.  glodarker. 

I>etta  j  bokum.  lagasaungua  bok.  missale  de  sanctis  tekur 
vm.  xij.  manade.  firir  vtan  sequenciur.  de  tempore  missale 
tekur  vm.  xij.  (manade).  lesbok  de  sanctis  fra  jolvm    oc   fram 

')  Á  spássiu  við  þenna  máldaga  stendr  nokkuð,  sem  eingin  af- 
skriptanna  les  og  ekkert  samstætt  fæst  úr. 


1461.  NES.  —  HÚSAVÍK.  273 

til  olafs  CDesso  fýrri.  j.  salltare.  iij.  klukur  oc  bialla  litel.  fontz 
vmbunadr. 

svo  miket  j  kuikfie.  v.  kyr.  ij.  asaudar  kugiUde.  x.  hundrut 
j  gelldfie.  hundrat  j  vadmalum.  iij.  hundrut  j  kauplum.  xv. 
aurar  j  porcio  er  asgrimr  luckti. 

þar  er  prestz  skylld  oc  tekur  heima  j  leigu.  iiij.  merkr  en 
vtan  gardz.  iiij.  merkr. 

liostollr  oc  heytollr  af  xiij  bæium. 

hefer  fallit  j  porcio  vppaa  ix  ar  hundrat  oc.  vij.  aurar 
betvr  þa  er  sira  berþor  halldorsson  hiellt  staden. 

Tiund  kirkivhluti  a  þui  are.  iij.  aurar. 

ecclesia  non  dedicata. 

Anno  domini  CD^  cd"  Ixx^  primo  Tiund  ca  þui  aari.  vj. 
aurar,  Reiknadizst  vppa.  x.  aar.  iij.  hundrut  oc  half  mork  medan 
sira  berþor  hiellt.  var  hann  hier  med  kuittur  um  allt  fyr- 
skrifat  porcio  firir  kirkiubot  oc  bækurnar. 

Anno  domini  CD^  cd^  Ixxx^  var  sira  berdor  skylldur.  ijg.  oc 
mork  betur  vppa  viij  aar M 

lukti  sira  eirikur  steffansson  kirkiunne  j  nesi.  v.  hundrud 
er  biskupen  gaf  j  þessum  peningum.  ij.  malnytu  kuiUde  oc  iiij 
gelldfiar  kuuillde. 

Anno  domini  CD''  cd^  xc^  primo  feill  j  tiunt'-^)  þa  sira  oddr 
ionsson  hellt  stadin  nes  j  adaldal.  x.  aurar  oc  fimtan  alnum  betur. 
oreiknat  porcio  uppa  iij  ar  þa  sira  eirikur  hellt.  ok  allur  anar 
reikningskapur  er  hann  atti  (at)  giora  kirkiunne  j  nese  j  adaldal. 

lagdi  sira  berþor  til  kirkiunnar  þessar  bækur.  de  sanctis 
bok  a  sumarit.  sequenciobok.  lesbok  de  sanctis  fra  paskum  oc 
til  jola  oc  capitularivm. 

XX. 

Kirkia  j  husavik  er  helgud^)med  gudihinum  heilaga  magnuse. 

hun  a  allt  heimaland  oc  þorualldzstader. 

xu  lamba  eldi. 

jtera  flutning  halfa  a  hringvere. 

lamta  elde  liggr  hier  til.  skolo  þeir  bændur  ala  ok  aabýrgi- 
azt  er  sa  vill  er  a  stad  býr.  j  millum  biarnaraar  oc  billdz- 
lækiar.   en   þeir   adrer    bændur    er    þingfararkaupi    eighu   ath 

^)  Hér  stendr  nokkuð  á  spássíu,  sem  afskriptirnar  sleppa  og  ekk- 
ert  fæst  samstætt  úr;  ")  Svo;  ^)  helgug,  skb. 

Dipl.  Isl.  V.  B  18 


274  HÚSAVÍK.  1461. 

gegna.  þa  skolo  giallda  presti  fiordungh  vættar  fiska  huert 
haust.  þeir  bændr  er  minna  fie  eigha  fai  presti  fiordung. 

kirkian  a  oc  siettung  hualreka  oc  flutningar  firir  kallbaks 
landi  j  milli  suarthamars  oc  foruada. 

þridiungr  i  backareka  oc  suo  flutningar  milli  backagardz 
oc  reydaraar  j  hualreka. 

skal  eigi  minna  til  kirkiu  skrautz  vera  af  þessum  hual 
hve(r)ium  tueggia  enn  hinn  fimti  hlutur. 

þetta  jnnan  kirkiu.  krossar.  iij.  oc  erv.  ij.  smellter.  COariu 
likneske.ij.  (Dagnus  likneske.  peturslikneske.nicholailikneske.olafs 
likneske.  ij.  kalekar.  oc.  iij.  corporaiia  oc  hus  med  tveimur.  tueir 
alltarissteinar.  jtem.  iij.  COessoklædi  at  aullu.  ij.  slopaslitre. 
oc.  ij.  kapur.  ij.  alltarisklædi  uond.  iij.  bruner  slitnar.  j. 
dukr  nyr.  ij.  saurdukar  uonder.  paxblad.  kola  hangande.  CDess- 
ingarstika  ein  lest.  oc.  ij.  jarnstikur.  elldbere  broten.  j.  glodar- 
ker.  j.  skrin.  ij.  dukar  yfer  sancte  magnvse.  j.  merki,  jtem.  j. 
loklaus  kista.  ij.  lektarar  bader  brotner. 

þetta  j  bokum.  einn  grallare  oc  sequenciubok.  antifonarius 
fra  aduentu  oc  til  paska.  j.  CDessobok  per  anni  circuium  oc 
eigi  epter  ordu.  magnus  saga  oc.  j.  salltare  vondr.  lesbok  um 
sumarit  de  sanctis.  oc  enn  nockurar  adrar  skrar  fornar  oc 
aungu  neytar.  iiij.  kluckur  oc  ein  bialla  litill. 

dedicacio  ecclesie  sancti  magni  martiris  j  husavik  jn  die 
sancti  lanberti  episcopi  martiris^). 

jtem  j  fridum  peningum.  vij.  kyr  oc.  ij.asaudar  kugillde.  ocatta 
kugillde  j  gelldfie.  oc  halft  fimta  hundrat  j  porcio.  jtem.  ij.  kapla. 
hest.  oc  hros.  ok  hundrat  jnnan  ueggia. 

þar  er  tueggia  presta  skylld.  tekr  j  leigv  heima  oc  utan- 
gardz  tolf  merkur. 

lysistollr  oc  beytollr  af.  xviij.  bæium. 

[ecclesia  non  dedicata^). 

Tiund  kirkiu  hlute  a  þui  aare  mork. 

Reiknadiz  j  porcio  vm.  ix.  vetur.  ix.  merkr.  þa  er  sira 
olafur  þorgeirsson  hiellt  staden.  lucktiz  firir  kirkiv  bot.  CDesso 
serk.  hofudlin  oc  muiilaug  er  sira  olafur  lagdi  til.  x.  merkr  er 
hann  vard  kirkiunne  skylldugur.  suo  framt  sem  hann  giorde 
þilid  vnder  korren  oc  golfit  j  kirkiuna. 

*)  Svo;  '  [útstrykað. 


1461.  GARÐR.  275 

Anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  primo.  Tiund  ca  þui  aare  mork. 
Reiknadist  upp  ca.  vj.  axr  j  porcionem  medan  sira  magnus  hiellt. 
vj.  merkur.  jtem  ath  auk.  iiij.  merkur  er  sira  olafur  aatti  ath 
suara  medan  hann  bio. 

lu(k)ti  sira  olafur.  ij.  hross  sira  halle  j  husauik  firir  fyrr- 
skrifadar.  iiij.  merkur. 

tok  sira  magnus^)  asgrimsson  med  husauik.  vij.  hundrut 
oc.  XX.  fritt  oc  ofritt. 

Anno  domini  CD"  cd^  Ixxx^  Reiknadizt  j  porcionem  j  husa- 
vik  uppaa.  vj.  ar  medan  sira  hallur  bio  ij.  hundrud  oc  iij  eyrer 
betur.  oreiknad  vid  sira  magnus  uppaa.  iij.  aar. 

XXI. 

Kirkian  i  garde  er  helgut  gude  oc  hinum  heilaga  þorlake 
biskupe. 

hun  a  allt  heimaland  med  aullum  gognum  oc  reka  þeim 
sem  gardzlande  fylgia.  gardzmenn  eigu  beit  j  byrgisland  alltz 
fiar  a  sand  wt. 

þar  er(v)  æfinliga  omagavister  er  bergr  gaf.  oc  skal  a  vera 
hinn  skýlldazsti  kuengiUdr  or  hans  ætt.  •> 

þetta  jnnan  kirkiv.  CDessoklædi  oc  haukull  lauss.  alltaris- 
klædi.  ij.  glodarker  krotid^).  eitt  merki  vont.  jarnstikur.  ij.  litlar. 
kluka  ein  oc  bialla.  krossar.  ij.  CDariulikneske.  jons  likneske. 
þorlaks  likneske.  olafs  likneske.  stolar.  ij.  paxblad. 

þetta  j  bokvm.  de  sanctis  bok  vm  aret.  sequenciobok.  bok 
er  tekur  til  at  aduentv  oc  (fram)  yfer  geisladag  raed  song.  leðbok 
oc  saungbok.  oc  taka  til  at.  ix.  vikna  fostu.  oc  til  paska.  oc 
erv  vondar.  paskabok  at  saung  oc  lesi.  sumarbok  med  saung 
de  sanctis.  oc  onur  med  les.  dominicubok  at  song  oc  lesi.  ij. 
fudzspial(l)a  bækur.  tekur  onnur  til  ad  aduentv  oc  til  paska. 
in  onnur  fra  faustv  oc  til  paska.  vondr  grallaratautur. 

þetta  j  fridvm  penningum.  iiij.  kyr  oc.  iij  asaudar  kugiUdi. 
lundrat  j  gielldfie.  vj.  aurar  ofrider. 

þar  er  prestzskýlld.  oc  tekr  heima.  iiij.  merkr.  vttan  gardz 
ij  ef  lukt  er  af  kelldunesi. 

liostollr  oc  heytollr  af  vij  bæivm. 

Tiund  kirkivhluti  a  þui  are.  v.  aurar. 

1)  Svo  afskr.  1645  og  það  sýnist  rétt   vera;    hallur,    afskr.  AM.; 
^»)  Svo. 

18* 


276  SKINNASTAÐIR.  1461. 

reiknadiz  j  porcio  iim.  xx.  uetur  er  sira  jon  heillt  v 
hundrut.  anno  domini  CD^  cd^  Ixxj^.  oc  eitt  kugiUdi  j  CDortalia. 

gcclesia  non  dedicata. 

Anno  domini  CD^  cd^  Ixxx^  Reiknadizt  j  porcionem  uppa 
nio  dr  half  fimta  mork  ath  auk  fyrra  reiknings. 

Anno  domini  CD  cd  Ixxx  quinto  reiknadizt  uppa  xx.  ar. 
00  xij  ij  medan  sira  jon  heillt  med  oUum  f(yr)ra  reikningi  atta 
hundrvt. 

Anno  domini  CD°  cd^  .  .  .  fell  j  porcio  kirkiunnar  uppa  iiij 
(ar)  j  garde  þa  sira  jon  skeggia[son .  .] 

XXII. 

Kirkia  at  skinnastodum  er  helgut  med  gudi  Petro  oc  paulo. 

hon  a  allt  heimaland  oc  reka  allan  milli  skogareka  oc 
ærlækiar  reka.  j  vellankotlu  eystri  fiordung  j  hual  ef  rekr  oc 
suo  uidreka.  j  ravfarhofn  hinn  xvj.  hlut  j  hval  ef  rekr  oc  egg- 
uer.  fiordung^)  j  vidreka  j  milli  deilldarar  oc  holsaar.  kirkia  a  oc 
iij.  væt(t)er  af  ollum  Rekum  ketils  helgasonar  i  huerium  hual  er 
kemr.  ef  hann  a  xij  vætter  edr  meira  austr  fra  gia  til  oddz- 
stada  osa  a»kirkian.  iij.  væt(t)er  er  brandr  gaf.  kirkiv  fylger  at 
rada  firir  skotmannz  hual  at  [helmingi  a  giotnesrekaj. 

V.  merkr  j  ofridum  penningum  innan  vegia. 

Tivnd  kirkivhlute  a  þui  are.  v.  aurar. 

reiknadiz  j  porcio  vm.  xv.  ar  er  sira  oddr  gudmundzson 
hiellt  staden  halft  fiorda  hundrat. 

ecclesia  dedicata. 

þar  er  prestzskylld.  tekr  heima  j  leigu.  iiij.  merkr.  en  vtan 
gardz  affiorum  bænhusvm.  vj.  aura  af  hueriv.  en  af  hiiiv  fimta  mork. 

heytollr  oc  liostoUr  af.  xij.  bæium. 

Anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  primo  Tiund  a  þui  aare.  v.  aurar. 
Reiknadizst  j  porcio  upp  aa.  iiij.  aar  hundrat  medan  sira  jon 
ormson  bio. 

Anno  domini  CD°  cd^  Ixx^  viij^  Reiknadist  j  porcio  ecclesie 
vpp  aa.  vij.  cnr.  halft  annat  hundrat  oc.  v.  aurar  betur. 

fæll  i  porcio  suo  mykit  vppa  fiogur  aar  medan  sira  stein- 
grimur  hiellt.  eitt  hundrat  oc  ein(n)  eyrir  betur.  anno  domini  CD 
cd  Ixxx  quinto. 

M  fiordund,  skb. 


1461.  SAUÐANES.   —  PRESTHÓLAR.  277 

jtem  fiell  en  uppa  tiio  ar.  x.  aurar  efter  fyrra  reikning. 

Anno    domini    m    d    decimo    galt    hoskulldur    sigurdzson 
messuserk.  hofutlin  oc  fiorar  stikur  lerepz  'vm    koren.    er  hann 
nu  kuittur  vra  þa  nyu  porcio.  en  standa  hia  honum.  ijc.  af  hine  ^ 
gomlu  porcione. 

XXIII. 

Kirkian  a  saudanesi  er  helgut  med  gude  hinum  heilaga 
olafi. 

hun  a  allt  heimaland  med  gognvm  oc  gædvm.  lonsland 
allt  med  ollum  gognum  oc  giædvm.  oc  elldiarnsstada  land  med 
ollum  gædvm. 

þetta  j  rekum.  j  dritvik  skipsatr  oc  skalagiord  oc  halfan 
vidreka.  fuglberg.  selfor  hia  balafelli  oc  fiskilækr.  settungr  i 
hvalreka  .firir  halgeirsstodum.  j  millum  toptar  oc  oss  þridiungr 
j  hualreka.  halft  brimnes  med  vidreka  oc  landgognvm.  kirkian 
aa  oc  lambselldi  vm  aull  saudanes  þing. 

kirkian  aa  oc  saudanes^)  hit  sydra  oc  eggvers  holma  j  holma- 
vatni.  steindor  bonde  gaf  oc  j  salugiof  epter  sig  reka  fra  vordu  aa 
bockum  oc  (til)  sandkroks  hinn  xvj.  hlut.  fra  kirkiuskerivm  oc 
til  oss  hin.  xvj.  hlutr. 

þetta  jnnan  kirkiu.  ij.  krossar.  CDarivlikneske.  olafslikneske. 
jonslikneske  holabiskups.  steífanuslikneske.  ij.  CDessoklæde.  can- 
tarakapa.  vondr  slopur.  ij.  alltarisklædi.  ij.  alltarisdukar.  ij. 
corpuralar.  glodarker.  vondr  fontr.  jtem  kalekr  sæmeligr.  so 
margar  bækr.  ClDessubækr  tuær.  taka  fra  aduæntu  til  paska  badar 
saman.  lagasongua  bok  med  komon  ad  messum.  kapitulareus 
oc  ymnarius  aa  einne  bok.  messobok  lesande  fra  advæntu  til 
paska.  nya  halz  kuer.  einn  salltare  oc  annar  hia  sira  orme.  en 
þridia  brestr.  sermons  bok.  olafssaga.  CDariusaga.  nicholaus  saga. 
siluester  saga.  þriar  a  einne  bok.  de  sanctis  bækr.  ij.  aa  sum- 
arit  til  mariumesso.  paskabok  litil.  v.  skrar. 

XXIV. 

Kirkian  j  holum  er  helgut  med  gudi  hinvm  heilaga 
þorlake.  hon  a  allt  heimaland. 

I>etta  j    rekum.    allan  reka   j    millum    valþiofsstadaar  oc 

^)  saudenes,  skb. 


278  PRESTHÓLAR.  1461. 

griotgardz  a  salltnesi  bædi  huala  oc  vidar  oc  allar  flutningar. 
wt  fra  griotgarde  til  hamars  vt  fra  klapparossi  halfr  allr 
reki  oc  flutningar  firir  aullu  holalande.  vt  fra  hamre  til  vordu 
£B  backa  a  kirkian  halfan  vidreka. 

kirkian  a  landgogn  fra  steiiie  j  hardbaksmaul  oc  til  oss 
firir  uestan  eyri  er  fylgt  hefer  skalalandi  er  þorbiorn  arnors^)- 
son  gaf.  hlasshual.  skotmannzhual  oc  starfhual  oc  skurd  oc 
allan  smareka  sela  oc  fiska  oc  hnisna.  þriggia  alna  vid  oc  allan 
smæra.  rætr  allar  oc  selivr.  rostunga  oc  haskerdinga. 

hola  kirkia  a  skurd  allan  miUvm  ormarsar  oc  tungureka^) 
af  huerivm  hval  er  kemur.  en  tuo  vm  snartastadareka.  oc  suo 
vm  hafnarreka  alla  oc  vm  vellankotlu  eystri  til  stromlons  oss. 

fetta  jnnan  kirkiv.  j.  kross.  CDariulikneske.  þorlakslikneske. 
ij.  CDessoklædi  vond.  kalekvr.  ij.  alltarisklædi.  j.  alltarisstein  stor 
oc.  iij.  smaer.  vigsludukr  med  brun  oc  saurdukur.  fontur  med 
uondum  bunade.  j.  slopur  uondur.  j.  stol. 

fetta  j  bokum.  grallarar  tueir  oc  sailtare.  sequencivbok. 
missale  de  sanctis  et  de  tempore.  pislar  oc  gudspiol(l)  oc  or(a)- 
ciorvm.  xij.  manadi.  songbok  de  sanctis  a  sumar  fra  jonsCOesso 
baptista  oc  onnvr  lesbok  oc  tekur  lika.  aspiciensbok  oc  eigi 
epter  ordv.  oc  margar  skrar  adrar  vondar.  klukur.  ij.  oc  hin 
þridia  lest. 

petta  j  fridvm  peningvm.  viij.  malnytu  kugillde.  halft  vj. 
hundrat  j  gelldfie.  t(u)au  hundrut  ofrid. 

þar  tekr  prestr  heima.  iiij.  merkur. 

þar  liggur  vnder  halfkirkia  oc  bænhvss  fim.  tekr  vj  aura 
af  þrimr.  enn  half  mork  af  tueimr. 

^cclesia  non  dedicata. 

Tiund  kirkiv  hluti  a  þui  aare.  v.  aurar.  reiknadiz  j  porcio 
vm  ij  ar  þa  er  sira  ketil  grimolfsson  hielt  staden.  x.  aurar. 

liostollr  oc  heytollr  af  xvj  bæivm. 

þar  tekr  prestr  fiskatoll  vm  alla  slettv. 

Anno  domini  CD^  cd^  lxx°  primo.  Tiund  kirkiu  hluti  a  þui 
are.  x.  alner  oc  half  alin  betur.  Reiknadizst  j  porcio  upp  ca.  v. 
car  medan  sira  andres  bio.  halfur  ellefti  eyrer,  Tok  sira  andres 
hvndrad  af  sira  katli  j  porcionem. 


^)  arna-  hdr.;  ')  tungareka,  skb. 


1461.  ÁS  í  KELDUHVERFI.  279 

[Anno  domini  m^  cd^  Ixxx^  septimo  fiell  svo  mikit  j  por- 
cionem  þa  sira  andres  hiellt  prestholastad,  half  mavrk  oreiknat 
vppa  sextan  sar. 

Anno  domini  CD^  cd°  xc^  primo.  feill  j  porcionem  medan 
sira  andres  hellt  íiogur  ar  oc.  xx.  fim  ar  ok.  xx.  cccc.  oc 
mork  betur^). 

XXV. 

Kirkian  j  ase  er  helgut  med  gudi  hinum  heilaga  thomase 
erkibiskupi. 

hun  sa  þridiung  j  heimalandi.  þridiung  j  vidreka  a  hardbak. 
fiordung  j  vellankotlv  ef  rekr.  ella  ecki.  skipan  at  þeim  hluta. 
hinn  tiundi  hlutr  j  hualreka  j  vermzlareka  oc  skipan  at  þeim 
hlvta  oc  allan  rekaaasanndi  vt  þuilikan  sem  at  fornum  landz- 
mer(k)ivm  hefer  fylgt.  her  fylger  botna  teigr  oc  skafrofv.  oc 
half  alftveidr  er  fylgt  hefer  byrgislandi. 

kirkian  j  ase  a  lamba  eldi  vm  allt  huerfui  ofan  under  fioll. 

petta  jnnan  kirkiv.  ij.  krossar.  CDarivlikneske  med  duk. 
jons  likneske  postola.  tomass  likneske  erkibiskups  med  duk. 
CDessoklæde  ein  oc  haukul  at  auk.  eingill.  kalekur  oc  corporall 
med  huse.  alltarisklædi.  brun  vond.  ij.  alltarissteinar.  iij.  paxblod. 

fetta  j  bokum.  grallare.  common.  songbok  de  tempore  fra. 
ix.  uikna  fosto  oc  til  paska.  thomas  saga  god  bok.  paskabok 
litil.  hystoria  kuer  af  sancte  thomase.  kiriall.  irsk  skra.  COesso- 
bok  de  tempore  vm  langafosto.  psalltare  oc  skrar  totrar  nokurar. 

ein  jarnstika  stor.  oc.  iiij.  smar.  eitt  merki.  glodarker.  v. 
kluckur. 

þar  er  prestskylld.  tekur  heima  j  leigu.  iiij.  merkur.  en 
utan  gardz.  xij.  aura.  liostollur  oc  heytollur  af  vij  bæium. 

þetta  j  lausagoze.  xiij.  kugilldi.  tiu  hundrut  j  uadmalum. 

jtem  gaf  malfridur  kirkiunne  sæmeliga  koparstiku  med  viij. 
pipum. 

dedicacio  ecclesie  jn  octava  assumpcionis. 

Anno  domini  CO^  cd^  Ixxx  reiknadizt  j  porcionem  atta 
hundrut  oc.  iij.  aurar  betur.  ok  ath  auk  fyra  reikningskapar 
var  þa  afreiknad.  xij.  hundrut  j  kirkubot  oc  aunnur  orna- 
menta. 

^)  [Á  spássíu;   þar  stendr  og  meira,  sem  ekki  fæst  samstætt  úr. 


280  GRENJAÐARSTAÐIR.  1461. 

Anno  domini  CD^  cd^  xc^  primo  reiknadizt  j  porcio  uppa 
xj.  ar  halfa  fimtu  mork  betur. 

XXVI. 

Kirkian  aa  greniadarstad  er  helgut  gudi  oc  martino  biskupi. 

hun  a  alit  heimaland  med  aullum  vmmerkium.  brunaland. 
asgeirsstadi.  birnustadi'  hrisaland.  klambrarland.  siialæk. 
eýiarland.  geitafell.  breidavik  med  aullvm  gognvm.  langa- 
uatn.  holl.  holmavad.  liotstade.  brecka.  hraun.  midhuamr.  ytzsta 
huamr  oc  rauf.  oc  tueir  hluter  j  sigurdarstodum.  aueg  oc  und- 
erueg  j  kellduhuerfi  er  sira  jon  biarnarson  luckti  kirkiu  fyr 
nefndre  firir  porcionem  oc  mortalia.  wotey.  knapey.  arngerd- 
arey.  odeiluholmr.  torfkroksholmar.  graslaugsholmar  oc  smaa- 
holmar  aller.  lækiar  teikr.  dessiar  teigr.  gardhuerfa.  grakuvollr. 
breidavoI(I)ur.  soleyiarteigr.  ketilsteikr.  finzteigur.þorunarey.holmr 
enn  mykli.  husabacki.  eingimyr.  eskey.  selfaur  til  kringluvatnz. 
selfaur  half  j  skardi  vppi.  sex  hrossvm  hagi  a  efri  mela.  enn  fior- 
um  a  nedre  mela,  afriett  j  nattfaravijk  halfv  fiorda  hundrade 
sauda.  helmingur  j  þingey  vidur  einarstade  oc  backaland. 

fiordung  or  hualreka  firir  alla  nattfaravijk.  oc  aull  flutningfirir 
ytzsta  bol.  enn  firir  midbol  half.  oc  suo  vidvn  oc  fiskver  at  helm- 
inge  þar  oc  suo  firir  skala.  reke  a  sande  tolf  hundrut  fadma  med 
ollum  fridendum.  halfr  tungureke  med  ollum  fridendum.  þridi- 
ung  ur  hualreka  a  hiallanesi.  fiordungr  ur  langareka.  attungur 
hualreka  a  kalbak  med  flutningum.  laxveidr  j  ose  tueir  hluter 
undz.  V.  hundrut  erv.  þadan  fra  oll.  halft  eggver  j  ose.  sel- 
ueidur  aull  j  fliote.  reke  med  ollum  gognum  a  sande  er  gud- 
mundur  gaf.  uidreke  aa  sandi  er  fylgt  hefer  gardzlandi.  fibr(d)- 
ungr  j  hualreka. .  enn  fluttning  halfu  minne  j  litlu  fioru  oc  vtt 
til  suinar.  Rekar  þesser  hafa  fylgt  klifshaga.  enn  nv  eigu  stad- 
erner  bader  saman.  greniadarstadr  tuo  hlute  þeirra  allra.  enn  mvla- 
stadr  þridiunginn.  sexvætter  j  kleifar  reka.ef  a  ero.  xx.  vætter.  þriar 
ef  minna  er.  ecki  ef  minna  er  enn.  x.  vætter  af  hluta  þeim  er 
att  hafdi  einar  prestr  hauskulldzson.  gyiarhorn  skal  lig(g)ia  uidr 
gnupen.  þat  er  rekamark.  sia  afreidzla  er  þar.  huort  sem  fluttur 
eredr  rekr.  vj.  vætter  ef  aa  ero.  xx.  vætter.^þriar  vætter  ef  minna 
er.  ecki  ef  minna  er  enn.  x.  vætter.  huort  sem  rekr  eda  er 
flut(t)r.  j  leirhofn  attunge  minna  en  halfr  hualr  ef  rekr.  ecki  ef 


1461.  GRENJAÐARSTAÐIR.  281 

flut(t)r  er.  j  griotnes  reka  halfr  hualr  huart  sem  fluttr  er  edr 
rekr.  afreidzla  tolf  vætta  vtt  fra  haufdaskala  af  oskiptvm  of 
rekr.  ella  ecki.  sia  reke  geingur  vtt  j  gia  j  raudagnvp.  j  vellan- 
kautlu  westri  halfur  hvalr  ef  flut(t)ur  er.  en  ef  rekr  fiordungen 
oc.  vj.  vætter.  enn  j  eystri  vellankautlv  halfr  hualr.  huort  sera 
rekr  eda  er  fluttr.  af  skiptvm  hual  skal  reida.  xij.  vætter  a 
hestanesi.  vj.  vætter  ef  adr  hefer  mulastadur  helming  sin.  oc 
sie  þa  epter.  xx.  vætter  eda  meira.  enn  þriar  vætter  ef  minna 
er^).  ecki  ef  minna  er  enn.  x.  vætter.  j  straumloni  reka  oc  flutn- 
ingh  med  ollum  gaugnum.  oc  suo  firir  sigurdarstodum.  þui  at 
staderner  eighu  laundin  bædi  oc  suo  þorbiarnarstadi.  J>esse  reke 
er  austr  fra  straumslonsosi  oc  til  oss  hins  forna.  hier  fylger  oc 
egguer.  half  flutning  medal  osa.  a  rifsreka  sex  vætter  ef  aa  ero, 
XX.  wætter.  iiij.  ef  minna  er.  suo  j  skinaloni.  sua  at  tiornum. 
huort  sem  rekur  edur  er  fluttur.  æ,  hardbak.  xx.  vætter  ef 
fluttur  er.  ok  se  a  hundrad  vætta  hinum  fyrsta  en  sex  vætter 
þadan  fra.  þriar  vætter  ef  rekr.  skotmanzhlutr  er  ath  helm- 
ingi  medr  þeim  reka.  aa  asmundarstodvm  fiordungr  huals  ef 
rekr.  j  aurfyriseyio  fimtunghr  huart  sem  rekr  edur  er  fluttr  af 
vskiptum  þeim  fiordungi  siettvng.  enn  giallda  af  sextanda  hlut 
ef  rekr  af  vskiptum  hual.  j  raufarhaufn  helmingur  ef  rekr.  oc 
giallda  af  attung  af  ollum  saman  oc  fiorar  vætter  oc.  xx.  a 
hundznesi  tolfti  hlutur  ef  rekr.  j  krossavijk  sex  vætter  ef  aa 
ero.  XX.  vætter.  iij.  ef  minna  er.  ecki  ef  minna  er  enn.  x. 
vætter.  huart  sem  rekr  edur  er  fluttr.  j  kollavíjk  slikt  hit  sama. 
slikt  oc  j  flautafellz  reka.  slikt  j  heriolfsvijk  ef  rekr.  af  þeim 
hlut  er  einar  prestr  atti. 

fetta  jnnan  kirkiu.  iiij.  krossar  oc  hin  fimti  med  vnder- 
stodum.  CDarivlikneske.  marteinslikneske.  nicholass  likneske.  oc. 
vj.  sma  likneske.  ij.  blaud  med  vppkast.  [iij]  paxblaud.  iiij. 
jarnstikur  oc  hin  fimta  stor.  iiij.  coparstikur  oc  margar  sma- 
stikur  brotnar.  ij.  textar  oc  hin  þride  uondur.  j.  skrin.  copar- 
kross  litil(l).  propiciatorivm.  v.  kallekar  oc  einn  patinulaus.  iij. 
kluckur  jnne.  enn.  vj.  vtte.  kirkiukola.  ij.  merke  uond.  iiij.  lekt- 
arar.  ij.  glodarker.  elldbere.  textadukr.  iiij.  vænger  med  tein- 
um.  iij.  burdarstikur.  j.  almarium.   j.   stol.    CDessoklæda  kista. 

^)  Hér  stendr  neðst  á  spássíu  með  samtíða  hendi :  »Oddiir  steins- 
son.  niculaus*. 


282  GKENJAÐARSTAÐIR.  1461. 

ein  brik  oc  tabulum.  ij.  lektaradukar.  dukur  yfer  CTDariv 
oc  annar  yfer  martinus.  alltarissteinar.  u.  oc  sette  brotten.  vj. 
kapur.  j.  kaugur.  vj.  all(t)arisklædi  oc  et  seunda  uond(t).  v.  brik- 
arklædi.  ij.  subtilar  oc  ij.  dalmadikur.  vj.  corporalia  med  hus- 
um.  vj.  brvner.  v.  slopar.  vigxludukr  vondr  oc  annar  godr.  ix. 
manna  CDessoklædi  oc  brestur  til  stolv.  oc  haukul  vondr  at  auk. 
j.  alltarisklædi  vttslitid  med  hlodvm.  kapuslitur.  ij.  paskablaud. 
ij.  bagx(t)urjarn. 

í>etta  j  bokum.  COessobok  god.  onnur  liettare.  collektarivs 
godr.  annar  vere.  orda  dandemanzlig.  onnur  lettari.  grallare 
med  sequencium.  annar  grallare  til.  kirial.  artidakuer.  capi- 
tularius  godur.  ymnarius  vondur.  lesbok  god  de  sanctis  per 
anni  circulum  oc  de  tempore.  aspiciensbækur.  iiij.  de  sanctis  de 
tempore  til  paska.  lesbok  fra  aduentu  til  geisladags  oc  er  uond. 
lesbok  de  sanctis  fra  aduentu  til  paska.  lesbok  de  tempore  tekr 
til  ad  niv  vikna  fostu  til  paska.  ij.  processionalar.  saungbækr. 
ij.  fra  paskum  oc  til  aduentu  de  tempore  et  de  sanctis.  lesbok 
fra  paskum  til  aduentu  de  tempore  et  de  sanctis  j  paskatima. 
lesbok  de  sanctis  tekr  til  jn  translacione  sancti  martini  oc  til 
aduentu.  iiij.  salltarar  goder.  gudspial(l)abok  oc  pistla  vm  kring 
um  ared.  songbok  de  tempore.  tekr  til  at  iolum  til  aduentu  oc 
er  oskiallig.  lesbok  tekr  til  epter  iol  de  sanctis  til  aduentu. 
songbok  tekr  til  viku  firir  jol  oc  fram  yfer  benedictusCOesso. 
lesbok  de  tempore  fra  jolum  oc  fram  yfer  corporis  christi  enu 
stæstu  holld.  lesbok  fra  paskum  til  aduentu.  bok  de  sanctis  med 
saung  per  anni  circulum.  sequenciubok.  common  syngianda  sam- 
sett.  laust  kuer  syngianda  af  martino.  grallare  vondr.  missale 
bækr.  ij.  ofullar.  salltaraskrædur.  ij.  v.  bokaskrædur.  (Dartinus- 
saga  j  norrænu.  iij.  latinubækr. 

krismaker  stort.  fontur  med  uondum  bunade.  kirkiuketil. 
sacrarium  munlaug.  oc.  ij.  handklædi  vond.  oc  hit  þridia  betra. 
glerglug(g)ur  godur  oc.  iij.  brotner.  saurduckar.  ij.  annar  med 
rondum. 

J>ar  skulu  vera  prestar.  ij.  oc  hinn  þridi  ef  þing  fylgia  til 
reykia.  diakn  oc  subdiakn  oc.  ij.  klerkar  adrer.  þeir  er  lesa 
mega  j  tidum.  taka  prestar  heima  oc  vttan  gardz  j  leigu.  cccc. 

hier  skal  oc  vera  þriggia  marka  kristfiar  omage  oc  stendr 
firir  geittafel(l).   adald^lar  skulu  oc  sua   omaga  faa  kuengilldan 


1461.  MÚLI.  '  283 

vm  jol  en  reyckhuerfingar  vm  langafostu.  hier  a  oc  at  vera 
ueitzlumadr  kuengilldr  hallda  biargabru^). 

heilagt  er  hier  at  fornu  ad  vincula  petri.  teodori  CDesso. 
vincencij  CDesso.  agathu  CDesso. 

liostol(l)r  oc  heytollr  at  fornu  af  xix.  bæium. 

Dedicacio  ecclesie  jn  festo  egedij. 

þetta  j  fridvm  peiiingum.  xl.  kua.  xxx.  kugiUda  j  asaud.  Ixx. 
hundrut  j  gelldfie.  halfr  sette  tugr  hundrada  j  virdinga  godzi. 

Tiund  kirkiuhlute  aa  þui  aire.  vj.  aurar. 

Reiknadiz  j  porcio  vra.  v.  aar  oc.  xx.  þa  er  sira  jon  pals- 
son  hiellt  greniadarstad  hallft.  viiij.  hundruat  vorvvirt. 

anno  domini  CD  quingentesimo  tiund  kirkiuhluti  a  þui  are 
fim  aurar. 

XXVII. 

Kirkian  j  mvla  er  helgud  gude  oc  vore  fru  sancte  marie 
oc  hinnum  h(eilaga)  nicholao. 

kirkian  aa  allt  heimaland  millum  saurlækia  oc  ^yuindar- 
lækiar.  laxar  oc  kalfalækiar.  stadnum  fylger  hafurey  oc  skaley. 
hrisey  oc  mioey  med  aullum  vesturholmum  oc  austurholmum. 
oc.  ix.  holmar  firir  nedan  eingey.  oc  veide  aull  j  laxaa  fra  kalfa- 
læk  oc  ofan  vm  eingey.  þar  fylgia  einarsstader.  ingeridarstader. 
skárastader.  biarkastader.  skeidzland.  kraunastader.  fotaskinn.  fiaalz- 
land  med  aullum  valahrisum.  teiga  eiga  menn  j  valahrisum  en 
aungua  beit.  þeistareykialand.  vinbelg  oc  hnustzstade.  oc  mælifell. 
barkarhris  j  kellduhuerfi.  lambaRckstur  a  huamsheidi  gaumlu  fe.  j 
nattfaravik.  c.  oc  Ixxx.  veidr  vestr  i  vattne  med  slyium  oc  holmum. 
Reka  skalsmala  þann  til  skiola  j  vatnzhlid  jafnan  er  vil(l)  þar  fylger 
bryggiu  teigur  oc  karateigr.  stadnum  fylger  allr  reki  a  flioz- 
sandi.  j  millum  greniadarstadar  Reka  oc  myrarReka.  halfur  eyiar 
neki  med  flutning  tueim  megin  laxar  oss.  fiordungr  j  langa- 
Reka.  attungr  j  kelldunesReka.  oc  allr  vidRcki  oc  oll  flutning  oc. 
xvj.  vætter  af  oskiptu.  halfur  hardbaks  Rcki  oc  halfr  hestaness 
Reki.  halfr  hualreki  oc  vidreki  oc  flutning  j  hauskaulldznesi.  a 
hundznesi  allr  vidreki  oc  flutningh  nema  tolftungr.  tueir  hluter 
j  kollavik  oc  flutning  oc  suo  j  krossa  vik.  halfr  sæuarlandz  Boki 
oc  flutningh  j  millum  aa.  fiordungr  hualreka  oc  flutningh  firir 
breckna  lond  bædi.  fiordungr  hualReka  oc  flutningh  firir  gud- 

')  Svo. 


284  MÚLi.  1461. 

mundarloni.  millum  steins  oc  sfcaurs  halfer  þrir  hluter  hual- 
neka.  en  þadan  fra  halfuer  hualrekar  oc  flutningr  til  marks  vit 
saudanesmenn.  firir  hrossavollum  tolftungr  oc  flutningar.  mula- 
stadr  aa  oc  þridiung  j  auUum  klifshagha  Eekum  vidr  greniadar- 
stad.  jtem  aa  kirkian  þridiung  j  eingey  med.  viij.  holmum. 

í>etta  jnnan  kirkiu.  CDariuIikneski  med  einu  gullnistu.  ij. 
krossar.  annar  med  vnderstodum.  nicholas  likneski.  thomas 
likneski.  ij.  koparkrossar  lester.  ij.  koparrskrin  lest.  oc  ein  texti. 
8tei(n)d  brik.  paxspioUd  tuo.  ij.  koparstikur.  iij.  jarnstikr.  ein 
stan(d)stika  stor  med  jarnn.  merki  oc  glodarker.  iiij.  klukur  oc  er 
ein  lest  af  þeim.  ein  bialla.  vj.  alltarissteinar.  v.  kalekar  med 
patenum.  vj.  messuklædi  at  ollu.  oc  þo  oll  vond.  iiij.  hoklar 
lauser  oc  vonder,  ij.  subtilar  oc  ein  dalmatika.  vj.  altarisbruner. 
iiij.  alltarisklædi.  vigsludukar  tueir  oc  ein  saurdukur.  iij.  cor- 
poralar  j  hussum.  cantarakapa  oc  sloppur  laus.  brun  oc  kapu  slitri. 

f>etta  j  bokum.  orda.  capitularius.  oc  ymnarium.  pascha- 
bok  syngiande  samsett  de  tempore  fram  yfer  de  trinitate.  gradlari 
oc  sequenciubok.  messobok  j  suortum  skinnum.  messobok  de 
sanctis  fra  andresmesso.  sau(n)gbok  de  tempore  oc  lesbok  med 
fra  aduentu  oc  til  pascha.  lesbok  de  tempore  fra  paschum  oc 
til  adventu.  de  sanctis  saungbok  a  sumarit  oc  lesbok  med  til 
aduentu.  ij.  salltarar.  ij.  messobækr  syngiandi  vm  langafaustu 
smar  og  samsettar.  oc  ein  a  sumarit.  dominicobok.  missale  a 
sumarit.  omelie  augustine.  mariusaga  oc  margar  skrar   adrar^). 

J>etta  j  kuikfe.  viij.  oc.  xx.  kyr.  Ix.  asaudar.  vij.  hundrut 
j  gellfie.  vj.  hundrut  j  hrossum.  vij.  hundrut  j  virdingagozi. 
gafst  j  mortalia.  ij.  jarder.  vindbelgur  oc  hnusstader.  oc  þar 
til.  V.  hundrut  medan  sira  sueinbiorn  þordarson  hiellt  stadinn. 

tiund  kirkiubluti  a  þui  ari  mork. 

neignadizst  j  porcionem  vm.  xxx.  aar  medan  sira  sueinbiorn 
hiellt.  xij.  hundrut. 

f>ar  er  þriggia  presta  skylld  oc  tueggia  diakna.  tekzt  heima  j 
leigu.  iiij.  merkr.  en  vtan  gardz  adrar.  iiij .  ef  lykzt  af  þeistareyk(i)um. 

liostollr  oc  heytollur  af.  xj.  bæium. 

ecclesia  non  dedicata. 

Anno  domini  CD^  cd°  Ixx^  iij  reiknadizst  j  porcio  ecclesie 

^)  Hér  sett  með  yngri  hendi  klausan  frá  1473  í  skb.,  sem  er  færð 
niðr  hér  í  útg. 


1461.  MÚLI.  —  KRISTFÉ.  285 

vppa.  X.  aar.  x.  merkr.  j.  kugilldi  i  mortalia.  at  auk  þess  reikningx 
sem  hier  epter  skrifat  stendr  medan  sira  sueinbiorn  hiellt  staden. 

Anno  domini  m.  cd^.  Ixxx.  Reiknadizt  i  porcionem.  vij. 
merkur  upp  aa.  vij.  aar.  ath  auk  fyrra  reiknings.  hleypur  þetta 
allz  uppa  halft.  xix.  hundrad.  oc  half  mork  betur.  oc.  j.  hund- 
rad  i  mortalia  er  kolbeinn  gaf. 

Anno  domini  CD^  cd^  xc^  primo  uoro  suo  marger  pen- 
ingar  allz  reiknader  a  mulastad.  þa  jon  diakne  finbogason  tok 
med.  bar  hann  upp  allz  halft  fiortanda  hundrad  oc  tut(t)ugu  j 
aullum  peningum.  en  uantar  uid  erfingia  sira  sueinbiarnar  fim- 
tige  hundrud  ok  halft  fiorda  hundrad  betur.  med  porcio  er  ad 
auk^)  xl.  hundrud.  stadarspell  fra  þui  staduren  uar  sem  beztur. 
uar  stadurin  þa  uirdur  firir.  xx.  hundrud  af  fiorum  prestum 
er  suo  heita.  gudmundr  jonsson.  [niculas  uilhialmsson^).  ion 
þorkelsson  oc  eirecur  sigmundzson.  med  tueimur  leikmonnum 
er  suo  heita.  þorstein  þorleifsson  oc  jon  arngrimsson.  biskup 
olafe  oc  finboga  logmanne  hiauerundum  oc  samþyckiande.  lagdi 
oc  a  sama  are  jon  diakne  til  kirkiunar  korkapu.  merke.  kopar- 
stigka.  corporale  oc  kirkiubioR  firir.  cc.  tiund  um.  ij.  ar  tuær 
merkur  er  j  porcio  feill  bæde  aren. 

[tercio  nonas  octobris.  þat  er  deiginum  firir  fidis  virginis 
oc  martiris^).  þa  er  kirkiudagurin  j  mula^). 

XXVIIP). 
Sua  ma(u)rg  ero  christfe  tirir  nordan  yxnadaalsheide  epter 
þy  sem  sakt  er. 

jn  primis  a  þiorn. 

3  fagra  skoge. 

j  kleif. 

j  þeigi. 

j  cristnesi. 

a  grund.  ij.  cristfe. 

a  m^rafelle. 

j  saurbæ. 

biork  alcristfe. 

j  þorestadum. 

1)  aud,  skb.;  ')  [andresson.  nichulas  uilhialmsson  274 ;  andries  nichu- 
lasson,  afskr.  1639  &  1645,  en  hvorttveggja  mun  afbakað ;  ^)  þ.  e.  5.  Okt. ; 
*)  [sl.  afskr.  1639  &  1645;  ')  þessum  kristfjármáldaga  sleppir  afskr.  1639. 


286  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  1461. 

j  fagrabee. 

j  vpsalum.  ij.  cristfe. 

hool  all  cristfe. 

j  presthvamme. 

a  greniastadum. 

aa  backa  aa  tiornnesi. 

a  grænavatne  oc  kroppe,  xv.  hundrut. 

j  audbrecku  kristfie  xv.  hundrut^). 

XXIX. 

»Mödruvalla  klaustrs  Maldage,  vantar  mikit  framan  vid«*). 
fetta  j  bokum. 

ij.  grallarar  at  ollu  oc.  ij.  ofuller. 

ij.  sequenciubækur  fullar  oc  adrar.  ij.  ofullar. 

þrir  kanar  med  nockurum  (Dessum. 

tuær  bækr  epistolarum  et  euangeliorum  per  annvm. 

collectarius  missalis  per  annum. 

CDessobækur.  ij.  at  pistlvm  oc  gudspiol(l)um  fra  aduentu  til 
paska.  oc  hin  þridia  fra  aduentu  til  passionem  domini. 

ij.  CDessobækur  de  tempore  at  oUu  med  saung  fra  aduentu 
til  paska. 

CDessobok  de  tempore  fra  paskum  til  aduentu. 

ij.  processionalia. 

paskabok  de  sanctis  oc  de  tempore  med  CDessum  oc 
syngiande. 

brefere  de  sanctis  med  CDessum  syngiande  j  tueim  hlutvm 
fra  jonsCDesso  baptiste  til  aduentu. 

kirial  godr  med  venite. 

CDessobok  de  tempore  et  (de)  sanctis  fra  paskvm  til  de 
trinitatem^). 

iij.  brefer  nockut  fram  a  sumar  de  sanctis  et  de  tempore 
med  saung. 

ij.  adventu  brefer  med  saung  oc  messur.  oc  þridia  vm  jol 
til  Ixx. 

*)  >hier  vantar  i  kalfskinns  bokina  mikid,  sem  er  burt  tynt  ur  henne< 
(AM.);  ^)  AM.  í  afskript  sinni,  og  bætir  við  á  miða:  >allt  þetta  boka 
Registur  er  ritad  med  þeirre  elldstu  hendinne  de  anno  1461«; 
3)  þannig. 


1461.  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  287 

t(u)au  legendaria  de  sanctis  per  annum.  oc  þridia  fra  olafs- 
messu  til  paska. 

ij.  legendaria  de  tempore  fra  aduentu  til  paska  oc  þridia 
fra  paskum  til  aduentv. 

jtem  antephonarius  de  tempore  et  de  sanctis  per  annum 
sæmiligur. 

jtem.  V.  bækur  de  tempore  et  sanctis  syngiande  fra  ad- 
uentu  til  paska. 

afitefonabok  de  tempore  et  de  sanctis  fra  paskum  yfer 
trinitatem. 

jtem  antefonabok  fra  paskum  til  aduentu  de  sanctis  et  de 
tempore  sæmilig. 

antefonarium  de  tempore  fra  paska(!)  til  aduentu. 

vtlenzsk  jstoriabok  vm  sumarit. 

antefonarius  fra  trinitatem  til  aduentv  de  tempore  et  de 
sanctis. 

antefonarium  de  tempore  fra  pask(um)  til  adven(tu). 

antefonarivm  de  sanctis  fra  jonsCDesso  baptiste  tii  ad- 
uentu. 

anti(fonariu)m  fra.  Ixxam  til  paska  de  tempore.  oc  sidan 
de  tempore  et  sanctis  yfer  trinitatem. 

anti(fonariu)m  fra  jonsCDesso  til  adven(tu)  de  sancti^. 

lesbok  de  dominicis  fra  augustus  manad  til  aduentu. 

anti(fonariu)m  de  sanctis  fra  jonsCDesso  baptiste  til  ad- 
uentu. 

ij.  ymnaria. 

ij.  capitularius. 

ij.  ordur. 

V.  salltarar  goder  oc  ij  let(t)ari. 

V.  suffragia  sanctorum  in  commune^). 

handbok  god. 

martir(i)logium. 

ij.  jstoria  kuer.  ' 

anti(fonariu)m  fra  jonsCDesso  baptiste  de  sanctis  til  adventv 
oc  onur  tiF). 

')  9m°,  skb.;  ^)  »hier  epter  er  skalle  á  bokfellenu,  oskrifadur, 
sem  svarar  4  eda  5  linum  þeirrar  skriftarc  (AM.).  í  þenna  skalla  er 
ritað  með  annari  hendi  >CDdxx«. 


288  MÖÐRUVALLAKLADSTR.  146L 

J>etta  j  latinvbokum. 

jnstitutiones  ordinis  canonicorum  regularium  j  þrimur 
bokum. 

augustinus  de  consensu  iiijor  ewangelistarum. 

Grecissimus. 

Racionale  divinorum  officiorum. 

Textvs  quinque  librorum  decretalivm. 

Glosa  decretalivm  magistri  godfridi. 

casus  quinque  librorum  decretalivm. 

Sumula  reymundi.  ij.  bækur. 

Sermones  augustini  per  annum. 

omelie  gregorij  ab  aduentv  ad  dominicam  primam  post 
pentecostem. 

quatuor  libri  dialogorum  j  tueim  bokum. 

pars  dextre  partis. 

Brito. 

vite  et  passiones  plurimorum  sanctorum. 

vitas  patrum. 

Ysodorus  de  summo  bono. 

CDinus  volumen  prisciani. 

vita  thobie. 

Eastorale  gregorij. 

Ewangelia  matehi. 

vita  sancti  martini. 

Enchiridion  augustini. 

Sedulius. 

Sinonima  jsidorij. 

omelie  qvedam  gregorij. 

Expositio  super  cantica  canticorum.  oc  margar  skrar  adrar 
miog  gamlar. 

J>essar  norrænv  bækur. 
miraculum  bok  vorar  frv. 
augustinus  saga. 
postula  saugur. 
martinus  saga. 
vincencius  saga. 
fabiani  oc  sebastiani. 
ceciliv  saga. 


1461.  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  289 

agnes  saga. 

gregorius  saga  oc  andres  saga  a  eine  bok. 

benedictus  saga. 

siluesturs  saga. 

þorlaks  saga  a  eine  bok. 

kross  saga. 

stefanus  saga. 

tomas  saga  erkibiskups. 

antonius  saga.  allar  a  einne  bok. 

þetta  a  einne  bok. 
Jaurencius  saga. 
teodorij  saga. 
johanes  oc  pauli. 
mag(n)us. 
halvardz. 

CDarie  magdalene  oc  marte. 
gesta  saluatoris. 
septem  dormiencivm. 
jterata  passio  christi. 
barbare. 
luce. 

s(ancta)  agnes. 
sancte  juliane. 
sancte  eusstake. 
martinus  saga  a  einne  bok. 

þessar  a  eine  bok. 
lanbertus  saga. 
leodgarius  saga. 
catrinar  saga. 
lucie  saga. 

þessar  a  eine  bok. 
dialogus. 
basilius  saga. 
jons  saga  holabiskups. 

þessar  a  eine  bok. 
brighitar  saga. 
vrsule  saga. 
^ufemia  saga. 

JDipl.  Isl.   V.  B.  19 


290  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  1461. 

justinv  saga. 

tugenia  saga. 

basilla  saga. 

kallamagnus  saga  med  ollum  þattam. 

olafs  saga  trýguasonar  agæt. 

olafs  saga  haralldzsonar. 

kongabok  tekur  til  af  magnuse  olafssyni  hinum  goda 
framan  til  suerris. 

liber  genesis  et  liber  macabeorum. 
þessar  a  eine  bok. 

hrolfs  saga  kraka. 

skioldungha  saga. 

volsaunga  saga. 

lais  saga. 

geiralidz  saga. 

damvsta  saga. 

hrolfs  saga  gautrekssonar. 

jslendinga  saga  uond. 

annall  godur  oc  gamal.  •   . 

vita  patrum. 

Tivnd  kirkiu  hlute  a  þui  aare  tuær  merkur. 

heytoliur  oc  liostollur  af.  xvj.  bæium.  Iig(g)ur  til  arnanes. 
af  þessum  bæium  fiorer  liostollar  oc.  ij.  heytollar. 

þar  er  prestzskylld  oc  tekur  heima.  iiij.  merkur.  en  auttau 
gardz  halfa.  vj.  mork  af  tveimur  halfkirkivm  oc  iij  bæn- 
husum. 

Dedicacio  gcclesie  a  modrvuollum  j  horgardal  næsta  dag 
epter  assumcionem  beate  marie  uirginis^). 

Jtem  a  modruuallaklaustur  skogarpart  er  heiter  marivhris. 
00  stendur  j  as  jordu  j  horgardal  millum  audbreckv  skogs  oc 
vindheima  skogs.  Rædr  vtt  vid  audbrecku  skog  jardkross  lagdur 
af  steinum.  oc  sua  langt  sudr  sem  er  rettsyne  ofan  aa  asgerde. 
oc  suo  ut  af  gerdinu  ed  nedra  til  motzs  vid  audbreckuskog 
enn  upp  suo  langt  sem  skogur  vex. 

Jtem  skogarparta  aa  vagla  jordu  er   runulfur   sturluson  oc 


^)  >Hier  er  aptur  Skalle  sem  svarar  5.  linum   skriftarennar,  sem 
er  á  þvi  gamla  bokfellenu*  (AM.), 


U61.         MÖÐRUVELLIR.  —  LAUGALAND.  291 

þorstein  þorsteinsson  feingu  prior  sigurde  til  klaustursins.  sudr 
fra  fornhagaskoge  oc  til  kidialækiar  fra  dynhaga  skoge  oc  suo 
ofan  þadan^). 

petta  j  fridvm  peningum. 

stendur  med  jordum  modruuallaklausturs  halft  annat  hund- 
rat  kugiilda. 

Heima  a  stadnum  oc  oxnhole.  Ixx.  kughillda. 

xl.  augxa  þreuetrer  oc  ellre. 

X.  (naut)  veturgomul  oc  tuæuetur. 

hundrads^)  gelldings. 

veturgamalt  fie  halfur  atte  tugur. 
f  etta  j  hrossum. 

viij.  gomul  oc.  ij.  veturgomul. 

Halfur  þridi  tugur  hesta  þreuetrer  oc  ellri  oc.  vj.  vetur- 
gamler. 

XXX. 

Kirkian  aa  laugalande  er  helgud  med  gude  hinum  heilaga 
johanne  baptiste. 

hun  aa  jordena'  aa  griotgarde  oc  daudatiorn  j  modruualla 
landeign. 

fetta  jnnan  kirkiu.  Reflar  vm  alla  kirkiu.  oc  einge  tiolld 
vnder.  klukur  fim.  jons  likneske  baptiste  oc  mariu  likneske. 
nicholass  likneske  oc  jons  holabiskups.  olafs  likneske  oc  þor- 
laks  likneske.  ij.  kros(s)ar.  messoklædi  tuen.  kalekur.  einn  alt- 
arisbuningur  ad  ollu.  dukur  yfer  jons  likneske.  glodarker  oc 
elldbere.  kirkiukola.  ein  kista  oc  einn  stoll. 

þetta  j  bocum.  alltarisbækur  tuær.  grallare  oc  saltare.  j. 
matetinale  bok  aa  sumarid.  messobok  de  tempore  per  an(n)um. 
lesbok  fra  aduentu  til  uppstigningardags.  tegstus  euuangeliorum. 
faer  lestrar  aa  einu  kuere.  sequenciubok.  collectarius  missalis 
de  tempore  per  annum.  jons  saga  baptiste.  oc  en  margar 
skrar. 

pungur  med  helgum  domum.  glerglug(g)ur.    kertestigur  ij. 


')  >Hier  er  enn  aptur  skalle,  sem  svarar  5.  eda  6.  linum  á  bok- 
fellenu*  (AM.);  ')  Svo. 

19* 


292  FLAGATUNGA.   —   ÖXNHÓLL.  1461. 

med  messing  oc.  ij.  af  jarne.  merke.  ij.  vond.  ein  kertestika 
fyrir  jone  baptiste.  paxblad. 

þar  aa  ad  vera  prestur  adra  hueria  tolf  manade.  tekur 
heima.  iiij.  merkr  j  leigu. 

lysistollr  oc  heytollr  af  vj.  bæium. 

tiund  kirkíuhlute  aa  þui  are  sex  aurar. 

Reiknadist  j  porcio  atian  ar  er  magnus  bonde  Runulfsson 
heiUt^)  fim  hundrud  oc  mork.  stendr  epter  oreiknad  vppaa  vj 
tige  ar  oc  fim  ar.  er  Runulfr  fader  hans  heillt^)  oc  adrer  fyrir 
honum. 

anno  domini  m^  cd^  Ixxx^  septimo  fiell  j  porcionem  a 
fyrsta  ari  er  arnfinnr  bondi  hiellt  sio  aurar.  oreiknadur  en  fyrri 
reikningsskapur. 

XXXI. 

anno  domini  m°  cd^  Ixxx  septimo. 

kirkian  j  flatatvngv  er  helgut  gudi  oc  heilaga  petro. 

hun  a  vidreka  a  skaga  millvm  fornu^uarar  oc  deiUdarhamars. 

XXXII. 

Kirkian  a  auxnhole  er  helgvt  med  gudi  hinum  h(eilaga) 
jachobe  postola.  oc  aa  klaustrid  a  modruuollvm  alla  jordina 
auxnhol. 

hon  aa  þetta  jn(n)an  kirkiv.  j.  kross.  CDariv  likneske.  ja- 
chobs  likneske.  skrin  med  helgum  domum.  texti.  paxspiald. 
skrudakista  læst.  jarnstikur.  iij.  ein  med  kopar.  glodarker. 
kirkivkola.  klukur  ij.  jtem  þren  CDessoklæde  at  oUv.  oc  at  auk 
hofudlin.  slopur  einn.  alltarisklæde  fiogur  vond.  bruner  þriar. 
vigdr  dvkur.  ij.  dukar  yfer  likneskium.  alltarissteinar.  iij.  ka- 
lekur.  fontklæde.  missalia  iij. 

þetta  j  bokum.  jstorialis  sancte  jachobi  apostoli.  festum 
corpus  christi  cum  missale.  Graduale.  paskabrefer  med  missale 
til  trinitatis  dags.  de  sanctis  bok  fra  jonsCDesso  baptiste  til 
adventu.  aspiciensbækur.  ij.  aunur  til.  ix.  vik(n)a  fostu.  enn 
onnur  til  paska.  processionalem.  kiriall.  sequenciubok.  collec- 
tarivs.  med  pistlum    oc   gudspiol(l)um  oc   ordv  de  sanctis.    les 


1)  =  hiellt. 


1461.  ÖXNHÓLL.   —  MYRKÁ.  293 

grallare  fra  aduentu  til  paska.  med  pistlum  oc  gudspiol(l)um. 
legenda  de  sanctis  fra  jonsCDesso  baptiste  fram  yfer  mattheus- 
CDesso.  commvnem  sanctorum  ath  aullu  raed  commemoraciones 
sancte  trinitatis  oc  sancte  crucis  oc  sancte  marie.  laga  saungua- 
bok  med  saluOQessvm.  jachobs  saga.  í^ockut  af  logbok.  þrir 
salltarar  uonder. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diakn.  tekur  prestur  heima  j  leigu. 
iiij.  merkur  en  uttan  gardz  xij.  aurar. 

Tiund  kirkiu  hlute  a  þui  are.  vj.  aurar. 

Reiknadiz  i  porcio  um.  ij.  ar  oc  xx.  medan  prior  sigurdr 
hiellt.  viij.  c.  oc  half  mork  betur.  lagde  prioren  til  kirkiunar 
godan  salltara  oc.  ij.  alltarisdvka.  fiell  þetta  porcio  allt  saman 
kuit(t)  firir  uppbyg(g)ingh  kirkiunar  oc  salltaran  oc  duckana.  anno 
domini  CD^  cd^.  Ix°.  primo  et  cetera. 

XXXIII. 

Kirkian  a  myrka  er  helgut  gudi  oc  hinum  h(eilaga) 
nicholao. 

hon  aa.  xxx.  kugillda. 

í>etta  jnnan  kirkiv.  ij.  krossar.  annar  med  vnderstodum. 
mariulikneske.  nicholas  likneske.  olafs  likneske.  brik  steind  yfer 
alltare.  alltarisstein.  fontur  med  bunade.  skrudakista  uond. 
lecktare.  stol.  glodarker.  reflar.  iiij.  uonder.  CDessoklæde.  ij. 
slopur  oc  kapa.  alltarisklæde.  ij.  bruner.  ij.  vigsludukur  oc  saur- 
dukur.  kalekur.  klukur.  ij.  oc.  j.  raerke. 

petta  j  bokum.  CDessobok.  grallare.  sequenciubok  per  annum. 
collectarius  de  tempore.  ymnarius.  kirial  uondur.  lesbok  de 
tempore  fra  jolvm  til  paska.  de  sanctis  lesbok  fra  jonsCDesso 
baptiste  til  aduentu.  paxspiald.  ottusaunguabok  de  sanctis 
fra  jolum  til  paska.  lesbok  de  tempore  fra  aduentu  oc  fram 
vm  jol.  ottusaunguabok  fra  paskum  til  huitasunnv.  lesbok  de 
tempore  fra  paskum  til  vppstigningardags. 

far  er  prestzskylld.  tekur  prestur  heima.  iiij.  merkur.  enn 
vttan  gardz.  v.  merkur  ef  tvnga  fylger.  heytollr  oc  liostollr  af. 
V.  bæium. 

^cclesia  non  dedicata. 

Tiund  kirkiu  hlute  a  þui  are.  xij.  aurar. 

Anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  prirao.  Reiknadizst  upp  aa  siotige 


294  BÆGISÁ.  1461. 

aar  ok.  ij.  aar  betur  obithalat.  xx.  hundrvt  oc  viij.  hundrvt  ok 
half  mork  betur.  atte  biorn  sæmundsson  ath  suara  hier  af.  vij. 
hundrudum  oc  half  mork  betur  oc.  xv.  kugillde  af  fyrra  reikn- 
ingsskap. 

Anno  domini  co^  cd*^  Ixx^  viij*^  Tiund  kirkiuhlute  aei  þui 
aare  halfur  tiunde  eyrer. 

XXXIV. 

Kirkian  a  bægisaa  er  helgut  med  gudi  hinum  h(eilaga)jo- 
hanne  baptiste. 

hon  aa  alit  heimaland. 

fetta  jnan  kirkiu.  iiij.  krossar.  CDariu  likneske.  jons  likneske 
baptiste.  tuen  CDessoklædi  at  ollu.  kapa  oc  slopur.  ij.  alltaris- 
klæde.  iij.  bruner.  glitadur  dukur  yfer  sancte  johannes.  bakstur- 
jarn.  elldbere.  kalekur  med  patinu.  ij.  paxblaud.  oc  onur.  iij. 
blod.  kirkiukola.  iiij  klukur  oc.  j.  bialla.  allmarium  læst.  j. 
glerglug(g)ur.  skrin  med  hellgum  domum.  brod(d)ur  stor.  tiolld 
um  alla  kirkiu.  ij.  alltarissteinar.  j  merke.  oc  lektare.  glodar- 
ker  brotet.  iiij  jarnstikur  oc  ein  koparstika.  brik  yfer  alltare. 

fetta  j  bokum.  lesbok  per  annum  de  tempore  et  de  sanctis. 
er  hon  eigi  epter  ordv.  avnur  de  tempore  lesbok  per  annum. 
gudspial(l)a  bok  oc  pistla  de  tempore  per  annum.  graduale. 
sequenciubok.  matutinale  de  sanctis  fra  jonsCDesso  baptiste  til 
aduentu.  ij.  salltarar  uonder.  lagasaungua  skra.  common  syngi- 
anda.  collectarius  per  annum.  artidaskra.  jons  saga  baptiste.  j. 
saungbok  tekur  til  (at)  aduentu  til.  ix.  vikna  faustu  med  fieri- 
um^).  lesbok  samset(t).  matutinale  oc  missale  med  pistlvm  oc 
gudspioI(I)um  oc  oracium.  kuer  festum  corpus  cristi.  ottu- 
saunguabok  tekur  til  ath.  ix.  vikna  fosto  til  paska  de  tem- 
pore.  pistlabok  med  gudspiollum  oc  oracium.  tekur  til  at  jons- 
CDesso  baptiste  til  anndresCDesso.  xx.  skrar  adrar. 

f>etta  j  fridum  penningum.  xij.  kyr.  iij.  asaudar  kugiUde. 
V.  hundrut  j  gelldfie.  ij.  hundrut  j  koplum.  eitt  bord  aa  ha- 
pal(l)en. 

I>ar  er  prestzskylld.  tekur  heima.  iiij  merkur.  en  vttan 
gardz  half  seunda  mork.  heytollr  oc  liostoUr  af  ix.  bæivm. 

Tiund  kirkiuhlute  a  þui  are.  x.  aurar. 

')  Svo. 


1461.  BÆGISÁ.   —   BAKKI.  295 

Reiknadiz  j  porcio  um.  x.  ar  er  sira  jon  hiellt  stadin.  v. 
c.  til  reikningsskapar.  en.  v.  aurar  hia  sira  magnuse  assgrims- 
syne  vm  eit(t)  ar.  enn.  v.  aurar  fiel(l)  nidr  j  subsidium  palli(j) 
firir  erkibiskupen. 

^cclesia  dedicata  jn  die  decollacioneis^)  sancti  johannis 
haptiste. 

afret  j  auxnadal.  fra  folaldarreit^)  oc  at  griotgordvm.  tueggia 
hrossa  beit  j  tunguland  á  vetturen. 

Tok'  sira  olafur  þorgeirsson  med  bægisscn  þa  sira  magnus  as- 
grimsson  slepti.  x.  kyr.  ij.  asaudar  kugiUde.  iij.  gelldfiar  hundrut. 
oc  viij.  hundrutj  ofridvm  peningvm.  jtem  ein  ku^)  j  mortalia  medan 
sira  jon  snorrason  heillt.  oc.  ij.  kyr  medan  sira  magnus  as- 
grimsson  bio.  oc  eitt  hundrat  j  fridvm  peningum  ath  auk.  er 
marteinn  runolfsson  gaf  oc  jon  sigmundzsson.  oc  runolfur  haus- 
kaulldzsson.  stendur  epter  olukt  j  porcio  hia  sira  magnuse  as- 
grimssyni.  ij.  hundrut  oc.  v.  aurar  betur. 

Anno  domini  CD^  cd^  lxx°  viij^.  Tiund  a  þvi  are.  ix.  aurar. 

Reiknadist  j  porcionem  ecclcsie  vpp  cn.  xiij.  car.  medan 
sira  olafur  þorgeirsson  bio.  vij.  hundrut.  afreiknad  j  subsidium 
pallij.  xi.  alner  vadmals. 

Jtemgaf  jon  skiafali  hest  i  mortalia  medan  sira  magnushiellt. 
oc  anno  domini  CD^  cd^  Ixxx^  nono  Reiknaditz  j  porcio  um.  xi. 
ar.  v.  hundrud  medan  sira  olafur  bio.  auk  fyrra  reikningtz. 

Anno  domini  CO^  cd^  xc^  quarto  Reiknadizst  i  porcio  vppa. 
V.  ar  halft  þridia  hundrat.  luckti  sira  olafur  þorgeirsson  kirki- 
une  a  bægisa  iordina  fagranes  er  liggur  i  backaþingum  til 
æfinglirar  eignar  firer.  xxc.  var  sira  olafur  kuittur  firir  allan 
fyrskrifadan  reikning  sinna  vegna. 

XXXV.    . 

[»Maldage  Backakirkiu  i  auxnadal  hefr  hier  alldri  skrifadur  vered. 
Er  fyrer  honum  ætladur  stor  oskrifadur  skalle  á  bokfellenu.  og  nedan 
fyrer  skallanum  stendur  þetta  epter  skrifad*.  (AM.)]: 

Anno  domini  CO^  cd^  lxx°  viij^.  Tiund  kirkiuhluti  aa  backa 
j  anxnadaal  aa  þui  aare.  xiiij.  aurar. 

Reiknadist  j  porcionem  ecclesie  vppaa.  iiij  aar.  medan  arn- 
finnur  jonsson  bio.  halft  þridia  hundrat  oc  vj  aurar  betur. 

')  Svo. 


296  SILFRASTAÐIR.   —  ísÚPUFELL.  1461, 

XXXVI. 

Anno  domini  CD^  cd°  Ixx^  primo. 

Kirkia  aa  silfrastodum  er  helgut  med  gudi  hinom  heilaga 
johanne  baptista.  oc  hinom  heilaga  krossi^). 

{>etta  j  lausagooze.  xij.  kugiUde  er  hustru  raargret  lofade 
ath  luka  vegna  sigmundar  einarssonar. 

Tiund  kirkiuhlute  ca  þui  aare  x.  aurar. 

Reiknadizst  uppcn.  ix.  car.  ai  medan  hustru  margret  hiellt 
halft  fimta  hundrat.  oReiknad  af  uppsolum  uppa  fim  car. 

XXXViI. 

Anno  domini  (íD°  cd^  lxx°  iij^. 

Kirkia  j  nvpufelli  er  helgut  med  gudi  oc  vorri  frv  michaeli 
oc  olafuo. 

hvn  a  allan  þridiungh  j  heimalandi.  hrisaland  oc  þormods- 
stade. 

petta  j  bokvm.  grallarar.  ij.  bader  goder.  pislabok  tekur  tii 
ath  aduentv  oc  fram  til  paska.  onnurpislabok  fra  trinitatis  degi 
oc  til  jolafostu  de  sanctis  et  de  tempore.  CDessobok  per  vsum. 
eigi  allþingis  epter  ordv.  tekur  til  ath  aduentu  oc  framan  yfer 
paskaviku.  onnur  tekur  þar  til  oc  framan  til  adventu  lika 
badar.  lagasongua  skrar  tuær.  onnvr  eigi  fvIL  processionall. 
orduskra.  lesbok  de  tempore.  tekur  til  ath  jolafostv  oc  framan 
til  paska.  onn(u)r  lesbok  de  sanctis  ofull  fra  siluestrimesso  oc  til 
thomasCDesso  firir  jol.  songbok  tekur  til  ath  adventv  oc  framan 
til  paska  de  sanctis  et  de  tempore.  psalltare  godur  oc  ij.  psallt- 
arar  vonder.  ymnaskra.  songbok  tekur  til  ath  dominicum 
framan  tii  jolafostv  de  sanctis  et  de  tempore.  songbokaskra  aa 
veturenn  eigi  epter  ordv.  songbok  de  sauctis  et  de  tempore 
eigi  epter  ordv.  seqvencivbok.  kiriall  med  uenite.  kapitularius. 
commvnis  COessobok  oc  michaels  saga.  artidarskra. 

fetta  j  skruda.  þrenn  CDessoklædi  ath  oUv  oc  eth  fiorda. 
brestur  þar  til  stoiv  oc  hofudlin  oc  onytur  messoserkur  ath 
auk.  tu^r  kantarakapur  oc   einn   sloppur.   v.    alltarisklædi.  iiij. 

^)  >Hier  er  stor  audur  skalli  á  bokfellenu,  hvar  á  til  hefr  verit 
ætlat,  at  skrifast  skyllde  meira  um  Silfrastade.  nedan  fyrer  skallan- 
um  stendr*  (AM.)  þ.  e.  það,  sem  eptir  fer;  í  eyðuna  er  skrifað,  en 
út  dregið:  >Anno  domini  (D^  cd"  xc"  primo*. 


1461.  NÚPUFELL.   —   STÓRAHÓLL.  297 

bruner.  ij.  vigsludvkar.  oc.  ij.  saurdukar  glitader.  iij.  brikar- 
klædi  yfer  haalt(a)re.  blamerktur  dukur  yfer  sancte  micbael 
godur.  brvner  tuær  vm  kor  med  dukum.  tiolld  vond  vm  fram- 
kirkiv.  merki  tvo.  kambur  broten  bialla  oc  reykelsesstockur.  iij 
korporalar  med  hvsum.  glodarker  oc  eldberi.  kalekar.  ij.  med 
patinvm.  almarivm.  lecktarar.  ij.  vonder.  altarissteinar.  ij.  lausir 
oc  einn  fastur.  iij  paxblod.  iij.  glergluggar.  sacrarium  mun- 
l(a)ug  med  handklædi  oc  einn  vatzketill.  fonzt  vmbunadur.  kross 
sæmiligur  med  vnderstodvm.  tueir  krossar  forner  med  vnder- 
stodvm.  kross  lestur  irskur.  marivlikneski.  tuenn  mickaels  likn- 
eski.  olafslikneski.  jons  hofud.  iiij  jarnstikur  oc  en  v**  stor.  ij 
koparstikur  oc  en  þridia  broten.  kirkivkola  med  lampi  af  jarne. 
iiij.  kluckur.  skrudakista  læst  god.  ij.  stolar.  pungur  med  helg- 
um  domum^), 

|>etta  j  lausagozvm.  ix  ^ugilldi  oc  vj  hundrvt  voruvird. 
gaf  arne  bonde  hauskauUzson  kirkiunne  j  nvpufelli  j  sitt  testa- 
mentvm.  x.  hvndrvt  j  seliahlíjd.  eiga  eríingiar  arna  bonda  ath 
leysa  til  sin  jnan  þrenna.  xij.  manade.  enn  ef  þa  er  eý  leyst. 
þa  skyllde  kirkian  eiga  jordena. 

þar  er  prestzskylld  oc  diakns.  tekur  prestur  heima  j  leigu 
iiij.  merkur. 

heytollur  oc  liostollur  af  einum  bæ. 

dedicacio  ecclesie  jn  decollacione  johannis  baptiste. 

Tiund  a  þui  ari.  x.  aurar.  er  oreiknad  uppaa.  viij.  vetur 
oc  Ixx.  sidan  sira  steinmodur  tok  reikningenn. 

XXXVIII. 

Anno  domini  (D°  cd'  Ixx^  nono. 

Kirkia  m  storahole  er  helgut  med  gude  oc  vorre  fru.  hiu- 
um  heilaga  iohanne  postola. 

hun  aa  þetta  jnnann  kirkiu.  messuklæde  at  aullu.  kalekur 
med  patenam  oc  corporalia.  altarisklæde  oc  altarisbrun.  brik 
sæmilig  ifer  altari  med  krosse  oc  understodum  oc.  ij.  krossar 
adrer.  mariuhkneski  oc  annat  med  alabastrum  lest.  ions  likn- 
eske  postola.  fim  sma  likneski  ath  auk.  iij  dukar  ifer  likneski- 


^)  >Hier  epter  er  a  bokfellenu  oskrifud  eyda  sem  svarar  2.  hnum 
þeirrar  skriftar  enn  9.  hnum  þessarar«  (AM.). 


298  STÓRAHÓLL.   —  HÁLS.  1461. 

um.  iij.  spiolld  med  uj)pkast.  iij.  tiolld  vond.  ij.  kluckur  oc.  ij. 
biollur.  glergluggur  broten.  biarnfelldur.  ía  altari.  koparstika  oc 
iarnstika.  iarnstika  oc  triestika  j  framkirkiu. 

þetta  j  bokum.  grallari.  sequenciubok.  lagasonguabok.  kiriall. 
glodarker. 

er  hier  alkirkia  til  songs.  tekur  prestur  heiraa  fiorar 
merkur  kaups  oc  syngi  huern  dag  helgann. 

Anno  domini  CD°  cd^  Ixx^  nono. 

Reiknaditz  j  porcionem  ecclesie  uppaa.  xl.  aar  medan  magnus 
bonde  benedictzson  bio.  þriatigi  hundrada  oc.  x.  aurar  betur. 

Kirkiutiund  aa  þui  aare  fimtan  aurar. 

XXXIX. 

Kirkia  petri  postola  a  halsi  j  fnioskadal.  hun  a  allt 
heimaland.  birningsstadi.  kambsstadi.  sandh(a)uga.  lambeldi  um 
allan  fnioskadal.  oc  oll  torfua  miUum  þuerar  oc  fnioskar. 
þingmannalækiar  oc  margdælar.  reka  a  fliotssandi  settungr 
bæde  hualreka  oc  vidreka  firir  fliotzosi  nær  til  mids  sandz. 
settungur  vidr  liosvetninga  j  nattfaravijk  millum  huandala  oc 
suinar.  teigr  fylger  j  kin  nordr  ut  fra  finzstodum  oc  þyfuiteigr 
innan  garda.  afriett  a  heide  wt  halsmanatungur. 

þetta  jnnan  kirkiu.  kross  med  understodum.  CDariulikneske. 
peturslikneske.  olafs  likneske.  CDessoklæ(d)i.  v.  oc  uantar  til  ij 
hofudlin.  ij.  kalekar  med  lestum  patenum.  j.  kapa  vond.  skrin 
broted.  elldbere  oc  glodarker  oc  huortueggia  vont.  jarnstika  stor 
oc  lij  smære.  j.  paxblad.  merke  uont.  skrudakista  vond.  ij. 
kistur  godar.  ij  alltarisklæ(d)e.  j.  dukr  yfer  petri.  tuær  klukur 
oc  adrar  ij.  brotnar.  eiu  bialla. 

þetta  j  bokum.  ij.  grallarar.  ein  sequenciubok  oc  eigi  aull. 
COessubok  tekur  til  (at)  aduentu  oc  fram  yfer  allra  heilag(r)a 
COesso  de  sanctis  et  de  tempore  med  pistlum  oc  gudspiollum 
oc  oracionem  oc  missale.  lesbok  de  sanctis  tekr  til  at  jons- 
COesso  baptiste  oc  fram  til  jola.  lesbok  de  tempore  tekur  til 
epter  jol  oc  til  aduentu.  lesbok  de  tempore  tekur  til  firir  jol  oc 
til  passionem.  oc  ein  bok  jrsk.  lagasaungua  bok  med  oracium. 
jrsk  saungbok.  saungbok  tekur  til  at  paskum  oc  fram  yfer 
huitadaga  de  sanctis  et  de  tempore.  oc  aunnur  lika.  þar  til 
pistlabok  oc  gudspialla  tekr  til  at  jolum  oc  frara  til  paska  oc 


1461.  HALS.   —   SVALBARÐ.  '  299 

sequenciubok.  þar  til  lestrabok.  grallare  tekr  til  at  paskum  oc 
fram  til  aduentu  med  pistlum  oc  gudspiollum  oc  oracium 
de  tempore  oc  enn  grallare  de  sanctis  tekr  til  (at)  andresCDesso. 
oc  til  aduentu.  ij.  salltarar  oc  annar  vondur  hatidagrallare. 
ymnarius  oc  capitularius.  commons  lesbok.  orda.  ottusaungua- 
bok  tekr  til  (at)  jonsCDesso  baptiste  oc  til  jola.  capitularius. 

|>ar  er  tueggia  presta  skylld  oc  diakns.  þangat  liggia  tuær 
halfkirkiur  oc  viij  bænhus. 

J>etta  j  kuikfie.  x.  hundrut  j  malnytu  kugilldum.  ij.  hund- 
rut  j  gelldfie.  iij  hundrut  j  þarfligum  peningum. 

Tiund  kirkiuhlute  a  þui  ari  mork. 

Reiknadiz  j  porcio  um  ix  vetr  þa  er  sira  kolbein  jngi- 
mundarson  hiellt  staden.  xij  aurar  hins  fiorda  hundrads.  lagde 
sira  kolbein  til  kirkiunar  slop  oc.  iij.  blod.  likakrak  oc  paxblad. 

Anno  domini  CD^  cd^  Ixx  primo.  Tivnd  ca  þui  aare  ix  aurar. 

Reiknadizst  j  porcio  uppaa  vj  ær  medan  sira  jon  hiellt. 
halft  þridia  hundrat  oc  half  mork  betur.  oc  eitt  kugillde  j 
mortalia. 

oreiknad  porcio  medan  sira  jon  ormsson  bio. 

Anno  domini  CD°  cd^  Ixxx.  Reiknadizt  porcio  vppca  ix  oar 
medan  fýrr  nefndr  sira  jon  bio  iiij'^.  lukti  sira  kolbein  sira 
joni  halft  þridia  hundrad  j  gamalt  porcio  oc  uij  aura  betur. 
stendr  efter  fimtan  aurar.  jtem  oc.  ii.  kugilldi  hia  sumarlida. 
bar  sira  jon  vpp  iij  kugildi  firir  leg  asmundar. 

Anno  domini  CD*^  cd^  xc^  primo.  Reiknadiz  upp  aa 
xj.  ar  er  feill  j  porcio  fim  hundrud  ok  vj  aurar  betur  er  sira 
jon  jonsson  bioo^). 

XL. 

Kirkian  a  sualbardi^)  er  helgud  med  gudi  hinum  heilaga 
johanni  postola. 

hun  aþettajnnan  kirkiu.  iij.  messoklæde  oc  skortir  til  einna 
stola  oc  handlin.  ij.  hoklar  lauser  at  auk  oc  ein  messoserkur. 
ein  kantarakapa  oc  nýr  slopr  er  sigurdr  bondi  lagdi  til.  allt- 
arisklædi  oc  ein  brun.  lektaradukr  med  raundum.  glitadur  dukr 

')  Hér  aptan  við  kemr  í  skb.  klausa  mjög  máð,  sem  allar  af- 
skrr.  sleppa,  en  lesa  má  þó  úr  orð  á  stangli,  og  er  um  peninga  er 
>kolbein  liickti  oc  af  þeim  þremur<;  talin  >Tiund  kirkiuhluti  a  þni 
are  fim  aurar(?) oc  half  mork  betur«;  ')  saulbardi(!),   skb. 


300  SVALBARÐ.  1461. 

íodradur  yfer  sancti  johaDnes  oc  annar  smari^)  yfer  gudmundar 
likneski.  ij.  kalekar  oc  ij.  corporalia.  ij.  alltarissteinar.  fons 
vmbunadr.  glodarker.  vj.  jarnstikur.  iij.  paxspiold  oc  eitt  pascha 
blad.  ij.  lektarar  oc.  ij.  stolar.  iij.  krossar.  mariulikneski.  jons 
likneski  postola.  gudmundar  likneski.  oc  þorlaks  likneski. 
magnus  likneski.  maria  magdalena  likneski.  iij  klukur  oc  ein 
bial(la).  kista  læst. 

I>etta  j  bokum.  ij.  salltarar.  jons  saga  postola.  ij.  sequenciv- 
bækr.  joiabok  samsett.  messubok  de  tempore  fra  jolafostu  oc  til 
pascha.  aunnur  per  anni  circulum  nema  vm  jolafostu.  vond  vorbok. 
lesskra  vond.  dominicale  a  sumarit.  ymnabok  vond.  ordo  ofull. 
lesbok  de  sanctis  (et)  de  tempore  frajolafostu  oc  til  pascha.  burt- 
saungabok.  saungskra  vond  oc  omerkileg.  de  sanctis  bok  fra 
andres  messu  oc  til  pascha  at  saung.  de  sanctis  bok  fra  jons- 
messo  baptista  oc  (til)  decollacio  johannis  baptista.  messobok  vm 
langafostu.  messobok  de  tempore  fra  paschum  oc  til  jolafostu. 
ottusaungabok  de  tempore  fra  aduentu  oc  til  pascha.  lesbok 
fra  vitusmesso  oc  til  jola.  messokok  de  sanctis  per  annum 
lesandi  oc  messocommun  sýngiandi  j  somu  bok.  processionale. 
gradlari.  ein  sequenciobok  full.  ij.  merki. 

Tiund  kirkiuhluti  a  þui  ari.  iij  merkur  oc  xviij  alner  betur. 

Reignadizst  j  porcio  vm  xij.  ar  medan  sigurdr  bondi  biorns- 
son  hielt  sualbard.  xvj.  hundrut  oc  half  mork  betur.  'jtem 
medan  biorn  bondi  sæmunsson  hielt  vm.  viij.  ar  oc.  xx. 
Reignadizst  j  porcio.  xv.  hundrut  oc.  xx.  oc.  ij.  voder  betur. 
sett(i)  fyr  nefndr  biorn  kirkiunne  j  pant  jordina  tungu  firir.  xx. 
hundrut,  jtem  Reignadizst  j  gamalt  porcio  oc  kirkiunnar  penn- 
inga  ath  biorn  atti  ath  suara  epter  sæmund  fðdr  sinn.  Ixx. 
hundrata  oc.  vj.  hundrut  betur.  stendr  þetta  olukt. 

þar  er  prestskylld.  tekur  heimaj  leigu.  iiij  merkr.  af  siglv- 
vik.  iiij.  merkr.  af  bænhussum.  v.  hundrut.  ef  til  liggia  vth 
bænhuss  þau.  iiij.  sem  herra  petur  hafdi  til  lagt. 

heytollur  oc  lysistollur  af  x  bæium. 

lagdi  sigurdr  bondi  til  kirkiunnar  alltarisklædi.  slop(p)  oc 
duk.  mariulikneski  firir.  x  aura. 

Anno  domini  CD^  cd°  Ixx  primo.  Reiknadizst  ath  auk  vppai 
atta  ar  j   fyr  nefnt    porcionem    medan    sygurdr    bonde    bio.    x 

1)  Svo. 


1461.  SVALBARÐ.    —   ILLUGASTAÐIR.  301 

hundrut  oc  ij  merkur  betur.  lukti.  sygurdr  bondi  jordina  tungu 
kirkiunne  a  sualbardi  firir.  xx  hundrvt  j  fyrskrifadan  reikn- 
inghskap.  lukti  hann  kirkiunne  aa  sualbarde  jordena  breidabol- 
stad  firir  xx  hundrut  er  næst  stendr  fyrr  skrifad.  er  sigurdur 
bonde  nu  skylldugur  kirkiunne  xij  hundrut  allz  sidan  hann  bio 
aa  sualbarde.  enn  hauskaulldr  arnason  ij  hundrut  firir  halfa 
jordena  uppca  iiij  aar.  anno  domini  m^  cd^  Ixx^  viij^  var  þa 
afreiknad  subsidium  pallij. 

Jtem  Anno  domini  CD^  cd^  Ixxx^    fiellu   a   þui   cari   þriar 
merkur  oc  xij  alner. 


XLI. 

Kirkian  a  jllugastodvm  er  helgut  gudi  oc  sancto  nichulao. 

hvn  a  þetta  innan  kirkiv  tven  messoklædi  ad  olhi.  messu- 
kalikr  lytell.  tua(u)  alltarisklædi  oc  ein  brvn  a  haalitari.  tvo 
alltarisklædi  oc  ein  brvn  firir  sancte  nichulam.  tuo  sma  vigslu- 
duka.  tvo  korporalia  med  husum.  tveir  saurdukar  tveir  alltar- 
issteinar.  kantara  kapa  forn.  einn  sloppur.  skrin  med  helg- 
um  domum.  þrir  krossar.  fiordi  likakross.  mariulikneski.  oc 
nichulas  likneski.  brik.  paxblad.  annat  med  uppkast  .  .  .  ^) 
bakstrjarn  spillt.  jarnstikur  iiij  oc  iij  messingarstikur.  skruda- 
kista  [forn  hufa  vond.  dukur  yfir  nichulam.  kluckr  fiorar.  formi 
ok  lektari^). 

þettaj  bokum.  textvs  euuangeliorum.  missale  per  anni  cir- 
culum  de  tempore  et  de  sanctis.  legendubækr.  ij.  per  annvm  de 
tempore(et)de  sanctis.  lagasaungvabok.  kapitularius  oc  ymnarius 
a  einnj  bok.  kommone  suffragium  syngianda.  de  sanctis  bok.  matu- 
tinale  fra  ionsmesso  baptiste  oc  til  pascha.  jolabækr  tuær. 
brefer.  grallare  oc  annar  ofvUr.  seqvencivbok.  einn  salltari. 
annar  ofullr.  ein  skra.  nichvlas  saga.  songbok  fra  ionsmesso 
baptiste  de  sanctis  til  adventu  oc  aunnr  til  laurenciusmesso. 
songbok  um  langafostv. 

anno  domini  CD^  cd^  Ixxx^  septimo  tiund  a  þui  ari  fim 
avrar. 


M  máð    í   skb.;    afskr.    1639   les    hér   eyðulaust;    ')  [ólæst    talio 
16S9. 


302  KAUPANGR.  1461. 

reiknadizt   uppa   iiij^)    ar   raedan    stigur   hiellt    xj  aurar. 
oreiknad  uppa  attatigi  ar  oc  sex  ar. 


XLII. 

Kirkian  j  kaupange  bran  upp  firir  ellde  med  oUu  þui  sem 
hon  atte.  hefur  hustru  margret  uighfusdotter  lofat  at  lata  gera 
upp  þar  kirkiuna. 

þar  er  prestzskylld  j  landi.  tekur  hann  heima  j  leigu.  iiij. 
merkur.  vttan  gardz.  halfa.  iiij.  mork. 

liostollr  oc  heytollr  af  xiiij  bæivm. 

Tivnd  a  þui  aare^).  xij.  aurar. 

Reiknadiz  j  porcio  vm.  xx.  oc  eitt  ar.  xij.  hundrut  oc  half 
mork  betur  medan  hustru  margret  hiellt  jordina. 

Anno  domini  m^  cd^  Ixx  viij(?)  tiund  kirkivhlute  a  þui  aare. 
xij  aurar.  reiknadist  uppaa.  x.  aar  epter  þat  fyre  reikningur  uar 
gior  vj  hundrut.  hefvr  hustru  margret  latid  giora  upp  kirkiuna 
j  kaupange  oc  lagt  þar  til  messoklædi  oc  kalek.  mariulikneski 
j  hurdum.  olafslikneski  med  alabastrvm  j  hurdum.  kross  med 
vnderstodum  oc  kross  yfer  kordyrum.  tabulum  med  pappir.  iij 
pappirsblod.  corporals  huss  nytt  oc  annat  font.  alitarisklædi  oc 
brun.  sacrarium  handklæde.  hompoll.  glodarker.  upphallzstika. 
psalltare.  songbok  tekur  til  ath.  ix.  uikna  fostu  oc  framan  til 
paska.  oc  lesbok  fra  ix.  uikna  fostv  oc  til  paska.  jarnstika 
heil  00  koparstika  brotin.  litill  stoll.  tialld  vm  framkirkiuna 
halfa.  oc  annat  odru  meginn  þo  vont  sie.  var  þetta  giort  firir 
halft  vj*a  hundrat.  var  kirkian  j  kaupangi  giord  firir  vij  hund- 
rut.  hefer  hun  oc  lagt  til  kirkiunnar.  v.  malnytu  kugillde  er 
standa  skulu  firir  prestenum.  vard  hustru  margret  kvitt  vm 
allan  reikningsskap  af  kaupangi  sidan  hun  med  tok.  utan 
fimtan  aurar  annars  hundrads.  anno  domini  m°  cd^  Ixx.  iij^ 

gcclesia  non  dedicata. 

Anno  domini  m°  cd"  xc^  primo.  reiknadizt  kirkiutiund 
uppaa.  xviij.  ar  þa  pall  bondi  giordi  reiknin(g)  epter  husfru 
margretu  framfarna  xiij.  hundrut. 


ij  afskr.  1639;  ^)  þ.  e.  1467  eða  1468. 


1461.  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  303 

XLIII. 

Klau8tr  hins  heilaga  benedicti  ath  munckaþuera  j  eyia- 
firde  aa  heiraaland  allt  medr  auUum  gognum  oc  gædum.  holl. 
kot.  hamar.  Rifkelsstader.  Grýta.  Sygtuner.  laugaland  hit  sydra. 
kristfie.  cc.  laugaland  hit  ýtra.  Tiarna  sýdri  oc  Tiarna  ýtri. 
helga.  Skalpagerdi.  fiuilsgerdi. 

B.2) 

Klaustr  hins  heilaga  benedicti  at  munckaþuera  j  eyiafirde 
aa  allt  heimaland  med  ollum  gognum  oc  gædum.  enn  þetta 
eru  eigner  þuerarstadar.  f  spiol  sýdri.  hamar  huortuegge.  kambr. 
Rikilsstader.  siktuner.  Grýta.  laugalaund  bæde.  Tiarner  hvorar 
tueggiar.  jodisarstader.  havskuldzstader.  helga.  med  ollum  sin- 
um  vmmerkivm.  selfaur  j  melrakadal.  oc  kuiendisdal  halfan. 
selfaur  til  skardzsels  med  jardareign  j  millum  vothamars  oc 
skardzaar.  allan  miadmardal  firir  sunan  aa  vt  at  hamars  merki- 
vm.  eing  j  þuerarkuistlum.  eing  oc  jardareign  j  miklu  eý.  naust 
ok  skipstodu  aa  oddeýre  a  vetrin  millum  krossmessna.  grof. 
skalpagerdi.  fiuilsgerdi  med  vidiholmi.  krokss  stade  med  þorunarey. 
fra  tekit  þeim  teigum  sem  hafursstader  oc  eyrarland  eiga.  Gil. 
vagler.  huam.  hamra.  naust.  daugurdareýri.  hol.  holm.  mariu- 
holm.  naustaholm.  hof  j  flateýardal. 

j  fnioákadal  jllugastader.  bleiksmýrardalr  allr  firir  avstan 
aa.  jardareign  med  ollum  gædvm  a  mille  soluagils  oc  seýru 
þeirrar  sem  ofan  fellr  vm  mitt  brunagerde.  Reyke.  Tungu 
snæbiarnarstade.  hialltadal  oc  sollastade  med  badum  dolunum. 
backe.  belgsaa.  þordarstader.  sigridarstader.  vatzender.  Geitreýiar 
strond  med  ollum  gognvm.  skog  at  skug(g)abiorgum  j  milli  kleif- 
argils  oc  dælar  þeirrar    sem    gegnt    er    vallargardinvm    hinum 


^)  afskr.  1639  sleppir  þessum  stúf,  sem  stendr  í  skb.  fyrir 
framan  Kaupang;  ^)  í  skjalasyrpu  Landsb.  115.  4to  bls.  225—280 
er  afskript  þessa  máldaga  eptir  transskr.  séra  Magnúsar  Sigfús- 
sonar,  séra  Ólafs  Ólafssonar  og  séra  Gísla  Jóussonar  geröu  á  Hólum 
í  Hjaltadal  31,  Marts  1617,  og  er  þar  ritað  við  á  spássíu:  >N13, 
þessi  máldagi  sýaist  gerðr  fyrir  Annum  1470,  en  eptir  1467,  þar 
Reykir  voru  þá  keyptir,  en  Gil  og  Vagiir  Anno  1452.* 


304  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  1461. 

ýtra  a  þuera.  halft  eg(g)ver  j  lonshofn.  8kog  j  biskupshofda.  man- 
adar  halld  ollu  fie  annat  dægur  j  bleiksmyrardal  firir  vestan 
aria  oc  xxx.  gelldneýta  regstur. 

j  hrisey  eystri  bær  oc  midbær. 

j  grimsey  basar.  sanduik  oc  grænavijk. 

fýrir  nordan  jokulsa  efri  holar.  breka.  Snartarstader.  hofn. 
blikalon.  Rif.  hardbakr.  asmundarstader.  raufarhofn.  hol.  orm- 
arslon.  brimnes  hallft  a  langanesi  med  hallfum  reka. 

fessa  reka  aa  þuerarstadr. 

halfan  annan  attung  hualreka  vm  sueinungsvik  fra  fyliu- 
dalsaa  til  sulnahafnar.  gn  j  hofninne  halfvm  aattvnge  minr  en 
halfan  hual. 

J  ormarslone  halfan  reka  bæde  huala  oc  uidar  oc  flutn- 
ingar  oc.  ij.  hluti  attungs  oc  skipan  at  sliku  sem  þeir  eiga  j 
hual. 

j  ormarslone  oc  aa  hole  fylger  lande  alnarkefli. 

Slikt  at  ollu  vm  holls  reka  til  deilldaraar  oc  flordungur 
hualgagna  j  odru  lage. 

half  flutning  vm  raufarhofn  til  gegnislækiar. 

j  hauskuldznesi  hallfr  reke  oc  flutningar  oc  land  fyrir  ofan 
med  ollum  gognum. 

J  aurfyrisey  er  fimdeila  aa  hual  ef  rekr.  eiga  munkar.  iij. 
hlute.  gialda  af  fiordungin  ef  fluttur  er.  einer  hlashual  oc  skip- 
an  oc  allan  vidreka  oc  grasnautn  oc  vardveita  skotmandz- 
hlut. 

Vm  hardbak  aull  þriggia  alna  tre  ok  smæri.  rætr  allar  oc 
sielivtre^).  tuo  hlvti  hinna  stære  vida  oc  landi  fyllgia  aln- 
arkefli. 

A  hestanesi  halfan  hualreka  oc  flvtning.  oc  skipan  epteV 
þat  sem  þeir  eigaj.  ok  giallda  af  vj  vætter  ef  xx  erv  eda  meira. 
iij.  ef  minna  er.  ecki  ef  minna  er  en.  x.  vætter. 

J  skinnalone  allan  hualreka  oc  reida  af  fýsta  hual  ef  tuitugur 
er  eda  meire.  xviij  vætter.  halfa  fluttning  oc  afreidzla  j  klyfs- 
haga  slik  sem  a  hestanesi. 

A  rife  allau  reka  oc  suo  fluttningur.  oc  afreidzla  slik  sem 
a  hestanesi. 


')  Svo. 


1461.  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  305 

vm  hualtiarner  allan  vidreka  oc  suo  hvalreka. 

J  blikalone  austan  fra  griotuordu  oc  vestr  til  forna  oss 
(halfan)  hualreka.  en  allan  vidreka.  flutning  alla  til  nyia  oss.  en 
halfa  flutning  mille  osanna.  oc  einer  skipan. 

J  skamhedinsnesi  skep  reida.  xij  vætter  af  landmanna 
hlut.  skipta  sidan  j  fiora  hluti.  skal  einn  hlutr  fara  aa  skinna- 
stade.  sidan  eiga  þueraarmvnkar  settung. 

a  griotuesi  fra  hvalgia  j  raudagnupe  halfan  hualreka  oc 
suo  flutninga  til  griotgardz.  £n  ef  hvalr  kemur  mille  hualgia 
ok   havfdaskala.  þa  skal  giallda  af  vi  vætter. 

a  griotnesi  a  stadrinn  nu  halfann  vidReka  oskerdann  nema 
alnarkefli  ok  smærri. 

Jnn  fra  gia  j  leirhafnargnupi  til  klappaross  attunge  minna 
en  halfann  hualreka. 

gn  a  mille  migendesdals  ok  melaenda  fimtungur  ur  halfvm 
landz  hlvta.  j  odru    lagi    halfann   vidReka  fra  osi  vt  til  griotá. 

fesse  Rekamork  ero  nordr  a  slettu  þar  sem  þveratirstadr  a  j. 

sveinvngzvikarReki  er  austan  fra  fyliudalsaa  til  sulna- 
hafnar. 

þadan  ormaslousReki  til  holsaar. 

þa  holsReki  til  deilldaraar. 

þadan  vestur  RaufarhafnarReki  til  gegnislækiar.  en  sumer 
kalla  torflæk. 

vestur  þadan  er  hauskulldznes  Reki  til  þess  lækiar  er  fellr 
vr  eggversvatne  ut  um  gardavollu. 

Fra  steini  j  hardbaksmavl  vestur  til  steins  j  hestanes- 
maul  heiter  hardbaksReki. 

fadan  hestanesReki  til  skinnalons  oss. 

þadan  skinnalons  Reki  vestur  j  midia  kanavik. 

fnn  þadan  er  RÍfsReki  vestur  til  grásteins  er  stendr  firir 
ofan  maulina  jnn  fra  hualtiornum. 

fadan  vestur  er  hualtiarnareki  til  uordu  a  haganesi. 

Vestr  þadan  er  blikalonsreki  til  fornazta  oss. 

Reki  a  skamhedins  nesi  er  mille  straumlonsoss  ok  uestr 
(til)  skeliahamars  osa. 

Kefli  og  saltbrennu  vm  alia  manarReka.  oc  a  manaa  a 
tiornnesi  a  þuerarstadr  halfann  Reka  hvala  ok  vidar  ok  flutningar 
ok  fiordung  vr  helmingi  vidreka  ok  flutningar  allt  til  karlsgautu. 

Dipl.  IbI.  V.  b,  20 


306  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  1461. 

Ad  sandholvm  halfann  Reka  ok  flutningar  ok  vardveita 
skotmannzhlut  ath  helmingi. 

Fiordung  j  vxastadareka  a  sande.  er  þat  cc  fadma  oc 
fioritiger  ok  fiorer  fadmar. 

gardmannaReka  halfann.  hvala  ok  uidar  ok  flutningar. 

j  liosvetningaReka    eiga  halsmenn  siettung.  sidan  a  þuerár. 
stadr  halfann  Reka  vidar  ok  flutningar. 

Um  alla  nattfaravik  fra  svincn  til  ofeigshellis  þridiung 
hualreka  ok  storvida  þeirra  tria  er  meira  eru  en  .x.  alna. 

fra  ofeigshelle  til  suinalækiar  vid  miosýnde  þria  attunga 
bæde  hvalreka  ok  vidreka  ok  flutningar. 

Slikt  hit  saraa  j  hualreka  ok  flutningum  fra  austanuerdum 
eýrarhofda  allt  til  nausta  oss  firir  austan  geirleifshofda. 

gn  vestur  fra  nostaosi  til  hrossasteins  a  þuerarstadr 
fimtung  oskerdan  oc  iij  hluti  vr  þrimur  fimtungum  oc  slikt  j 
flutningum  oc  vidreka. 

Fra  hrossasteine  til  gardzenda.  firir  vestan  vik.  þria  hlute  j 
ollum  reka  huala  oc  uidar  oc  flutningum.  gn  fra  gardzenda 
vestur  vm  sýrnes  til  lækiauikur  slikt  at  ollu  sem  austur  fra 
hrossasteine. 

Um  lækiavik  til  biarnarar  halfan  fimta  attung  hualreka. 
vidreka  oc  flutninga. 

Fra  biarnaraa  vestur  vm  senningarvik  j  hafragia  þria  attunga 
hualreka  oc  flntningar.  en  halfan  vidreka. 

J  milli  biarnaraar  oc  senningaruikr  a  þuerarstadur  halfan 
attung  j  odru  lage.  þat  keýpti  halh'  gunnarsson  at  dada  arnasýne. 

gyrarreka  halfan  j  hualuatzfirde  huala  oc  vidar  oc  flutningar. 

J>ridiung  j  þaunglaba(c)ka  reka  bædi  huala.  vidar  oc  flutn-^ 
ingar. 

j  huanndolum  þat  er  j  blæiureka  attung  j  hualreka  oc 
flutninga.  en  fiordung  j  vidreka. 

J  þorgeirsfirde  a  þuerarstadur  þridivng  j  hualreka  oc  flutn- 
ingvm  oc  vidreka  austan  fra  eýrar  reka  jn  til  aross, 

Um  alla  nattfaravik  sem  fyr  seger.  oc  skal  af  naustot 
hinne  eystri  rettsýnes  kidiastapi  yfer  titlingasker.  þat  heiter 
eyrarreki  til  þess  er  keranes  framan  vert  Iig(g)r  vit  gniparhusum. 

J  þessum  reka  eigu  halsmenn  siettung.  enn  sidan  hafa 
liosvetningar  haft  þat  (at)  helminge  uit  gunstein  oc  þorliot. 


1461.  MÖÐRUVELLIR.  307 

fa  er  settbergsklettur  kemur  í'ram  sem  fýst  ma  sia  undaa 
skridnafelli  þat  heiter  mannareki.  þenna  reka  halfan  hafdi 
joreidr  heiman.  en  halfan  tokv  þær  þorey  j  erfd  epter  fodur 
sin  oc  fylgde  þetta  ecke  liosavatne. 

XLIV. 

Anno  CD  cd  .Ixx.  oc  eitt. 

Kirkian  a  modruvollum  j  eýiaíirde  er  helgut  med  gude 
hinvm  heilaga  martino. 

hun  aa  þridvngh  j  heimalande.  J  skogum  sua  mikit  sera 
þarf  til  husa  vmbota.  gudrunarstader  oc  biork. 

fetta  jnnan  kirkiu.  iij  krossar  oc  er  einn  med  understod- 
vm.  CDariv  likneske  oc  martinus  likneske.  iij  alltarisklæde  forn. 
oc  einn  dukr  vigdr.  glitadr  dukr  a  haalltare.  iij  stikur  med 
iarn.  eitt  glodarker  litet  med  kopar.  texta  bok  med  silfur.  skiin 
med  helgum  domum  oc  er  a  þui  bædi'  silfur  oc  kopar.  ein 
brun  med  silfurbuninge  forgýllt  oc  er  buningurin  xix.  a  brvn- 
enne.  propiciotorium^)  med  kopar  forgýllt.  oc  er  horn  j  midiv. 
oc  annat  litet  med  silfur  þar  jnnan  j.  þrir  kalekar.  ij  paxblaud 
med  tre.  ein  CDessoklæde  ný  oc  iiij  forn  at  ollu.  ij  slopar.  iij 
hoklar  slitner.  dalmatika  oc  subtil.  fontr  med  vmbunade.  iij 
kapur  wppgefnar.  vj.  klvckur  oc  ein  rifen.  ij.  steintiolld  forn 
bæde.  ein  bialla. 

petta  j  bokum. 

grallarar  tueir  uonder.  j.  sequenciubok.  ij  lagasaungua  bækr, 
aspiciensbok  tekr  til  at  jolafaustu.  oc  fram  yfer  huitasunnu. 
aunnur  aspiciensbok  tekr  til  ad  de  trinitate  oc  fram  til  jola- 
faustv.  iij.  alltarisbækr  de  tempore  et  de  sanctis  vm  kring  vm. 
xij.  manade.  ij  ýmnarivs  huorgi  epter  ordv.  capitularius  per 
anni  circulum.  processional.  bok  er  heiter  flackaflick.  er  þar  a 
orda  oc  mart  annat.  iij.  lesbækr.  ij.  salltarar.  sermonsskra  vm 
langafaustu.  stor  jarnstika  oc  vatzketel.  ein  lampur  med  kopar. 
ij.  koparstikur.  iij.  vpphalldzstikur.  skrudakista. 

J>ar  er  tueggia  presta  skýlld  oc  diakns.  tekzst  heima  j 
leighu  fiorar  merkr  en  vtan  gardz  .vij.  merkr. 

þar  a  at  sýngiazst  messa  dagliga.  oc  .ij.  a  huern 
fimta  dag. 

ij.  merke. 

')  Svo. 

20* 


308  MÖÐRUVELLIR.  1461. 

Tiund  kirkivhlute  a  þui  are  t(u)au  hundrut. 

Reiknadiz  um  .xvi.  aar  er  hustru  margret  hielt  modruuol(l)u 
sidan  biskup  gotskalk  uisiterade  oc  toc  reikning  epter  þui  sem 
hans  brief  þar  vm  giort  vottar.  xij.  hundrut  oc  xx.  þar  til  biskup 
olaf  tok  reikning  nefndrar  kirkiu. 

Luckte  hustru  margret  fyrer  þetta  porcío  kirkiunne  aa  modru- 
uollum  brik  med  alabastrum  forgýllt.  laurencius  likneski  oc 
sanctosita,  iiij  koparstikur  nyiar.  eit(t)  glodarker.  lektaradukr 
glitadur  half  setta  alen.  ij.  alltarisklæde  af  flandr.  ij.  bruner 
onnvr  med  vj  silfurskiolldum  oc  pellum.  en  onnur  med  gull- 
hlad.  med.  ij.  vigsludukum  oc  tueimr  yferdukvm.  lagasaungua 
bok  med  fam  messvm.  var  hustru  margret  kuit(t)  j  porcionem 
vm  fýr  nefnd  .xvi.  ar.  star  briefet  fýrer  sig  stodugt  biskups 
gotzskal(k)s  vit  et  gamla  porcio. 

Anno  domini  CD^  cd^  lxx°  primo.  Tiund  kirkiuhlute  aa 
þui  aare  halft  annat  hundrat.  Reiknadizst  aptur  af  þeim  penn- 
ingum  sem  stendur  j  þui  brefui  sem  hustrv  margreta  hefer 
vpp  aa  ath  kirkian  er  henne  skylldugh  xv  hundrut  vpp  ca  .x. 
aar  sidan  enn  fýrre  reikningur  var  gior. 

í>a  ver  biskup  godskalk  visiteradum  fyrst  firir  nordan  þa 
giordi  grimur  bondi  pallsson  oss  reikning.  oc  galt  modruualla 
kirkiu  þessa  penninga  i  sina  porcionem  sem  hier  seiger. 

Jn  primis  latuns  hialm.  latuns  krossa  ij  a  merkestong(u)num. 
oc  eit(t)  merke  litet.  gudmundar  likneski.  thomas  likneski.  peturs 
likneski  med  alabastur.  kristoforus  med  alabastur.  barbare 
likneski.  tuau  margarete  likueski.  er  annat  med  alabastro. 
marie  likneski  litit  j  hurdum.  michaellss  likneski  oc  magnus 
likneski.  messuklædi  med  silki  guluofin.  dukur  glitadur  a  ha  koor 
bak  vit  likneskin.  dukur  firir  krossin  a  haaltarit.  faustutiald 
firir  likneskium  frame  i  kirkiune.  annat  faustutiald  firir  ha- 
altarit.  altarisbuningur  a  mariealtari  ad  aullu.  altarisklædi  a 
martinusaltari  med  einum  oc  .xx.  oddabuningi  forgylltum. 
alabasturs  brik.  þetta  alt  firir  xxx^.  reiknoduzt  þessi  .xxxc.  af 
fyr  skrifadu  brefi.  er  en  nu  kirkian  skylldug  bondanum.  halfuan 
fiorda  tug  hundrada  epter  adur  nefndu  biskups  godskalks  brefi. 

var  þetta  giortt  anno  domini  CD  quingentesimo. 


1461.  HÓLAR  í   EYJAFIRÐI.  309 

XLV. 

Kirkian  at  holum  j  eýiafirde  er  helgut  med  gude  hinum 
heilaga  Johanne  baptista. 

hon  ca  þrenn  CDessoklædi  ath  aullu.  oc  eno  fiordu  v(p)pgefin. 
oc  einn  haukull  laus.  .ij  korkapur  oc  er  onnur  sliten.  alltaris- 
klædi  oc  brun  med.  vigsludukur  uondur»  ij.  jrsker  krossar. 
mariolikneski  med  hurdum.  kross  ýfer  kordýrum.  jons 
likneski  baptiste.  aspiciens  bok  til  paska  et  de  tempore  ei 
epter  ordu.  onnur  aspiciens  bok  tekur  fram  a  jol  eigi  epter 
ordu.  iesbok  de  tempore  per  anni  circulum.  onnr  lesbok  de 
tempore  til  pascha.  psalltare  godur  oc  annar  forn  oc  er  rim 
med  odrum.  grallari  uondr  er  tekur  til  oculi  mei.  missale 
de  tempore  et  de  sanctis  per  anni  circulum.  missale  de 
tempore  tekur  til  at  aduentu  oc  framan  til  feria  tercia  passionis 
domini.  paskakver  syngianda  fram  vm  paskavikv.  commun. 
missale  at  ollu.  tuær  sequencioskrædur.  lesbok  de  sanctis  tekur 
til  ath  mario  magdalene  fram  yfer  nicholasCDesso.  ij.  koparstikur 
litlar.  jarnstika  firir  mario  oc  onnr  tirir  sancte  johannes  baptiste. 
iiij  kluckur.  bialla  litil  j  kor.  elidberi.  grallare  vondr.  paxblad 
oc  annat  blad.  oc  er  a  skrifad  maria  magdalena.  almarivm. 
dymbýll.  paskakerti.  kalekur.  iiij,  corporalar.  vondur  sloppur. 
likakrakur.  skrvdakista  vond.  stor  stoll.  oc  annar  minne. 

hefer  hustrv  margret  lagt  þetta  til  kirkiunnar  j  holum. 
brik  med  alabastrum.  sequenciobok  nyia.  koparhialm.  glodar- 
ker  med  kopar.  steintialld  vm  þvera  kirkiu.  duk  nyian  yfer 
sancte  johannes  med  glit.  alltarisklædi  oc  brvn  med.  oc  vigdur 
dukur  nýr.  sprangtialld  vm  koren.  ij  alltarisblægiur.  fontur  oc 
fontklædi.  en  brestur  uidur  klædit.  nýtt  merki.  einn  hompull. 
iij  vppkastzblod.  ij.  lecktarar. 

þar  a  ath  vera  heimilis  prestur.  tekur  hann  heima  j  leigu 
iiij  merkur.  enn  vtan  gardz  halfa  v*^  mork, 

liostollur  oc  heýtollur  af  .xx.  bæium. 

dedicacio  ecclesie  næsta  dag  epter  decollacionem  johannis 
baptiste. 

Tiund    kirkiu   hluti  ocí  þui  aari  hundrat  oc  xij  alner  betur. 

var  gior  bot  aa  kirkiunne  j  holum  i  .xi.  hundrvt  er  hustrv 
niargret  leit  giora.  enn  vij  hundrvt  þat  sem  hvn  hafdi  til  lagt 
jnnan  kirkiv.     voro    þetta    atian    hvndrvt.  er  hun  nu  skylldug 


310  SAURBÆR.  1461. 

kirkiunne   j   holum    halft  .x.  hundrat    epter    allan   fyrskrifadan 
reikning  anno  domini  CD^  cd®  Ixx^  iij^. 

Anno  domini  CD°  cd''  lxx°  primo.  Reiknadizst  j  holum 
kirkiuhluti  hundrat  oc  tolf  alner.  Reiknadizst  uppcn  .iij.  car  oc 
.XX.  medan  hustrv  margreta  hiellt  .v.  hundrut  oc  .xx.  oc  .vj.  aurar. 

XLVI. 

Kirkia  j  saurbæ  er  helgut  gudi  oc  sancti  nicholai  oc  hinne 
signudu  ceciliu. 

hon  aa  allt  heimaland.  sandhola.  krinastade.  hals.  uollu. 
þrivgsa.  halfan  diupadal,  alla  þriugstuiigu.  skog  j  kalldbak  fyrir 
nordan  oc  vpp  at  þuerskilde.  ceciliupartur  j  gnupufellzskoge 
svdr  fra  mycklagardzskogi  oc  sudr  til  saurbruar  hinnar  ýtri. 
onnur  skogarstada  fyrir  sunan  sydri  saurbru  nidr  vndan 
huassafellzskogi  oc  ofan  a  gilsbacka. 

fetta  jnnan  kirkiu.  iij  krossar.  CDariu  likneske  gamallt. 
nicholas  likneske.  Ceciliu  likneske  med  kertistikum  oc  dvckum. 
skrin  med  silfur  oc  helgum  domum.  ij.  paxspiolld.  einn  sollar 
stein.  j.  paskablad.  kluckur  .v.  ij.  glodarker.  j.  bagstrjarn.  iiij. 
koparstikur.  ij.  lecktarar.  ij.  merke.  fontur  med  uondum  bun- 
ade.  kirkiukola.  broddstafr.  vond  sacrarivm  munlaug  oc  hand- 
klæde.  kirkiu  ketel.  stolar  .ij.  COessoklæde  iij.  at  ollu.  ij. 
kalekar  oc  lest  patina.  med  odrum,  ij.kantarakapur.  iij  alltaris- 
klæde  med  brunum.  glitadr  dukr  oc  lecktaraduckr.  slop(p)r.  roten 
tiolld  dukalaus.  iij  corporalia  med  husum.  iij.  alltarissteinar.  einn 
dukr.  skrudakista  god.  likakullt,  iij  glerglug(g)ar  lester.  steintialld. 

fetta  j  bokvm. 

lagha  saungvabok.  CDessobok  de  tempore  samset(t)  tekr  til 
(at)  aduentu  oc  til  paska.  CDessobok  de  tempore  samset(t).  tekur  til 
de  trinitate  oc  til  aduentu.  CDessobok  de  sanctis  per  annum. 
grallare.  ij  sequenciubækr.  legendubækr  .ij.  per  annum.  iij 
salltarar.  ýmnarius.  capitularius.  processionale.  dominicu.  grall- 
are  a  sumarit  oc  commonsgrallare.  kirial.  de  sanctis 
bok  a  sumarit  tekr  til  jonsmesso  baptista  oc  til  anndres- 
messo.  jrsk  saungbok  tekr  til  (at)  aduentu  oc  fram  yfer  paska  oc 
er  eigi  epter  ordu.  ceciliv  istoria.  ij.  cecil(i)u  saga.  vetrar  bok  de 
tempore  tekr  til  ad  aduentu  til  paska.  onnur  uetrarbok  de 
tempore  fram  yfer  jol.  dominicubok  tekur  til  de  trinitate  oc 
til  aduentu.  passionarivs  apostolorum  aa  latinu.  commune 
suffragium.  artidaskra.  orda  agæt.  oc  margar  skrar  adrar. 


1461.  SAURBÆR.   —   DJÚPADALR.  311 

fetta  j  kuikfie.  xviij  kýr.  c  asaudar.  xx  hundrut  j  gelldfie. 
xvi.  hundrut  j  virdingagodzi.  stendr  epter  olugt  hia  sira  halle 
arnasyne  .iiij.  hundrut  j  uirdingagodzi.  er  hann  at(t)e  at  luka 
saurbæiar  stad. 

fetta  j  hrossum.  afgomul  mer  oc  onnur  tuævetr. 

f»ar  skulu  vera  tveir  prestar  oc  diakn.  tekr  prestr  heima 
iiij.  merkr  enn  vttan  gardz  halfa  fimtv  mork. 

liostolír  oc  heýtoUr  af  ix.  bæivm. 

þar  a  at  vera  cristzfiaromage  oc  standa  fyrir  honum 
.XV.  c.  j  heimalande. 

Tiund  kirkiu  hlute  a  þui  are.  x.  aurar. 

reiknadiz  j  por'cio  vm  þriv  aar  oc  xx.  þa  er  sira  semingur 
magnusson  hiellt  staden  halft  .xij.  c.  liet  adr  nefndr  sira  sem- 
ingur  retta  kirkiuna  oc  hlada  um  hana  ueg(g)ina  er  adr  uar 
komenO  at  nidr  falle.  Jtem  lagde  sira  semingr  til  kirkiunar  ný 
CDessoklæde  at  ollu.  slop(p)  eingilskan.  liet  hann  bua  þar  textan. 
fiek  hann  þar  til  .v.  aura  silfurs  oc  gallet  þat  sem  þar  er  aa. 
en  kirkian  at(t)e  adr  halfan  þridia  eýre.  lagde  adr  nefndr  sira 
semingr  til  kirkiunar  .iiij.  dvcka  med  brvnvm.  ein  vigslvduk. 
skýllde  adr  nefndr  sira  semingr  kvittur  vit  þat  porcio  sem 
fallit  hafde  um  þriv  aar  oc  .xx.  er  hann  hellt  staden  oc  adr  er 
reiknad  fyrir  bot  aa  kirkivnne  oc  þat  tillagh  er  hann  lagde 
til  oc  lugtte  kirkiunne  j  saurbæ.  anno  domini  CD^.  cd^.  Ix^.  primo. 

Jtem  reiknadizst  j  porcionem  ecclesie  epter  fýrra  reikningh. 
fim  hundrvt  vppaa  .x.  aar.  gafst  j  mortalia  hestur  oc  eingelst 
aklædi.     Anno  domini  CD°  cd°  Ixx  primo. 

Jtem  anno  domini  CD  cd  Ixxx  quinto  luckti  sira  semingur 
ij.  messukledi  med  ollu.  med  vi.  alna  langum  dukum  yfir 
nicholao.  oc  nya  saungbok  fra  paskum  oc  til  aduentu.  fyrir 
viii.  hundrut.  vard  hann  skylldugur  .iiii.  hundrut  oc  quittur 
um  allan  annan  reikning.  lukti  sira  semingur  de  sanctis  bok  a 

veturinn.  oc  messodaga  bok  med  syngianda  salutidum 

hundrat  suo  epter  stendur 

XLVIl. 
Kirkian  i  diupadal  er  helgut  med  gudi  hinum  heilaga  Petri* 
hon  a  þetta  jnnan    kirkiv.  iiij.  krossar.  peturs  likneske  oc 

«)  Svo. 


312  DJÚPADALR.  1461. 

pals.  CDessoklæde  ein  oc  hockul  at  auk.  iiij.  kluckur.  jarnstikur.  ij. 
eldbere.  glodarker.  kalek.  alltarisdukur  ouigdur.  eit(t)  alltarisklede. 

[petta  j  bokumi).  lesbok  de  tempore  fra  aduentu  oc  til  pascha. 
gudspiallabok  vm  tolf  manadi.  gradlarar  skrar  tuær.  sequenciu- 
bok  vond.  saungbok  de  tempore  fra  niuuikna  fostu  oc  til 
pascha.  messobok  ad  collectum  de  sanctis  (et)  de  tempore  per 
annum. 

fetta  j  lausagodzi.  iij  kýr.  ix,  ær.  hundrat  j  saudum.  vij 
hundrut  uoruuird. 

Jtem  j  porcionem  medan  biorn  bio  vm  þriv  ar.  cc  oc 
xiiij  aurar. 

þar  er  prestzskýld  j  heimalande  oc  tekur  heima  j  leigu 
iiij    merkur.    en    half  mork  vttan  gardz. 

lýsistollr  oc  heýtollr  af  .ij.  bæivm. 

gcclesia  non  dedicata. 

Tiund  kirkiu  hlute  a  þui  ar(e)  xiij  aurar.  anno  domini 
CO^  cd^  Ix^  primo. 

Anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  primo.  Tiund  oi  þui  aare.  xiij 
aurar.  Reiknadizst  j  porcionem  ecclesie  medan  einar  bonde  bio 
uppca  .v.  aar  oc  fioritighe.  ix  hundrut  oc  .xx.  oc  v.  aurar  betur. 
oreiknad  uppaa  vij  aar  oc  xx  medan  a(r)ne  fader  hans  hiellt. 
giorde  biorn  oc  eyolfur  þenna  reikningh  epter  fodur  sinn 
einar.  neiknadizst  þat  sem  þeir  uilldu  ecki  suara  firir  arna 
ath  auk  halft  atianda  hundrad  oc  einn  eýrir  betur. 

saungbok  fra  adventu  oc  til  kýndilmesso.  messobok  fra 
paschum  oc  til  huitasunnu.  collectarius  missalis.  les.  messo- 
bok  de  sanctis  de  tempore  fra  jolum  oc  til  pascba.  ij.  salltarar 
oc  margar  skrar  vondar.  canon  kuer. 

Anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  viij^.  Giorde  arne  einarsson 
þenna  reikning  nýian  oc  gamlann  med  jnstædu  allz  Ixc.  vj<=.  ok 
vij  aurar  betur. 

Anno  domini  CO^  cd°  xc^  primo.  lagde  arnne  bondi  kirki- 
unni.  ij.  messuklædi  at  aullu.  latunss  hialm.  psalltara.  steintíalld. 
oc  alltaris  klædi  med  brun.  uar  þetta  allt  giort  firir  vj 
hundrud  bisknpe  olafe  hia  ueranda. 

feill  j  porcio  medan  arne  bioo  uppaa  xiij  aar  halpt  vj"* 
hundrad  oc  iij  aurar  betur 


^)  [tvískr.  í  skb. 


1461.  MIKLAGARÐR.  313 

XLVIIP). 

Kirkia  j  myklagarde  er  helgut  ollum  postulum. 

hun  aa  þriatige  hundrada  j  heimalandi  oc  hlidarhaga  land  allt. 

fetta  jnnan  kirkiu.  þren  CDessoklædi.  vantar  þar  til  hof- 
udlin.  ij  stolur  oc  eitt  handlin.  ij  hoklar.  ij  kantarakapur.  iij 
alltarisklædi.  ij  bruner  med  dukum  oc  einn  vigsludukur.  viij 
stikur  lereptz  til  sIop(p)s.  einn  kalekur.  korporalar.  iij.  tuo  allt- 
arissteinar.  einn  jrskur  kross  oc  annar  trekross.  brik  vtskoren 
med  krosse.  hvrdum  oc  stoplum.  mariu  likneski  oc  peturs 
likneski.  kluckur.  ij.  oc  ein  bialla.  eitt  merki.  glodarker.  kirkiu- 
kola.  messingsstikur.  ij.  jarnstikur  ij.  oc  ein  stor  skrvdakista. 
dukur  glitadur  yfer  petri.  lecktare  oc  stoll.  hompoU  af  tin. 
fontz  vmbunadr  oc  paskakerte  med  tre.  ij.  alltare. 

f>etta  j  bokum.  Jn  primis  adventvbok  de  tempore  per 
annum  eigi  epter  ordu  ofull.  lesgradlare  fra  xlimam  annar 
fra  paskum  til  aduentu  at  oUu.  grallare  fra  aduentu  til  paska 
de  tempore  til  aduentu.  aspiciens  med  de  sanctis.  brestur  langa- 
fostv  songen.  lesbok  de  sanctis  per  anni  circulum.  de  sanctis. 
bok  syngiande  fra  aduentu  oc  til  paska.  jolafostvbok  sýngiandi 
ath  ollu.  common  sýngiande.  hymnarius.  sequenciobok.  ij 
psalltarar.  lagasonguabok.  kuer  de  dominicis  syngiande  aa 
snmarit.  de  sanctis  bok  syngiande  a  sumarit.  common  syngiande 
med  ODessum  a  einne  bok.  aspiciensbok  gomul.  kiriall  med 
venite.  mariupsalltare  oc  margar  skrar  vondar. 

fetta  fylger  jordunne  j  myklagarde.  þverardalur  heim  ath 
lamba  badumegin.  skogur  j  lundz  landi  j  hnioskadaal.  rædur 
gardstadur   íirir    ofan  en    kidsaa  firer  vtan.    skogur  j  nupufellz 

landi ^)  skogur  j  biarkar  landi.  rædur  gil  firir  vtan  oc 

sunnan. 

þessar  jtolur  sagdi  ornolfur  j  þuerardal  af  modru(u)ollum. 
halfan  þridia  tog  ýxna  manadar  rekstur  asaud  fra  þuera  j  oxna- 
dal  enn  þar  firir  skulu  þeir  hallda  vppi  garde  firir  nedan 
oc  selfor  j  diupadaal  a  holm  sel  fra  hlidar  haga.  Teigur  j  oxna- 
daal  ofan  fra  lurkasteine  millum  tueg(g)ia  gardstada.  er  oc  sagdur 
vij.  folallda  rekstur  j  vaskarogsl.  sagdi  rusti  vtan  ef  ath  mýklagardr 
ætti  allar  (slægiur)  j  hruthaga.  þetta  sama  bar  sira  semingur  af  saurbæ 

^)  Sbr.  LXXVÍ,  því  þar  er  annar  máldagi  Miklagarðs;  *  Autt  bil  í  skb. 


314  GRUND  í  EYJAFIRÐl.  1461. 

ath  fader  sinn  magnus  heí'di  leid^)  j  brutt  slægiur  wr^)  hruthaga 
þa  hann  bio  j  mýklagarde  oc  hefdi  eiuginn  ath  fvndit. 

þessar  jtolur  sagde  ornolfur  þordarson  at  mýklagardur  ætti 
j  oxnafellz  jord  tuo  xij  fedminga  med  torfskurd  arlega. 

XLIX. 

Kirkia  öa.  grund  er  helgud  med  gudi  hinum  heilaga 
laurencio. 

hun  aa  land  allt  a  íinnastodum. 

fetta  j  skruda.  þrenn  CDessoklædi  ath  oUu.  ein  god  af 
þeim.  þrenn  rifen  oc  sliten.  sloppur.  iij  kapur.  einn  lecktara 
dukur.  ij  altarisklædi  oc  ij  bruner.  skrin  med  helgum  domum 
af  tre.  iiij  corporalia  med  hussum,  einn  kalekur.  fontz  vmbun- 
adur  oc  fontur  med  ij  brikur.  onnvr  yfer  haaltare.  onnur  framme 
firir.  krossar.  v.  merki  ij.  litid  silfurskrin  brotid  med  helgum 
domum.  ij  paxblod  jrsk.  CDariolikneski.  olafs  likneski  oc  laurencius 
likneski.  ij  koparstikur  oc  ij  hialmar  oc  ein  jarnstika.  stein- 
tialld  yfer  alltare.  tialld  gamallt  fram  j  kirkiu.  paskablad.  dukur 
yfer  laurencio.  annar  yfer  olafe.  sessa.  eldberi.  glodarker.  vj. 
kluckur  oc  ij  biollur  j  kor.  alltarissteinn.  kirkiukola.  ij  lecktarar. 
einn  stoU. 

petta  j  bokum.  aspiciensbok  sýngiande  oc  sæmileg  de 
tempore  de  sanctis.  bok  med  ýmnum.  onnur  vel  sýngiande. 
lesbok  fra  aduentu  oc  til  paska.  onnur  fra  paskum  oc  til 
aduentu.  messubok  lesandi  fra  aduentu  oc  til  huita 
sunno.  onnur  til  aduentu  lagasongvabok.  commune  sýngianda 
oc  de  sanctis  aa  sumarit  aa  einne  bok.  grallare  oc  ij  psalltarar. 
paskakuer.  ymnarius.  seqvenciobok.  paskabok  syngiandi.  ij 
capitularij.  textabok  ok  ein  commons  messo  bok  syngiande  ok 
nockrar  skrar  ath  auk. 

þar  skulu  vera  beimilisprestar  ij  oc  jafnan  diakn.  tekzst 
heima  j  leigu  vj  merkur.  enn  vtan  gardz  half.  v*»  mork.  ef 
modrufell  liggur  til. 

liosstollur  oc  heytoUur  af  vij  bæium. 

gcclesia  non  dedicata. 

Tiund  aa  þui  aare  kirkiu  hlute  hundrat  oc  vj  aurar  betur. 
Reiknadizst  j  porciones  ecclesie  vppaa  v  aar.  medan  sumarlide 
bonde  hiellt.  vjc  oc  x  aurar  betur.  Anno  Domini  C0°  cd^  Ixx''  uiij^. 

1)  =  lied;  ')  Sýnist  svo;  allar  afskrr.  lesa:  vm(!). 


I 


1461.  HRAFNAGIL.  315 

Jtem  vard  biskup  olaf  vnder  eins  oc  sumarlide  bonde  vm 
kirkiureikning  £a  grund  atti  fallit  hefdi  vppaa  xv  aar  oc  xx 
medan  eirekur  bonde  loptzson  bio  iij  hundrut  huortt  mi.  var 
þat  saman  reiknad  tiutige  hundrvt  oc.  v.  hundrut  betur  ef  hann 
bio  suo  leinge.  oreiknad  vppaa  xxx  car  oc  vij  betur  er  biorn 
þorleifsson  oc  hans  fader  atte  ath  suara.  Jtem  aatte  kirkian  xx 
hundrvt  j  lausagoze  gamallt. 

Anno  domini  CDd°  tiund  kirkiuhluti  a  þui  ari  xviij  aurar 
suo  vppaa  v.  ar  framan  til. 


Kirkia  hins  helga  peturs  áá  hrafnagili  a  halft  heimaland. 
hranastade.  botn.  allt  nýlende.  gil.  kefsáá.  halfuan  bleiksmýrar- 
daal  fram  fra  skardzáá.  torfskurd  j  sigtuna  land.  firir  austan 
eýiafardaráá  tueir  eingiteigar.  heiter  annar.  geingia.  en  annar 
karateigur. 

fetta  jnnan  kirkiu.  messuklæde  þren  oc  brestur  til  stolu 
oc  handlin.  kalekur  oc  vegur  vel  .x.  aura.  ein  kantarakapa.  ij. 
hauklar  lauser.  er  annar  allr  j  sundr.  ij  slop(p)ar.  v.  altarisklædi. 
iij  altarisdukar  uonder  med  brunum.  ein(n)  lektaradukur  bla- 
merktur.  iitil  skrin  tauo^)  med  silfur  oc  er  j  burtu  af  badum 
endunum  a  huoru  skrininu  oc  nedan  j  gringum^)  af  badum. 
eit(t)  skrin  med  kopar.  texte  med  forgýltan  kopar.  v.  altaris- 
steinar.  oc  ecki  silfr  áá.  baxturjarn  oc  fonsbunadur  vondr.  paska- 
staung.  grafuartre  ij.  vpphallzstikur  sacrarium  handklædi 
aungu  nytt.  ij.  koparstikur.  ein  jarnstika  stor  oc  er  brotiii.  vj. 
jarnstikur  firir  likneskium.  kertaforme.  oc  framestaudu  forme. 
sezstoll  broten.  iiij.  kluckur  j  stoppli.  iij.  j  kor.  kross  sæmi- 
ligur  yfer  altari.  gudzspiallakross.  kross  yfer  kordyrum.  font- 
kross  med  kopar.  mariulikneski  med  hurdum.  peturs  likneski. 
nicholas  likneski  oc  thomas.  gudmundar.  jeronimus.  katrinar 
likneski  oc  margretar.  sancte  katrinar  blad  oc  crvcifixum  blad. 
lik(a)kross  brottin. 

fetta  j  bokum.  ij.  saungbækur  per  anni  circulum.  ij.  les- 
bækur  de  tempore  per  anni  circulum.  oc  en  lesbok  vm  sum- 
arit.  de  tempore  bok  tekur  til  ath  aduentu  oc  fram  til  pascha. 
de  tempore  bok  ath  lesi  oc  saung  fra  de  trinitate  oc  til  ad- 
uentu.    de    tempore   bok    fra   paschum    oc   til  jola  faustu  med 

')  Svo. 


316  HRAFNAQIL.  1461. 

gudzspiollum.  pistlum  oc  oracium.  laghasaungabok.  collectarius. 
capitularius.  misale  a  sumar.  misale  fra  aduentu  til  pascha. 
grallare.  ymnarius.  psalltari  oc  margar  smabækur  adrar  oc 
katrinar  saga.  Ripti  sira  jon  aptur  oc  afenti  ath  auki  fyrskrif- 
adra  boka  saungbok  de  sanctis  fra  jonsmesso  baptiste  til  paska. 
misale  de  dominica  fra  de  trinitate  til  aduentu  med  sequen- 
cium  de  tempore  et  de  sanctis.  deilegur^)  psaltare  oc  process- 
ionale.  songbok.(?)  xj.  [oc  xij  bekur^).  nockrar  skrædur  at  auck. 

ijj  messoklæde  at  ollu.  ein  kalekur  med  patinu.  v.  merkur 
vax.  sloppur  oc  korkapa.  v.  alltarisklædi. 

fetta  [j]  lausa  goze.  vj.  kyr.  vj.  asaudar  kugilldi.  ij.  naut 
tuæuetur.  ij.  sængur  vondar  firir  kugilldi.  kerald  oc  þar  til  .x. 
aurar.  firir  tuo  kerolld.  ij.  hestar  gamler  oc  þar  til  .xx.  alner 
firir  hundrat.  hundrat  j  vadmalum.  xij.  aurar  annars  hundra(d)s 
j  virdingargöze.  var  þar  j  lukt.  ij.  kistur.  pundari.  metaskaler 
med.  iiij.  metum.  vazkall  brotin  oc  ketilhrof.  brestur  kirkiuna 
vit  sira  jou  petursson  .ix.  kugilldi  oc  þar  til.  xv  hundrut  j 
stadarspioll  oc  kirkiu  porcio  oc  mortalia  allt  þat  sem  falht 
hefer  medan  hann  hielit  stadin.  jtem  var  kirkian  gior  firir 
halfan  fiorda  tug  hundrat(a).  en  husin  firir  xiij.  hundrut. 

þar  er  tueggia  presta  skylld  oc  tueggia  diakna.  tekzt 
heima  j  leigu.  iiij.  merkur.  enn  utan  gardz.  xij.  merkr. 

heytoUur  oc  liostollur  af.  xvij.  bæium. 

tiund  kirkiuhluti  a  þui  ari  fímtan  aurar. 

Reiknadizst  j  porcionem  vm.  v.  ar  er  sira  jon  broddason 
bio  þar.  iij.  hundrvt.  oc.  xv  aurar  betur.  jtem  j  mortallia.  vj. 
hundrut. 

Anno  domini  C0°  cd°  Ixx^  primo.  Reiknadizst  j  porcionem 
ecclesie  vppca.  x.  car.  halft  attanda  hundrat  medan  sira  jon 
bio.  er  sira  jon  kuittur  um  sio  hundrvt  af  fyrskrifudum 
reikninghskap  firir  kirkiubot  oc  messoklædi  ath  ollu  utan  hokul. 
jtem  gafzst  ein  kyr  j  mortalia. 

Anno  domini  CD°  cd^  Ixx°  quinto. 

ClDanadaghin  næsta  epter  vppstigningardagh^).  var  kirkian 
a  hrafnagile  virt  firir  xxx.  ca.  oc  viij.  c^*.  betur.  gnn  stadurenn 
heima   med   þeirre   bott  sem  sira  jon  broddason  hafde  aa  hann 


')  [AM.;  sæmiligur  1639;  ')  adrar  1639  &  1645;   ^)  þ.  e.  8.  Maí. 


1461.  '       HEAFNAGIL.   —  LÖGMANNSHLÍÐ.  317 

lagt  var  gior  lika  sem  þa  er  sira  jon  tok  med  stadnum.  firir 
xiij.  C'*.  ^Jin  uppbygging  aa.  v.  stadarens  jordvm  er  sira  jon 
hafde  tekit.  iiij.  huslausar  oc  j  eyde.  gnn  enu  fimtv  med.  ij. 
husum  uondum.  oc  þar  til  hafdi  hann  latit  giora.  vj.  utthýsi 
med  nýium  birkiuidi  oc  þessi  oll  fýrskrifud  bot  aa  greindum 
jordum  oc  husum  uar  gior  firir  xij.  c.  lukti  sira  jon  þessa 
bot  j  mortalia  oc  anan  kirkiunnar  reikning  epter  þui  sem 
reiknadizst  vup  aa  rettan  reikningskap.  þar  til  lukti  sira  jon 
kirkiunne  m  hrafnagile  ij.  c.  j  uide  j  porcio. 

Anno  domini  CD"  cd^  Ixx^  viij^.  Tiund  kirkiuhluti  ca  þui 
aare  hundrat.  Reiknadist  j  porcio  ecclesie  medan  sira  stigur  bio 
vppca  iiij.  car.  iij.  hundrvt  oc  vij  aurar  betur.  var  þa  afreiknad. 
X.  aurar  j  subsidium  pallij.  oc.  iij.  aurar  firir  teigh  medan  [hann 
huar(f)  vndan^)  vppca.  ij.  aar. 

Anno  domini  00°  cd^  Ixxx^.  Reiknadizt  j  tiund  a  þui  aari. 
ij.  merkur  oc  vel  halfur  eyrer  betur  a  fyrsta  ari  er  sira  magnus 
asgrimsson  tok  vid  hrafnagil(i). 

Til  minnis. 

Gaf  brýniolfur  magnusson  j  sitt  testamentum  jordena 
kadalstade  hrafnagils  kirkiu  med  rekum  oc  ollum  þeim  gogn- 
um  oc  gædum  sem  greindri  jordu  fylger  oc  fylgt  hefer  ath 
fornu  oc  nyiv  hver  er  lig(g)ur  j  þonglabacka  kirkiusokn.  jtem 
petursskogur  j  laufasbardi  er  nollr  var  firir  gefinn. 

LI. 

Fell  so  mikit  j  porciones  kirkiunnar  j  logmannzhlid  vppoa 
þau  þriu  aar  medan  sumarlide  eireksson  bio.  ix.  merkur  þa 
hann  sialfur  giorde  reikningenn.  var  þa  oreiknad  uppm  Ixx 
car  oc  iiij  betur  medan  eirikur  loptzson  hiellt  oc  fader  hans. 
ath  auk  xvj  hundrvt  oc.  xx.  j  lausagoze  er  kirkian  atte  adr 
epter  þui  sem  stendr  j  maldaganum  þeim  sem  sira  steinmodur 
tok.  var  þetta  giort  anno  domini  CD"  cd^  Ixx^  tercio.  var  allz 
reiknad  j  porcionem  ecclesie  nýtt  oc  gamallt  [tuttugu  hund- 
rada  oc  xv-)  hundrut  betur  er  fyrnefndur  sumarlide  giorde  firir 
sigh  fodur  sinn  oc  fodurfodur  vppa.  iiij  car  oc  Ixx*'?®  anno 
domini  CD^  cd^  Ixx^  viij^. 

^)  [hann  la  vnndann  afskr,  1639;  ')  [óvíst. 


318  GLÆSIBÆR.  1461. 

Lll. 

Kirkian  j  glæsebæ  er  helgut  nicholao. 

hon  aa  allt  heimaland. 

í>essar  jtaullur.  jn  primis  skog  j  fnioskadal  [ut  fra  hof- 
stodum^).  manadarregstr  ollu  bufie  j  bæde  mal  fram  j  fremre 
kleifum.  dals^)  landz'*  heide.  afriet(t)  hrossum  oc  ollu  geildfie 
under  brottubre(c)ku  a  haurghardal.  tolífedmingr  torfs  arlega  j 
dagurdareyrarjord.  halfs  manadarteig  j  molldh(a)ugnajord.  arlega 
j  mote  þaragognvm  j  basvm. 

fetta  jnnan  kirkiv.  iij.  krossar.  CDariulikneske  sæmeligt  med 
hurdum.  annat^)  litet  oc  lest.  nicholas  likneske  oc  jons  likneske 
hollabiskups.  litet  skrin  med  ton.  eit(t)  paxspiald  oc  paxblad. 
brik  gomul  ýfer  alltare.  jarnstikur.  ij.  fyrir  likeskium.  sackra- 
rivm  munlaug.  glodarker.  alltarissteinar.  iij.  stolar.  ij.  CDesso- 
klædi  fern  oc  ein  haukullaus.  ein(n)  slop(p)ur.  kantarakapa  vond.  ij 
kalekar.  tuenr  alltarisbuningur  ij.  kluckur  oc  þriar  brotnar.  ij. 
biol(I)ur  oc  metuskaler.^) 

J>etta  j  bokum.  de  sanctis  bækr  ij.  taka  til  at  jonsODesso 
baptiste  oc  til  aduentu  oc  þar  til  iesbok.  de  tempore  brefer  a 
sumarit  fra  trinitatis  deigi  oc  til  aduentu.  jolabok  samsett. 
comon  samsett.  aspiciensbok  til  paska.  salltare.  sequenciubok. 
ymnarius.  capitularius.  de  sanctis  bok  a  uetren  med  sma 
holld.  CDessobok  de  tempore  fra  paskum  oc  til  aduentu.  missale 
de  sanctis  fra  jonsCDesso  baptiste  oc  til  CDariuCDessu  seinne. 
pislabok  oc  gudspial(l)a  per  anni  circulum.  brestur  j  hana  fastan 
oc  enn  nockurar  skrar  adrar.  nicholas  saga.  kirial.  jstoria  sancti 
nicholai. 

steintialld  ýfer  kor.  refel  vm  framkirkiv. 

þar  er  prestzskýlld.  tekr  heima.  iiij.  merkr  j  leigu.  enn 
vtan  gardz  hundrat. 

liostollur  oc  heytollur  af.  x.  bæivm. 

þetta  j  fridvm  penningvm.  vij  malnýtu  kugiUde.  iiij.  gelld- 
fiar  kugillde.  hundrat  j  hrossum.  half  fimta  hundrat  j  virdinga 
godze. 

gcclesia  dedicata  jn  die  sanctorum  jn  selio. 

Tiund  tali  anno  mork. 

Reiknadiz    j    porcionem    a    medan    sira   þorgrimr   jonsson 

')  [fyrir  utan  hofstadi,  afskr.  1639  &  1645;  ")  afskr.1639  &  1645; 
óljóst  í  skb.;  3)  land,  afskr.  1639  &  1645;  *)  annan,  skb.;  »)  svo. 


1461.  GLÆSIBÆR.   —  SKÚTUSTAÐIR.  319 

hiellt  stadinn  j  glæsebæ  vm  t(u)au  ar  oc.  xx.  atta  hundrut. 
þriu  bundrut  j  mortalia.  Jtem  j  gamallt  porcio.  viij  voder. 
reiknadiz  porcio  oc  mortalia  fornt  oc  nýt(t),  xiiij,  hundrut. 

lagde  sira  þorgrimr  til  kirkiunnar  metaskaler  oc  slop(p)  sem 
adur  star  skrifat.  alltarisduka.  ij.  hofudlin.  stolv  oc  paxspialld 
vtlentz.  ein  bialla  oc  grallare.  oc  lofade  sira  þorgrimr  at  lata 
skrifa  þat  sem  a  hann  uantade  oc  kirkiubot.  íiell  hier  nidr  j  fiogr 
hundrut  j  fyrgreinda  porcio.  er  sira  þorgrimur  skýlldugr  nu 
kirkiune  j  porcio  oc  mortalia  fornt  oc  nyt(t).  x.  hundriít. .  anno 
domini  m°.  cd^.  Ix^.  primo. 

Tiund  kirkiuhluti  ca  þui  ære.  vj  aurar.  Reiknadizst  j  por- 
cione  uppaa  x  aar  medan  sira  þorgrimur  bio  halft  fiorda  hund- 
rat.  lukti  sira  þorgrimur  aspiciensbok  syngiande  til  paska  oc 
processionaal  med  (Dessodaghaqueri  firir.  ij.  hundrut.  Jtem  j 
mortalia  atta  kýr.  er  j  fyrskrifudum  peningum.  x  malnytu 
kugillde  allzt, 

Anno  domini  00*^  cd^  Ixxx^  j^.  [Tok  sira  gudmundr  med^) 
suo  miklum  peningum  epter  sira  þorgrim  [andadann  med^) 
glæsibe  atta  kýr.  vj.  asaudar  kugiiidi.  viij  gelldfiar  kugilldi. 
tuau  hundrutt  j  kauplum.  xj.  hundruth  j  virdinga  gozi  oc  maurk 
betur. 

Anno  domini  CO^  cd^.  Ixxx^.  fell  j  porcionem  af  gl^sib^ 
halfur  atte  eyrer.  a  fýrsta  are  er  sira  gudmundur  tok  med. 

Anno  domini  m^  (cd^)  Ixxx  septimo  fiell  j  porcionem. 

LIIl. 

Kirkian  a  skutustodum  er  helgut  med  gudi  hinum  heilaga 
olafi. 

hon  a  þetta  jnnan  kirkiv.  krossar  ij.  CDariv  likneske.  olafs 
likneske.  CDarivlikneske  CDagdalena^).  CDagnus  likneske.  ein 
messuklæde.  corpural.  kalekr  med  patinv.  ij.  alltarisklæde.  j. 
uigsludukur  oc.  j.  brun.  fontr  med  vondvm  buninge.  j.  merke. 
elldbere.  glodarker.  klukur.  iij.  oc  ein  lest  af  þeim.  tialida- 
lepar  iller.  jarnstikur.  iij.  paxblad.  j.  kapa. 

fetta  j  bokum.  grallarar.    ij.  sequenciubækr.    ij.    salltara- 


^)  [luckti  hustru  gudfrijdur  vp,  afskr.   1639  &  1645;     ')  [stadnum 
1639;    »)  Svo. 


320  SKÚTUSTAÐIR.  —   LUNDARBREKKA.  1461. 

skrar  margar.  dominicubok  tekr  til  at  paskvm  til  aduentu  de 
tempore.  CDessobok  um.  xij  manade  med  pistlum  oc  gudspiol(l)- 
um.  oracionem  oc  missale  oc  er  eigi  full.  ueturbok  tekur  til 
aduentu  oc  til  paska  de  sanctis  et  de  tempore  oc  er  eigi  aull. 
ymnarius.  capitularius  oc  anar  verre.  vetrarbok  at  aduentu 
fram  yfer  jol.  lesbok  de  tempore  fra  huitasun(n)v  oc  til  aduentu. 
saungbok  de  tempore  fra  ix  vikna  faustu  oc  til  paska.  olafs 
saga  oc  miog  margar  skrar  adrar. 

J>aT  er  prestz  skylld  oc  tektz  heima  j  leigu.  iiij.  merkr. 
enn  vttan  gardz  c.  oc  xij  aurar. 

heytollr.  liostollr.  osttollr  oc  skædatollr  af.  xj  bæium. 
enn  af  arnarvatni  osttollr  oc  skædatollr  at  eins. 

Tiund  kirkiuhlute  a  þui  are  fim  aurar. 

Reiknadiz  peningar  skutvstada  kirkiv  j  fornt  oc  nýt(t)  porcio. 
xviij.  hundrut  oc.  xl.  þa  er  einar  bonde  hielt  anno  domini. 
(D«.  cd^.  1x0.  pj.imo. 

LIV. 

Kirkian  at  lundarbreku  er  helgut  med  gude  nicholao  oc 
ollum  helgum. 

hun  01  XXX  hundrada  j  heimalande. 

fetta  jnnan  kirkiv.  ij  krossar.  nicholaus  likneski.  olafs 
likneski.  mariu  likneski.  CDartinus  likneski  med  alabastrum. 
jons  likneski  holabiskups.  ij  paxblod.  altarisklædi  vont.  glit- 
adur  dukur  yfer  nicholao  oc  olafi.  ij  jarnstikur  godar  fram  j 
kirkiu  oc  ein  litil  ái  altare.  ij  merki  oc  ij  kluckur. 

Anno  domini  CD^  cd^  lxx°  viij.  Tiund  kirkivhlute  aa  þui 
aare  xj  aurar.  Reiknadist  j  porciones  ecclesie  sidan  sira  stein- 
modur  tok  reikningen  vppaa  vij  aar  oc  vij  tige  fimtige  hundrvt 
oc  halft.  viij.  hundrut  betur  oc  v  aurar.  er  biskup  olafur  var 
ca  lundarbrecku.  þetta  var  adur  j  lausagoze.  siav  kugilide.  xv 
hundrut  j  flytianda  eýre  oc  tiv  aura  kapall. 

Anno  domini  (D^  cd^  Ixx^  primo.  Tiund  kirkiu  hlute  aa 
þui  aare  af  fasta  eign.  xj.  aurar.  oreiknad  lausa  gooz  uppaa.  x 
aar  medan  jon  bonde  sigmundsson  hiellt.  oc  suo  allur  annar 
reikninghskapur  vppai  siotige  aar  oc  tuo  betur  oreiknad. 


Svo. 


1461.  LJÓSAVATN.  321 

Jtem  lagde  gudny  magnusdotter  til  kirkiunnar  mariu 
Hkneski.  nicholas  likneski.  glitadan  duk  yfer.  merki  tuo.  meta- 
skaler  med  metum  oUum.  kista  læst. 

J>etta  j  bokum.  psalltara.  grallara  ofullan.  adventubok 
syngiande  de  tempore  et  de  sanctis.  onnvr  fra  niv  vikna  fostu 
de  tempore  syngiande.  þridia  paskabok  syngiande  vtan  lectiones. 
commune  suffragium  per  totum.  var  þetta  giort  fyrer  halft 
fimta  hundrat. 

Anno  domini  m^  cd  Ixx  septimo  tiund  a  þui  are.  xj.  aurar. 
fiell  suo  mikit  j  porcionem  uppaa  niu  aar  medan  einar  sigmunds- 
son  hiellt  Ivndarbrecku  fimm  hundrvd. 

LV. 

[Eyiardalsá]. 
Kirkian  a  eyiardalsa.^) 

LVI. 

Kirkian  j  liosauatne  er  helgut  med  gude  hinum  heilaga 
nicholao. 

hon  a.  XXX.  hundrada.  enn  holastadur  aa  allt  liosavatn 
jtolulaust. 

þetta  jnnan  kirkiu.  ij.  krossar.  nicholas  likneske.  j.  duckur 
aa  alltare.  j.  klucka  kolflaus  oc  aunnur  bial(l)a. 

J>etta  j  bokum.  ein  aduentubok  fram  til  paska  at  saung 
oc  ij.  salltaraskrar. 

Tiund  kirkiuhlute  a  þui  are  half  mork.  reiknadizt  j  porcio 
vm.  viij.  ar  medan  sira  þorleifur  magnusson  hielt  staden.  xij. 
aurar  annars  hundrads. 

þar  er  prestz  skylld  oc  diakns.  tekur  prestur  j  leigu  iiij 
merkur  oc  uttan  gardz  iiij  merkur. 

heytollur  oc  liostollur  af.  viij.  bæium. 

ecclesia  non  dedicata. 

LVIP). 
Kirkian  j  huamme  j    laxærdal  er   helgud    hinum    heilaga 
olafe  kongi. 

^)  Af  þessum  máldaga  hefir  aldrei  verið  skrifað  meira  í  bókina; 
»)  Afskr.  í  British  Mus.  Add.  11,242.  4to,  skr.  c.  1543. 

Dipl.  Isl.    V.  B.  21 


322  LJÓSAVATN.  1461. 

hvn  a  halft  land  [med  ollum  rekum  þeim^)  sem  þui  landi 
hefer  fylgt  at  fornu  oc  nyio  fra  stapa  uid  landzenda  aa  motz 
vid  reykia*)  reka.  m  greind  kirkia  i  greindu  takmarke  allan 
reka  vidar  oc  hvala  oc  annarra  fiorugagna  oc  selver  halft  j 
stapanum.  jtem  j  þorbiargarstadar^)  reka  þridiung  allz  reka  vidar 
oc  annarra  fiorugagna.  jtem  j  backareka  helming  j  ollvm  reka 
vidar  oc  hvala  oc  annarra  fiorugiæda.  jtem  fiordung  i  hvalreka 
fra  gaukstada  aa  oc  inn  til  saudaar  er  fellvr  miUum  skefels- 
stada  oc  backa.  holastadvr  aa  halfa  hvalreka  vid  hvamskirkiu 
i  lagsardal  suo  vida  sem  hun  aa  i.  Jtem  aa  hvamms  kirkia  vætt 
af  hveriura  hval  tuitugum  oc  leingra.  hvennen  sem  ca  land 
kemur.  nema  vppskorenn  se  aa  skipvm  flvttur  fra  gaukstada  aa 
vestvr  til  deilldarhamars.  jtem  i  þorbiargarstada  iord  vestvr  aa 
fiall.  ij.  attfedminga  i  torfskurd  oc  hrisrif  yfer  um  ca.  jtem  a 
sellande  manadar  beit  a  sumared.  oc  selstavdv.  jtem  alla  atla- 
stade.  jtem  fiskatoUvr  firir  austan  vm  allan  skaga  vestvr  til 
mannavikur.  fiordvngvr  fiska  af  ^huerium  manni  sem  rær  til 
midsumars^). 

þetta  i  kvikfie.  v.  kyr.  oc.  ij.  aasaudar  kvgillde.  hestvr 
oc  hross. 

þar  skal  prestvr  vera.  tekvr  hann  heima  i  leigu.  iiij. 
merkur.  vtan  gardz.  iij.  merkvr  oc  xij.  alnar. 

Anno  domini  m**  cd®  Ixxx*^  nono.  þa  sira  bessi  suarsson 
slepti  fyrnepnt  huam.  oc  sira  jon  brandsson  tok  uid.  uoru  suo 
miklir  penninga(r)  honum  i  hond  fengner.  iij.  kyr.  j.  hross.  Íiij. 
asaudar  kugillde.  þreuett  naut  oc  vetvrgamallt.  ix.  sauder 
vetvrgamlir.  ij.  hrutar  tuæuætrir.  sex  hundrut  i  vadmalum  ok. 
iiij  alner  betvr.  tuo  hundrut  i  busgagne.  ok  at  auk  tuær  kistur 
vondar.  tuo  kerolld  i  iordu  vond.  pottur  vondur  litiU.  fiordungs 
ketiU  vondur. 

voru  suo  margar  bækur.  þa  sira  besse  slepti.  en  sirajon  tok 
vid.  jolabok  oc  tekur  fram  yfer  joi.  responsoria.  gudspiallabok 
tekur  til  (ath)  aduentu  de  tempore  oc  fram  til  pasca.  responsoria- 
bok  de  sanctis  tekur  til  at  jonsmesso  baptiste  til  aduentu. 
saltare.  pascabok  brestur  i  lesit.  grallare.  gudspiallabok  de 
sanctis     kringum     arit.     gudspiallabok     de    sanctis    tekur    til 

^)  [oc  annan  reka  þann  11,242;  ')  reyke(!)  11,242;  ^)  stada 
11,242;  *)  hér  hættir  11,242. 


1461.  MIKLIBÆR.  323 

fra  marci  euangeliste  til  aduentu.  commun  syngianda.  de  tem- 
pore  bok  tekur  til  pascadagin  til  aduentu.  de  tempore  bok  re- 
sponsoria  vm  sumarit  til  aduentu.  kiriall  med  venite.  mariumessna 
boc.  commun  med  messum.  lesboc  tekvr  vm  jol  de  tempore 
missale  til  aduentu.  lesboc  de  tempore  vm  sumarit  til  jmbru- 
viku.  capitularius  vondur.  brestur  i  kuer.  lesboc  de  tempore 
vond  a  vetrin.  responsorium  ecki  epter  ordu.  olafs  saga.  siau 
skrædur  til  einkis. 

CDessuklædi  vond.  tueir  hoklar.  tuo  altarisklædi  oc  annat 
vont.  tuær  bruner.  onnur  slitin.  ein  corporall.  þrir  altarissteinar 
oc  eirn  fastur.  kalekur  lestur.  koparstika.  þriar  iarnstikur.  tuær 
kluckur  storar.  tuær  litlar.  half  setta  mork  vax.  vondur  fons 
vmbuningur.  likakult  j.  tueir  krossar.  mariulikneske.  olafs 
likneski.  katrinarlikneski.  merki.  tuo  glodarker  annat  vont. 
tueir  lecktarar. 

LVIII. 

Kirkian  aa  myklabæ. 

Anno  domini  m^  cd^  Ix^  quarto  var  þetta  kirkiunnar  eign 
aEi  myklabæ  i  blonduhlid  er  hauskulldr  prestur  hakonarson 
tok  med. 

j  fyrsto  er  þar  olafs  kirkia.  aa  hun  allt  heimaland.  er  þor- 
I  vardr  prestr  grimsson  gaf  med  þessum  vmmerkium.  ath  land- 
I'  fall  rædr  firir  sunnan.  oc  geingr  hagagardr  ofuan  or  tialli  firir 
I     vtan  viduuallagard  oc  rettsyni  yfer  j  raudaskridu  sudr  fra  arnn- 

I  arberge.  stendr  stein  aa  melnum  vppi  firir  ofuan  skriduna.  suo 
^    vth  til  þuergarda  oc  vpp  ath  acraslyum.  rædr  þa  akbraut  vtan 

II  til  modz  vid  mosagrund.  eiga  hier  j  vpphaug(g)uit  gras  med 
1  teigum  sinum  ackrar  oc  vidiuellir.  fiskueide  i  jokulsca  a  mykla- 
*"    bæiar  kirkia  alla  med  krossi   j    holme    þa    sem    er    edr    verda 

kann  oc  til  modz  vidr  reyki.  hris  oi  oxnadalsheide  fra  fiallz- 
enda  firir  ofuan  reidgotur  oc  fram  til  griothryg(g)8  til  modz  vid 
viduuollu.  krossland  halft  firir  framan  valagilsai  oc  til  selia- 
dalscar.  nautarekstur  j  milli  krakuoir  oc  kallbagscar.  milli 
reidzlugils  oc  griotcar.  hualrika  cn  skaga  milli  haurkucar  oc 
fornu  uarar.  ij.  hluti  or  þridiungi.  enn  uestur  þadan  til  deilld- 
arhamars  halfu  minna.  gnn  suo  skal  hual  deila  ath  landzhluta 
•skal  skipta  j  þridiunga.  tekr  ein(n)  þridiung  holastadur.  annan 

21* 


324  MIKLIBÆR.  1461. 

þridiung  flatatunga  oc  holastadur.  hinn  þridia  þridiung  skal 
skipta  j  þria  stadi.  skal.  ij.  hluti  þess  þridiungs  taka  myklabæiar- 
menn.  en  hinn  þridia  þeir  sem  eiga.  ^nn  vestur  fra  fornu  uor 
oc  til  deilldarhamars.  þa  eiga  þesser  menn  halfu  minna. 

þetta  j  vidrekum  nordur  fra  læk  þeim  er  fellur  ofuan  fra 
bænum  kellduvik  j  sio.  oc  til  þess  jardarkross  er  sudur  er  fra 
bænum  þangskala.  stendur  þar  oc  stein  mikil  j  fíorunne  iafn- 
gegntt  jardarkrossinum. 

Hier  liggur  vnder  ackrakirkia  med  tiundum  oc  liostoUum. 
vtan  bonda  oc  huspreyiu  oc  born  þeirra.  tekur  prestr  þar  fiorar 
merkr.  sungit  huern  dagh  helgan.  bænhuss  fimm.  j  solheimum. 
j  midskytiu.  j  doal.  oc  vallholtum  tueimur  med  forne  skylld. 
half  mork  af  hueriu.  fylgd  med  veturmessura.  en  eigi  med 
sumarsaung. 

tiund.  liostollur  oc  heytollur  af  atta  bæium. 

þar  er  prestz  skylld  oc  diakns. 

tiund  m  þui  are.  kirkiuhluti.  xj.  aurar.  reiknadizt  j  por- 
cionem  ca  niv  arum  er  sira  sigmundr  hiellt.  [iij  hundrut^). 

Jtem  j  gamalt  porcio.  xx.  voder. 

fetta  j  kvikfie.  x.  kyr.  oc  xv.  asaudar  (kugillde)  oc  xix 
geldfiar  kugilde.  eitt  hros(s).  iiij  casaudar  kvgilde. 

Reiknadizst  j  porcionem  ecciesie  nytt  oc  gamallt  medan 
sira  sigmundur  bio.  xvj.  hundrvt  oc.  vj.  aurar  betur.  lagdi 
hann  kirkiunne  messuklædi  ath  aullu.  ij.  steintioUd.  ij.  merki 
oc  antoni  likneski.  firir.  iij.  hundrvt  oc.  vj.  aura.  stendur  epter. 
xiij.  hundrut.  gaf  sira  sigmundr  vorri  fru  einn  koparhialm. 
Anno  domini  m^  cd°  Ixx^  ij^ 

þetta  jnnan  kirkiu.  mariulikneski.  olafs  likneski.  krosfs) 
med  vnderstaudum  yfer  altare.  ij.  merke.  einn  kalekur.  iij. 
hauklar.  tvenn  ODessoklædi.  aunnur  ny  enn  aunnur  forn.  ij. 
sloppar  oc  ein  kapa.  ij.  alltarisklædi.  ij.  klu(c)kur.  iij.  jarnstikur. 
ij.  lektarar.  ij.  alltarisdukar  buner.  oc  ad(r)er.  ij.  obuner. 

{>etta  j  bokum.  lesbok.  tekr  til  ad  adventu  oc  til  pascha 
de  tempore  et  de  sanctis.  grallare  tekr  til  ad  adventu  oc  um 
kring  ared  de  tempore  med  sequencium.  lesgrallare  med  ora- 
cium.  pistlum  oc  gu(d)sspiollum  de  tempore  oc  tekr  til  adjolum. 


')  [eins  1639. 


1461.  GOÐDALIR.  325 

framan  til  pascha.  oc  er  vondr.  oc  annar  lesgrallare  med  ora- 
cium.  pislum  oc  gudspiollum.  tekr  um.  xij.  manudv  de  sanctis 

et  de  tempore.    [fæstu    bok   de 

.  .*)  lesbok  tekr  til  ad  paschum.  og  til  adventu  de  sanctis  et 
de  tempore.  messubok  at  ollu  de  sanctis  vm  tolf  manudu  syngi- 
ande.  oc  er  med  sequencium.  einn  salltara  oc  sequenciubok  oc 
capitulariusbok. 

Anno  domini  m°  cd°  Ixxx^  ix^  fiell  i  porcio  cá  xiiij.  arum 
medan  sira  jon  broddason  hiellt  miclabæar  stadh.  sex  hundrud 
oc  half  mork  oc  hestur  j  mortalia.  jtem  jordina  alla  huarf  er 
liggur  j  uididals(tungu)  kirkiusokn.  er  sira  sigmundr  lu(k)ti  kirki- 
unni  firir  sina  penninga.  er  bergliot  dotter  solueigar  þorleifsdottur 
fieck  j  fiordungsgiof  epter  modur  sina.  eppter  þui  sem  brief 
giort  þar  um  uottar.  ath  miclabæiar  kirkia  eigi  jordina  firir 
gripp  oc  ran.  oc  solueig  oc  sira  sigmundur  haufdu  j  brott  fra 
miclabæar  kirkiu. 

jtem  eigur  kirkian  hrolfstadi  oc  backa  i  laxardal  er  liggur 
i  huams  kirkiu  sokn.  med  reckum. 

jtem  luckti  sira  jon  broddason  j  porcio  klu(c)ku  oc  slopp  oc. 
ij.  bruner.  corporal  oc  corporalshuss  oc  hompol  fyrer.  iij.  hund- 
rud  allt  saman. 

Anno  domini  m^  cd^  xc°  secundo  fiell  i  porcio  vppa  þriu 
ár  halft  annat  hundrat  oc  xviij.  alnar  betur.  þa  sira  andres  bio. 
tok  hann  med  stadnum.  iij.  kyr.  vj.  ær  oc.  j.  kalf.  oc  einn 
hest  i  mortalia  er  kristin  gaf.  oc  aklædi  eitt. 

LIX. 

Kirkian  j  guddolum  er  helgut  med  gudi  hinum  heilaga 
nicholao. 

hun  a  alt  heimaland  oc  land  ca  tunguhalsi. 

f  etta  jnnan  kirkiu.  messuklædi  þrenn  ath  ollu  oc  hokul 
ath  auk.  ij.  slopar,  ij.  kantarakapur.  dukar.  ij.  yfer 
likneskium.  dalmatika  vond.  v.  altarisklædi.  merki8lep(p)ar  tueir. 
eitt  brikarklædi.  iij.  krossar.  mariulikneski.  nicholas  likneski 
med  jarnstiku.  margretar  likneski  med  jarnstiku.  brik  oc  tabula. 
spiald.  skrin  cum  reliquiis.  huslker^)  haganda.   eit(t)  glodarker. 


')  afskr.  1639  les  hér  sem  einginn  skalli  væri;  ^)  huliker(!)  skb- 


o26  GOÐDALIR.  1461. 

el(d)bere.  biarnfeldr  slitin.  ij.  kistur.  ij.  kluckur.  ij.  koparstikur 
oc  ein  brotin.  kertaklofui.  ij.  stolar.  lektari.  baksturiarn  vond. 
kalekur  med  pateuu.  iij.  corporale.  iij.  altarissteinar. 

fetta  j  bokum.  orda  ofuU.  capitularius.  communs  brefuer 
syngianda.  paschabrefuer  lesanda,  iij.  salltarar  uonder.  ix  les- 
bækur  de  tempore  (et)  de  sanctis.  aspiciensbok  til  pascha  med 
de  sanctis  sæmilig.  sumarbok  syngiandi  de  tempore  (et)  de 
sanctis.  föstu(bok)  de  tempore  (et)  de  sanctis.  onnur  um  jol. 
sumarbok  fra  paschum  ofull.  sumarbækr  tuær  litlar.  adventu- 
bok.  de  sanctis  bok  et  de  tempore  vm  langafostu,  vetrarbok 
syngiandi  de  tempore.  lagasaunguabok  sæmilig.  orda.  skra.  ij. 
gradlarar  syngiandi.  iij.  sequenciubækr  ofullar  vtan  ein.  les  gradl- 
are.  bok  med  gudspioUum  oc  pislum.  oc  margar  bokarskrar 
smaar  oc  storar. 

þar  er  prestskylld  oc  diakns.  tekur  prestr  heima  j  leigu. 
iiij.  merkr,  enn  vtangardz  halfua  fimm(tu)  mork. 

heytollr  oc  liostollr  oc  tiund  af.  ix.  bæium. 

tiund  oc  kirkiuhluti  a  þui  ari  ellifu  aurar. 

reignadizst  j  porcio  vm.  xix.  ar.  þa  sira  steinolfur  hiellt 
stadin.  halft  tolfta  hundrat.  stendr  þetta  olukt. 

dedicacio  ecclesie.  iiij.  nottum  epter  seliamannamessu. 

jtem  nicholas  saga.  jolafostu  brefuer.  annat  um  jol. 

f>etta  i  lausagozi.  þa  sira  þorleifur  magnusson  tok  med. 
vij.  kyr.  vj.  asaudar  kugillde.  oc.  ij.  ær  betur.  ix.  gelldfiar 
kugilldi.  vij.  hundrut  j  koplum  oc  vj.  hundrut  jnnan  veggia. 

Reiknadizt  j  porcionem  ecclesie  medan  sira  þorleifur  bio 
vppaa  vij.  aar.  ix.  voder  oc.  ij.  alner  vadmals  betur.  anno  do- 
mini  m®  cd"  Ixx^  v^. 

Jtem  lagdizt  til  kirkiunnar  wr  asibæiar  þingum  medan 
kirkian  var  ecki  vpp  gior.  iiij.  merkur  vppaa.  iiij.  aar.  jtem  yjc. 
kirkione  i  ornamenta. 

Anno  domini  m°  cd^  Ixx^  nono.  tiund  a  þui  aari  mork. 
oc  reiknadizt  i  porcionem  ecclesie  upp  aa  vij.  aar.  medan  sira 
þorleifur  hiellt.  þriu  hundrut  oc  mork  betur.  ad  auk  fra  aabæ 
kirkiutiund  vpp  aa.  vij.  (aar)  half  tiorda  mork.  oc  ad  auk  þær 
tuær  merkur  sem  fyr  skrifadar  standa. 

jtem  lauk  sira  þolleifur  magnusson  kirkione  i  gudd(a)ul- 
um  nicolaus  likneski.  gradlare  fra  paskum  til  jolafostu.  bedi  de 


1461.  MÆLIFELL.  327 

sanctis  et  de  tempore.  langafostubok  vfuU.  de  sanctis  bok  vm 
sumarit  syngiandi.  aduentubok  syngiandi  fram  yfer  jol.  messu- 
klæde.  stokk  oc  kirkiubot.  var  ix<^.  alt  saman. 

(•fter  standa  ix'^.  anno  domini  m.  cd.  Ixxx.  sexto. 

Anno  domini  m'^  cd^  xc^.  secundo  reiknadizt  i  porcio  vpp 
a  iiij.  ar.  þa  sira  gunnar  bio.  cc.  oc  halfur.  vj.  eyrer. 


LX 

Kirkian  a  mælifelle  er  helgut  hinum  heilaga  nicholao. 

hun  a  allt  heimaland.  starrastadi  alla.  brunastadi  halfa. 
settung  i  vikum  j  landi  oc  reka.  fiordung  j  reka  a  kefla- 
backa. 

fetta  jn(n)an  kirkiu.  gradal  godr.  salltari.  gudzspiallabækur 
tuær  um  tolf  manadi.  oc  de  tempore  bækur.  ij.  fra  adventu  oc 
til  pascha.  de  sanctis  bok  med  gudspiollum  oc  pisslum.  capi- 
tularius  et  ymnarius  a  eine  bok.  sequenciubok.  dominicubok.  oc 
tekur  til  ad  trinitate  oc  fram  til  jolafaustu.  de  santis  (bok) 
um  xij.  manadi.  communsbok.  iiij  lesbækur.  lagasaunguabok.  oc 
bruttsaungvabok.  nicholassaga  med  latinu.  processiunall  illur. 

iij  messuklædi  ath  oliu  oc  ein  fanyt.  brestr  þar  til  stolu 
oc  handlin.  ij.  kanntarakapur.  er  onnur  ofær.  ein(n)  hokull  vondr. 
oc.  ij.  slop(p)ar.  oc.  ij.  kaiekar.  ij.  korporalar  med  hussum.  pro- 
piciatorium  med  kopar.  ketill  oc  munlaug.  huortueggia  vont. 
glodarker  oc  eldbere.  j.  bagstriarn.  ij.  koparstikr  oc  ein  jarn- 
stika.  fonzs  umbuningr.  dimbill.  kross  med  vnderstodum. 
mariuscript.  nicholas  likneski.  ij.  krossar  yfer  alltari.  ij.  pax- 
spiolld.  brik  oc  tabulum.  magnus  likneski.  taulur.  merki. 
kertaklofi.  iij.  iarnstikur  firer  likneskiura.  ij.  stolar.  lecktari. 
glerglug(g)ur  lestr.  j.  biarnskin(n).  ij.  kistr  oc  er  or  annare  botn- 
inn.  iij.  alltarisklædi  er  eit(t)  slitid,  vj.  dukar  oc  eru.  ij.  slitner 
oc  ein(n)  dukur  blamerktur.  sacrarium  handklædi.  ix.  aurar  vax 
oc  iij  kerte.  vogu  þau  xj.  aura.  iiij.  klukur  oc  ein  bialla.  vod 
oc.  vj.  alner  betur.  iij.  kertastikr  med  tre  oc  iarnpipur  i. 

þar  er  tueggia  presta  skylld.  tekur  heimaprestr  i  leigu 
heima.  iiij.  merkr.  af  bænhussum  fiorum.  ij.  merkúr.  en  þinga- 
prestr  af  lytingsstodum.  iiij.  merkr.  af  hafgrimsstodum.  ij. 
merkr.  af.  ij.  bænhussum  mork. 


328  MÆLIFELL.  1461. 

lysistollur  oc  heytollur  af.  vj.  bæium. 

tiund  kirkiuhluti  a  þui  ari  xv.  alner  vadmals  oc.  xx. 

ecclesia  non  dedicata. 

reignadizt  i  porcionem  ecclesie  vm  .v.  ar  þa  sira  sigurdr 
þorlaksson  hielt  stadinn.  iij.  hundrut  oc  xvij.  alner  vadmals. 
stendr  þetta  epter  olukt. 

þetta  i  kuikfie.  xij.  kyr.  viij.  asaudar  kugilldi  oc.  ij.  ær 
betur.  iij.  naut  tuæuetur.  gradungr  þreuetur  oc  kalfur  firir  xv. 
aura.  ij.  hundrazs  hestar.  oc  ij.  hross  firir  halft  annat 
hundrad. 

I>etta  innan  veggia.  xv.  trog.  vj.  vppgiordarkeroUd.  ij. 
fotr.  dryckiaraskr.  v.  skaler.  allt  vont.  var  þetta  giort  af.  iiij. 
prestum  oc.  ij.  leikmonnum  firir  vi.  aura. 

munlog  heil.  eirketiU  oc  liggur  aa  halfur  þridi  fiordungur. 
oc  gaat  aa  botninum.  pottur  litiU  oc.  er  aa.  ij.  gðt, 

fetta  i  sængum.  ij  dynur  med  dun.  oc  j.  med  vU.  iij.  hæg- 
indi  med  vll.  eit(t)  aklædi  enskt  fornt.  iij.  huiluvoder.  ij.  kistu 
þrum  loklaus  bædi.  ij.  keroUd  oc  liggia.  iij.  tunnur  a  huoru. 
oc.  ij.  kerolld  i  iordu.  eru  þau  rotiii  oc  onyt. 

Anno  domini  m^  cd^  ]xx^  ij°.  Reiknadizt  i  porcionem 
ecclesie  upp  aa  x.  aar  medan  sira  sygurdr  bio.  ath  auk  fyrskrif- 
ads  reiknings.  xvj.  voder  oc  ij.  alner  betur. 

Anno  domini  m°  cd^  Ixx^  nono.  tiund  m  þui  aare  tiu 
aurar.  reiknaditz  j  porcionem  ecclesie  upp  ía  eitt  asir  oc.  xx. 
allz  med  fyrra  reikningi  medan  sira  sigurdr  bio.  xij.  hundrut 
oc.  ij.  merkur  betur. 

Anno  domini  m^  cd^  Ixxx^  sexto.  reiknadizt  j  porcionem 
ecclesie  vppa.  xij.  ar  medan  sira  sigurdur  hiellt.  ix.  voder  vad- 
malls,  luckti  hann  hier  j  messuklædi  ad  auUu.  brun  oc  alltar- 
isduk.  j.  saltara  nyan.  þuær^)  saungbækur  de  sanctis  et  de 
tempore  vm  sumarit.  oc  lesbok  fra  johanuismesso  baptiste  oc 
til  nicolai.  med  forkirkiune  fyrri  xj.  hundrut. 

Anno  domini  m^  cd"  xc"  secundo.  luckti  sira  sigurdur 
kirkiune  i  decima(m)  partem.  x.  hundrut. 


1)  =  tvær. 


1461.  REYKIR.   —   VlÐlMtRl.  329 

LXI. 

Kirkia  ca  reykium  er  helgut  hinum  heilaga  michael. 

þetta  jn(n)an  kirkiu.  messoklædi  vond.  ij.  hoklar  lauser.  j. 
alltarisklædi.  ij.  dukar.  iij.  tiold  vond.  ij.  glodarker.  kalekur 
med  patena.  kertastikur.  iiij.  med  jarn.  kista  olæst.  ij  krossar. 
mariuscript.  michaelis  likneski  oc  dukur  yfer.  annar  yfer  krossi. 
eit(t)  paxspialld. 

|>etta  j  bokum.  gradall  sæmuligur^)  med  sequencium  oc 
kirial.  de  tempore  bok  (med)  oracium  pislum  oc  gudspiollum 
per  annum.  nockut  messo  brefueri  de  sanctis.  saungbok  de 
sanctis  fra  adventu  oc  til  pascha.  de  tempore  bok  fra  aduentu 
oc  fram  yfer  þrettanda.  ymnarius.  capitularius. 

iiij.  kluckur.  kola.  lecktari. 

J>ar  skal  vera  heimilisprestr.  tekur  hann  heima  j  leigu.  iiij, 
merkur.  i  dal.  iiij.  merkr. 

lysistollr  oc  heytollr  af.  ix.  bæium. 

dedicacio  ecclesie  in  festo  morici. 

tiund  kirkiuhluti  a  þui  oire.  hundrat  oc  suo  mikit  a  hueri(a) 
xij.  manadi  vm.  xiij.  ar  þa  besse  bondi  hiellt. 

jtem.  iiij.  hundrut  er  sæunn  hussfreyia  gaf  kirkiune  i  testa- 
mentum. 

jtem  sextigi  hundrata  oc.  iiij.  hundrut  i  gamla  instædu 
kirkiunar  er  bessi  bondi  sag(d)izt  vpp  hafa  dregit  af  styr 
diakna  snorrasyni. 

LXII. 

Kirkian  a  vidimyre  er  helgud  med  gudi  hinum  helga  petro 
postola. 

þetta  innan  kirkiu.  ij.  COessoklædi  vond.  oc  vantar  hauf- 
udlin  fra  audrum.  j.  kapa  vond.  brun  med  vixluduk  oc  saur- 
duk.  ij.  dukar  yfer  likneskium.  j.  glodarker.  kaleckur  med  patena 
oc  corporal.  ij.  jarnstikur.  kista  loklaus.  einn  kross  med  vnder- 
stodum.  annar  smelltur.  þride  gamall.  j.  skrin.  j.  paxblad. 
CDarivlikneske  oc  peturs  likneski.  katrinar  likneski  oc  mariv- 
likneske  med  alabastrum.  oc  thorlaks  likneske. 

|>etta  j  bokum.  grallare  oc  sequenciabok^).  missale  fra  ad- 

')  Svo. 


330  VÍÐIMÝRI  —  FAGRANES.  1461. 

ventu  oc  til  paska  de  tempore.  missalebok  fra  de  trinitate  de 
sanctis  et  de  tempore.  lesbok  a  svmarit.  historiobok  de  sanctis 
a  sumarit.  lesbok  fra  tiburcii  et  valeriani  oc  til  mariumessu 
magdalene.  salltare.  kiriall  oc  peturs  saga. 

þar  a  at  vera  prestur  ok  diakn.  tekr  prestur  beima.  iiij. 
merkur. 

lysistollur  oc  heytollur  af.  xij.  bæum. 

dedicacio  ecclesie  næsta  dagin  epter  mathei  apostoli  oc 
ewangeliste. 

fetta  var  i  lausagoze  þa  sira  steinmodur  tok  reikning. 
viij.  kyr.  ij.  asaudar  kugilldi.  fim  hundrut  i  flytianda  eyre. 
kapall  einn. 

hefur  eingin  reikningskapur  verit  giordur  vppa  niotiger  ar. 
edur  þar  nockut  suo  nær. 

Anno  domini  m^  cd^  xc^  secundo.  reiknadizt  j  porcio 
uppa  þriu  ar  þa  sigur(dur)  bondi  giorde  reikning.  fim  voder 
oc.  V.  alner  betur. 

LXIII. 

Anno  domini  millesimo  quadríngentesimo  septuagis(imo). 

Kirkia  aa  fagranesi  er  helgut  [med  gudi  oc^)  hinum  heilaga 
matheo  gudspiallamanne. 

hun  aa  alit  heimaland. 

|>etta  jnnan  kirkiu.  CDariuscript.  nicholas  likneski  oc  glit- 
adur  dukur  yfer.  CDatheus  aa  bladi.  gudmundar  likneski.  bene- 
dictus  likneski.  ij.  krossar.  hokuU  forn.  ij.  alltarisklædi  vond. 
ein(n)  alltarisdukur.  ij.  klu(c)kur.  er  onnur  brotinn.  eit(t)  klucku*) 
brot.  kolubrot. 

gradlare  per  annum.  j.  salltari  forn.  nockut  af  guds- 
spiallabok. 

f>ar  skal  vera  heimelisprestr.  tekur  hann  heima.  iiij.  merkr. 
en  vtangardz.  v.  merkr. 

lysistollr  oc  heytollr  af  xiij.  bæum. 

dedicacio  ecclesie  in  octaua  sancte  johanne  baptiste. 

kirkiutiund  a  þui  ar(e)  half  onnur  mork. 

reignadizt  j  porcionem  ecclesie  medan   sira   þorarin    hielt 


0  Svo;  'j  kulcku,  skb. 


1461.  GLAUMBÆR.  331 

stadin  vm.  xix.  aar.  xij.  hundrud.  oc  iiij.  hundrut  i  gamallt 
porcio.  lukti  hann  kirkiune.  ij.  messoklædi  ath  ollu.  ein(n)  allt- 
arisduk  tirir.  iij.  hundrut.  kalek  med  patena  firir.  ij.  hundrut. 
mariuscript  med  alebastr  firir.  hundrat.  stendr  epter  allz.  x. 
hundrut  i  procio  olukt. 

|>etta  i  kuikfe.  v.  kyr  oc.  iiij.  asaudar  kugilldi. 

Anno  domini  m9  cd^  Ixx^  nono.  tiund  aa  þui  care  tuær 
merkur.  luckti  sira  þorarinn  i  porcionem  kross  storann.  mariu 
likneski.  mathei  likneski.  nichulas  likneski.  steinda  brik.  messu- 
bok  de  tempore  lesandi  fra  adventu  til  paska.  de  sanctis  bok 
fra  jonsmessu  baptiste  oc  til  marteinsmessu.  oc  skrudakista 
med  las.  allt  þetta  firir  niu  hundrut.  vard  hann  kuittur  um 
þrettan  hundrut  ath  auk  firir  uppbygging  kirkiunar.  med  þui 
ath  hann  skal  giora  golf  j  kirkiuna  oc  þil  oc  hurd  firir  framan 
innan.  xij.  manada.  er  hann  þa  kuittur  um  allann  fyrra  reikn- 
ingskap  kirkiunar. 

LXIV. 

Kirkia  hins  heilaga  johannis  baptiste  i  glaumbæ  ca  þetta 
firir  innan  sigh.  tuen(n)  messoklædi  ath  ollu.  corporalia.  ij.  hoklar 
lauser.  ij.  dukar.  blamerkter.  ij.  kapur.  iiij.  alltarisklædi.  ij.  ka- 
lekar  med  patenum.  fontur  med  bunadi.  ij.  merki.  glodarker. 
ein(u)  slopur.  j  stola  vond,  ij.  jarnstikur.  eit(t)  jarnskip.  tiolld  vm 
framkirkiu.  ij.  steintiolld.  kista  olæst.  skrin  litid.  iiij  krossar. 
mariulikneski.  ij.  jonar  baptiste.  mikaels  likneski.  petrus.  celcilie 
vnderstodur.  johannis  hofud  med  diski.  iiij.  klu(c)kur.  ij.  biollur. 
j.  glergluggur.  brig  oc  tabulum.  paxspialld.  elldbera  brot.  ij. 
glodarker. 

fette  j  bokum.  ClOessobok  fra  paskum  til  jolafostu.  lesbok 
forn  de  sanctis  per  anni  circulum.  alltarisbok.  saungbok  de 
sanctis  fra  jonsmessu  oc  til  jolafostu.  ein(n)  salltari.  gradlari  oc 
sequenciubok  de  tempore.  de  sanctis  les(bok)  fra  adventu  oc  til 
paska.  missale  de  tempore  fra  adventu  oc  til  pascha.  pascha- 
bok.  capitularius.  ymnarius.  process(i)unaI.  kirial.  ij  faustubækur 
00  er  med  annari  de  sanctis. 

þar  er  tueg(g)ia  presta  skylld  oc  diakna.  oc  taka  þeir  prest- 
arner.  iiij  merkr  heima  oc.  iiij  merkur  j  solheimum. 

heytollur  oc  lysistollur  af.  xiiij.  bæium. 


332  GRÍMSTUNGUR.  1461. 

ecclesia  non  dedicata. 

tiund.  kirkiuhluti  ca  þui  care  halft  annat  hundrat  oc  fira 
aurar  betur. 

Reiknadizst  j  porcionem  medan  þorleifur  bondi  arnason  bio 
um  tauo^)  ar.  halft  fiorda  hundrat. 

Jtem  Reignadizst  j  porcionem  medan  biarni  bondi  jfuars- 
son  oc  soffia  hiellt  vm.  xix.  car.  xxx.  hundrata.  iij.  hundrut 
oc  fim  aurar  betur. 

er  arnne  bondi  þorleifsson  kuittur  vm  kirkiunar  reignings- 
skap  medan  hann  hielt.  stendur  epter  oreiknad  vm.  xxx.  oc 
tauo^)  vetur. 

Anno  domini  m°  cd9  Ixx^  ij°.  reiknadizt  i  porcio  ecclesie 
upp  aei.  viij.  oar.  medan  þorleifur  bonde  bio.  ath  auk  fyrskrif' 
ads  reiknings.  xiiij.  hundrut. 

LXV. 

Kirkian  j  grimstungum  er  helgut  med  gudi  oc')  hinum 
heilaga  nicholao. 

hun  ca  allt  heimaland  oc  torfustadi  oc  sundhlid  ofan  til 
merkidæla  oc  kalfdalstungu.  er  herra  jon  aboti  a  þingeyrum 
seldi  sira  þorsteini  illughasyni  kirkiunnar  vegna  j  grimstung- 
um  fyrgreinda  jord  kalfdalstungu  med  ollum  þeim  gognum 
oc  gædum  sem  hier  hefer  fylgt.  ath  fornu  oc  nýu.  hier  j  mot 
seldi  sira  þorsteinn  grauarland.  gamla  kirkiu  eign  j  grimstungu. 
samþýkti  staudaug  oc  obrigdilig  þesse  huortueggi  jardarkaup 
stadana  vegna.  virduligr  herra  biskup  olaf  a  holum.  saurteig 
oc  saurbæiarland.  þorallzstadi  oc  veidar  allar  oc  afrett  er  þor- 
alzstodum  hefer  fylgt.  halfar  lambatungr  vm  haukagil.  selland 
sýdur  a  fiaili. 

fetta  jnnan  kirkiu.  ij.  messuklædi  heil  ath  ollu.  iij.  hoklar 
oc.  iij.  serker.  ij.  handlin  von(t)  allt  saman.  iij.  korporalar  j 
hussum.  iiij.  alltarisklædi.  alltarisdukur  vondr.  slop(p)r.  kantara- 
kapa.  glitadr  dukr  i  sundr.  dukur  slitin  yfer  sancte  nichol(a)e. 
iiij.  tialdalep(p)ar.  kalekr  oc  patina  lest.  lest  skrin.  glergluggur 
brotin.  glodarker.  hialmur  firir  vore  frv.  fontur  med  bunadi. 
paxspiald.  baksturjarn.  merke  vont.  kista  olæst  krossar   iij.    er 

')  Svo. 


1461  GRÍMSTUNGUR.   —  UNDANFELL.  333 

einn  med  understodu.  mariulikneski.  nicholaslikneski.  kopar- 
stika  ocjarnstikaocenn  þridia  firir  sancte  nicholao.  iiij.  klu(c)kur 
heilar.  ij.  lestar.  einn  stoll. 

fetta  j  bokum.  gradlare  fra  aduentu  oc  til  pascha  med 
pislum  oc  gudspiol{l)um  de  tempore.  missale  comunium  sanc- 
torum  med  lagasaungum.  sequenciubok  ofuU.  bok  med  pislum. 
gudzspioUum  oc  oracium  de  tempore  per  annum.  ymnarius  oc 
capitularius.  lesbok  de  tempore  fra  aduentu  oc  fram  yfer  huita- 
sunnu.  ottusaungsbok  fra  jonsCDesso  baptiste  oc  til  cessiliu- 
messo.  salltare  godr. 

Dedicacio  ecclesie  jn  festo  dionicij. 

par  er  tueggia  presta  skýlld  ef  mardarnups  kirkia 
liggr  under.  en  ella  prestz  oc  diakns.  ef  hier  eru.  ij.  prestar 
tekur  huor  halfa  siondu  mork.  enn  ef  ei(nn)  er  tekr  saa  ix 
merkr. 

tiund.  heýtoUur  oc  liostollur  af  sex  bæium. 

kirkiutiund  a  þui  ari  mork. 

f>etta  j  lausagoze.  vj.  kýr  oc  vj.  asaudar  kugilldi.  ij. 
gellfiar  kugiUdi.  ij.  hestar.  ij.  horss  gelld.  x.  aurar  ofridir. 
iij.  keroUd  j  jordu  oc  eit(t)  matarlok.  ij.  smakeroUd.  iij.  trog. 
eitt  matbord. 

Jtem  kirkiutiund  a  þui  ari  ix  aurar. 

Anno  domini  m^  cd  Ixxx  sexto  lukti  sira  þorstein  messu- 
calek  er  vegur  half(an)  tolfta  eyri  med  pateno.  ij  messuklædi  med 
haucklum.  ij  alltareskledi  med  allo.  iij  corporalia  med  ij  hus- 
um.  kirkiugolf  oc  altare  ij  firir  xiijc  oc  xv  aurum  betur.  lofadi 
hann  (ath)  leggia  tabulum  til.  er  hann  nu  quittur  vm  allan 
reikning  hier  til. 

Anno  domini  m  cd  xcix  vppa  ix  aar  medan  sira  [þorstein 
heitin  helth  iiijc  oc  ein  eyrer  [en  sidan  jllugh  ....*)  tok  vit 
uppa  iiij  car  [xvij  hundrut^). 

LXVl. 
Kirkian  a  vndanfelli  er  helgut  med  gudi  oc  hinum  heilaga 
nicholao. 

hun  aa  allt  heimaland   oc   snerisstadi.    vidReka    ath   halfu 


')  [er  gijsli  jUugason,  afskr.  1639;  =')  [xv  hundrud,  afskr.  1639. 


334  UNDANFELL.   —  STAÐARBAKKI.  1461. 

vid  huamms  kirkiu  aa  þingeýrasandi  oc  halfan  hualBeka  ath 
geitafelli. 

fetta  innan  kirkiu.  messuklædi  vond  tuen  ath  ollu.  alt- 
arisbrun.  ij  alltarisklædi.  kalekr.  glodarker.  ij.  paxspiolld.  kista 
loklaus.  stockr  læstr.  ij.  krossar.  mariuskript.  nicholas  likneski. 
jons  likneski  baptiste.  kluckr.  vj.  glerglug(g)ur.  iiij.  merkur  uax. 
j.  stol.  steintialld  litid. 

ij.  messubækr  ath  pislum  oc  gudspiollum  oc  oracium  fra 
adventu  oc  til  pascha.  gudzspial(l)abok  med  pislum  oc  oracium 
de  sanctis  a  sumar.  lesbok  ofuU  de  tempore  (et)  de  sanctis. 
aunnur  lesbok  de  terapore  fra  adventu  oc  til  pascha.  var  hun 
lukt  firir  kugilldi.  salltari  vondr.  gradlari.  sequenciubok  vond. 
nichulas  saga  j  latinu. 

jarnstika  litil.  jarnstika  firir  vorre  frv. 

J>ar  er  prestskylld  oc  diakns.  tekr  prestr  heima.  iiij.  merkr 
en  vtan  gardz  halfa  fiordu  mork. 

liostollr  oc  heytoUr  af.  x.  bæivm. 

f>ar  æ,  ath  vera  omagi. 

kirkiutiund  aa  þui  aari  half  mork. 

I>etta  j  lausagoozi.  x.  kýr.  xij.  ær.  ij.  gelldfiar  kugiUdi. 
ein(n)  hestr  oc.  ij.  hross.  hundrat  i  uadmalum.  iij.  kerolld  j  jordu. 
stofubord  eit(t). 

Jtem  Reiknadizst  j  porcionem  ecclesie  Anno  domini  m  cd 
Ixxx  sexto  medan  sira  arnoddvr  hiellt  xiiij  merkur  oc  standa 
þær  oluktar. 

tiund  a  iiij  ar  mork  medan  jon  sigurdzsson  hielt. 

LXVII. 

Kirkian  hins  heilaga  johannis  baptiste  aa  stadarbacka  ca 
allt  heimaland.  krokstadi  alla.  skarfshol.  hwk  allan.  Reýkia- 
tanga  fram  fra  grasi.  tolftung  j  hualreka  oc  vidreka  ca  balka- 
stodum.  tuo  hundrut  j  vidi  edr  woro  ef  ei  er  vidr  til.  halfan 
vidReka  oc  hualreka  nordr  aa  skridu.  enn  j  millum  stiga  oc 
Raudaskridu  med  hueriu  moti  sem  Reka  kann  aa  þann  Reka. 
alla  laxveidi  j  blahýl  j  vestuaa. 

fessi^)   sagdi    oddr    bessason    landamerki    millum    stadar- 


')  þessi  landamerkjaskrá  virðist   ekki  vera  yngri  en  frá  c.  1370 
-80. 


1461.  STAÐARBAKKI.  335 

backa  oc  Reýnihola.  ath  stadarbacM  eigi  vestr  aa  hrýsaas  þar 
sem  hæstur  er  oc  suo  Ret(t)sýni  nordr  j  slod  þaa  er  geingr  firir 
nordau  breidamýri  er  liggur  þadan  j  austur  firir  nordan  saur- 
stapa  oc  suo  ofan  ath  midfiardarca  j  Raudagrof  þaa  er  liggr 
firir  nordan  sandmel  þann  er  vid  aana  stendr.  ok  herra  jaur- 
undur  biskup  sagdi  ath  landamerki  skýlldi  vera  j  millum  mels 
oc  stadarbacka.  ^n  af  fyrnefnndum  hrijsaasi  sudur  sionhend- 
ing  firir  uestan  hola  þa  er  þar  liggia  næst  sudr  af.  oc  þadan 
sionhending  ath  vestanverdum  bolaholum  j  siod  þaa  er  liggr  fra 
Reýniholum  til  skarfshols. 

Enn  þetta  er(u)  landamerki  j  millum  skarfshols  oc  Reynihola. 
vestr  slod  su  er  liggr  firir  austan  þorarinzátapa  j  millum  bur- 
fellz  oc  Reýnihola  oc  (j)  Raunholstiorn  vestanverda  oc  suo  ofan 
med  melalæk  firir  nordan  fram  oc  hon  Rædur  ofan  j  aa.  fyrst 
aa  millum  burfells  oc  skarfshols  oc  sidan  millum  krockstada  oc 
bretulækiar^).  sagdi  þessi  landamerki  kolfinna  stroka  saunn  þaa 
er  þaa  greinde  aa.  eirek  þorgrimsson  oc  jon  bransson.  þetta 
sama  sagdi  aldijs  þorgrimsdotter  oc  bergur  eireksson.  asgautr 
sigmundarson.  einar  þordarson  oc  marger  adrer  ath  þessi  væri 
saun(n)  landamerki  j  alla  stadi  epter  þui  sem  sackt  haufdu  hiner 
fyrre  menn  þeir  sem  giorla  vissu. 

þessi  er  saugn  asgautz  ingimundarsonar  ath  stadarbacki 
eigi  jord  med  aullum  gognum  sudur  fra  sandgili  oc  bug  allan 
sudr  ath  tunaselium.  ^no  laxveidi  vnder  Riukandi.  aunundar- 
fitiar  allar  íirir  vestan  vesturaa  oc  suo  sudur  j  midian  floa.  lamba- 
tungr  sudur  fra  gautuhrýggium  oc  sudur  fra  erringafaunnu  epter 
midiu  slettufelli  j  floa  midian.  bædi  fuglueidi  oc  fiskveidi. 
selfor  j  litlatungu  oc  suo  j  aurridadal  oc  j  bug  ef  vill.  Roýkiaeyre 
alla  med  þeim  gaugnum  oc  gædum  sem  þar  kann  ai  ath  reka. 
vil(l)  hann  þat  sueria  ath  þetta  var  þaa  kallad  (eign)  stadarbacka 
er  þorgrimur  prestur  hafdi  oc  hann  hafdi  þetta  aataululaust 
sem  hann  ma  muna.  a  daugum  jaurundar  biskups  aunduerd- 
liga  bio  steinmodur  prestr  á  stadarbacka  enn  þorbiorn  prestur 
aa  mel  oc  liet  þorbein^)  giora  huss  stort  aa  brunin(n)i  vpp  fra 
bugdahyU)  oc  kærdi  steinmodr  prestr  firir  jorundi  biskupi  oc 
biskup  kalladi  tii  sin  ellztu  menn  þa  er  voru  oc  liet  þa  seigia 


')  Svo. 


336  STAÐARBAKKI  1461. 

landamork  j  miUum  stadanna  oc  dæmdi  epter  ath  þau  skýlldi 
standa.  gn  þorbiorn  skylldi  hussit  ofan  taka  þui  ath  þat  stod 
vit  landamork  oc  var  sidan  nafn  gefit  oc  kollud  þrætutopth. 
veidi  j  bugduhýl  ath  helmingi  þar  ath  von  var  ,j  melsland. 
voru  þessi  landamork.  Raudagrof  su  er  liggur  vit  hýlin  firir 
nordan  sandmel.  þadan  vpp  sionhending  j  slod  þa  er  liggr  vnder 
þrætutoptarhollti  oc  sidan  Rædur  su  slod  firir  nordan  saurstapa 
oc  utan  aa  hrijsas  midian.  en  af  fyrnefndum  hrijsaais  þar  sem  hann 
er  hæstr  firir  vestan  hola  þa  er  þar  liggia  næster  sudr  sionhending 
ath  vestanverdu  bolaholum  j  slod  þa  er  liggr  fra  Reýniholum 
til  skarfshols.  Sagdi  eirekur  þorgrimsson  saun(n)  þessi  landniork 
er  var  þa  gamall  madur  oc  skilrikr.  aldijs  þorgrimsdotter.  as- 
gautur  jngimundarson  oc  marger  adrer  þ(vi)at  þesser  voro  ellzter. 
hafdi  steinmodur.  ij.  huss  aa  halsi.  hrafnntoptar  huss  oc  þræls 
huss.  oc  voru  þa  forn  er  sira  eýolfr  hiellth  kirkiu  sa  backa  oc 
fieck  j  nýian  vid  oc  til  minnis  þa  er  audun  biskup  tok  staden 
af  eýiolfui  braut  hann  ofan  hussen  bædi  oc  vefiastofu  hid 
þridia  huss  oc  þar  firir  liet  hann  halfua  krokstadi.  þar  næst 
kom  þoruardur  paafui.  þaa  bessi.  þaa  þorvardr.  d.  s.  oc  hielldu 
aull  þessi  landamorken.  en  egh  þorvardr  liet  vpgiora  huss  oc 
býrgi  hia  oc  ec  liet  Rifua  hrijs  vestur  j  asa.  þui  ath  ec  heýrda 
kuit(t)  ath  jon  prestr  biarnason  er  þa  atti  Reýnihola  halfa  kalladi 
leingra  en  kirkiuskraarnar  aa  backa  seigia.  oc  aa  daugum  orms 
biskups  liet  fyrnefndur  jon  scrifa  aukæru  oc  aungum  domara 
vid  verand(a)  j  forna  skra  er  liggr  a  mel. 

Oddr  bessason  seiger  þessi  saumu  jtok  oc  landamerki  [ath 
stadur^)  aa  stadarbacka  ætti. 

asgautur  telur  suo.  telr  hann  þriar  selfarer  backakirkiu. 
ein  tilkallbaks.  aunnur^)  j  litlu  tunguj  saurbæ.  þridiaj  auridadal 
oc  oddr  Reif  hrijsvijde  j  Reýnihola  land  þa.  hann  var  a  stadar- 
backa  med  eiriki  þorgrimssyni  oc  taldi  hann  þat  skýldu.  ath 
Rijfa  m.  vj  hesta  vijdi  eda  hrijs  aa  hueriu  aari  j  Reýniholaland. 
ef  ei  væri  haufd  selfor  j  auridadal.  ef  selfor  er  haufd  þa  skal 
fiarhalld  vera  tueimmegum  aa  sudur  fra  seli.  þui  ath  eingi 
Reýniholsmanna  liggur  ofan  fra.  vil  ec  hier  epter  sueria  ef  ei 
þikir  ella  logligt  vera  þat  ath  egh  hefui  talid. 


*)  [vantar  í  hdr.;  ')  auk,  hdr. 


1461.  STAÐARBAKKI.  337 

fetta  jnnan  kirkiu.  iiij.  messuklædi  ath  ollu  oc  ein(n)  hokul 
uondur.  ein  brun  oc  vigsludukr.  iij.  altarisklædi.  kapuslitri.  ka- 
lekur.  ij.  corporalar.  glodarker  uont.  jarnstika  stor  firir  haaalltari  oc 
koparstika  litil.  stika  firir  vorre  frv.  skrin.  ij.  krossar.  er  annar 
med  understodum.  mariuscript.  jons  likneski  baptiste  oc  jons 
hofud.  olafs  likneski.  eit(t)  CDerki.  triehialmur.  ij.  kistur.  on(n)ur 
olæst.  fousvmbunadr  vondr.  glerglug(g)r  brotin.  forme  oc  lekt- 
ari.  brik  oc  tabulum  oc  spiald.  iiij.  kluckur  oc  ein  bialla.  dukur 
ýíer  sancti  johannes. 

petta  j  bokum.  gradlare.  sequenciubok.  ij.  lesbækur  de 
tempore  etdesanctis.  ij.  saungbækur  de  sanctis.  tekr  on(n)ur  fra 
jonsmesso  baptiste  oc  til  pascha.  en  onnur  til  aduentu.  de 
sanctis  bok  fra  andresCDesso  oc  til  pascha.  ij.  bækr  de  tempore. 
tekr  on(n)ur  fra  trinitatisdeigi  oc  til  aduentu.  on(nu)r  frajolum 
oc  til  pascha.  lesbok  de  tempore  ai  sumarit.  processionali.  sallt- 
ari.  ij.  alltarissteinar.  lesgradlari  sumur  sýngiandi  a  sumar  fra 
jonsmesso  oc  til  aduentu  med  pislum.  gudzspiollum  oc  oracion- 
um.  lesgradlari  de  tempore  fra  aduentu  oc  til  pascha  oc  margar 
adrar  skrædur  vondar.  jons  saga  baptiste. 

tiund.  heýtoUr  oc  lusistollur^)  af.  xiij.  bæum. 

kirkiutiund  a  þui  cari  þrettan  aurar. 

þar  skal  vera  prestur  oc  diakn  eda.  ij.  prestar.  brutsaungr 
til  halfkirkiu  oc  alkirkiu  oc.  ij.  bænhussna. 

fetta  j  lausagoozi.  xij.  kyr  sextigi  asaudar.  vj.  gellfiar 
hundrut.  ij.  hross.  xl.  alner  j  virdingagoozi.  iij.  voder. 

Dedicacio  ecclesie  næsta  dagin  epter  mattheusmesso  vm 
haustid 

Anno  domini  CD®  cd^  Ixx^  nono.  giordi  þorsteinn  prestvr 
gudmundsson  biskup  olaf  suo  felldann  reikning  ath  hann  uar 
skyldugur  kirkiunne  aa  stadarbacka  j  portionem  ecclesie  xij 
hundrut  sidan  hann  hafdi  næst  giortt  reikning  kirkiune.  gaf 
biskup  olaf  fyr  sagdan  syra  þorstein  kuittann  um  adur  greintt 
porcionem  firir  þa  bot  sem  hann  hafdi  giort  aa  kirkiune.  lagdi 
oc  titt  nefndur  þorsteinn  prestur  til  kirkiunnar  j  þenna  sama 
reikning  slopp.  uigsluduk.  alltarisbrun.  skilldi  hann  oc  lata  giora 
klu(c)knahus  uti  firir  kirkiune  j  fyr  gioruann  reikning  suo  kluck- 
urnar  mætti  uera  uel  bijuar(ad)ar. 

M  Svo. 

Dipl.  Isl.  V.  B  22 


338  MELSTAÐR.  1461  . 

LXVIII. 

Kirkian  ca  mel  er  helgud  gudi  oc^hinum  heilaga  stephaiio. 
01  allt  heimaland.  eýiar  ca  hrutafirdi.  land  oa  kolbiztca  oc  i 
saudadal.  bretalæk.  land  j  Reýniholum.  jtem  skog  j  nordrardal 
millum  svartagils  oc  saudhvsslækiar  oc  vpp  j  fiallzbrun.  settu 
þessir  menn  sogd  takraork  med  Radi  herra  jons  biskups.  sira 
grimr  er  þa  bio  oa  mel.  oc  liotur  er  bio  j  sueinatungu. 

Jtem  iij.  manna  jferd  j  saurbæiar  soluafioru.  tialldstad 
00  hrossabeit  sem  þeim  þarfnast. 

Jtem  steinstada  land  oc  hualscn. 

Jtem  settung  j  balkastodum  huals  oc  vida.  ari  einarsson 
sagdi  ath  melstadr  ætti  þriar  vætter  huals  af  tuitugum  oc 
fleire  menn  adrer  ef  kæme  aa  land  ath  osi  huerium.  ýtra  voU- 
um  huorum  tueggium.  freýsivikurbacka.  karastodum. 

fetta  jnnan  kirkiu.  iij.  messoklædi.  ath  ollu  oc.  iij  hokl- 
ar  lauser  ath  auki  oc  flest  allt  vont.  slop(p)ur  vondr.  iij.  kant- 
arakapur.  iij.  alltarisdukar  vonder.  iij.  alltarisklædi  vond.  ij. 
formadukar.  fons  vmbunadur  vondur.  iij.  korporalar.  ij.  kalekar 
skrin.  texti  med  silfur.  propiciatorium  litid  med  silfur.  merki- 
slitur.  ij.  paxspiold.  ein  jarnstika.  trekolur  tuær  oc  ein  med 
latun.  ij.  glergluggar.  þridi  brotin.  tabula  oc  brik.  kista  læst. 
mariuscript.  stephanus  likneski.  vj.  krossar.  túeir  med  under- 
stodu  af  þeim.  vj.  smalikneski.  ij.  dukar  ýfer  sancti  stefpani. 

gradlari  oc  sequenciubok  per  anni  circulum.  pislabok. 
gudzspiol(I)  oc  oracio  fra  aduentu  oc  til  pascha.  CDessobok  de 
sanctis  syngiandi  med  pislum  oc  gudspiollum.  messobok  de 
sanctis  lesandi  med  pislum  oc  gudzspio](Ijum.  omnia^)  per 
annum.  pislabok  oc  gudzspial(l)a  fra  pasehum.  messobok  syngi- 
andi  fra  aduentu  oc  til  niuuikna  fostu.  lesgradlare  de  tempore 
fra  adventu  oc  til  paska.  lagasaungabok.  adventu  brefiarium 
syngiande  med  messu  til  ix.  uiknafaust(u).  lesbokur  de  tem- 
pore  de  sanctis  fra  adventu  oc  til  pascha.  lesbok  af  dominicum 
a  sumarit.  iij.  salltarar.  capitularius.  communis  brefuer  syngi- 
anda  samset(t).  vj.  ottusaunga  bækur  sýngiandi  de  tempore  de 
sanctis.  sequenciubok.  sermonsbækr  tuær  j  latinu.  martir(i)- 
logium  firir  v.  bokarskrar. 

vj.  klukur  oc  ein  bialla. 

*)  ora,  hdr. 


1461.  MELSTAÐR.   —   STAÐR  í  HRÚTAFíRÐI.  339 

þar  skulu  vera.  ij.  prestar  ella  prestur  oc  diakn\l 

tiund.  heytollr.  lysistollr  af.  xx.  bæuni. 

kirkiudagr  jn  festo  firmini. 

lukti  skuli  bondi  j  mortalia  um.  x.  ar.  iiij  hundrut  oc 
eit(t)  aklædi  utlenskt.  iiij.  hundrut  j  porcio.  lukti  hann.  j.  brik 
00  kðgur.  ii  koparstikr  firir.  ij.  hundrut. 

Jtem  gaf  skuli  bondi  lopzson  sæmiligan  kalek  forgýlltan 
kirkiune  £a  mel  er  uegur.  xx.  aura  oc  eýre. 

fetta  j  kuikfie.  xv.  kýr.  vij.  asaudar  kugilldi.  iiij.  gelldfiar 
kugilldi.  iiij.  hundrut  j  hrossum.  xiij  kugiUdi  med  jordvm.  iiij. 
hundrut  j  metfie. 

Tiund  kirkiuhlute  aa  þui  aare.  xviij.  aurar.  reiknadizst  j 
porcionem  ecclesie  vpp  æ,  x  aar  medan  sira  gudmundr  skula- 
son  bio.  niv  hvndrut  anno  domini  m^  cd^  Ixx^  ij°. 

Jtem  fiell  j  mortalia.  iiij  kugillde  vpp  aa  fyr  skrifud  x  aar. 

Anno  domini  CD^  cd^  Ixx®  nono  tiund  aa  þui  ari  hundrat 
00  halfur  siondi  eyrer  betur.  Reiknadizt  j  porcionem  ecclesie 
allz  uppaa  sextan  aar  medan  sira  gudmundur  bio.  xx  hundrut 
eitt  hundrat  oc  halfmork  betur.  luckti  sira  gudmundur  firir 
skrifath  porcionem  burfell  iordena  er  lig(g)ur  j  stadarbacka 
kirkiusokn.  skal  iorden  tiundazt  sem  adur  epter  þui  sem  ath 
fornu  hefer  uerit. 

Anno  domini  CD  cd  xcix  tiund  a  þui  ari  hundrat.  Reikn- 
adizst  j  porcionem  ecclesie  vppa  xx  ar  medan  sira  gudmundur 
sira  sigurdur  oc  sira  þorstein  hieldo  xx^  oc  j.  mork. 

LXIX. 

Kirkian  a  stad  j  hrutafirdi  er  helgud  gudi  oc  vore  fru. 

hun  aa  allt  heimaland. 

fetta  j  Rekum  fiordung  fyrir  geitaholi  j  ollum  Recka.  (a) 
fallendastodum  fiordung  j  ollum  Reka.  a  þorodzstodum  fiord- 
ungur  allz  Reka.  halfan  Reka  a  backa.  fiordung  j  hualreka 
i  salltuik.  fyrir  bessastodum  fiordung  i  hualReka.  halfa  iordina 
balkastadi  med  halfum  ollum  -Reka  a  midfiardarnesi.  hin(n) 
tolfti  hlutr  j  hualReka  oc  vidReka  fyrir  fiardarhorni.  ei  eru  sidr 
renningar  [þessarar  nefndar^)  eda  raed  hueriu  moti  sem  (a)  land 
kemr. 

^)  diakns,  hdr.;  ')  [svo. 

22* 


340  STAÐR  í  HRÚTAFIRÐI.  1461. 

f  etta  innan  kirkiu.  ij.  messoklædi.  on(n)ur  forn.  corporale. 
ij.  dukar  lausir.  tiallda  lep(p)ar  vm  kor.  alltarisklædi  uont.  fons- 
vmbunadr  vondur.  ij.  krossar.  annar  med  vnderstodum.  glodar- 
ker.  paxspiald.  ein  bialla.  brodstafur.  iij.  kertastikr.  ij.  mariu- 
scripter.  thomas  likneski.  ij.  kalekar  med  patenum. 

þetta  j  bokum.  salitari  de  sanctis  bok  fra  jonsmesso  bap- 
tiste.  jtem  aduentum.  lagasaungabok  uond.  commun  ofult.  pro- 
cefs(i)unale.  CDariusaga. 

þar  er  prestskýlid  oc  tekr  heima  j  leigu.  iiij.  merkur.  en 
vtan  gards  mork. 

heýtollr  oc  lysistollr  af.  xiiij.  bæum. 

^cclesia  non  dedicata. 

kirkiutiund  aa  þui  aari.  xij.  aurar. 

Jtem  reignadizst  j  porcio  ecclesie  vm.  xx.  ar  fýstu  sem 
sira  vigfus  hielt.  xij.  hundrut  voru. 

|>etta  j  lausagoozi.  x  kýr.  ix.  asaudarkugiUdi.  vj.  gellfiar 
kugiUdi.  X.  aurar  j  virdiugagoozi.  halft  tolfta  hundrat  j  hest- 
um  00  hrossum. 

Jtem  tok  sira  jon  gudmundsson  suo  mikit  af  fyrskrifudvm 
peningum  med  stadnum  xiiij  kýr.  v  gelldfiar  kugiUde  oc  iij 
hundrut  j  hrossvm.  jtem  j  mortalia  ij  kýr  oc  eitt  gelldfiar 
hvndrat.  Reiknadizst  j  porcio  medan  sira  jon  bio  vpp  m  iij  sar. 
ij  hundrut. 

jtem  var  sira  fusi  skýlldugur  j  gamallt  porcio  vpp  aa  vij 
m  oc  XX.  sextan  hundrut  oc  half  mork  betur. 

Til  minnis  oreiknat  þat  sem  sira  jon  tok  jnnan  veggia. 

var  þetta  giort  anno  domini  m^.  cd°.  Ixx^  ij^. 

Anno  domiui  CO^  cd"  Ixx  nono  tiund  aa  þui  are  vij  aurar. 
Reiknadizt  j  porcionem  ecclesie  upp  aa  vij  ar  medan  sira  ion  bio 
ath  auk  þess  sem  fyr  skrifath  stendur  iiij  hundrut  oc  half  mork 
betur.  j  uirdingagoze  hundrat.  j  mortaha  hross  oc  mariusaga 
er  biarne  gaf. 

Anno  domini  CD  cd  Ixxxx  octavo  Reiknadizt  j  portio  medan 
sira  þorlakur  hiellt  ij  hundrud. 

LXX. 

Kirkian  aa  tiorn  aa  vazsnesi  er  helgut  med  gudi  oc 
vore  frv. 


1461.  TJÖRN.   —   BREIÐABÓLSTAÐR.  341 

hun  aa  allt  heimaland  j  tungu  oc  aa  kolle  oc  ath  geitagili. 
audna  jarder.  þar  fylger  Reki  heimalandi.  halfr  flugtingur^)  en 
fiordungj  efrekr.  halfan  hualreka  med  tungu  landi  oc  suo  flutn- 
inga  en  allan  vidreka.  æ  illughastodum  hina  tiundu  hueria 
vætt  j  þridiunginum,  aa  flatnefstodum  j  ollum  landzhluta  hina 
tiundu  hueriu  vætt  ef  flut(t)  er.  en  j  þrim  hlutum  ef  rekur.  j  vik 
tiundu  hveriu^)  vætt  j  fiordunginum  hvort  sem  fluttur  er 
edr  rekr. 

þetta  innan  kirkiu.  ein  CDessoklædi  vond.  ein  kalekr.  ij. 
mariuscrifter,  kross  med  vnderstodum.  ein  brik  vond  oc  tabu- 
lum  vont.  paxblad.  vpphal(d)sstika  skorin.  ij.  kluckr. 

J>etta  j  bokum.  gudzspiallabok  med  pislum  de  tempore 
per  anni  circulum  oc  þar  til  oraciobok  med  cecretum.  gudz- 
spiallabok  med  pislum  de  sanctis.  á  sumarit.  ein  processi{o)nale. 
ij.  salltarar.  er  annar  vondur. 

þar  er  prestskýlld.  tekr  hann  heima  j  leigu.  iiij.  merkr  en 
vtan  gardz  halfa  fimtu  mork. 

tiund.  heytollr  oc  lysistoUr  af.  xj.  bæium. 

ecclesia  non  dedicata. 

kirkiutiund  aa  þui  aari.  mork. 

Reignadizst  j  porcionem  ecclesie  um  xl  ar  er  sira  eigel 
hiellt  tiarna  stad.  xvj^  anno  domini  mcdlxxx  sexto. 

fetta  j  lausagoozi.  v.  kýr.  vij.  asaudar  kugilldi.  eit(t)  hross. 
eit(t)  gellfiarkugildi. 

stendur  epter  gamalt  porcio  vm.  vij.  aar. 

Jtem  lauk  sira  eigel  j  kirkiubot  x  hundrut.  myrrekier. 
reikkilsiker^)  firir  ijc.  ein(n)  syngianda  grallara  vm  xij  manuda^) 
oc  þar  til  adrar  bækur  fyrer  ij*.  er  hann  en  skylldugur  \y. 

LXXI. 

Kirkian  aa  breidabolstad  j  vesturhopi  er  helgut  med  gudi 
oc  hinum  heilaga  olafui.  hun  aa  allt  heimaland.  foss.  grund.  sida. 
hurdarbak,  almenning.  þorgrimsstadi  alla.  sig(ri)dastadi.  er  sira 
einar  haflidason  gaf.  þa  er  herra  jon  biskup  vigdi  kirkiuna 
olafsmesso  enu  sidari  med  þeim  skilmala  ath  þar  skylldi  sýngi- 
azt  æfuinliga  salumessa  artidardagh  hans  firer  sal  hans.  Jtem 
lambseldi  af  hverium  þeim  bonda  sem  Rekur  fie  sitt  j  stadar- 
ins  afrett. 

^)  Svo. 


342  BREIÐABÓLSTAÐR.  1461. 

fetta  jnnan  kirkiu  j  bokvm.  jstoriebok  fra  jonsCDesso  oc 
til  thorlaksmesso  vno  veturinn.  oc  lesbok  oc  tekur  suo  micit,  de 
sanctis  bækr.  gradlari  med  sequencium.  aspiciensbok  til  pascha. 
gudspiallabok  fra  adventu  oc  til  pascha.  processi(o)nale.  lesbok  fra 
adventu  oc  til  paspcha^).  de  tempore.  gudspiallabok  vm  sumarit  oc 
nokkut  af  vetrarhluta.  orda  per  anni  circulum.  gudspiallabok 
fra  paschum  de  tempore  vm  sumarit.  ij.  CDessobækur.  lesbok 
ath  jolum  fram  yfer  annunciationem  marie.  gradalaskra^). 
salltari.  vantar  vpaa.  istoria  bok  fra  adventu  oc  til  pascha. 

hoklar.  iiij.  en  fímti  slitin.  messoserkr.  stola.  handlin. 
messoklædi  ath  ollu.  iij.  krossar.  mariuscript.  olafs  likneski. 
katari(ne)  likneski.  ij.  smalikneski.  skrin.  brik  oc  tabulum.  pax- 
blad.  merki.  iij.  koparstikur.  glodarker.  el(d)bere  lestur.  uont  allt- 
arisklædi.  brun  oc  dukur.  ij  kalekar  med  patinum.  eit(t)  corporalia. 
fonsvmbunadr  vondr.  ein  glerglug(g)r  lestur.  iiij.  kluckur  oc.  ij. 
b(i)olIur.  jtem  olafs  saga.  ij.  formar.  ein(n)  stol.  ein  kista 
olæst. 

f>ar  skal  vera.  ij.  prestar.  diakn  oc  subdiakn.  þar  skal  syngia 
diaklega^)  CDesso  oc  ottusaung.  syngi  saluCDesso  þria  daga  j 
uiku  ef  rumheilagt  er.  ij.  COesso(r)  dagliga  um  langafastu^). 

hier  til  liggia.  ij.  bænhuss  oc  halfkirkia  ein  oc  kirkia  su 
er  sungit  er  til  huern  dag  helgan. 

tiund.  heýtollr  oc  lýsistollur  af.  xiij.  bæium. 

t(u)au  air  er  sira  hallur  hielt  kirkiu  tiund  halft  annat  hund- 
rat  oc  halfur  setta^)  eýri  betur. 

Jtem  anno  domini  m^  cd°  Ixx^  ij^.  Reiknadizst  ath  auk 
þess  sem  fýr  skrifad  stendr  vpp  aa.  x.  aar  medan  sira  hallr 
hiellt  .X.  hundrut  j  porcionem  ecclesie. 

fetta  j  kuikfie.  xiiij.  kýr.  attian  ær.  ij.  gelldfiar  kugiUdi. 
j.  hestur.  iij.  hross. 

petta  jnnan  gatta.  sæng  ath  öllu.  iij.  kerold.  j  jordu.  iiij. 
uppgiordarkerold.  x.  trog.  vj.  skaler.  vj.  spanar*).  vij.  diskar. 
tinfat.  fat  uont.  ketilhrof.  matarlok.  ij.  byrdr  storar. 

Gaf  sira  einar  haflidason  tuo  hlute  j  reka  nidre  aa  sande 
austur   aath    brandzlone  oc  j  staurgýie.    enn  adr    atte   kirkian 


0  Svo;  *)  =  daglega;  ')  svo;  *)  =  SRænir. 


1461.  BREIÐABÓLSTAÐIR.    —   VESTRHÓPSHÓLAR.  343 

firidiungen  j  allan  reka  jtaululausan  firir  almenninge  er  liggur 
aa  vaztnese. 

Anno  domini  CO^  cá^  Ixx^  nono.  Tiund  m  þui  sari  tuær 
merkur  j  porcio  kirkiunar.  fiell  j  porcion(em)  allz  uppca  nitian 
mr  medan  sira  hallur  hiellt  halft  nitiand(a)  hundrat  oc  halfur 
þridie  eyrer  betur.  oc  ein  kýr  j  mortalia. 

Anno  domini  m"  c^  Ixxx^  octauo  fiell  j  porcionem  aa  fiogur 
aar  medan  sira  gudmundur  hiellt  halft  fiorda  hundrat  oc  half  mork 
betr.  lukti  hann  eirn  salltara  oc  uigsluduk.  corporal  med  husi 
oc  kirkiubok  firir  halft  ed  þridia  hundrat. 


LXXII. 

Kirkia  j  holum  j  vesturhopi  er  helgut  med  gudi  oc  hinum 
heilaga  johanni  baptiste. 

hun  ca  heimaland  allt  med  ollum  gædum.  þorfinstada  land 
allt.  hanndis  vik  halfa  med  olium  gognum. 

fetta  jnnan  kirkiu.  ij.  messoklædi  ath  ollu.  forn  kalekur  med 
patenu.  propici(a)torium  med  silfr.  slop(p)ur  oc  kapa.  ij.  alltar- 
isklædi  vond.  brun  oc  dukur.  fonsvmbunadr  vondr.  tialldalep(p)ar. 
dukr  yfer  johannis.  glodarker  el(d)bere.  ij.  koparstikr.  ij.  jarn- 
stikur.  V.  klu(c)kur.  ij.  krossar.  vj.  merkr  vax.  ODariuskript.  jo- 
hannis  likneski.  fader  hans  oc  moder.  margretar  likneske.  ij. 
paxblod.  alltarisbrik.  tabula.  ij.  corporalar.  j.  glerglug(g)ur.  sancti^) 
johannis  hofut. 

t>etta  j  bokum.  CDessobok  de  sanctis  med  commune  sanc- 
torum  per  anni  circulum  ath  ollu  vtan  sequenciur.  ij.  salltarar. 
lagasaungabok.  xvj.  bokar^)  allar  vondar. 

|>ar  skal  vera  prestskýlld  oc  olmusuprestr.  tekr  saung- 
prestr  heima  j  leigu.  iiij.  merkr.  en  vtan  gardz  adrar.  iiij. 
merkur.  olmusuprestr  skal  taka  tuituga  vod. 

lýsistollur  oc  heýtollr  af.  vij.  bæum. 

Dedicacio  ecclesie  jn  crastino  francisci^). 

kirkiutiund  ca  þui  cari.  ix.  aurar. 

stendur  eptir  porcio  olukt  þa  sira  arnbiorn  hielt  stadin 
vpa.  XX.  car  gamalt  oc  nýt(t).  xij.  hundrut. 


')  sanctis,  hdr.;  ')  svo;  ^)  franciss,  hdr. 


344  VESTRHÓPSHÓLAR.   —  HÖSKULDSSTAÐIR.  1461. 

|>etta  j  kuikfie.  viij.  kýr  j  jnstædu  oc.  iiij.  kýr  lagdi  8ira 
arnbiorn  til  af  adrgreindum.  xij.  hundrutum.  standa  epter  atta 
hundrut.  Jtem  gomull  jnstæda.  v.  asaudar  kugilldi.  iiij.  gell- 
fiar  kugilldi.  ein(n)  hestur  oc.  ij.  hross.  eit(t)  bord. 

Jtem  Anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  ij°.  Reiknadizst  ath  auk 
þess  sem  fyr  skrifad  stendr  j  porcio  ecclesie  vpp  ca.  x.  aar  medan 
sira  arnbiorn  hiellt.  vj.  hundrut. 

Anno  domini  CD°  cd^  Ixx^  nono.  Tiund  m  þui  are  vij 
aurar  oc  half  aunnur  alen  betur.  Reiknaditz  j  porcio  allz 
medan  sira  arnbiorn  hiellt  med  fýrra  reikningi  sextan  hundrut 
00  tiu  aurar  betur. 

Jtem  Anno  CDcdlxxx  sexto  fiell  j  porcionem  ecclesie  vpp  a 
vij  ar  halft  þridia  hundrat  oc  halfr  eyri  betur.  lucktizt  hier  af 
ii  subsidia  pallii  fiorar  alner  oc  xx. 

Anno  domini  m  cdlxxx  octauo  fiell  oc  porcionem  ecclesie 
uppa  ij  aar  aatian  aurar  oc  fiorar  alner  betur.  Ivkti  hann  sex 
malnytvkugilldi  oc  sex  gielldfiar  kugilldi  epter  fyrra  Reikningi. 

Anno  domini  CD^  cd^  xc^  secundo  lukti  sira  Arnbiorn  vj 
hundrud  j  kirkiubot  oc  sæmelegann  hokul  fyrer  halft  þridia 
hundrad  oc.  vj  ær.  ij.  hesta. 

kuittur  um  allan  reikningskap. 


LXXIII. 

Kirkia  aa  hauskulldzstodum  er  helgut  heilagre  gudz  moder 
marie  oc  hinum  heilaga  petro  postola. 

far  er  tueggia  presta  skýlld.  syngia  annan  huern  dagh 
helgan  til  tunngu  oc,  ij  merkur  kaups.  til  eýiar  slikt  id  sama. 
iiij.  messur  oc.  xx.  til  backa  oc  CDork  kaups.  slikt  ith  sama  j 
vatnahverfui.  slikt  ith  sama  a  hafurstodum.  xvj.  messur  aa 
kirkiubæ.  slikt  ith  sama  kaup.  xij.  messur  til  manaskalar. 

Kirkia  aa  allt  heimaland  oc  holsland.  oc  þvera  alla.  hinn 
sýdra  hol  allann.  gaf  sira  martein  halfan  i  testamentum  sitt.  en 
halfur  var  gior  kirkiune  fyrer  þaa  hrornun  sem  aa  henne  hafdi  ordit 
j  aabud  sira  marteins  oc  þa  hluti  sem  hen(n)e  brustu  in(n)an  kirkiu. 
sauluabacki  en  ýtri  halfur  med  suansgrund.  sliet(t)ardal  halfan. 
fra  kaldalæk  til  marks  vit  nialsstadi.  spakonuarfur  er  fra  fornu 
vor  oc  vestur  til  deildarhamars.  þa  næst  vestr  milli  laxar  oc  fossaar. 


1461.  HÖSKULDSSTAÐIR.  B45 

þa  fra  Raudaskridu  til  hrafnsaar.  þa  fra  hellisvik  til  marks  vit 
finnstadi.  fyrer  finnstodum  fimmdeild.  hverfua  þrir  hluter  til 
spakonuarfs.  en  tueir  til  lands.  firir  aarbacka  er  spakonuaarf(r) 
ad  ollum  hluta.  en  ecki  j  millum  finnstada  oc  aarbacka.  þa 
næst  j  fra  pollaugardýs  oc  j  midia  selvik.  J  spakonu  arfui  a 
hoskulldzstada  kirkia  fimtungi  minna  en  helming.  fiordungur 
allz  Reka  j  basum.  vidReki  ath  hraune.  fra  fornu  vor  til  þriggia 
steina  helmingr.  en  j  vestri  ossvik  fiordungur. 

í>etta  jn(n)an  kirkiu.  iij.  ODessoklædi.  ij.  kalekar  medpaten- 
um.  iiij.  alltarisklædi.  ij.  brikr  oc  tabulum.  j.  kapa  oc  ein 
8lop(p)ur.  glodarker.  fonsvmbunadr.  vazketil.  messingarstikr.  iij, 
jarnstikur.  iiij.  skrudakista  olæst.  skrin  med  helgum  domi  oc 
kistil.  glerglug(g)r  lestr.  bakstriarn.  likakrakr.  iiij.  klukkur  oc.  ij. 
lestar.  ein  bialla.  iij.  dukar  glitader.  ij.  alltarisdukar  vigder.  ein(n) 
lektari.  kaugur. 

tidabækr  ath  ollu  per  anni  circulum  oc  ath  auk  bok  med 
gudzspiollum  oc  pislum  de  sanctis  de  tempore  per  totum  ann- 
um  oc  margar  adrar  bokarskrar.  peturs  saga. 

silkiskaut  yfer  vore  frv.  peturs  likneski.  olafs  likneski.  iij. 
krossar.  ein(n)  med  vnderstodum.  sacrarium  munlog.  paxspialld, 

Tiund.  lýsistollur  oc  heýtollr  af.  vj.  bæium  (oc)  xx. 

Dedicacio  ecclesie  secunda  die  iulij. 

luka  af  holi  j  cristfe  halft  annat  hundrat. 

Tiund  oc  kirkiuhlute  a  þui  aari  iij.  merkur.  ' 

Reignadizt  j  porcionem  ecclesie  þa  sira  þorstein  heilt 
stadin  vm.  xvij.  aar.  xx  hundrut  oc  mork.  fiell  þar  aptur  af 
vij.  hundrut.  jarnstika  stor  firir.  iiij.  hundrut.  kirkiubot  firir. 
ij.  hundrut.  tialld  oc  ij.  alltarisdukar.  patena  fyrer  hundrat. 
stendr  epter  olukt.  xiij.  hundrut  oc  mork. 

fetta  j  kuikfee.  xviij.  kýr.  viij.  asaudarkugilldi.  iiij. 
hundrut  j  geldum  saudum.  vj.  hundrut  j  gelldum  nautum.  x. 
hundrut  med  jordum  stadarins.  vij.  hundrut  j  hrossum.  iij^. 
jn(n)an  veggia. 

Anno  domini  CD^  cáP  lxx°  ij°  fiell  suo  raikit  j  porcionem 
ecclesie  vpp  aa.  x  aar  medan  sira  þorstein  Jonsson  hiellt  ath  auk 
fýrra  reiknings.  xij  hundrut.  fiell  þa  aptur  af  aullum  fyr  skrif- 
audvm  reikninge.  xvj  hvndrvt  firer  vppbýgging  forkirkiun(n)ar. 
X  hundrut  firir  tabvla  firir  haalltare.  iij  bruner  gulllagdar  med 


346  HÖSKDLDSSTAÐI R.  1 46 1 . 

tveimur  vigsludukvm  oc.  ij  saurdaukvm  oc  glitadr  lektaradvkur 
ok  olafs  likneski  raed  alabastrvm.  f>etta  allt  firir.  vj.  hundrut. 
stendr  þa  epter  j  porcionem  olukt.  ix  livndrvt.  oc  ein  mork  betur. 

Anno  domini  m^  cd''  lxx°  nono.  Tiund  aa  þui  care  þriar 
merkur.  Reiknaditz  j  porcionem  ecclesie  upp  aa  sio  ar  atta 
bundrut  oc  mork  betur.  luckti  sira  þorsteinn  kirkiun(n)e  refel 
halfrar  fiortandu  alnar  langan  oc  slopp  firir  sio  hundrut  oc 
tuær  merkur  betur.  lofadi  hann  ath  leggia  til  duk  undir  refel- 
inn.  stendur  epter  allz  af  fyrri  reikningi  tiu  hundrut  oluckt  af 
portione.  luckti  sira  þorstein  firir  þau  x  hundrvt  onnor  x  hund- 
rut  j  iordinne  æfre  myra^. 

Anno  domini  COcd  Ixxx  sexto.  Reiknadizt  j  porcionem 
ecclesie  vppa  vij  ar.  viij^  oc  mork  betur.  fell  þar  af  iij«  j 
kirkiubot.  stendur  epter  v.  hundrvt  oc  mork  betur  oluckt. 

Anno  domini  (Dcdlxxx  octavo.  lukte  sira  þosteirn  xij  man 
vdv  thider.  pascabrefer  syngianda.  sumarbrefer  syngianda  um 
allar  stærstu  hatijder  til  uetrar.  brefer  allt  lesandi  firir.  x. 
hundrut  oc  messobok  syngiandi  um  stærstu  hatider  til  huita- 
sunnv.  byriazt  puer  natus  firir  maurk.  er  kirkian  honum  skylldug 
halft  id  þridia  hundrat. 

Anno  [domina  miUesima  quingentessima  prima  altere  die 
dunstane  episcope^)  reiknadiz  j  porcionem  ecclesie  um  ix  ar 
medan  abote  Jon  hafdi  halldit.  xj  hundrut  oc  half  mork  betur. 
Luckte  abote  jon  j  fyrskrifud  vj  c^  halfa  sextandu  morck  uax 
tuao  hundrut.  Atte  kirkian  adr  atta  merckur  uax  at  auck  hins 
uaxins  sem  fyrr  skrifat  stendur.  Afente  aboti  þat  uax.  þar  strax. 
er  nu  uaxit  allz  half  fiorda  mork  oc  xx  a  bismara.  priu 
hundrut  kerta.  ij  hundrut  firir  mork  uax.  salltari  firir  c<i. 
bock  fra  oskudeiginum  oc  til  paska  firir  c^.  aunnur  fra  aduentu 
til  oskudaxins.  litill  antefonarius  a  sumar.  metaskaler  oc  þau 
ij  hundrut  kerta  sem  adr  standa  firir  c*^.  handbock  med  allum^) 
Reidzskap  x  a/ra.  CDessuklæde  tírir  iij.  c.  iij  alltarisduckar.  en(n) 
fiordi  forn  med  brunum  iij.  en(n)  duckr.  antependium  oc  ij  ante- 
pendia  af  striga.  fetta  allt  firir  x  aurra.  flatlokut  kista.  likn- 
eske  Jesu  oc  þar  til  x  aurar  j  vadmali  firir  ij^  oc  atta  alner 
uadmals  firir  xx  alner.  þar  til  er  hann  kuittur  um  allan 
kirkiureikning. 

')  Svo. 


1461.  VlÐIDALSTUNGA,  347 

LXXIV^). 
[CO.  cd.  Ixx.  oc  u^).  oir.^) 

Kirkian  j  vididalstungu  er  helgut  hinum  heilaga  johanni 
baptiste. 

hun  aa  þridiung  j  heimalandi  oc  j  tinda^)  hrauni^).  Rædr 
landeign  vididalstungu  firir  vestan  fitiaaa  [hinne  vestarzsti 
faruegr^)  allt  nedan  fra  hrutanesi  hia  asgeirsarrhelum  alla  leid 
[oc  suo  vpp  j  eyrar  sijk')  oc  suo  eý(r)iar  sijk^)  vpp  aa  torfnes^) 
00  suo  j  midmorgins  hol  fra  suolustodum.  þadan  j  suolustada- 
steina.  þadan  j  hesthol  suo  sudur  epter  tunguasi.  sem  sier 
heiman  fra  valldarasi.  oc  þadan  [Rettsýn  sudur^^)  aa  vestan- 
uert  saudhoUt^^)  oc^^)  þadan  j  botninn  tiarnarholakuislar. 
sidan  rædur  hun  ofan  j  fitia  aa^^).  þadan  Rædr  fitia  aa  alla 
leid  sem  hana  dregr  leingzst  austan  af  sondum.  Rædr  or  hruta- 
nesi  hinn  forni  farvegr  vididalsar  hinn  austazsti  fram  til  varma- 
lækiar.  fa  Rædr  varmalækr  vpp  j  dragh  oc  þadan  j  bligs*) 
vordu.  oc  þadan  j  geilarbotna  oc'*)  þadan  j  hestagilsbotn  hinn 
sýdra.  oc  suo  rædr  hestagil  ofuanj  vidudalsaa.  Rædr  vididals- 
a  þadan  fra  fram  til  kuisla.  þaa  Rædr  hin  stærsta  vididalsár 
kuisl  su  er  ofuan  fellur  firir  nordan  sandfell  oc  sua  austr 
aa  sand  sem  leingzst  dregr  votn^^)  ath.  gr^^)  fiarrekstr  j  vidi- 
dalstungu  jord  vm  allan  hreppinn  wth  ath  gl(i)ufraa  oc^^)  luka 
lamb  af  rekstre  til  þess  er  eru^^)  sextiger  oc  suo  med^^)  sama 
vpp  þadan  epter  þui  sem  orskurdarbref  herra  hrafns^')  laug- 
mannzs  oc  stadfestubref  þorsteins  logmannz  þar  vm  giort  votta. 
kirkian  aa  þridiung  j  veide  firir  heimalande.  fiordung  j  stein- 
kerum.  alla  veide  j  midkerum.  basum.  streing.  forsi.  oc  kera- 
flioti.  fiordung^^)  j  veide  j  fitiaca  ofan  fra  kerum.  þridiung 
veidi  j  trekere  j  vididalsaa  er  jon  bondi  hakonarson   hefer   til- 


')  þessi  máldagi  er  hér  borinn  saman  við  afskript  gerða  fyrir 
Árna  Maguússon  (Apogr.  522)  eptir  >pergamentisblade«,  sem  tilheyrði 
•  lögmannenum  Pale  Jonssyne*,  en  >þad  er  nu  1720  burtu<,  segir 
Árni;  ')  >ita  lego  potius  quam  ii<.  AM.;  ')  [b.  v.  522;  *)  eyða  í 
522;  ")  hraun  522;  «)  [hinum  vestasta  farveg  522;  ')  [sl.  522;  «)  sike 
522;  »)  >tfmeU  522;  ^^)  [riettsyne  522;  *')  sandhollt  522;  ^»)  sl. 
522;  ''')  522;vont  274;  ")  Eri  522;  »)  b.  v.  522;  ^«)  et  522;  »')  fns(!) 
274;  18)  tvítekið  í  522. 


348  VÍÐIDALSTUNGA.  1461. 

laght.  enn  huarf  æ,  fimtung.  enn  heimaland  j  tungu  þat  sem 
meira  er. 

{>etta  j  lausagodzi.  ix.  kýr.  þriu  asaudar  kugilldi.  x.  aura 
kuika.  halft  atta  hundrat  voru^)  oc  fiogur  asaudar  kugilldi  er 
hakun  bondi  gízurarson  gaf  kirkiun(n)e  aa  audunarstodum  med 
fuUu  afgialldi.  en  herra  petr  biskup  skipade  kirkiun(n)e  j  vidi- 
dalstungu  til  ful(l)rar  eignar.  en  kirkiubondi  þar  luki  arliga. 
vij.  aura  j  kosti.  hinum  nanuztum  fatækum  frændum  hakonar 
heitins  oc  seigizt  salumessa  huern  artidardag  hans  med  ollum 
salutidum.  A  kirkiubondi  ath  taka  lýsistolla  oc  heýtolla  af 
þessum  bæium  ef  býgder  eru.  þoreýiarnupur.  vatzhorns  holi^). 
vatz  horni^j.  hrisum.  nedrum^)  fitium.  oc  er  hann  j  eýdi. 
valdarasi^).  suolustodum.  backa.  hlid.  auxnatungum.  gafli. 
hrafnstodum.  aualldarstodum®).  kolugili.  huerfuigia.  oc 
aualldzdæli.  suo  oc  tekr  kirkian  tiund  af  þessum  bæium 
oc  alla  þa  tiund  sem  er  skiptitiund  oc  alla  biskups- 
tiund  þa  sem  minne  er  en  eyrer.  oc  allt  Petursfie.  en  luka 
þar  firir  eýri  solu(u)odar  med  biskupstiundum.  skal  bondi  firir 
heýtolla  liae(!)  presti  færan  hest  j  þing  til  siukra  manna  oc  brut- 
saunga  [oc  skal  presturinn')  abýrgiazst  hestin(n)  medan  hann  fer 
med  hann.  skilur  tunguþing.  oc  asgeirsar  þing^)  ath  jardareign 
steinar.  ij.  er  standa  j  asnum  firir  nordan  forna  logrett.  oc  þadan 
rettsýni  ofan  j  fornan  farveg  vididalsár^).  oc  austur  or  stein- 
unum  Rettsýni  j  asgeirsaa.    suo   Rædr  griotskrida  vpp  j  hafiall. 

í>essa  hluti  lagde  jon  bondi  hakonarson  til  vididalstungu 
kirkiu  medr  þeim  skilmala  ath  hann  lukti  j  porcionem  ecclesie  oc 
firir  fýrnd  kirkiunar  j^^)  hennar  ornamentum.  vm  suo  langan  tima 
sem  (hann)  atti  firir  ath  suara.  er  [þat  j  fýrstu^^)  afrett  fram  fra 
kalldalæk  ýzsta.  Rædur  firir  uestan  bergaa  fram  i  bergar*^)  vatn. 
oc  þadan  rettsýni  j  hinu^^)  sýnsstu  gliufrar  drogh.  þía^^)  Rædr 
gliufraa  [vth  j  Rafnskardz  a^^)  enn  þa  rædur  hun  vpp  aa 
fiall.  jtem  j^^)  jardareign  [tungur  allar  millum  kalfs^  *)dals- 
lækiar  oc  reydalækiar.  vth  ath  hlodufalli  oc  halfs  manadar 
teigh  j  eingi  a   hlodufalli.    enn   þa    er^')   lækinn    þrýtur    firer 

»)  eyða  í  522;  ^)  -holl  522;  «)  vatzhorn  522;  *)  nedri  522;  ^)  -as 
522;  «)  avalldzstodun)  522;  '')  [skal  prestr  oc  522;  «)  sl.  522;  ®)  áá 
622;  ^o)  oc  522;")  [eyða  í  522;  ^')  borgar  522 ;  '^)  hina(!)  522;  ")  þad- 
an  522;  '')  [j  rofwskard  522;  ^«)  sl.  522;  '')  sl.  522. 


1461.  VÍÐIDALSTUNGA.   —  HOLTASTAÐIR.  349 

uestan  Rædr^)  midfiardardarvatn  oc  or  þui  Rettsýni  vpp  j 
[kagadarholm^)  oc  þadan  j  bessaborg  vestanverda  oc  suo  yfer 
j  kalfdalsdragh.  oc  þetta  j  reka.  allan  vidreka  fyrir  þremi. 
saudadalsaa.  illughastodum  oc  geitafelle.  halfan  vidreka  aa 
sýdrum  stopum.  enn  fiordung  firer  ýtrum  stopum.  hualreka 
firer  ollum  þessum  jordum  epter  þui  sem  jordunnum  hefer  til 
borit  oc  jon  uard  eigandi  ath.  epter  þui  sem  godra  manna  skil- 
riki  þar  vm  votta. 

Tekr  prestr  þar  heima  fiorar  merkr  oc  sýngia  allar  tider 
huern  dagh  helgan.  en  j  langafaustu  tauo  daga  rumhelga  j 
huerri  viku  messur  oc  fiorar  i  efstu  viku  oc  allar  postula 
messur  oc  alla  imbrudaga  oc  jn  decoUacione  johannis  bap- 
tiste.  alla  paschaviku  oc  huitasunnuviku.  oc  tuo  dagha  j 
viku  um  jolafaustu  oc  festum  felicitatis^)  virginis.  en  ef  bonde 
vill  ath  prestur  sýngi  huern  dag  CDesso  ai  tolf  manudum  skal 
hann^). 

Anno  domini  m°  cd^  Ixx"  ij°.  Tiund  m  þui  aari  kirkiw 
hluti. 

Reiknadist  j  porcionem  ecclesie  vpp  ca  eitt  ctir  oc  xx 
medan  hustrv  solueig  bio.  eitt  hvndrat  oc  xx.  stendur  oreiknat 
kirkiubot  oc  þat  sem  hon  hefer  til  lagt  innan  kirkiu.  stendr 
oreiknat  medan  ormur  bonde  bio.  vpp  aa  x  aar  oc  v  vetr  medan 
einar  ormsson  hiellt. 

Anno  domini  m^  cd^  Ixx^  nono  skipadi  hustru  solueig 
þorleifsdotter  j  testamentum  kirkiunne  j  uidedalstungu  til 
fullrar  eignar  j  porcio  ecclesie  iij  jarder  suo  heitande  kolugil. 
haauardzstader.  hrafnsstader. 

LXXV. 

Kirkia  aa  holltastodum  er  helgvd  med  gudi  hinum  heilaga 
nickolao. 

hon  a  land  j  huammi.  kirkiuskard.  hamraland.  kagadarhol 
halfan.  geitaskard  fyrer  sunnan  fram  millum  kambs  gegnt  sel 
hvammi  oc  ausugils  helming  þess  hlutar  til  hagabeitar  at  eins  oc 
frialsan  rekstur  um  skardz  jord  til  oc  fra  þar  sem  ueger 
liggia  adr. 

1)  j  b.  V.  522;  »)  [j  Skagarhol  522  og  þrýtr  hér;  ^)  í  hdr.  feli- 
ciuitatis;  *)  Svo.     Sjá  Dipl.  Isl.  III,  bls.  540,  594. 


350  HOLTASTAÐIR.    —  MIKLAGARÐR.  1461. 

partur  j  spakonoarfi  suo  mikinn  sem  skrar  ganga  til. 
li?gr  hann  fra  vor  hinni  fornu  oc  vestr  til  deilldarhamars.  þar 
næst  millum  laxar  oc  forsar.  þa  fra  raudaskridu  til  hrafnsar. 
þa  fra  hellisvik  til  marks  vid  finnstadi.  fra  finnstodum  er  fim- 
deild.  hverfua  þrir  hluter  til  spaconoarfs  en  tueir  til  finnstada. 
fyrer  arbacka  er  spakonoarfr  at  ollum  hluta.  en  ecki  millum 
finnstada  oc  arbacka.  þar  næst  jnn  fra  þorlaugardys  j  midia 
selvik. 

petta  jnnau  kirkiu.  CDessoklæde  tuenn  oc  einn  serkur 
uondr.  kapr  tuær  oc  8lop(p)r.  altaresklæde  þriu.  koparstikr  ij.  ein 
iarnstika  stor  oc  ij  jarostikr.  aunnr  fyrer  mariu.  en  aunnr 
fyrer  nikulas  likneske.  glodarker  ij.  ellbere.  merke.  klukr  tuær. 
kalekr  uondr.  stoil.  tuær  bruner.  einn  saurdukr.  brik  oc  tabula 
oc  ij  spiolld.  glerglug(g)r  einn  vondr. 

fetta  j  bokum.  nikulas  saga.  þrir  salltarar.  COessobok 
forn  per  anni  cirkulum.  tuær  lesbækr  de  sanctis  et  de  tempore. 
sekuenciobok.  grallarar  ij  de  sanctis  et  de  tempore.  kiriall. 
alltaresbok.  imnarius.  saungbækr  ij  storar  fra  aduentu  oc  til 
paska.  aunnur  til  adventu  fra  jonsmesso  baptiste.  paskabrefer 
vont.  treskrin  med  helgum  domum.  kros  med  understodum. 
mariulikneske.  nikulas  likneske.  katrinar  likneske.  jons  baptiste. 
sancte  sita^)  oc  kross.  ein  spiolld  eyfer*)  kordyrum.  bagstriarn. 

LXXVP). 

Kirkia  j  myklagarde.  er  postola  kirkia. 

hun  aa  þriatige  huudrata  j  heimalande  oc  hlíjdarhaga- 
land  allt. 

petta  jnnan  kirkiu.  þrenn  messoklædi.  uantar  þar  til  hof- 
udlin.  ij.  stolur  oc  eitt  handlin.  ij.  hoklar.  ij.  kantarakapur. 
iij.  alltarisklædi.  ij  bruner  med  dukum  oc  einn  vigsludukur. 
viij.  stikur  lereptz  til  slop(p)s.  einn  kalekur.  korporalar  iij.  ij. 
alltanssteinar.  einn  jrskur  kross  oc  annar  triekross.  brik  ut- 
skoren  med  krosse.  hurdum  oc  stopliim.  mariulikneski  oc  pet- 
urslikneski.  kluckur.  ij.  oc  ein  bialla.  eitt  merki.  glodarker. 
kirkiukola.  messingstikur.  ij.  ij.  jarnstikur  litlar    oc   ein   stor. 


•)  sancti  sita,  afskr.    1639;    ')  svo;    *)  sbr.    XLVIII,    því    þar    er 
annar  Miklagarðsmáldagi. 


J 

I 


1461.  MIKLAGARÐR.    —   AUÐKÚLA.  351 

skrudakista.  dukur  glitadur  yfer  petri.  lecktare  oc  stoll.  homp- 
oll  af  tÍD.  fontzumbunadur  oc  paxta^)  kerte  med  tre.  ij  alltare. 

petta  j  bokum.  jn  primis  adventvbok  de  tempore  per 
annum  ei  epter  ordu  ofull.  lesgrallare  fra  quadragesimam  de 
tempore  til  aduentv.  Aspiciensbok  med  de  sanctis  brestur 
langafostv  songen.  grallare  fra  aduentu  til  paska  oc  annar  fra 
paskum  til  aduentv  ath  ollu.  lesbok  de  sanctis  per  anni  circulum. 
de  sanctis  bok  syngiande  fra  adventu  oc  til  paska.  jolafostubok 
sýngiande  ath  oliu.  comvnis  syngiande.  hymnarius.  sequenciu- 
bok.  ij  psalltarar^).  lagasonguarbok^).  kuer  de  dominicis  syngi- 
ande  a  sumarit.  de  sanctis  bok  syngiande  a  sumarit.  common 
sýngiande  med  messvm  a  einne  bok.  aspicienskok  gomul. 
kiriall  med  venite.  mariupsalltare  oc  margar  skrar  vondar. 

f>etta  fylger  iordunne  j  myklagarde.  þverardalur  eirn  ath 
lamba  badum  megin.  skogur  j  lundz  landi  j  hnioskadal.  rædur 
gardstadur  fyrer  ofan.  enn  kidsaa  fyrer  vtan.  skogur  j  nupu- 
fellslandi.  skogur  j  biarckarlande.  rædr  gil  fyrer  vtan  oc 
sunnann. 

þessar  jtolur  sagdi  ornolfur  j  þuerardal  af  modruuollum. 
halfan  þridia  tog  ýxna.  manadar  rekstur  aasaud  fra  þuera  j 
auxnadal.  enn  þar  fyrer  skuli  þeir  hallda  upp  garde  fyrer  nedan. 
oc  selfor  j  diupadal  aa  holmseli  fra  heidarhaga.  Teigur  j  oxna- 
dal  ofan  fra  lurkasteine  j  millum  tveggia  gardstada.  er  oc  sogd^) 
vij  folalda  rekstur  j  vaskarogsl  sagdi  rusti  wtan  ef  ath  m ýkla- 
gardur  ætti  ailar  slægiur  j  hruthaga.  þetta  saraa  bar  sira 
semingur  af  saurbæ  at  fader  sinn  magnus  hefdi  leid*)  j  brutt 
slægiur  vr  hrvthaga  þa  hann  bio  j  myklagarde  oc  hafdi  eingin 
ath  fundit.  þessar  jtolur  sagdi  ornolfr  þordarson  ath  mýkla- 
gardur  ætti  j  oxnafells  jord.  tvo  xij  fedminga  med  torfskurd 
arlega. 

LXXVIÍ. 

Kirkian  aa  audkulustodum  er  helgut  med  gudi  hinum  hei- 
laga  johanni  baptista. 

hun  aa  land  j  sliettadal.  Reka  allan  aa  hafuamol.  halfua  sauda- 
hofn  j  bolstadahlijd. 


1)  Svo;  =  páska;  ')  spalltarar,  hdr.;  "j  svo;  *)  —  lied. 


352  AUDKÚLA.    —    KIRKNATAL.  1461. 

þetta  jnnan  kirkiu.  þrenn  messuklædi  ath  aullu.  iij  cantara- 
kapur.  sloppur.  ij  glitader  dukar  oc  einn  hokull  stakur.  ein 
brun.  fontur  med  buningi.  iij  kalekar  oc  er  einn  af  þeim 
gylltur.  propiciatorium  med  silfur.  iij  koparstikur.  tuær  tabule. 
j  merke.  silfur  merk(t)ur  kross  med  understodum.  mariulikn- 
eske.  ions  likneske  baptiste.  zacharie  et  elisabetb.  andreas  likn- 
eske  oc  pals.  kross  litill.  iij.  kluckur  oc  hin  fiorda  litil.  ij  lect- 
arar  oc  stoll.  spiolld.  [jarnskip^).  tialld  um  korinn.  glodarkier. 
vatzketiU  litill. 

|>etta  j  bokum.  grallari.  sequenciobok  de  tempore.  kiriall. 
lagasaunguabok  med  uor  fru  messu.  de  sanctis  bok  aa  sumarid. 
de  tempore  bok  fra  paskum  til  aduentu.  de  tempori  bok  fra 
aduentu  oc  til  paska.  lesbok  de  sanctis  um  xij  manadi.  capi- 
tularius  de  tempore.  ein  gomul  messubok  um  allt  arid.  dukur 
ifer  sancte  johannes  oc  ij  adrer  uonder. 

Tiund  ai  þui  aare  atian  aurar. 

Reiknadizt  j  porcionem  ecclesie  upp  aa  iiij  aar  medan 
einar  biornsson  tok  uid  halft  fiorda  hundrat.  oreiknat  fyr  enn 
hann  tok  upp  aa  niu  tigi  aara  hundrat  hundrada  oc  tuo  hund- 
rut  betur  halfur  fimti  eyrer  minnur.  Reiknadits  en(n)  ath  auk 
half(t)  fiorda  hundrat  aa  fyrer  niu  tigi  aara  þa  sira  halldor  tok 
reikning  sem  stendur  j  gamla  registrum. 

LXXVIII. 

anno  domini  CO  cd  Ixxx  sexto  þa  er  biskup  olaf  reid  i 
visitacione  vestur  j  huuavatzþing  reiknadizt  halfkirkiur  oc  suo 
morg  bænhuss. 

Jtem  i  bergstadar  þingum. 

Jtem  a  eirikzstodum  halfkirkia  vppi. 

Jtem  a  barkastodum  bænhwss  nidre. 

Jtem  a  steinaa  bænhwss  nidre. 

Jtem  a  holi  bænhwss  nidre. 

Jtem  a  kuiastodum  bænhwss  nidre. 

Jtem  i  stamne  bænhwss  nidre. 

J  blaundudals  hola  þingum  ero.  ij.  halfkirkiur. 

Jtem  a  eyuindarstodum  oc  er  ofan. 


^)  [mariuskrift,  afskr.  1639. 


1461.  HÁLFKIRKJUR  OG  BÆNHÚS.  353 

Jtem  i  tungu  oc  er  vel  standandi. 

J  grimstungu  þingum. 
Jtem  a  gudru(n)arstodum  halfkirkia  vppi. 
Jtem  i  dall  halfkirkia  vppi. 
Jtem  j  tungu  bænhuss  oc  er  nidre. 
Jtem  a  haukagili  bænhuss  oc  er  vppi. 

J  vndenfells  þingum. 
Jtem  j  ase  halfkirkia  oc  er  vppi. 
Jtem  a  brusastodum  bænhus  nidre. 
Jtem  a  konsaa  bænhus  oc  nidre. 
Jtem  a  gilstodum  bænhus  oc  nidre. 

J  asgeirsaar  þingum. 
a  lækiarmoti  kalfkirkia  lit(t)standandi. 
Jtem  a  audonarstodum  bænhus  vppi. 
Jtem  j  galtanesi  bænhus  v(p)pi. 
Jtem  i  dal  bænhus  nidre  alz. 

J  stadarbacka  þingum. 
Jtem  halfkirkia  a  biargi  vppi. 
Jtem  kirkia  a  þorfastodum. 
Jtem  a  rofu  bænhus  vppi. 
Jtem  a  barkastodum  bænhus  vppi. 

med  kulu  þingum. 
j  hollti  bænhus  vppi. 
j  liotzholum  bænhus  vppe. 
a  snæringstodum  bænhus  vppe. 
a  hrafnabiorgum  bænhus  nidre. 
m  grund  bænhus  nidre. 
a  greithavmrum  bænhus  nidre. 

J  CTDelss  þingum. 
Jtem  a  suertingzstodum  bænhus  vppi. 
Jtem  a  saondum  bænhus  vppi. 
Jtem  a  balkastodum  bænhus  vppi. 
Jtem  (a)  þuridarstodum  bænhus  vppi. 

J  tiarnastadar  þingum. 
Jtem  a  illugastodum  halfkirkia  vppi. 

-Ðipl.  I3l.    V.  B.  23 


354  HALFKIRKJUR  OG   BÆNHÚS.  146U 

Jtem  i  saurbæ  fiordungskirkia  nidre. 

J  hola  þingum. 
Jtem  a  ægissidu  halfkirkia  nidre. 
Jtem  a  asbiarnanesi  halfkirkia  nidre. 
Jtem  a  krossanesi  bænhus  vppe. 
Jtem  a  valdalæk  bænhus  nidre. 

J  hauskulstadar  þingum. 

Jtem  i  skipatungum  halfkirkia  lit(t)  standandi. 

Jtem  a  ey  halfkirkia  uppi. 

Jtem  fiordungzkirkia  a  backa  oc  a  vatnahuerfui  lit(t)  stand> 
andi  oc  a  hafstodum  fiordiungs  kirkia  aull  nidre  oc  a  kirkiubsa 
f[iordungs]  kirkia  nidre. 

Jtem  a  manaskala  bænhus  vppi. 

J  spakonufelz  þiugum  kirkian  nidre. 
Jtem  a  vindæli  halfkirkia  vppi. 
Jtem  a  vakurstodura  bænhus  nidre. 

J  hofs  þingum  a  skagastrond. 
Jtem  a  harastodum  bænhus  nidre. 
Jtem  a  [hofn]  bænhus  vppi. 

J  þingeyra  þingum. 
Jtem  a  gilia  halfkirkia  nidre. 
Jtem  a  steinnesi  bænhus  vppi. 
Jtem  a  sueinstodum  bænhus  vppi. 
Jtem  a  akre  bænhus  vppi. 
Jtem  a  brecku  bænhus  vppi. 

J  breidabolstadar  þingum. 
Jtem  j  midhopi  bænlius  vppi. 

J  hialtabacka  þingum. 
Jtem  a  þorfalæk  halfkirkia  vppi. 
Jtem  a  medalheime  bænhus  vppi. 
Jtem  j  holte  bænhus  lit(t)  vppi. 

J  huams  þingum  ein  alkirkia  til  saungz. 

J  maarstadar  þingum. 
Jtem  a  biarnastodum  bænhus  vppi. 
Jtem  a  hiallalande  bænhus  nidre. 


1461.  HÁLFKIRKJUR  OG  BÆNHÚS.  355 

LXXIX. 

anno  domini  CD  cd  Ixxx  septimo  þa  er  biskup  olaf  reid 
j  visitacionem  nordr  Reiknadizt  suo  margar  halfkirkiur  oc 
bænhus. 

j  fellz  þingum.^) 

halfkirkia  aa  skala  oc  er  uppi. 

[Jtem]  bænhus  a  tiornvm  oc  er  rotid. 

[Jtem]  bænhus  a  brædra  ok  er  ecki  uppi. 

[Jtem  a  arnarjstodum  bænhus  ok  er  ecki  uppi. 

[Jtem  a  hrauni]  bænhus  ok  er  ecki  uppi. 

[Jtem  a  heijdi.  bænhus  ok  er  ecki  uppi. 

[J  bardzjþingum. 
halfkirkia  j  nesi  ok  er  uppi. 
[j  haga]nesi  halfkirkia  ok  er  uppi. 
[Jtem  a  grilli]  bænhus  uppi. 
Jtem  a  reykivm  bænhus  uppi. 
Jtem  a  s[ioundJastodum  bænhus  vppi. 
Jtem  a  yzta  moi  bænhus  litt  standanda. 

[J  holltz]  þingvm. 
halfkirkia  j  hvammi. 

[Jtem  j  lambajnesi  alkirkja  ok  er  litt  standandi. 
[Jtem  a  biarnargili]  bænhus  ok  er  vppi. 
[Jtem  a  bruna]stodum  bænhus  ok  er  vppi. 
Jtem  a  slettu  bænhus  ok  er  nidri. 
[Jtem  a  reykiar]holi  bænhus  ok  er  litt  standanda. 

[J  hnappsta]dar  þingvm. 
halfkirkia  j  tungu  litt  standandi. 
[Jtem  a  nef]stodum  bænhus  ok  er  uppi. 
[Jtem  a  gautu]stodum  bænhus  ok  er  nidri. 

[J  kuiabeckiar]þingvm. 
Jtem  a  þorisstodum  halfkirkia  litt  standandi. 


^)  Sá  kaflj,  sem  nú  fer  á  eptir,  er  mjög  máðr  í  skinnbókinni,  og 
er  að  nokkru  einungis  læsilegr  gegnum  afskript  þorláks  biskups  frá 
1639,  því  að  þá  heíir  skinnbókin  verið  ómáðari  en  nú;  er  það  sett 
hér  1  hornklofa,  sem  eptir  henni  er  tekið. 

23* 


356  HÁLFKIRKJQR   OG   BÆNHÚS.  1461. 

Jtem  j  hornbreckv  bænhus  litt  standanda. 
[Jtem  a]  kalfsa  ok  er  nidri. 

bænhus  ok  er  vppi. 

bænhus  ok  er  vppi. 

Jtem  j  upsaþingum. 
Jtem  a  holi  bænhus  ok  er  ecki  uppi. 
Jtem  a  hrafnstodum  bænhus  ok  er  uppi. 
Jtem  a  grund  alkirkia  til  saungs  ok  er  uppi. 
Jtem  a  hollti  bænhus  ok  er  uppi. 

Jtem  j  valla  þingum. 
Jtem  a  halsi  halfkirkia  ok  er  nidri. 
Jtem  a  saucku  bænhus  ok  er  litt  standande. 
Jtem  a  hnuki  bænhus  ok  er  uppi. 
Jtem  a  hvarfi  bænhus  ok  er  uppi. 
Jtem  a  hofi  bænhus  ok  er  ecki  uppi. 
Jtem  a  þuera  bænhus  ok  er  ecki  uppi. 

J  asskogs  þingum. 
Jtem  a  synzta  bæ  j  hrisey  alkirkia  til  saungs  ok  er  nidri. 
Jtem  a  yztabæ  bænhus  ok  er  nidri. 
J  hellu  halfkirkia  ok  er  nidri. 
Jtem  a  sela  bænhus  ok  er  nidri 
Jtem  j  asskogi  bænhus  ok  er  nidri. 
Jtem  a  hamundarstðdum  bænhus  ok  er  nidri. 
Jtem  a  kalfskinni  bænhus  ok  er  uppi. 
Jtem  a  brattauavllum  bænhus  ok  er  uppi. 

Jtem  j  grytubacka  þingum. 
Jtem  aa  greiniuik  halfkirkia  [ok]  er  ecki  uppi. 
Jtem  a  suinaarnesi  bænhus  ok  er  ecki  uppi. 
Jtem  a  bardatiorn  bænhus  ok  er  uppi 
Jtem  a  hvammi  bænhus  ok  er  uppi. 
Jtem  a  hialla  bgnhus  ok  er  uppi. 
Jtem  j  hringsdal  bænhus  ok  er  ecki  uppi. 
Jtem  a  latrum  bænhus  ok  er  ecki  uppi. 

J  þaunglabacka  þingum. 
Jtem  j  keflavik  bænhus  ok  er  ecki  uppi. 


1461.  HÁLFKIKKJUR  OG  BÆNHÚS.  BERGSTAÐIR.  357 

J  laufas  þingum. 
Jtem  a  nesi  halfkirkia  ok  er  uppi. 
Jtem  a  þuera  halfkirkia  ok  er  uppi. 
Jtem  a  lomatiorn  bænhus  ok  er  uppi. 
Jtem  a  skardi  bænhus  ok  er  uppi. 
Jtem  j  miduik  bænhus  ok  er  uppi. 

Jtem  a^)  stadar  þingum. 
Jtem  a  biorgum  bænhus  ok  er  uppi. 
Jtem  a  granastodum  hænhus  ok  er  uppi. 
[Jtem]  a  halsi  bænhus  ok  er  uppi. 
Jtem  a  gudmundarstodum  bænhus  ok  er  uppi. 
Jtem  a  felli  [bænhus  ok  er  uppi]. 
[Jtem  a  leikskala  bænhus]. 
') 

LXXX. 

[Add.  British  Museum  11,242.  4to  (FMagn.  206)  tó.  17b. 
Syrpa  séra  Gottskálks  Jónssonar  í  Glaumbæ  skr.  1543 — 91;  eru 
hér  ritaðir  fjórir  máldagar  kirkna  fyrir  norðan  land:  Bergstaðamál- 
dagi,  máldagi  Hvamskirkju  í  Laxárdal,  upphafið  að  Mælifellsmáldaga 
og  klausa  um  stærð  Hóladómkirkju.  í  máldagabók  Olafs  biskups 
Rögnvaldssonar  vantar  nú  mikið  eins  og  hún  er  til  vor  komin,  og 
stendr  þar  nú  ekki  Bergstaðamáldagi  og  heldr  ekki  klausan  um 
Hólakirkju.  En  Mæhfellsmáldagi  og  Hvammsmáldagi  er  þar,  og  sést 
á  samanburði  við  þá,  að  séra  Gottskálk  hefir  ritað  sína  afskript  af  pess- 
um  máldögum  beint  eptir  máldagabók  Olafs  biskups  Rögnvaldssonar. 
pegar  nú  máldagi  Bergstaðakirkju,  eins  og  hann  er  hjá  Gottskálk, 
kemr  ekki  saman  við  aðra  máldaga,  er  vér  þekkjum,  þá  hggr  beint 
við  að  álykta,  að  hann  sé  ritaðr  upp  úr  máldagabók  Ólafs  biskups 
meðan  hún  var  fyllri  en  hún  nú  er,  og  verðr  að  ætla,  að  það  sé 
með  öUu  víst.  Aptan  við  klausuna  um  Hólakirkju  er  þess  getiö, 
að  graptarkirkjur  í  Norðlendingafjórðungi  sé  110  að  tölu.  Á  öðrum 
stað  í  Syrpu  séra  Gottskálks  fiast  kirknatal  nyrðra  alls  107,  ea 
blaðið,  sem  það  er  á,  er  skemt  af  fúa,  svo  að  þrjú  nöfn  geta  vel 
verið  rotnuð  úr.  í  máldagabók  Ólafs  biskups  er  enn  skrá  yfir  bæn- 
hús  og  hálfkirkjur,  og  er  þá  æðiHklegt,  að  þar  hafi  verið  taldar  al- 
kirkjur  líka,  og  ætla  eg  víst  aö  þetta  kirkuatal  sé  þaðan,  en  nú  er 
það  ekki  leingr  til  í  bók  biskupsins.  það  eru  allar  líkur  til,  að 
máldagabækr  Hólastaðar  hafl  verið  allar  heilar  að  mestu  enn  á  dög- 
um  séra  Gottskálks]. 


^)  j,  afskr.  1639;  *)  ein  lína  ólæsileg 


358  BERGSTAÐIR.   -  HÓLAKIRKJA.         1461. 

maldagi  bergzstada  kirkiu. 

Kirkian  aa  bergzstodum  .er  helgud  med  gude  enum  heilaga 
olafi  oc  þorlaki  biskupi. 

hun  eigr  alla  heimajord  oc  halfan  forsadal.  med  allre 
jardar  eign  haga  oc  husa  oc  allra  landznytia  framan  til  rietta 
firir  avstan  oc  þar  gegnt  firir  vestan  u[tanj  vpphogguid  gras 
fra  jonzmesso  baptiste  oc  til  fiogra  vikna.  þann  tima  skal  ei 
til  beitar  leggiazt  dairenn  en  skipe  þess  j  millum  med  iafn- 
adi.  stadren  eigr  oc  husgiord  j  dalnum  sem  hafa  uill.  skal 
bondi  sa  sem  byr  j  stafne  fa  savdaraanne  fra  bergstodum  hvs- 
rum.  ketil  oc  elldiuid.  dryck  oc  vinnu  oleigiz  sem  sinum 
[monnum]  eda  lata  geyma  sialfr  oc  hafi  eyri  aa  fimtan  saudi. 
eitt  gellt  naut  skal  uera  med  kuneytum  j  stafne  huert  sumar 
[ef  saa  uiU]  er  aa  bergstodura  byr. 

LXXXI. 

Add.  British  Museum  11,242.  4to  (FMagn.  206)  bl.  17b 
Syrpa  séra  Gottskálks  í  Glaumbæ  skr.  1543 — 91.  Er  þetta  tekið 
eptir  máldagabók  Ólafs  biskups  Rögnvaldssonar  (sbr.  LXXX). 

Kirkian  aa  holum  j  h[i]alltadal  eigr  suo  long  at  vera. 
L.  alna  laung.  en.  xuij.  alner  langr  stopullen  oc  suo  breidr. 
en  framkirkian  nitian  alna  breid.  en  um  stuku[r]nar.  xu.    alna 
oc.  XX.  breid.  en  koren.  xvij.  alna.  en  hæd  framkirkiunnar  half 
þridia  alen  oc.  xx.  oc.  ij.  þuerfingr  betr. 

Graptarkirkiur  j  nordlendinga  fiordungi^  llx.^) 

LXXXIL 

[Add.  British  Museum  11,242.  4to  (FMagn.  206)  bl.  lOb.  Syrpa 

')  =  ellefu  tigir  =  ellefutíu  =110.  —  í  kveri  einu  í  safni 
Árna  Magnússonar,  sem  skrifað  er  c.  1616  (AM.  193.  8vo  III,  bl.  11) 
er  klausa  ein  um  stærð  Hólakirkju,  sem  virðist  munu  stafa  einmitt 
frá  þessari  skrá,  því  þó  að  orðfærinu  og  niðrskipun  sé  breytt,  er  efnið 
alt  hið  sama: 

•  Slærd  Holakirkiu. 

framkirkian  50  Alna.    Enn  a  Breidd  19  Alner. 

Stukurnar  35  Alner. 

korenn  ad  leingd  17  Alner. 

kirkian  á  hæd  23Ví  Alen  og.  2.  þumlungar  betur. 

Stopullenn  17  Alna  langur  og  so  breidur*. 


1461.  ALKIRKJUR.  359 

sóra  Gottskálks  Jónssonar  í  Glaumbæ  skr.  1543 — 91,  og  er  þetta 
án  efa  ritað  eptir  máldagabók  Ólafs  biskups  Rögnvaldssonar  á  meðan 
hán  var  enn  heil.  í  bréfabók  Jóns  Vilhjálmssonar  er  kirknatal  og 
presta  fyrir  norðan  land,  en  auðsætt  er  að  ekki  er  þetta  afskript  af 
því.    Blað  það,  sem  kirknatalið  er  ritað  á,  er  mjög  skemt  af  fúa.] 

[fjessar  eru  kirkiur  i  holabiskupzdæme. 

m  savdanese  prestskylld. 

m  svalbarde  prestr. 

[j]  holvm  prestr. 

[j]  hafrafellztungu  prestr. 

[aa]  skinnastodum.  ij.  prestar. 

[j  as]e  prestr. 

[j  g]arde  prestr. 

[j  hjvsavic.  ij.  prestar. 

(j  ne]se  prestr. 

[aa]  greniadarstodum.  iij.  prestar  oc.  ij.  diacnn. 

[j  m]ula.  iij.  prestar  oc  ij.  diaknar. 

[aa]  helgastodum  prestr  oc  diakne. 

[a  eina]rstodum.  ij.  prestar. 

[aa  þ]veraa  prestr. 

[aa  skutjustodum  prestr. 

[aa  lunjdarbrecku  prestr. 

[m]  st[ad]  j  kinn  [prestr  oc  diaknj. 

[aa  eyar]dalsaa  prestr. 

[aa  liosa]vatne  prestr  oc  diacne. 

[aa  þðjnglabacka  prestr. 

[aa  hajlse.  ij.  prestar  oc  diakne. 

[aa  dra]flastodum  prestr. 

[aa  illjugastodum.  ij,  prestar. 

[j  IJaufase.  ij.  prestar  oc  diacn. 

[aa  gryt]vbacka  prestr. 

[j  hof]da  prestr. 

[aa  s]valbarde  prestr. 

[j  kaujpange  prestr. 

[<a  mvnjkaþuera  prestr  oc.  ij.  diaknar. 

[aa  modrujvollum  ij  prestar  oc  diakn. 

[j  nvpvfelli]  prestr  oc  diakne. 

[j  holvm  j  e]yafirde  prestr. 


360  ALKIRKJUR.  1461. 

[j  savrbæ].  ij.  prestar  oc  diakne. 

j  miclagarde  prestar.  ij. 

aa  grvnd.  ij.  prestar  oc  diakn. 

aa  hrafnagile.  ij.  prestar  oc.  ij.  diaknar. 

j  hlid  prestr. 

j  dal  prestr-i 

j  glæsebæ  prestr. 

aa  modruvollum  j  horgardal  prestr  oc.  ij.  diaknar. 

aa  bæisaa  prestr  oc  diacn. 

aa  backa  prestr. 

aa  myrka  prestr. 

aa  yxnhole  prestr. 

aa  laugalande  prestr. 

aa  audbrecku  prestr  annat  huert  ar. 

j  arskoge  prestr. 

aa  vollum.  ij.  prestar  oc  diakn. 

aa  vrdum  prestr. 

aa  tiorn  prestr. 

aa  kuiabeck  prestþ]  oc  [.ij.]  omaga  prestar. 

aa  siglunesi  prestr. 

aa  barde  prestr. 

j  hrisey  prestr. 

aa  hnapstodura. 

aa  felle  prestr. 

aa  hofda  prestr. 

aa  hofe  prestr. 

j  grimsey  prestr. 

aa  miclabæ.  ij.  prestar  oc  diakne. 

aa  holum.  iiij.  prestar  oc.  iiij.  diacnar. 

aa  uiduic  prestr. 

aa  rip  prestr. 

j  ase  [prestr]. 

aa  þuera  prestr. 

aa  flugumyri  prestr. 

aa  videvoUum  prestr  oc  diacn. 

aa  silfrastodum  prestr. 

m  hofe  prestr. 

aa  goddolum.  ij.  prestar. 


1461.  ALKIRKJUR.  361 

aa  mælefelli.  ij.  [prestar]  oc  diacn. 

aa  reyk[i]um  prestr. 

aa  uidimyre  prestr. 

j  hoUte  prestr. 

j  glaumbæ.  ij.  prestar  oc  diakn. 

aa  reynestad.  ij.  prestar  oc   ij.  diacnar. 

aa  borg  prestr. 

a  fagranese  prestr. 

j  huamme  prestr, 

aa  hofe  prestr. 

[aa]  spacoíiufelli  prestr. 

00,  hoskulldzstodum.  ij.  prestar  oc  diakn. 

aa  holltastodum.  ij.  prestar  oc  diacn. 

aa  gunsteinstodum  prestr. 

j  hlid  einn  prestr. 

aa  Bergstodum  prestr. 

j  holum  prestr. 

aa  svinavatne  prestr, 

aa  kvlu.  ij.  prestar  [ocj  diacn. 

aa  þingeyrum  prestr  oc.  ij.  diacnar. 

aa  marstodum  prestr. 

j  hvame  prestr. 

j  grimstvngum.  ij.  prestar  oc  diakn. 

faa]  vudenfelle  prestr. 

[aa]  breidabolstad  prestr. 

[aa  hiallta]backa  prestr. 

[j  holvm  j  blavndvdalj  prestr. 

[j  vididals]tungu.  ij.  prestar  oc  diacn. 

[aa  breidabolstad].  ij.  prestar  oc.  ij.  diacnar. 

aa  holum  j  vestrhope^)  prestur  oc  omagaprestr. 

aa  tiorn  prestr. 

aa  kirkiuhuame  eirn  prestr. 

aa  mel.  ij.  prestar  oc  diacn. 

ia  stadarbacka.  ij.  prestar  oc  diacn. 

aa  nvpe  prestr. 

aa  stad  prestr. 

^)  vestrhofed)  hdr. 


362  JARÐAKAUPABRÉF.  1 462. 

315.  12.  Februar  1462.        undir  Hvassaíelli. 

Erlendr  Gunnlaugsson    selr  Bjarna  Ólasyni   jörðiná    Öxará    í 
Ljósavatnsþingum  fyrir  tuttugu  hundruð. 

AM.  Fasc.  XV,  13,  fruinrit  á  skinni.  Fjögur  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu.  Tvö  hin  síðustu  eru  dottin  frá.  AM.  Apogr. 
73  eptir  frumritinu.  »Orginalbrefed  liede  mier  Sr.  Skule  þorlaksson. 
og  epter  hann  lidinn  eignadizt  eg  þad«   (AM.). 

fat  gervm  vier  þorgeir  bavduarsson.  steinolfur  þorgilsson. 
ravgnvalldur  oddsson  og  avnvndur  jonsson  godvm  monnvm 
viturlegt  med  þessv  vorv  brefe  at  þar  vorv  vier  j  hia  savm  og 
heýrdvm  ca  ord  og  handaband  þessarra  manna  biarna  olasonar 
af  einne  alfv  enn  ellenndz  gvnnlavgssonar  af  annare.  at  so  firir 
skildv  ed^)  adur  nefndur  ellendur  sellde  fyrnefndvm  biarna 
jordena  avxaraa  er  liggur  j  liosavatz  kirkivsokn  raed  avllvm 
þeim  gögnvm  ok  gædvm  sem  greindre  jordv  fylger  og  fylgt 
hefer  at  fornv  og  ny[v]  ed  hann  vard  fremzt  eigannde  at  efter 
favdur  sinn.  Hier  j  mote  gaf  biarne  olason  tittnefndvm 
ellennde  gvnnlavgssyne  firir  adur  greinda  jord  tvttvgv  hundrvd. 
sex  malnytv  kviUde.  fiogur  gelldfiar  kvgillde.  niv  hvndrvt  j 
silfre  og  eina  kistv  firir  hvndrat.  Skillde  opt  nefndur  biarne 
giallda  þessa  peninga  þratt  nefndvm  ellennde  at  næ[stvm]  far- 
davgvm.  og  þetta  kaup  samþykte  CDargret  olafsdotter  kona  hans. 
Og  til  sannenda  hier  vm  settv  vær  fyr  nefnder  menn  vor  jn- 
sigle  tirir  þetta  jardarkavpsbref.  skrifat  vnder  hvassafelle  j  eyia- 
firde  favstvdagen  næsta  firir  valenntini  martires.  þa  lidet  var 
fra  hingat  bvrd  vors  herra  jehsv  christi  þushundrvt.  cccc. 
sextiger  og.  ij.  ar. 


316.  11.  Maí  1462  á  Toríustöðum. 

Ketill  Teitsson  kvittar  Einar  ábóta  á  Munkaþverá  fyrir  níu 
hundruðum,  sem  er  andvirði  fyrir  tiltölu  þá,  er  KetiU  átti  til 
Skóga  í  Öxarfirði. 

AM.  Fasc.  XV,   17,  frumritið  á  skinni.    Innsiglið  er  dottið  frá. 
^)  þannig. 


1462.  KVITTUNARBRÉF.  363 

bref  er  abote  keypti  part  j  skogum  er  kettill  teiztson 
atte  ved  j^). 

I>at  giorer  eg  ketell  teizson  godvm  monnum  kvnnegt  med 
þessv  mjnv  opiiu  brefe  at  eg  kennvmst  at  eg  hefe  upp  boret 
af  herra  einare  abota  ca  munkaþuera  niv  hundrvt  med  suo 
ordnvm  fridleika  iiij  hvndravt  j  smiavre.  ij  hundrads  hesta  ok 
iij  hvndravt  j  slatrvm.  enn  her  j  mote  fæ  eg  honum  ok  hefe 
eg  feinged  til  fuUrar  eignar  alla  þa  tiltavlv  er  eg  atte  tiljard- 
arinar  skoga  er  ligr  j  avxarfirde  j  skinnastada  kirkiv  sokn  efter 
þvi  sem  bref  þar  vm  giavrt  vtvisar  suo  framt  sem  margret 
finnbiarnardotter  eda  erfingiar  þorgrims  jonsonar  vilia  eige 
hallda  þat  kaup  er  þeir  giaurdv  sin  j  millum  fyrr  nefndur 
hera  einar  abote  oc  adr  greindr  þorgrimur  edr  Ivka  adra  pen- 
inga  jafngoda  sem  nv  stendr  efter  ef  þav  vilia  svo  helldr  javrd- 
ena  til  sin  ieysa.  jtem  skal  abote  ok  eiga  þav  ij  hvndravd  er 
epter  standa  olvgt  af  þeim  peningum  er  eg  atte  hia  tittnefnd- 
um  þorgrime  ok  kuittan  firir  gefa  at  avllv  jafnfullv  sem  eg 
sialfr  ok  vnna  mer  þar  lika  firir  efter  þvi  sem  okkr  semr  þa 
vid  finnumzt. 

Ok  til  sannenda  her  vm  setta  eg  mitt  jnsigle  firir  þetta 
bref  er  giortt  var  æ,  torfvstavdvm  j  midfirde  þridiudagen  næsta 
firir  hallvardzmessv  anno  domini  CD"  cd^  Ix^  secundo. 


317.  17.  Mai  1462.  i  Vallanesi. 

Arni  prestr  Eiríksson  vottar,  að  hann  hafi  lukt  Kirkjubæjar-^ 
stað  þá  reka,  er  Finnbjörn  bóndi  Jönsson  lukti  honum  og  hval- 
vonir  þær,  er  Jón  Jónsson  lukti  Jóni  presti  Bjarnasyni. 

AM.  Apogr.  Nr.  2004  » Originallenn  fylger  Kirkiubæiarkirkiu  i 
Tungu  i  Fliotzdalsherade«.  Afskriptin  er  staðfest  í  Skáiholti  3.  Aug. 
1712  af  Árna  Magnússyni,  Gísla  Bjarnasyni,  þorgilsi  Sigurðssyni, 
Páli  Hákonarsyni  og  Magnúsi  Einarssyni. 

I^at  giorir  ek  sira  arnne  eirexsson  godum  monnum  vittan- 
ligtt  med  þessu  mino    opno    brefe    ad  ek    hefe    Ivgte^)   kirkiu- 


M  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi;  ')  þannig. 


364  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  1462. 

beiar  stad  rekan  þan  8em  tinnbiorn  bonde  jonsson  Ivgte  mer 
til  etinlegrar  eignar  tuo  lutte  j  vidrega  oc  hual  fýrer  hamund- 
arstodum  fia  fuUga^)  biargarnesi  oc  til  þess  ed  fram  koma 
huamshus  fiordvng  fýrir  boduasdal  fiordung  j  hual  fýrer  fagra- 
dal  fiordung  j  hval  fyrer  bagea  fiordung  fýrer  hofn  fiordung  fýrer 
midfiardaruesi  atta  uetta  af  reisla  fýrer  fagranesi  j  miilum 
tueggia  garsenda  oc  allar  þer  hualuoner  sem  jon  heitin  jons- 
son  lugte  sira  jone  prest  biarnasyne  um  allt  langanesi^)  oc  hann 
erfdi  epter  jon  sæbiarnarson  oc  epter  kara  brodur  sin.  oc  til 
saninda  her  um  sette  eg  mitt  jnsigli  fýrer  þetta  lugningar  bref 
skrifat  j  ualianesi  manodaghin  nesta  epter  halluarsmesso  anno 
domino(!)  milliscimo  quadragentecimo  xexagescimo  cecundo. 


318.  '  5.  Juli  1462.  á  Eyrarlandi. 

6.  Juli  á  Möðruvöllum. 

DóMR  tóif  presta  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  Rögnvaldssyni  um 
ágreining  milli  Sigurðar  príors  á  Möðruvöllum,  vegna  klaustrs- 
ins,  og  séra  Jóns  Haldórssonar,  vegna  staðarins  í  Árskógi,  um 
selför  i   Hrafnagilssel  á  forvaldsdal. 

AM.  Apogr.  4066  »Ex  originali«  með  hendi  Jóns  Maguússonar 
bróöur  Arna.  »Brefed  er  á  kalfskinn  med  goda  skrifft,  fyrer  þvi 
hafa  vered  12.  hangande  Jnngsigle,  og  so  marger  eru  þveingerner, 
enn  écki  innsigle  á  nema  tveimur.  á  þvi  fyrra  get  eg  ei  lesid  letrid, 
j  midiunne  er  kaleikur  med  corporalisdQk  yfer  og  manns  hðnd  vppe 
yfer«  (JM.).  Hitt  innsiglið  virðist  hafa  verið  innsigli  »Magna« 
Einarssonar  og  segir  Jón  á  því  »j  midiunne  mariulikneske,  og 
helldur  a  barne«. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
sueinbiorn  þordarson.  helge  magnusson.  magnus  eiuarsson.  ketel 
grimulfsson.  oddr  þorkelsson.  Rðgnualldr  asgrimsson.  jon  skeggia- 
son.  þordr  hrodbiartzsson.  gunar  eyulfsson.  þoruardr  semings- 
son.  olafr  þorgeirsson  ok  þoruardr  oddabiarnarson  prestar  kuediu 
guds  ok  sina  kunigt  gerande  ad  suh  anno  gracie  m^.  cd^.  lx°. 
secundo  manadagin  næsta  efter  festum  apostolorum  petri  et 
pauli  aa  eyrarlandi  i    eyiafirde  aa  almenniligri  prestastefnu  uor- 

^)  þannig. 


1462.  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  —  DRANGEY.  365 

um  uier  j  dom  nefnder  af  uorum  virduligum  herra  og  anda- 
ligum  fedr  herra  olaíi  med  gudz  nad  biskup  at  holum  at  dæma 
milli  brodr  sigurdar  priors  a  modruuollum  ok  sira  ions  hall- 
dorssonar  er  priorin  kiærþe  til  hans  at  hann  hiellde  ok  haft 
hefde  rangliga  klaustursins  selfor  hrafnagils  sel  aa  þorualldzdal 
j  ongu  hans  leyfe  vm  fim  ar  edr  leingur.  nu  firir  þui  ad  oddr 
þorsteinsson  sor  þar  firir  oss  at  þesse  selfor  var  hofd  ok  eignud 
gomul  eign  klaustursins  aa  modruuollum.  suo  hann  visse  vm 
fimtige  ara  ataululaust  af  huerium  manni.  Jtem  sor  ok  þor- 
steinn  þorsteinsson  at  hann  beyrde  eignada  fyrsagda  selfor 
modruualla  klaustri  af  sier  ellrum  monnum  vm  morg  ar  ok  a 
næstum  sex  arum  ok  tuttugu  heyrde  hann  klaustursens  formenn^) 
reiknaz  eiga  þessa  fyrnefnda  selfor  hrafnagils  sel  a  þorualldz- 
dal  vera  gamla  klaustursins  eign  a  modruuollum  ok  aataulu- 
laust  hafda  verit  firir  huerium  manne.  nu  firir  þui  at  oss  ieistz 
fyrsagdr  sira  jon  halldorsson  vera  logliga  firir  stefndr.  þa 
dæmdum  vier  fýrgreinder  prestar  þessa  optnefnda  selfor  hrafna- 
gils  sel  eign  klaustursins  a  modruuollum  nema  sýra  ion  synde 
ok  sueria  lete  med  fullum  bokareide  firir  michelsmesso  j  haust 
heima  a  modruuollum  tuo  loglig  uitni  firir  biskup  olafi  edr 
hans  umbodsmanni  anan  jon  asmundzson  en  þan  anan  er  sam- 
burda  yrde  vid  þan  vitnisburd  er  nefndr  jon  hafde  handfest 
sira  jone  halldorssyni  ok  vpp  var  lesin  a  prestastefuune  at 
stadurin  j  arskoge  ætte  þessa  optnefnda  selfor  hrafnagils  sel. 
ok  sira  jon  skylldugan  at  sueria  nu  hier  a  prestastefnune  at 
vænaz  þeim  einum  vitnum  er  hann  hugde  sanenda  vitne  vera. 
Ok  til  sanenda  hier  vm  settum  vier  fyrnefnder  prestar  vor 
jnscigle  fiiir  þetta  domsbref  skrifat  a  modruuollum  j  horgar- 
dal  a  sama  are  dege  sidar  en  fyr  seger. 


319.  5.  Juli  1462.  á  Eyrarlandi, 

DóMR  tólf  presta  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  Rögnvaldssyni  um 
það,  hvort  Hólakirkia  í  Hjaltadal  eigi  Drangey  í  Skagafirði. 
Sóru  sex  prestar,  er  sumir  báru    að    þeir    vissu    að  Hölakirkja 

')  portim(!),  afskr. 


366  DRANGEY.  1462. 

hefði  haft  hana  í  40  ár,  svo  að  þeir  vissu,  aðrir  vissu  um  30 
ár  og  einn  um  25  ár.  Dæmdu  þeir  kirkjunni  eyna  til  óbrigði- 
legrar  eignar. 

AM.  Fasc.XV,  15,  frumritið  á  skinni.  Tólf  innsigli  hafa  verið  fyrir 
bréfinu.  Nú  eru  sjö  af  þeim  dottin  frá.  það  getr  verið  vafi  á,  við 
hverja  Pétrsmessu  hér  sé  miðað,  en  líklega  er  það  Pétrsmessa  og 
Páls,  því  að  þá  dagana  hélt  Ólafr  biskup  prestastefnu  á  Eyrarlandi 
þetta  ár. 

Doomsbref  vm  Drangey^). 

OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
semingur  prestr  magnusson  officialis  heilagrar  holakirkiu.  suein- 
biorn  þordarson.  þorsteinn  jonsson.  hellge  magnusson.  kolbeinn 
jngemundarson.  hallur  arnnason.  þorleifur  magnusson.  magnus 
jonsson.  ketil  grimolfsson.  oddur  þorkelsson.  steinolfur  kalfs- 
son  ok  þorgrimur  jonsson.  prestar  holabiskupsdæmis.  ku[e]diu 
guds  ok  sina  kunnikt  giorandi  ad  sub  anno  gracie  CD".  cd^. 
Ix^.  secundo  aa  eýrarlande  j  eyiafirde  manvdagin  næsta  epter 
petursmesso  ca  almenneligre  prestastefnu  voru  vær  j  dom 
nefnder  af  vorum  nadavgum  herra  ok  andaligura  fðdur.  herra 
olaf  med  gudz  nad  biskup  ax  holum  j  hialltadal.  ath  dæma  vm 
huort  eyin  drangeý  er  liggr  on  skagafirde  skyllde  vera  kirki- 
unnar  eign  oi  holum  eda  eigi.  var  þar  svarit  af  sex  prestum  suo 
heitandum  sira  þorkel  gudbiarzsson.  sira  sigurdur  jonsson.  ok  sira 
berþor  halldorsson.  soru  fullan  bokareid  ath  adr  nefnd  drangeý 
var  havfd  ok  halldin  kirkivnar  eign  ca  holum  vpp  m  fioretige 
vetra  suo  þeir  vissu  cakærulaust.  sira  þordr  hrodbiarzsson  ok 
sira  jon  halldorsson  soru  ok  suo  ath  fyr  nefnd  drangeý  var 
hðfd  ok  halldin  kirkiunnar  eign  ca  holvm  vpp  ca  þriatige  vetra 
suo  þeir  vissu  akærulaust,  sira  þorfinnr  þorolfsson  sor  enn  þetta 
sama  vm  þratt  nefnda  drangeý  vpp  ca  halfvan  þridia  tvg  vetra 
suo  hann  vissi. 

nu  saker  þess  ath  þetta  var  suarit  af  sex  prestum  sem 
fyr  scrifat  stenndr  þui  dæmdum  vær  fyr  nefnder  prestar  títt 
nefnda  drangeý  er  liggr  ca  skagatirde  vera  ok  verit  hafua 
obrigdiliga  eign  adr  greindrar  hola  kirkiu  epter  þui  fremsta 
sem  Iðgbok  vtvisar. 


')  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1462.  DRANGEY.  367 

var  þessi  vor  domur  vpp  sagdr  ok  in  scriptis    fram    borin 
j  sama  stad  deige  ok  aari  sem  fyr  seiger. 


320.  5.  Juli  1462.  á  Eyrarlandi. 

DóMR  tólf  presta  útnefndr  af  Ólafr  biskupi  Rögnvaldssyni  um 
forstein  Brynjólfsson  er  farið  hafði  í  Drangey,  eign  Hólakirkju 
í  Hjaltadal,  og  tekið  þar  sela,  fugla  og  egg. 

AM.  Fasc.  XV,  14,  frumritið  á  skinni.  Ellefu  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  enn  nú  eru  fimm  af  þeim  dottin  frá.  það  getr 
verið  vafasamt  við  hverja  Pétrsmessu  hér  er  miðað,  en  líklega  er 
það  Pétrsmessa  og  Páls  eins  og  sjá  má  af  öðrum  bréfum.  þá  dag- 
ana  hélt  Ólafr  biskup  prestastefnu  það  ár  á  Eyrarlandi. 

Domsbref  vm  Drangeý^). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
semingr  prest[r]  magnusson  officialis  heilagrar  hola  kirkiu.  þor- 
kel  gudbiarsson.  sueinbion  þordarson.  kolbeinn  jngemundarson. 
magnus  jonsson.  hellge  magnusson.  þolleifr  magnusson.  hallr 
arnnason.  ketil  grimolfsson.  steinolfur  kalfsson.  þorgrimur  jons- 
son  ok  oddr  þorkelsson  prestar  holabiskupsdæmis  kuediu  gudz 
ok  sina  kunnikt  giorandi  ad  sub  anno  gracie  CD^.  cd^.  Ix'^.  se- 
cundo  ca  eyrarlande  j  eýiafirde  manudagin  næsta  epter  peturs 
messu  2&  almennligre  prestastefnu  voru  vær  j  dom  nefnder  af 
vorum  nadaugum  herra  ok  andaligum  födur  herra  olaf  med 
gudz  nad  biskup  aa  holum  j  hialltadal  ath  dæma  vm  þat  sem 
biskup  olaf  kærde  þar  til  þorsteins  bryniolfssonar  ath  hann 
hefdi  farit  j  drangeý  ok  veit[t]  þar  sela  ok  tekit  þar  fugla  ok 
egg  j  aungu  biskupsins  leyfui.  var  þar  ok  bevisat  med  tueggia 
manna  jncigli  ath  þorstein  bryniolfsson  hefde  veitt  sela  fugla 
ok  egg  j  fyrsagdri  drangey.  bar  biskupin  ath  adr  nefndum  þor- 
steini  ath  hann  hefde  farit  j  drangey  eigi  sialnar  en  tuttugu 
sinnum  til  veideskapar  j  aungu  sinu  frelsi.  nu  saker  þess  ath 
þar  var  synt  ath  þorsteinn  hafdi  j  eyna  farit  sem  fyr  scrifat 
stendr.  þui  dæmdum  vær  fyr  nefnder  prestar  titt  nefndan  þor- 
stein  bryniolfsson  skylldugan  ath  Ivka  heilagri  hola  kirkiu  þria- 


Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hnedi. 


368  SAMNINGSBRÉF.  1462. 

tigi  marka  j  fullRetti  firir  huert  þat  sinn  sem  hann  hefer  j 
drangey  farit  heimilldarlaust  ok  hann  hefer  þadan  haft  til  halfrar 
merkur  sela.  fugla  eda  egg.  ok  tuigiUda  aptur  þat  sem  hann 
hefer  veit[t]  vnder  sinn  suarin  bokareid.  enn  huert  þat  sinn 
sem  hann  hefer  minna  veit  en  til  halfrar  merkr.  dæmdum  vær 
hann  skylldugan  ath  tuigillda  aptr  ok  landnam  med.  dæmdum 
vær  þorstein  bryniolfsson  skýlldvgan  ath  sueria  settareid  jnn^- 
ann  manadar  ath  heyrdum  dominum  ath  hann  hefde  alldre 
heimiUdarlaust  farit  j  þratt  nefnda  drangey.  fellz  honum  sia 
eidr  þa  dæmdum  vær  hann  skylldvgan  ath  luka  slika  sekt  sem 
fyr  seiger.  ok  þratt  nefndan  þorstein  brýniolfsson  fallinn  j  bann 
ok  skylldugan  ath  taka  lausn  ok  script  af  biskupinum  epter 
Rettum  kirkiunar  Iðgum. 

var  þessi  vor  domur  upp  sagdur  ok  jn  scriptis  fram 
borin. 

ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vær  fyrnefnder  prestar 
vor  jncigli  firir  þetta  domsbref  giort  j  sama  stad  deigi  ok 
care  sem  fyr  seiger. 


321.  6.  Juli  1462  í  HruDa. 

Samningr  milli  þorleifs  Björnssonar  og  Stepháns  Jónssonar,  þar 
sem  Stephán  handlagði  í>orleifi  alla  peninga  eptir  Jón  Jónsson 
bróður  sinn  prest  í  Hruna,  er  þ<5  að  vísu  voru  brotnir  við  hei- 
laga  kirkju;  skilr  Stephán  sér  æfinlegt  framfæri  hjá  f>orleifi,  og 
að  f»orleifr  útvegi  hjá  réttlegum  Skálholtsbiskupi,  þegar  hann 
komi,  prestakall  handa  f  orleifi  syni  sínum. 

AM.  Fasc.  XV,  11,  frumritið  á  skinDÍ;  öll  iiinsiglin  eru  dottin 
frá.     Sbr.  Grönl.  hist.  Mindesm.  III,  187—89. 

f>ath  giorvm  wær  meistare  sueinn  pietursson  officialis.  sira 
halldor  ormsson  kirkiuprestur  j  skalholti.  sira  salamonn  magn- 
usson.  haukr  einarsson.  brandR  svgvrdzson  ok  andreuss  gud- 
mundzson  leikraenn  godum  monnum  kunnight  med  þessu  woro 
oppnu  brefi.  ad  jn  octaua  petrietpauli  apostolorum.  anno  domini 
CD°.  cd".  Ix".  secundo.  ij  kirkiunne  ij  hruna  ij  hrunamannahrepp 
worvm  wær  [j]  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þess- 
ara  mana  þorleifs  biornnssonar  af  eirne  alfv  ok  steífans   jons- 


1462.  HRUNI.  369 

sonar  a[f]  anare  ath  suo  firir  skilldu  ath  fyR  nefndur  stefan 
handlagdi  fyrr  nefndum  þorleife  alla  þa  peninga  kuika  ok  dauda 
fasta  ok  lausa  frida  ok  ofrida  þa  sem  jon  heitenn  jonsson 
prestr  hafdi  atth  broder  fyrr  greindz  stefans  er  hann  kallar 
sier  til  erfda  hafa  fallith  epter  þui  som  fyr  greindr  þorleifur 
hafdi  ad  sier  tekith  greinda  peninga.  eppter  þeim  dome  er  aa 
fiell  aa  mal  fyrr  greindz  sira  jonss  fyrer  hansi;  oppinberlig  broth 
kirkiunnar  wegna  ij  skalhollti  h[u]ortth  sem  hann  hefdi  tekith 
eda  taka  latith  greinda  peninga  eppter  þeirre  eign  ok  wmbodi 
er  biskup  andries  hafdi  honum  wth  gefith  þa  skýlldi  fyrr 
greindr  þorleifur  eignazth  þessa  peninga  kuitta  ok  aakærulausa 
til  æfuenligrar  eignar  ok  frialls  forrædiss  ok  aller  þeir  menn 
kuitter  er  hann  hefer  ij  þessi  sin  wmbod  setth  huortth  þeir 
eru  helldr  leiker  eda  lærdir  sue(i)nar  eda  adrer  menn  er  þar 
hafa  ij  peninga  adtecktum  werith.  skylldv  þeir  wnder  samre 
grein  kuitter  ok  aakærulauser.  Hier  ij  mote  skillde  stefan  jons- 
son  sier  æfuenliga  hiallpp  ok  framfæri  hia  þorle(i)fe  biornnssyni. 
Hier  med  skilldi  greindr  stefan  af  þorle(i)fe  biornnssyni  ath  hann 
skylldi  fa  firir  þorleif  presst  son  sinn  eitth  huerrth  beneficivm 
ef  hann  kynne  ath  koma  þui  af  stad  þa  er  riettligr  skalholltz 
biskup  kemur. 

samþykkte  þenna  giorning  greindr  þorle(i)fur  prestr  med 
fullo  handabandi  huoR  med  anan. 

Ok  til  saninda  hier  wm  settum  wær  fyrr  nefnder  menn 
wor  ijnzigle  firir  þetta  bref  skrifath  ij  sama  stad  deigi  ok  ari 
sem  fyrr  segeR. 


822.  7.  Juli  1462.  í  Hruna. 

þRÍR  prestar  og  þrír  leikmenn  votta,  að  junkæri  I>orleifr  Björns- 
son  hafi  afhent  Hrunastað,  svo  að  Andrési  Grænlendingabisk- 
upi  og  umboðsmanni  Skálholtskirkju  vel  ánægði,  og  kvittaði 
biskup  forleif  með  öUu. 

AM.  Fasc.  XV,  10,  frumritið  á  skinni.  Fyrsta  innsiglið  er 
nokkurnveginn  heilt;  annað  brot ;  hin  eru  dottin  frá.  Sbr.  Grönl. 
hist.  Mindesm.  III,  187—89. 

vm  þat  þorle[ifr]  Biornsson  afhender  Hrunastad. 
í>at  gerum  uær  meistare  sueirnn   pietursson    officialis  hei- 

Dipl.  Isl.    V.  B.  24 


370  HRUNI.   —   GUÐMUNDARPENINGAR,  1462. 

lagrar  skalholltzkirkiv  salaraon  CDagnusson  ogh  oddvr  olafsson 
prestar.  brandvr  sigvrdzson  andries  gudmunndzson  ogh  gislle 
philipusson  leikmenn  godum  monnum  kunnikt.  med  þessu  uorv 
opnv  brefi.  ath  in  translacione  sancti  thome  cantuariensis  archi- 
episcopi.  anno  domini.  CD°.  cd^.  Ix^.  secundo  j  hruna  j  hruna- 
mannahrepp  uorum  uær  j  hia  saum  ogh  haurdvm  cn.  þaa  er 
junkærin  þorleifur  biornssson  afheiite  stadinn  j  hruna  ogh  þat 
er  gardinum  þar  til  heýrde.  ute  ogh  jnne.  med  þessvm  peninga 
uexti  sem  hier  epter  stendr  skrifath. 

Jn  primis  sex  kýr  ogh  tauttugu  ogh  hundrad  asaudar.  j 
suo  ordnum  peningvm.  sem  biskupe  andriese  umbodsmanne 
heilagrar  skalholltzkirkiu  uel  aanægde  ath  taka  stadarins 
uegna. 

Jtem  hier  til  sex  hundrud  j  metfie  ogh  þriou  hundrud  j 
hrossum  ogh  þar  til  tuo  hross  fullroskinn  þreuetran  hest  ogh 
annan  tuæuetrann. 

Hier  med  saum  uær  ogh  heyrdum  ath  greindur  biskup 
andries  gaf  med  fullu  handabande  adr  nefnndann  þorleif  aull- 
ungiss  kuittann  ogh  akærolausann  firir  sier  ogh  sinum  epter- 
komondum  formonnum  kirkiunar  j  skalhollte  vm  suo  myclla 
peninga  sera  nv  var  greint  ogh  alla  medferd  a  fýrsogdum  pen- 
ingum. 

Ogh  til  sanninda  hieR  vm  settum  uær  fyr  nefnder  menn 
uor  jnsiglle  firir  þetta  vitnissburdarbref.  skrifat  j  sama  stad 
dege  ogh  are  sem  fýR  segir. 


323.  9.  Julí  1462.      •  i  Kaupmannahöfn. 

Kristján  hinn  fyrsti  Danakonungr  selr  Birni  forleifssyni.  um- 
boðsmanni  sínum  »upp  á  ísland«,  eignir  þær,  er  Guðmundr 
Arason  (á  Reykhólum)  hafði  ^forbrotið-^,  og  kallar  aptr  bréf 
Kristophers  konungs  af  Baiern  um  þessar  eignir. 

AM.  Fasc.  LXV,  12,  óvidimerað  transskript  á  skinni  frá  c. 
1485. 

Hier  greiner  fyrst  um  gudmundar  peninga.  er  konungurin 
sellde  birne  heitnum  þorleifssyne.  og  gialldit  at  greidazt  ca 
þrimur  savlvm. 


1462.      GUÐMUNDARPENINGAR.  —  LANDAMERKI.      371 

Wij  kristiarnn  med  gudz  nad  Danmarcks.  Noriges.  Sve- 
riges.  Vendis  og  gothes  konvngh.  hertoge  i  slesvik  og  j  hollzthen. 
Stormaren  og  Dithmersken.  Greife  j  oldenborg  og  delmen- 
horst^).  Giorvm  ollum  výthanligt.  at  vij  selltt  og  afhent  hof- 
vm  Birnne  þorleifssýne  vorvm  vmbodzmane  vpp  æ,  jsland 
Nockvd  godz  vpp  cn  jsland  liggiande.  sem  gudmvndur  araasonn 
forbravtt  til  vor.  og  krvnvnar.  Epter  þui  sem  vorth  bref  hon- 
um  til  forna.  þar  vpp  aa  gefit  og  jnne  helldur  og  vttvijsar.  þui 
hefur  hann  nv  lated  oss  vnderstca  at  nockurer  actha  og  vilia 
giora  honum  hindur.  vpp  cn  fyr  skrifat  godz  og  þar  vm  tala. 
hvertt  godz  oss  ber  honum  at  fríja  og  forsuara.  þui  forbiodvm 
víj  avllvm.  hverier  hellzt  vera  kvnnv  edur  ero.  og  sierlega  for- 
skrifad[s]  gvdmvndar  aarasonar  arfa  og  ollvm  odrum.  at  bij- 
varra  sig  med  fyr  skrifad  godz  edur  hans  erfinngvm  nockvd 
hindur  þar  vpp  aa  giora.  j  nockurn  matha  vnder  vora  konnvnng- 
liga  hefnd  og  Reide.  og  deydwm  vij  og  maktarlaust  giorvm  þat  bref 
sem  vor  forfader  kong  kristofer.  hvers  sal  gud  nade  Gaf  for- 
nefndym  gvdmvnde  arasyne  vpp  aa  fyr  skrifad  godz.  fyrer  þui 
at  hann  eigi  uttgaf  edur  fornægde  fyrskrifvdvm  vorvm  forfedur 
verd  edur  peninga  firir  fyrskrifad  godz.  sem  lofad  og  sagtt  war. 

Datvm  jn  castro  nostro  hafnensis.  feria  sexta  proxima. 
ante  festvm  beate  margarethe  virginis  et  martiris  nostro  sub 
secreto  presentibus  appenso  anno  domini  00".  qvadragentesimo 
sexagesimo  secundo. 


324.      19.  Juli  eða  20.  December  1462.    á  MöðruvöUum. 

ViTNiSBURÐR  tveggja  manna  um  landamerki  Hóls   í   Kinn  og 
Garðshorns. 

AM.  Fasc.  XV,  16,  frumritið  á  skinni.  Tvö  innsigli  hafa  fyrir 
bréfinu,  en  eru  bæði  dottin  frá.  AM.  Apogr.  1452  eptir  frumrit- 
inu,  sem  komið  er  fra  Staðarhóli. 

J>at  gierum  uid  magnus  eyiolfsson  ok  halldor  þorkelsson 
godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockru  brefi  ath  þa  hrafn 
gudmundzson  Iðgmadr  atti  jardirnar  holi  j  kinn  ok  gardszhorn 
hiellt   hann    þese    landamerke    miUum    þesarra  jarda    vr    ytra 

^)  delmenhorhorst,  skbr. 

24* 


372  LANDAMERKI.  —  KAUPMÁLABRÉF.         1462. 

uallar  gards  horne  aa  holi  ok  riettsyni  upp  aa  fiall  suo  langt  sem  sier 
heiman  vr  hols  tuni.  suo  ok  eigi  sidr  riettsyni  ur  uallargard- 
inum  ok  ofan  j  klett  þann  er  stendr  j  myrinne.  vr  honum 
riettsyni  ofann  j  rangaa.  suo  ok  heyrdu  uid  ockr  eUre  menn 
segia  at  adr  greind  landamerki  hafi  verid  hofd  ok  halldinn 
akærulaust.  suo  ok  eigi  sidr  heyrdu  uid  aunguan  akæra  vpp 
aa.  xl.  tigi  vetra  ok  haufu  uid  þo  verit  innan  sueitar. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  uid  fyrr  nefnder  menn 
ockr  jnnzsigli  firir  þetta  bref  er  skrifat  uar  aa  mödruvauUum 
j  eyiafirde  manudaginn  næsta  firir  þorlaksmesso.  þa  lidit  var 
fra  hingatburd  uors  herra  jehsu  christi  þushund  fiogur  hundrud 
sextiger  ok  tuau  aar. 

Anno  1662  a  auxaraarþingi  1.  Juli  var  þetta  Bref  yferlyst 
j  IðgRÍettu  huar  til  logmenn  og  logriettumenn  suðrudu  þad 
skyllde  standa  þar  til  sterkari  skiöi  framm  kiæmi  og  þui 
hrindi^). 


325.  1.  August  1462.  á  Reykhðlum. 

Kaupmálabréf  Andrésar  Guðmundssonar  og  forbjargar  Ólafs- 
dóttur. 

AM.  Fasc.  XV,  12,  frumritið  á  skinni.  þrjú  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu.     Tvö  af  þeim  eru  dottin  frá. 

kaupmalabref  favdur  mins  ok  modur^). 

Jn  nomine  domini  amen. 

birtizt  ok  stadfestizt  suo  felldr  kaupmale  aa  festingardeghi 
þeirra  andres  gudmvndzsonar  ok  þorbiargar  olafsdottur  aa  Reykia- 
holhvm  aa  Reykianese  aa  sunnvdaginn  næsta  fýrer  olafsODessv 
seinne  þa  er  lidhit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jhesv  christi  þus- 
hundrvd  fiavgur  hunndrvd  sextigir  ok  tuav  arh  var  þesse  hæd 
ok  peninga  vavxtur  aa  fiekaupi  fýr  greindra  manna  ath  greindr 
andres  hafdi  til  kaups  med  þorbiorgv  þriv  hunndrud  hunnd- 
rada.  var  þar  fýst  tilskilin  jordin   fell  j  kollafirdi    firir  sextighi 


^)  þetta  ritað  aptan  á  bréfið;    ')  aptan  á  bréfinu   og    mun    þetta 
vera  hönd  Ara  eða  Guðmundar  Andréssonar. 


1462.  KAUPMALABREF.  373 

hundrada  ok  þar  til  liufvstadiþ]  ok  fiardarhornn  edh  minna  firir. 
XX.  hundrud  oc  þar  til.  xl.  hundrada  j  þarfligum  penningvm. 
hier  til  lofade  bondinn  biornn  ath  hallda  bruUaup  fyrr  greindra 
manna  vpp  aa  sina  eigin  penninga  med  þuilikvm  kostnadi  sem 
kemur  til.  Ix.  hunndrada.  hier  til  gafh  jvngkeære  þolleifur 
biornnsson  fyrr  greindum  anndrese  halft  annat  hunndrad 
hunndrada  med  þessum  fridleika  ok  anefnndre  grein  sem  hier 
segher.  er  þar  fyst  tilgreind  jordin  solheimar  er  liggur  aa  ash- 
vm  j  suinhavanzt  kirkiv  soknn  firir.  Ix.  hunndrada  ok  þar  til 
.XXX.  hundradajord  þar  sem  anndrese  þætti  sier  vel  hennta  ok 
hier  til  skylldi  greindr  þorle[i]fr  leggia  optt  nefndvm  anndresi 
nijhvtighi  hunndrada  j  kugilldvm  ok  aullvm  þarflighum  penn- 
ingum.  hier  j  motti  gafh  olafr  bondi  geirmundzson  þorbiorgv 
dottur  sinne  med  samþycki  sigridar  þosteinsdottur  eigin  konv 
sinnar  halft  annat  hunndrad  hunndrada  med  slikri  nefnndri 
grein  sem  hier  siegher.  jordina  gautzdal  firir  .xxx.  hunndrada 
er  liggur  j  garpsdals  kirkiu  soknn  ok  þar  til  hsafha  fell  j  daul- 
um  fyrer  tuttughu  hunndrud  er  liggur  j  saudhafells  kirkiv  soknn. 
fimtighi  hunndrada  j  silfri  ok  fiorertighe  hunndrada  j  kugilld- 
vm  ok  fimmtighe  hundrada  j  aullum  þarfligum  peningum.  hier 
CDed  gaf  nefnndr  andres  fyrr  greindri  þorbiorgu  fiordungsgiof 
wr  aullv  fenv  þvi  er  hann  hafdi  [til]  kaups  med  hana.  hier  med 
skildi  bondinn  olafur  firir  þorbiorgv  dottur  sina  sæmiliga  becki- 
argiauf  ok  morginngiauf. 

[voru  þeser  festingarvottar.  helge  þorkelsson.  tomas  hall- 
dorsson.  prestar.  brandr  sigurdzson.  svartvr  þordarson.  þordur 
ellendzson.  leikmenn. 

Ok  til  sanennda  hier  vm  settum  vier  furnefnder  menn  vor 
jncigle  firir  þetta  kaupmalabref  er  skrifwath  var  j  sama  stad 
dege  ok  are  sem  fýrr  seger^). 


326.  3.  Oktober  1462.     á  Höskuldsstöðum. 

þoRMÓÐR  Ólafsson    gefr   Árna   Jónsson   kvittan    »um    öll  þau 
kaup  og  peningaskipti,  fríð  og  ófríð«,  sem  hann  hafði  haft  við 

')  [ritað  með  annari  hendi,  þó  jafngamalli. 


374  KVITTUNARBRÉF.   —   SKÁLHOLTSSTÓLL.  1462. 

Jón  heitinn  Bergsson  frænda  í>ormóðar,    með   fleirum  ákveðn- 
ura  orðum. 

Biskupsskjalasafn  Hol.  Fasc.  II,  5,  frumritið  á  skinni.  AM. 
Apogr.  3568  með  hendi  séra  Snorra  Jónssonar  á  Helgafelli  1721 
eptir  frumritinu, 

feim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  senda 
eigill  grimsson  juar  steinsson  ok  olafur  einarsson  kuediu  guds 
ok  sina  kunnickt  giorande.  at  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd 
vors  herra  iehsu  christi  þusund  fiðgur  hundrut  sextiger  ok  tuo 
ar.  cct  midkudagin  næsta  epter  halluardzmessu^)  j  eingihlid  j 
langadal  vorum  vær  j  hia  saum  ok  heýrdum  a  ord  ok  handa- 
band  arna  jonssonar  ok  þormodar  olafssonar  at  suo  firir  skildu 
at  þormodr  olafsson  gaf  arna  jonsson  kuittann  ok  akærulausan 
firir  sier  ok  sinura  erfiingium  vm  611  þau  kaup  ok  peninga- 
skipte  frid  ok  ofrid  sem  hann  hafde  haft  vid  jon  heitinn  bergs- 
son  frænda  adr  nefnz  þormodar.  suo  ok  eigi  sidr  gaf  titt- 
nefndr  þormodr  adrnefndan  arna  jonsson  kuittan  vm  þa  pen- 
inga  sem  virtir  voru  a  myrum  hinum  nedrum  epter  jon  bergs- 
son  latinn  ef  hann  ætti  þar  nockru  firir  at  suara. 

ok  til  saninda  hier  vm  settum  vær  fýrrnefnder  menn  vor 
jnzsigle  firir  þetta  kuittunarbref  er  giort  var  ai  hauskaullz- 
staudum  aa  skagastrðnd  sunnudaginn  næsta  epter  michaels- 
messu  ca  sama  áre  sem  fýrr  seger. 


327.  14.  Oktðber  1462.  Segeberg. 

Kristján  Danakonungr  hinn  fyrsti  ritar  klerkdómi  og  allri  al- 
þýðu  manna  í  Skálholtsbiskupsdæmi,  þar  sem  hann  samþykkir 
kosning  meistara  Sveins  Pétrssonar  til  Skálholtsbiskups,  tekr 
hann  og  alt  það,  er  honum  við  kemr  í  vernd  sína. 

Bartholins  safn  B.  Fol.  "bls.  228—229,  skr.  c.  1690.  Prentað 
í  Scriptores  rerum  Danicarum  VIII,  426 — 427.  það  er  ekki  nema 
tvent  til,  að  annaðhvort  hefir  Sveinn  meistari  ekki  náð  biskupsdómi 
í  þetta  sinn  fyrir  Jóni  Krabba,  ellegar  þá  að  ártal  þessa  bréfs, 
1462,  sem  1  handritinu  stendr,  er  rangt  fyrir  1465  eins  og  Keyser 


»)  þ.  e.  19.  Maí. 


1462.  SKÁLHOLTSSTÓLL.  375 

blátt  áfram  segir  (Norsk  Kirkehist.  II,  565).  þó  mun  það  varla 
vera,  og  mun  hitt  nær  sanni,  að  kierkdómrinn  í  Noregi  hafi  þraungvað 
Jóni  Krabba  ókosnum  af  íslendingum  inn  á  Skálholtsbiskupsstól, 
svo  Sveinn  hefir  ekki  komizt  að  í  þetta  skipti,  Auk  þess  byggir 
Keysir  það  á  þessu  bréfi,  að  þeir  Marcellus  biskup  og  Jón  biskup  Krabbi 
hafi  báöir  dáið  27.  Febr,,  Marcellus  1462,  en  Jón  1465,  sem  er 
alveg  heimildarlaust,  nema  um  annan  þeirra,  og  er  þá  ekki  annað 
umtalsmál  en  aö  það  sé  Marcellus,  sem  á  þá  ártíð,  eptir  ártali 
þessa  bréfs,  sem  ekki  er  vert  að  tortryggja  að  nauðsynjalausu  (sbr. 
bls.  6  hér  að  framan).  Sveinn  biskup  telr  annars  sjálfr  biskups- 
dóm  sinn  frá  1467,  og  ekki  þekkjast  eldri   bréf  hans   sem  biskups. 

Ad  Clerum  et  populum  Scaltioltensem. 
Christiernus  et  cetera. 

Honorabilibus  viris,  sacerdotibus  necnon  aliis  in  Scalholtensi 
dyocesi  nostris  subditis  universis,  salutem,  gratiam  nostram  et 
omne  bonum. 

Qvoniam  Scalholtensis  Ecclesia  per  mortem  sui  ultimi 
possessoris,  penultimo  Februarií  die,  vacare  cepit,  in  honora- 
bilem  virum  oc  scientificum  magistrum  Svenonem  Petri  pres- 
biterum  diocesis  Scalholtensis,  ut  ipsi  Ecclesie  in  pastorem  pre- 
ficeretur  et  antistitem  unanimiter  consensistis,  nobisqve  per 
litteras  vestras  supplicastis  humiliter,  ut  nostrum  in  hac  re 
consensum  et  benevolentiam  superaddere  dignaremur. 

Nos  ad  omnipotentis  Dei  honorem  et  gloriam,  ad  ipsius 
qvoqve  Ecclesie .  utilitatem  et  incrementa  felicia,  in  eundem 
Magistrura  S(venonem)  vita  et  moribus  commendabilem  ex 
nostra  speciali  gratia  consentimus  ipsumqve  Magistrum  S(ve- 
nonem),  Ecclesiam  Scalholtensem,  personas  eius  spirituales  et 
seculares.  cum  bonis  suis  et  pertinentiis  qvibuscunqve  sub 
nostra  pace  et  regia  defensione  accipimus  protegendos.  Volen- 
tes  et  precipientes  vobis  omnibus  et  singulis,  ut  dicto  magistro 
S(venoni)  reverentiam  et  obedientiam  debitam  tamqvam  vero 
pastori  vestro  Episcopo  impendatis.  Preterea  substitutis  nostris 
et  officialibus  qvibuscunqve  districte  precipiendo  mandamus, 
qvatenus  memoratis  magistro  S(venoni)  ecclesie  Scalholtensi, 
personis  eius,  familie,  necnon  subditis  auxilium  opportunum, 
dum  opus  fuerit,  exhibeant  et  favorem;  nec  ipsis  aut  ipsorum 
alicui  iniurias,  damna  aut  violentiam  qvalitercunqve  inferant, 
nec  inferri  ab  aliis  patiantur,    prout  indignationem  Dei  omni- 


376  VITNISBURÐARBEÉF.  1462. 

potentis    ac    vindictam    nostre    R(egie)   M(aiestatis)  curaverint 
evitare. 

Datum  in  castro  nostro  Seghebergh  anno  domini  1462^) 
die  14  octobris,  Nostro  Regio  sub  Secreto,  presentibus  appendi 
iussimus  in  evidentiam  premissorum. 


328.  14.  Október  1462.  í  Hvilít. 

ViTNiSBURÐR  sjö  manna  um  viðskipti  séra  Narfa  Böðvarssonar 
og  bræðra  hans  og  þeirra  manna  við  Haldór  Hákonarson  og 
Ólaf  Jónsson  og  þeirra  menn  í  kirkjugarðinum  í  Holti  í  Ön- 
undarfirði,  að  ekki  hefði  þeir  Haldór  slegið  fyrri  en  grjóti  var 
til  þeirra  varpað  úr  kirkjugarðinum. 

AM.  Fasc.  LXVÍ,  15,  frumritað  transskript    frá   7.  Júlí  1474 
á  skinni.     Síðara  innsighð  er  dottið  frá. 

Bref  vm  vidskipti  Halldors  hakonarsonar  og  narfa 
Bodvarssonar^). 
I>at  giorum  vær  jon  marckusson.  helgi  filipusson.  jon 
bardarson.  þorbiornn  gudmundzson.  jon  þosteinnson.  olafur  olafs- 
son.  jon  olafsson  godum  monnum  kunigt  med  þessu  woru  opnu 
brefi  at  wær  worum  j  hia  saum  ok  heýrdum  cci  wm  caskilnad 
þessara  manna  er  ward  j  hollti  j  aunundarfirdi  ca  laurencius- 
messo  dag^).  sira  narfa  bauduarssonar.  gisli  ok  jorundur.  arne 
ok  klengur.  brædr  hans,  siguatur  ok  ion  stefnisson  menn  hans. 
€n  af  anare  alfu  halldors  hakonarsonar  ok  olafs  jonssonar  ok 
þeirra  manna.  saum  wær  huorcki  hauggit  ne  sleigit  af  þeim 
ne  þeirra  monnum  j  kirkiugardinum  ok  eigi  j  kirkiugardinn  j 
fyrgreindum  stad  j  hollti  fyr  enn  adr  greindr  sira  narfi  ok 
brædr  hans  snorudu  grioti  ut  vr  adr  greindum  kirkiugardi. 
kom  sa  steinn  er  sira  narfi  snaradi  firir  briost  greindum  hall- 
dori.  Ijsti  halldor  hakonarson  optnefndr  prestinn  j  banni  enn 
kirkiugardinn  saurgadann.   letu    þeir   ok   bera   griot  j   kirkiu- 


*)  Svo.  í  frumritinu  hefir  Keyser  h'klega  ætlað,  að  staðíð  hafi 
Ciocdlxu,  og  u-iö  hafi  svo  afskrifarinn  lesið  sem  tvö  i  (n);  ^  utan  á 
hréíinu  raeð  hendi  Eggerts  lögmanns  Hannessonar;  ^)  þ.  e.  10.  Aug. 


1462.  HJABÐARHOLT.  377 

gardin  adr  greindan  ok  snorudu  þí  sama  grioti  ut  at  fýr 
greindum  monnum.  skutu  þeir  og  tuo  skot  af  lasboga  ut  wr  þrat 
nefndum  kirkiugardi  ad  opt  nefndum  monnum.  ok  hier  epter 
wilium  wier  sueria  ef  þurfa  þiker. 

ok  til  sanninda  hier  wm  settum  wier  fyr  nefnder  menn 
wor  jnsigli  firir  þetta  witnisburdarbref  er  skrifad  var  ca  huilft 
j  aunundarfirdi  upp  aa  kalixtusmessu  þa  er  lid(it)  war  fra  hingad- 
burd  wors  herra  jehsu  christi  þushundrat.  cccc.  sextiger  ok  ij  ar. 


329.  22.  Október  1462.  í  Kirkjuíelli. 

Ingimundr  |>orleifsson  og  tveir  menn  aðrir  ganga  í  borgan 
fyrir  séra  Böðvar  Jdnsson  um  peninga  staðarins  í  Hjarðarholti 
í  Laxárdal,  sem  hann  hefir  eigi  fulla  borgan  fyrir. 

AM.  Apogr.  2275  »Ex  orig.  Hiardarhollt.  accuratissimé.  Inn- 
siglen  eru  ðll  burtu,  hafa  3.  vered«.  (AM.). 

f>at  giorum  ver  jngimundur  þorleifsson^).  gamli  þorleifs- 
son.  jon  jsleiksson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru 
opnu  brefi  at  ver  hofum  geingit  j  borgan  firir  sira  boduar  ions- 
son  um  stadinn  ok  stadarins  peninga  j  hiardarhollti  j  laxardal. 
frida  ok  ofrida.  fratekinni^)  porcio  ecclesie.  so  mikla  peninga 
sem  fýr  greindur  sira  boduar  tekur  uith  stadarins  uegna.  uili- 
um  uer  ok  fýrgreinder  menn  so  leingi  stadinn  ok  stadarins 
peninga  borga.  sem  optnefndr  sira  boduar  hefur  eigi  fuila 
borgan  firir  stadarins  peningum  ok  godum  monnum  lizt  þat 
vera.  enn  ecki  leingr. 

Ok  til  sanninda  her  um  settum  ver  fyrnefnder  menn  vor 
jnzcigli  firir  þetta  bref  skrifat  j  kirkiufelli  fostvdaginn  næsta 
firir  tveggia  postula  ClOesso  simonis  et  jude  anno  domini  CD°. 
cd^  Ix^.  ijo. 


^)  þorleilsson,  stóð  í  frumritinu;  ')  »Mille  fratekinni  og  porcio  er 
i  oirginalnum  utskafed  so  mikid  sem  svara  kynni  einu  orde  medal- 
lage  laungu,  hefr  vered  giort  strax  i  fyrstu.  mun  eitthvad  ofskrifast 
hafa*  (AM.). 


378  HVANNEYRI.  1463. 

330.  [íyrir  1463]. 

Skrá  um  eignir  Hvanneyrarkirkju  í  Andakíl,  þegar  Jón  Ketils- 
son  tók  við. 

í  máldaga,  sem  líklega  er  frá  dögum  Jóns  biskups  Krabba, 
eru  reiknuð  mortalia  á  Hvanneyri  frá  því  Vermundr  heitinn  Kol- 
beinsson  tók  við;  á  því  má  sjá  að  Jón  Ketilsson  sé  þá  kominn  að 
Hvanneyri.  AM.  Apogr.  Nr.  1729,  með  hendi  Arna  Magnússonar 
»Epter  kalfskiunsblade  in  folio,  sem  hefur  vered  saurblad  framan 
vid  bok,  og  stendur  þar  skrifad  á,  nedst  á  bladinu:  Mariu  kirkia  a 
Hvanneyri  a  bok  þessa.  Blad  þetta  hefi  eg  haft  til  láns  fra  Sr. 
þorde  Jonssyne  á  Stadarstad.  Hinumegen  á  bladenu  stendur  med 
hende  Páls  Gislasonar:  N:  1.  sine  dato,  ad  ultimam  visitationem  in 
qva  extat  1529«  (AM.). 

Svo  mikit  eigur  Hvanneyrar  kirkia  i  fridum  peningum  er 
Jon  Ketelsson  tok  vid. 

xvj.  kugilldi  i  fridum  peningi. 

hefer  sidan  gefizt  sva  mikit  i  mortalia  sem  hier  greiner. 

Snorri  Dagsson  kugilldi. 

Ketell  Dagsson  kugilidi. 

gafst  hestr  efter  Jon  oddzson. 

annar  hestr  er  gaf  Sigvatur  þorsteinson. 

Hross  efter  þord  sigvazsson  oc  þar  fimm  aura  til. 

Gaf  Ragna  audunardotter  kugilldi  og  unnr  dotter  hennar 
kugilldi.  annat  efter  arna  ketelson  bonda  sinn.  oc  kugilldi  er 
jon  ketelson  gaf  oc  kugiUdi  efter  vermund  jonsson. 

Jon  kettelson  kugilldi. 

gunnhilldr  vermundardotter  kugilldi^). 


331.  24.  April  1463.  á  Möðruvöllum, 

Skiptabréf  Margrétar    hústrú  Vigfúsddttur   með    Ingibjörgu, 
Guðríði  og  Ragnhildi  dætrum  sínum. 

AM.  Fasc.  XV,  21,  frumrit  á  skinni.     Sjö  innsigU  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá,  nema  tvö. 

^)  >hactenus  ima  manu*.  (AM.). 


1463.  SKIPTABRÉF   MARGRÉTAR.  379 

Skiptabref  þeirra  mædgna^). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
senda^)  wier  broder  einaR  abote  aa  munkaþueraa.  semingur 
magnusson  ok  magnus  einarsson.  prestar.  þorkell  þorkelsson.  stein- 
grimur  isleifsson.  helgi  sigurdzson  ok  rustikus  sigmundzson. 
leikmenn.  kuediu  guds  ok  sina.  kunnigt  giorandi  ath  þaa  lidit 
uar  fra  hingatburd  uors  herra  ihesu  cbristi  þusund  fiogur  huíid- 
rud  sextiger  og  ok  þriu  œie  aa  maudruuaullum  i  eyiafirdi  sunnu- 
dagin  næsta  fýrir  gagndagin  eina  vorura  uier  j  hia  saum  ok 
heýrdum  aa  ord  ok  handabandh  margretar  uigfusdottur  af  einni 
alfu.  enn  dætra  þoruardz  bonda  loptzsonar  ok  aadr  greindrar 
margretar  af  annari.  Jngibiargar.  gudridar  ok  Ragnhilldar  ath 
suo  fyrir  skildu  ath  fýr  nefndar  systur  gafu  adur  greinda  mar- 
gretv  aullungis  kuitta  ok  aakiærulausa  fyrir  sier  ok  aullum  sin- 
um  epterkomendum  ok  erfingium  um  halld  ok  medferd  aa  aull- 
um  þeim  peningum  faustum  ok  lausum^)  fridum  ok  ofridum  er 
titt  nefnd  margret  hafdi  umbod  yfer  haft  þeirra  uegna  um 
næsta  tolfmanadi. 

Suo  ok  ei  sidur  i  sama  handabandi  saum  uier  fyR  nefnder 
menn  ath  þessar  saumu  systur.  jngibiorg  gudridur  ok  Ragn- 
hilldur  gafu  umbod  aa  öllum  sinum  peningum  faustum  ok  laus- 
um  fridum  ok  ofridum  opt  nefndre  margretu  uigfusdottur  skil- 
getine  modur  sinni  um  tolfmanadi  fra  næstum  fardaugum  ok 
til  annara  fardaga.  skylldi  þratt  nefnd  margret  eiga  aífall  ok 
alla  aauaugstu  aa  fyr  grei(n)dum  peningum  suo  leingi  sem  greint 
umbod  stendur. 

Ok  til  saninda  hier  vm  settum  vier  fýr  nefndir  menn  uor 
jnncigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifath  uar  i  sama  stad  ok  aari 
degi  sidar  enn  fyr  seghir^). 


332.  11.  Juni  1463.  i  Hvestu, 

DóMR  Örnólfs  Einarssonar  kongsumboðsmanns   og    sex  manna, 
að  Deildará    á    Skálmarnesi   skuli    í  haldi    og   meðferð   Eyjólfs 


*)  þ.  e.  25.  Apr.  eða  á  gangdaginn 


380  DÓMR  UM  DEILDARÁ.  1463. 

MagnÚ8sonar,  en  Eyjólfr  hafði  með  fororði  gefið  Dýrfinnu  dóttur 
sinni  hana  til  kaups  við  Gunnstein  Klemensson. 

Eptir  afskript  Gríms  Thorkelíns  i  Ríkisskjalasafoi  Dana,  er 
hann  hefir  gert  eptir  frumritinu,  sem  þá  var  í  AM.  XV,  22,  en  er 
nú  glatað.     {>á  var  fyrsta  innsiglið  fyrir  bréfinu,  en  hin  dottiu  frá. 

path  gerum  uær  Philippus  Sigurdzson.  |>ordr  Sigurdzson. 
forsteinn  Jonsson.  Sigurdr  Halfdanarson.  Narfe  Petursson  ok 
Jon  f  ordarson  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  voru  opnu 
brefi  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  Jesu  Christi 
þusund  .cccc.  Ix.  ok  þriu  aar.  in  festo  Barnabe  apostuli  j 
j  huestu  j  Arnarfirde  a  þingstad  rettum  vorum  vær  j  dom 
nefndir  af  ærligum  manne  Aurnolfe  Einarssyne  konungs  vm- 
bodhsmanne  ath  dæma  þar  vm  huort  Eiolfr  Magnusson  mætti 
nu^)  retth  taka  ath  sik  jordina  Deildaraa  er  liggr  aa  Skalmar- 
nese  j  Mulakirkiusokn  er  þau^)  hðfdu  gefet  Dyrfinnu  dottr 
sinne  til  kaups  vid  Gunnstein  Klemensson  suo  framth  sem 
hann  hefdi  fiðgurra  hundrada  jord  ok  xx.  ok  suo  mikla  pen- 
inga  adra  sem  hann  talde  ser  ok  hann  sagdi  bondinn  Biorn 
forleifsson  hefdi  gefit  ser.  Nu  saker  þess  ath  þar  kom  fram  fyrer 
oss  bref  bondans  Biarnar  med  hans  heilu  ok  oskoddu  hanganda 
insigle  suo  hliodande  ath  hann  sagdizt  aunga  peninga  hafa  af- 
hent  Gunnsteini  heitnum  ok  aunga  gefit  framar  enn  svo  sem 
hann  hefdi  hans  lifdaga  meint  ath  forlika  med  sinni  þionustu 
ok  þat  annat  ath  Eyolfe  Magnussyne  adr  handfest  tueggia 
manna  vitni  suo  latande  ath  Helga  pordardotter  hafi  ecki  framar 
gefit  Dyrfinnu  dottr  sinne  med  samþycke  Eyiolfs  bonda  sins  en 
þau  skildu  ser  aptr  jordina  Deildaraa  ef  ei  fram  kæmi  jord  ok 
peningar  þeir  Gunnsteinn  talde  ser.  Ok  þui  ath  uær  vissum  ath 
hann  hafdi  litla^)  peninga  edr  aungua  dæmdum  uær  fyrnefndir 
menn  Eyiolfi  Magnussyni  jordina  Deildaraa  til  logligs  hallds 
ok  medferdar  þar  til  laga  vegr  gengi  aa  ef  nockr  ma  med 
rettu  aakæra.  Samþyckti  fyrnefndr  Aurnolfr  konungs  vmbodhs- 
madr  þenna  vorn  dom.  ok  til  sannenda  her  vm  settum  uær 
fyrnefndir  menn  vor  jnsigle  fyrer  þetta  domsbref  er  giört  var 
j  sama  stad.  aari  ok  degi  sem  fyr  segir. 

')  Svo;  ')  fyrst  skr.  >lvkta«,  en  síðan  settir  punktar  undir  og 
>litla<  skr.  yfir  linunni. 


1463.  JARÐAKAUP.  381 

333.  2.  Juli  1463.  á  þingvelli. 

Skúli  Loptsson  selr  Birni   bónda   forleifssyni  jörðina    Hlíð  í 
Bolungarvík  fyrir  Meira-Vatn  í  Skagafirði. 

AM.  Fasc.  XV,  20,  frumrit  á  skinni.  Af  fjórum  innsiglum, 
sem  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  eru  nú  þrjú  eptir  og  eitt  af  þeim  þó 
mjög  brákað. 

bref  firir  hlid  j  bolungarvik^), 

þad  giorwm  vid  aurnolfur  einarsson  ok  brandr  sigurdzson 
godum  monnum  kvnnigth  med  þessu  ockrv  brefe  ath  þar  vorvm 
vid  j  hia  saam  ok  heyrdum  aa  ord  þeirra  ok  handaband  af 
einne  alfv  biorns  bonda  þorlleifsonar.  af  annare  skula  lopzsonar. 
ath  suo  fyrer  skildv  ath  adrnefndr  skuli  sellde  fyr  nefndvm 
birnne  jordena  hlid  er  stendr  j  bolvngarvik  j  holskirkiv  sokn 
med  ollwm  þeim  gognvm  ok  gædvm  rekvm  ok  renningwm  ok 
oUum  hlvnendum  þeim  sem  fyrr  nefndre  jordv  hefer  fylt  ath 
fornv  ok  nyiv  ok  hann  vard  fremzth  eigande  ath.  hier  j  mote 
gaf  adr  nefndr  biorn  titt  nefndvm  skvla  jordena  meira  vatn  er 
stendr  j  skagafirde  j  mælefellz  kirkivsokn  med  ollvm  þeim 
gognvm  ok  gædvm  er  greindre  jordv  hefer  fylt  ath  fornv  ok 
nyiv  ok  hann  vard  fremzth  eigande  ath.  skyllde  hvor  wm  sig 
biornn  þorlleifson  ok  skule  lopzson  svara  lagariptingv  aa  þeirre 
jordv  er  hvor  sellde  audrum  enn  badir  hallda  til  laga. 

for  þesse  giorningr  fram  ok  iardakaup  visitacio  sancte 
marie  virginis  æ,  þinguelle  titt  nefndra  manna  aa  millum  biorns 
þorlle(i)fssonar  ok  skvla  lopzsonar. 

Ok  til  sanninda  hier  wm  settvm  vid  fýrnefndir  menn  ockr 
|innsigli  med  fyrr  nefndra  manna  innsiglum  firir  þetta  bref 
ikrifat  j  sama  stad  dege  sem  fýrr  seger.  anno  domini  CD^. 
cdo.  1x0.  iijo 


334.  8.  Juli  1463.         i  Kaupmannahöfn. 

Bréf  Kristjáns    Danakonungs    hins    fyrsta   til   íslendinga   um 
sekkjagjöld  kaupmanna,    um    birting   stefnu    og    dóma    og  um 
Wk  vígsbætr. 


*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


382  SEKKJAGJÖLD  0.  FL.  1463. 

Bréf  þetta  er  til  í  fjölda  afskripta,  og  liar  á  meðal  á  fjórum 
skinnbókum,  þrem  frá  16..  öld  og  einni  frá  hér  um  bil  1600,  en 
þó  er  eingin  af  öllum  þessum  afskriptuni  vel  góð.  Einna  elzt  eða 
jafnvel  allra  elzt  hinna  skárri  afskripta,  sem  hafa  brófið  heilt,  er  sú, 
sem  stendr  í  Öxnafellsbók  Bókmentafélagsins  309.  8vo  og  er  rituð 
af  Ára  sýslumanni  Magnússyni  í  Ögri  nálægt  1620,  og  er  sá  texti 
prentaðr  hér  sem  A,  en  borið  saman  við  lagasafn  Magnúsar  Ketils- 
sonar,  sem  látið  hefir  prenta^  bréfið  í  tvennu  lagi,  og  hefir  hann  haft 
fyrir  sér  afskript  samkynja  Öxnafellsbók,  en  þau  handritin  eru  fæst, 
sem  svo  eru,  og  sleppa  þau  flest  síðustu  greininni  um  bætr  fyrir 
mannslag.  í  þeirri  mynd  kemr  bréfið  fram  í  skinnbók  Uldalls 
(322.  4to)  og  Thotts  (2099.  4to),  að  þar  er  bréfið  heilt  að  öðru 
en  því,  að  slept  er  síðustu  greininni  í  A  og  dag-  og  ársetningu. 
Er  sá  texti  prentaðr  hér  sem  B.  En  þá  koma  hinar  afskriptirnar, 
sem  mylja  enn  smærra,  og  gera  þær  nú  tvö  skjöl  úr  þessu  bréfi, 
um  leið  og  þær  sleppa  alveg  greininni  um  vígsbætrnar  (síðustu 
greininni  í  A).  Láta  þær  þá  annað  bréfið  hljóða  um  sekkjagjöldia 
(fyrsta  greinin  í  A),  en  tilgreina  hvorki  ár  né  dag,  hvenær  það  s6 
útgefið.  Er  sá  texti  til  í  tveim  skinnbókum,  og  er  hann  prentaðr 
hér  sem  C  Hitt  bréfið  er  svo  látið  vera  um  stefnubirtingar  (önnur 
grein  í  A)  og  árfært  rétt,  en  sagt,  að  það  sé  gefið  út  í  Febrúar, 
ýraist  hinn  1.,  6.  eða  jafnvel  hinn  16.  dag  í  þeim  mánuði  (sbr. 
lagasafn  MKet.  I,  55).  Sá  texti  er  prentaðr  hér  sem  D.  Hveruig 
það  er  komið  til  að  dagsetja  bréfið  6.  Febrúar  eða  í  Febrúar, 
er  nokkurn  veginn  Ijóst,  eins  og  Magnús  Ketilsson  líka  hefir  tekið 
eptir.  það  er  auðsjáanlega  ekkert  annað  en  afbakan  úr  feria 
sexta  (==  föstudagr),  sem  upphaflega  hefir  i  bréfinu  staðið  og  enn 
stendr  rétt  í  A.  En  hitt  hefir  aflagazt  í  Öxnafellsbók  og  eins  þeirri 
afskript,  sem  Magnús  Ketilsson  hefir  haft  fyrir  sér  af  A  og  ekki 
ieiðrétt,  þar  sem  stendr  ante  feriam(!)  Margretæ  virginis, 
fyrir:  ante  festum  Margretæ  virginis  (=  fyrir  Margrétarmessu 
meyjar).^  )  En  föstudagrinn  fyrir  Margrétarmessu  1463  er  8.  Júlí, 
og  má  það  vera  óyggjandi,  að  bréfið  sé  gefið  út  þann  dag  og  það  ár. 


A. 

ÍBfél.  809.  8vo  bl.  47a — b  með  hendi  Ara  Magnússonar  í 
Ögri  um  1620  (Öxnafellsbók).  þessi  texti  er  prentaðr  í  Lagasafni 
Magnúsar  Ketilssonar  I,  51 — 54,  og  er  sá  texti  hafðr  hér  til  sam- 
anburðar  og  fyrirsögnin  tekin  eptir  því. 

Um  seckiagialld.  um  stefna  og  Doma  avglysing.  um 

vijgsbætur.- 
Vier  kristian  med  gudz  nad  norgis*).  suiarikis.  danmerkur. 

1)  Það  stendr  rétt  í  ágripi   (D)  í  MSt.   45.  4to;   =*)  Noregis  MK. 


1463.  SEKKJAGJÖLD  0.   FL.  383 

venda^)  og  gotta  kongur.  hertugi  ut  j  slesuik.  holsten.  stor- 
maren  og^)  ditmarskín.  [Greife  i  Oldenborg  og  Delmenhorst^) 
heilsar^)  ydur  ollum  vorum  elskuliga  almuga  og  vndirsatum 
sem  biggia  og  bua  up  a  vortt  land  Jsland  kiærliga  med  gudi 
oc  vorri  nad. 

[Eg  giore*)  ydur  vitanligt  ad  oss  er  til  vitanda  ordit  at 
vor  oc  krununnar  Rettugheit .  mioc  forminkast  og  firir  kemur  j 
þui  ad  margir  af  ydur  kaupslaga  uid  utlenska  kaupmenn  fir 
enn  þeir  [utgefit  hafa^)  þeirra  seckia^)  giolld.  þui  forbiodum 
vier  ollum  ad  kaupa''^)  uid  utlenska  kaupmenn  fir  enn  þeir  [ut- 
gefit  hafa^)  [firnefnd  þeirra^)  seckia^)  giolld  sem  gamall  sidvane 
verid  hefur.  huer  hier  a  moti  giorer  hefur  forbrotid  þat  goss 
sem  hann  kaupir  eda  so  goda  peninga  og')  viij  ortog  og^)  xiij 
merkur  j  brefabrot. 

Jtem  er  oss  uitandi  ordit  at  nockrer  af  ydur  plaga  at 
skiota  sier  undan  rette  oc  eigi  vilia  heyra  stefnur.  doma  edur 
urskurda^)  vtan  ganga  helldur  leiniliga  j  burt  j  skiol  at  geim- 
ast  edur  j  sina  garda  nær  þeir  þat  fornema.  þui  vilium  vier 
00  biodum  at  þeir  domar.  stefnur  edur  urskurdar^^)  sem  menn 
so  upplesa  j  hanz  gard  ella^^)  annarstadar  [nær  þat  lesist  med 
vitnum  j^2)  þann  gard  sem  hann  geimer  sig  firir  jnnann  oc  vill 
eigi  heyra.  skal  fast  og  stodugt  halldast.  [sem  þad  være  lesed 
fyrer  honum  siálfum^^). 

Jtem  vm  bætur  sem  dæmdar  [eller  sæmdar^^)  verda  epter 
manslag.  þeim  sem  þat  ber  med  rettu  epter  logum.  beydum^^) 
vier  oc  biodum  at  þat  hier  epter  stodugt  og  fast  þess  af^^) 
[hinz  dauda  erfingia^')  halldist  sem  þat  var  til  forna  af  dæmt 
og  giort.  enn^^)  þo  at  vort  lanzuistarbref  komi  þar  a  moti 
hliodandi. 

bidium  vier  oc  biodum  vorum  logmonnum  oc  syslumonn- 
um  og  almuga  at  hallda  þessa  vora  skipan  oc  stirkia  ef  nockur 
uiU  hier  a  moti  gera. 


')  b.  V.  MK;  »)  [b.  v.  MK;  »)  heilsum  MK;  ^)  [Vier  gi0rum  MK; 
*)  [hafa  útgefed  MK;  ^)  MK;  seckta  809/  ')  ecki  b,  v.  309,  sem  er 
ofaukið;  *)  [þeirra  fyrrnefnd  MK:  ')  urskurde  MK;  '^)  urskurder  MK; 
'•)  edur  MK;  '')  [edur  hvorn  MK;  '^)  [b.  v.  MK;  »*)  [edur  samdar 
MK;  *=>)  bidium  MK;  '*)  sl.  309;  ''')  [Eríingium  þess  hins  davda  MK; 
'')  sl.  MK. 


384  SEKKJAGJÖLD  0.  FL.  1463. 

Datum  in  castro  nostro  hafniensi^)    feria   sexta   ante  fes- 
tum*)  beate  margrete  uirginis  Anno^)  CD^  iiijc  Ix  oc  iij. 


Uldall.  322.  4to  bls.  184a— b,  skinnbók  frá  c.  1570.  —  Thott. 
2099.  4to  bls.  405—407,  skinnbók,  skr.  c.  1580.  —  Texta  sam- 
kynja  þessum  virðist  Magnús  Ketilsson  ekki  hafa  þekt. 

kristians  E(iettar)  B(ot)*). 

Kristiern  med  Guds  nad:  Noregs:^)  Danmerkur:  Suiarikis 
[Vendis  og  Gotis^)  konung:  Hertugi')  j  slesuik.  [Greifi  j^)  hol- 
sten.  Stormaren.  j  Oldinborg  og  Delmenhorst.  heilsum  ollum 
monnum  a  Jslandi  med  Guds  kuediu  og  vorri. 

[Er  oss^)  vitanligt  ordit  ad  vor  og  krununar  riettugheit 
mikit  forminkast:  fyrer  þat:  at  marger  af  ydur  kaupa  vid  vt- 
lendska  [kaupmenn^")  fyr  en  þeir  hafa  vt  giefit  þeirra  seckia^^) 
giolld  og  riettugheit.  og  ei  vilia  þeiR  þar  epter  giallda.  I>ui 
fýrerbiodum  vier  fyrer  ollum  og^^)  huerium  fyrer  sig  at  kaupa 
nockut  vid  fyrnefnda  vtlendska  kaupmenn  fyr  en  þeir  hafa  vt 
giefit  oc  goUdit  fyrnefnt  þeirra  seckia  gialld  sem  gamall  sid- 
uandi^^)  er  til.  Enn  huer  þar  j  mot  giorir  hafi  forbrotid  þat 
gods  sem  hann  kaupir  edur  suo  goda  peninga  og  viij  ortuga  og 
xiij  merkur  j  brefabrot. 

Jtem  er  oss  og^^)  [kunnigt^^)  ordit  at  marger  af  ydur  plaga 
ad  skiota  sier  vndaii  rietti  oc  vilia  eigi  heyra.  Stefnur  Domar 
edur :  vrskurdi.  helldur  ganga  leyniliga  a  burt  j  skiol  eda  garda 
til  at  geýma  sig.  J>ui  vilium  vier  og  biodum  ad  þeir  Domar: 
Stefnur  edur  vrskurdir^^)  sem  suo  wilia  fordast  oc  wndafi 
ganga  j  hus  edur  aunarstadar.  ad  þat  lesist  j  þann  gard  edur 
leyni  sem  hinn  geymir  sig  fyrer  jnnan  oc  vill  ecki  heyra:  skal 
fast  og  stodugt  halldast  sem  þat  væri  lesit  fyrer  honum  sialfum. 


^)  hafniensiz(!)  309;  *)  þannig  leiðrétt  eptir  MSteph.  45,  4to  skr. 
á  18.  öld;  feriumí!)  309;  feriam(!)  MK:  «)  b.  v.  MK;  *)  sl.  2099; 
*)  kongur  b.  v.  2099;  «)  [Vinlandz  oc  Gautlandz  2099;  0Hertug2099; 
8)  [sl.  2099;  ')  [oss  er  2099;  '°)  [CDenn  2099;  '')  2099;  secka  322 
hér);  ^')  ydur  2099;  ")  siduani  2099;  '*)  sl.  2099;  "^)  [kunnugt 
2099;  '«)  wrskurdar  2099. 


1463.  SEKKJAGJÖLD   OFL.  385 

C. 

AM.  345.  FoL  bls.  162—163,  lögbók  Einars  ísleifssonar  á 
Reykjum,  á  skinni,  skr.  c.  1570.  —  Stockholm.  membr.  C8  bls. 
237,  skr.  c.  1608.  —  Gl.kgl.  saml.  1159.  Fol.  bls.  528—29,  á 
pappír,  skr.  c.  1640  (bók  höfuðsmannanna  á  Bessastöðum).  —  Dóma- 
bók  ÚT  safni  Jóns  Pétrssonar,  kölluð  Yb,  skr.  c.  1630—40.  — 
Magnús  Ketilsson  virðist  ekki  hafa  þekt  þennan  texta. 

Kiettar  Bot  Kongs  Kristians.^) 

Wer  Kristian  med  gudz  [nad  danmerkur.  noregs.  suia- 
rikis^)  [kongur  et  cetera^).  heilsum^)  ydar  auUum  vorum  elsku- 
liga^)  almuga  og  vndersatum  sem  biggia  og  bva  uppa  vort  land 
jsland  kiærliga^)  med  gudi  og  vorri  nad. 

[Uier^)  giorum'^)  ydur  kunnigt^)  ad  oss  er  uitannligt^^) 
ordit  ad  vor  og  krvnunnar  riettugheit  mikid  forminkast^^)  og 
eidist^^)  j  þui  ad^^)  marger  af  ydur  kaupslaga  uid  vtlendska 
kaupmenn  fyrr  enn  [þeir  utgefid  hafa  siju^^)  seckiagiolld^^)  [og 
vanalega^^)  rentu  og  sijdann  uilia  þeir  ei  bitala  sijn  seckia- 
giolld^'). 

[í>ui  fyrirbiodum  vier  auUum  ad  kaupa  nockru  vid  vt- 
lendska  menn  fyr  enn  þeir  vtgreitt  hafa  sijn^®)  fyrnefnd  seckia- 
giolld^^).  sem  gamall  sidvani  [hefur  verit^^).  Hver  hier  j  moti 
giorer  hefur  forbrotid  þat  goss  sem  hann  kanper  edur  svo  goda 
peninga  og  viij  ortog  og  xiij  merkur  j  brefabrot. 

[Datum  et  cetera'-^^). 


^)  R.  B.  K.  C.  ad  einginn  kaupi  vid  vtlendska  fyr  enn  þeir  hafa 
golldit  sitt  veniulegt  gialld  C8;  Kong  Christiáns  Riettarbot.  ad  eingen 
kaupe  vid  vtlendska  fyrr  enn  þeir  haffa  golldid  seckttagiolld(!)  1159; 
2)  [Noregis  Suijrijkis(!)  og  Danmerckur  C8;  sL  1159;  ^)  [sL  845,  1159; 
*)  heilsa  345;  ^)  elskulegum  C8,  1159,  Yb;  ^)  sl.  345;  ')  og  1159; 
«)  [Eg  giori  345,  41);  »)  vitanleg  (viturligt)  C8,  1159;  i*')  kunnugtt  C8, 
1159;  '')  minkast  1159;  ^^)  Eydast  1159;  '^)  af  C8;  sl.  1159;  ^*)  [þier 
utgeffid  ydartt  1159;  ^^)  sektagiolld  845,  C8,  Yb;  seckttagialld  1559; 
^<5)  veniulegaC8;  '')  sektagioUd  345,  C8,  Yh;  [sl.  1159;  '«)b.  v.  1159; 
'')  sekkttagiolld  C8,  1159,  Yh;  [sl.  845;  »o)  [verid  hefur  1159:  ")  [sL 
345,  1159,  Yh. 


IHpl.  Isl.  V.  B,  25 


386  SEKKJAGJÖLD  OFL.  1463» 

D. 

Bibl.  Bodl.  Oxford.  FMagn.  127.  4to  bl.  196—197,  dómahók, 
skr.  c.  1640.  —  AM.  211c.  4to  bls.  58,  dómabók  skr.  c,  1680— 
1700.  —  Lagasafn  Magnúsar  Ketilssonar  I,  55 — 56. 

E(éttar)  B(ót)  eður  bréf  k(ongs)  Christians  þess  fyrsta 
með  því  nafni  um  menn,  ter  eigi  vilja  stefnur  né  dóma  heyra^). 

Vér  Christian  með  guðs  náð  [Noreyis^).  Svíaríkis  og  Dan- 
merkur  kongur^)  gerum  öllum  viturlegt,  að  fyrir  oss  er  komið, 
aðO  nokkrir^)  af  yður,  vorum  undirsátum  á  Islandi,  plaga  að 
skjóta  sér  undan  rétti,  og  vilja  ei  heyra  stefnur  né^)  dóma 
eður')  úrskurði,  utan  ganga  heldur  [venjulega  í^)  skjól  og  geym- 
ast,  nær  þeir  það  fornema,  [að  þeir  skuli  sækjast  lagasóknum^*). 

f>ví  [biðjum  vér  og  bjóðum^),  að  þeir  dómar,  stefnur  og^°) 
úrskurðir,  sem  [mann  eður^^)  menn  svo  [upp*^)  lesa  í  hans 
garð^^)  eður  annarstaðar,  [eður  hvern  þann  garð^^),  hann  geymir 
sig  fyrir  innan  og  vill^*)  ei  heyra,  skal  fast  og  stöðugt  hald- 
ast  sem  það  væri  lesið  fyrir  honum  sjálfum. 

[Getið  upp  á  vort  slot^^)  Kaupinhafn^^)   [feria    sexta   ante 
festum  beate  Mariæ  virginis  Anno^')  1463. 
[Undir  vort  signet^^). 


335.  1.  August  1463.  Hjarðarholti. 

31.  Julí  1478.       á  Brunnáreyum  í  Saurbæ. 

SiGURÐR  prestr  Brandsson  og  Finnr  Pétrsson  lýsa  því,  að  þeir 
hafi  ásamt  sex  dandimönnum  verið  tilnefndir  af  Helga  oftícialis 
í>orkels8yni  í  umboði  Jóns  Krabba  Stephánssonar  biskups  í 
Skálholti  til  að  meta  staðinn  og  kirkjuna  í  Hjarðarholti  í 
Laxárdal. 


^)  þannig  127;  sl.  211  &  MK;  =")  127;  Noregs  MK;  ')  [et  cetera 
211;  ^)  það  211;  ')  nokkur  127;  •)  sl.  MK;  ')  og  211;  «)  [í  leynileg 
211;  8*)  [b.  V.  211;  »)  [bjóðum  vér  211;  >»)  eður  211;  ")  [sl.  211; 
")  garði  211;  i')  [nær  það  er  lesið  með  vitnum  í  þeim  garði,  sem  211; 
**)  vilja  127;  '*)  [Útgefið  á  voru  sloti  211;  *®)  [Dat(um)  Kaupmannah. 
MSt.  45;  '^)  [MSt.  45;  1.  dag  februarij  árum  eptir  guðs  burð  211;  6. 
Februarij  Anno,  Bodl.  127;  »")  [b.  v.  211. 


1463.  HJARÐARHOLT.  387 

AM.  Apogr.  2276.  »Ex  originali  Hiardarholt.  accuratissime. 
Tvö  innsigle  hafa  vered  firir  brefinu.  Nu  er  eigi  epter  nema  þad 
fyrra«.  (AM.).  »Brefed  tekr  miðg  so  ad  trosna«   (ÁM.). 

J>at  giore  ek  sigurdur  prestur  brandzson.  ok  finnur  petur- 
son  godum  monum  uiturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefi  þa 
lidit  war  fra  hingatburdi  vors  herra  jehsu  christi  þusund  fiogur 
hundrut  sextiger  ok  þriu  car.  a  mánudaginn  næsta  epter  olafs- 
messu  hina  fyrre  wm  svmarit  j  hiardarhollte  j  laxcardal  j 
breidafiardardolum  worum  uid  tilnefnder  med  odrum  sex  dandi- 
monnum  lærdum  ok  leikum  af  ærligum  manni  sira  helga 
þorkelssyni  er  þa  war  officialis  heilagrar  skalholltz  kirkiu  j 
millum  huitcnr  j  borgarfirde  ok  hrutafiardarcar.  ok  þa  hafdi 
logligt  wmbod  af  herra  jone  krabba  stephanssyþe  m]ed  gudz 
nád  biskup  j  schálhollte  til  þess  at  láta  giora  kirkiuna  ok 
adur  nefndan  stad  hiardarhollt  huersu  gott  ad  os  uirdtizt  þat 
wera  huort  wm  sig.  giordu  wær  kirkiuna  sialfa  firir  halfan 
þridia  tðg  hundrada.  enn  forkirkiuna  firir  fimm  hundrud  at 
auki.  husagardinn  ca  stadnum  med  fiose  ok  hlðdu  firir  þriatiger 
hundrada. 

Ok  til  sanninda  hier  wm  settvm  uid  fyrrnefnder  menn 
ockur  jnncigle  firir  þetta  vitnisburdarbref  skrifat  aa  brunncar- 
eyrum  j  saurbæ  fðstudaginn  næsta  efter  olafsmessv  ena  fyrre. 
þa  er  lidit  war  fra  hingatburdi  wors  herra  iehsu  christi  þus- 
und  fiogur  hundrud  siðtiger  ok  satta  ar. 


336.  4.  August  1463.  á  Ási  i  Holtum. 

1.  Juli  1468.  á  þingvelli. 

YoTTORÐ  tveggja  manna  um,  að  þeir  hafi  verið  hjá,  þegar 
Magnús  forláksson  seldi  Birni  bónda  forleifssyni  jörðina  Odd- 
geirshóla  í  Flóa  fyrir  tuttugu  kúgildi  búlæg  og  tuttugu  hund- 
ruð  í  öllum  þarfiegum  peningum. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVI,  2,  frumritið  á  skinni.  AM.  Apogr.  2480 
með  hendi  Árna  Magnússonar  eptir  frumritinu  »accuratissime«.  þá 
var  síðara  innsiglið  dottið  frá.  það,  sem  hér  er  sett  í  hornklofa, 
varð  ekki  lesiö  á  dögum  Árna,  því  at  dottin  voru  göt  á  bréfið,  og 
fylti  hann  það  út  að  ágizkan. 

26* 


388  ODDGEIRSHÓLAR.  1463. 

J>at  giorum  vid  sigurdr  jonsson  ok  gizur  biornsson  godum 
monnum  witurl[igt  med]  þessu  ockru  opnu  brefi  at  þa  er  lidet 
uar  fra  hingadburd  vors  herra  jesu  christi.  þusund  fiogur  hund- 
rud  sextiger  ok  þríiu]  ar.  j  asi  j  holltamanna  hrepp  fi[mtu]- 
daginn  næsta  epter  olafsmessu  furre  voru  vit  j  hia  saum  ok 
heyrdum  ca  ord  ok  handaband  þess[ar]a  manna  af  einne  alfu 
biarnar  bonda  þorleifssonar.  Enn  magnus  þorlakssonar  af  ann- 
are  alfu.  at  suo  tírir  skildu  at  adr  nefndr  mag[nus]  selldi  fur- 
greindum  birni  bonda  jordina  halfa  er  oddgeirsholar  heita  er 
liggr  j  floa  j  hraungerdis  kirkiusokn  med  aullum  þeim  gaugn- 
um  ok  gædum  sem  greindri  jordu  fylger  ok  fylgt  hefer  at  fornu 
ok  nyiu  ok  hann  uard  fremst  eigande  at  til  æuenlegrar  eignar 
undan  sier  ok  sinum  erfingium  enn  unnder  hann  ok  hans  erf- 
ingia.  hier  j  moti  gaf  furnefndur  biorn  þorleifsson  fioretigi  hundr- 
ada  med  þessum  fridleika.  xx.  kugillde  bulæg  ok.  xx.  hundrud  j 
aullum  þarfligum  peningum.  samþyckti  þenna  giorning  jngi- 
biorg  bryniolfsdotter  kuinna  adr  nefndz  magnus  med  fullu  ja- 
yrde  ok  handabande.  skyllde  optnefndr  biorn  hallda  til  laga. 
enn  tittnefndr  magnus  suara  laga  riptingium  (n  furgreindri 
jordu  oddgeirsholum. 

Ok  til  sanninda  her  um  settum  uid  adrnefnder  menn  ockur 
jncigle  firir  þetta  jardakaups  bref  skrifad  di  þinguelli  faustudagin 
næsta  epter  petursmessu.  anno  domini  CD^.  cd^.  Ix^.  octauo. 


337.  14.  August  1464.  i  Arnarholti. 

Henrik  Kepken,  umboðsmaðr  Kristjáns  konungs  hins  fyrsta, 
kvittar  Björn  forleifsson  hirðstjdra  sunnan  og  austan  á  íslandi 
fyrir  hálfu  öðru  hundraði  nóbila  og  þrettán  betr,  er  Björn  geldr 
sem  fyrsta  sal  upp  í  eignir  Guðmundar  Arasonar. 

AM.  Fasc.  XV,  27,  frumritið  á  skinni,  og  er  innsiglið  fyrir. 
Gat  er  á  bréfinu,  en  það  má  fylla  eptir  Fasc.  LXV,  12,  sem  er 
transskript  á  skinni  frá  c.   1485. 

Kvittvnarbref  af  henrek  firir  gudmundar  peningum^). 

J>ath   giore    ek    henrek   kepken    godum    monnum    witur- 

•)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  Björns  ríka.  »Hier  greiner  huat 
goUdit  var  j  fyrstv  savl  kong(s)ins  vmmbodzmanni  henrek  kepkenn* 
LXV.  12. 


1463.  GUÐMUNDARPENINGAR.  389 

legth^)  med  þessu  minu  brefe  ath  eg  medkenunzth  ath  ek  hefe 
wpp  borith  ok  medtekith  wpp  a  mins  herra  kongs^)  kristierns^) 
wegna  af  birni  þorleifssyni  hirdstiora  sunnan  og  austan  aa  js- 
lande  suo  marga  peninga  j  silfri. 

J  fysstu  grein  fim  krossar.  tueir  silburlindar  forgyllter  [ein 
sylgia*).  wegr  þetta  alltt  saman  xij  merkur  ok  halfur  annar 
eyrer. 

jtem  huitur  silfurlinde  ok  wegr  halfan  þridia  eyri  ok  xx. 
anar  huitur  silfrlinde  ok  wegr  fim^)  aura  ok  xx  peninga.  ed 
þridia  huitt  silfurbellte  ok  wegr  x  a[ura]. 

jtem  ogylltur  kros  festarlaus.  wegr  xv  peninga  oc  vij 
aura. 

jtem  ij  stiettar  ker  med  silfur  ok  wega  bæde  samtt  [ij 
merku]r  ok  ij  avra. 

Jtem  niu  silfurskaler  forgyilltar  íb  botninvm  ok  wega  allar 
saman  halfa  x  maurk.  viij  silfurskaler  huitar  ok  uj  silfurstaup. 
wegr  þat  allt  saman  halfa  xi  maurk.  huitt  silfur  sf  fim  horn- 
um  ok  uegr  fiorar  merkr  ok  vij  aura  ok  eitt  silfurbellte  huitt 
ok  wegr  xv  aura.  silfur  af  einne  spiru  ok  wegr  halfan  xj  eyrir  ok 
lesst  skreidar.  reiknazth  þesser  aller  peningar  fyR  greinder  firer 
halft  anath  hundrat  nobil  ok  þrettan  nobil  betur. 

lysste  fyr  greindr  biorn  ath  þessa  fyR  greinda  peninga 
lykte  hann  j  þath  sama  gialld  er  hann  var  lofande  kong  kristiern 
firer  peninga  gudmundar  heitins  arasonar. 

ok  þui  giorer  eg  adr  greindr  henrek  fyr  greinda^n)  biorn 
aullungis  kuittan  ok  cákærulausan  wpp  æ,  mins  nadug^)  herra 
kongs')  kristierns^)  wegna  ok  firer  aullum  hans  erfingium  ok 
eptter  komendum  riettvm  formonnum  krununar  j  noregi  af  suo 
myklu  sem  ek  hefer  wpp  borith  ok  fyrr  skrifath  stendr. 

for  þessi  giorningr  ok  kvitan  fyn  greindra  mana  j  milli 
henreks  ok  biarnar  fram  j  arnarhollte  j  borgarfirde  med  fullu 
handabande  maurgum  dandemonnum  hiaa  weraundum. 

ok  til  sanninda  hier  wm  setta  eg  mitt  insigli  firer  þetta 
bref  skrifad  j  fyn  saugdu  arnarhoUtte   sunnudagin   næssta  firer 


1)  vithanligt  LXV,  12;  ')  kong  LXV,  12;  ')  kristiarnns  LXV,  12; 
*)  [eitt  niste  eda  sylgia  LXV,  12;  *)  ix,  LXV,  12;  «)  nadogs  LXV,  12; 
')  kong  LXV,  12;  «)  kristiarns  LXV,  12. 


390  GUÐMUNDARLÓN.  1463. 

mariumessu^)  þaa   lidet  war    fra  hingatburd    wors    herra   ihesu 
christi  CD"  cccc  ok  vj  tiger  arca  ok  iij  betur. 


338.  2.  September  1463.      á  Skinnastoðum. 

JóN  Eyjólfsson  selr  Óiafi  kiskupi  Rögnvaldssyni  til  fullrar 
eignar  jörðina  í  Guðmundarlóni  á  Langanesi  með  rekaparti  í 
Dritvík,  en  Ólafr  biskup  láti  kenna  syni  Jóns  tólf  vetra  göml- 
um  til  prests ;  kvittar  og  biskup  Jón  um  rekatöku,  en  Jón  galt 
fyrir  sex  málnytukúgildi. 

AM.  Fasc.  XV,   19,  frumritið  á  skinni.    Sex  innsigli  hafa  verið 
fyrir  brófinu.     J^rjú  af  þeim  eru  nú  dottin  frá. 

vm  jordina  gudmundarlon^). 
pat  giorvm  uier  sveinbiornn  prestur  þordarson  officialis 
heilagrar  holakirkiu.  hallr  arnason.  oddr  gudmundzson.  petur 
hannisson.  prestar.  pall  brandzson  ok  olafr  ionsson  leikmenn 
godvm  monnum  vitvrligt  med  þessv  voro'Jopno  brefue  at  uier 
uorvm  þar  i  hia  saum  ok  heyrdum  æ.  midkudagin^)  n^sta  fyrer 
egidivsmessv*j  i  gudmundarloni  a  langanesi  ord  ok  handaband 
uors  nadvga  herra  olafs  med  gvds  nad  biskups  a  holum  ok 
ions  eyolfssonar  at  suo  firer  skildv  ath  ion  eyolfsson  feck  biskup- 
inum  til  fvilrar  eignar  alla  iordina  i  gvdmundarloni  er  liggr  i 
savdanes  kirkiu  sokn  med  ollvm  þeim  gognvm  ok  g^dvm  sem 
greindre  iordu  fylger  ok  fylkt  hefer  ath  forno  ok  nyo  ok  hann 
uard  fremzt  eigandi  ath  med  svo  vordnum  skiidaga  at  biskupin 
skylldi  taka  at  sier  son  ions  tolf  uetra  gamlan  ok  lata  kenna 
honum  til  prestz.  kynni  pilzins  vid  ath  missa  þa  skylldi  ion 
setia  annan  sinn  son  aptur  i  kenzluna  þar  til  állz  tolf  ara  v§ri 
lidin  hedan  fra  en  iordin  skylldi  obrigdilig  eign  biskup(s)ins  ok 
kirkiunnar  a  holum  hedan  fra.  suo  eige  sidr  feck  adr  greindr 
ion  fyrr  sogdvm  biskup  olave  ok  kirkivne  a  holvm  til  fullrar 
eignar  allan  þann  rekapart  sem  atti  i  dritvik  a  langanesi  ok 
þar  til  feck  þrattnefudr  ion  fyrskrifudum  biskup  olave   vj  mal- 


^)  mun  vera  Maríumessa  fyrri.  15.  Aug.;  ')  utan    á  bréfinu  með 
fornri  hendi;  ')  mikdkudagin,  frbr.;  *)  þ.  e.  31.  Aug. 


1463.  HALDÓRUSTAÐIR  OFL.  391 

nytukvgilldi  til  fvllrar  eignar  fyrer  þa  ak§ru  er  biskupinn  k^rdi 
til  hans  ath  hann  hefdi  gripit  holastadar  uidv  rangliga.  skylldi 
hann  þar  vm  kvittr.  ath  þessv  avllv  fyrskrifvdv  haulldnv 
skylldi  ion  svara  laga  riptingum  a  greindre  iordu  en  biskupinn 
hallda  til  laga. 

ok  til  saninda  hier  vm  settum  ver  fyr  nefnder  menn  vor 
incigle  fyrer  þetta  bref  skrifat  a  skinnastodvm  i  avxaríirdi  a 
faustudagin  ngsta  epter  egidivsmesso  anno  domini  CD^  cccc^ 
sexagessimo  tercio. 


339.  2.  Septernber  1463       á  Skinnastöðum. 

Olafr  biskup  Rögnvaldsson  selr   Oddi    í>orbjarnarsyni  jörðina 
Haldórustaði  1  Ljdsavatnsþingum  fyrir  Leifstaði  í  Öxarfirði. 

AM.  Fasc.  XV,  23,  frumritið  á  skinni.  Fimra  innsigli  eru  fyrir 
bréfinn,  en  eitt  er  dottið  frá.     Apogr.  3171,  2923—24. 

bref  vm  jordina  leifstade^). 

fat  giorum  vier  sueinbiorn  prestr  þordarson  officialis  hei- 
lagrar  holakirkiu.  petur  hannisson.  prestar.  magnus  magnusson. 
olafur  jonsson.  ellendur  gunlaugsson  oc  bauduar  arnason.  leik- 
men[n].  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru  brefe  at  þar 
voru  vær  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  aa  leifstaudum  j  auxar- 
firde.  ord  ok  handaband  vors  naduga  herra  herra  olafs  medr 
guds  nad  biskups  aa  holum  oc  oddz  þorbiarnarsonar  at  so  fyrer 
skildu  at  biskupen  sellde  adur  greindum  odde  jordina  hall- 
dorisstade  er  Iig(g)ur  j  liosavatzþingum  med  aullum  þeim  gognum 
ok  gædum  sem  greindre  jordu  fylger  oc  fylkt  hefer  at  fornu 
ok  nyu  ok  kirk(i)an  aa  holum  vard  fremst  eigande  at. 

Hier  j  mot  sellde  adr  greindur  oddur  fyr  saugdum  biskup 
olafe  jordena  leifstadi  j  auxarfirdi  j  skinnastada  þingum  med 
aullum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  greindre  jordu  fylger  ok 
fylkt  hefer  at  fornu  ok  nyu  oc  hann  vard  fremst  eigande  at. 
skyllde  huor  suara  lagariptingum  ca  þeirre  jordu  er  sellde.  en 
hallda  þeire  til  rettra  laga  sera  huor  keypte. 

^)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


392  PRESTHVAMMR,  1463 

oc  til  sannenda  hier  vm  settum  vier  fyr  nefndir  menn 
vor  jncigle  fyrer  þetta  jardakaupsbref  skrifat  aa  skinnastodura 
j  auxarfirde  faustudagen  næsta  epter  egidiusmessu.  anno 
domini  CD°.  cd^.  Ix^.  tercio. 


340.  16.  September  1463.      á  Itri-Laugum. 

Arngrímr  fórðarson  selr  séra  í^orsteini  Jónssyni  jörðina  Prest- 
hvamm  í  Grenjaðarstaðarþingum  með  Kristfjárómaga,  fyrir 
tuttugu  hundruð  í  fríðum  peningum. 

AM.  Fasc.  XV,  26,  frumritið  á  skinni;  innsighð  er  dottið  frá. 

vm  jordina  presthwam^). 
í>at  giorir  eg  arngrimur  þordarson  godum  monnum  uitur- 
likt  med  þessu  mino  oppnv  brefi  at  eg  hefi  feingit  sira  þor- 
steine  jonssyne  til  fullrar  eignar  jordina  halfan  presthvam  er 
Jiggur  j  greniadarstadar  kirkivsokn  med  ollvm  þeim  gognvm 
ok  gædvm  sem  greindri  halfri  jordo  hefir  fylkt  at  fornu  ok 
nyo.  skal  hann  suara  kristfiar  omaga  fyrer  halfa  jordina  sem 
mier  hefer  borit  at  suara.  hier  j  mot  skil  eg  mier  af  sira  þor- 
steine  fyrer  sagda  halfa  jord  tuttugu  hundrud  }  fridum  peu- 
ingum  ok  friduirdum.  skal  ek  suara  lagariptingum  a  iordune 
en  sira  þorsteinn  hallda  til  laga.  ok  til  sannenda  hier  um  sette 
eg  arngrimur  þordarson  mitt  jnsigli  fyrer  þetta  bref  er  giort 
var  a  ýttrum  laugum  j  reykiadal  faustudagin  næsta  epter  kros- 
messu  ai  haustid.  anno  domini  CD^  cd^  Ix^  tercio. 


341.  16.  September  1463.  á  Grýtubakka. 

25.  Februap  1464. 

Samningr  Eyjólfs  bdnda  Arnfinnssonar  og  Odds  bónda  for- 
kelssonar  um  arf  þann,  er  Eyjdlfi  hafði  fallið  eptir  Guðrúnu 
Arnfinnsdóttur  systur  sína. 

AM.  Fasc.  XV,  28,  fruniritið  á  skinni.  Sex  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá.  Bréíið  er  frá  Staðar- 
hóli.  Apogr.      1483  (eptir  frumritinii). 

^)  Utan  á  bréfinu  með  foruri  hendi. 


1463.  ERFÐAMÍL.  393 

Same  Eiolffs  Arnfinssonar  Riddara  og  Odds  forkelssonar 

um  arf  og  peninga  effter  Gudrunu  Arnfinnsdotter  Sistur 

Eyolfs  Arnfinssonar^). 

J>at  giorum    vær    steingrimur   isleifsson.    ion    raagnusson. 

þorstein  branzson.  ion  haugnason.   grimr  þordarson  oc  þorbiorn 

sigurdzsou  godum  monnum   kunnict.    ad    þa    er    lidit    var    fra 

hingat    burd   vaars    herra    iehsu    christi.    CD.   cd.  h.   oc  iij  car 

vorum  vær  j  hia  saim  oc  heyrdum  ca    faustodagin    næsta    firir 

mattheusmesso  ewangeliste  ai   grytobacka  j    haufdahuerfui  ord 

oc  handaband  þessara  manna  odz  bonda  þorkelssonar  oc  eyiolfs 

bonda  arnfinzsonar.  at  þeir  vrdu  cascntter  vm  allan  þann  arf  sem 

fallit  hafdi  greindom  eýiolfui  efter  gudruno  arnfinzdottur  systur 

sina  med   þessum  skilldaga  sem  her  seger.  ad  fyrr  nefndr  oddr 

skylldi  eiga  þricar  iarder  er  suo  heita  þorodzstader.   gauzstader 

j  sualbardzþingum  oc  yztu  vik  j  laufaas  kirkiu  sokn  oc  þar  med 

iij  kugilldi  oc  XX  er  þar  stendr  med  oidrgreindum  iordum  j  þær 

giafer  er  gudrun  heitin  hafdi  gefit  fyrrnefndum  oddi  bonda  sin- 

om.  €n  oddr  þorkelsson   aadrnefndur    feck    aptur    med    handa- 

bandi    eýiolfui    arnfinzsyni    fyrrnefndum    til   fullrar    eignar   iij 

iarder  er  suo  heita  gazuik  j  sualbardzkirkiu  sokn.    nes  oc  mid- 

uik  j  laufaas  þingum  er  greind  gudrun  hafdi  gefit  honum.    Gaf 

tittnefndur  eyiolfur  fyrrnefndan    odd    quittan    vm    allar   iarder 

þær  er  hann  hafdi  selt  oc  optnefnd  gudrun    aatti    firir  .sier    oc 

sinom  efterkomendum.    ^n  alla  peninga  adra    sem    fallit    hafdi 

nefndum  eyiolfui  firir  nordan    land    i  greindan    arf   skal  hann 

eignazt  oc  ad  sier  taka  j  kuico  oc  daudu.  fa[ustu]  oc  lausu.  huar 

sem  hann  kann  vpp  ad  fretta  huort  sem  þeir  hafua  verit  lener 

eda  bygder  vndan  tecknum  smiorum   þeim  sem    inn    voro  flutt 

til  sualbarz.  feck  opttnefndr  oddr    tittnefndum  eyiolfi  iardernar 

suinsQrnes  oc  midhus  j  grytubacka  þingum  til  fullrar  eignar  oc 

skylldi  fyrrnefndr  eyiolfur  luca  x  kugilldi    er  efter  stod  oluct  j 

iardar  verd  firir  suinaarnes.     Skal  oftnefndur    eyiolfur   eignaztt 

oc  ad  sier  taka  allar  landz    skyllder   af  greindum    iordum    ad 

næstum  fardaugum  oc  suo  kugillda  leigur  huar  sem  efter  stædi. 

oc  allar  adrar  skulder  er  þessum  peningum  til  heyra.    Oc  hier 

efter  gaf  eyiolfur  odd  kuittan  firir  þurd  af  ollum  peningum  oc 

')  Utan  á  bréíinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


394  ERFDAMÁL.    —   ÁS  f  FFXLUM.  1463. 

greindum  arfui  oc  porcio  kirkiuuar  aa  grytobacka  er  fallit  hafdi 
suo  leingi  sem  hann  hiellt.  Suo  oc  ei  sidr  gaf  ofttgreinndr 
oddur  eyiolf  quittan  oc  aakærulausan  íirir  allar  þær  giafer  sem 
gudrun  þrattnefnd  hafdi  honum  gefuit  oc  baurnum  hans  þo  ad 
lauggiafer  mætti  frecari  verda.  Skylldi  aadrnefndr  oddr  luca 
alltt  testamentum  firir  sunnan  land  er  gudrun  heitin  hafdi  þar 
gefit  j  skalhollzkirkiu  biskupsdæmi  oc  eignazt  hennar  þing 
00  klædnat  er  þar  var  efter  oc  allt  lausafe. 

Oc  til  sanninda  hier  vm  settura  vær  fyrnefnder  menn  vóór 
inscigli  firir  þetta  bref  er  giort  var  ^  grytubacka  laugardagin 
j  imbruviko  næstan  firir  sancte  iohannes  holensis  episcopi  aari 
sidar  en  fyr  segir. 


342.  20.  Scptembcr  1463.  undir  Asi. 

Kadpbréf  fyrir  staðnum  undir  Ási  í  Fellum  með  tilgreindum 
eignum  og  ítökum  kirkjunnar. 

AM.  263.  Fol.  bls.  19,  skr.  1598  (máldagabókin  forna  frá  Skál- 
holti).  —  Biskupsskjalasafn  Skalh.  Fasc.  X,  4 ;  er  það  transskr.  gert 
í  Skálholti  11.  Nóv.  1662  af  Oddi  skólameistara  Eyjólfssyni,  Torfa 
kirkjupresti  Jónssyni,  Ólafi  locator  Jónssyni,  þórði  presti  Sveinssyni, 
Gísla  Sigurðssyni  og  Sigurði  Björnssyni,  (eptir  AM.  263,  Fol.).  Af- 
skript  s^f  því  transskr.  er  meðal  fornbréfaafskripta  Árna  Magnús- 
sonar  2611.  AM.  274.  Fol.  133,  bréfab.  Brynjólfs  biskups,  eptir 
transskr.  11.  Nóv.  1662. 

KaupBrief  firir  stadnum  vnder  Áse  huar  avijsar  vmm 
kirkiu  eignn.  [er  þetta  bref  þar  med  tvejmur  hangande 

innsiglum^). 
f  ad  giorum  vier  Benedict  sæmundsson.  Gudmundur  Biarn- 
arsson.  sigurdur  Hallvardsson.  Helgi  Gudmundsson.  Suerer  Ein- 
arsson  godum  mðnnum  viturligt  med  þessu  voru  opnu  briefe 
þa  lidid  var  fra  hijngadburd  vors  herra  Jesu  Christi  þusund 
fiðgur  hundrud  sextiju  oc  þriu  ár  þridia  dag  hinn  næsta  fyrer 
festum  Matthei  Apostuli  et  Evangelistæ.  vnder  Ase  j  fliotzdalz- 
hieradi.  vorum  vier  j    hia.    sáum    oc   heyrdum    á   ad  Magnus 


•)  [bætt  við  með  hendi  Odds  biskups. 


1463.  AS  í  FELLUM.  395 

arnason  selldi  þorgils  finnbogasyne.  med  handabandi  til  fullrar 
eignar  jordina  vnder  áse  j  fellum  j  fliotzdalshieradi  med  oUum 
þeim  gognum  oc  giædum  sem  greindri  jðrdu  fylger  oc  fylgtt  hefur 
ad  fornu  oc  nýiu  oc  hann  vard  fremzt  eigandi  ad  med  Iðgum, 
med  fullu  vpplæge  oc  samþycki  solveigar  jonsdottur  konu  sinnar. 
Enn  hier  j  mot  gaf  fyr  greindur  þorgils  adrgreindum  Magnuse 
jarder  er  so  heita.  liotzstader  er  liggia  j  vopnafirdi  j  hofs- 
þijngum.  og  halfa  breidamyre  oc  aland  j  þistilsfirdi  j  sualbardz 
þijngum.  med  oUum  þeim  gognum  oc  giædum  sem  greindum 
jordum  fýlger  oc  fylgt  hefur  ad  fornu  oc  nýiu  oc  hann  vard 
fremst  eigandi  ad  med  Iðgum.  Luckte  optnefndur  Magnus 
kirkiunne  vnder  áse  V^.  j  jordunne  krosse  er  liggur  j  fellum  j 
ásþijngum.  enn  selldi  tijdtt  nefndum  þorgils  j^.  j  fyrnefndri 
jðrdu.  med  ðllum  þeim  gðgnum  oc  giædum  sem  greindri  jðrdu 
fýlger  oc  fýlgt  hefr  ad  fornu  oc  nyiu.  skylldi  þrattnefndur  þor- 
gils  suara  portio  Ecclesiæ  medan  Magnus  hafdi  halldid  þui 
sem  fallid  hafdi.  oc  v.  kugilldum.  enn  Magnus  ij.  kugilldum. 
bænhusinu  a  Liotzstðdum :  sagdi  þorgilz  bænhus  skýlld  a  álandi. 
lofadi  Magnus  ad  luka  kirkiunne  vnder  áse  v.  kyr  ad  næstum 
fardðgum  oc  þar  til  iijc.  sagdi  optnefndur  Magnus  ad  kirkian 
under  áse  ætte  fiordung  j  ossrekum  aullum  bædi  huals  oc  vidar. 
fiordung  j  sledbriotzreka  j  fimm  hundrudum  bædi  huals  oc 
vidar.  Sagdi  Magnus  landamerki  ad  stadurinn  ætti  vt  ad  orma- 
stadaá.  oc  nordur  a  heidi  med  ormastadaá.  sem  hun  fellur  til. 
enn  j  miUe  hofs  oc  stadarens  vr  þorvardzvðrdu  oc  ofan  j  foss 
firi  framan  Asgerdi.  oc  vr  fossinum  sionhending  j  midtt  skarfa- 
nes  oc  ofan  j  fliot.  jord  vt  med  heidi  frá  næsta  læk.  firir 
framan  fiallssel  oc  vt  j  ytre  grænur.  eingiteig  j  medalness 
jord  j  HlðdugeiL  skogar  partt  j  medalness  land.  fyrer  vtan 
kolageil.  Skogar  partt  j  Hrafnsáse  firi  nedan  gðtuna.  Skogar 
partt  j  eckiufells  jðrd.  fyrer  vtan  einhleypingsvad :  hundrad 
lamba  beit  vt  a  vestureýar:  j  kijla  merke.  Skylldi  huor  suara 
iagariptingum  a  þeim  jðrdum  er  selldu.  enn  hallda  til  laga 
þeim  er  keypttu.  Skilde  Magnus  sier  aptur  xx  hundrada  jðrd 
oc  viij  kugilldi  ef  af  geinge  jardernar.  Ok  til  sanninda  hier 
vm  setiam  vier  fyrskrifader  menn  vor  jnsigli  fyrer  þetta  Brief. 
Skrifad  j  sama  stad.  deigi  oc  ári  sem  fyrr  seiger. 


396  GJAFABRÉF.  1463. 

343.  10.  Október  1463.  i  Skörðum. 

10.  April  1466.  á  Munkaþverá. 

Björn  Særaundsson  gefr  með  samþykki  Sigurðar  sonar  síns 
Halli  Jónssyni  til  kaups  við  Guðnýju  Ólafsdóttur  jörðina  Datt- 
staði  (Daðastaði)  í  Einarsstaðaþingum. 

ÍBfél.  67.  4to  bl.  46,  »IclÍ8«  með  hendi  séra  Eyjólfs  á  Völl- 
um  (d.  1745). 

[Utskript]  af  Giafabrefi  Biarnar  S^mundssonar. 

I>at  giorum  ver  Brodir  Einar  med  Guds  naad  aaboti  aa 
Munkaþveraa.  Stigr  Yngimundarson  og  Eyrekr  Stephansson 
prestar.  Haakon  Hallsson.  Stephan  Einarsson  ok  Bergr  Sigurdsson 
leikmenn.  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  brefi.  ad 
8ub  anno  gratiæ  CD.  cccc.  Ix.  iij.  i  Skðrdum  i  Reykiahverfi 
maanadaginn  nerstan  fyrir  festum  Reliquiarum.  vorum  ver  j  hiaa 
saaum  og  heyrdum  (aa)  ad  Biorn  S^mundsson  gaf  med  handa- 
bandi  Halli  Jonssyni  til  fullrar  eignar  jordina  Dattstadi  er  liggr 
j  Einarsstada  kirkiusokn.  med  ðllum  þeim  gðgnum  og  g§dum. 
sem  greindri  jördu  fylgir  og  fylgt  hefr  ad  fornu  ok  niu  og 
greindr  Biðrn  vard  fremst  eigandi  ad.  fyrir.  xxxc.  tii  ka^ps  vid 
Gudnyia  Olaafsdottr.  Sagdi  Biðrn  Semundsson  ad  gardr  saa. 
sem  liggr  j  mirinni  fyrir  sunnan  Hola  og  gengr  upp  aa  aasinn 
nedan  fra  aanni.  redi  landamerkium  midlum  jardanna  Hola  og 
Dattstada.  Skildi  optnefndr  Biðrn  ö^mundsson  sier  ad  ka^pa 
fyrstum  aptr  jðrdina  fyrir.  xxx^.  ef  aadurnefndr  Hallr  villdi  selia. 

Samþykti  Sigurdur  Biörnsson  þessa  giðf  med  handabandi. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settum  vier  vor  innsigli  fyrir  þetta 
bref.  skrifad  aa  Munkaþvera  i  Eyiafyrdi  fifntudaginn  næstan  fyrir 
festum  Tiburtii  og  Valeriani  þrem  aarum  sidar  en  fyR  segir. 


344.  24.  Oktðber  1463.  á  Reynístað. 

þoRSTEiNN  prestr  Jónsson  lofar  að  lúka  Ólafi  biskupi  og  hei- 
lagri  Hólakirkju  sextigi  hundraða  fyrir  þann  reikningskap,  er 
hann  átti  honum  að  standa  og  Hdlakirkju  í  ráðsmannsstarfi 
síðan  Gottskálk  biskup  deyði,  og  leggr  séra  {>orsteinn  þá  þegar 


1463.  HOLT  OG  PRESTHVAMMR.  397 

tvær  jarðir  í  skuldina,  en  alt  sé  lukt  á  þrem  árum,  og  gefr  þd 
biskup  tíu  hundruð  kvitt  fyrir  bön  abbadísarinnar  (á  Reyni- 
stað)  og  hústrú  Margrétar  (á  Möðruvöllum). 

AM.  Fasc.  XV,   18.  frumritið   á   skinni.      Fjögur    innsigli    eru 
fyrir,  en  tvö  eru  dottin  frá. 

bref  vm  jordina  j  holte  ok  presthwam^). 
í>at  giorum  ver  jon  prestur  broddason  radzmann  a  holum. 
sigurdr  jonsson.  petur  hannisson.  jon  þorsteinsson.  steingrimur 
steinmodzson.  prestar  ok  eýolfur  teiztson  leikman.  godum 
monnum  uiturligt  med  þessv  vorv  breti.  ath  þar  vorum  ver  j 
hia  saaum  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handaband  virduligs  herra  ok 
andaligs  faudurs  herra  olafs  med  gvds  nád  biskups  aa  holum 
af  einne  alfu.  £n  sira  þorsteins  jonssonar  af  annare  j  kapitula- 
husinu  a  stod  j  reynesnesi  manadagin  næsta  íirir  festum  apo- 
stolorum  simonis  et  iude.  anno  domini  CD^  cd*'  Ix^.  tercio.  ath 
suo  firir  skilldu  at  sira  þorstein  lofade.  ath  Ivka  fýr  nefndum 
biskup  olafe  ok  holakirkiu.  Ix.  hundrada  firir  þann  reikning- 
skap  er  hann  atti  honum  ath  standa  ok  heilagri  holakirkiu  j 
radzmanz  starf  sidan  biskup  gothskalk  deýde.  handlagde  hann 
biskupinum  til  fullrar  eignar  ok  holakirkiu.  þa  strags.  xiij. 
hundrud  j  jordunne  j  hollte  er  liggur  j  hunavazþingi  j  hiallta- 
backa  kirkiusokn.  ok  halfan  presthvam.  er  liggur  j  greniadar- 
stadar  kirkiv  sokn  med  olium  þeim  gognum  ok  gædum  er 
greindum  jordum  hefer  fylgt  ath  fornnu  ok  nyiu.  skal  biskupin 
svara  kristfiar  omaga  j  greindvm  halfum  hvammi  til  mozt  vit 
þann  er  greinda  jord  eigr  til  halfs  vit  hann.  ok  þar  til  frid 
.xvij.  hundrvt  ath  vorlagi.  lofade  ok  títtnefndr  sira  þorstein. 
ath  iuka  her  til  biskupinum  innan  þrennra.  xij.  manada.  xviij. 
hvndrut  epter  þvi  sem  þeir  ýrde  bader  asatter.  gaf  biskupin 
honum  kuitt  ath  auk.  x.  hundrut  firir  bæn  abbadíssarinnar  ok 
hvstrv  margretar.  skal  sira  þorsteinn  svara  laghariptingum  ai 
jordunum  en  biskupin  hallda  til  laga. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settvm  ver  fýr  nefnder  menn  vor 
incigle  firir  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  deigi  ok  are  sem 
fýr  seger. 

')  Utan  á  bréfinu  með  fornri  heiidi. 


398  LÖGMANNSÚRSKURÐR.  1463. 

345.  10.  Nóvember  1463.    á  Hofi  á  HöfðastrÖDd. 

Brandr  Jón98on  lögmaðr  norðan  og  vestan  á  íslandi  úrskurðar, 
að  Ólafi  biskup  Eögnvaldssyni  skuli  gjaldast  allir  skattar, 
skyldur  og  sakeyrir  um  Hegranessþing,  samkvæmt  bréfi  Kristjáns 
konungs  (frá  29.  Nóv.  1459,  Nr.  187). 

AM.  Fasc.  XV,  25,  frumritið  á  skinni  og  er  innsigli  lögmanns 
fyrir  bréfinu;  Fasc.  XV,  24,  transskript  á  skinni  frá  29.  Ápr.  14b9. 

wrskurdarbref  brandz  laugmanz*). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  sender 
brandr  jonsson  lau^man  nordan  ok  vestan  ai  jslande  kuediu 
guds  ok  sina  kvnnigt  gerande  ath  þa  er  lidit  var  fra  hingath 
burd  wors  herra  jehsu  christi  þusund  fiogur  hundrvt  sextiger 
okí  þriv  aar.  aa  hofue  aa  haufdastraund  aa  þingstad  Rettum 
fimtudagin  næsta  firir  marteinsmessu  aa  almenniligv  þinge. 
kom  firir  mic  olafur  bonde  grimsson  er  þa  hafdi  sýslv  j  hegra- 
nes  þinge  ok  birte  firir  mer  opit  bref  vars  naduga  herra  kong 
kristierns  med  gudz  nad  noregs  kongs  med  hans  hanganda  jn- 
sigli  huar  vtj  stod  ath  hann  hefde  vnt  virdiligvm  herra  olafue 
med  guds  nad  er  nv  er  biskup  aa  holum  alla  skatta.  skylldur 
ok  sakeýre  til  fullrar  eignar  j  skagafirde  sem  almvgin  er  skylld- 
ugur  vpp  aa  krvnunnar  vegna. 

beidde  ok  krafd(e)  greindr  olafur  mic  laga  vrskurdar  vpp 
aa  ok  sva  hefer  biskup  olaf  aa  holum  beitt  mic  adr  optliga  vr- 
skurdar  vpp  aa  huortt  hann  skillde  eiga  alla  skatta.  skýlldr  ok 
sakeyre  j  adr  greindu  hierade  skagafirde  epter  þvi  sem  minn  herra 
kongrin  hafde  honum  vntt  ok  feingit.  ok  nu  saker  þess  ath  mer 
lizt  minn  herra  kongrin  mega  gefua  ok  selia  sinn  skatt  skylldur 
ok  sakeyre  huerium  sem  hann  vill.  þess  ok  annars  ath  eg  veit 
eigi  ath  minn  herra  kongrin  hafe  hier  adra  skipan  aa  giortt. 
J  þridiu  grein  ath  almugen  j  skagafirde  hefer  efanligur  j  verit 
huortt  biskup  olaf  hefde  skattin  att  ath  tacka  edur  eigi.  J>ui 
ath  til  kaulludum  þeim  beztum  monnum  sem  hia  mier  woro 
ok  mer  samþyckiandvm  ok  ath  sua  profudu  male  sem  þa  kom 
firir  mic  sagda  eg  j  gvds  nafne    amen    med   fullum   laga   vr- 

^)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1463.  HREPPHÓLAR.   —   REYKHOLT.  399 

skurde  ath  optnefndr  biskup  Olafr  ætti  oc  hefde  att  ath  tacka 
til  fullrar  eignar  alla  skatta  skylldur  oc  sakeyre  i  Skagafirde 
epter  þui  sem  vors  naduga  herra  kong  kristians  bref  þar 
vm  giortt  vtvisar  ok  þeir  aller  kvitter  kongdomsins  vegna  er 
honum  giallda  edr  golldit  hafua  skatta  skýlldr  ok  sakeyre  eda 
þeim  sem  hann  til  skipar  med  ath  tacka  sinna  vegna. 

Ok  til  sanuinda  hier  vm^)  setta  eg  mitt  jnsigle  firir  þetta 
vrskurdarbref  skrifat  j  sama  stad  dag  ok  aar  sem  fýrr  seger. 


346.  1463. 

Afhending  staðarins  í  Hólum  í  Hrunamannahrepp  (Hrepphólum), 
þegar  séra  Hreinn  Bjarnarson  slepti,  en  séra  Jón  Ólafsson  tók  við. 

AM.  262.  4to  bl.  Ib,  skr.  c.  1600.  —  ÁM.  66.  8vo  skr.  c.  1600. 

Sietti  máldagi. 

Anno  domini  1468  voru  suo  mykler  peningar  oc  suo  mykil 
innstæda  kyrckiunnar  j  Holum  þa  sijra  Hreinn  biarnarson  af- 
enti.  Enn  sijra  Jon  Olafsson  medtok. 

XV  kyr  og  viij  asaudar  k(ugilldi). 

XX  og  iiij  sauder  veturgamler  firir  xij  ær. 

item  iiij  kalfar  og  iij  hestar.  vij  agiUdum  huer. 


347.  1463. 

Skrá  um  eignir  Reykholtskirkju,  þegar  séra  Hrafn  Gilsson  með- 
tók,  en  Einar  bóndi  Ormsson  afhenti. 

AM.  257.  4to  skb.  samtiða.  —  AM.  Apogr.  Nr.  2219,  afskript  með 
heudi  Árna  Magnússonar  »epter  fornre  máldagabok  skrifadre  á  kalf- 
skinn«  gerð  í  Skálholti  25.  Júlí  1711. 

Peturs  kirkia  j  Reýkiahollti  a  heimaland  allt.  luktuz  þar 
anno  domini  CD^.  cd^.  Ix".  iij.  þa  sira  hrafn  gilsson  medtok  enn 
einar  bondi  ormsson  afhenti. 

Jn  primis.  xx.  kyr  heima  en  halft  xvij.  kugillde  j  asaud. 
V.  aurar  ens  tiunda  kugiUdis.  j  gelldfee.  x.  kalfar  oc  ij.  sauder 
weturgamler  firir  ij.  hundrud. 

')  XV,  24;  sl.  XV,  25. 


400  HOLT.    —  KROPPR.  1463. 

Jtem  suo  maurg  kugilldo  med  stadarens  jordum.  med  hof- 
staudum  v.  kugillde. 

Jtem  med  nordr  Reýkium  is.  kugillde. 

med  breidabolstad.  v.  kugillde. 

Jtem  med  grimsstaudum.  v.  kugillde. 

med  kopa  Reykium  vj.  kugillde. 

fn  kiauluararstader  oc  hraunsas  woro  j  eýde  oc  ecki  ku- 
gillde  med. 

Jtem  woro  þar  ix.  hundrud  j  metfee  woruwirt. 

Jtem  ornameuta  ecclesie. 

Jn  primis  graduale  per  anni  circulum.  pistlabok.  gudz- 
spiallabok.  ordobok.  sequenciubok.  ottusaunguabækur  ij.  per 
anni  circulum.  iiij  lesbækur  oc  er  einge  neyt.  CDissale  de 
sanctis  per  anni  circulum.  lagasaungva  bok.  kiriale  wont.  psal- 
terium.  kapitularius  wondr  oc  xiiij.  adrar  skræd[u]r  wondar. 
jtem  vij.  manna  messuklædi  med  godum  oc  wondum  oc  fimra 
hauklar  lauser.  eirn  sloppur  wondr.  iij  altarisklædi.  oc  war  eitt 
af  þeim  med  dukum.  eiirn(!)  stor  kalekur  oc  ij  litler.  ein  dal- 
matika  wond.  glodarker  brokad(!)  oc  wont  oc  þriar  kantara- 
kapur. 

Jtem  woro  þar.  v.  hestar.  iij.  hross  Rosken. 

Jtem  luckti^)  einar  oddzson  greindri  reykholltz  kirkiu.  v. 
kugilldi  firir  halfkirkiu  skylld  aa  Rey[k]ium. 

Jtem  standa  audsstader  halfer  j  pant  firir  xviij.  aura  kalek. 


348.  [c.  1463-c.  1470]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Kroppi  í  Reykholtsdal. 

AM.  257.  4to  skb.  samtíða.  AM.  Apogr.  2223  með  hendi  Árna. 
Hvað  af  þessum  máldögum,  sem  hér  fara  nú  eptir  ártalslausir,  er  frá 
dögum  Jóns  biskups  Staphánssonar  eða  Sveins  biskups,  er  óvíst  að 
vita,  en  frá  þessum  tímum  eru  þeir. 

Thorlaks  kirkia  ok  hin[nar]  helgu  katrinar  a  kroppi  aa  x 
hundrud  j  heimalandi.  CDariuskript.  kross  med  wnderstaudum. 
altarisstein  wigdaii. 

')  Hér  hefir  staðið  sera  á  bókfellinu,  en  verið  dregið  út,  segir 
Árni. 


1461.  VARMALÆKR  —  BÆR.  401 

349.  [c.  1463-e.  1470]. 

Máldagi  Thomaskirkju  á  Varmalæk  í  Borgarfirði  [er  Jón  biskup 
Krabbi  Stephánsson  setti]. 

AM.  257.  4to  skbl.    frá  tíma   Jóns  Krabba;    AM.   Apogr.    Nr. 
2224;  AM.   263.  Fol.  bls.  70  skr.  1598. 

gamall  maldagi^). 
Thomas  kirkia  erchibiskups  ai  warmalæk  aa  land  j  þordis- 
ararhollte.  lagdi  þorlakur  þorkelsson  til  kirkiunnar  þar  eingi 
er  kallad  er  breidafit  er  liggur  j  skeliabrecku  jordu.  oc  ein 
CDessoklædi.  thomas  skrift  [med  alabastrum^).  mariuskript. 
watzkall  litill  oc  glodarker.  alltarisklædi. 


350.  [c.  1463-c.  1470]. 

Máldagi  Bæjarkirkju  í  Borgarfirði. 

AM.  257.  4to  skb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  Nr.  2225  með 
hendi  Árna  Magnússonar;  JSig.  143.  4to  bls.  359 — 60  skr.  c. 
1600.  Máldagi  þessi  er  æfaforn  að  stofai,  frá  c.  1180  (sbr.  Bps, 
I,  286—287),  en  eins  og  hann  Hggr  hér  fyrir,  mun  haon  þó  ekki 
eldri  en  frá  15.  öld  ofanverðri. 

Bæiarkirkiu  CDaldage  i  Borgarfirdi^). 

fessa  kirkiu  hefir  vigt  en  helgi  Thorlakr  biskup.  hun  er 
helgut  fyst  i  upphafi  allzualldanda  gude  oc  sælle  guds  modur 
marie.  petri  postula.  olafi  kongi.  martini  biskupi.  agnete  vir- 
ginis.  maricij  sociorumque  eius. 

hann  leggr  til  kirkiu  [land]  i  kalfanesi.  stedialand  oc  mula. 
Ix.  asaudar  oc  kyr  xiij.  hestar  fim. 

kirkia  aa  afrett  uppi  i  norduraardal  oc  annann  meira  þan 
er  boduar*)  gaf  til.  oc  laxueidur  i  flokadalsa  til  motz  vid  uarm- 
lækinga  at  helmingi  medan  land  þeirra  liggur  vid.  enn  hun  íb 
ein  upp  þadan.  hun  aa  oc  sandaskog  upp  til   laxagotu.    hun  aa 


^)  AM.  263;  ^)  [yfir  línunni  í  257;  •)  2225;  Bær  j  Borgarfirde 
143;  *)  Böðvar  þórðarson  í  Bæ  d.  1264  og  mun  þetta  vera  hann  eða 
Böðvar  eldri  í  Görðum,  sem  dó  1187. 

Dipl.  I8l.    V.  B.  26 


402  BÆR.   —  MIKLAHOLT.  1463. 

skog  med  stedialandi.  oc  kalgiord  upp  i  norduraardal.  hun  aa 
afrett  ungneyta  tueuetra  oc  yngri  sudur  i  skoradal  i  suanga  oc 
þar  einn  skog.  selfor  i  faxadal. 

kirkia  aa  sio  manna  messufot  oc  uij.  sloppa.  ij.  kantara- 
kapur.  smellta  krossa  tuo.  messubækur  tuennar  oc  musica  grall- 
ara.  lesturbækur  ok  per  usum  bækur  tuennar.  alltarissteinn 
buinn  ok  plenarium.  messufata  kistu  ok  alltarisklædi  fern  oc 
eitt  stact.  oc  stolklædi.  glodarker  oc  elldbera.  silfurkaleka  iij. 
oc  er  einn  gylltur.  rodukrossa  tuo.  oc  kluckur  iiij.  oc  biollur 
iij  oc  skript  oc  merki  tuo.  tiolld  sæmilig  oc  vmbunad  vm  font. 
linstack  undir  messufotum  at  hafa  oc  ij.  uUstacka.  ute- 
klucku. 

hier  skulu  vera  prestar  ij  ok  messudiakn.  vera  heima  at 
ollum  hatidum.  enn  syngia  sidar  i  burtu  ef  þarf.  gefa  kirkiu- 
presti  þuilikt  kaup  sem  ad  odrum  graptarkirkium. 

firir  fe  þetta  oc  land  skal  reida  hundrad  hundrada  ef 
skipti  ganga  æ.  eda  sie  sellt. 


351.  1463-1470. 

Afhending  staðarins  í  Miklaholti,  þegar  séra   Helgi   Magnús- 
son  tók  við,  ásamt  porcio-reikningi  um  næstu  sjö  ár. 

AM.  257.  4to  skb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  Nr.  2226  með 
hendi  Árna. 

Anno  domini  CD^.  cd*'.  lx<^.  tercio.  tok  sira  helgi  magnus- 
son  vid  so  felldum  peningum  kirkiunnar  i  mycklhoUte  i  myckl- 
holltzhrepp. 

Jn  primis  ij.  kum.  voru  þær  badar  metnar  fyrir  xij.  aura 
annars  kugilldis. 

þrevetrum  heste  oc  odrum  fuUrosknum. 

kugilldi  [i  mejtfe.  oc  xx.  alnum  betur. 
Jnnan  kirkiu. 

messuklædum  vondum  oc  silkihokle  vondum. 

tveimur  corporalum. 

einum  kalek. 

kertesstikum.  ij.  med  kopar. 

jarn  kertesstika  fyrir  mariu. 


1463.  MIKLAHOLT.  403 

CDessubok  de  tempore  oc  de  sanctis.  fra  paskum  til  ad- 
ventu.  oc  ottusongvabok  aa  sumarit. 

grallare  per  anni  circulum  de  tempore. 

ottusongua  bok  uond  aa  vetrin. 

lagasongua  bok. 

messubok  samsett  £b  sumarit  de  tempore. 

kiriall. 

processiunall. 

salltare. 

brefer.  sumarhlute  allur. 

ij.  sermonsbækur  vondar  i  norrænu.  oc  viij  skræd[u]r. 

glodarker. 

bokaforme. 

upphalldzstika. 

lektare  litell. 

dukur  oc  yferdukur  aa  alltare  fanyter  bader. 

alltarisklædi  roted. 

CDariuskrift  sæmelig.  litel. 

ij.  likneske  sancte  johannes  baptiste  sæmelig. 

Trinitatis  [likneske]  sæmeligt. 

smelltur  kross  med  vnderstodvm. 

paiblad. 

ij.  kluckur  godar. 

ein  bialla.  oc.  j.  kluckubrot. 

Hafdi  sira  are  gunnsteinsson  tekit  vid  halfu  niunda  hund- 
ra[d]i  oc  xl.  greind[r]ar  kirkiu  i  myklhollte.  en  afente  eigi 
meira  en  fyrr  seger  i  reikninge  sira  helga. 

[hefer  hier  fallit  porcio  þessa  vij.  vetur  sem  sira  helgi  hefer 
halldit.  iij.  merkur  upp  a  huert  ár^). 


352.  1463. 

Staðarreikningr  á  Gilsbakka,  þegar  Guðmundr  prestr  Narfa- 
son  slepti,  en  forbjörn  prestr  Ámundason  tók  við. 

AM.  257.  4to   skb.    samtíða.    ~    AM.    Apogr.     2230    leiðrétt 


^)  [er  viðbót  Sveins  biskups  frá  1470. 

26« 


404  GILSBAKKI.    —   SÁMSSTAÐIR.  1463. 

meö  hendi  Árna,  en  afskriptin  staðfest  í  Skálholti  22.  Júlí  1711 
af  Árna  Magnússyni,  Ormi  Daðasyni  og  þórði  þórðarsyni.  Biskups- 
skjalasafn  Skalh.  Fasc.  XII,  5,  sem  er  transskr.  Odds  officialis 
Pétrssonar  frá  25.  Júni  1491  (afskript  þar  af  í  afskriptasafni  AM. 
2446),  sem  nú  er  mjög  gallað  af  fúa.  JSig.  143.  4to  bls.  328 
skr.  c.  1600. 

[g]ilsbacka  maldagi^). 

Anno  domini  C0°.  cd°.  lx°.  iij.  lukust  suo  fellder  peningar 
a  gilsbacka  stad  þa  sira  gudmundr  narfason  afenti.  en  sira 
þorbiðrn  prestur  amundason  med  tok. 

Jn  primis  xviij.  kyr.  oc  x  tigir  asaudar.  tufuetur  hrutar. 
forustu  saudr  gamall.  tuæuetur  gradungur.  fiorir  hestar  hund- 
rad  hverr.  ccc.  uðrvuird  j  stadarspiðll. 

atti  kirkian  jnnan  sig.  þrenn  CDessoklædi  ath  ðllu  oc  uoru 
ein  af  þeim  vond.  ij.  hðklar  lauser.  ij.  kapur.  vondr  slop[p]r. 
misale  samsett  de  tempore  fra  aduentu  til  paska  oc  er  hon 
ecki  eptir  ordu.  en  ðnnur  betri  med  koUectum  pislum  oc  gud- 
spiöllum.  siekuenciubok  sæmilig  per  anni  circvlum.  lagasðngva- 
bok.  gradall  per  anni  circvlum.  lesbok  de  tempore  a  uetrin. 
processiunall.  de  sanctis  bok  med  les  fra  niuuikna  fðstu  til 
paska.  messubok  utlendsk  per  anni  circulum.  einn  salltari  forn. 
oc  IX.  8kræd[u]r  edur  faneýtar  bækr.  fontzklædi.  oc  glodarker. 
.  a  kirkian  þar  heimaland  allt.  biarnarstadi  oc  koUstadi. 

Jtem  a  kirkian  nichulas  sðgu  oc  lesbok  de  tempore  per 
anni  circulum. 


353.  [c.  1463-e.  1470]. 

Sámstaðamáldagi  í  Hvítársíðu. 

AM.  257.  4to  skbl.  samtíða;  AM.  Apogr.  Nr.  2231;  AM.  263. 
Fol.  bls.  70  skr.   1598;  JSig.  143.  4to  bls.  329  skr.  c.  1600. 

gamall  maldagi^). 
Halfkirkian  a  samstðdum  er  helgut  hinum  helga  bartolemeus. 


0  143;  »)  AM.  263;  Samstader  143. 


1463.  ÞORGAUTSSTAÐIR.    —   NORÐTUNGA.  405. 

354.  [c.  1463-c.  1470]. 

þoRGAUTSSTAÐA  máldagi  í  Hvítársíðu. 

AM.  257.  4to  skinnbl.  samtíða;  AM.  Apogr.  Nr.  2232;  AM. 
263.  Fol.  bls.  70skr.  1598.    JSig.  143.  4to  bls.  329  skr.  c.  1600. 

þorgavtzstader  [gamall  maldagai^). 

Halfkirkian  aa  þorgautstaudum  er  helgut  jomfrv  (Dariu. 

Hun  aa.  x.  hundrud  j  heimalandi.  CDariuskript  sæmilega  oc 
adra  forna.  barthalameus^)  likneski.  ij.  biollur. 

þar  eigv  aat  takazt  heima  tollar  oc  tiunder  bonda  ot  hus- 
freyiv  oc  alra^)  þeirra  sem  þar  eru  heimilisfaster. 

skulu  þar  syngiazt.  xx.  CDessur  aa  huerium  tolf  manaudum. 


355.  [e.  1463-e.  1470]. 

Máldagí  Norðtungukirkju  í  f  verárhlíð. 

AM.  257.  4to  skinnb.  samtíða;  AM.  Apogr.  2234  með  hendi 
Árna.     JSig.  143.  4to  bls.  329—30  skr.  c.  1600. 

Nordtunga^). 

kirkian  i  nortungu  er  helgut  gude  oc  sælli  mey  katerine. 
aa  hun  iordena  aa  haugnastadinn(!)  oc  haifan  aurnolfsdal.  vj. 
kyr  oc  iij.  hross  oc  fiogr  hundrut  voru.  selfor  aa  þveraardal  med 
itaki.  elldividar  hris  i  hamarsiord  ens  litla.  tveg[g]ia  manada 
beit  i  þorunnarhollt  saudfie  aa  veturin.  hris  aull  i  þorunnarhoUti 
i  miUum  gatna.  al[l]an  skog  i  kirkiuhoUti  i  hamarsiord.  manad- 
arbeit  i  blesamyre  i  sleggiulækiar  iord. 

a  kirkian  innan  sig.  tioUd.  iiij.  kluckur  oc  bioUu,  katerin- 
ar  likneski.  mariuskript.  kross  med  undirstodum.  kertistikur. 
iiij.  ein  messuklædi  vond.  slopp  oc  kapu.  font  med  vmbuningi. 
ij.  paxblod  steind.  spialld  med  hurdum  oc  gullfarg  aa.  messu- 
bok  de  tempore  fra  paskum  oc  til  adventa.  aalltarisbok  vond. 
glodarker.  ij.  alltarisklædi.  annat  steint.  ein  kaleikur.  merki.  j. 

oreiknat  porcio  uppaa^). 

')  [AM.  26S;  ')  Bartholomeus  263;  ^)  allra  263;  *)  143;  »)  endar  svo. 


406  LAMBASTAÐIR.   —  HÍTARDALR.  1463. 

356.  [e.  1463-1470]. 

Máldagi  hálfkirkjunnar  á  Lambastöðum  á  Mýrum. 

AM.  257.  4to  skbl.  samtíða;  AM.  Ápogr.  Nr.  2237;  AM.  263. 
Fol.  bls.  70  skr.  1598;  Landsb.  268.  4to  bl.  81b;  Biskupsskjala- 
safn  2.  4to  skr.  c.  1750  (eptir  bréfabók  Sigurðar  lógmanns  Jóns- 
sonar). 

gamall  maldage^). 

Haalfkirkian  a  lambastðdum  er  helgut  gudi  oc*)  jung- 
frv  marie  [oc^)  michaeli  oc  öllvm  gvds  hellgum  monnum*). 
hon  a.  X.  hundrut  j  heimalandi'*).  v.  hundrud  fridlavgd.  kol- 
vidarhoUt  er  liggr  j  midhusa  jðrdu  oc  tungu  skog  fra  læknvm 
þeim  sem  fellur  fírir  innan  buder  til  þess  lækiar  sem  þar  er 
næstur. 

[kirkian  a  kalek.  iiij  kluck[u]r  godar").  marivskript.  steind- 
an  kross.  klemens  likneske  sæmeligt.  litel  brik  yfer  alltari.  se- 
quenciubok  uonda').  paxblad.  kertis  stikur  ij^)  med  kopar®). 


357.  1463. 

LopTR  Ormsson  afhendir  í  umboði  Jóns  biskups  Stephánssonar 
Sigurði  presti  Jónssyni  staðarfé  í  Hítardal  í  fardögum  (26. 
Maí  og  næstu  daga). 

AM.  257.  4to  skb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  2240  með  hendi 
Árna. 

Anno  domini  CO'.  cd°.  Ix®.  tercio.  epter  skipan  herra  jons 
stefanssonar  afenti  loptur  ormsson  sira  sigurdi  jonssyni  i  hit- 
ardal  i  fardogum  suo  fellder  peningar^^)  sem  hier  seiger. 

in  primis.  xxx.  kua. 

XX.  asaudar  kugildi. 

voru  .  .  .  kugilldi  af  þessum  peningum  med  þessum  iðrd- 
um  stadarens. 

li.  gelldfiar  kugilldi. 


1)  AM.  263;  Lambastader  268;  ')  sl.  263.  268;  ')  hinum  heilaga 
b.  V.  263,  268;  *)  [sl.  B2;  »)  oc,  b.  v.  263,  268;  «)  sl.  263;  ')  vondtt 
268;  vond  268;  «)  iij,  263,  268;  »)  [sl.  B2;   '")  svo. 


1463.  HÍTARDALR.  407 

uj.  hesta, 

iiij.  hross  fuUroskin  oc  ij.  þrevetr. 

xl.  alna  hins  setta  hundradz  metfe  u[or]uuirt.  er  hier  med 
talt  eitt  kugiUdi  er  rodukrossinn  a  a  uðUum. 
Jnnan  kirkiu. 

in  primis  messoklædi  tvenn  oc  eru  ðnnur  stlitin^). 

ij.  höklar  lausir  slitnir. 

ij.  kantarakapur.  oc  er  onnur  vond. 

j.  sloppur. 

ij.  alltarisklædi. 

ein  brun. 

tvenncr  fordukar. 

j.  dukur  glitadr.  uondr. 

ij.  korporalshus  god. 

iiij.  adrir  korporalar  vonder. 

ij.  stol[u]r  lausar. 
Jtem  bækur. 

graduale  godr  med  kirial. 

ij.  ottusaunga  bækur  oc  hin  þridia  de  sanctis  er   tekr  fra 
jonsmessu  baptista  oc  framan  til  luciv  virginis. 

ij.  lesbækur. 

orda. 

ein  messubok  med  pisla  oc   gudspioll   de   tempore   et    de 
sanctis  per  anni  circulum.  utlendzk.  vond. 

god  kananum  bok  med  saluCDessu. 

breuer  utlendzkt  de  sanctis  faneytt. 

j.  salltari. 

prima  lestrabok. 

kapitularius. 

ij.  sermonsbækur. 

viij.  skræd[u]r  med  latinu. 

ij.  sequenciuskræd[u]r. 

einn  kalikr  godr.  annar  felitill.  en  þridi  brotinn. 

iiij.  kertistik[u]r  med  kopar. 

ij.  kluck[u]r.  onn[ur]  rifen.  þridia  brotin. 

ij.  biðll[u]r. 

bokaformi. 

skrudakista. 

1)  s7o.  '■  ~ 


408  HÍTARDALR.   — -  HVANNEYRI.  146S. 

kistell  uondr. 

bockastoll. 

bakxturiarD. 

fondz  munnlaug  vond  oc  fonzt  umbuningr  uondr. 

sæmilig  brik  stor  med  alabastrum. 

skros(!)  smelltr. 

mariuskript.  fornt. 

kristuforus  likneski  brakat. 

trinitatis  likneski  brakat. 

kross  med  understödum  forn. 

smelt  skrin  med  helgum  domum. 

vigds  vazs  ketill. 

ij.  alltarissteinar.  annar  brakadr. 

paxblad.  ampli.  ij.  merki.  burdarstikur  tvær.  eitt  glod- 
arker. 

[Let  herra  suein  giðra  kirkiuna  xij.  hundrudum.  þa  hann 
var  i  sinni  uisitacio  anno  domini  CD*^.  cd^.  Ixix^ 

Jtem  reiknadist  porcio  fallit  hafa  a  þeim  vij  vetrum  sera 
sem  sira  sigurdr  jonsþon]  hafdi  halldit  mörk.  annars  hundrads^). 


358.  [c.  1463]. 

Máldagi  Hvanneyrarkirkju  í  Borgarfirði. 

AM.  257.  4to  skb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  2241  með  hendi 
Árna;  Landsbókas.  108.  4to  bls.  426,  séra  Jón  í  Hítardal,  og  segir: 
»þes8Í  máldagi  sýnist  vera  Magnúsar  Ao  1478«,  en  það  er  þó  ekki. 
Sá  máldagi  er  samhljóða  það,  sem  þessi  nær,  en  hion  heldr  meira. 

Mariukirkia  a  huanneyri  a  tunguland  allt.  asgard.  kistu. 
ausu.  horn  oc  drageyri.  liggia  þessar  allar  i  hennar  kirkiu- 
sokn. 

hon  a  xuj.  kugilldi  bulæg.  halft  h[u]ðrt  asaudr  edr  kyr. 
fiogr  geldfiar  kugilldi.  ij.  hesta. 

Reik[n]a9t  hier  med  mortalia  fra  þui  at  uermundr  heitinn  kol- 
beinsson  med  tok  til  þess  et  nu  er.  er  med  kistu  eitt  kugilld[i] 
er  rodan  a  þar. 

^)  [Þetta  er  viðbót  frá  Sveiai  biskupi. 


1463.  HVANNEYRI.   —  HOFSTAÐIR.   —   NÝIBÆR.  409 

kirkian  a  alla  fiskveidi  i  andakilsarfossi  ofan  at  hrafna- 
gili.  en  attung  laxueidar  i  grimsa.  skogarpart  [i  grioteyrar 
skog].^)  hon  a  selfðr  i  jndridastada  land. 

kirkian  a  innan  sig  tuenn  messuklædi  at  ðllu.  alltara- 
klædi  tuenn.  glitadan  duk  vondan.  mariuskrift.  olafskrift.  þor- 
laksskript.  smeltan  kross.  kertisstikur  tuær  med  kopar  oc  tuær 
med  iarn.  tuo  lektara.  kantarakapu.  slopp.  kalik.  iiij.  kluckur. 
tuær  biðll[u]r.  salltari.  likakrak.  fons  umbuningr.  glodarker.  pax- 
spialld.  ampla.  lagasaunguabok.  ij.  kapitularius.  alabastrum 
brik  sæmilig  stor  ytir  alltari. 


359.  [c.  1463-1470]. 

Maldagi  kirkjunnar  á  Hofstöðum  á  Mýrum. 

AM.  257.  4to  skb.  samtíða.  —  ÁM.  Apogr.  2242  með 
hendi  Árna. 

Kirkia  aa  hofstodum  aa.  v.  kugiUdi  bulæg.  oc  allt  landit  at 
mel.  er  þar  half  iordin  til  leiguburdar.  iij.  merkur.  ok  rekinn 
at  auk. 


360.  29.  Januar  1464.  í  Glaurabæ. 

þoRLEiFR  bdndi  Árnason  selr  Sveini  Guðmundssyni  jörðina 
Nýjabæ  í  Eystrumdölum  í  Skagafirði  með  tilgreindum  landa- 
merkjum  og  kvittar  Svein  um  andvirðið. 

AM.  Fasc.  XVI,  7,  frumritið  á  skinni  og  er  innsiglið  fyrir. 

(Vm)  Nyabæ  i  Abæar  kirk(iusokn)^). 
í>ath  giorer  egh  þorleifur  bonndi   arnnason    godum  monn- 
um  viturligt  med  þessu  minu  opnu  brefui.  ath  ec  seldi  sueine 


')  >hier  eru  i  bokfellinu  oskrifader.  2.  þridiungar  af  linu.  sem 
eitthvad  hefur  sidan  átt  á  ad  skrifa.  þeir  ^/3  linu  i  bokfellinu,  giöra 
nærri  3  linur  i  þessari  copiu*  (AM.  við  2241).  Hér  er  fylt  eptir  mál- 
daga  Magnús  biskups  Eyjólfssonar ;  ')  utan  á  bréfinu  með  hendi  frá 
17.  öld. 


410  NÝIBÆR.  —  VALÞJÓFSSTAÐIR.  1464. 

gudmunssyni  til  fuUrar  eignar  halfua  jordina  nýiabæ  er 
liggur  j  abæiar  kirkiusokn  j  eýstrum  délum.  med  aullum  þeim 
gaugnum  ok  gædum  sem  greindri  jordu  fýlger  og  íýlgt  hefer 
ath  fornu  ok  nýiu.  med  suodan  jardar  eign.  ath  tinnaa.  ok  suo 
langt  aa  fioll  fram  sem  votn  dragha.  ok  egh  uard  fremst  eig- 
andi  ath.  hier  j  mot  gaf  fyrrnefndr  sueinn.  xx.  gelldinga  gamla  ok 
þreuetran  vxa.  skýild(i)  fyrnefndur  þorleifur  bondi  arunason  suara 
lagha  Riptingu  aa  halfri  .jordune  nýiabæ.  en  suein  hallda  henni 
til  lagha.  suo  ok  medkennizst  ec  þratt  nefndr  þorleifur  arnna- 
son.  at  ec  hefi  fulla  ok  alla  penninga  vpp  dregit  af  sueine 
gudmunssyni  firir  halfua  jordina  nýiabæ.  ok  þui  gefur  ec  hann 
auUungis  kuittan  ok  aakærulausan  fýrer  mier  ok  aullum  minum 
epterkomendum. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  setta  ec  mitt  jncigli  firir  þetta 
jardarkaups  bref  scrifuat  j  glaumbæ  j  skagafirde  sunnudagin 
næsta  fyrer  purificacionem  beate  virginis  marie^).  anno  domini 
03°  cd^  Ix^  quarto. 


361.  5.  Febrúar  1464.  á  Hólum. 

ViTNiSBURÐR  Ketils  prests  Grímóifssonar  um  tíundagreiðslu 
fórunar  Finnbogadóttur  af  Valþjófsstöðum  í  Gnúpasveit  til 
Presthóla. 

AM.  Fasc.  XVI,  5  framritið  á  skinni.     Innsiglið  er  dottið  frá. 

bref  vm  valþiofsstadi*). 
f  ath  gerir  egh  ketiU  prestur  grimolfsson  godum  monnum  uit- 
urligt  med  þessu  minu  opno  brefi  ath  þorunn  finnbogadotter 
er  saugd  er  hefer  luckt  ok  luka  latit  presttiund  ok  kirkiu- 
tiund  af  valþiofstaudum  er  liggur  j  nupasueit  tii  kirkiunnar  j 
prestholum  upp  a.  v.  aar  samfleýgt  er  eg  hefer  halldit  stadin. 
luckti  fýrst  finnbogi  jonsson  ij  aar  tiundirnar  vegna  þorunnar 
modr  sinnar  ok  j  hennar  umbodi.  et  þridia  arit  luckti  fýr 
nefnd  þorunn  sialf  tiundirnar  ok  setti  sinn  buskap  a  jordunne. 
sidan  luckti  jon  finnbogason  er  sagdr  er   tiundirnar  um  ij  aar 


^)  maria,  írbr.:  ')  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


1464.  UM  TÍÐAGERÐ.  411 

vegna  þorunnar  finnbogadottur  systur  sinnar  ok  aunguan  heyrda 
eg  annan  þa  eigna  sier  jordina  þessa  fim  uetur. 

Ok  til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  jnsigli  firir  þetta 
vitnisburdarbref  er  gert  var  a  holum  i  hialltadal  a  sunnu- 
daginn  næsta  efter  purificacionem  sancte  marie  uirginis 
anno  domini  CD^  cccc^.  lx°.  quarto. 


362.  6.  Marts  1464.  í  Skálholti. 

JóN  Krabbi  Stephánsson  biskup  í  Skálholti  býðr  að  fylgja 
orðubók  erkistólsins  í  Niðarósi  við  tíðagjörð  í  Skálholtsdóm- 
kirkju  og  úr  tekr  nokkurar  venjur  hinna  fyrri  biskupa  í  messu- 
saung,  sem  honum  þykja  ekki  skjalleg  rök  til. 

AM.  679.  4to  bls.  59  skinnbók;  þetta  skrifað  samtíða.  —  AM. 
680.  4to  bl.  1.  skbl.  skr.  samtíða.  Prentað  í  F.  Joh.  Hist.  Eccl  Isl. 
II,  483—84  í  nótu. 

Wíj  jon  med  guds  nad  biskup  j  skalhoUtti  oc  prelatus 
ecclesie  stafangrensis.  heilsum  aullum  godum  monnum  þeim  sem 
þetta  bref  sia  edur  heyra.  kiærliga  med  gvd  oc  sancte  olaf  kon- 
ong  [kvnigt  gerandi^)  med  þessu  vorv  opnv  brefi^).  at  víj  hof- 
um  glog(g)liga  athvgat  þann  setning  aa  tidagiord  oc  audrum  hlut- 
um  sem  hafdur  er  j  domkirkiunni  j  skalholltti. 

Jtem  samuleidis  hofum  uíj  med  vorum  prestum  jnuirdu- 
liga  skodat  ordinarium  kirkiunnar.  kunnum  víj  at  forsta.  at 
hann  er^)  j  avllum  sinum*)  greinum  svo  latande  sem  j  dom- 
kirkiunne  j  nidarose.  liztt  oss  hann  j  morgum  hlutum  vel  halld- 
inn.  gnn  j  sumum  greinum  syniztt  oss  hann  eigi  skiallega*^) 
halldinn  uera  sem  tilbeyriligt  er.  gn  til  lagt  annat  margt  oc 
micit  j  saung  oc  audrum  lesningi  þat  sem  uíj  uitum  eigi  huertt 
skial  til  er.  suo  sem  er  commendaciones  og  kantica  graduum. 
kunnum  uíj  vel  at^)  unndirstannda  at  þeir  godu  biskupar.  sem 
verit  hafa  mvnkar  ok  regerat  hafa  domkirkiuna^).   hafa  suodan 


^)  679  sl.  hér;  ')  679  bætir  hér  inn:  kunnugtt(!)  »)  679  bætir 
hér  inn:  j  allann(!);  *)  b.  v.  680;  »)  680;  skialiga,  679;  *)  dom- 
kirkiunar  679. 


412  UM   TlÐAGERÐ.  1464. 

til  lagtt.  fur  þan  skulld  at  þeir  hafa  uiliat  hallda  sinum  sid- 
um.  nu  af  þui  at  uíj  kunnum  hier  onngar  greiner  edur  raug- 
semder  til  at  finna.  at  uíj  seum  skyllder  at  hallda.  framar  enn 
ordinarius  utuisar  ok  nidaros  domkirkia  helldur.  þaa  uilium  uíj 
lata  syngia  j  domkirkiunni  j  skalhollti  sem  ordinarius  [utvisar 
ok^)  bydur.  enn  þat  annat  sem  uíj  vitum  eigi  huer  skyllda  til 
er.  þat  ma  lesa  huer  som  vill.  heimaugliga.  Giðrum  víj  þetta 
fur  þan  skulld  at  oss  litz  skiallegra^)  [vera^).  at  þat  se  sungit  med 
godum  setning  sem  skylldan  bydur.  enn  auka  margtt  ok  micit 
oc  se  þar  fur  sungit  [skynsamligar^)  þat  sem  med  rettu  aa  at 
syngiazt.  Enn  suo  sem  eru  vor  fru  tider  ok  uigilias  defuncto- 
rum.  þat  þikir  oss  vera  godur  sidur  ad  heidra  [ok  uegsama^) 
jungfrn  CDariam  næst  almattigum  gudi  ok  bidia  fyrir  kristn- 
um  salum  einkanliga  þeim  sem  elft  hafa  ok  reist  guds  kristne. 
þann*)  sama  godan  vana  vilium  uíj  giarna  samþýckia.  Jtem 
vm  festa  sanctorum  þau  sem  ecki  stannda  in  ordinario  suo 
sem  er  festa  sancte  thorlace  eda  johannis  holensis  ok  sancti 
magni  edur  a(u)nnur  þau  sem  god  rauksemd  er  til  þau  uilium 
víj  giarna  lata  syngia  ok  hallda  eptter  þui  sem  godur  gamall 
kirkiunnar  vane  er  til. 

Samþyckttu  þenna  vorn  gerning  vorer  prestar. 

COeistari  sueinn  prestursson  officialis  heilagrar  skalhoUz- 
kirkiu. 

eirekur  arnason  kirkiuprestur  j  skalhollti. 

halldor  ormsson. 

petur  þordarson. 

þorsteinn  jonsson. 

sueinn  jonsson. 

knutur  nicholasson. 

brandur  teizson. 

Ok  til  saninnda  hier  vm  settum  víj  uortt  jnsigli  ok  fýr 
greinder  prestar  sin  jnsigle.  fur  þetta  bref  skrifat  j  skalhollti. 
þridia  daginn  n^sta  fur  gregorius  messo.  anno  domini  C0°. 
cd°.  lx°.  quarto^). 

1)  [sl.  680;  ')  680;  skialigra  679;  »)  [þui  oskynsamlegar  680; 
*)  þenna  680;  *)  Aptan  á  blaðið  hér  í  679  er  párað  mart.  þar  á 
meðal:  >Ærligri  personv  sira  eireki  jonssyni  heilsar  ek  .  .  .  .  ande 
kærliga  med  gudi<. 


1464.  UM  TÍÐAGERÐ.  413 

363.  [1464]. 

Skipan  Jóns  biskups  Krabba  Stephánssonar  um  nokkrar  breyt- 
ingar  á  kirkjusöng  og  tíðalestri  í  Skálholtsbiskupsdæmi  frá 
því,  sem  áðr  hafði  tíðkazt. 

Af  bréfi  JÓDS  biskups  frá  6.  Marts  1464  má  sjá,  að  hann 
vildi  afnema  nokkrar  venjur  hinna  fyrri  biskupa  1  tíðasöng  og  lestra- 
höldum  í  Skálholtsbiskupsdæmi,  og  verða  þessar  forsagnir  um  söng 
og  lestrahöld,  sem  hór  fara  á  eptir  og  ritaðar  eru  á  orðubók  Nið- 
arósserkistóls,  er  hann  samþykti  fyrir  Skálholtsbiskupsdæmi,  ekki 
auðveldlega  skildar  öðruvísi  en  svo,  að  þær  sé  einmitt  um  það,  sem 
hann  gerði  nýja  skipan  á.  Hvernig  á  því  stendr,  að  sínar  hverjar 
forsagnir  eru  í  orðubókunum  (AM.  679.  4to  <fe  680.  4to)  læt  eg 
ósagt,  og  eins  hitt,  í  hverju  sambandi  biskupar  þeir  og  klerkar, 
sem  taldir  eru  síðast  í  A^  standa  við  þessar  forsagnir. 


AM.  679.  4to  bl.  la  skinnb.  (orðubók  Niðarósserkistóls).  Er 
þetta  ritað  á  fremsta  blað  orðubókar  þeirrar,  er  Jón  biskup  Krabbi 
samþykti  1464. 

Hýstoria.  deus  enim  byreazt  upp  jn  dominica  prima  post 
octauam  corporis  christi  ok  standa  ýfir  vij.  dominicas. 

Jn  principio.  v. 

Si  bona.  ij  ok  skal  j  þeirri  uiku  hallda  ok  ymbrudaughum. 

adonaý  et  domine  rex  eina.  ok  skal  lesazt  in  primo 
nocturno  de  iudith.  jn  secundo  de  hester.  ok  hafa  fiogur  Re- 
sponsoria  af  huorri  hýstoria. 

Ad  aperiat  fiorar. 

Vidi  dominum.  v. 

AUeluia  skal  leggiaz  j  kuelldsöng  nersta  laugarkuelld  eptir 
festum  juliane  virginis. 

De  sancto  barnaba  skal  sýngia  aa  maanadagh, 

De  domina  skal  sýngia  in  dominicis  infra  octauas  assump- 
cionis  et  natiuitatis  beate  virginis. 

De  sancta  agnete  skal  syngia  sem  berr. 

annunciacionem  sancte  marie  aa  manadagh. 

de  sancto  magno  aa  laugardag  ante  palmas. 

de  sancto  johanne  holensi  aa  manadagh  eptir  paschauiku. 

de  sancto  marco  aa  nersta  miduikudag  eptir. 


414  UM  TÍÐAGERÐ.  1464. 

de  sancto  johanne  ante  portam  latinam  aa  manadag. 
de  sancto  barnabo  aa  faustudag  fýrir  hvitasunnu. 
vatna  fyrer   olafs    CDesso    fyrri.  (Dariu   COesso   fyrri.    allra 
heilagra  messu. 

Jon  biskup  sigurdarson. 

gýrdr  biskup. 

þorarinn  biskup. 

Othgeir  biskup  þorsteinsson. 

magnus  prestr  haralldzson. 

þorgrimr  prestr  valgardzson. 

Joan^)  prestr  gudlavgsson^). 


B. 

AM.  680.  4to  á  skinnblaði  framan  við  orðubókina,  því  hinu 
sama,  sem  á  er  hinu  megin  bréf  Jóos  biskups  Stephánssonar  6.  Marts 
1464  um  tíðabreyting.    Er  þetta  með  samtíða  hendi. 

Versus  valentes  ad  inchoándum  psalmos  evang(e)licos. 
Primus  cum  sexto  fa  sol  la  semper  habeto 
tercius  vt  re  octauus  atque  secundus 
vt  re  sic  vt  fa  sol  fa  septimus  esto 
la  soi  la  quartus.  vt.  nu.  sol  fa  ter  quintus. 

í>a  andress  COessu  ber  aa  midvikudag  þa  byriazt  iolafasta 
sunnudag  uæsta  fyrer  festum  barbare  þat  sem  in  secunda  do- 
minica  skal  færa  aa  manudagenn  hafa  commemoracionem  af 
adventu.  ^nn  aa  midvikudag  j  sælu  viku  skai  sujngia^)  laudes 
ok  responsa  þa  sem  fall(a)  aa  thomas  CDesso  cum  a(ntiphona). 
ad  Beatus  CDissus  ad  nonam  þan  sama  dag  ante  ponent  deus. 


')  mjög  óljóst  og  ekki  alveg  víst.      Mart  er  párað  á  þessa  blað- 
síðu,  svo  sem: 

gud  geyme  oss  sagdi  jon  fes 
pater  meus  maistus  meus. 

')  Hér  virðist  vera  máð  af  heil  lína  og  mótar  dauft  fyrir  staf  og 
staf,  og  hafa  hér  staðið  nokkur  íleiri  nöfn,  má  hér  og  lesa  .  .  .  .: 
allsson,  að  því  er  virðist;  ')  Svo. 


1464.  KAUPMÁLABRÉF.  415 

a  faustudæginn  þar  epter  laudes  ok  Responsar  þeir  sem  eru 
aa  þorlak(s)  COesso  cum  an(tiphona)  ad  Bonus.  Ex  quo  sancta 
est.  laugardægen  j  sæluviku  byriast  istorioat(!)  clama  med  eig- 
enligv  in  vita  et  capitilis^)  an(tiphona)  ad  bonus.  Omnis  vallis. 
ad  ix^z  an(tiphona)  ecce  concípies.  aa  þeim  sama  deigi  ath 
aptansaung  byriazt  vpp  o  sapenciam.  a  fiordu^)  dag  j  þeirre 
viku  er^)  vigilia  sancti  thome  oc  skal  hamessa  vera  af  vigiliu 
ok  nonam  af  koma  skulandi  halldi.  aa  thorlaks  CDessso  skal 
hafa  commemoracionem  af  aduentune  cum  hac  an(tiphona). 
Dies  domini.  huer  finnazt  ma  faustudag  j  fyrerfarande  vikv. 


364.  24.  April  1464.  á  MöðruvöUum. 

Kaupmálabréf  Björns  Sæmundssonar    og    Snjófríðar    Björns- 
dóttur.  jA  AiA 

AM.  Fasc.  XVI,  17,  frumrit  á  skinni.  Sjö  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu;  fimm  af  þeim  eru  dottin  frá. 

Myrka^). 

Jn  nomine  domini  amen. 

lystyz  ok  stadfestiz  suo  felldr  kavpmali  j  mille  biarnar 
sæmunzsonar  og  sniofridar  biornsdottur  a  þeirra  festingardegi  a 
COyrka  j  haurgardal.  þessum  uottum  hia  uerundum  þorgrimur 
jonsson.  ion  jonsson.  prestar.  (^irekr  bondi  lopzson.  þorkell  þor- 
kellson.  þorsteinn  palsson.  jon  atlason.  þordr  atlason.  andres 
gudmunzson.  leikmenn.  at  nefndr  biorn  sæmunzson  hafdi  til 
kavps  vid  sniofridi  biornsdottur  kuinnu  sina  þriatigi  hvndrut  ok 
t(v)av  hundrut  hundrata.  hier  j  mot  skylldi  hvn  hafa  adra  pen- 
inga  jafnmikla.  var  þar  j  myrka  firir  segstigi  huudrut  ok  þriar 
tuttugu  hundrata  jarder  myrkardal  ok  budarnes  j  haurgardal  ok 
kross  j  liosauazskardi.  Jtem  gaf  fyr  nefndr  biorn  sniofride 
kuinnu  sinne  sextigi  hvndrata  upp  j  jordina  einarstadi  j  reykia- 
dal  8V0  sem  hann  mætti  þat  framaz  giora  med  laugum.  en  ef 
þat  uæri  eigi  laug  þa  gaf  hann    heni  sydri  lauga    ok    dazstadi 


')  Svo;  ')  fyrst  ritað:  þridiu,  eii  því  svo  breytt  í :  »fiordii<;  ')  tví- 
skrifað;  *)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


416  NJÁLSSTAÐIR.  1464. 

er  ligia  i  einarstada  kirkiv  sokn  j  reykiadal  ok  þui  reiknadiz  j 
gard  optz  nefnz  biarnar  sæmunzsonar  niutiger  hundrata  ens 
þridia  hvndradz  hundrata  hennar  mali. 

Og  tii  sannenda  hier  vm  settum  ver  fyr  nefnder  menn 
uor  innsigli  firir  þetta  kaupmalabref  er  giort  uar  aa  CDodru- 
voUum  j  eyiafirdi  næsta  dag  epter  jons  messu  holabiskups  um 
uorit  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra  jehsu  christi 
þushundrut  fiogur  hundrut  sextiger  ok  fiogur  ar. 


365.  1.  Mai  1464.  áþingeyrum. 

Skúli  bóndi  Loptsson  handleggr  Skúla  Jónssyni  jörðina  Njáls- 

staði   í    Höskuldsstaðaþingum    og   kvittar    hann   fyrir    andvirði 

hennar. 

AM.  Apogr.  464  »Ex  originali  monasterii  Thingeyrensis  accu- 
raté.  4.  innsigle  hafa  fylgt  brefenu.  eru  nu  ðll  burtu«  (AM.). 

Nialstadabref. 
f>at  giorum  vær  oddur  brandzsson.  sygurdr  helgason  ok  bene- 
dict  jonsson  godum  monnum  uiturlickt  med  þessu  voru  opnu 
brefui  at  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi 
þusund  fiaugur  hundrut  sextiger  ok  fiaugur  ar  aa  þingeyrum  j 
hunauazþinge  tueggia  postola  messu  philippi  oc  iacobi  vorum 
uær  j  hiaa  saum  ok  heyrdum  aEi  ord  ok  handaband  þessara 
manna  skula  bonda  loptzsonar  af  einne  alfu  enn  skula  jons- 
sonar  af  annari  at  suo  fýrer  skildu  at  fýrr  greindr  skuie  lopts- 
8on  handlagdi  adr  nefndum  skula  jonssyne  til  fullrar  eignar 
jaurdina  nialstadi  aa  skagastrond  er  liggur  j  hauskoUdstada 
kirkiu  sokn  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  gædum  hlutum  ok 
hlunnendum  sem  greindri  iaurdu  fylger  ok  fýlgt  hefer  at  fornu 
ok  nýiu  ok  skule  loptsson  hafdi  fremzt  eigandi  at  ordit  undan 
sier  ok  sinum  erfingum  enn  skula  jonssyni  til  frials  forrædes 
ok  æuenlegrar  eignar  at  sier  taka  ok  býggÍŒi  ath  næstum  far- 
daugum  eda  sialfur  med  fara  sem  hann  vill  ok  hans  erfingar 
epter  hann.  lofuadi  þrattnefndr  skule  ioptzsson  at  suara  laga- 
riptingum  aa  fýrgreindre  jaurdu  nialstaudum  enn  oppt  greindr 
skule  jonsson  hallda  til  laga.  hier  med  medkendizst  titnefndr 
skule  loptsson  ath  hann  hefdi    fulla   peninga    vpp    borit    fyrer 


1464.  MNGEYRAKLAUSTR.  4Í7 

adur  greinda  jaurd  suo  sem  houum  vel  anægdi.  Ok  til  sann- 
inda  hier  vm  setti  ek  skule  loptson  mitt  jnnsigle  med  fyrr 
greindra  manna  jnsiglum  fyrer  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad. 
deigi  ok  ari  sem  fyrr  seger. 


366.  9.  Mai  1464  á  þÍDgeyrum. 

Pkófentdbréf  Árna  Jónssonar  við  Jón  ábóta   og   klaustrið  á 
fingeyrum. 

AM.  Ápogr.  4067  »Ex  originali«  með  hendi  Jóns  Magnússonar 
bróður  Arna.  oBrefed  er  á  kálfskinn,  hafa  vered  fyrer  4.  Jnnsigle, 
eru  j  burt  þad  fyrsti  og  fior[d]a,  enn  epter  þveingerner«  (J.  M.). 
Lýst  þeim  tveim  innsiglum,  sem  fyrir  voru  bréfinu. 

Jn  nomine  domini  amen. 

giordizt  suo  fellt  profentukaup  a  millum  herra  jons  abota 
a  þingeýrum  med  vitand  oc  samþýkt  þess  sama  klausturs  con- 
uentu  brædra  af  einni  aifu.  enn  arna  jonssonar  af  annare  med 
þeim  skilmala  sem  hier  seger. 

f>at  i  fýrstu  at  adrnefndr  arne  gefur  med  sier  til  þing- 
eýra  til  æuenligrar  vistar  jaurdina  j  miouadal  íirir  fioratigi 
hundrada  er  liggr  j  hlidar  kirkiu  sokn  oc  þar  til  tiu  malnýtu 
kugilldi  er  skyllde  ut  uera  lukt  at  næ.stum  fardaugum.  en  hier 
i  mot  skilde  arne  sier  af  stadnum  sæmiligt  bordhalld  epter 
þui  sem  beztu  profentumen  hefde  oc  tuituga  vod  arliga  oc 
þionustu  oc  vera  heima  a  stadnum.  skyllde  arne  giora  sier 
hus  a  stadnum  ef  hann  villde  en  aboti  fa  vid  til.  skyllde  arne 
hafua  med  sier  til  stadarins  sæng  oc  kistu.  skal  stadrinn  hallda 
sængina  ferduga  en  eignazt  huort  tueggia  epter  hans  dag. 
skýllde  titt  nefndr  arne  koma  ca  profentuna  a  næstum  far- 
daugum.  skýllde  stadurinn  eiga  alla  peningana  epter  handa- 
bandit. 

Voru  þesser  kaupvottar  sigurdr  helgason.  benedict  jonsson. 
leikmen.  huerir  til  sanninnda  hier  um  settu  sin  innsigli  med 
innsiglum  abota  jons  oc  conuentu  firir  þetta  bref. 

for  þesse  giorningr  fram  cn  þingeýrum  miduikudagin 
næstan  efter  krossmessu  um  vorit.  anno  domini.  CD"^.  cd^. 
sexagessimo  quarto. 


Dipl.  Isl.   V.  B.  27 


418  JARÐAKAUPABRÉF.  1464. 

367.  10.  Maí  1464.      á  Grýtubakka. 

23  Januar  1471. 

þORSTEiNN  Brandsson  selr  Guðmundi  Magnússyni  jörðina 
Skarð  í  Fnjóskadal,  með  tilgreindum  skógi,  fyrir  jarðirnar  Hamar 
og  Hói  í  Laxárdal,  Tungu  í  Bárðardal  og  J>ernusker  í  Höfða- 
hverfi. 

AM.  Fasc.  XVI,  18,  frumritið  á  skinni.  Fimm  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  nú  er  að  eins  eitt  af  þeim  eptir. 

OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
Raugnualldur  casgrimsson.  bergfinnr  iussason.  prestar.  arne  sig- 
urdzson.  þorbiorn  sigurdzson.  oblaudr  sigmundzson  leikmenn 
quediu  gudz  ok  sina  kunnikt  giorandi  med  þessu  voru  opno 
brefui  at  þa  er  lidit  var  fra  hiugatburd  vaars  herra  iesv  christi 
CD  cd  Ix  oc  iiij  aar  aa  grytubacka  j  haufdahuerfi  aa  vppstign- 
ingardag  vorum  vær  j  hia  saaum  ok  heýrdum  aa  ord  oc  handa- 
band  þessarra  manna  gudmundar  magnussonar  af  einni  alfuo 
enn  þorsteins  branzsonar  af  annarri.  at  suo  firir  skildu  at  fýrr- 
nefndur  þorsteinn  selldi  aadrgreindum  gudmundi  iordina  skard 
er  liggr  j  hnioskadal  j  laufaas  kirkiu  sokn  oc  gudrun  sýmonar- 
dotter  cona  hans  erfdi  epter  faudr  sinn  CíDed  ollum  þeim 
gaugnum  oc  gædum  er  greindri  iordu  hefer  fýlgt  oc  fýlger  at 
fornu  oc  nyio  oc  hann  vard  fremzt  eigandi  at.  allt  land  oc 
skog  at  þui  diupa  gili  er  næst  er  firir  vtan  iordina  þuera  er 
þar  liggr  j  sama  dal.  Hier  j  mot  skal  gudmundr  opttnefndr 
giallda  fiorar  jarder  er  suo  heita  hamar  oc  holl  er  liggiaj  lax- 
aardal  j  þueræir  kirkiu  sokn.  hier  til  litlu  tungu  er  stendr  j 
bærdardal  j  lundarbrecku  kirkiu  sokn  oc  þennusker  j  haufda- 
huerfui  j  grýtubacka  kirkiu  sokn  med  oUum  þeim  gognum  oc 
gædum  er  greindum  iordum  hefer  fýlgtt  at  fornu  oc  nyio  oc 
hann  vard  fremzt  eigandi  at  oc  þar  med  iij  kugilldi  oc  tuitug 
vóód.  skal  oc  huorr  þeirra  fýrgreindra  manna  suara  lagaript- 
ingum  aa  þeirri  iordu  er  selldi  oc  huorr  halidi  til  laga  sinni 
iordu  er  keýpti  ef  nockur  vill  aakæra. 

Oc  til  sanninda  her  vm  settum  vær  fýrrnefnder  menn  vor 
inscigli  firir  þetta  iardakaupsbref  j  sama  stad   giortt    sem  fýrr 


1464.  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  419 

seger    ODiduikodagin     næstan    firir    conuersio    pauli    apostoli. 
anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  j^. 


368.  15.  Mai  1464.  á  Möðruvöllum. 

JóN  Ólason  selr  Einari  ábóta  og  klaustrinu  á  Munkaþverá  jörð- 
ina  á  Stokkahlöðum  í  Eyjafirði  með  Qórðungskirkju  skyld  og 
lambsfóðri  til  klaustrsins,  en  ábóti  leggr  í  mót  jarðirnar  Snart- 
arstaði  og  Brekku  í  Núpasveit,  fráskilr  allan  reka,  en  áskilr 
klaustrinu  skipstöðu  í  Snartarstaði  og  hússtöðu  og  eldivið  í 
Brekku  og  segir  þar  til  bænhússkyldar ;  hér  til  leggr  ábóti 
og  tuttugu  hundruð  í  lausafé. 

AM.  Fasc.  XVI,  8,  frumritið  á  skinni.  Sjö  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá,  nemaþrjú.  Apogr.  175. 
Frumritið  fékk  Árni  frá  séra  Skúla  þorlákssyni. 

kavp  vm  stockahlade^). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
semingr  magnusson.  magnus  einarsson.  prestar.  magnus  bene- 
diczson.  steingrimr  jsleifsson.  helgi  sygurdzson  ok  gudmundr 
juarsson.  leikmenn.  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt  gerandi  med 
þessu  uoru  brefi  ath  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra 
jhesu  christi  þusund  .cccc.  Ix.  ok  fiogr  aar.  aa  modruuollum  j 
j  eyiafirde  manvdagen  næsta  fýrer  halluardzCDesso^).  uoru  uær 
j  hia  saum  ok  heýrdvm  aa  ord  ok  handaband  abota  einars  ath 
munkaþuera  ok  hans  conuentubrædra  af  einne  alfu.  enn  jons 
olasonar  af  annare.  ath  suo  fyrer  skiUdu  ath  jon  olason  selldi 
abota  einare  ok  klaustrinu  aa  munkaþuera  iordina  stokahlader 
j  eýiafirde  er  ligr  j  hrafnagils  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim 
gognum  ok  gædum  er  greindri  jordu  fýlger  ok  fýlgt  hefer  ath 
fornu  ok  nýiu  ok  hann  uard  fremz  eigandi  ath  ok  hans  kuinna 
þorlaug  arnadotter.  hier  j  moti  gaf  adr  nefndr  aboti  einar 
klaustrsins  uegna  tuær  iarder  snartarstader  ok  breku  er  ligia 
j  nupasueit  j  hola    kirkiu  sokn.  med  ollum    þeim    gognum    ok 


^)  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendi;  ')  þ.  e.  14.  Maí. 

27* 


420  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  1464. 

gædum  sem  greindum  jordum  fýllger  ok  fýllgt  hefer  ath  fornu 
ok  nyiu  ok  klaustrid  uard  fremzt  eigandi  ath.  fra  skilldum 
Reka  paurtvm  kirknanna.  mvnkaþuerar.  modruuallaklaustrs  ok 
hola  j  gnupasueit  epter  þui  sem  utt  ujsar  adrskrifat  registrum 
kirknanna.  hier  til  gaf  titt  nefndr  einar  aboti  optnefndum  jone 
olasýne  xx  hundrut.  skylldi  þat  uera  x  malnytu  kugiUdi.  v. 
hundrut  frid  ok  fim  hundrut  j  þarfligum  penningum.  skiUde 
abote  einar  fyrer  klaustrit  a  munkaþuera  skipstaudu  j  snartar- 
stada  jordu  enn  huss  staudu  ok  elldiuid  j  breckujord  firer  skips 
aahaufnina.  lysti  þratnefndr  jon  ath  saugd  ueri  fiordungs  kirkiu 
skylld  aa  jordunne  stokahlaudum.  en  aboti  sagdi  bænhus  skylld 
ueri  a  jordune  breku  ok  skilldi  huor  af  sier  ath  svara  fyrnd 
ok  reikninge  þar  vm  saa  er  selldi.  jtem  sagdi  jon  olason  ath 
lambselldi  uæri  a  jorduni  stokahlaudum  fra  klaustrinu  æ. 
munkaþuera.  skilldi  huor  svara  laga  riptingum  ai  þeim  jordum 
er  selldi.  enn  sa  hallda  til  fullra  laga  er  keypti.  Ok  til  sann- 
inda  hier  um  settum  ver  fýr  nefnder  menn  uor  jnzsigli  fýrer 
þetta  bref  er  skrifat  uar  j  sama  stad  ok  aare  deigi  sidar  enn 
fyr  seger. 


369.  18.  Maí  1464.  á  Munkaþverá. 

KoNVENTUBRÆÐR  á  Munkaþverá  samþykkja  jarðakaup  Einars 
ábóta  við  Bjarna  Ölason,  að  klaustrið  keypti  Kasthvamm  í 
Laxárdal  fyrir  Jódísarstaði  og  Höskuldsstaði. 

AM.  Fasc.  XVI,  13,  frumritið  á  skinni.    Innsiglið  er  dottið  frá. 

kasthuam^). 

Samþikt  uppa  Jardakaup  Einars  aboota*). 

f>at  giorum  vær  conventubrædr  munckaþveraar  klausturs 
godum  monnum  uiturligt  med  þessu  voro  brefi  ath  vær  hauf- 
um  samþýkt  þau  iardakaup  sem  vor  andlegr  fader  herra  einar 
abote  sama  klaustrs  hefer  haft  vith  biarna  olason.  ath  hann 
selde  greindum  biarna  klaustursens  vegna  jardernar  jodisarstade 


^)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  ')  utan  á  bréfinu  með  hendi 
frá  17.  öld. 


1464.  HÓLASTÓLL.  421 

ok  hauskuldzstade  er  liggia  i  munckaþueraarþingum.  gn  biarne 
olason  gaf  klaustrino  i  mote  eina  jord  er  heiter  kasthuamr  ok 
liggur  i  laxardal  i  þueraarkirkiusokn  ok  þar  til  þrettan  hund- 
ruth  efter  þui  sem  jardakaupsbref  þar  vm  gert  vottar.  Ok  til 
sannenda  hier  vm  settum  vær  vort  capitula  innsigle  firir  þetta 
bref  er  skrifat  var  m  munkaþueraarkiaustri  friadaginn  næsta 
firir  huitasunno.  anno  domini  CD".  cd^.  sexagessimo  quarto. 


370.  29.  Juni  1464.  á  Skinnastöðnm. 

þóRA  Guðmundsdóttir  samþykkir  sölu  Jóns  Eyjólfssonar  bónda 
síns  á  jörðunni  Guðmundarlóni  til  Hólakirkju  í  Hjaltadal. 

AM.  Fasc.  XVI,  16,  frumritið  á  skinni.  Fimm  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu ;  eitt  af  þeim  er  dottið  frá. 

bref  vm  gudmundarlon  a  langanesi^). 

Ollum  moníium  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
oddr  prestur  gudmundzson.  þorgils  gutormsson.  oddr  gudmundz- 
son.  hiallte  steinmodzson  leikmenn  guds  kuediu  ok  sina  kun- 
igth  giorandi  ad  þar  vorum  uer  i  hia  saam  ok  heyrdum  aa 
handaband  þeirra  sira  hallz  arnasonar  er  þa  hafde  umbod  heil- 
lagrar  hola  kirkiu  ok  þorv  gvdmundardottur  ath  svo  firir 
skildv  ad  greind  þora  samþýkte  firir  sig  ok  sina  erfingia  þat 
sama  kavp  statt  oc  stodvgth  oc  aa  allan  matta  obrigdelegth 
sem  ion  eýulfsson  bonde  hennar  hafde  sellt  iordena  gudmund- 
arlon  er  ligr  i  saudanesþingum  heilagri  holakirkiv  til  fullrar 
eignar  suo  framarlega  sem  fýr  greind  þora  matte  þat  fremstz 
med  logum  giora. 

Ok  til  sanenda  hier  um  setta  ek  fýr  nef(n)dur  hallr  prestur 
arna(son)  mitt  insigle  med  þesara  manna  insiglum  firir  þetta 
bref  skritat  a  skinnastodum  i  auxarfirde  a  tuegia  postula  mesv 
petri  oc  pauli  anno  domini  CD"  cccc"  Ix^  quarto. 

^)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


422  BARÐSARFR.  1464. 

371.  10.  Júli  1464.  á  Barði. 

22.  September  1465.  i  Hvammi. 

EiGNASKiPTABRÉF  þeirra  Barðsbræðra  Haldórs,  Hrafns  og  Snjólfs 
Brandssona. 

AM.  Fasc,  XVI,  12,  frumritið  á  sinni.  Fimm  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá. 

Skiptabref  þeirra  Brædra  Halldors  Brandsonar  Hrafns 
og  Sniolfs^). 

J>ath  gerum  Ver  sira  gudolfr  prestr  magnusson.  þorsteinn 
magnusson.  arne  þorsteinsson.  jlluge  helgason  ok  þorsteinn  ket- 
elsson  leikmenn  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  breíi 
ath  þa  er  lidit  var  fra  burd  cristz  þusund  fio^ur  hvndrot  sex- 
tigir  ok  fiogur  aar.  þridiadagin  næsta  firir  translacio  benedicti 
aa  bardi  j  fliotum  voru  vier  j  hia  saum  ok  heýrdum  aa.  ord  ok 
handaband  þeirra  brædranna  halldors  brandzsonar  ok  hrafns 
brandzsonar  ok  snioolfs  brandzsonar  at  þeir  skiptu  med  sier 
eignarskipti  þessu  jardagozi. 

skridu  j  reykiadal  j  mulaþingum  firir  tííu  tigi  hundrada. 
skylldi  hrafn  hafa  hana  j  sitt  hlutskipti. 

þar  j  mot  skýlldi  halldor  brandzson  hafa  bard  j  fliotum 
firir  sextigi  hundrada  ok  þar  til  tuær  xx  hundrada  jardir  er 
suo  heita  hol  ok  akrar  er  liggia  j  bardz  þingum. 

suo  ok  skýlldi  snioolfur  hafa  j  sitt  hlutskipti  osland  firir 
sextigi  hundrada  ok  þar  til  sýdri  brecku  ok  hol  firir  túttúgu 
hundrod.  ligia  þessar  jarder  allar  þriar  j  mycklabæiar  þingum 
j  oslandzhlid.  ok  þar  til  xx  hundrud  j  iUugastavdum  j  hollz- 
þingum. 

skylldu  þeir  brædurnir  halldor  ok  sniollfr  hafa  þessar  fýr- 
greindar  jarder  sem  þeim  baru  til  skipta  firir  tiutigi  hundrada 
huor  firir  sig.  vnder  batt  fýrgreindr  hrafn  sig  j  sama  handa- 
bandi  at  luka  bardz  kirkiu.  v.  hundrod  frid  ok  þar  til  bleikan 
hest  gradan  er  socki  gaf  kirkiuni.  luckti  jon  grimsson  þessi 
fyrgreind  v  hundrod  j  halfkirkiu  skylld  af  nesi  ok  at  auk  þessa 
skylldi  hrafn  suara  porcio  kirkiunar  a  barde  upp   aa   suo  morg 

*)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  c.  1600. 


1462.  VALÞJÓFSSTAÐR.  423 

aar.  sem  hann  hiellt  jordina.  gnn  þau  kirkiugoz  sem  fiellu  a 
medan  brandr  halldorsson  fader  þeirra  hiellt  jordina  bard  j 
fliotum  ok  þar  til  hann  deydi  vnderbundu  þeir  sig  med  handa- 
bandi  at  suara  allir  til  lika  epter  rettu  erfdatali  vid  systr  sinar. 
skildi  halldor  brandzson  sier  annat  havfudbol  aptr  ef  af  geingi 
jordin  bard  ok  suo  huer  firir  sig.  skylldi  huer  firir  sig  hallda 
til  laga  þeim  jordum  er  feingu  ok  suo  suara  lagariptingum 
allir  til  lika. 

samþýkti  þenna  þeirra  gierning  ok  feskipti  ragna  hrafns- 
dotter  moder  þeirra.  ok  helga  einarsdottir.  kuinna  halldors 
brandzsonar. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settu  Vier  fýr  nefndir  menn  vor 
insigli  firir  þetta  bref  skrifat  j  huammi  j  fliotum  sunnudagin 
næsta  epter  matteusCDesso.  vm  haustit.  aari  sidar  en  fýr  seger. 


372.  13.  Jiíli  1464.  á  Eyrarlandi. 

DóMR  Ólafs  biskups  á  Hólum  og  tólf  presta  um  halld  |>ór- 
unar  Finnbogadóttur  á  jörðunni  á  Valþjófsstöðum  í  Gnúpasveit, 
er  biskupinn  reiknaði  eign  Hólakirkju  í  Hjaltadal. 

AM.  Fasc.  XVI,  1,  frumritið  á  skinni.  Tólf  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu ;  átta  af  þeim  eru  enn  fyrir,  sum  nokkuð  brákuð. 
—  Fasc.  XVI,  2  transscript  frá  18.  Sept.  1466.  —  Fasc.  XVI, 
3,  transscript  frá  20.  Aug.  1464.  —  Fasc.  XVI,  4,  transscript 
frá  4.  Marts  1466.  Afskriptir  af  dómi  þessum  eru  i  Apogr.  3180, 
3181,  3182  eptir  frumritinu  og  tveira  af  transscriptis. 

bref  vm  valtiofstade  1464^). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
sigurdr  jonsson.  sigmundr  steindorsson.  hallur  finnsson.  þor- 
steinn  jllughasson.  magnus  jonsson.  jon  broddason.  magnus 
einarsson.  þorgrimur  jonsson.  magnus  asgrimsson.  jon  halldors- 
son.  hellge  magnusson  ok  þoruardr  oddabiarnason^).  prestar 
holabiskupsdæmes.  quediu  gudz  ok  sina  kunnikt  giorande.  ath 
þaa  er  lidit  var  fra  hingatburd    uors    herra  jhesu    christi   þus- 


')  Utan  á  bréfinu  með    fornri  hendi;    ^)  oddabiarnarson  XVI,  2 
og  XVI,  4. 


424  VALÞJÓFSSTAÐIR.  1464. 

und  fiogr  hundrut  sextiger  ok  fiogur  air.  faustudagin  næsta 
firer  þorlaksmessu  aa  almenneligri  prestastefnu  m.  eýrarlande  j 
eyiafirde.  vorum  vær  j  dom  nefnder  af  vorum  naduga  herra 
biskup  olaf  aa  holum  ath  dæma  vm  þia  mkæru  er  hann  kærde 
til  þorunnar  finnbogadottur.  ath  hun  hafdi  ath  hallda  jordina 
valþiofstade  er  liggur  j  nupasueit.  enn  biskupinn  Reignade^)  kirki- 
unar  eign  ai  holum  vera  ok  verit  hafa  firrgreinda  jord.  var  þar 
suarit  af  tueimur  vottum  ath  firrnefnd  þorunn  var  þangat 
stefnd.  Suo  ok  ei  sidur  sor  þar  sira  hallur  arnason  ok  stefan 
einarsson  ath  hakun  kalfsson  hafde  suarit  fullan  bokareid  ath 
sira  jon  heitin  biarnason^)  hafde  lyst  fýrer  sier  ath  hann  hafde 
feingit  heilagri  holakirkiu^*)  jordina  walþiofstade  til  fullrar 
eignar  ok  hakun  kalfsson  tok  þessa  somu  jord  waiþiofstade  til 
leigu  af  helga  biarnasyni^)  er  þaa  hafde  holastadar  vmbod. 
ok  hann  bio  suo  tiu  vetur  ía  adr  greindri  jordu.  at  vmbodsmenn 
holakirkiu  býggdu  ok  toka  landskýlld  aarliga  ok  ei  visse  hann 
annat  sannara  enn  hun  væri  hoiastadar  eign.  Jtem  sor  sira 
sueinbiorn  ath  hann  hafde  býgt  firr  greinda  jord  aa  holakirkiu 
vegna-^)  ok  landskýlld  vpp  borit  þaa  hann  hafde  holastadar  vm- 
bod.  Jtem  j  þridiu  grein  sor  fyrr  nefndr  sira  hallur  ok  einar 
jonsson  ath  firr  nefnd  þorunn  hafde  sinn  buskap  aa  fyrr  greindri 
jordu,  ok  henne  var  hun  eignud.  fvi  dæmdum  vær  firr  nefnder 
prestar  optnefnda^)  þorunne  Iðgliga  firerkallada  ok  adr  greinda 
jord  walþiofstade  kirkiunar  eign  æ,  holum  vera  ok  verit  hafua. 
vtan  títnefnd  þorunn  sýne  med  logligum')  vitnum  jnnan 
tueggia®)  manada  fyrer  biskupinum  edr  hans  vmbodzmanni.  ath 
þratnefnd  jord  walþiofsstader  hafe  med  logum  geingit  vndan 
holakirkiu. 

Ok  til  sanninda  hier  \m  settum  vær  fyrr  nefnder  prestar 
vor  jncigli  fyrer  þetta  domsbref  er  scrifuat®)  var  j  sama  stad. 
dagh  ok  aar  sem  fyrr  seiger. 

')  þannig  XVI,  1,  2  og  3;  reiknade  XVI,  4;  ')  þannig  XVI,  1,  3, 
4;  biarnarson  XVI.  2;  ')  þannig  XVI,  2,  3,  4;  -kirku  XVI,  1;  *)  biarn- 
arsyni  XVI,  2;  »)  veg'^  XVI,  1;  •)  opnefnda  XVI,  1;  ')  liogligum 
XVI,  1;  8)  tuggia  XVI,  1;  »)  scrifua  XVI,  1. 


1464.  KLIFSHAGI.    —   SKÁLHOLTSSTÓLL.  425 

373.        14.  Julí  eða  22.  December  1464.       i  þórunarey. 

Margrét  Gamladóttir  lýsir  því,  að  hún  hafi  sagt  nei  þar  til, 
að  séra  Jön  Pálsson  skyldi  eiga  nokkurt  veð  í  jörðina  Klifs- 
haga,  þá  er  hann  seldi  í>órði  Magnússyni  bónda  hennar. 

AM.  Fasc.  XVI,  10,  frumritið  á  skinni,  komið  frá  séra  Skúla  þor- 
lákssyni.  Fjögur  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú 
öll  dottin  frá,  nema  hvað  brot  er  eptir  af  því  fyrsta.   Apogr.  630. 

vm  klýfshaga^). 

í>at  geiarvm  uær  sueinbiorn  prestr  þordarson  ok  sira  ber- 
dor  halldorsson.  magnus  geirsson  ok  broddi  sygurdzson  godum 
monnum  uiturlikt  med  þessv  vorv  opnv  brefi  at  þar  vorum 
uær  j  hia  j  haga  j  greniadarstadar  kirkiv  sokn  at  margret 
gamladotter  lysti  þui  fyrer  oss  kvinna  þordar  magnvssonar  at 
hun  hefdi  alldri  samþykt  en  sagt  nei  til  at  sira  jon  palsson 
skylldi  na/ckut  ued  eiga  j  iordena  klifshaga  þa  er  hann  selldi 
hana  þordi  bonda  hennar  ok  adr  greindr  þordr  hafdi  gefit 
hennar  malajord  uid  as  j  kellduhuerfi.  ok  her  uppa  handfesti 
adr  greind  margret  einari  abota  a  munkaþueraa  at  sueria  fuU- 
ann  bokareid  epter  þessi  sinne  lysing  ef  þurfa  þætte. 

Ok  til  saninda  her  um  settvm  uær  fyr  nefnder  menn  uor 
jnzsigli  fyrer  þetta  bref  er  skrifat  uar  j  þorunnarey  j  eyia- 
firdi  laugardagin  næsta  fyrer  þoUaksmessv  anno  domini 
CD^.  cdo.  Ix".  quarto. 


374.  21.  Juli  1464.  í  SkálhoKi. 

DóMR  sex  presta  útnefndr  af  Jóni  biskupi  Krabba,  um  að  Árni 
bóndi  Pétrsson  í  Hjálmholti  sé  skyldr  að  greiða  Skálholts- 
ráðsmanni  þá  »Í8kyldarsauði«,  er  eigi  hefði  verið  luktir  í  níu 
eða  tíu  ár  af  jörðunni  Hjálmholti. 

AM.  Fasc.  LXVn,  13,  transskr.  á  skinni  frá  5.  Febr.  1548. 
—  AMagn.  Apogr.  Nr.  2135  »Apographum  Transscripti  mambranei, 
qvod  asservatur  apud  templum  Oddense  Rangarvall.«,  og  kemr  á 
eptir  Oddamáldaga  (sama  og  í  Vilchinsbók). 

^)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


426  SKÁLHOLTSSTÓLL.  1464 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  siaa  edur  heyra,  senda 
meistare  Sveinn  Petursson  officialis  heilagrar  schallholtz  kirkiu. 
sira  SnoRe  Jngimundarson.  Sira  Eirikur  Arnason.  kirkiuprestur 
i  Skalhollti.  sira  jon  Sigmundzson.  sira  Halldor  Hauksson.  og 
sira  Sveinn  Jonsson.  prestar  Skalholltz  biskupsdæmis.  kvediu 
gudz  oc  sina.  kunnigt  giaurandi  at  þa  er  lidit  war  fra  vors 
herra  hingat  burd.  CD.  cd.  Ix.  og  íííj.  aar  laugardaginn  næstann 
epter  translacionem  sancti  Thorlaci  episcopi  j  SkalhoUte  vor- 
um  wier  j  dom  nefnder  af  virduligum  herra  og  andaligum 
faudur  heRa  jone  med  gudz  naad  biskup  j  skalhollte.  ad  dæma 
vm  þa  sauk.  sem  sÍRa  Halldor  ormsson  Radzmann  j  Skalhollte 
kærdi  til  arna  peturssonaR  ad  hann  hefde  halldit  vpp  a  ix.  aaR 
eda  X.  þeim  jskylldar  saud  cr  lukazt  atte  af  jaurdvnni  hialm- 
hollte  j  floa.  Nu  saker  þes  ad  greindvr  arne.  var  þar  þa  laug- 
liga  firir  kalladur.  enn  huorki  kom  hann  þar  þa  nie  nockur  laug- 
lig  afsakan.  honum  til  gagns  ^dr  afbatanar.  þui  in  nomine 
domini  amen  dæmdvm  vier  firnefnder  prestar  adur  greind- 
ann  arna  skylldugan  ad  luka  stadnvm  j  skalhollte  fýR  sagda 
jskylldarsaudi  alla  med  alldri  vppa  svo  maurg  aaR.  sem  hann 
hefir  buid  a  fýRsagdri  jaurdu  hialmhoUte  og  iij.  merkur  vpp  a 
hvert  aaR  j  fesekt  oc  olaugligt  halld  a  fJB  sogdvm  jskylldar- 
saud.  nema  hann  kunni  ad  sýna  laugliga  afsakan  firir  sig  inn- 
ann  halfs  manadar  ad  heyrdvm  dominvm.  Jtem  ad  sama  domi 
dæmdvm  wieR  opt  nefndann  arna  sekann  maurk  j  stefnvfall. 
Skulu  fyRgreinder  peningar  svo  lukazt  ad  eirn  þridiungur  af 
greidizt  innann  halfs  manadar.  ad  heyrdvm  dominvm.  enn 
annar  ad  CDikaelsmessv  j  haust  oc  hinn  þridia  ad  næstvm 
fardaugvm.  Og  til  sanninda  hieR  vm  settum  vier  fýR  nefnder 
prestar  vor  jnnsigle  firir  þetta  doms  bref.  Skrifad  j  sama  stad 
deige  og  are  sem  fyrr  seiger. 


375.  22.  Julí  1464.       á  Grenjaðarslöðura. 

4.  Juní  1465.  í  Húsavik. 

ULAFR  prestr  forgeirsson  Ij^sir  því,  að  hann  hafi  eptir  skipun  Ólafs 
biskups  ætlað  að  lesa  á  Grenjaðarstöðum  dóminn  frá  13.  Júlí  1464 
(Nr.  372)  um  Valþjófstaði  yfir  |>óruni  Finnbogadóttur,  en  séra 


1464.  VALÞJÓFSSTAÐIR.  427 

Jón  Pálsson  hafi  ruskað  sér  og  blótað,  og  ætlað  að  ná  í  bréfið, 
og  porgils  Guunlaugsson  hafi  gripið  í  það  og  rifið,  og  haft  með 
sér  mestan  parta  þess. 

AM.  Fasc.  XVI,  6,  frumritið  á  skioni.    Innsighð   er  dottið  frá. 

Valþiofstadar^). 

pad  giore  ek  sira  olafur  þorgeirsson  godvm  monnum  vit- 
urligt  medr  þessv  minv  opnv  brefe  ad  svb  anno  gracie  CD^  cd^ 
Ix^  qvarto  svnnvdagen  næsta  firir  jakopsmessv  a  greniadar- 
st(a)vdvm  j  reykiadal  þeinkta  ek  ad  lesa  þad  sama  domsbref 
firir  þorvnne  finbogadot(t)ur  sem  dæmt  var  vm  jordina  œi  val- 
þiofsstavdvm  vegna  heilagrar  hola  kirkiv  epter  þvi  sem  byskvp 
olaf  hafde  mig  til  skipad  ok  er  ek  bar  mig  til  ad  lesa  brefed 
greip  sira  jon  palson  til  min  ok  rvskade  mier  svo  ek  hvrv- 
ade^)  vndan  svdur  epter  hladenv  ok  sotte  til  ad  gripa  af  mier 
brefed  ok  nade  j  þad  med  mier.  firirbaud  ek  havnvm  ad  rvska 
mier  eda  legia  hendur  aa  mig  en  hann  blotade  ok  sagdestz  þa 
svo  skildv  rvska  mier.  þvi  þeinke  ek  ad  hann  giorde  þetta  med 
fvllre  heipt  ok  epter  þetta  kom  ad  mier  þorgils  gvnlavgsson 
ok  greip  j  brefed  med  mier  ok  reif  j  svndur  ok  hafde  med  sier 
mestan  hlvta  brefsens  ok  sum  jnsiglen  ok  hier  epter  vil  ek 
sveiria  fvllann  bokareid  ef  þvrfa  þiker. 

ok  til  sannenda  hier  vm  set(t)a  ek  mit(t)  jnsigle  firir 
þetta  vitnisbvdarbref  skrifad  j  hvsavik  aa  tiornese  þridiudagen 
j  hvitasvnnvvikv  are  sidar  en  fyr  seger. 


376.  30.  Júli  1464.  í  Hjarðarholíi. 

DóMR  sex  klerkmanna,  útnefndr  af  séra  Helga  forkelssyni,  offi- 
cialis  heilagrar  Skálholtskirkju  millum  Hvítár  í  Borgarfirði  og 
Hrútafjarðarár,  um  staðarafhending  í  Hjarðarholti  í  Laxárdal 
milli  séra  Erlends  Gunnarssonar  og  séra  Böðvars  Jónssonar,  og 
um  peninga  Hjarðarholtskirkju  og  hvað  mikið  séra  Erlendr  væri 
henni  skyldugr. 

AM.  Apogr.  2277  »Ex  originali  Hiardarholtensi.  accuratissime« 
*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  ^)  Svo  =  hörfaði. 


428  HJARÐARHOLT,  1464. 

(AM.),  en  það  var  transskript  á  skinni  frá  28.  Apríl  1478,  graut- 
fúið.  »Innsiglen  eru  ðll  fra  brefinu  og  brefed  sialft  so  fued  og 
meirnad,  ad  þad  ecki  saman  hanger.  helldur  dettur  i  sundur  þá  med 
þad  er  fared.  Er  og  eingenu  von  ad  þad  hier  epter  lesed  verde. 
þad  sem  hier  er  understrikad^),  er  nu  burtu  ur  brefene,  og  hier 
sett  epter  gátu,  og  epter  contextus  tilvisan«  (AM.). 

pað  giorum  uær  magnus  biornsson.  olafur  [tujmason'^). 
sigurdur  brandzson.  ion  kolbeinsson.  steingrimur  gudmundz- 
son.  prestar.  s^ueinjbiorn^)  diakni  palsson.  godum  monnum  uit- 
urligt  med  þessu  uoru  breíi  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors 
herrajesuchristiþusund  fiogur  hundrudsextigerogfioguraaruorum 
uær  i  dom  nefnder  af  ærligre  personu  helga  presti  þorkelssyni 
officialis  heilagrar  skalahoUtz  kirkiu  millum  huitar  i  borgarfirdi 
og  hrutafiardarar  j  hiardarhollti  j  laxardal  manudaginn  nærsta 
epter  [oljafsmessu  fyrri  at  dæfma  mil]Ie  þessara  manna  bodu- 
ars  prestz  jonssonar  og  erlendz  prestz  gunuarssonar  um  þ[ær 
saker]  og  akæru  er  huor  þeirra  kærdi  þar  til  annars.  Nu  sakir 
þess  at  sira  erlendur  gunnarsson  sagdi  at  boduar  prestr  [jonsjson 
hefdi  lofad  sier  at  hallda  stadinn  hiardarhollt  j  laxardal  til 
næstu  far[daga]  upp  a  [jacojbs  messudag  j  fyrra  sumar  med 
hond  og  munn  enn  boduar  prestr  ionsson  sagdi  þar  nei  firir. 
nu  med  þui  at  þar  [uar]  suarit  af  tueimur  skilrikum  uottum 
at  erlendr  prestr  gunnarsson  uar  þangat  stefndur  af  bodu- 
ari  presti  ionssyni  þa  dæmdum  uær  logliga  stefnuna  og  hann 
þar  logliga  firir  kalladan.  so  dæmdum  uær  adr  greinder  doms- 
menn  boduari  presti  eid  at  sueria  þann  at  hann  hefdi  alldri 
lofat  erlendi  presti  gunnarssyni  fyrnefndan  stad  hiardarhollt 
ath^)  hallda  til  næstu  fardaga  ef  hann  er  til  fær.  Nu  saker 
þess  at  boduar  prestr  jonsson  sor  fullan  bokareid  þar  firir  at 
hann  hefdi  alldri  þui  lofat.  þui  dæmdum  uær  adrgreinder  doms- 
menn  boduar  prest  jonsson  logliga  at  sier  hafa  tekit  stad[inn] 


^)  Hér  sett  í  hornklofa;  ^)  >Tumason  mun  Olafur  hafa  vered, 
platsed  er  of  stort  i  originalnum  til  þess  ad  þar  skyllde  Jmason 
staded  hafa.  aliud  nomen  non  occurrit.  Enn  ma  er  skírt*  (AM.); 
')  »platsed  þad  auda  i  orginalnum  er  of  stort  til  þess  ad  þar  skule 
Snæbiörn  staded  hafa.  þo  er  ecki  so  uppá  þad  ad  byggia.  Annad- 
hvert  mun  þesse  diakni  Snæbiðrn  eda  Sueinbiðrn  heited  hafa  (AM.)J 
*)  Hér  stóð  í  frumritinu  enníremr:  at,  en  því  er  ofaukið. 


1464.  HJARÐARHOLT.  429 

hiardarhollt  i  laxardal  epter  biskupsens  skipan  j  skalhollte  og 
boduari  presti  jonssyni  fýrrgreindann  stad  hiardarhollt  at 
hallda  epter  þui  sem  hans  collacionisbref  þar  um  giort  ut- 
uisar. 

Jtem  i  annare  grein  beidde  boduar  prestr  jonsson  helga 
prest  þorkelsson  officialis  doms  [um]  alla  þa  peninga  er  hann 
hafdi  at  sier  tekit  j  hiardarhollti  stadarins  uegna  þar  frida  og 
ofrida.  Nu  saker  þess  at  hann  hafdi  þa  at  sier  tekit  stadar- 
ins  uegna  þar  i  hiardarhollti  med  dandimana  uitordi  og  [sam- 
þycki]')  þa  dæmdum  uer  fyrr  greinder  domsmenn  boduar  prest 
jonsson  rettliga  hafa  at  sier  tekit  alla  þa  peuinga  er  i  hiardarhoUti 
uoru  frida  og  ofrida  og  þa  alla  stadnum  j  hiardarhollti  ok  kirkiuni 
til  [fullrar]  eignar  j  sina  innstædu  peninga  so  mikit  sem  þeir 
nema  epter  dandimanna  giord  at  hæd  og  fridleika.  enn  ef 
nokkur  uill  ak[æra  þejssa  peninga  þa  dæmdum  uær  hann  skylld- 
ugann  at  hafa  leitt  [sig  til]  þeirra  firir  helga  presti  þorkelssyni 
officialis  med  suordum  eidum  og  iogligum  uitnum  innan 
tueggia  manada  enu  næstu.  Enn  ef  eingi  uitni  eda  loglig  prof 
kæmi  fram  um  þenna  tima  þa  dæmdum  uær  ecki  afl  hafa 
nockra  akæru  a  þessa^)  peninga  upp  þadan. 

Jtem  j  þridiu  grein  dæmdum  uer  fyrrnefnder  domsmenn 
erlend  prest  gunnarsson  skýlldugan  at  sueria  bokareid  firir 
helga  presti  þorkelssyni  officialis  huersu  mikla  peninga  hann 
ætti  kirkiunni  og  stadnum  i  hiardarhollti  at  giallda  i  sina  inn- 
stædu  peninga  enn  hann  sor  þan  eid  at  hann  ætti  henni  at 
giallda.  iij.  hundrud  og  fioratigi  i  sina  innstædu  peninga.  dæmdum 
uær  og  fyrrnefnder  menn  honum^)  i  fyrgreindum  eid  at  sueria  at 
hann  skylldi  luka  stadnum  og  kirkiunni  i  hiardarhollti  alla  þa 
peninga  sem  a  brustu  hennar  innstædu  peninga  nær  hann 
hefdi  til  enn  hefde  lukt  at  enum  þridium  fardogum  med  þeim 
at  nu  lidu  i  uor  allt  saman.  enn  uær  reiknudum  þat  ellifu  ku- 
gillde  er  epter  stod  og  hann  gat  ongua  grein  firir  giort.  var 
þessi  uor  domr  gior  og  upp  sagdur  og  inn  skriptis  framborin 
i  stofunni  i  hiardarhollti  j  laxardal  og  helga  presti  þorkelssyni 


^)  >radi  er  ofstutt  ord  til  ad  fylla  þessa  lacunam.  kanske  þar 
hafi  stadit:  samþycki*.  (AM.);  ')  pe,  stendr  hér  í  frumritiuu,  en  því 
er  ofaukið;  ^)  »plenis  hteris*  (AM.). 


430  GUÐMUNDARPENINGAR.  1464. 

officialis  oss  samþyckiandi.  Og  eg  helgi  prestr  þorkelsson 
officialis  heilagrar  skalholltzkirkiu  millum  huitár  i  borgarfirdi 
eg  hrutafiardarar  seigi  eg  in  nomine  domini  amen  at  eg  ur- 
skurda  þenna  dom  logligan  uera  med  fullum  laga  urskurde  og 
doms  atkvædi.  Og  til  sanninda  hier  um  setta  eg  officialatus 
jnzcigli  med  þessara  fyrrnefndra  presta  inncigli  firir  þetta 
domsbref  er  giort  uar  a  sama  degi  og  are  sem  fyrr  seigir. 


377.  31.  Jiílí  1464.    i  Arbæ  i  Mosfellssveit. 

Steinmóðb  ábóti  í  Viðey  og  Jön  Narfason  votta,  að  Ólöf 
Loptsdóttir  fékk  Gerrek  gullsmið  í  Hafnarfirði  þrjú  guU-nobil 
og  sjötíu  og  þrjú  nobil  (í  silfri)  og  tuttugu  nobil  í  grottasilfri 
og  þrettán  merkr  og  fimm  aurum  betur  í  smíðuðu  silfri,  er 
skyldi  koma  uppí  jarðir  Guðmundar  Arasonar,  er  Björn  í>or- 
leifsson  hafði  keypt,  og  lofaði  Gerrek  gullsmiðr  að  fá  konungi 
þessa  peninga  fyrir  hönd  Björns  og  Ólofar. 

AM.  Fasc.  XVI,  11,  transskript  á  skinni  gert  á  Skarði  13. 
Aug.  1465.  AM.  Fasc.  LXV,  12,  óvidimerað  transskript  á  skinni 
frá  c.  1485  og  er  hér  tekið  eptir  transskriptinu  frá  13.  Aug.  1465. 

Hier  greinir  hverier  peningar  at  golldner  vorv  j  anad 
sal  firir  sagdar  skulder^). 

J>at  gerum  vid  brodir  steinmodr.  med  gudz  nad  aboti  j 
videy  og  jon  narfuason  godum  monnum  viturligt  med  þessu 
ockrv  opnu  brefi.  ath  vit  vorum  j  hia  j  hafnarfirdi  j  islandi 
laugardagin  næsta  firir  olafsCDesso  fyrri^).  og  saum  og  vissum. 
at  gerek  gullsmidr  tok  med  suo  vordnum  peningum  af  olofu 
loptzdottur.  at  hon  lysti  þui  firir  ockur.  adur  greind  olof.  at 
þessa  sama  peninga  luctti  hun  vegna  biarfiar  þorleifssonar. 
hirdstiora  yfer  allt  jsland  bonda  sins.  j  þa  somu  skulld.  sem 
adrnefndr  biorn  var  skylldugur  minum  herra  konginum  firir,  þa 
somu  peninga  sem  hann  hafdi  keypt  adr  af  minum  herra  kong- 
inum.  er  gvdmundi  bonda  arasyni  hafdi  adr  til  heyrt.  var  þat 
fyrst  .iij  gullnobil    og   Ixx  og  iij  nobil  og  xx  j  grotta  silfri  og 


')  LXV,  12;  »)  þ.  G.  28.  Júlí. 


1464.  STAÐASKIPTABRÉF. 

viij  merkur  silfurs  j  sœidudu  silfri  og  v.  aurum  betur.  lofadi 
og  adrnefndur  gerek  at  færa  þessa  fyrskrifada  peninga  minum 
herra  konginum.  vegna  fyrsagdra  manna.  biarnar  bonda  og 
hvstrv  olofuar. 

Oc  ti]  saninnda  hier  vm  settum  vid  fyrrnefndir  menn 
ockar  jnscigli  firir  þetta  bref  j  aarbæ  j  gufuness  kirkiusoknn.  jn 
festo  germani  episcopi  et  confessoris.  anno  domini  CD°  cd^  Ix^  iiij<^. 


378.  18.  August  1464.  á  Holum. 

Olafr  biskup  á  Hólum  samþykkir  staðaskipti  þeirra  séra  Ölafs 
porgeirssonar  og  Magnúsar  Ásgeirssonar,  að  Ólafr  verði  prestr 
á  Bægisá,  en  Magnús  í  Húsavík. 

AM.  Fasc.  XVI,  15,  frumritið  á  skinni.    Innsigliö  er  dottið  frá. 

bref  vm  stada  skipti  millum  sira  olafs  þorgeirssonar  ok 
sira  magnusar  asgrimssonar^). 

Víj  olaf  med  guds  nad  biskup  a  holum  gerum  godum 
monnum  uiturligt  med  þesso  uoro  opno  brefi  at  víj  hofum  sam- 
þýkt  þau  skipti  er  sira  magnus  asgrimsson  hefer  unt  sira  olafi 
þorgrimssyne  stadin  bægisa  med  ollum  hans  gaugnum  ok  penn- 
ingum  til  æfinligrar  eignar.  hier  j  moti  handabandadi  sira 
olafur  þorgeirsson  adr  nefndum  sira  magnuse  asgrimssýne  stad^ 
inn  husauik  a  teýrnesi  til  æfinligrar  eignar  med  ollum  sinum 
gognum  ok  penningum  sem  stadnum  fýlger  ok  fýlgt  hefer. 
skylidi  huor  afenda  a  næstum  fardaugum.  Suo  ok  ei  sidr  medr 
kennumz  víj  biskup  olaf  ath  víj  hofum  unt  og  gefit  sira  magn- 
usi  asgrimsýne  stadin  husauik  a  teýrnesi  til  æfinnligrar  eignar 
med  oUum  sinum  gognum^)  ok  peningum  sem  fýr  greindum 
stad  husauik  fylger  ok  fýlgt  hefer  ath  fornu  ok  nýu  lofade  sira 
olafur  at  legia  aptur  sina  collacionem  er  hann  hafdi  firir  husa- 
uik.  suo  ok  eigi  sidr  lofade  sira  magnus  at  legia  aptur  sitt 
skial  er  hann  hafdi  firir  bægisa. 

Ok  til  sannenda  hier  um  setta  vi  vort  jnsiglle    firir  þetta 


')  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi;  ')  godnum,  frbr. 


432  TRANSSKRIPT.   —    GJAFABRÉF.  1464. 

bref  skrifat  a  holum  j  hialtadal   laugardagin    næsta   epter    as- 
sumpcionem  sancte  marie  anno  domini  CD*^  cd^  Ix^  quarto. 


379.  20.  Au^ust  1464.  á  Hólura. 

Transkriptabréf. 

AM.  Fasc.  XVI,  3,  frumtransskriptið  á  skinni. 

vm  valþiofstade^). 

í>ath  gíorum  vid  þorleifr  magnusson.  þorkel  þorgeirsson 
prestar.  godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockru  brefui  ath 
vid  saum  ok  ýferlasum  suo  uordit  bref  latanda  ord  epter  ord 
sem  hier  scrifuat  stendr  med  haa(n)gandum  ok  oskavddum  jn- 
ciglurn.  [Hér  kemr  dómr  Olafs  biskups  Rögnvaldssonar  á  Eyrarlands- 
prestastefnu  13.  Júlí  1464  um  Valþjófsstaði  í  Gnúpasveit,  Nr.  372.]. 

Ok  tii  sanninda  hier  vm  settum  vid  fyrnefnder  prestar 
ockur  jncigli  firer  þetta  transcriptarbref  scrifuat  aa  holum  j 
hialltadal  manudagin  næsta  epter  CDariumessu  enu  firri  anno 
domini  CD^  cd^  Ix*'  quarto. 


380.  29.  Angust  1464.  í  Launguhlið. 

Helgi  prestr  Magnússon  gefr  Stulla  Magnússyni  bröður  sínum 
til  fullrar  eignar  jörðina  Eyrarland  í  Eyjafirði. 

AM.  Fasc.  XVI,  9,  frumritið  á  skinni.  Fimm  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  eru  nú  öll  dottin  frá,  nema  eitt.    Apogr.  227. 

Eyrarlandz  Bref^). 

fath  gerum  vier  hallstcinn  þorsteinsson  ok  jon  þorsteins- 
son.  biorfi  jonsson.  jon  beinersson  ok  hallbiorn  jonsson  godvm 
monnum  vitrligt  med  þessu  voru  bvefi  at  þa  er  lidit  var  fra 
burd  kristz  þusund  fiogr  hundrut  sextiger  ok  fiogr  ár  j  longu- 
hlid  nedri  j  horgardal  a  hofuddagin  johannis  baptiste  vorum 
(vier)  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þeirra  sira 


')  Ulan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.     þar  stendr  og  með  gamaUi 
hendi  *Vm  valtiofstadec;  ')  ulan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1464  EYVINDARSTAÐAHEIÐAR.  433 

helga  magnussonar  af  einne  alfu  ok  stulla  magnussonar  brodr 
lians  af  annare  at  sua  firir  skildu  at  sira  helgi  gaf  stulla 
brodr  sinum  til  fullrar  eignar  jordina  eyrarland  j  eyiafirdi 
er  ligr  j  hrafnagilsþingum  med  aullum  þeim  gognum  ok 
gædum  sem  (henne)  hefir  fylgt  at  fornu  ok  nyiu  ok  hann 
vard  fremzt  eigandi  at  ok  honum  hefir  til  erfda  fallit  eptir 
fodr  sinn  ok  modr.  skal  þessi  jord  vera  akærulaus  eign  ok 
obrigdulig  adr  greindz  stuUa  magnussonar  firir  titt  nefndum 
sira  helga  magnussyni  ok  hans  erfingium.     * 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  fyrnefnder  menn 
vor  jnsigli  firir  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  degi  ok  ari 
sem  fyr  seger. 


381.  3.  Október  1464.  á  Svínavatni. 

DóMR  sex  manna  útnefndr  af  Brandi  Sigurðssyni,  kongs 
umboðsmanni  i  Húnavatnsþingi,  um  lambatoU  af  Eyvindar- 
staðaheiðum. 

AM.  Fasc.  XVI,  19,  íruiErit  á  skÍBni.  Scx  innsigli  hafa  veiið  fyrir 
btéfinu,  en  nú  er  að  eins  eptir  brot  af  þreinr.  Dómr  þessi  er  tii  víða  í 
pappirsafskriptum,  og  er  elzt  afskript  séra  Gottskálks  í  Glaumbæ  Add. 
Brit.  Mas.  11,  242.  4to  bl.  191). 

domvr  vm  lambarextvr  a  eyuindarstodum^). 
Þad  giorvm  VQr  brandr  arnnoztson.  einar  hallfridarson. 
olafur  biavrnson.  hrafn  jonsson.  are  bavdvarsson  ok  arnne 
geirson  godum  monnum  kvnnegt  med  þessv  vorv  opnv  brefe 
ad  suo  sem  var  anno  domini  CD^  cd^  Ix^  qvarto  a  þridiv- 
dagen  n^sta  epter  mikelsmessv  aa  svinavatne  sa  asvm  aa 
þingstad  rettvm  vorv  ver  j  dom  nefnder  af  §rlegvm  manne 
brande  sygrdzsyne  er  þa  hafde  kongsens  syslv  j  hvnavaz- 
þinge  ad  d^ma  millum  þeira  egels  grimssonar  ok  magnvs 
jonssonar.  ki^rde  egell  þat  til  magnvs  ad  hann  hefde  ecke 
reked  lambfe  sitt  aa  eyvindarstada  heidar  edr  toll  gollded 
epter  gavmlvm  vana.  nv  saker  þess  at  oss  leízt  adr  nefndr 
magnvs  þar  lavglega   firir   kalladur   hins    anna(r)s   ad  fyr- 


0  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 
Dipl.  iBl.  V.  B. 


434  EYVINDARSTAÐAHEIÐAR.  —  PRÓFENTUBRÉF.       1464. 

nefndr  cgell  let  lesa  þar  transkriptarbref  af  vrskvrde  ein- 
ars  gilssonar  lavgmanz  nordan  ok  vestan  aa  jslande  med 
heilvm  ok  oskoddvm  godra  manna  jnnsiglvm  suo  latanda  ad 
fyrr  nefndr  einar  hafde  vrskvrdat  alla  b^ndr  j  mille  gavngv- 
skarzar  j  skagaíirde  firir  vestan  votíí  ok  laxar  aa  skaga- 
strond  firir  nordan  blavndv  þa  sem  eige  tiu  lavmb  §dr  fleire 
frialslega  j  heimild  ad  reka  sinn  lambfenad  vm  svmar  j 
eyvindarstada  afrett  enn  Ivka  at  ha/^sti  eitt  lamb  af  rextre 
eyvindarstadamonnum  er  af  fialle  kemr  suo  framt  sem  þeir 
vilia  fordazt  þa  sektt  sem  vid  ligr  ad  rivfa  lavgmanz  ur- 
skurd  ok  þvi  d^mdvm  v§r  optnefndan  magnvs  skylldvgan 
at  Ivka  fyrnefndan  fialltoll  opt  nefndvm  egle  ok  alla  b^ndr 
adra  j  fyrr  savgdv  takmarke  at  frialsv  reka  ok  Ivka  optt 
nefndan  toU  til  eyvindarstada  epter  þvi  sem  fyrr  skrifad 
stendr  at  heyrdvm  þessvm  vorvm  dome. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settvm  v§r  fyrr  (nefnder) 
menn  vor  jnsigle  firir  þetta  domsbref  skrifad  j  sama  stad 
dege  ok  are  sem  fyrr  seiger. 


383  17.  Decemher  1464.  á  Hólum. 

Pbófentubeéf  Sveins  Guðmundssonar,  er  Ólafr  biskup   tekr 
í  prófentu  á  Hóla  stað. 

AM.  Frtsc.  XVI,  14,   fruœrit  á  Bkinni.     Brot  &f  innsigli  biskups  er 
fyrir  bréfinu. 

proventubrief  Sveins  gudmundzsonar^). 
Víj  olaf  med  guds  náád  biskup  áá  holum  giorum  godum 
monnum  viturligt  med  þessu  voru  brefue.  ath  ví  haufuum 
tekit  sueiii  gudmundzson  til  æuinligx  profuentumanz  heima 
áá  stadnum  áá  holum  j  hialltadáál.  hefuer  hann  lukt  ok 
gefuit  j  profueutu  med  sier  xx.  máálnýtu  kugildi  ok.  vij. 
betur.  xiij.  gel(d)fiar  kugilde  ok  jordina  halfua  nýabéé  er 
leigit  hefuer  j  áábæiar  kirkiusokn  j  skagafirde  med  aullum 
gðgnum  ok  gædum  sem  þeire   halfre  jordu  fýlger  ok  fýlgt 

1)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1465.  PRÓFBNTUBRÉF.  -  VALLHOLT.  435 

hefuer  ath  fornu  ok  nyio.  ok  hann  vard  fremst  eigande  ath 
ok  þar  til  gaf  hann  til  hola  kírkiu  .x.  aura  káálek  af  silfur. 
ok  skal  han(n)  lukt  hafua  hann  jnnann  þriggia  áára.  hier  j 
mote  skilde  áádr  greindr  sueinn  sier  af  stadnum  æuenligan 
kost.  epter  þui  sem  goder  gamler  prouentumenn  hafua  haft 
firir  honum.  suo  ok  skal  hann  hafua  huss  af  stadnum  þau 
sem  standa  sudur  j  tune  fra  báádstofune  ok  kauUud  eru 
sueinshuss  ath  fornu.  skal  hann  hallda  husum  vpp  enn  stad- 
urin  fáái  til  vid  ok  veltu  ok  eldiuid  sem  honum  þarfuazt  j 
husit.  suo  ok  skal  hann  hafua  áárliga  vod  af  stadnum  ok 
skæde  sem  honum  vel  henntar.  skal  hann  hafua  sess  ok  sæte 
epter  þui  sem  dandemanne  ber  ath  hafua.  skal  hann  hafua 
þionustumann  j  husi  sinu  vpp  a  sinn  eigin  kost.  suo  leinge 
sem  vor  náád  til  seiger.  kann  vor  vid  ath  missa  þáá  skal 
hann  hafua  mannen  obrigdeligha.  Skal  optnefndur  suein 
hafua  sæng  ok  kistu  til  stadarins.  ok  skal  stadurin  halda 
sængine  ok  eignazt  huortueggia  epter  hann  daudan. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  heingium  ví  vort  jncigli  firir 
þetta  profuentubref  er  scrifuat  var  áá  holum  j  hialltadáál 
þridiudagin  næsta  firir  festum  thome  apostoli  anno  domini 
CD®  cd®  Ix"  quarto. 


888  4.  Janúar  1465.  á  Hólum. 

YiTNisBUBÐR  að  séra  Loðvík  Hallsson  sór  fyrir  Ólafi  biskupi 
á  Hólum,  að  Skúli  Loptssou  hélt  og  reiknaði  sína  eign  jörð- 
ina  Syðra-Vallholt  1  Skagafirði. 

AM.  Fasc.  XVI,  20,  frumrit  á  Bkinui.    Bæði  innsiglin  eru  dottin  M. 

vm  valdholt^). 

Þath  giorum  vid  þorleifur  prestr  magnusson  Ráádzman 

áá  holum  ok  jon  þordarson  leikman.  godum  monnum   vitur- 

likt  med  þessu  ðckru  brefui  ath  þar  voru  vid  j  hia  sáágum 

ok  heýrdum  áá.  ath  sira  loduik  hallzsson  soor  fullan  bokar- 


^)  Utan  á  bréfínu  með  fornri  hendi.    Þar   stendnr   og  með  17.  ald- 
ar  hendi:    „Bref  Vm  Valihollt". 

28* 


436  VALLHOLT.  1465. 

eid  fyrer  biskup  olafai  áá  holum.  ath  hanu  vissi  ath  skule 
loptsson  hielt  ok  Reiknade  íirir  sina  eign  jordina  sýdra  vall- 
hollt  j  skagafirde  ok  hvfi  var  býgd  ok  landskýlld  af  tekin 
hans  vegna. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vid  fyrnefnder  menn 
ðckur  jncigli  fyrer  þetta  bref  er  scrifu(a)t  var  aa  holum  j 
hialtadáál  faustudagin  næsta  fyrer  þrettanda  (i)  jolum. 
anno  domini  CD^  cd^  Ix^  quinto. 


384.  14.  Janúar  1465.  í  Yíðvík. 

DóMR  Ólafs  biskups  á  Hólum  og  tólf  presta  um  hald  Skúla 
Loptssonar  á  jörðunni  Syðra-Vallholti  í  Skagafirði,  er  biskup 
taldi  eign  Hólakirkju  í  Hjaltadal. 

AM.  Fasc.  XVI,  21,  frumiit  á  Bkinni;  nio  af  innsigiunum  eru  enn 
fjiir,  auk  íunRÍglis  Óiafs  biflkups,  sem  læsir  úrskurðarbréf  hans  við  döm- 
iuD.  —  AM.  Fasc.  XVI,  23,  aDaað  frumrit  á  skinni,  og  eru  einnig  niu 
af  inusiglunum  fyiir  þvi  bréfi,  auk  innsiglia  biskups,  er  læsir  úrskurð 
lians  við  dóminn. 

bref  vm  sydra  valholt^). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
sueinbiorn  þordarson  officialis  heilagrar  holakirkiu.  þorleifur 
magnusson  ráádzman  áá  holum.  þorsteinjonsson.  sigmundr^) 
steindorsson.  sigurdr  þorlaksson.  þorkell  þorgeirsson.  þorarin 
þordarsson.  andres  jonsson.  Raugualldur  asgrimsson.  jon  þor- 
steinsson.  geir  vigfusson  ok  þoruardur  bioriisson^)  prestar 
holabiskupsdæmis  quedii^  gudz  ok  sina.  kunnikt  gerande. 
ath  sub  anno  domini  CD^  cd'*  Ix^  quinto.  áá  manudaginn 
næsta  epter  octauam  epýphanie  domini  j  viduik  j  viduikar*) 
sveit  vorum  vær  j  dom  nefnder  af  vorum  nadugvm  herra 
ok  andaligum  fðdur  herra  olafue  med  gudz  náád  biskup  áá 
holum  ath  dæma  vm  þáá  akæru    er  hann  kærde   til   skula 


»)  Dom  vm  valholt  XVI,  23.  «)  Sigmund  XVI,  21.  »)  oddabiarna- 
son  XVI,  23.  Þdð  hefir  því  verið  viðrnefni  eða  uppnefni  að  kalla  hann 
Odda-Björn.     *)  viduika  XVI,  21. 


1465.  VALLHOLT.  437 

Iðpzsonar.  ath  hann  hafde  ath  halda  jordina  sydra  vallhollt 
j  vallholme  er  liggur  j  skagaíirde.  en  biskupin  Eeiknade 
fyrrsagda  jord  holastadar  eign  epter  þeim  brefuum  ok  skil- 
rikium')  sem  hann  þar  til  sýnde.  beidde  biskupin  þar  ok 
krafde  eptir  kirkiunar  laugum  fyrrnefntz^)  skula  edr  hans 
vmbodzmanzs  ath  suara  honum  þar  laugum  ok  Rette  fyrer 
þessa  hans  akæru.  en  skule  kom  ecke  ok  eingin  af  haíis 
halfuo  til  nockurs  forsuars.  leit^)  biskupin  þáá  sueria  tuo^) 
presta  ath  adrnefndr  skule  var  þangat  stefndr  med  sinum 
profuum  ok  skilrikium  vm  fyrrgreinda  jord.  Suo  ei  sidur 
soor  þar  jon  magnusson  med  fullum  bokareidi  ath  skule 
hafde  býkt  honum  fyrrgreinda  jord  vallholt  ok  reiknat  sina 
eign  ok  landskýlld  vppborit.  var  þar  ok  sýnt  bref  vnder 
tueggia  manna  jnciglum  at  sira  loduik  hafde  suarit  fuUan 
bokar  eid  fyrer  biskup  olaf  ath  hann  vissi  ath  skule  lopzs- 
son  hiellt  ok  reiknade  fyrrsagda  jord  vallholt  sina  eign  ok 
hun  var  bygd  hans  vegna  ok  landskýlld  vpp  borin.  hier 
epter  sýnde  biskup  olaf  þar  opit  bref  biskups  arna  med 
hanganda  jnncigli  ath  hann  hafde  tekit  astride  jorundar- 
dottur  til  ævenligrar  proueiitukonu  áá  holastad  med  þeim 
skildagha  ath  hun  gaaf  kirkiuné  þar  áá  holum  fyrrgreinda 
jord  sýdra  vallhollt  med  sier  j  prouentu  ok  þar  til  sextan 
kugilde^).  var  ok  fyrer  þessu  sama  brefui  jncigli  sueins 
halluardzssonar  bonda  hennar  ath  hann  hafde  samþýkt  þessa 
hennar  giof  ok  prouentu.  stod  ok  suodan  ordtak  j  fyrrnefns 
biskups  arna  brefue  ath  hann  skýlde  mega  gefua  edr  selia^) 
fyrrgreinda  jord  vallhollt  huerium  hann  vilde  en  luka  stadn- 
um  sextigi  hundrada  j  stadinn.  ^ier  j  mote  sýnde  biskup 
olaf  opit  bref  vnder  þriggia  dande  manna  jncigli  ath  fyrr- 
nefnd  astridur  jorundardotter  hafdé  suarit  fullau  bokar  eid 
fyrer  biskupe  jone  vilialmssyni  ath  hun  hafde  gefuit  jordina 
sydra  vallhollt  j  vallholme  stadnum  áá  holum  j  siua  pro- 
uentu  ok  hun  soor  þat  med  ath  hun  hafde  aldrige  samþýkt 
til  gefuit  ath    greind  jord   vallhollt    gæfuizst    edr   gyldizst 


0  Bkilrikúm  XVI,  21.  «)  fyrrnefns  XVI,  23.  »)  þaunig-  b*ði  = 
liet.  *)  tauo  XVI,  21.  ^)  Próventubréfið  er  frá  bL  Mú  1417.  Dipl. 
Isl.  IV,  816.    «)  sielia  XVI,  21. 


438  VALLHOLT.  1465. 

vndan  stadnum  áá  holum.  ok  en  hier  epter  sooru  tueir  skil- 

rikir  vottar  ath  optnefnd  astridur   var  áá  holum  áá  þessu^) 

somu  prouentu  ok  deýde  þar.  þui  epter  þessum  ollum  gogn- 

um  ok  vitnum.  brefuum  ok  skilrikium  sem  þar  komu  fram 

fyrer  oss.  dæmdum  vær   fýr  nefnder   tolf  prestar  j  fýrstu. 

stefnuna  laugliga  ok  skula  lopzsson  laugliga  fyrer  kalladan 

ok  skýldugan   ath   luka   biskupinum   mork  j  stefnufall  ath 

næstum  fardaugum.    gn  vm  þath   ordtak   sem   biskup  arne 

hafde  j  sinu  brefui  ok  fyrrscrifuat  stendr  ath   hann  skýlde 

mega  burt  fáá  jordina  vallhoUt  dæmdum   vær   under  bisk- 

upsins   urskurd.    en   hann   vrskurdade  þaa  strax   þat   hans 

ordtak  aungua  makt'hafua  ath  hann  mætte  selia  edr  gefua 

jordina.  nu  saker  þess  ath  oss  var  sakt  ath  skule  hafdi  sakt 

nei  til  ath  hann  ætti  jordina   vallholt   þo   þat   væri   suarit 

vpp  áá  hann  ath  hann  hefde  þui  Ijst  ath  hann   ætte   hana 

sem  fyrr  scrifuad  stendur.    þui    dæmdum   vær  fyrrnefndan 

skula  lopzason  skýlldugan  ath  sueria  lýrettareid  hin  minna 

jnnan  maanadar  ath  heýrdum  dominum  heima  áá  holum  fyr- 

er  biskup  olafue  edr  hans  vmbodsmanni  ath  hann  hafi  alldri 

keýpt  jordina  j  sýdra  vallhoUte  ok  hann  eige  ecke  lagasuar 

fyrér  henne  ath  hafua.  felltz  honum  sia  eidr   þáá  dæmdum 

vær  hann  skýlldugan  ath  sýna  med  fullum  skilrikium  jnnan 

máánadar    ath    heýrdum    dominum   fyrer    biskupinum.    ath 

jordin  j  vallhollte    hafue   verit   selld   vndan   holakirkiu   af 

eignar  biskupi  kirkiunar  med  prestana  samþýkke  ok  penn- 

ingar  hafua  suo  fyrer  komit  ath  kirkian   sée   skadalaus  af. 

getur  hann  þath  ecki  wSýnt  þaa  dæmum  vær  jordina  j  sýdra 

vallhoUte   kirkiune    áá   holum   til   fullrar   eignar  ok  skula 

skýlldugan    ath    afhenda  jordiua  ath   næstum   fardaughum. 

verdur  ei  dominum  yfuer   hann    komit   saker    forþrotz   edr 

einshuers  ofrikis  þa  dæraum   vær    biskupiu    skýlldugan  ath 

taka  ath    sier   þrattnefnda  jord    áá  kirkiunar  vegna   epter 

siuo*)  vikna  fardaga.  enn  ef  fyrgreindr  skule  loptzsson  suer 

bokareid  fyrer  biskupinum  sem  fyr  skrifuat  stendr  ath  haun 

hafue  jordina  j  sýdra  vallhollte  alldri  keýpt   ok   hann   eige 


*)  þessa  XVI;  23.    *;  Þannig  bæði  =  siou  =  siau  =  ejö. 


1465.  VALLHOLT.  439 

ecke  lagasuar  fyrer  henne  ath  hafua.  en  þat  var  suarit  vpp 
a  hann  af  tueimur  skilrikum  vottum  ath  hann  hafdehalldit 
jordina  j  vallhollti  sina  eign.  þáá  vitum  vær  aunguan  laga- 
halld  hafua  áá  títnefndri  jordu.  ok  þui  dæmum  vær  fyr- 
sagda  jord  vallhollt  biskupinum  ok  holakirkiu  til  halldz  þar 
til  sáá  kemr  fram  til  Retz  ransaks  sem  sigh  eignar  fyr 
greinda  jord.  ok  dæmum  þáá  þann  sama  skýlldugan  ath 
sýna  med  fullum  skilrikium  ath  jordin  j  vallhoUte  hafue 
verit  seld  vndan  holakirkiu  af  eignar  biskupe  kirkiunar  med 
prestana  samþýcke  ok  penningar  hafua  fyrer  komit  suo  at 
kirkian  see  skadlaus  af.  getur  hann  þat  ei  sýnt  jnnan  máán- 
adar  fra  þui  hanu  talar  vpp  a  jordina  fyrer  biskupinum 
heima  áá  holum  edr  hans  vmbodzmanne.  þaa  dæmum  vær 
optnefnda  jord  vallhollt  obrigdeliga  eign  heilagrar  holakirkiu 
þadan  af. 

var  þesse  vor  domur  vppsagdur  ok  jn  scriptis  fram  borin 
j  sama  stad  áár  ok  dagh  sem  fyr  seiger  vorum  naduga 
herra  biskup  olafue  næruerande  ok  þenna  vorn  dom  sam- 
þýckiande  med  morgum  audrum  godum  monnum  hiaver- 
andi. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vær  fyrrnefnder  prest- 
ar  vor  jncigli  fyrer  þetta  doomsbref  er  scrifuat  var  áá  hol- 
um  j  hialltadaal  deigi  sidar  enn  fýr  seiger^). 


385.  17.  Jaiiúar  1465.  á  Hólum. 

Ólafe  biskup  á  Hólum  samþykkir  Vallholtsdóm  frá  14.  Jan. 
1465  (Nr.  384). 

AM.  Fasc.  XVI,  22,  frnairit  á  skiani  læst  saman  með  innBÍgli  bisb- 
up8  við  Vallholtsdóm  frá  14.  Jan.  1465.  —  AM.  Fasc.  XVI,  ad  23,  ann- 
að  frumrit,  cinnig  læat  við  Vallholtadóm  frá  14.  Jan.  1465  með  innsií^li 
Ólafö  biskups. 

Víj  Olaf  med  gudz  náád  biskup  áá  holum  giorum  god- 
um  monnum  viturligt  med  þessu  voru  brefue.  .ath  þeir  tolf 
prestar  sem  vi  nefndum  j  doom  vm  jordina  sydra  vallhollt  j 

1)  D.  e.  16.  Jan. 


440  VALLHOLT.  1465. 

skagafirde  dæmdu  til  vor  vnder  vorn  vrskurd  huert  afl  edr 
makt  þat  ordtak  skýlde  hafua  sem  stod  j  brefue  biskups 
arna  ath  hann  skule  mega  selia  edr  gefua  jordina  j  vall- 
hollte  huerium  er  hann  vildc.  Nu  saker  þess  ath  astridur 
jorundardotter  hafde  gefuit  holakirkiu  j  prouentu  med  sier 
fyrnefnt  vallhollt  ok  sialf  sannat  hafde  med  sinum  bokar- 
eidi  at  þath  uar  alldre  hennar  samþýcke  ath  hun  veri  gefuin 
edr  goldin  vndan  holakirkiu.  Jtem  var  biskup  arne  vmbodz- 
man  holakirkiu  en  ecki  eignarmadr  ath  fáá  j  burt  hennar 
jarda  gooz.  Jtem  j  þridiu  grein  ath  þar  finzst  ecke  ath  hola- 
kirkia  hafue  nockra  peuninga  feingit  fyrer  greinda  jord  ok 
eige  finzst  þar  prestana  samþýcke  til  ath  biskup  arne  skýllde 
fáá  j  burtu.  Suo  ok  j  fiordu  grein  llzst  oss  ecki  ok  fleirum 
dandemonnum  ath  biskup  arne  mege  bera  sier  sialfur  vitne 
j  þessu  máále.  þui  jn  nomine  domini  amen  fýrer  þessar  fyr- 
nefndar  greiner.  seigium  vj  biskup  olaf  med  fuUum  laga 
vrskurde  oss  j  doomsæti  sitiande  þetta  fyrgreint  ordtak  edr 
vitne  biskups  arna  ecke  afl  edr  makt  hafua  eige.  Jtem 
saumuleidis  vrskurdum  vj  þenna  sama  dom  sem  þetta  vort 
bref  er  med  fest  laugligan  med  oUum  sinum  greinum  ok 
articulis  epter  þui  sem  vorer  tolf  prestar  hafua  hann  dæmt. 

var  þessi  vor  vrskurdur  vppsagdur  j  sama  stad  dagh 
ok  áár  sem  domurinn  giordizst^). 

Ok  til  sannenda  hier  vm  heingium  víj  vort  jncigli  fyrer 
þetta  vrskurdarbref  er  scrifuat  var  áá  holum  j  hialltadáál 
fimtudaginn  næsta  epter  octauam  egjphanie  domini.  anno 
domini  QD^  cd^  Ix^  quinto. 


386.  11.  Febrúar  1465.        á  Munkaþverá. 

ViTNisBUKÐB  Kolbcins  Thomassonar,  að  Helgi  prestr  Bjarnar- 
son  og  nokkrir  nafngreindir  menn  með  honum  hafi  tekið 
hval  þann  og  látið  flytja  burt,  „sem  rak  í  Náttfaravíkum 
út  frá  Svíná,  á  milli  og  Ófeigshellis",  en  Einar  ábóti  á 
Munkaþverá' tekr  vitnisburðinn. 


»)  Þ.  e.  í  Víðvik  14.  Janúar. 


1465.  HVALMÁL.  —  SKJALLANDAFOSS.  441 

AM.  Fasc.  XVI,  28,  fmmritið  á  skinni.     Þrjú   innsigli    hafa    verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  oii  dottin  frá,  uema  eitt. 

vitnisburdur  um  attekter  Biarna  aa  hval  j  nattfaravijkum^). 

Þat  giorum  vær  andres  prestr  ionsson.  olafur  magnuss 
son  ok  stephan  einarsson  leikmenn  godum  monnum  uitur- 
ligt  med  þesso  uoru  brefi  ath  þa  er  lidit  var  fra  hingat 
burd  uors  herra  ihesu  kristi  þushundrut  fiogr  hundruth  sex- 
ti^er  ok  fim  oar  aa  munkaþueraa  i  eyiafirde  manadaginn 
næsta  firir  festum  sancti  valentini  martiris  vorum  vær  i  hia 
saaum  ok  heýrdum  aa  ath  kolbeinn  thomássfon  handfesti 
herra  einare  abota  aa  munkaþueraa  suo  felldann  vitnisburd 
ath  hann  var  þar  i  hia  ok  saa  vpp  aa  ath  helgi  prestr 
biarnarson  tok  ath  sier  þann  hual  sem  rak  i  naattfaravik- 
um  uth  fra  suínaa.  aa  milli  ok  ofeigshellis  ok  let  hann  i  burt 
flýtia.  en  feck  svmann  i  burto  suo  ath  greindr  kolbeinn 
uissi.  sagdi  hann  þesser  menn  hefdi  farit  med  sira  helga 
þa  hann  let  flýtia  i  burto  sagdann  hual  biorn  sæmundzson. 
snorri  biarnason.  magne  ionsson.  kolbeinn  magnussfon.  biarni 
þorsteinsson.  eigill  magnason.  jon  lagur.  pall  ionsson  ok 
adrer  fleiri  menn.  ok  hier  villdi  kolbeinn  sueria  epter  nærr 
sem  þurfa  þætte. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fýrr  nefnder  menn 
uor  innsigle  fýrer  þetta  bref  skrifat  i  sama  stad  deige  ok 
aari  sem  fýr  seigir. 


387.  [18.  Marts  1465]. 

ViTNisBURÐR  Ólafs  Þorvaldssouar,  að  hann  var  langt  fyrir 
mannplágu  og  fjörutíu  ár  eptir  á  Barðaströnd  og  heyrði 
menn  sér  eldri  segja,  að  Skjanandafoss  ætti  naust  og  vör 
þar  inn  frá  túngarði,  og  ekki  hafi  hann  heyrt  þar  tvímæli 
á  fyrr  en  hvalinn  rak  á  Skjallandafossi. 

AM.  Fasc.  XVI,  29,  frumritið  á  ekinni;    læst  saman    við  vitnisbiirð 
frá  18.  Marts  Udö.    Apogr.  1150. 

1)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  16.  öld. 


442  SKJALLANDAFOSS.  1465. 

Skarnbref  vm  skialldandafoss^). 
Þath  giore  ek  olafur  þoruallzson  godum  monnum  vitur- 
ligt  at  ek  hefe  handfest  sigfuse  petursene  þann  uitnisburd 
at  ek  ogx  upp  aa  bardastraund  ok  uar  þar  langt  firir  man- 
plagu  ok  epter  meir  enn  fioretige  uetra  j  einu  ok  heyrda 
ek  suo  segia  mer  elldre  menn  þormod  aunundarson  ok  marg- 
an  annan  at  skiallandafoss  ætte  bæde  naust  ok  vaur  þav 
sem  eru  inn  fra  tungarde  aa  skiallandafosse.  suo  ok  ei  sidr 
uissa  ek  bæde  firir  manplagu  ok  epter  at  þeir  sem  aa  skiall- 
anda  fosse  biaugu  helldu  ok  haufdu  þesse  saumu  navst  ok 
vaur  ok  haufdu  þar  ataululaust  langa  tima  ok  alldre  heyrda 
ek  þess  getet  at  þat  uære  lan  helldr  æfenleg  eign  fyrnefndr- 
ar  jardar  skiallandafoss  ok  alldre  heyrda  ek  þar  tuimæle 
aa  fyr  enn  hualen  rak  at  skiallandafosse  ok  þo  af  aungum 
nema  mer  var  sagt  at  sigurdr  j  haga  ok  sener  hans  hefe^) 
talad  upp  aa  vorena.  ok  hier  epter  uil  ek  sueria  nær  þurfa 
þicker. 


888.  18.  Marts  1465.  á  Hvallátrum. 

YiTNisBUKÐR  um  fyrirfarauda  vitnisburð  ólafs  Porvaldssonar. 

AM.  Fasc.  XVI,  ad  29,   frumrit  á  skinni  læst  saman  við   XVI,  29, 
og  eru  bæði  með  sömu  hendi.    Apogr.  1149. 

Þat  giorum  nær  olafur  olafsson  ok  jon  einarson.  ey- 
steinn  peturson.  jon  palsson  godum  monnum  kunnigt  med 
þessu  uoru  brefe  at  vær  vorura  j  hia  sam  ok  heyrdum  aa  j 
tungu  j  haufn  at  olafur  þorualldzson  handfeste  sigfeste^) 
sigfuse  petursene  suo  felldan  uitnisburd  um  vaur  ok  naust 
þau  sem  eru  jn  fra  tungarde  a  skiallandafosse  suo  latanda 
sem  þesse  skra  hier  med  bunden  ut  uisar.  ok  til  meire  stad- 
festu  her  um  lofade  olafur  þorualldzson  at  sueria  fullan 
bokareid  epter  þessum  sinum  uitnesburd  þegar  hann  uære 
med  laugum  til  beiddr. 


^)  Utan  á  bréfínu  með  hendi  Eggerts  lögmanus  HanueBsonar. 
*)  Þannig.    *)   Svo. 


1465.  GJÖF  SOLVEIGAR  TIL  LOPTS.  443 

Ok  til  saiiinda  her  um  settu  uær  fyr  nefnder  menn  vor 
insigle  íirir  þetta  bref  sitrifat  a  hualatrum  j  bæar  kirkiu- 
sokn  manudag  næsta  firir  benedictusmessv  anno  domino^) 
m^  cccc  sexagessimo  quinto. 


889,  15.  Apríl  1465.  á  Staðarlióli. 

SoLVEiG  Guðmundardóttir  gefr  Lopti  Ormssyni  með  sér  til 
fóstrs  og  æfinlegs  framfæris  alla  þá  peninga  hálfa,  sem 
henni  höfðu  til  erfða  fallið  eptir  foreldra  síua,  Guðmund 
Arason  og  Helgu  Þorleifsdóttur,  og  kjöri  hann  Reykhóla  og 
allar  þær  eignir,  sem  þar  til  liggja  millum  Skálmarness  og 
Gilsfjarðar. 

AM.  Apogr.  5769,  eptir  traasscripto  fíerðu  á  Rpykh61um  24.  Júní 
148:í.  Stafrétt  afskrípt  gerð  1733.  —  Kviöger  2.  4to,  bls.  256—59,  skr.  c. 
1700. 

Bref  er  Solveig  gaf  Lopte  Ormssyni  Reikhola^). 
Þat  giorvm  vær  þorleifur  arnason.  gunnar  jonsson.  jon 
þorleifsson.  magnus  oddzson  godum  monnum  viturligt  med 
þessu  voru  opnu  brefi.  at  þar  vorum  vær  j  hia  saum  ok 
heyrdum  a  ord  ok  handaband  þessara  manna  loptz  ormsson- 
ar  ok  solueigar  gudmundardottur  at  sva  firir  skildu  at  sol- 
ueig  gudmundardotter  gaf  lopte  ormssyne  med  sier  til  fost- 
urs  og  æuinlegs  framfæris  alla  halfa  peninga  þa  sem  henne 
hefer  fallit  til  arfs  ok  eignar  epter  faudr  sinn  ok  modvr 
gudmund  arason  ok  helgu  þorleifsdottur  ok  sinn  brodr  ara 
gudmundzson  jardir  ok  kugillde  frida  peninga  ok  ofrida  at 
aullum  til  teknum  enn  aungum  frateknvm.  Skyllde  optnefndr 
loptur  sier  kiosa  mega  til  eignar  hueria  peninga  sem  hann 
viilde  af  þessvm  peningum  j  sinn  hlut.  Enn  hann  keyre^) 
reykhola  ok  allar  þær  eigner  sem  þar  til  liggia  millum 
skalmarncss*)  ok  gilsfiardar.  Skyllde  loptur  mega  taka  at 
sier  [ad  frialsu^  þessa  peninga  alla  ok  vera  laugligr  soknare 

1)  Svo.  2)  Krieger  2.  »)  kiðri  Kr.  2.  *)  SkalmaneES  Kr.  2.  »)  [b.  v. 
Krieger  2. 


444  SKIPTABRÉF  1465. 

til  at  sekta  ok  sækia  ok  saker  a  gefa  a  [aullum  þessvm^) 
peningum  sem  [fuUur  og^)  laugligr  eignarmadr  huar  sem 
þeir  væri^)  nidr  komner.  skylide  þeir  [allir  kuitter*)  sem  hann 
kuitta  giorde  aa  hennar  vegna.  feck  þrattnefnd  solueig  titt 
nefndum  lopte  sitt  fullt  ok  laugligt  vmbod  vm  næstu*)  þrenna 
tolf  manade  ok  þat  leingur  sem  hon  eige®)  adra  skipan  aa 
giorer. 

for  sa  giorningur  fram  a  stadarhole  j  saurbæ  aunan 
dag  paska. 

Ok  til  sanninda  hier  um  setium')  vær  fyrnefnder  menn 
vor  jnsigle  firir  þetta  bref  skrifat  a  stadarhole  j  saurbæ.  þa 
er  lidet  var  fra  hingatburd  vors  herra  jesu  christi  þushund. 
cccc.  sextiger  ok  .v.  ar.^). 


390.  ^M  Apríl  1465.  á  eufuskálum. 

Skiptagjöbninge  á  Gufuskálum  á  Snæfellsnesi. 

AMagn.    252.  4to,   bls.  3—4  ;papp.  skr.  c.  1660  (Jón  Steiudórgson); 
AM.  Apogr.  Nr.  1579. 

Skiptabrief  a  Gufuskalum. 
Þad  giðrum  wær  Helgi  Snorrason.  Eýnar  Þordarson. 
Gudmundur  Eynarsson.  Asbiðrn  Þorbiarnarson.  Eýnar  Bard- 
arson  og  Hallur  Bardarson.  godum  monnum  kunnigtt  med 
þessu  opnu  briefi  ad  þa  er  lided  var  fra  hijngad  burd  vors 
herra  Jcsu  Christi  1465  ar  a  sunnudægenn  næstan  firer 
philippus  messu  og  jacobi  vm  vored  a  Gufuskalum  a  Snæ- 
fellznese  vorum  vær  tilneffnder  aff  tueimur  ærlegum  monn- 
um  sira  Pietre  Þordarsine.  er  þa  hielltt  Stadarstad  a  Olldu- 
hrigg.  og  Jone  Jonssine  er  þa  haffde  Iðglegtt  vmbod   herra 


»)  [þeBsum  ðllutn  Kr.  2.  «)  [b.  v.  Kr.  2.  «)  ero  Kr.  2.  *)  [kvittir 
vera  Kr.  2.  ^)  næsta  Kr.  2.  «)  aungva  Kr.  2.  "^)  settunn  Kr.  2.  »)  Af 
bréfi  þe83U  er  lök  afskript  og  með  raungu  ártali  i  bréfasafai  séra  Jóns 
Haldórdsoaar,  Land8b.  115.  4to  bls.  137—38  og  i  ÍBfél.  126.  4to  blg.  164 
—65;  er  ártal  þar  1460. 


1465.  GRENJAÐARSTADIR.  445 

Jons  Palzssonar  med  gudz  naad  abota  a  Helgafelle.  ad 
skipta  eignarskiptum  a  íirgreindre  jordu.  Skiptum  vier  adur 
greinder  menn.  med  RÍettu  hlutfalle.  husunum.  tðdum  og 
ollum  budum.  og  budarstodum.  og  vergðgnum.  þar  medur 
skillde  huðr  firer  vsig  graffa  eda  lata  graffa  torff  til  husa  og 
allra  buda.  þar  sem  huorcke  skierdo  tun  nie  eýngiar.  epter 
þvij  sem  huorium  þarffnast.  komu  sið  buder  a  huors  hluta. 
skillde  eýn  skipshðffnuerajhuðrre  bud.  eýge  meýr  i  haffe(!) 
i  budum  huðrtt  þeir  vilia  stor  skip  edur  smaa  huðr  firer  sig. 
enn  giðre  eý  fleire  buder.  en  nu  er  greint.  a  huðrs  hluta. 
Og  til  sanninda  hier  vm  setium  vier  firneffnder  menn 
vor  jncigle  firer  þetta  srieff  skriffad  j  sama  stad  og  are 
deigi  sijdar  enn  fir  seiger. 


391.  1.  Maí  1465.      á  Grreiijaðarstöðum. 

FiNNBOGi  Jónsson  og  fjórir  menn  aðrir  votta,  að  þeir  hafi 
séð  dóm  visitatorum  frá  7ii  1357  og  úrskurðarbréf  Jóns 
biskups  skalla  frá  ^/g  1359  um  eignarrétt  Grenjaðarstaða 
að  laxveiði  í  Laxárósi  (Dipl.  Isl.  III.  Nr.  85  og  99). 

AM.  Fasc.  XXIV,  1,  afskript  frá  1479  á  Bkinni,  aptan   á   dómsbréfi 
frá  1479  um  séra  Binar  Benediktsson  (=  FaBc.  XVII,  1). 

Þad  giorum  vior  finnboge  jonsson.  þorkell  þorallzson. 
magnus  geirson.  markus  vigfwsson  og  þordur  ingemundar- 
son  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnu  brefe. 
ad  vier  hofum  sied  og  yferlesit  bref  herra  biskups  jons  aa 
holum  j  hialltadal  vnder  hans  oskðddu  hanganda  inncigle. 
suo  latanda  ad  hann  wrskurdade  med  fullum  laga  wrskurde 
kirkiunne  aa  greniadarstodum  til  ævenligrar  eignar  alla 
netiaveide  og  netiadrdtt.  og  lagxa  stðngun  j  lagxarose.  og 
huer  fyr  sagda  kirkiu  omakade  um  þessa  sina  veidestaud 
eda  sier  eignade.  skyllde  suo  j  banne  sem  hann  geinge  inn 
j  fasta  eign  heilagrar  kirkiu.  suo  og  haufum  uier  sied  og 
yferlesid  opid  bref  sira  eyiolfs  og  sira  eysteins  visitatores 
yfer  allt  jsland  vnder  þeirra  oskauddum  inncigUum.  suo 
latanda.  ad  þeir  hafa  dæmt  netiaveide.  netiadratt  og  lagxa- 


446  AFHENDINGARBKÉP.  1465. 

stÖDgun  j  lagxarose  kirkiunne  aa  greniadarstodum.  j  Eeykia- 
dal.  til  æuenligrar  eignar.  kuitta  og  frialsa.  liduga.  akæru- 
lausa.  obrigdiliga  forna  eign  greniadarstadar  kirkiu.  Ogtil 
sannennda  hier  um  settu  vier  fyrnefnder  menn  vor  inncigUe 
fyrer  þetta  bref  er  giortt  (var)  aa  greniadarstodum  j  Eeykia- 
dal  in  festo  filipi  ok  iacobi  anno  domini  CD*  cd®  Ix^  quinto. 


393.  31.  Júní  1465.       á  Ketilsstöðum. 

ViTNisBUEBAEBRÉF  um  fé  það,  er  Jón  Narfason  lýsti,  að  hann 
hefði  í  umboði  hústrú  Margrétar  Vigfúsdóttur  afhent  Bjarna 
Marteinssyni  vegna  Kagnhildar  konu  hans  Þorvarðsdóttur 
og  dóttur  Margrétar. 

AM.  Fasc.  XVI,  24,  frumritið  &  skinni.    Af  fjórum  innsiglum  er  nú 
eitt  fyrir  bréfinu. 

Þat  giorum  vær  kodrann  jonson  ok  þosteinn  palson. 
olafur  hallzson.  liotur  þorarenson  godum  monnum  viturlekt 
med  þessu  uorð  opnð  brefe.  þa  er  lidit  var  fra  hingadburd 
vors  herra  jehsu  christi.  þusund  fiogur  hundrot  sextiger  ok 
.V.  aar  vorum  uær  j  hia  saaum  ok  heyrdum  aa.  a  eidum  j 
fliozdalshierade  þridiadagen  epter  fardagavikð^)  at  jon  narfa- 
son  lyste  þui  at  hann  hefdi  lukt  ok  afhent  j  umbode  hus- 
tru  margretar  biarna  marteinsyne  suo  myckJa  pennjnga 
ragnilldar  þoruarzdottur  kuinnu  hans  hsem^)  her  seger. 

þriuhundrðd  hundrada  j  iaurdum  ok  haalft  annat  hund- 
rat  betur. 

sextige  kugillda  bulæg  ok  tolf  kugillde  bulæg  kirk- 
iunne  a  eidum. 

hest  ok  hross. 

tiu  hundrðd  j  gelldfe. 

X.  hundrod  j  sængum.  ok  x  hundrod  j  smiorum  ok  x. 
vætter  at  auk. 

sex  hundrðd  kugillda  uirt  jnnann  stoks  j  busgagne  ok 
bordbunade. 


^)  Þ.  e.  28.  Mai.    ^)  Svo  =  Bem. 


1465.  TRANSSKRtPT.  —  JARÐARSÖLUBRÉF.  447 

medkendizt  fyr  nefndur  biarné  med  handabande  at  hann 
hefde  med  tekid  vit  aadur  greindum  peningum. 

bygdi  jon  narfason  biarna  marteinsyne  j  umbode  hustru 
margretar  aatta  kugillde  ok  íioretige  til  fullrar  leigu. 

Ok  til  sannennda  her  vm  settum  vær  fyr  nefnder  menn 
vor  jnzsigle  firir  þetta  bref  skrifat  a  ketilstðdum  aa  uoUum 
j  fliozdals  hierade  faustodagin  næsta  firir  jonsmessu  baptiste 
aa  sama  aare  sem  fyr  segir. 


398.  13.  ÁBgust  1465.  á  Skarði. 

Teansskeiptaebeéf. 

AM.  Fasc.  XVI,  11,  frumritið  á  skinni.  Pjögur  innBÍgU  hafa  verið 
fyrir  bréfinu.  Tvö  af  þeim  eru  nú  dottia  frá.  —  AM.  Fasc.  LXV,  12, 
transskr.  á  skinni  frá  c.  1485. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  send- 
um  vær.  are  sumarlidason.  þorstein  sigurdzson.  jon  þorlaks- 
son  oc  brandr  þorolfsson.  kuediu  guds  oc  vora  kunnigtger- 
andi.  at  ver  vorum  j  hia  saum  oc  heyrdum  yfuer  lesit  bref 
herra  steinmodz  abota  af  videy  oc  jons  narfuasonar.  med 
þeirra  heilum  oc  oskoddum  hangandi  jnsciglum  suo  latanda 
ord  epter  ord  sem  hier  seger. 

[Hér  kemr  kvittunarbréf  Gerreks  gullsmiðs  til  Ólöfar  Loptsdóttur 
frá  81.  Júli  1464.     (Nr.  377)]. 

Oc  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyr  nefnder  menn 
vor  jnscigli  firir  þetta  transkriptarbref  skrifat  da  skardi  a 
skardzstrond  þridiadagin  næsta  firir  mariumesso  fyrri  anno 
domini  CO^  cd^  Ix^  quinto. 


394.  13.  Áugust  1465.  á  Brekkum. 

EiEíKE  Árnason  selr  Árna  Steinarssyni  nokkurn  hluta  í  jörð- 
unni  Brekkum. 

AMagn.  ai5c  Fol.,  ritað  öðrumegin  á  fornt  skinnblað  úr  Grágás  (c. 
1200),  sem  Arni  Magnásson  fékk  einhversstaðar  í  Danmörku.  Blaðið  er 
mjög  lúið  og  bréfið  afarmáð  og  þvi  nær  ólæsilegt,  svo  að  full  ábyrgð 
verðr  ekki  &  því  tekin.    Það  er  óvist  hvaða  Brekkur  það   eru,  sú  jörð, 


448  JAflDARSÖLUBRÉF.  1465. 

sem  hér  er  nefnd.  A  bréfinu  er  og  blandið  mál  og  að  mestu  norska. 
Er  l)ví  ekki  ólíklegt,  að  Bumt  af  mönnum  þeim,  sem  hér  eru  nefndir, 
kunni  að  vera  norskir  verzlunarmenn,  ef  bréfið  annars  á  við  Island.  Ann- 
ars  gæti  það  verið  norskt.  Kálund  8egir  það  eiga  við  ísland  (Katalog 
I,  263),  og  sömulciðis  Vilhjálmr  Finaen,  GrágáB,  Kh.  1883,  formáli 
XXXVII,  og  setr  ártal  1557  (?),  eem  þ6  Býnist  ekki  rétt. 

Breff  paa  brecker  soiii  Erick  arnesson  solde 

arne  stenersson^). 

Þath  sie  allom  godom  monnom  kunnigth  ath  nielz  tor- 

kelsson  pal  Eyuindsson  oc  vigfus  olafsson   vorv  a  breckum 

tidzdagen  nest  forer  vurtusmesso^)  dag  anno  domini  CD^  cd** 

Ix*^   ok   V  ar   oc   heyrdv   a  ath ^)  arnesson  j  fuUe 

wmbode  gro  moder  sinne  selde  arna  sténars[yn]e  [sva]  myck- 
et  .  .  .  var  þar  sæm  aa  j  .  .  .  .  vr  gardenom  j  breckum 
frelsa  oc  heimmula  sua  sem  [hun]  vard  æigandæ  j  allar 
stader  med  lunnindom  sem  til  liggr  oc  leget  heffur  frasteina 

oc vndan  sier   oc    sinom   erfuingium  vnder    arna 

standa  oc  hans  erfuingiom   til   æfuenligrar   æignar  an  alra 

ofreds  farer  j  kærlag oc  til  sanninda  her  vm  hea 

setium  vier  var  jnsiglæ  vid  tesser  breff degi  oc  are 

sæm  fyrr  seger. 


395.  4.  September  1465.        á  Munkaþverá. 

Bjöen  Sæmundarson  handleggr  Ólafi  biskupi  á  Hólum  í 
reikning  kirkjunnar  á  Einarsstöðum  jarðirnar  Dattstaði  og 
Hóla  í  Einarsstaðaþingum  fyrir  fimtigi  hundraða.  ■ 

AM.  Fasc,  XVI,  27,  fruraritið    á   skinDÍ.     Sex   innsigli    hafa   verið 
fyrir  bréfinu.    Tvö  af  þeim  eru  dottiu  frá. 

bref  vm  dadstade  ok  hola  er  biorn  sæmundzsson 
fek  kirkione  a  einarstodum.  [sualbard.  einarstader^). 


^)  Með  danskri  liendi  hinumegin  á  blaðinu;  ^)  =  ivorziraesse  = 
wurzmeBso  =  Mariæ  aBSumptio  =  Mariumesaa  fyrri  =  15.  Aug.;  ^) 
nafnið  verðr  ekki  lesið  hér  meðneinni  víbbu,  og  utan  á  er  nafnið  einnig 
óvíit;    *)  Utan  á  bréfinu;  tvær  fyrstu  llnurnar  frá  [  með  fornari  hendi. 


1465.  KIRKJUREIKNINGAMÁL.  449 

Þat  gerum  iiær  broder  einar  med  guds  nad  abote  aa 
munckaþueraa.  hallr  arnason.  asgTÍmr  steindorsson.  andres 
ionsson.  prestar.  steingrimur  isleifsson  ok  olafur  magnussfon. 
leikmenn.  godum  monnum  uiturligt  med  þessu  uoru  brefe 
ath  þar  vorum  vær  i  hia  saum  ok  heýrdum  aa  i  skrudhus- 
eno  aa  munckaþueraa  miduikodaginn  næsta  fyrer  festum 
natiuitatis  beate  marie  uirginis  anno  domini  CD^  cd^  Ix^ 
quinto  at  biorn  sæmundzson  handabandade  biskup  olaíi  aa 
holum  i  reikning  kirkiunnar  aa  einarsstaudum  i  reykiadaal 
tuær  iarder  dattstade  ok  hola  fyrer  íimtige  hundrada  baadar 
saman  er  liggia  i  einarstadaþiugum  ath  þær  skýlldi  standa 
i  borgan  ok  pant  fyrer  kirkiugozen  suo  leinge  sem  greindr 
biorn  sæmundzson  lifde  en  epter  hann  andadan  skýllde 
greindar  jarder  uera  fuUkomen  eign  kirkiunnar  aa  einar- 
staudum  nema  hans  erfingiar  leýste  þær  fyrer  fimtige  hundr- 
ada  til  sin  ath  næstum  fardaugum  epter  hann  daudaii. 
reiknadizt  ok  at  auk  þesse  kirkiu  goz  aa  einarstaudum  sex- 
tige  hundrada  fiogur  hundrut  ok  tolf  aurar  betur  ok  iordin 
i  kuiendisdaal  ok  tiu  hundrut  i  heimalande. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  uær  uor  innsigle  fýrer 
þetta  bref  er  skrifat  uar  i  sama  stad  ok  aare  deige  sidar 
enn  fýrr  seiger^). 


396.         36.  September  1465.    á  Söndum  í  Dýrafirði. 

ÞoKLEiFR  Árnason  selr  Jóni  presti  Snorrasyni  jörðina  Hval- 
látr  í  Bæjarþingum  á  Eauðasandi  fyrir  lausafé. 

AM.  Fasc.   LXV,    2,    frumritið  á  skinni.    Af  sex  innsiglum  eru  nú 
t7ö  fyrir  bréfinu. 

vm  hvalatur^). 

Þath  giorum  vær  sira  snorra  biarnason.    gudmundr   is- 

leiksson.  ion  ellingsson.  einar  hauksson.    eyolfur  gudmundz- 

son.  helgi  lioztson  godum  monnum  vitaniigt  med  þessu  woru 

opnu  brefi.  þar  uorum  vær  j  hia  saum  ok   heyrdum  oa  ord 


^)  Þ.  e.  5.  Sept.    *)  Utau  á  bréfinn  með  fornri  hendi. 
Dipl.  Isl.  V.  B.  29 


450  HVALLÁTR.  1465. 

ok  handaband  þorleifs  arnasonar.  ok  sira  ions  snorrasonar 
ad  suo  fyrer  skildu  ath  adr  nefndr  þorleifr  selldi  fyrr  nefnd- 
um  sira  ioni  jordina  hualatur  er  liggr  j  bæiar  kirkiu  sokn 
SBL  raudasandi  fyrer  fioritigi  hundrata  med  þessum  fridleika 
niu  kyr  ok  ix  asaudar  kugilldi.  þriu  gelldfiar  kugilldi.  v 
hesta  fyrer  vj  hundrut.  vj  hundrut  j  smiori.  þriu  hundrut  j 
slatrum.  þriu  hundrut  j  skreid.  hundrat  j  vadmalum.  med 
aullum  þeim  gaugnum  ok  gædum.  hlutum  ok  hlunnendum 
sem  fyrr  greindri  iordu  fylger  ok  fylgth  hefer  ath  fornu 
ok  nyiu  ok  þratt  nefndr  þorleifur  vard  fremzt  eigandi  ath 
til  þeirra  yzstu  vmmerkia  sem  adrer  menn  eiga  þar  til 
modzt  vid  fyrr  sagda  iord.  skylldi  titt  nefndr  þorleifur  suara 
lagariptingu  da  adr  sagdri  iordu.  enn  opt  nefndr  sira  ion 
hallda  til  laga.  Kann  ok  iordin  hualatur  af  ath  ganga  med 
logum  þa  skildi  sira  ion  snorrason  sier  adra  jðrd  fiorum 
hundrudum  ok  tuttugu  ok  tiu  malnytu  kugiUdi  þar  til.  Ok 
til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyrrnefnder  menn  vor  in- 
sigli  fyrer  þetta  iardarkaups  bref  er  skrifat  var  doi  saund- 
um  j  dyrafirdi  fimtudaginn  næsta  fyrer  CDickaelsmessu.  Þa 
er  lideth  uar  fra  hingath  burd  vors  herra  ihesu  christi  þus- 
und  fiogr  hundruth  sextiger  ok  fimm  aar. 


897.        36.  Septemlber  1465.     á  Söndum  í  Býrafirði. 

ÞoRLEiFB  Arnason  kvittar   séra   Jón   Snorrason  fyrir  and- 
virði  Hvallátrs  vestr  í  Víkum. 

AM.  Fdsc.  LXXII,  la.    Frumrit  á  Bkinni,  og  er  innsiglið  fyrir  bréfinu. 

vm  hvalatur^). 
Þat  giorer  ek  þorleifur  arnason  godum  monnum  vitan- 
ligt  medh  þessu  minu  oppnu  brefe  at  ek  medhkennumst  at 
ek  hefer  fulla  penninga  ok  alla  upp  boret  fyrer  jordina 
hualatur  er  ligur  uestur  j  uikum  j  bæiar  kirkiu  sokn  suo 
mier  uel  anæger.  þui  giorer  (ek)  fyrr  nefndur  þorleifur  sera 
jon  snorrason  kuittan  ok  frialsan  ok  lidugan  fyrer  mier  ok 


^)  Utan  á  bréfiun  með  foruri  hendi. 


1465.  STOKKSEYRT.  451 

ollum  miaum  efterkomendum  rettum.  Ok  til  sannenda  hier 
um  setta  ek  mitt  inscigle  fyrer  þetta  kuittunarbref  er  skrif- 
at  uar  a  saundum  [j]  dyrafirde  fimtudagen  næsta  fyrer 
mickelsmessu  um  hausted  þa  er  lidet  uar  fra  hingatburd 
uors  herra  jhesu  christe  þusund.  cccc.  Ix  ok  fim  aar. 


398.  21.  September  1465.  í  Klofa. 

ViTNisBUEBAEBEÉF,  að  Jóu  Sæmuudsson  samþykti  kaup  Sig- 
ríðar  Árnadóttur,  móður  sinnar,  við  Jón  Ólafsson  um  Stokks- 
eyri  á  Eyrarbakka,  og  lofaði  að  tala  þar  aldrei  upp  á. 

AM.    Fasc.    XVI,  25,   frumritið    éi   skinni.     Tvö  innsigli    eru    fyrir 
biéfinu,  en  eitt  er  dottið  frá. 

vm  stoxeyre^). 
Þath  giorum  vær  gunnar  prestur  andresson.  jngimund- 
ur  [haJUdorsson.  biarne  magnusson  godum  monnum  kunnickt 
med  þessu  voru  brefe  at  þar  vorum  vær  j  hia  saum  ok 
heyrdum  sa  at  ioii  sæmundsson  samþýkti  med  handabandi 
kaup  þeirra  sigridar  arnadottur  modur  hans  ok  ions  olafs- 
sonar  um  iordina  stokseýre  er  liggur  da  eyrarbacka.  lofadi 
greindur  ion  at  tala  þar  alldri  upp  da  eda  lata  tala  sinna 
uegna  a  fýr  greint  kaup.  lysti  ioii  þui  sæmundzson  athann 
hefdi  aungum  manne  feingit  umbod  upp  da  fýrrgreinda  iord 
stokseyri.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vier  fyrnefnder 
menn  uor  jnzsigle  fyrer  þetta  bref  er  skrifat  uar  j  klofa 
fðstudagin  næsta  fyrer  mikelsmessu.  anno  domini  CD^  cd^ 
sexagessimo  quinto. 


399.  3.  Október  1465.  í  Eyrarteigi. 

DóME  sex  manna,  útuefndr  af  Oddi  lögmanni  Ásmundssyni, 
um  kæru  Magnúsar  Erlendssonar  til  Ólafs  bróður  síns,  að 
Ólafr  hefði  að  sér  fornspurðum  selt  tuttugu  hundruð  í  Bust- 


^)  Utan  á  bréfiuu  meö  fornri  hendi. 

29* 


452  BUSTARPELLSMÁL.  1465. 

arfelli,  er  Sæmundr  Erlendsson   bróðir   sinn   hefði  selt  sér, 
en  hann  hlaut  i  arfaskiptum  eptir  foreldra  sína. 

AM.  Apogr.  4469  „Ex  originali  (Biörns  Peturssonar  (joL  BuBtaTfello) 
accurate"  (AM.).    Árni  gaf  Birni  frumritið  aptr. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
biarni  marteinsson.  Runolfur  marteinsson.  gudmundr  sig- 
urdzson.  finbiorn  jonsson.  jorundr  vigfusson  ok  þorstein 
gudmundzson  kuodiu  guds  ok  sína  kunnigt  gerandi  at  þaa 
er  lidit  var  fra  burd  kristz  þusund  fiogur  hundrut  sextiger 
ok  fimm  aar  manadagin  næsta  epter  michels  CDesso^)  aa  eig- 
iisstodum  j  fliozdalsheradi  aa  þingstad  Rettum  vorum  ver  til 
nefnder  af  oddi  asmundzsyni  logmani  firir  sunan  ok  austan 
aa  jslandi  at  dæma.  huora  suara  edr  sekta  olafur  erlendzson 
ýrdi  skylldugur  magnusi  erlendzsyni  brodr  sínum.  firir  þaa 
sok  at  hann  kiærdi  til  hans  at  hann  hefdi  sellt  jord  hans. 
XX.  hundrada  part  j  bustarfelli  er  stendur  j  uopnafirdi  j 
hofsþingum  er  sæmundr  erlendzson  hafdi  sellt  magnusi 
brodr  sinum  en  hann  hlaut  j  arfskipti  epter  fðdr  sinn  ok 
modr  ok  gert  honum  suo  skada  ok  kostnad  vitande  ok  vili- 
andi  ok  adr  nefndr  magnus  hafdi  mist  vm  þrettan  aar  ok 
aungua  leigu  af  lukt  ok  aunguan  anan  bata  af  feingit. 
hafdi  magnus  stefnt  þangat  olafi  stundarstefnu  firir  odd 
logman  er  hann  Reid  vm  landit  at  skipa  malum  manna. 
þui  dæmdum  ver  stefnuna  Iðgliga  ok  olaf  þar  Rettliga  firir 
kailadan  þessa  hans  aakiæru  ok  sekan  mork  j  stefnu  Rof.  er 
hann  kom  æigi  forfallalaust.  ok  æigi  hans  vmbodsman. 
kuomu  þar  ok  eingi  logsuor  af  hans  hendi.  tedi  magnus 
þar  firir  oss  bref  at  hann  hefdi  keýpt  ok  kuittan  firir  feingit 
af  sæmundi  brodr  sinum  ok  sæmundi  hefdi  þessum  parti 
skipt  verit  sem  fýrskrifat  er.  suo  tedi  hann  ok  firir  os  log- 
manz  orskurd  ok  .xij.  logrettumanna  samþykt  at  COagnusi 
hefdi  til  fullrar  eignar  dæmdr  verit  þessi  fýr  skrifadr  .xx. 
hundrada  jardar  partur.  þui  dæmdum  ver  olaf  skylldugan 
at  luka  magnusi  landsk'ylld  at  næstum  fardogum  af  fyrsogd- 


*)  Þ.  e.  30.  Sept. 


1465.  SAMNINGE  KONTTNGA.  453 

um  jardar  parti  halft  anat  huudrat  aa  huoriu  aari  gidau  olaf- 
ur  selldi  epter  fiettri  tiltolu  ok  fiorar  merkr  j  fullaetti  ok 
lukizst  landskýlld  j  friduirdum  pe(n)3ngum  nema  olafur  sueri 
fuUan  bokareid  ok  tueir  skilriker  menn  med  honum  jnan 
manadar  fýrer  logmanni  edr  syslumanni  at  heyrdum  domin- 
um  edr  lesnum  heima  aa  hrafstodum  at  hann  hafi  þenan 
jardarpart  huorki  sellt  goUdit  ne  gefit  sem  raagnus  épter 
kiærer.  en  ef  hann  suer  þenna  eid  þa  er  hann  kuittur  med 
magnns  vm  landskylld  ok  fullRetti.  en  magnus  snuizt  þa  at 
þeim  sem  halldit  hafa. 

samþykti  oddr  logmadr  þenna  dom  med  oss.  þui  setti 
hann  sitt  jnnsigli  med  vorum  jnsiglum  firir  þetta  domsbref 
skrifat  ]  eyrarteigi  j  skriddal  þrimur  daugum  sidar  en  [fyrr] 
seger  aa  sama  aari. 


400.                     3.  Október  1465.  í  Hamborg. 

Samningr  milli  Kristjáns  Danakonungs  hins    fyrsta  og  Ed- 

varðs   Einglakonungs   fjórða,    staðfestr  af  Edvarði  konungi 
20.  Nóv.  sama  ár. 

Prumritið  i  Ríkisskjalasafni  Dana.  Prentaðr  í  Rymeri  Foedera,  ed. 
Holmes  V,  ii,  134—35  og  Diplomatarium  Christierni  I.,  Kh.  1856,  Nr.  124. 
Sbr.  LovBaral.  f.  Island  I,  36 — 37.  Hér  er  það  eitt  tekið  úr  samningn- 
nm,  eem  snertir  íslaud. 

Jtém  serenissimus  rex  Anglie  prouideat  ne  subditi  sui 
ad  terram  seu  in  terra  Izlandie  absque  speciali  licencia  do- 
mini  regis  Norwegie  petita  et  obtenta  vllatenus  nauigent 
accedant  séu  intrent  in  preiudicium  domini  rcgis  Norwegie 
sub  pena  amissionis  vite  et  bonorum.  nececiam  ad  Halga- 
landiam  seu  Ffindmarkam.  nisi  Anglicos  illos  euidens  maris 
periculum  aut  tempestatum  impulsus  accedere  vel  intrare 
coegerit.  vbi  tunc  minime  ipsos  mercandisare  licebit. 


454  KAUPMÁLABRÉF.  1465. 

4At  ö-  Október  1465.  í  r  t     *x  , 

401.  £>o    i      1  ij/?o     i  1  Laufasi. 

38.  April  1468.    | 

Katjpmálabrép  Eyjólfs  Böðvarssonar   og   Guðrúuar  Þorkels- 
dóttur,  prests  Guðbjartssouar. 

AM.  Apogr.  696  „Ex  originali  Sr  Olafs  Stefanssonar.  accurate"  (AM.). 

Þat   giorum    vær    Eognualldur    asgrimsson.    bergíinnr 

iussason.  prestar.  Eafn  branzson.  eýuindur  eýuinzson    koUe 

vigfusson  oc  augmundr  hakonarson.  leikmenn.  godum  monn- 

um  kunnict  med  þessu  voru  opno  brefui  ad  sub  anno  gracie 

CD.^  cd.^  Ix.*^  quinto  sunodagin   næstan   epter  michaelsmesso 

j  laufdasi  i  eyiafirdi  vórum  vær  j  hia  soam  oc  heýrdum  vpp 

ooL  ord  oc  handaband  þeirra  sira   þorkels  gudbiartzsonar  af 

einne  oalfuo  enn  eýiolfs  bauduarssonar  af  annarri  aalfuo  CDed 

suo  felldum  skildaga  at  fýrr  nefndur  sira  þorkell  gipti  dadur 

greindum  eýiolfui  gudruno  dottur  sina    med    samþýcki   val- 

gerdar  magnusdottur  modur  hennar  ClOed  þessum  feuexti  at 

hann  gaf  henne  fimtigi  hundratha  j  jordum  oc  lausafe  þess- 

ar  jarder    er   standa  j   bdardardal  j    lundarbrecko   kirkiu 

sokn.  heiter  aunnor  sigurdarstadir  en  aunnur  sanduik  fyrer 

sex  hundrvt  oc  xx.    gn   valgerdr   fýrrnefnd   moder  hennar 

gaf   henni  x.  hundrvt.    eru    þesser    .Ix.    hundratha    hennar 

heimanfýlgia.  (mi  eyiolfur   opptnefndr   roicnadi   sier  hier  j 

mot  hundrat  hundratha  j  iordum  oc  lausagozi.   voro   þessar 

iarder  þar   til   greindar  ýztti  mórr  fyrer  xxx.  hundrada  oc 

siaundastadi  hdalfa  fyrer  xv.  hundrvt.  standa  þessar   iarder 

j  fliotum  j  bardz  þingum.  Gaf   eýiolfur   títtnefndr    gudruno 

kono  sinne  xx.  hundrvt  j  tilgiof  en  .x.  hundrvt  j  morgingiof 

00  beckiargiof.  kiori  sira  þorkell  gudbiartzson  gudruno  dott- 

ur  sina  mdalakono  j  gard  dadr  nefndz  eyiolfs  oc  lagdi  þenna 

hennar  mdala  j  hans  bu  oc  beztu  eign  sem  hann  kann  eigandi 

at  verda.  enn  her  epter  festi   eyiolfur  bauduarson  gudruno 

þorkelsdottur  sier  til  laugligrar  eiginkono   at   gudz  laugum 

med  þeim  ordum  er  þar  til  heýrer. 

Oc  til  sanninnda  her  vm  settom  vær  fyrrnefnder  menn 
vór  innscigli   fyrer   þetta   bref  er   giort   var  j  sama   stad. 


1465.  STOKKSEYRARMÁL.  455 

fimta  dagin  næatan   fyrer  tueggia  postula  messo  philippi  et 
iacobi.  anno  domini  CD.  cd.^  Ix.^  octano. 


403  30.  NÓYeinber  1465.    í  Skarði  á  Landi. 

DóMR  tólf  manna,  útnefndr  af  Oddi  Ásmundssyni  lögmanni 
sunnan  og  austan  á  Islandi,  um  kaup  Jóns  bónda  Ólafssonar 
og  Sigríðar  Árnadóttur  um  jörðina  Stokkseyri,  og  dæma  þeir 
kaupið  löglegt. 

AM.  FaBc.  XVI,  26,  frumritið  á  skinni,  nokkuð  feyskið.  Tólf  eða 
þrettán  innBÍgli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  en  nú  er  að  eins  eitt  af  þeim 
eptir. 

domsbref  vm  stoxeyre^). 
Þath  gerum  ver  þorsteirn  helgason.  helge  oddzson. 
andres  þorsteinsson.  þorlackur  grimsson.  ingimvndr  halldors- 
son.  bionn  ionsson.  þorsteirn  þordarson.  kettiU  nickvlasson. 
hvgi  oddzson.  ion  berþorsson.  einar  bardarson  oc  olafur  þor- 
steinsson  godvm  monnum  viturligt  med  þessv  voro  brefe 
anno  domini  CD^  cd^  Ix^  quinto  midvikodag  næstan  firir 
cesceliv  CDesso  i  skardi  i  landmanahrepp  aa  þingstad  rettvm 
vorvm  vær  til  nefnder  af  odde  asmvndzsyne  logmane  firir 
svnan  ok  avstan  aa  jslande  at  dæma  vm  kavp  þat  er  verit 
hafdi  i  miUvm  ions  bonda  olafssonar  oc  sigridar  arnadottur 
ym  iordina  halfa  stoxeyre  aa  eyrarbakka  hvortt  þad  væri 
lavgligt  edr  ei  eda  hvortt  hann  mætti  bihallda  iordina  rett- 
liga  efter  kavppi  sinv.  tedi  ion  oss  þar  bref  vnder  godra 
manna  insziglvm  at  hann  hefdi  kejpt  fýrnefnda  iord  halfa 
stoxeýre  at  sigridi  arnadottur  oc  gefit  henne  vid  iordina 
eskiholJt  oc  þar  til  fimtan  hvndravd.  svo  oc  tedi  hann  oss 
annat  bref  at  ion  sæmvndzson  sonur  hennar  hefdi  vpplagt 
oc  samþykt  þetta  þeirra  kavp.  hefer  oc  verit  tolfmanvder 
sidan  þetta  þeirra  kavp  for  fram  oc  hefer  eingen  brigt  ne 
rofit  at  lavgvm  hennar  vegna  svo  at  vær  vittum.  hefer  hvn 
oc  sott  verit  med  lavgvm  bædi  a  heradsþingi  oc  aa  alþingi 


^)  Utan  á  bréfínn  með  fornii  hendi. 


456  UMBOÐSBRÉF.  1465. 

oc  fvUra  svara  skjUdvg  ordin.  þvi  dæmdvm  vær  fvr  nefnd- 
er  domsmen  kavpit  stodvgt  oc  obrigdiliga  halldazt  eiga  oc 
ione  iordina  halfa  stoxeýre  til  eignar  oc  lavglix  aahalls  efter 
kavpi  sinv  nema  avnur  prof  eda  skilriki  komi  fram  þav  at 
lavglighri  þiki. 

samþykti  oddr  lavgmadur  þennan  dom  med  oss.  þvi 
setti  hann  sitt  insigli  med  vorvm  insiglvm  íirir  þetta  doms- 
bref  skrifat  aa  eystrvm  voUvm  a  lande  sunnvdag  næstan 
efter  clemensmessv^)  aa  sama  are  sem  fýr  seger. 


403.  26.  NÓYember  1465.  á  Ökrum. 

Stye  Snorrason  leggr  Þórði  Erlingssyni,  dóttursyni  sínum,  til 
leyfis  að  hafa  sjálfr  eignarumboð  á  peningum  sínum  og  ann- 
ara  systkina  sinna,  til  þess,  er  hann    er  tvítugr  eða  giptr. 

AM,  Fasc.  XVI,  30,  transakript  á  skiuni   frá  18.  Maí  14H8.    Apogr. 
1672. 

Vmbodzbref^). 

Þath  giorer  ek  stýr  snora(son)  goduni  monnum  uitrlegt 
med  þessu  minu  opnu  brefi  adh  ec  hefi  vnnt  ok  til  leýfis 
lagt  þorde  erlingssyni  dottrsyni  minum  ath  hafa  sialfur 
eignar  vmbodh  da  sinum  peningum  ok  annara  syskina  sinna 
til  þess  er  hann  er  tuitugur.  eda  giptur.  suo  ok  ei  sidr  skal 
hann  mega  foa  wmbod  sitt  da  aulium  fyrgreindum  pening- 
um.  þeim  manne  sem  hann  will  med  fullum  worzlum  jnann 
fiordungs.  Skal  hann  ok  mega  þeim  monnum  fulla  kuittafi 
gefa  sem  (oa)  godzunum  hafa  setid.  ok  peningana  helldu 
fra  þvi  er  moder  haiis  do  ok  til  þess  er  hann  medtok. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  setta  ec  mitt  jnnsigle  fyrer 
þetta  raitt  opna  bref  sem  skrifat  uar  ca  aukrum  i  hraun- 
hrepp  fimtudagin  næsta  fyrer  andresmessu  postula.  anno 
domini.  ClO.°  cccc^  Ix.^  v. 


*)  Þ.  0.  24.  Nóv.    2)  xjtau  á  bréfinu  moð  17.  aldar  hendi. 


1466.  LANDAMERKJABRÉP.  457 

404.  9.  Jaiiúar  1466.  á  Hólum. 

YiTNisBUEBR    tvGggja  maiina   um  landamerki  Sands  í  Aðal- 
dal  og  Sílalækjar. 

AM.  Apogr.  121  „Ex  original.  greniadarstad.  accuratissimé"  „4.  inn- 
Bigle  hafa  vered  fyrer  brefinu.  Nu  er  ei  epter  nenia  þad  þridia.  sem  er 
Jons  Vermundzsonar". 

Path  giorer  egh  þorleifur  prestr  niagnusson  godum 
monnum  viturligt  med  þessu  minu  brefui  ath  þáá  ec  hafde 
holastadar  vmbod  fyrer  nordan.  tok  ek  suo  felda  vitnisburde 
sem  hier  epter  segir. 

ath  þoruardr  þorarinsson  raedkendizst  ath  hann  hafdi 
keýpt  jordina  sand  cr  liggr  j  adaldaal  j  neskirkiu  sokn  af 
þorgrime  magnussyne  j  vmbode  arna  éinarssonar^)  oc  sagde 
fyrnefndur  þorgrimr  þessi  landamerke  ath  gardinum  er  liggur 
sunnan  undan  hrauninu  oc  vth  ath  mýklavatni  oc  suo  Eet- 
syne  vth  j  meia. 

J  adra  grein  báár  bardr  siguazsson  suo  feldan  vitnis- 
burd  ath  hann  var  j  gkridu  hia  hrafne  bonda  ei  midr  en 
halfuan  þridia  tug  uetra  oc  þar  vm  kring  oc  atte  hrafn 
bonde  fyrsagda  jord  sand  j  þessum  tima.  oc  hann  lysti  þesse 
landamerke  ath  gardinum  oc  suo  rettsýne  vth  j  mela  sem 
fyr  seger. 

[Jtem  baaru  fyrsagdir  menn  ath  jordin  sýlalækr  ætte 
land  austr  fra  sier  j  þa  vestustu  klopp  j  hraunenu  sem  er 
uestr  raed  sandinum  og^)  suo  riettsyni  vth  j  sio  þadan  og^) 
fram  vm  hraun].^) 

soru  þessir  fyrnefnder  menn  þoruardr  oc  baardr  fyrer 
mer  ath  þessum  sinum  vitnisburde  fullan  bokareid.  hia 
verandum  þessum  monnum  þorsteini  þorleifssyni.  jone  ver- 
mundzvsyni  oc  skeggia    eýiolfssyni.    er  sin   jncigle   settu    til 


*)  einarsByni,  Apogr.    *)  þannig  fullum  stöfum  hér. 

*)  n[  ]  þetta  sem  er  in  parentheai  er  ritad  a  spatiu  brefsins  med 
miklu  nyrre  hende  enn  sem  d  brefinu  sialfu  er.  og  bodad  so  inn  mille 
BCger  og  soru.  Syncst  ad  þad  mune  teked  vcra  vr  einhveriu  ödru 
landamerkiabrefi.  þvi  ef  þad  skylide  dolus  vored  hafa.  þcL  være  hann  of 
opinberlegr"  (AM.). 


458  TRANSSKRIPT.  —  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.         1466. 

sanz  vitnisburdar  med  minu  jncigle  fyrer  þetta  bref.  er  giort 
var  áá  holum  j  hialltadaal  fimtudagen  næsta  epter  epý- 
phaniam  domini  anno  domini  CD^  cd**  Ix^  sexto. 


405.  4.  Marts  1466.  á  Hóluni. 

Tteansskkiptakbrép. 

AM.  Faec.  XVI,  4,  frumtransskriptið  á  skiuni.  InnBÍglin  eru 
dottiu  frá. 

Bref  vm  valþiofstade. 
Þat  giorum  ver  þorleifur  magnusson  radzman  heilagrar 
holakirkiv.  jon  broddason.  ketill  grimolfsson  ok  þorvardr 
semiiigsson  prestar  godvm  monnum  vitvrligt  med  þessv  voro 
brefi  ath  ver  saaum  ok  yferlasum  dombref  med  oskauddvm 
hangande  inciglum  suo  latande  ord  epter  ord  sem  hier  skrifat 
Stdr.  [Hér  kemr  dómr  Óiafa  biskups  Rögnvaldssonar  á  Eyrarlands 
prestastefuu  13.  Jálí  1464  um  Valþjöfstaði  í  Gnúpasveit,  Nr.  372]. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settvm  ver  fyrr  nefnder  prestar 
uor  incigli  fyrer  þetta  transkriptabref  skrifat  a  holum  j 
hialtadal  þridia  daghin  næsta  epter  translacionem  sancti 
johannis  episcopi  holensis  anno  domini.  (D^  cd^  sexagesimo 
sexto. 


406.  2.  Apríl  1466.  í  Klifshaga. 

Prófentusamningr  Magnúsar  Jónssonar  og  Margrétar  Finn- 
bjarnardóttur  við   Einar  ábóta   og  klaustrið  á  Munkaþverá. 

AM.  Fasc.  XVII,  2.  Frumritið  á  skinni,  Bkemt,  nokkuð  og  götngt. 
Sex  innsigli  hafa  verið  fyrir  þvi,  en  þrjú  af  þeim  eru  nó  að  eins  eptir, 
og  þ6  eitt  þeirra  brákað.  Apogr.  3000.  —  Faac.  XVII.  ad.  2.  Trans- 
Bkript  h  skinni  frá  22.    Dec.  1467.    Apogr.  3001. 

Skogar  j  oxarfirde  geífner  j  proventu^). 
Þat  giorum  uær  hallr  arnason  ok  kolbeinn  ingimundar- 
son.  prestar.  asgrimr  hallzson.  magnus  þosteinsson.  ion  vlfs- 

0  Aptan  á  bréfinu  með  hendi  frá,  16.  öld.  Þar  stendr  með  sömu 
hendi  „27",  og  med  hendi  frá  17.  öld  „Muncha  þverar  Closturs  bref". 


1466.  MUNKAÞVERÁRKLAUSTK  459 

son  ok  arnorr  klængs&on  leikmenn  godum  monnum  uitrligt 
med  þessv  uoru  brefe  ath  þa  er  lidith  uar  fra  hingathbvrd 
vors  herra  ihesv  christi  þushund  fiogur  hvndrvth  sex  tiger 
ok  sex  aar  j  klifshaga  i  auxarfirdi  in  festo  marie  magdalene^) 
uorum  vær  i  hia  saum  ok  heýrdvm  aa  ord  ok  handaband  herra 
einars  abota  a  munkaþvera  af  einni  alfo  magnus  ionssonar 
ok  margretar  finnbiarnardottvr  konv  hans  af  annari  ath 
suo  fyrer  skildv  ath  greind  hion  magnus  ok  margreth  gafu 
i  prouentv  med  sier  klaustrinv  a  munckaþvera  iavrdina  skoga 
er  liggr  i  avxarfirdi  i  skinnastada  þingum  med  avUum  þeim 
gavgiium  ok  gædvm  sem  greindri  iavrdv  fylger  ok  fýlgt 
hefer  ath  foriiv  ok  nýiv  ok  þav  vrdv  fremzt  eigandi  ath. 
handselldv  þa[v  bjædi  fyrr  greinda  iavrd  stadnvm  ok 
klavstrinv  til  æf[uin]ligrar  eignar  en  f[ra  si]er  ok  sinum 
erfingium.  Hier  a  mot  skildo  þav  hafa  æienligt  framfæri 
a  stadri[num.  sæ]miligt  bordhalld  sua  sem  frialsvm  manni 
berr.  þionvstv  af  stadnum  sierlega  hvs  þeim  til  inndælis 
f[rials]t  ok  lidugt.  skilldi  h[ann]  hafa  tuituga  uod  ok  klædis 
stiku  arliga.  suo  ok  hun  adra  uod  ok  lereptstiku  arliga. 
hier  med  skilldi  abotinn  taka  magnus  son  sagdrar  margretar 
vpp  a  klavstrid  ok  skiUdi  formadr  klavstrsins  lata  kenna 
honum  suo  hann  megi  vigiazt  til  prestz  ef  hann  uill  lata 
uigia  sik  ok  hiallpa  honum.  þar  til  skilldi  hann  bædi  hafa 
mat  ok  vadmals  klædi  af  stadnvm  þar  til  hann  er  tvitvgr. 
kann  ok  adr  greindr  magnus  ath  deyia  fýr  en  hann  er 
tvitugr  þa  skal  þar  einginu  i  skipazt  i  stad  hans.  en  ef 
magnus  ionsson  salazt  eda  uerdr  [sva  ofær^)  ath  hann  raegi 
eigi  hialpa  eda  fram  færa  dætr  margretar  gvdrvnv  ok  unv^) 
þa  skal  klavstrid  fæda  þær  ok  klæda  þar  til  þær  erv  tvi- 
tugar  nema  þær  giptizt  eda  giori  annat  rad  fyrer  sier  fýrr. 
skilldi  magnus  ionsson  ok  margret  kona  hans  svara  laga 
riptingu  a  fýrr  skrifadri  iavrdv.  en  formann  stadarins  ok 
klavstrid  hallda  til  riettra  laga. 


1)  þ.  8.  1.  April. 

2)  [XVII  ad  2;  sv|o  fær  XVII,   2;  þó  er  o-iðíXVII  ad  2  h&U  máð 
U.       «)  une  (=Unni)  XVII  ad  2. 


460  BOLUNGARVÍKRTOLLAR.  1466. 

ok  til  sanninda  hier  um  settv  ver  fýrr  skrifader  menn  uor 
innsigli  fyrer  þett(a)  bref  skrifat  i  sama  stad  ok  ari  degi 
sidar  en  fýr  segir. 


407.  5.  Apríl  1466.      á  Hóli  í  Boluiií^arTík. 

Bréf  Björns  t>orleifssonar,  þar  sem  haun  fyrirbýður  tollver 
i  Bolungarvík. 

AM.  Fasc.  XII,  6,  frumritið  á.  skinni.  Innsigli  Björns  er  fyrir 
bréfinu,  en  er  brákað.  AM.  Apogr.  978  með  hendi  Árna  Magnússonar, 
og  er  afskriptin  gerð  eptir  frumritinu  og  staðfest  16.  Jóní  1712  i  Skál- 
holti  af  hoaum,  Þorleifi  Arasyni,  Eyjólfi  Bjöínssyni  og  Páli  Hákonarsyni. 

Bref  Biorns  Þorleifsson(ar)  fyrerbydur  toUver 
j  Bolungarwijk  1466^). 

Þat  giore  eg  biorn  þolleifsson  godum  monnum  vitur- 
ligtt  med  þessu  minu  breíi  ath  eg  heíi  spurtt  fyrer  sannindi 
at  marger  menn  hafa  gripit  mina  lod  vtan  mitt  orlof  og 
þeirra  sem  eg  hefi  fyrer  skipath  her  j  bolungarvick  og 
giortt  ser  hua  vid  sioenn  og  haftt  elldividen  j  oiigu  frelsi 
þeirra  sem  skipa  eiga.  vil  eg  þat  j  ongan  mata  suo  buid 
hafa  at  nockvr  madur  gripi  mina  eign.  enn  þeir  sem  skip- 
stodv  hafa  og  tollin  gialda  vil  eg  [at  eina  fangæzlu  se  med 
huereiu^)  skipe  enn  liae  ecki  flcirum  huorcki  hus  ne  lod.  suo 
fyrerbyd  eg  huorium  manni  hedan  af  at  þeir  kauppi  at  þeim 
hris  eda  þionustu  so  þar  fyrer  iiggi  þat  vid  sioenu  fyrer 
þan  skulld  vile  þer  gefa  þeim  meira  enn  þat  neyter  eiua 
not(t)  eda  tuær  þa  latid  þat  fara  brutt  med  þat.  en  huor 
þat  styrcker  til  at  þat  se  leingur  eda  til  hialpar  suari  slickv 
fyrer  sem  Iðg  giðra  rad  íyrer  þat  sem  þeir  giora  allt  olog- 
lega  her  i  suari  slicku  sem  bok  skiiur. 

Og   til   sanninda   her  um   setti   eg  mitt   inncigli  fyrer 


*)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  c.  1600.     *)  [Svo. 


1466.  DYNJANDI.  461 

þetta  bref  skrifat  aa  holi  j  bolungarvick  laugardagin  j  helgu 
vicku  anno  domini  m^  cccc*^  Ix^  sexto. 


408.  7.  Apríl  1466.  á  Laugabóli. 

Sex  menn  votta,  að  Jón  bóndi  Jónsson  hafi  handlagt  Einari 
Björnssyni  jörðina  Dynjanda  í  Gruiinavík  með  tilgreindum 
landamerkjum.    (Falsbréf). 

AM.  Apogr.  833,  afskript  gerö  80.  Apríl  1704  á  Suæfjöllum  og 
staðfest  af  Grísla  Hannessyni  og  ívari  Steinssyni,  en  þeir  hafa  ritað  eptir 
transskripti  frá  1645:  „Þetta  brief  Er  ordRiett  copierat  Eptter  Landa- 
merkiabrefi  vm  Dijniandi  med  þeirra  manna  sem  þar  eru  fyrer  skrifader 
þremur  heílum  hangandi  Jnnsiglum.  Huort  bref  víer  Olafur  Joonsson  og 
Gudmundur  þorleifsson  hoíum  sied  og  yferlesid.  Til  sanninda  hier  vm 
setíum  vid  ockar  Jnnsigli  hier  fyrer  nedan  þetta  bref.  Anno  1645. 
(L.  S.)        (L.  S.)  Gudmundur  Thorleifsson 

med  eigin  hende". 

Saman  við  þessa  afskript  hefir  Árni  Magnússon  borið  fornt  skinn- 
rit  af  bréfinu,  og  ætlar  hann  það  muni  það  frumrit,  er  transscriptores 
höfðu  fyrir  sér  1645,  en  innsiglin  voru  þar  nú  eingin  fyrir,  og  skorinn 
var  faldurinn  neðan  af  bréfinu.  Telr  Árni  bréf  þetta  falsbréf  frá  síðara 
hluta  16.  aldar,  og  eru  orð  hans  svo:  „Collatum  cum  paginá  perga- 
mená  antiqvæ  Scripturæ,  qvam  communicavit  Dominus  Hannas  Benedicti 
Sacerdos  Snæfiallensis.  Þad  er,  ad  eg  true,  þat  eama  landamerkiabref 
sem  transBkriptores  1645.  vidimera,  og  eru  þd  plica  og  innsiglin  skoren 
nedan  af,  þvi  er  þetta  allt  burtu.  Sie  nu  soleidis  plica  og  innsiglen 
burtskoren  þóL  hefur  þad  i  fyrstu  falsbref  vered,  skrifad  ÓL  uppskafning 
vr  ödru  brefi.  þvi  i  þvi  er  literatura  eins  apaleg  og  circa  1567.  i  bref- 
um  er  eg  haft  hefi  fra  sira  Hannese.  So  er  og  skriften  vidvaningsleg 
og  greileg  (i  þessare  pagina,  langtum  ödruvis  enn  cL  þesBarar  tidar 
brefum,  og  likare  þvi  er  ritadest  seint  i  aeculo  16to  og  þo  illa  ritad. 
þetta  bref  stendur  ei  i  þvi  transcripto  af  Dynianda  brefum  1573.  Kanske 
þad  Bie  eige  so  gamalt''. 

Þad  medkienuzt  vær  Olafur  Joonsson.  0rnolfur  Einarz- 
son.  Þordur  Audunar  son.  Pall  Sveinsson.  Gudmundur 
Jsleijksson.   Magnus  Arunsson.  þa  er^)    lidit   var  fra  Gudz 

^)  á  spássiu. 


462  DYNJANDI.  -  SANDR  í  ADALDAL.  1466. 

burd  M^  CCCC  Ix  vj  dr  vorum  vær  hia.  Saum  oc  heijrdum 
a  ord  [og]  ^)  handaband  ærlegra  manna.  Einars  Biornssonar 
og  Joons  bonda  Jonssonar.  ad  Joon  B(onde)  handlagdi  og 
afgreidde  til  fullrar  eignar  Einare  Biomssyne  Jordina  Dijn- 
iandi  XVI^-  Er  liggur  j  Grunnavijkur  [kijrku^)  sokn^). 
med  þessum  landamerkjum  jttra  ut  j  Hvijtda  sem  hun  renn- 
ur  til  fialls  og  fioru.  Enn  it  Jnnra  j  Eiodur  dna  sem  hun 
rennur  af  fialle.  vndan  sier  og  sijnum  Erfingium.  Efi  vnder 
Einar  Biornsson  og  Haiis  Erfingja.  Hier  j  mot  gaf  Einar 
Biornsson  Jon  bonda  Joonsson  vm  allaii  þann  Reikning- 
skap  og  skulldaskiptti  sem  þeirra  hafdi  millum  far[id]*) 
auUdungis  kuijttan  og  akærulausaii  fyrer  sier  og  sijnum 
Eptterkomendum.  og  til  sanninda  hier  vm.  Setium  vær  vor 
Jnnsigle  fyrer  þetta  giðrnijngsbref  skrifad  d  Laugaboli  j  jsa- 
fijrdi  annan  Dag  Pdska.  sama  dre  sem  fyr  seiger. 


409.  2.  Júní  1466.  á  Laugum. 

YiTNisBUBÐARBRÉF  um  það,  moð  hverjum  landamerkjum  síra 
Þorkell  Guðbjartsson  hefði  selt  heilagri  Hólakirkju  jörðina 
á  Sandi  1  Aðaldal. 

AM.  Fasc.  XVII,  5.    Frumrit  á  skinni.     Þrjú  innsigli  iiafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þan  eru  nú  öll  dottin  frá,  nema  eitt.    Apogr.  3200. 

bref  vm  jordina  sand  1466^). 
Pat  giorum  u§r  arne  hallzson.  svarthaufde  olafsson 
prestar  ok  jon  uermundzson  leikmann  godum  monnum  vitur- 
likt  med  þessu  uoru  oppnu  brefi  at  þar  uorum  u^r  j  hia  at 
sira  þorkell  gudbiartzson  reid  a  landamerki  miUum  sandz 
ok  silal^kiar  med  sira  sueinbirni  Þordarsyne  er  þa  uar 
oíficialis  heilagrar   hola  kirkiu.     lysti   hann   þvi   ok   medr 


*)  þannig.    ■)  fyrst  skr.  kyrkiu,    en  svo   strykað  i  i-ið. 

^)  kyrku  sonkt,   rítar  Árni  á  spássiu,   éin  efa  eptir   skinnblaðinn. 

*)  þannig.    ^)  Utan  á  bréfinu  með  forni  bendí. 


1466.  STOKKSEYRARMÁL.  463 

kendiz  firir  honum  ok  oss  at  hann  hefdi  sellt  jördina  a 
sandi  heilagri  holakirkiv  med  þeirre  jardar  eign  rettsyne 
vtt  i  sio  vr  þvi  landamerki  sem  var  id  efra  j  millvm  iardana 
med  aullvm  landz  nytivm  fra  tékine  selveidi  j  fliote  ok  reka 
þeim  sem  adrir  menn  ^tti  fyrer  landinu.  ok  til  sannenda 
hier  vm  settum  u^r  fýrnefndir  menn  vor  insigli  fyrer  þetta 
bref  skrifat  a  laugum  j  reykiadal  manadagin  n^sta  íyrer 
festvm  korporis  kristi:  anno  domini  CD.^  cd.^  Ix.^  sexto. 


410.  17.  Júní  1466.  í  Klofa. 

YiTNisBURÐR  þriggja  manna,  að  Sigríðr  Árnadótir  sór  þess 
fuUan  bókareið,  að  hún  hefði  eingum  selt  né  gefið  hálfa 
Stokkseyri,  nema  Jóni  Ólafssyni,  og  ekki  gefið  Árna  Sæ- 
mundssyni,  syni  sínum,  fimtán  hundruð  í  þeim  helmingi 
jarðarinnar  ©g  eingum  fjörufar  feingið  í  greindum  jarðarparti. 

AM.  FaBC.  XVII,  7,  Frumritið  á  Bkinni.  Þrjú  innBigli  hafa 
Terið  fyrir,  eu  þau  eru  dottin  frá  nú.  í  innsiglaþveingina  hefir  verið 
rist  niðr  annað  frumrit  bréfsins. 

stoxeirar  Brief^). 
Þad  giorvm  vær  petur  þosteinsson.  þorvalldur  steinson 
ok  þorvaldur  palson  godum  monnum  kvnegt  med  þessv  voro 
brefe  auno  domini  CD^  cd^  Ix^  sexto  aa  lavgardagenn  næsta 
epter  barnabe  aapostoli^)  æ,  stærvm  voUvm  j  landmanna 
hrepp  vorvm  uær  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ad  sigridur 
arnadotter  sor  fullan  bokareid  fyrer  odde  asmundzsyne  lavg- 
manne  ad  hvn  hefde  hvorke  gefed  ne  sellt  neinum  manne 
jordena  halfa  stoxeyre  sem  liggur  aa  eyrarbacka  nema  jone 
olafssyne  þann  partenn  sem  hann  helldur  ok  eige  helldur  gefed 
arna  sæmvndzsyne  syne  sínvm  fimtan  hunddrvd  j  adurgreind- 
um  parte  stoxeyre  þeim  sem  jon  olafsson  helldur  ok  eigur  ok 
aungum   fiorufar    sellt  j  adur   greindvm  parte  framar  meir 

^)  Aptan  á  brefínu  með  hendi  frá  17.  öld.  Þar  stendr  og  með  eldri 
hendi:    „  .  .  .  vm  stoxeyre".        ■)  þ.  e.  14.  Júní. 


464  FINNBOGI  MARÍULAUSI.  1466. 

enD  j  alla  fyr  nefnda  jord  stoxeyre.  Ok  til  sannennda  hier 
vm  þa  settum  vær  fyr  nefndir  menn  vor  jnsigli  íyrer  þetta 
uitnesburdarbref  er  skrifad  var  j  klofa  j  landniannahrepp 
þridiadagenn  næsta  fyrer  jonsmessv  battista(!)  a  sama  arc  sem 
fyr  seger. 


áll,  20.  Júiií  1466.  á  yíðÍYÖllum. 

DóMR  Ólafs  biskups  á  Hólum  og  tólf  presta  um  síra  Jón 
Pétrsson  fyrir  það,  að  hann  hafði  þjónustað  Finnboga  Jóns- 
son  og  hans  fólk  og  messað  yíir  þeim  í  biskupsins  forboði. 

AM.  Fasc.  XVII,  4.     Frumritið  á  skinni.    Tiu  inriBÍgli,  sum  mikið 
brákuð,  eru  enn  fyrir  bréfinu.    Hin  eru  dottin  frá.  Apogr.  3198. 

Doomsbref  vm  sira  jon  petarsson^). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
semingur  magnusson.  jon  broddason.  kettiU  grimolfsson. 
olafur  þorgeirsson.  þorstein  gudmundsson.  arnbiorn  amundz- 
son^).  kdr  jonsson.  þorkkelP)  þordarson.  þorarin  þordarson 
þorkell  þorgeirsson.  oddr  þorkellsson  ok  nicholas  kalfsson. 
prestar  holabiskupsdæmis.  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt 
giorande.  ath  þa  er  lidit  (var)  fra  hingatburd  vors  herra 
ihesu  christi  þusund.  cccc.  Ix.  ok  vj  dr.  favstudagin  næsta 
fyrer  jonsmessu  baptiste  a  almennelegre  prestastefnu  a 
víídevollum  j  skagafirdi.  vorvm  ver  j  dom  nefnder  af  vorvm 
nddvga  herra  biskup  olaf  aa  holvm.  ath  dæma  vm  þa  akærv. 
er  hann  kærdi  til  sira  jons  peturssonar.  ath  hann  hefde  þiono- 
stad  finboga  jonsson  ok  hans  folk  ok  messat  ýfer  þeim  j 
biskui>sins  forbodi  ok  heilagrar  kirkiu.  var  þat  svarit  af 
tueimur  vottum  at  fýr  nefndr  sira  jon  petursson  var  þangat 
stefndr.  þui  dæmum  vier  fyr  nefnder  prestar  optnefndan  sira 
jon  logligan(a)  fyrer  kalladat^)  ok  mork  j  stefnvfall.  nema 
sira  jon  sýni  loglig  forfaull  ath  hann  mætti  eigi  koma.  j 
annare   grein    dæmdvm    ver  biskupin   skýlldugan.   ath  lata 


')  Utan  ð,  bréfinu  með  fornri  hendi.    *)  Þannig.    ')  Svo. 


1466.  FINNBOGI  MAEÍULAUSI.  465 

sveria  t(v)av  lavgli^  vitni  innann  halfsmanadar.  ath  tíjt 
nefndur  sira  jon  hefde  þionostad  íinboga  ok  hans  folk.  en 
ef  hann  fær  eigi  þessi  vitni.  þa  skýldi  biskupin  sveria  lata 
med  gangne^)  eda  vittnvm.  ath  sira  jon  petursson  hafde  messat 
j  kirkiunne  a  greniadarstodum  sidan  þat  var  forbodit.  ok 
at  þessv  gangne^)  eda  vitnum  leid(d)vm.  dæmdvm  ver  þratt- 
nefndan  sira  jon  skylldan  ath  sveria  settareid.  at  hann 
hefdi  eigi  þionostad  íinboga  edr  hans  folk.  felz  honum 
eidurin.  þa  dæmdum  ver  nefndan  sira  jon  fallen  j  bann 
af  sialfu  verkinu.  ok  skýlldugan  ath  luka.  iij.  merkur  bisk- 
upinvm  fyrer  huern  þann  mann  er  hann  hefer  þionostad  j 
greniadarstadarþingum  j  moti  biskup(s)ins  skipan.  en  sex 
merkur  fyrer  alla  þa  er  biskupin  getur  sýnt  ath  j  samneyti 
hafi  uerit  vit  gisla  gunlavgsson  medan  hann  var  j  forbodi. 
luka  þessa  pening(a)  heima  a  holum  ath  næstum  fardogum 
biskupinvm  edr  hans  umbodsmanni  ef  til  eru.  en  svare  elligar 
epter  þvi  sem  lavgbok  giorir  rad  fyrer  um  aureiga.  ok 
•skylldugan  ath  fara  heim  til  hola  innan  halfsmanadar.  ath 
heyrdum  dominum.  ok  taka  þar  lausn  ok  skript  af  biskup- 
invm  fyrer  sin  brott  ok  missa  svo  lei(n)gi  messusavng  sem 
biskup(s)ins  nader  tilsegia  ok  kirkiunnar  lavg  uttvisa.  Ok 
til  sannenda  her  um  settum  ver  fyrnefnder  prestar  vor  in- 
cigle  fyrer  þetta  domsbref  skrifat  j  sama  stad  degi  ok  dre 
sem  fýr  seger. 

m.  21.  Júní  1466.  á  Flugumýri. 

YiTNisBURÐUR  tvoggja  prcsta,  að  það  hafi  verið  svarið 
fyrir  Sveinbirni  officialis  Pórðarsyni,  að  Jón  Hildibrandsson 
hefði  svarið  það,  fyrir  honum,  að  síra  Jón  Pétrsson  hefði 
messað  í  Grenjaðarstaðakirkju  á  dýradag. 

AM.  Fasc.  XVII,  ad.  4.  Frumiit  6.  Bkinni  læst  saman  við  dóminn 
um  síra  Jón  Pétrsson  frá  20.  Júni  1466  (Nr.  411).  Apogr.  3199.  Bæði 
innsígli  bréfsins  eru  heil. 

Þat  geyrvm  vit  ketell  grimolfsson  ok  þorkell  þorgeirs- 
son  prestar  godum  monnum  viturligt  med  þessv  ockrv  opnv 
brefi  at  þar   vorvm  vid  j  hia  savm   ok  heýrdum  aa  at  þat 

^)  Svo. 

Dipl.  I8l.  V.  B.  30 


466  TUANSSKRIPT.  1466. 

var  suaret  af  tueimur  skilrikvm  vottvm  fyrer  sira  svein- 
birne  þordarsyne  oíficiale  heilagrar  holakirkiv  at  jon  hillde- 
brandzson  hafde  suaret  fyrer  honum  at  sira  jon  petursson 
hafdi  messat  j  greniadarstadar  kirkiu  aa  dýradag.  ok  til 
sanninda  hier  vm  settvm  vid  fyrnefnder  prestar  ockur  jn- 
cigle  fyrer  þetta  vitnesburdarbref  skrifat  aa  íivgvmyre  j 
skagafirde  lavgardagen  næsta  fyrer  jonsmessv  baptiste  anno 
domini  CO.^  cd.^  Ix^.  sexto. 


413.  35.  September  1466.  á  Hólum. 

Transskeipt. 

AM.  PaBc.  XVI,  2,  frumtransskriptið  á.  Bkinni.  Tvð  innsigli  brákuð 
eru  fyrir  bréfinu,  en  eitt  er  dottið  frá.    (=19.  Sept.  1471?). 

valþiofstader. 
Þat  giorvm  ver  einar  benedictzson.  magnus  halldorsson. 
beion^)  þorsteinsson  prestar  godvm  monnum  viturligt  med 
þessv  vorv  opnv  brefe  at  ver  savm  ok  ýferlasvm  sua  ordat 
domsbref  med  hangvndvm  jnciglvm  suo  latanda  ord  efter 
Ord  sem  hier  seger.  [Hér  komr  d6mr  Ólafs  biskups  RöguvaldBsonar  á, 
Eyrarlands  prestastofnu  13.  Jólí  1464um  Valþjófaataði  i  Gnúpa8?eit,Nr.372]. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settvm  vær  fyrr^)  nefnder 
prestar  vor  jncigle  fyrer  þetta  transkriptabref  er  skrifat  uar 
aa  holvm  j  hialltadal  fimtvdaginn  næsta  efter  festvm  ciOatthei 
apostoli  og  ewanngeliste  anno  domini  CD.^  cd^  Ix^  vi.^  ^). 


414.  13.  Oktober  1466.  á  Snartastöðum. 

JóN  Ólason  lykr  Þorlaugu  Árnadóttur  konu  sinni  jörðina 
Ærlæk  1  Öxarfirði  fyrir  Stokkahlaði  í  Eyjafirði,  er  hann 
hafði  selt,  en  hún  hafði  haft  til  kaups  við  Jón. 

*)  Þannig  =  BjÖrn.      *)  tvískrifað. 

*)  Krullað,  og  er  eins  og  fyrat  hafi  verið  ritað  „XP",  eu  bvo  farið 
med  pennann  ofan  i  það  aptr  til  þesa  að  gera  úr  þvi  „W.  Utan  6. 
bréfinu  stendr  og  „1466  vel  1471". 


1466.  JARÐASKIPTABRÉF.  467 

AM.  Fasc.  XVII,  3.    Frumrit  á  skinni.     Þrjfi    innsigli    hafa   verið 
fyrir  bréfinu,  eu  þau  eru  nú  öU  dottin  frá.     Apogr.  3002. 

vm  ærlæk  1466^). 
Þat  giori  ek  brodir  einar  med  guds  nad  aaboti  aa  munka- 
þueraa.  olafr  magnusson  ok  stefan  einarson  godum  monnum 
viturligt  med  þessu  voru  brefi  at  þa  er  lidit  var  fra  hing- 
adburd  vors  herra  jhesv  christi  þusund  cccc  sextiger  ok  sex 
aar  jn  festo  Eeliquiarum.  a  snartastodum  j  nupasveit  vorum 
vier  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  at  jon  olason  lukti  þorlaugu 
arnadottr  konu  sinni  med  handabandi  til  fuUrar  eignarjðrd- 
ina  ærlæk  j  oxarfirdi  med  oUum  gognum  ok  giædvm  sem 
heni  hefer  fylgt  at  fornu  ok  nyu  sem  hann  vard  fremz  eig- 
andi  at  fyrer  jordina  stockahladi  j  eyiafirdi  er  hann  hafdi 
sellt  ok  greind  þorlaug  hafdi  haft  til  kaups  vid  sagdan  jon 
olason.  ok  til  sannenda  her  vm  settvm  vier  vor  jnzsigli  firir 
þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  degi  ok  aari  sem   fyr  seger. 


í 


415.  30.  Október  1466.    í  Oddgcirshóluni. 

EiNAB  Erlendsson  selr  Brynjólfi  Jónssyni  jörðina  Oddgeirs- 
hóla  í  Flóa  fyrir  jorðina  Tún  í  sömu  sveit  og  nokkurt  lausa- 
fé,  og  samþykkja  konur  þeirra  kaupin. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  V,  2.  Frumritið  á  skinni.  —  AM.  Apogr.  2558 
með  hendi  Arna  Magnússonar  sjálfs  eptir  frumritinu:  „2  innsigie  hafa 
vered  fyrer  brefenu,  enn  nu  eru  bædi  þar  fra.  Þetta  fyrer  framan 
skrifad  bref,  er  nu  tekid  miog  so  at  trosna,  er  þo  enn,  so  ad  kalla,  al- 
læBt.  Medan  eg  þad  uppskrifade  hafde  eg  vid  hðnd  2.  Copiur  ritadar 
þcL  brefed  var  læselegra.  þa  fyrre  hafde  skrifad  Sira  Biarne  Hallgrims- 
Bon  i  Odda*^),  þci  hann  var  i  Skalhollte,  þcL  sidare  þordur  þordarson  1702. 
bar  þeim  badum  saman"  (AM.). 

Kaupmalabref  Einarg  Erlendzsonar  og  Bryniulfs  jonzsonar 
Vm  Tun  oc  Oddgeirshola. 
Þat  giorum  vier  sigurdur  jonsson.  þordur  jonsson  ok 
eilifur  þordarson  godum  monnum  viturlikt  med  þessu  voru 
brefi  ad  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu 
christi  þusund   fiogur   hundrud   sextiger  ok  vj.  ar  i  hraun- 

*)  Utan  ít  bréfinu  með  fornri  hendi.    ^)  Séra  Bjarní  er  vigðr  1678. 

30* 


468  ODDGEIRSHÓLAE.  1466. 

gierdi  i  floa  fimtudagenn  næsta  fyrer  allra  heilagra  COesso 
vorum  uier  j  hia  saum  ok  heyrdum  da  ord  ok  handaband 
þessara  manna  einars  erlendsonar  af  eini  alfu  enn  bryni- 
olfs  jonsonar  af  annari.  ad  svo  fyrer  skildu.  ad  fýrnefndur 
bryniolfur  selldi  adurnefndvm  einari  jordena  halfa  er  odd- 
geirsholar  heiter  ok^)  liggur  i  floa  i  hraungerdishrepp.  med 
ollum  þeim  gaugnum  ok  giædvm  sem  greindri  jordu  fylgdi 
ok  fylgt  hefdi  at  fornu  ok  nyiv  ok  hann  hafdi  fremzt  eig- 
andi  at  ordit.  Hier  j  mot  gaf  fýrnefndur  einar  adra  jord 
er  tun  heiter  er  Iig(g)ur  j  floa  j  hraungerdis  kirkiu  sokn 
med  ollum  þeim  gognvm  ok  giædum  sem  þeirri  jordu  fylgdi 
ad  fornv  ok  nyiv  ok  hann  vard  fremzt  eigandi  at.  ok  þar 
med  fimtan  hvndrud  med  þessum  fridleika.  vij  kyr  ok  v 
asaudar  kugilldi.  hundrads  hest.  halfa  þridiu  vod^)  ok  xij 
fiordunga  smiors.  skylldi  fyrnefndur  einar  hallda  fyrgreindri 
jordu  oddgeirsholum  til  laga.  enn  adurnefndur  bryniolfur 
svara  lagaripting.  en  ef  adurnefnd  jord  tun  kynni  med 
logvm  af  ad  dæmazt.  þa  skylldi  þratnefndur  einar  fcL  tit- 
nefndvm  bryniolfi  adra  jord  jafngoda  ad  laugligre  virdingu. 
samþycktu  þenna  giorning  kvinur  fyrnefndra  manna  er 
svo  heita  steinvn  sigurdardotter  ok  marín  brandzdotter 
med  fullu  jayrdi  ok  handabandi.  Svo  ok  medkiendizt  þrat- 
nefndur  bryniolfur  j  sama  handabandi  ad  hann  hef di  ut  tek- 
it  ok  uppborit  af  einar(i)  erlendsyni  fyrer  jordena  oddgeirs- 
hola  alla  fyrrsagda  peninga  svo  honum  vel  anægdi.  þvi 
giordi  hann  fiolnefndan  einar  ollvngis  kvittan  ok  cakiæru- 
lausaú  vm  allt  fyrsakt  jardarverd  fyrer  sier  ok  ollvm  sin- 
vm  efterkomendvm. 

Ok  til  sannennda  hier  vm  settvm  vier  fyrnefnder  menn 
uor  jnnsigli  fyrer  þetta  bref  skrifat  j  oddgeirsholum  da  sama 
ari  degi  sidar  enn  fyrr  seger^), 

*)  „Þetta  z  aem  punctar  fitacda  under,  er  nu  ðHdungis  burttrosnad. 
enn  so  hafa  þad  ritad,  bædo  sira  Biarne  og  þordur  þordarson,  enn  ecki 
er"  (AM.).  *)  „vo.  i  ordenu  Tod  eru  nu  helldur  enn  eigi  litt  læser. 
Enn  bædi  i  BÍra  Biarna  og  þordar  copiura  stendur  vod.  og  epterlits 
verdur  þad  nockurnvoigenn  bo  enn  nu  i  brefenu  leaed"  (AM.).  ')  Þ.  e. 
31.  Október. 


1466.  GTJÐMUNDAREIGNTR.  469 

416.  38.  Beeemlber  1466.  í  Kaupmannahöfn. 

Kkistján  Danakonungr  hinn  fyrsti  lýsir  því,  að  Björn  Þor- 
leifsson,  „vor  elskulegr  þénari",  hafi  goldið  sér  fjögur  hundr- 
uð  nóbila  fyrir  eignir  Guðmundar  Arasonar,  er  Björn  hafði 
keypt,  og  kvittar  konungr  Björn  með  öllu  fyrir  endrgjaldi 
þessara  eigna. 

AM.  Fasc.  LXV,  12,  óvídimerað  transskript  á  Bkinni  frá  c.  1485. 
AM.  Pasc.  LXVI,  12,  eptir   transskripti   frá  26.  Júní  1467. 

[Jtem  þan(!)  þridiu  savlen  voro  greidd.  þa  sem  kuitt- 
anarbrefit  var  sogtt.  af  arnore  finnzsynne.  vegna  hvstrv  olof- 
ar  og  kongur  spjalfur  medkennezt  j  sinv  brefe.  at  greind 
skuld  gie  goUdit.  er  biorn  lofade^). 

Vij  kristiarn^)  med  gudz  nad  Danmarks.  sviarikis. 
Noregis.  wendis^)  og  gavtes*)  konvng.  hertðge^)  j  slesvik  og 
j  holstenn  stormaren.  og  Dithmersken.  Greife  j  oldennborg. 
og  Delmenhorst.  Giorvm  ollvm  vithanligt.*)  at  þenna  vel- 
bvrdig')  man  Biornn  þorleifsson  wor  elskulegur  þienare  og 
vmmbodzman  vpp  æ.  vortt  land  jsland  hefur  til  [goda  Reidu 
gefit^)  og  fornægtt  oss  fiogur  hunndrvd  nobil.  af  þeim  fior- 
um  hundrvdvm  nobilum.  sem  hann  oss  skylldvgur  vard.  firir 
gvdmvndar  aarasonar  godz.  þat  sem  hann  til  oss  og  krvn- 
vnar  j  noregi  forbrotid  vard®)  og  hann  at  oss  keyptt  hefer. 
firir  fyrnefntt  gialld.  þui  gefvm  vij  fyrnefndan  biornn  þor- 
leifsson  og  hans  hvstrv.  og  þeirra  bavrnn  og  erfingia.  kvitta 
og  lidvga  og  laus.  fyrer  alltt  framar  meira  tilthal.  krafer 
edur  aaraaningar^^)  vm  fyrr  skrifvd  fiogur  hvndrvd  nobil 
af  oss  edur  uorvmm  erfingivm  og  epterkomandvm  konn- 
vnnga  j  norige.  edur  nockur   anar'^)    vpp  æ,  vorra    vegnna. 

Jn  cuius  quitthancie  testimonivm  secretvm  nostrvm 
presentibus  dvximvs  appensum. 

Datum  jn  castro  nostro  kaupmanahafnn  Die^^)  sanctor- 
um  jnnocencivm.  anno  domini  (D.*^  cccc^  Ix.^  vj.^  ^^). 

*)  [Quittantija  Kongz  Kristians  Vm  Betalnijng  firer  Gudmundar  Gota 
LXVI,  12  (utan  á  með  hendi  frá  17.  öld).  ^)  kristiern  LXVI,  12.  ») 
Wendes  LXVI.  ^)  gotes  LXVI,  12.  »)  hertuge  LXVI,  12.  «)  witurligt 
LXVI,  12  ')  welburdug  LXVI,  12.  «)  tvískr.  gefit  LXV,  12;  [Reidt 
gefit,  með  öðru  bleki  i  LXV,  12.  »)  þannig.  ^^)  aaaamaning  LXVI, 
12.    ")  annar  L^VI,  12.    »)  dies  LXVI,  12.    i')  octavo  (!)  LXVI,  18, 


470  SKÁLHOLTSSTÓLL.  1467. 

417.  8.  Janúar  1467.  í  Skálholti. 

JóN  bóndi  Ólafsson  ráðsmaðr  í  Skálholti  og  Ingibjörg  Eiríks- 
dóttir  húsfreyja  hans,  gefa  Eiriki  heitnum  syni  sínum  til 
friðar,  (f)arnaðar  og  sáluhjálpar,  jörðina  Sandlæk  í  Eystra- 
hrepp  og  fimm  kúgildi  búlæg  kirkjunni  og  staðnum  í  Skál- 
holti. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  V,  7.  Frumrit  4  skinni  stórlega  akemt.  —  AM. 
Apogr.  2662  með  hendi  Árna  Magnú8sonar  sjálfs  „Ex  original.  Skal- 
holt.  accuraté."  „Originallinn  af  þessu  brefe  er  illa  skrifadur,  og  er  af 
brefenu  burtriíin  frcL  ofauverdu  og  nidur  j  gegnum  hin  hægre  iðnden 
Bem  svarad  mun  hafa  hier  um  fimtungi  af  breidd  brefsins,  og  er  hier  j 
þess  burtrifna  stad  af  gcLtu  (sett)  þad  sem  under  er  strikad*),  og  ætla  eg 
ad  þad  mune  riott  vera.  ad  visu  hefur  meiningeil  sama  verid  j  þvi  bnrt- 
rifna  og  þessu.  Jnnsiglen  hafa  vered  3,  eda  4.  eru  uu  ðll  burtu.  Þetta 
bref  hefur  eins  rifid  vered  þd  sira  biarne  Hallgrímsaon  þad  uppakrifade 
sem  audsied  er  af  hafls  utskrift"  (AM.). 

Vm  Sandlæk. 

Þath  geiorum  wær  oddur  prestur   petursson  bacalarius 

arcium  uikarius  genera[lis  yfer  allt  skajholltzbiskupsdæmi  ok 

officialis  íí  millum  huitaar  íí  borgarfirdi  ok  helkun[duheidar 

skalholltzjbiskupsdæmis.    augmvndur    andresson  ok   halldor 

sariiason  prestar.  pal  kolbeinsson.  þ [son  ok  jnjggeialld- 

ur  þorbeiarnarson.  leikmenn.  godum  monnum  witanligt  med 
þessv  woro  brefe.  a[t  þa  er  lidit  var  fra]  hingathburd  drott- 
ens  wors  iíhesu  christi.  m.*^  cccc.  sextier  ok  .uíí.  aar.  fimtu- 
[daginn  næstan]  epter  hinn  þrettanda  dag  iola  íí  kirkiunne 
íí  skalholltti  ií  biskupstungum  [vorum  vær  þar]  íí  hia  ok 
heýrdum  æ,  þaa  ath  ioii  bonde  olafson  raadzman  íí  skalhollti 
[med  samþycke]  ingebiargar  eirikzdottur  hvspreýlv  sinar. 
gaf  eiriki  heitnum  sýne  [sinum  til  fridar.  (f)arna]dar^)  ok  salu- 
hialpar  halfa  iordina  sanlæk  er  liggr  ií  hola  kirkiu  s[okn  i 
eystra  hr]epp  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædvm  sem 
greindre  iordu  fýlger  ok  fylk(t)  h[efer  at  fornu]  ok  nýu 
epter  þui  sem  hann  ward  fremst  eigandi  ath.  ok  þar  med 
fim  kugilldi  bulæg  kirkivnni  ok  staduum  íí  skal[hollti  til 
æfin]legrar   eignar   ok   fridoms.      Ok  til  sanenda  hier  wm 


*)  Hér  i  útgáfunni  í  hornklofum.    *)  eða:  [fagnjadar,  semÁrni  rítar 
yfír  línuna. 


1467.  MUNKAÞYERÁRKLAUSm  471 

setti  fýrgreindur  ioii  bo[ndi  sitt  innjsigle  med  vorvm  insigl- 
um  fyrer  þetta  bref  skrifath  íí  sama  stad  deigp  ok  aari 
sem]  fýr  seiger. 


418.  13.[;Janúar  1467.         á  Munkaþverá. 

ÞuEíÐR   Haldórsdóttir   gefr  með  sér  til  prófentu  staðnum  á 
Munkaþyerá  jörðina  Uppsali  hálfa  í  Eyjafirði. 

AM.  Fasc.  XVII,  16.    Frumritið  á  skinni.    Firam  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þan  eru  nú  öU  dottin  frá,  nema  eitt.    Apogr.  3003. 

nm  upsale  1467  gefner  j  proventu^). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  þorgils  prestr  augmundzson.  steingrimr  jsleifsson. 
olafur  Magnuss  son.  stefphan  einarsson  ok  þosteinn  ionsson 
leikmenn  kuediu  guds  ok  sina  kunnigt  gerande  ath  þa  er 
lidit  var  fra  hingath  biírd  vors  herra  ihesu  christi  þusund 
fiogur  hundruth  sextiger  ok  vij  sar  aa  munckaþveraa  i  eyia- 
firde  geisladaginn  epter  iol  vorvm  vær  i  hia  saum  ok  heyrd- 
um  aa  ord  ok  handaband  herra  einars  abota  med  samþyckt 
hans  conuentubrædra  af  einne  alfo  ok  þuridar  halldorsdottur 
af  annarre  ath  svo  fyrer  skildo  ath  saugd  þuridur  fieck 
stadnum  aa  munckaþueraa  til  fullrar  eignar  iordena  upsali 
halfa  i  eyiafirde  er  liggur  i  munckaþveraar  kirkiu  sokn  med 
aullum  þeim  gaugnum  ok  gædum  sem  greindri  halfri  iordo 
fýlger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nýio  ok  hun  vard  fremzt 
eigande  ath.  sagde  hun  ath  þar  ættef  ath  halldazt  aa  omagi. 
svo  ok  sagde  hvn  ath  þangath  væri  itaulur  tolf  fedmings 
skurdur  torfs  aarliga  fra  klaustrino  aa  munkaþueraa  ok  ala 
þadan  lamb  at  helmingi.  hier  i  mote  skýllde  þraatt  nefnd 
þyridur^)  halldorsdotter  hafa  framfærslo.  mat  ok  klæde  æfin- 
liga  af  stadnum  svo  hun  mætte  vel  vera  vith.  skyllde  hun 
ok  þiona  medan  hun  væri  fær.  skilde  herra  aboten  þar  helzt 
til  tvskap^)  ok  ath  fara  med  bu  þar  sem  honum  hentade. 
gaf  hun   ok   þar   iayrdi   til.  samþyckte  ok  þenna  giorning 

*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    ^)  Svo.    »)  Þ.  e.  tóskap. 


472  LANDAMERKJABRÉF.  1467. 

gnnnlaugur  halldorsson  son  hennar.  skilde  tidt  nefnd  þuridr 
ser  legstad  ath  klaustrino  hvar  sem  hun  saaladizt  ok  suo 
ath  vera  heima  aa  stadnum  upp  fra  þui  hun  væri  til  aungr- 
ar  vinno  fær.  ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  vor  inn- 
cigle  fyrer  þetta  bref  skrifath  i  sama  stad.  deigi  ok  aare 
sem  fýrr  seiger. 


419.  38.  Marts  1467.  á  YíðÍYÖUum. 

YiTNisBUEBAEBKÉF  um   laudamérki,  ítök   og   ítölur  Víðivalla 
hinna  ytri  í  Fljótsdal. 

Afskript  gerð  í  Berunesi  30.  Mai  1704,  staðfest  af  ÞorBteini  Hálf- 
danarsyni  og  Brynjúlfi  Þóiðarsyni  eptir  afskript  Jóns  Björnsaonar  gerðri 
4.  Febr.  1591  á  Skriðu  í  Fijótadal  eptir  frumritinu. 

Þad  giaurum  vid  Olafur  Teitsson  og  Biðrn  Benedicts- 
son  goodum  monnum  kunnugt  med  þessu  ockru  opnubreffe. 
ad  þa  er  lidid  var  fra  guds  burd  (10.  cccc.  sextijger  og 
vij  aar  manadagenn  i  f^^elguviku  um  wored  da  wijdevðllum 
ýtrum  i  íliotsdal.  handfestu  wid  Hallsteine  þorsteinssyne 
svo  felldaii  vitnisburd.  ad  wid  vissum  íirer  full  sannindi.  og 
sua  heyrdum  wid  ockur  ellre  menn  lysa  firer  ockur.  ad 
wijdeveller  ytre  ætte  allaii  Hwsholma  firer  handaii  kielldd. 
og  alla  þóL  f^^olma  sem  þar  eru  yífer  ad  þeim  drgranda 
sem  geingur  uti  Jokulsd  firer  handan  Hwsholma.  og  svo 
wissum  wid  ad  wijdeveller  ýtre  ddttu  skog  ut  wid  Gilsd  i 
rana.  og  aiiaii  skogarpart  fram  d  StuIIaflaut.  og  upp  d  x 
hesta  letorf  drlega  i  Skridu  jaurd.  og  fim  stodhrossa  beit 
d  vetrum.  og  taka  ecke^)  fololld  frd.  Teig  med  uinmerki- 
um  firer  framan  skogargoturnar  offaii  frd  skridu.  og  effter 
þessum  Jtaulum  wilium  wid  sveria  sem  þurffa  þiker.  ad 
ockur  elldri  menn  hafa  þessar  Jtaulur  iiafft  og  halldid  og 
eignad  wijdevðllum.  og  setium  wid  ocf^ar  inncigle  firer  þetta 
breff  skriffad  i  sama  stad.  deige  sijdar^)  enu  firr  seiger. 

*)  misakr,  i  afskr.:  ecka  eda  reka(!).    *)  Þ.  e.  24.  Marts. 


1467.  KAUPMÁLABRÉP.  473 

430.  31.  Marts  1467.  á  Hólum. 

Kaupmálabréf  þeirra  Hallvarðs  Ámundssonar  og  Valgerðar 
Keneksdóttur,  frændkonu  Ólafs  biskups  Eögnvaldssonar,  en 
kaupmálinn  fór  fram  á  Hólum  23.  Nóv.  1466. 

J.  Sig.  66.  8vo  með  hendi  Grunnavíkur-Jóns  1741.  „Ex  originali 
pergameno",  og  yar  þá  að  eina  fimta  (aíðasta)  innsiglið  fyrir  bréfinu.  — 
AM.  Fasc.  XVII,  11,  transskript  á  skinni  frá  25.  Apr.  1467,  ekemt  af 
fúa. 

Kaupmala  Bref^). 
Þad  giorum  vær  Þorleifur  magnusson.  biorfi  þorsteins- 
son  prestar.  benedickt  asgrimsson.  magnus  magnusson  og 
jon  þordarson.  leikmenn.  godum  monnum  viturligt  med  þessv 
voru  brefe.  ad  sub  anno  gracie  CD^  cd^  Ix^  sexto.  vorum 
vær  j  hia.  saam  og  heyrdum  a.  sunnvdagenn  næsta  fyrir 
katrinar  CDesso^)  ad  holum  j  hialltadal.  ad  lystizst  og  stad- 
festizst  svo  felldr  kaupmale.  hallvardzs  amundzsonar  og  Val- 
gerdar  kenegsdottur.  a  þeirra  brullaups  dege  ath^)  nefndr 
hallvardr  hafde  til  kaups  med  greinda  valgerde  þrivhvndr- 
aud  gyllene.  hier  j  motj  hafde  fyr  nefnd  valgerdr  til  kaups 
med  adr  greindaii  hallvard.  jordena  tvngv  j  nvpsdal.  j  nvps 
kirkiu  sokn  fyrir  fioratjge  hvndrada.  og  þar  til  tvttugv 
hundraud  j  þarfligum  penjngum.  er  biskup  Olaf  gaf  greindri 
Valgerde  frændkonv  sinne.  kom  jorden  suo  til.  ad  biskup 
Olaf  lyste  og  samþyckte.  ad  biskup  gothskalck  godrar  minn- 
jngar.  hefde  gefit  tjttnefndre  Valgerde  adr  greinda  jord. 
kiore  biskup  Olaf  opttnefnda  Valgerde  malakonv  j  gard  hall- 
vardzs  amundzssonar.  Gaf  hallvardr  valgerde  konv  sinne 
hvndrad  gyllene  j  beckiargiof.  morgengiðf  og  j  allar  sinar 
Iðggiafer.  vard  þa  male  hennar  allr  saman  sextiger 
hvndrada  og  hvndrad  gyllene.  Og  til  sannjnda  hier  um 
settum  vær  fyr  nefndir  menn  vor  jncigle  fyrir  þetta  kaup- 
mala  bref.  skrifat  a  holum  j  hialltadal.  þridia  dag  j  pask- 
um.  arj  sidar  enn  fyrr  seger. 


*)  Utan   á   transscTÍpto   með   hendi  frá  17.  öld.    ^)    Þ.  e.  23.  N6v. 
1466.    3)  XVII,  11;  adr,  JOlGrv.  (þó  með  eforði). 


474  KVITTUNARBRÉF.  1467. 

431.  1.  Apríl  1467.  í  Yatnsfirði. 

Bjöbn  bóndi  Porleifsson  kvittar  Jón  Ásgeirsson  nm  and- 
virði  jarðarinnar  í  Efstadal  í  Ögrsþingnm,  er  hann  hafði 
selt  honum. 

Eptir  afskript  frá  c.  1700,  sem  er  staðfest  eptir  „sínum  original"   af 
Steini  Þorkelssyni  og  Jóni  Bjarnasyni. 

Pad  giore  eg  Biðrn  Bondi  Þorleifsson  godum  monnum 
kunnugt  med  þessu  mijnu  brefe  ad  eg  hefe  feinged  Jone 
Asgeirssyne  til  fuUrar  eignar  Jðrdena  Efstadal  er  liggur  i 
Augur  kirkiusokn  med  arllum  þeim  gðgnum  og  giædum  og 
landa  ummerkium  er  greindre  jðrdu  fylger  og  fylgt  heffur 
ad  fomu  og  nyu  og  eg  vard  fremst  Eigande  ad.  hef  eg  og 
fulla  og  alla  peninga  uppbored  íirer  greinda  Jðrd  svo  mier 
vel  d  næger.  og  þvij  giðre  eg  fyrrnefndr  Biðrn  Þorleifsson 
ddurgreindan  jon  dsgeirsson  a/^Uungis  kvittaii  og  akiæru- 
lausaii  íirer  mier  og  ðllum  mijnum  Erfingium.  riettum  effter- 
komendum.  um  ddurgreinda  Jðrd  og  Jardarverd.  og  til  sann- 
enda  hier  um  sette  eg  mitt  innsigle  firer  þetta  kvijttunar- 
bref  er  skrifad  var  j  Vazfirde  i  Jsafirde  d  fiorda  dag  pdska. 
þd  er  lided  var  frd  hingadburd  vors  (^^erra  Jhesu  Christi 
þusund.  fiðgur  hundrud.  sextiger  og  vii  dr. 


423.  7.  Apríl  1467.  á  Munkaþverá. 

EiNAB  áboti  á  Munkaþverá  kvittar  Bjama  bónda  Ólason 
um  þá  peninga,  er  hann  skyldi  gefa  í  millum  Kasthvamms 
og  Jódísarstaða  og  Höskuldsstaða. 

AM.  Faec.  XVII,  21.    Framrit  á  akiani.    Eitt   innaigli    hefir    verið 
fyrir  bréfinu,  en  það  er  nú  fallið  af.    AM.  Apogr.  3203. 

bref  vm  kasthuam^). 
Þath  giorer  ek  broder  einar  med  guds  naad   abothe  aa 
munckaþueraa    godum    mmnum    viturligt   med   þesso  mino 
brefi  ath  ek  medkennumzt   ath    biarne  bonde   olason  hefer 

^)  Utan  á  bréfínu  með  gamalli  hendi. 


1467.  JÁRÐAKAUPABRÉF.  475 

lukt  mier  ok  klaustrino  suo  fellda  penningha  sem  hann  lof- 
ade  i  miUum  jardanna  kasthuamms  er  hann  sellde  mier  en 
iodisarstada  ok  hauskuUdzstada  er  ek  sellda  honum.  voru 
þath  fimm  malnýto  kugiUde  ok  fimm  gelldfiar  kugiUde  ok 
þriu  hundruth  i  ofrido.  þui  gefur  ek  hann  aullungiss  kuitt- 
an  vm  þesse  þrettan  hundruth  ok  aakiærolausan  fýrer  mier 
ok  aullum  minum  efterkomendum.  ok  til  sannenda  hier  vm 
sette  ek  mitt  innsigle  fýrer  þetta  kuittunarbref  er  skrifath 
var  aa  munckaþueraa  i  eyiafirde  þridiadaginn  næsta  epter 
festum  sancti  ambrosij  episcopi  anno  domini  CD^  cd^  sexa- 
gessimo  septimo. 


433.  7.  Apríl  1467.  í  Yatnsfirði. 

Bjöen  bóndi  Þorleifsson  selr  Örnólfi  Einarssyni  jarðirnar 
Álfadal  á  Ingjaldssandi  og  Hraun.  og  að  auk  tvö  málnytu  kú- 
gildi,  fyrir  Hvalsá,  Tannstaðabakka  og  Útibliksstaði,  og  eru 
þær  jarðir  í  Hrútafirði  og  Miðfirði. 

AM.  Faac.  XVII,  17.    Ftumritið  á  skinni.    Fimm  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  tvö  af  þeim  eru  nú  dottin  frá.    Apogr.  951. 

OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  siaedr  heyra  senda 
jon  narfuason.  halldor  sumarlidason.  eirekur  biarnarson. 
suein  þorgilsson.  kuediu  guds  oc  sina  kunnigt  gerandi.  Þa 
er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  iesu  christi  þushund 
cccc  sextigir  oc  siau  ar.  j  vatzfirdi  j  isafirdi  þridiudagin 
næsta  epter  paska  viku  vorum  vær  j  hia  saum  oc  heyrdum 
aa  ord  oc  handaband  þessarra  manna  biorns  bonda  þorleif^- 
sonar  oc  aurnolfs  einarssonar.  at  suo  fyrer  skildu  at  adr 
nefndr  biorii  selldi  fyrrnefndum  auriiolfue  til  fuUrar  eignar 
jordina  alla  alfuadal  sextan  hundrot  oc  xx  oc  þar  til  jord- 
ina  alla  hraun  fyrer  xij  hundrot  oc  þar  til  ij  malnytu  ku- 
gilldi.  liggia  þessar  iardir  aa  ingiallzsandi  j  sæbols  kirkiu 
sokn.  CDed  ollum  þeim  gognum  oc  gædum.  rekum  oc  ollum 
landziiytium  sem  greindum  iordum  hefuer  fylgt  oc  att  ad 
fylgia  at  foriiu  oc  nyio  oc  hann  vard  fremst  eigandi  at. 
Hier  j  mot  gaf  sagdur  aurnolfur  jordina  hualsra.  hinu  mine 


476  HÚSTRÚ  MARGRÉT.  1467. 

fyrer  x  hundrot  er  liggr  j  backa  kirkiu  sokn  j  hrutafirdi 
oc  þar  til  jordina  tannstadabacka  iiij  hundrodum  oc  xx  er 
liggr  j  stadar  kirkiu  sokfi  j  hrutafirdi.  oc  þar  til  iordina 
wtiblikstadi  fyrer  sextan  hundrot  er  liggr  j  melstadar  kirkiu 
sokíi  j  midfirdi,  skylldi  huor  vm  sig  suara  lagariptingum  aa 
sogdum  jordum  [þeim  er  selldi^)  gn  hallda  til  laga  huor 
þeim  er  keyptt  hefuer.  Oc  til  saninda  hier  vm  setti  biorn 
þorleifsson  sitt  jnscigli  med  vorum  fyrr  nefndra  manna  jn- 
sciglum  fyrer  þetta  kaupbref  skrifat  j  sama  stad  degi  oc 
are  sem  fyr  segir. 


434.  10.  Apríl  1467.  á  Horni  á  Rogalandi. 

Sex  lögréttumenn  skýra  frá  jarðeignum  þeim,  er  hústrú 
Guðríðr  og  hústrú  Ragna  Ingimundardætr  áttu  á  Eoga- 
landi,  og  lýsa  því  yfir  undir  eið  sinn  svarinn,  ef  þurfa  þyki, 
að  hústrú  Margrét  Vigfúsdóttir  á  íslandi  sé  réttr  erfingi 
þessara  eigna,  því  að  þær  hafi  hvorki  verið  seldar  né  gefnar. 

Dlpl.  Norv.  I,  Nr.  877  eptir  transskripti  frá  14.  Okt.  1494  i  RíkÍB- 
skjalasafui  Norðmanna.  Guðríðr  Ingimundardóttir,  sem  hér  getr,  er  kona 
Vígfósar  hirðstjóra  Hólms,  en  Margrét  Vigflíadóttir,  sem  hér  er  nefnd, 
er  dóttir  þeirra,  og  var  hún  fyrri  gipt  Þorvarði  Loptssyni  á  Möðru- 
vöilam. 

That  gerum  wer  Stenar  Thorgersson  Jngemundur  Thor- 
gersson  Jndride  Ereksson  Juar  Suensson  Audun  Thorgers- 
son  ok  Haralldur  Saurckuesson  suarne  logrettumen  godum 
monnum  viturligt  med  thessu  woru  opnu  breffe  ad  vær  hoff- 
um-  weret  her  j  Eyiaffylcke  lengzt  worrar  æffe  ok  thet  wist- 
um  ver  fullulega  ad  hustru  Gudrid  Ingemundardotter  ok 
hustru  Ragna  Ingemundardotter  attu  helldu  ok  hoffdu  ok 
landzskyllder  wpp  baru  aff  ollum  thessum  jordum  er  so  heta. 
Wik.  Biarger.  Dale.  Horn.  er  liggia  j  Eenneseyin  j  Eyia- 
ffylcke  j  Haudskeds  kirkiu  sokn.  ok  so  mikit  j  yzta  By  j 
Talgu  ad  gengur   aaff  pund   korn.    ok  Maruik   er   liggur  j 


^)  [&  spáfisíam, 


1467.  HÚSTRÚ  MARGEÉT.  -JARÐAKAUP.  477 

Hialsukirkiu  sokn  ok  ífiogur  mamota  bol  j  Hellulande  er 
liggur  j  Strandar  kirkiu  sokn.  ok  halíFt  mamotabolj  Molldum  j 
Saudasokn  ledangur  ok  tiunder  afíiucktu  fyr  saugdum  jord- 
um  so  sem  aíF  sinum  odrum  rettlFengnum  peningum  ok  helldu 
til  dodadags.  Wissum  wær  ok  alldre  nœckurn  mann  aakæra 
edur  tilkall  weta  vpp  aa  adurgrenda  peninga  ok  onguan 
annad  segia  enn  thetta  wære  therra  systra  fyrgrendra  rett 
erffdagoz  ok  eigi  gaffu  thær  ne  selldu  so  vær  wissum.  Wit- 
um  wær  eige  annad  sannara  firi  gude  en  hustru  Margret 
Wigfusdotter  j  Jsland  ege  thessar  somu  opt  neffndar  jarder. 
thui  ad  vær  vitum  thar  engen  lag  til  ad  thesser  peningar 
hafe  vndan  henne  matt  ganga.  ok  aungan  witum  vær  rettan 
erffingia  tittnefndrar  Raugnu  Jngemundardottur  enn  ffyr- 
sagda  Margretu  Wigffusdottur.  Hier  epter  vilium  ver  sueria 
eff  thurffa  thiker.  Og  til  sannenda  her  (um)  settum  vær 
ffyrnefnder  men  wor  jnnsigle  firi  thetta  breff.  skriffat  aa  Horne 
j  Renneseynne  ffredaginn  næstan  firi  sancte  Magnus  dag. 
anno  domini  m.  cccc.  Ix.  vii. 


435.  19.  Apríl  1467.  á  SJávarborg. 

Björn  Þorleifsson  selr  Eyjólfi  Arnfinnssyni  jarðirnar  Voga 
á  Eosmhvalanesi  og  Gunnólfsá  í  Ólafsfirði  fyrir  jarðirnar 
Þernuvík,  Efstadal,  Ós,  Hanhól  og  Gil  á  Vestrlandi. 

AM.  Fasc.  XVII,  13.  Frumritið  á  Bkinni.  Fjögur  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  tvö  af  þeim  eru  dottin  frá.  Bréf  þetta  er  áðr 
prentað  i  IV,  575  eptir  afakript  með  hendi  Árna  Magnóssonar  með  ár- 
tali  1434,  en  það  getr  ekki  verið  rétt,  því  að  „vij"  er  skýrt  i  bréfinu, 
en  „sex"  má.  heita  ólesandi. 

bref  fyrer  hose^)  j  bolungarvik.  hanholi  ok  gili^). 
OUum   monnum   þeim   sem   þetta   bref  sida  edr  heyra 
senda  steindor  jonson.  gisle  þorgilsson.  eingemundr  þosteins- 


*)  Svo,  en  Jón  Sigurðsson  hefir  skrifað  „Ósi"  fyrir  ofan.  *)  Aptan 
á,  bréfinu  með  fornri  hendi.  Árni  ritar  ártalið  „1467"  aptan  &  bréfið, 
en  setr  þó  punkta  nndir  6,  sem  merki  þess,  að  hann  hafí  ekki  verið  al- 
veg  visa  um  það. 


478  JARDAKAUPABRÉF.  1467. 

son.  helge  þorhallzson  ok  eigill  magnusson  kuediu  guds  ok 
sina  kunnigtt  giorandi  þa  lidit  var  fra  hingadburd  vors 
herra  jhesu  christi.  CO.  cccc.  hundrot  sex^)  tiger  ok  vij  aar. 
óx  sunnudagenn  næsta  fyrer  jonsmessu  holabiskups.  ad  þar 
voro  vær  j  hidii  sdam  ok  heyrdum  da  da  sidauarborg  j  skaga- 
firdi  handaband  ok  ord  þeirra  biarnar  þorleifssonar  ok  eyi- 
olfs  arnnfinzsonar  ad  suo  fyrer  skildu  ad  aadr  greindr  biorn 
sellde  eyiolfi  jarder  tuær  er  suo  heita  vogar  da  Eosmalanese 
er  liggr  j  kalbatiarnar  þingum  fyrer  .vj.  tigi  hundrada. 
gunnolfsda  er  liggur  j  olafsfirdi  j  kuiabeckiar  þingum  fyrer 
.XX.  hundrot  ok  hier  til  fiogur  kugilldi.  hier  j  mot  gefur 
eyiolfur  oftt  nefndum  biriie  jarder  fimm  er  liggia  da  vest- 
fiordum  er  suo  heita  þernuvíjk  ok  efstidalur  er  liggia  j 
ogurþingum  fyrer  .xvj.  hundrod  ok  .xx.  os  fiorum  hundrod- 
um  ok  .XX.  hanholl  .xij.  hundrodum.  gil  .xij.  hundrodum.  er 
liggia  j  holsþingum  j  bolungarvíjk.  Skylldu  þrdattnefnder 
menn  biorn  ok  eyiolfur  huor  um  sigh  sinum  jordum  hallda 
til  laga  ok  suara  Riftingum  huorar  sem  brigdazt  kunna  fyr 
greindra  jarda.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyrr 
nefnder  menn  vor  inzsigle  fyrer  þetta  jarda  kaups  bref  sem 
giortt  var  da  sama  dííre  ok  degi  ok  stad  sem  fyrr  seiger. 
Ok  til  meire  audsyningar  ok  sanz  vitnisburdar  setti  eyiolfur 
arnnfinzson  sitt  innsigli  med  fyr  greindra  manna  inzsiglum. 


436.  34.  Apríl  1467.  á  Hólum. 

Hallvarbe  Ámundsson  selr  Skúla  bónda  Loptssyni,  með  sam- 
þykki  Valgerðar  Keneksdóttur  konu  sinnar,  jörðina  í  Tungu 
í  Núpsdal  fyrir  þrjátigi  hundraða  í  voðum  og  smíðuðu  silfri. 

AM.  Pasc.  XVII,  14.  Frumritið  &  skinni.  Sex  innsigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  fjögur  af  þeim  eru  nú  dottin  frá.  Prumritið  átti  fyrr- 
um  séra  Skúli  Þorláksson,  en  Árni  fékk  það  frá  Haldóri  sýslumanui 
Einarssyni.    Apogr.  382. 

Þeim   godum   monnum   sem   þetta   bref  sia  edr  heýra 
senda  þolleifur  magnusson.  magnus  halldorson.  biorn  þostein- 

í)  óskýrt. 


1467  JARÐAKAUPABRÉP.  479 

son.  nichulas  þormodsson.  prestar.  jon  þordarson  ok  jon  arn- 
biarnarson.  leikmenn.  quediu  guds  ok  sina.  kunigt  giorandi 
ath  þa  er  lidit  var  (fra)  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi 
þusund  fiogur  hundrud  sextiger  ok  .vij.  ar.  a  holum  j  hiallta- 
dal  næsta  dagh  fyrer  festum  marci  ewangeliste  vorum  vier 
j  hia  saum  ok  heyrdum  da  ord  þeirra  ok  handaband  af  einni 
halfo  skula  bonda  loptzsonar.  enn  af  annare  alfu  hallduardz 
amundzsonar  ath  adr  nefndr  hallduardr  selldi  fýrnefndum 
skula  med  samþýcki  ok  vpplægi  valgerdar  kenneksdottur 
konu  sinnar.  jordina  tungu  er  stendr  j  nupsdals  kirkiu  sokn 
j  midfirdi  med  auUum  þeim  gaugnum  ok  gædum  er  greindri 
iðrdu  hefer  fýlgt  ath  fðrnu  ok  nýiu  ok  hann  vard  fremst 
eigandi  ath.  hier  j  mote  gaf  adr  nefndr  skuli  fýr  nefndum 
hallduardi  tiu  hundrut  j  vadmalum.  tvær  voder  j  huðrt 
hundrat.  tuttugu  hundruth  j  smidudu  silfre.  halfan  þridia 
eýre  j  huðrt  hundrath.  skylldi  þesser  halfer  peningar  lukter 
ath  jonsmessu  baptiste  nu  er  kemur.  gnn  halfer  ath  olafs- 
messu  fýre.  ath  audru  are  næsta  epter  komanda.  skýlldi 
hallduardr  amundzson  suara  lagariptingum  aa  adr  greindri 
iordu.  enn  skuli  loptzson  halldi  til  laga.  Ok  til  sanninda 
hier  vm  setium  vier  fyrnefnder  prestar  ok  leikmenn  vor  jn- 
sigli  fyrer  þetta  jardarkaups  bref  skrifat  j  sama  stad  degi 
ok  (are  sem  fyr  seigir. 


437.  34.  Apríl  1467.  á  Hólum. 

Ólafr  biskup  á  Hólum  selr  Skúla  bónda  Loptssyni  jörðina 
í  Asi  í  Vatnsdal  fyrir  Uppsali  í  Skagafirði. 

AM.  Fasc.  XVII,  20.  Frnmrit  á  skinni.  Sex  innsigli  eru  fyrir 
bréfinu  og  hafa  aldrei  verið  fleiri,  en  þau  eru  öll  nokkuð  brákuð.  AM. 
Apogr.  3202. 

bref  vm  vpsala  ok  aass^). 
Þeim   godum   monnum  sem   þetta   bref  sia  edr   heyra 
senda  þolleifur  magnusson.   radzmann   heilagrar  holakirkiu. 


*)  Aptan  &  bréfinu  með  hendi  frá,  17.  öld. 


480  JARÐAKAUPABRÉF.  -  TRANSSKRIPT.  1467. 

einar  benedictson.  biorn  þosteinson  prestar  holabiskupsdæm- 
is.  CDagnus  magnusson.  jon  þordarson  ok  sueinn  gudmunds- 
son  leikmenn  quediu  gudz  ok  sina^).  ath  þa  er  lidit  var  fra 
hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þusund  fiðgur  hundrud 
sextiger  ok  vij.  ar.  a  holum  j  hialltadal  næsta  dagh  epter 
jons  messu  holabiskups  vm  vorit.  vorum  vier  j  hia  saum  ok 
heýrdum  da.  ord  ok  handaband  af  einne  alfu  virduligs  herra 
biskups  olafs  aa  holum  j  hialltadal.  gnn  af  annari  alfu  skula 
bonda  loptzsonar  ath  suo  firir  skildu.  ath  adr  nefndrbiskup 
olaf  selldi  fj^r  nefndum  skula  jordina  aas  Jer  liggur  j  vazs- 
dal.  j  vndenfellz  kirkiu  sokn  med  aullum  þeim  gaugnum  ok 
gædum  er  greindri  jordu  hefer  fylgt  ath  fornu  ok  nýiu  ok 
heilaug  holakirkia  vard  fremst  eigandi  ath.  Hier  j  mot  gaf 
fyrnefndr  skuli  loptzson  heilagri^)  holakirkiu  jordina  vpsali 
er  liggur  j  skagafirdi  j  silfrastada  kirkiusokn  med  aullum 
þeim  gaugnum  ok  gædum  er  greindri  jordu  hefer  fylgt  ath 
fornu  ok  nyiu  ok  hann  vard  fremst  eigandi  ath.  skal  huor 
vm  sigh  biskup  olaf  ok  adr  nefndr  skuli  suara  lagaripting- 
um  dii  þeirri  iordu  er  huor  seJldi  audrum  enn  bader  hallda 
til  laga  huor  sinne  iordu.  ok  til  sanninda  hier  vm  setium 
vier  fyr  nefnder  prestar  ok  leikmenn  vor  jnsigli  firir  þetta 
jardakaupsbref.  skrifat  j  sama  (stad)  degi  ok  dari  sem  fyrr  segir. 


438.  35.  Apríl  1467.  á  Hólum. 

Transskriptarbréf. 

AM.  Faflc.  XVII,  11.    Frumtransskriptið  á  Bkinni.    Hafa  verið  fyrir 
þvi  sex  innsigli,  en  þau  eru  nú  öll  dottin  frá,  og  bréfið  sjálft  éí  skemt. 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  þolleifur  magnusson.  magnus  halldorson.  biorn  þostein- 
son.  nichulas  þormodsson.  prestar.  jon  þordarson  ok  jon 
arnbiamarson.  leikmenn.  quediu  guds  ok  sina  kunnígt  ger- 
andi.  ath  vier  sdam  ok  heýrdum  yferlesit  opit  bref  med 
godra  ma[nna]  hanganda   jnciglum.    suo   látanda   ord  epter 

^)  Þannig.    ^)  heilagrai,  Bkbi. 


1467.  MÆLIFELLSÁ.  481 

ord  sem  hier  segir     [Hér  kemr  kaupmálabréf  Hallvarðs  ÁmundsBon- 
ar  og  Valgarðar  Keneksdóttur  frá  31.  Marts  1467,     Nr.  420]. 

ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vier  fýr  nefnder  prest- 
ar  ok  leikmenn  vor  jncigli  fýrer  þetta  transskriptarbref 
skrifat  da  holum  j  hialltadal  jn  festo  marci  ewangeliste  anno 
domini  CO,^  cd.<^  lx.<^  vij.^ 


439.  2.  Maí  1467. 

Odde  Ásmundsson,  lögmaðr  fyrir  sunnan  og  austan  á  Islandi, 
byggir  Eyjólfi  Andréssyni  hálfa  jörðina  Mælifellsá  í  Skaga- 
firði  og  lýsir  landamerkjum  hennar. 

Add.  British  Museum  11,  080  (FM.  95.)  4to  bl.  182,  skr.  c.  1770. 
MSteph.  27.  4to  bls.  113—114,  akr.  c.  1730  (með  hendi  Benedikts  lög- 
mauns  ÞorsteiuBsonar). 

[Biggingarbref 
Odds  Asmundssonar  logmans  fyrer  halfre  Mælefellsd 
utgiefed  Eyolfe  Andressyne  Anno  M.  cd.  Ix  og  vii^). 
Eg  Oddr  Asmundsson  lögmann  firir  sunnan  og  austan 
á  Jslandi  geri  godum  [monnum^)  kunnigt  med  þessu  minu 
opnu  brefi  ad  eg  hefi  bygt  Eyiolfi  Andressyni  jordina  halfa 
Mælifellsá  j  Skagafirdi  til  næstu  fardaga  og  þad  leingur 
sem  eg  geri  ei  adra  skipan  á  til  slikrar  leigu  sem  vid  hof- 
um  asatter  orded  ockar  j  mille.  luka  allar  tiunder  af  jord- 
unneoghafa  þau  leigulida  skipte  sem  vid  Eigill  þa^)  skipt- 
um  [hinum  sydra  hlut^)  vallar  og  husa.  enn  ef  nockur  kærir 
a  jordena  med  logum  selför  edr  beituteiga  edr  hrisrif  þa 
skal  eg  sialfur  eiga  lagasuor  þar  fyrer.  enn  ei  hann.  a 
jorden  Mælefellzá  vti  suartskard  og  riettsynis  ofan  vr 
lækiargilenu  og  ofan  j  vordu  er  stendur  a  markhole  og  ofan 
þadan  j  nautabuslæk.  Rædur  þa  gardur  sudur  j  mælefellzá 
(oc)  sudur  med  mælifellzá  sem  vatn  rennur  tiL  alla  jðrd  j 
þessu  takmarke.  nema  Reykiareit.  Vrdu  uid  Helge.Gudna- 
son*)    asattér    med    handsolum     ad    selfor    skyllde    vera 


»)  [MSt.;  sl.  11080.    2)  sl.  MSt.    «)  [sijdara  hluta,  MSt.    *)   Gndna- 
Bou,  MSt.    Qudmundsson,  11080. 

Dipl.  iBl.  V.  B.  31 


482  ÉFSTALAND.  1467. 

fra  Hafgrimstodum  j  kidaskard  [a  sumrum^)  enn  sex  hrossa 
beit  a  vetur  j  Hafgrimstada  lande  fra  Mælifellsá.  þessum 
mðnnum  hiaverande^).  Arne^)  Asmundsson*).  Jon^)  Gud- 
mundsson®)   og  Teitur')   Andresson®).   Steinþor^)  Jonsson^^). 

fyrerbyd  eg  hverium  manne  ad  beita  framar  eda  a  ad 
ganga  jordena  enn  Iðg  til  standa.  skal  hann  mega  byggia 
jðrdena  ðdrum^^)  ad  jafnfullu  sem  eg  sialfur. 

Och  til  sanninda  skrifad  a  laugardaginn  næstan  epter 
petursmessu  Anno  CD.  cd.  Ix  og  vij.  ar^*). 


430  15.  Júní  1467.  á  Hólam. 

CfoTTSKÁLK  Gottskálksson  selr  Ólafi  biskupi  Rögnvaldssyni 
jörðina  Efstaland  í  Öxnadal,  er  Gottskálk  biskup  hafði  gefið 
honum,  og  þar  með  tíu  kúgildi,  og  kvittar  hann  Ólaf  bisk- 
up  fyrir  andvirðinU;  nema  fimtán  hundruðum,  sem  eptir 
stóðu. 

AM.  Fasc.  XVn,  19.  Frumritið  &  skinni.  Sex  innsiglí  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  og  fjögur  þeirra  eru  það  enn  og  örmul  af  þvi  fimta  (öðru 
i  röðinni).  AM.  Apogr.  3201.  Þö  að  bréf  þetta  sé  norBkuskotið,  er  þö 
ekki  norskt  handarlag  á  því. 

vm  efstaland  j  auxnadal^^). 
Thet  gorom  wer  swenbiom  þordarsson  officialis  heilegra 
holakirkio.  þorleifuer  magnuss  son  nadzman  sama  stadz. 
einar  benediktsson.  biorn  þorsteinsson.  prestar.  kolle  magnuss 
son  ok  jon  þordarson  leikmen  godom  monnum  witerligt 
med  þesso  waro  brefue  at  wij  warom  j  hia  sagom  ok  hord- 
om  aa  ord  ok  handerband  wyrdeligx  herra  Olafs  med  gudz 
nad  biskups  a  holom  j  jslande  aíf  enne  halfuo   ^n  gotskalk 


»)  [sl.  MSt.  «)  hiaverondum  MSt.  »)  Jone,  MSt.  *)  — syne,  MSt. 
»)  Jone  MSt.  «)  Gudnasyne  MSt.  ')  TeiteMSt.  »)  — syneMSt.  »)  — eMSt. 
^o)  — syneMSt.    ")  sl.  MSt.     ")  liér  bætir  MSt.  við  sem  undirskript: 

Oddur  Asmundsson 
logmann. 
^*)  Aptan  á  hréfiou  með  hendi  frá  15.  öld.    Þar  stendr  og  með  17. 
aldar  hendi:    „Efstaiand  j  0xaadal  giefen  biskupe  Olafe'^ 


1467.  EFSTALAND.  -  TRANSSKRIPT.  483 

gotskalcsson  af  adre  halfuo  at  swa  fore  skyldo  at  fornefnder 
gotskalker  fek  fornefndum  biskup  olafue  jordena  efstaland  j 
oxnardal  j  bacca  kirkio  sokn  til  fullrar  eignar  med  oUum 
þeim  gaugnom  ok  gedom  sem  grendre  jordo  fylger  ok 
fylkt  hefuer  at  forno  ok  nyo  ok  han  hafde  fremst  eigande 
maat  at  werda  er  han  kallade  biskup  gotskalk  hafua  gifuit 
sig  ok  þer  med  .x.  kwgiUe  sem  standa  med  jordena.  kendist 
ader  grender  gotscalker  for  oss  at  han  hafde  wpborit  fulla 
ok  alla  pæninga  af  biskup  olafue  for  ader  grendre  jord  ok 
kwgille  swa  sem  honom  wel  at  nogde  j  wadmalom  ok 
adrom  pæningom  nema  xv^  stodu  epter  olwkt.  ok  her  efter 
handaband(ad)e  trat  nefnder  gotscalker  of(t)nefndum 
biskup  olafue  oliungis  quittan  ok  akeirolausan  fyri  ser  ok 
sinom  efterkomendum  om  adr  grent  jardar  werd  ok  alla 
þa  pæninga  sem  biskup  olaíf  war  honom  skylduger  eder 
hafde  wordit  j  þeirre  pæninga  skiptom  ok  rekningskap 
þeirra  j  mellom  for  wttan  þe  xv^  sem  for  skrifuat  star. 
Ok  til  sanninda  her  om  héngiom  wer  war  jnsigle  for  þetta 
breff  er  giort  (var)  a  holom  wppa  sancte  viti  ok  modesti 
dag  anno  domini  CD^  cd**  Ix  septimo.  ^) 


431.  36.  Júní  1467.  á  Skarði. 

Ttbansskbiptabbeéf. 

AM.  Fasc.  LXVI,  12.  Frumtransskriptið  á  Bkinni.  Af  fimm  inn- 
Biglnm  er  nú  eitt  dottið  frá. 

Þath  giorum  wær  Brandur  Jonson  Laugman.  nordan  og 
uestan  d  jslande.  Þordur  audunarson.  og  finnur  peturson. 
laugriettumenn.  Þorarin  arunson.  Jon  sueinsion  og  Brandr 
Porulfsson.  godum  monnum  witurligt  med  þessu  woru  opnu 

^)  Niðr  í  innsiglaþveingi  þessa  bréfs  hefir  verið  rist  norskuskotið  bréf 
gert  „a  holom  j  jslande  wppa  sancti  barnabe  apostoli  (=  "/e)  aono  domini 
CD  cd  Ix  septimo",  þar  sem  Ólafr  bisknp  Kögnvaldason  fær  og  afhendir 
Jeppe  Jönissyni,  að  því  er  virðist,  einhverja  jörð  G,wy  fengom  ok  aif- 
hendom  for  nef[n]d  jeppe  jönissyne  (?)").  Ut  úr  bréfinu  er  ekki  hægt  að 
f&  neitt  samstætt. 

31* 


484       BJÖRN  RÍKI  OG  BRANDR  LÖGMADR.       1467. 

brefi.  At  uær  hofiiin  sied  ok  heyrtt  yferlesit  opit  bref 
konung  kristierns  med  guds  ndad  med  heiluu  og  oskoddu 
hanganda  innsigli.  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier 
seiger. 

[Hér  kemr  kyittunarbréf  KrÍHtjáns  konungs  fyrsta  til  Björns  Þor- 
leifBSonar  fyrir  andvirði  Guðmundarpeninga  28.  Dcc.  1466,  Nr.  416]. 

Og  til  sanninda  hier  wm  setta  eg  fyrrgreindr  brandur 
jonsson  logman  mitt  innsigli  medr  fyr  greindra  manna  in- 
siglum  fyrer  þetta  transkriftarbref.  skrifat  oa  skarde  aa 
skardzstrond  fostudagin  næstan  epter  jonsmesso  baptiste. 
þda  er  lidit  war  fra  hingatburd  wors  hera  jesv  christi  þus- 
und.  cccc.  Ix  og  siau  dar. 


433.  [1467]. 

Sendibeéf  Björns  ríka  Þorleifssonar  til  Brands  lögmanns 
Jónssonar  um  gripdeildir  Lopts  (Ormssonar),  þjónustulaun 
Brands  hjá  Birni  og  fleira. 

AM.  Fasc.  LXIV,  13,  frumrit  k  skinni  með  hendi  Björns  ríka 
Þorleifssonar.  Apogr.  1508.  Brandr  Jonsson  varð  lögmaðr  ekki  síðar  en 
1452,  en  Björn  dó  1467.  Bréf  þetta  mun  þ6  vera  frá  vorinu  1467. 
Sbr.  bréf  26.  Júní  1467,  Nr.  433. 

Welbornum  dandi  manni  Branndi  bonnda 
laugmanne  er  brefet  sennth^). 

[CD]inn  godann  vin  brannd  bonda  logman  ydr  heilsar 
eg  biorn  þorleifsson  kærliga  med  gud  og  uor  fru. 

kunngiore  eg  ydur  raer  er  sagt  at  lopt(ur)  frænndi  sie 
kominn  vnder  nup  og  víjli  sitia  þar  sinn  buskap  sem  þat 
ma  uel  uera.  Enn  þo  lizt  þetta  morgum  skiot  atferd  og 
þier  munid  þo  næst  geta  ef  þier  uilid  suo  sem  þier  uitid. 
Enn  eigi  þarf  loptur  at  hafa  suodan  atburdi  þui  eigi  ma 
uita  huar  ouænum  gefur  happ  þar  eg  aa  hlut  at.  Er  mier 
hermt  suo  fra  þeim  at  þeir  segi  suo.  þeir  uiti  íirir  uist  at 
þier  munid  ecke  giora   mier  storann  riett.     stenndr  þat  til 

*)  Utanáökript  bréfaíns. 


1467.  BJÖRN  RÍKI  OG  BRANDR  LÖGMAÐR.  485 

ydar.  ennda  kann  vera  þar  standezt  aa  holda  huger  at  þier 
þickezt  ecki  stor  þionustulaun  hafa  feinget.  Ennda  þick- 
iumzt  eg  ecki  hafa  feinget  micinn  rett  af  sumligum  þar  sem 
þier  hafet  att  yfer  at  sia.  og  þui  medkennumzt  eg  at  eg 
hefi  þar  litin  goduilia  til  haft  at  vnna  ydr  goduilia  j  moti 
aungum  ydrum  goduilia.  Enn  vita  eg  at  þier  vilit  betra 
ydr  til  rettinda  vid  minn  herra  konginn  og  mic  suo  hans 
bodskapur  og  follkomligr  giorningr  sie  eigi  suo  rofin  og 
brotin  at  hans  nad  og  suo  ef  uer  megum  uel  fa  riett  aa  þui 
sem  ockr  er  misbodit.  þa  uil  eg  j  aungan  mata  af  fella 
ydur.  yduari  skulld  edr  þionustulaun.  Enn  fai  eg  hier 
aungann  rett  þa  skal  leita  þangat  sem  gud  vill.  og  eg  bid 
ydur  vpp  aa  gudz  vegna  og  mins  herra  kongsins  og  suo 
epter  minne  bæn  at  þier  komet  j  motz  vid  mic  og  kennit 
mier  god  rad  med  annara  dandi  manna  samþycki  huersu 
eg  skal  bera  mig  at  med  þenna  selskapinn  engada^)  sem 
haft  hafa  mina  peninga.  hastar  mic  ecki  stort  at  gefa  þar 
storyrdi  aa  huat  sem  mer  þicki  til  standa  fyrr  enn  eg  hefi 
ydur  ord  og  annara  dandi  manna.  Og  þott  loptur  hafi  nockurn 
kuækling  firir  mier  þat  er  litils  uert  hia  ollu  odru.  Enn 
huer  hann  er  sem  hann  reyfar  eda  ræner  heilaug  klaustur 
eda  firir  saklausum  monnum  þat  er  olvcku  uænligt.  hofdu 
þeir  firir  klaustrinu  þriu  naut  ur  eyium  og  þar  uar  med 
eitt  naut  er  jon  jonsson  oa  og  hofdu  þat  med  og  ij  saudi 
adra  og  suo  toku  þeir  upp  at  buskapnum  hans  jons  allt 
þat  sem  þeir  gatu  med  komezt  kuigt  og  dautt  og  enn 
bigirndu  þeir  at  taka  firir  klaustrinu  halfa  þridiu  lest 
skreidar  og  firir  honum  joni.  xiij.  hundrut  eda  betr  og  firir 
mier  half  lest  og  spyr  eg  ecki  epter  þui.  þicke  mier  likligt 
at  dandi  menn  muni  eitthuert^)  firir  ser  hafa  þat  þeir  megi 
npp  aa  reida  sig  med  suodan  atburdum.  vil  eg  hafa  ydr 
god  rad  og  annara  danndi  manna  huad  ydr  þicker  suar- 
ligazt  huersu  eg  skal  bera  mic  at  her  um. 

Skulu  þier  og  uita  at  eg  hefi  enn  nockur  bref  þau  sem 
eg  þeinke  at  þier  hafed  eigi  heyrt.^)  wil  eg  giora  ydr  þau 


»)  þannig.    ^)  Sbr.  Nr.  323,  837,  377,  416. 


486  BJÖRN  RÍKI  Oö  BRANDR  LÖGMAÐR.  1 467. 

heyrum  kunnig  og  odrum  dandi  monnum  suo  ydr  komi  þat  eigi 
aa  ouart  huert  skial  eg  þickiumzt  hafa  firir  þessum  peningun- 
um.  wænti  eg  þier  munid  finna  mic  firir  þingit  sem  eg  hefi 
giort  ydr  bod  til. 

Eru  þat  mins  herra  kongsins  bref  sem  eg  uil  ydr  birta. 

kuomi  þier  og  fyrr  til  skardz  enn  ydr  þicke  time  til 
at  rida  til  þinggins  þa  eru  þier  þar  gudi  uelkomner. 

kann  sueinninn  segia  ydur  þat  eg  skrifa  ecki. 

^ier  med  bifal(a)  eg  ydr  gudi  j  valld  og  hans  modr 
mariu  nu  og  allann  tid. 


433,  36.  Júní  1467.  á  Skarðl. 

Bréf  Þórðar  Auðunarsonar  og  tveggja  annara  manna,  um 
lögmannskaup  það,  er  Björn  Þorleifsson  hirðstjóri  galt 
Brandi  lögmanni  Jónssyni. 

AM.  Fasc.  XVII,  32,  frnmTÍtið  á  skinni.  Fjögur  hangandi  innsigli 
hafa  verið  fyrir  bréfínu;  er  eptir  stúfr  af  þveingnum  frá.  hinu  fyrsta, 
gatið  eitt  fyiir  hinn  öðru  og  þriðja,  en  híð  fjörða  er  heilt  og  þó  máð. 
Apogr.  808.    Safn  H,  178—79. 

kaupbref  fyrir  Bæ.  ut  koperat^) 
Pat  giorum  væR  þordr  audunarson  Jon  sueinson  ok 
þorarinn  aronson  godum  monnum  vitRligt  med  þessu  woru 
opnu  brefi.  aa  skardi  aa  skardz  strond  fostu  dagin  næsta 
epter  Jons  (Desso  baptista  þa  lidit  uar  fra  hingat  burd  uors 
hera  jesu  christi  þusund  fiogur  hundrut  sextigir  ok  sio  ar. 
woru  uær  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband 
welborinna  manna  af  annari  alfu  biarnar  bonda  þorleifsson- 
ar  hirdstiora  um  allt  jsland.  enn  af  annari  brandþ] 
bonda  jonssonar  laugmanz  fyrir  nordan  ok  uestan  aa  jslandi 
at  svo  fyrir  skildu  at  greindr  biorn  þorleifsson  med  sam- 
þycki  hustru  olofar  loptz  dottr  hustru  hans  feck  fur  greindum 
brandi  jonssyne  laugmanni  jordina  bæ  j  suganda  firdi  j  stad- 

^)  Aptaná  með  nýrri  heudi,  og  &rtal  1467  með  bendi  Ama. 


1467.  ÖRIPDEILDAMÁL  ARNBJARNAR.  487 

ar  kirkiv  sokn  med  auUum  þeim  gognvm  ok  gædum  sem 
adr  greindri  jordu  fylgir  ok  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nyiu  ok 
hann  uard  fremst  eigandi  at  logum  ok  þar  med  sex  kugilldi 
ok  suo  þott  þar  se  fleire  med  til  frials  forrædis  ok  æuin- 
legrar  eignar  undan  birni  ok  hans  erfingium  enn  undir 
brand  ok  hans  erfingia  fyrir  þa  peninga  sem  opt  nefndum 
birni  bar  at  luka  brandi  jonssyni  lavgmanni  j  sitt  laugmanz 
kaup.  skylldi  opt  nefndr  biorn  þorleifsson  suara  laga  ript- 
ingu  aa  adur  greindri  jordv  enn  brandur  hallda  til  laga. 
skylldi  hann  mega  tak[a]  at  ser  jord  ok  kugilldi  at  frialsu 
upp  fra  þeim  degi  er  nu  er  komit  ok  allar  gagnsemdir  ok 
abata  af  hafa  adr  greindri  jordu  ok  kugiUdum  ævenliga 
her  eptir 

Ok  til  saninnda  her  um  at  uær  furnefndir  menn  Þordur 
Jon  ok  þorarinn  saum  aa  þenna  þeirra  giorning  furgreindra 
manna  med  fuUu  handabandi  þa  setium  uær  uor  jnncigle  med 
jnncigle  þrattnefnz  biarnar  bonda  þorleifssonar  fyrir  þetta 
jardar  bref.  skrifad  j  sama  stad  degi  ok  ari  sem  fyrr  segir. 


434.  6,  Septemlber  1467.        á  Þingeyrum. 

BóME  tólf  manna  útnefndr  ^/^  af  Brandi  Jónssyni,  lögmanni 
norðan  og  vestan  á  íslandi,  um  rán  og  gripdeildir  Arnbjarn- 
ar  Sæbjarnarsonar,  er  kærði  Ólöf  Loptsdóttir  og  Þorleifr 
Björnsson,  og  Eyjólfr  Jónason  í  umboði  Jóns  Jónssonar 
bróður  síns. 

AM.  Fasc.  XVII,  18.  TranBskript  á  skinni  gert  á  Reynívöllum  í 
Kjós  23.  Aug.  1476.  —  Apogr.  5693b. 

arnbiarnar  bref.     [Vm  Hans  Rdn.    Hann  dæmdur 
til  dauda^). 

Þat  giorum  uær  bessi  einarsson,  gunnlaugur  þorkelsson. 
eigiU  grimsson.  philippus  sigurdzson.  þordur  sigurdzson.  gisle 
þorgilsson.  þorarinn  aronsson.  finnur  petursson.  þordur  aud- 

1)  Utan  á  bréfinu;  frá  [með  hendi  frá  17.  öld. 


488  GRIPDEILDAMÁL  ARNBJARNAR.  1467. 

unarson.  jon  narfuason.  magnus  jonsson.  olaur^)  þorvardzson. 

laugrettumenn.  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoru  opnu 

brefe  at  þa  er  lidet  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jhesv  christi 

þusundíiogur   hundrud   sextiger   ok   siau   ar.  faustudagin  *) 

næsta  fyrer  mariu  CDessu  sidari  vm  sumarit  cL  torfustaudum  j 

midfirde  aa  almenniligu  þriggia  hreppa  þinge  uorum  uær  j  dom 

nefnder  af  ærligum  manni  brande  jonssýne  laugmanni  nord- 

an  ok   uestan  aa  jslande   at  dæma   um   þær   saker  er  olof 

lofdzdotter  ok  þorleifur  biornson  ok  eyiolfur  jonsson  j  laug- 

l(i)gu  umbodi  jons  jonssonar  brodur  sins.  er  þar  uar  suaret 

af  tueimur  skiallegum  uitnum.  kærdi  þar  til  arnbiarnar  sæ- 

biarnarsonar   er  þar  uar  þa  fangadur    fyrer  laug.    at  hann 

hefde  griped  ok  rænt  sinum  peningum  ok^)  fuUan  stýrk  ok 

ok  rad  til  gefet  at  þeim  skylldi  rænt  vera.  sierliga  til  greintt 

j  mafahlid.   sem   suarit  uar  af  tueimur  skiluisum  uottum.  j 

fýstu  grein  fiorar  kýr.  þriatige   fiar  ueturgamallt  ok  elldra. 

sextan  ok.   xx.  laumb.  þriu  naut  ueturgaumul.  einn  sexæring 

med  reidsk(a)p  ok  þremur   uodum  med  þeim  fleirum  ofrid- 

um  peningum  er  þar  uar  um  suarit.  at  fýr  nefndr  arnbiorn 

hefde  burt  reked   ok  lated   flytia  med  sinum  fleirum  fylgi- 

aurum   sem   hann   kendizt   þar  ok  sialfur   at  suo  uæri  um 

alla  frida   peninga.  j  annari    grein  kærdu  þau  fyr  nefnder 

menn  olof  ok  þorleifur   til  nefndz   arnbirnar  at  hann  hefde 

uerit  uid  klett  ok  rænt  þar  j  burtt   enn  med   sinum  fýlgi- 

aurum    storan   tolfaring  med  aullum    reidskap  er  tittnefndr 

þorleifur  atte  ok  annat  skip   teinaring  er  biorn   þorleifsson 

atte.  ok  hier  med   halfa  þridiu  lest   skreidar   er   þeir   attu 

fedgar  biorn   ok  þorleifur  huad   er   þar   soruzt^)    enn  med 

skialligum  uitnum  at  þesse  fiartekt  hefde  suaren  uerid  adr 

fyrer    ualldzmanne    huad   er   [fyr    greindr   arnbiorn   med 

kendizt  ath  hann  hefdi  ^)  farit  med  þeim  til  ok  fra  er  hann 

reiknade   peningana   haft  hafa.   þat   uar  ok   þar   suarit  at 

allir  þeir  peningar  sem  burt  uoru  hafder  ur  mafahlid  uoru 


*)  Þannig.    *)  dag  dagin,  skbr.    *)  j,  skbr.    *)  Svo. 

^)  [Þetta  er  með  annari  og  smágerðari  hendi  en  hitt;  þó  er  alt 
falslauBt  og  samtiða.  Annar  hefir  grípið  i  að  skrifa,  þegar  skrifarinn 
hefír  hlaupið  frá. 


1467.  GRIPDEILDAMÁL  ARNBJARNAR.  489 

eign  biarnar  þorleifssonar  ok  olofar  loptzdottnr.  hier  med 
kærde  eýiolfur  jonsson  j  laugligu  umbode  jons  jonssonar 
brodur  sins  tii  optuefndz  arnbiarnar  at  hann  hefde  med 
uerit  j  sellone  þa  er  þar  uoru  upp  tekner  peningar  jons 
jonssonar  epter  þui  sem  þar  uar  suarit  ok  reiknad  er  greindr 
jon  hafde  att.  frider  ok  ofrider.  enn  optnefndr  arnbiorn 
sagdizt  þar  ecke  uerit  hafa  ok  sagdizt  hafa  smidat  ut  (aa)^) 
skipe  aa  medan  enn  ledz^)  þo  uitad  hafa  at  þeir  foru  burt 
ok  suo  er  þeir  kuomu  aptur  med  peningana.  birtizt  þar  ok 
suo.  at  fýrst  um  uorit  ucro  upp  tekner  peningarner  j  sellone. 
þa  sidar  i  klett.  enn  sidazt  j  mafahlid.  hier  epter  uændizt 
þrattnefndr  arnbiorn  mins  herra  kongsens  brefe  liggianda  j 
norege.  at  hann  þottizt  fyrer  honum  sialfum  sinum  malum 
suara  eiga. 

E>ui  j  fýstu  grein  leidzt  oss  þesse  madur  arnbiorn 
rett  fanginn  uerit  hafa  ok  þat  sama  kongsins  bref  er  hann 
j  norige  uændizt  ecke  aíl  hafa  saker  þess  at  þann  uar  einge 
hier  innan  landz  er  þat  hefde  heýrt  eda  sied.  j  annarre 
grein  þar  er  arnbiorn  uisse  fiar  upptekt  j  sellone  ok  uar  j 
styrk  ok  samhellde  uid  þa  er  þat  giordu  lika  epter  sem 
fyrer  þotte  oss  hann  hylia^)  ok  samþýckia  þeirra  fýr  skrif- 
adan  giorning  þui  oss  þotte  honum  þa  borit  hafa  at  taka 
sik  burt  ef  hann  uillde  þar  um  saklaus  vera.  enn  þar  er 
hann  for  at  sækia  skipen  ok  skreidena  j  kl(e)tt  þo  ei  giore 
aller  jarnmikit  at  þotte  oss  hann  þar  fullum  sektum  eiga 
fyrer  at  suara.  þa  hier  epter  at  hann  for  til  mafahlidar 
med  audrum  sinum  fylgiurum  rak  þa  sialfar  frida  peninga 
til  skips.  skar  ok  drap  sem  suarit  uar  þar  aa  þingenu. 
kom  oss  þat  ok  -  saman  at  þeir  peningar  sem  burt  uoro 
hafder  ur  klett  ok  mafahlid  frider  ok  ofrider  uære  eigi 
minna  uerder  enn  halfur  fiorde  taugur  hundrada  tiundar- 
uirt  godz  ok  þui  dæmdum  uær  opt  nefndan  arnbiorn  sæ- 
biarnarson  saker  hýllinga  ferda  ok  rads  ok  styrks  ok  stiorn- 
ar  fullan  ok  allan  ransmann  epter  þui  fremdza  sem  log- 
bok   ut   skyrer  j    rans   kabetulum  ok  hier  med  liflat  med 


^)  Vantar  í  Bkbr.    ^)  þannig  (ledz)  =  letz.    «)  Svo. 


I 


490  JARÐAKAUPABRÉP.  1467. 

halshaugge.  suo  ok  ef  þrattnefndr  arnbiom  aa  peninga  epter 
þa  fare  at  aullu  epter  þui  sem  logbok  giorer  rad  fyrer  bæde 
um  rettarfar  ok  femisse  þeirra  er  peningana  attu  þa  er 
rænter  uoro.  suo  ok  ei  sidr  um  fiarskipt(e)  miUum  kongs 
ok  erfing(i)a  fare  at  auUu  sem  uottar  um  suo  orden  abotamal. 
samþycktte  þenna  uom  dom  med  oss  fýr  nefndr  brandr 
jonsBon  laugmadr.  ok  til  meire  stadfestu  hier  um  sette  opt- 
nefndr  brandr  laugmadr  sitt  jnsigle  med  uorum  f  jr  nefndra 
manna  jnsiglum  fyrer  þetta  uort  domsbref  er  giort  uar  aa 
þingeýrum  j  hunauandzþinge  aa  sama  are  tueim  nottum 
sidar  en  fýr  seger. 


435.  14.  September  1467.         á  Kirkjubóll 

Halldór  Hákonarson  selr  séra  Jóni  Snorrasyni  jörðina  Knjót 
á  Eauðasandi  fyrir  Hól  í  Önundarfirði  og  kúgildi. 

Eptir  afskript  gerðri  eptir  frumritinu,  og  staðfestri  á  Hólum  i 
Hjaltadal  11.  Jóní  1704  af  Halldóri  Þorbergssyni  og  Jóní  JónsByni. 

Þat  giorum  uier  Jon  asgeijrsson.  fusi  bioriison.  þor- 
steinn  sueinsson.  knaur  þordarson.  helgi  filipusson  godum 
maunnum  kunnigt  med  þessu  uoru  opnu  brefi.  þar  uorum 
uer  i  hia  saum  og  heirdum  a  ord  og  handaband  sira  Jons 
Snorrasonar  og  halldors  hdkonarsonar.  ad  suo  fyrer  skildu. 
at  halldor  hdkonarson  selldi  adurgreindum  sira  Joni  snorra- 
syni  Jordina  kniot  er  liggur  i  Saurbæiar  kirkiu  sockn  a 
Eaudasandi  med  aullum  þeim  gaugnum  og  giædum  sem 
greindri  Jordu  filger  og  filgt  hefer  ad  fornu  og  nýu.  og 
hann  uard  fremzt  eigandi  ad.  Hier  i  mot  gaf  ddurgreind- 
ur  sira  Jon  firnefndum  halldore  Jordina  holinn  j  Onundar- 
firdi.  er  liggur  i  hoUz  kirkiu  sockn  med  ðllum  þeim  gaugn- 
um  og  gædum  sem  greindri  Jordu  filger  og  filgt  hefer  ad 
fornu  og  nyu  (og)  sijra  Jon  uard  fremst  eigandi  ad.  oc  þar 
til  þriu  kugildi.  Skilldi  tijttnefndur  sijra  Jon  hallda  til 
laga  Jordunni  Kniot.  enn  optnefndur  halldor  suara  lagaript- 
ingum  a  firrsagdri  Jordu.  Og  til  sanninda  hier  um  settum 
uær  ddurgreinder  menn  uor  Jnsigli  fyrer  þetta  Jardakaups- 


1467.  KIRKJUBÓL.  491 

bref  er  skrifat  var  cL  kirkiuboli  i  valþiofsdal  vpa  kross- 
messo  um  haustid.  þa  er  lidit  uar  fra  bingadburd  uors 
herra  Jhesu  Christi  þusund  íÍQgur  hundrud  sextiju  og  vij  dr. 


486.  31.  September  1467.  í  Ögri. 

SvEiNN  biskup  í  Skálholti  skipar  hálfkirkju  á  Kirkjubóli  í 
Yalþjófsdal. 

AM.  Apogr.  2325.  „þetta  er  skrifad  epter  copíu  1  HoUte  i 
Önundarfirde  1710.  og  atti  þð,  copiu  profasturinn  Sr  Sigurdur  Jons- 
8on«.  (AM).  JSig.  143.  4to  bls.  276—277,  skr.  c.  1600;  Landsbókasafn 
107.  4to  bl8.408— 409  (séra  Jón  i  Hitardal.    Sbr.  bréf  frá  30.  Júníl488. 

Um  haltkirkiuna  j  Valþiofsdal. 
Vier*)  Sveinn  med  Guds  nad  biskup  j  Skalhollte  gior- 
um  godum  monnum  kunnugt  med  þessu  voruopnu^)  brefe  ad 
vær  hðfum  skipad  halfkirkiu  d  Kirkiubole  j  Valþiofsdal. 
Skal  þar  syngiast  annan  hvern  helgann  dag.  og  gialldast 
þar  preste  .ij.  merkur  kaups.  svo  þo  ad  Halldor  Hakonar- 
son  giefe  [j]^)  heimanfylgiu  sagdri  kirkiu  jðrdina  Mosdal 
j  Önundarfirdi  firir  .x.  hundrud.  og  þar  til  .iij.  kugillde 
bulæg.  og  [.ij.  gielldfidr  hundrud*)  sem  laug  til  standa.  svo 
og  ad  hann  giefe  peninga  tii  Holltzkirkiu  j  aunundarfirdi. 
j  huorrar*^)  kirkiu  sokn  nefnd  halfkirkia  er  funderud.  sem 
þeim  sira  Narfa  baudvarssyne  og  nefndum  Halldore  vel 
saman  kiemur.  og  kirkian  fae  ongvan  skada  af.  Skulu  þar 
takast  heima  liostollar  aller  og  tiunder  bonda  og  husfreyio 
og  allra  þeirra  sem  þar  eru  heimilisfaster.  Þeinkium  vær 
ad  giora  þar  fiðgra  marka  kirkiu  og  heimamanna  grðft. 
nær^)  þd  vier^)  visiterum  cL  Vestfiordu  ef  Gud  viU  lofa. 
Ok  til  sanninda  hier  um  settum"^)  vær  vort  jnnsigli  firir 
þetta  bref  skrifad  j  augri  i  Jsafirde  jn  festo  sancti  Matthei 
apostoli  og  Evangelista  Anno  Domini  [CD.^  cd.^  Ix.^)  septimo. 


1)  Vær    143,107.        «)  opnu   b.  v.  143,  107.         «)  sl.    öll.    ^  ['í<^ 
gielldfiar  143,107.   »)  huerrar  143;  hvðrrar  107.  «)  næst  143,107.   '^eeti- 
um  143,107.    8)  1560,  hefir  misskrifazt  i  143. 


492  ÖGR.  1467. 

437.  23.  September  1467.  í  Ögri. 

SvEiNN  biskup  í  Skálholti  virðir  1  visitaziu  sinni  kirkjuna 
í  Ögri  og  aðbót  Jóns  bónda  Asgeirssonar  að  henni,  og  kvitt- 
ar  Jón  nm  porcio  kirkjunnar. 

AM.  Apogr.  963  „Ex  orig.  conomunicato  á,  Paulo  Jonæ  Vid.  (er 
fra  Ögri).  Originales  hæ  literæ  esse  videntur,  et  aigilii  cujusdam  gran- 
dioris  Episcopalis  rotundi  fragmentum  appendet.  Jnterea  membrana 
rudior  est  et  crassior,  ac  scriptura  minus  venusta,  quam  eo  seculo  fieri 
vulgo  conavevit,  similioresqvo  ætati  Ogmundi  Episcopi.  NB  genuinæ 
omnino  sunt  hæ  literæ:  allegantur  enim  ab  Ogmundo  Episcopo  1524" 
(AM.).  Apogr.  1418  (önnur  afskript  án  efa  eptir  frumritinu). 

Vær  sveirn  med  guds  nad  biskup  i  skalhoUte  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  brefe.  at  þa  er  uær 
ridum  i  uora  uisitatio  um  vestíiðrdu.  gistum  uær  i  augri  i 
isafirde.  ok  letum  sia  at  kirkiunni  þar.  iij.  ærliga  presta. 
ok  .iij.  leikmenn.  giordu  þeir  kirkiuna  ok  forkirkiuna  firer 
fiogur  hundruth  ok.  xx.  skylldu  þar  falla  nidr  i  porcio 
bondans  vegna  ions  asgeirssonar.  xv.  hundruth.  ér  fallit 
hofdu  sidan  hann  tok  vid  greindri  iðrdu.  lagde  hann  þar  til  .ij. 
bæ^kur.  psalltara  ok  historiabok  hinna  hæstu  hatida  um  arit. 
skal  hann  ok  giora  nýtt  torb  um  kirkiuna.  ok  þat  aa  brast 
forkirkiuna.  hier  med  giordu  vær  greindan  ion  bonda  asgeir- 
son  aurlungis  kvittan  ok  aakærulausan  firer  oss  ok  auUum 
worum  eptirkomendum  kirkiunnar  formonnum  i  Skalhollti 
um  porcio  sagdrar  kirkiu.  sidan  hann  medtok  til  þess  þa 
var  komit. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  uær  vort  inncigle  firer 
þetta  bref  skrifath  i  augri  i  isafirde.  in  festo  sancti  mauritij 
sociorumque  eius  martirum  anno  domini  CD.^  cd.^  Ix^  septimo. 


438.  1.  Oktober  1467.    í  Holti  í  Saurbæ. 

YíGSLu  og  aflátsbréf  Holtskirkju  í  Saurbæ  útgefið  af  Sveini 
biskupi  1  Skálholti. 

AM.  Pasc.  XVn,  10.  Frumrit  á  skinni.  Innsigli  Sveins  biskups  er 
dottið  frá  bréfínu.  Apogr.  2302. 


1467.  HOLT  í  SAURBÆ.  493 

Vigslu  og  aflatzbref  Holltz  kirkiu  i  Saurbæ^). 

Vær  sueirn  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  giorum 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  woro  opnu  brefe  at  þa 
er  lidit  var  fra  hingatburd  wors  herra  jhesu  christi  þusund 
.cccc.  Ix  ok  vij  ar  jn  festo  sancti  remigij  sociorumque  eius 
vigdum  vær  kirkiuna  j  hollti  j  saurbæ  til  lofs  ok  dyrdar 
allz  ualldanda  gude  ok  sælle  guds  modr  marie  ok  auUum 
guds  helgum  monnum  ok  sierliga  hinum  blezada  magnuse 
eyiajalle. 

War  so  felldr  maldage  at  oddr  bonde  petursson  ok 
sigridur  steindorsdotter  kuinua  hans  gafu  til  kirkiunnar 
med  voru  rade  jordina  brunngil  er  liggur  j  bitru  j  eyrar 
kirkiu  sokn  ok  þar  til  fimm  malnytu  kugillde.  messuklæde 
ok  kalek.  kluckr  tuær.  duk  ok  alltarisklæde.  brik  yfer  alltare. 
mariuskript  ok  magnus  likneské.  kross.  paxblad.  magnus  saugu 
med  magnus  jstoria.  sequenciobok  ok  lagasaungua  bok.  tialld 
um  kor.  ein  koparstika  aa  alltare.  Skal  þingaprestur  sa  sem  aa 
stadarhole  er  sýngia  þar  annan  huern  dag  helgan.  Enn  sier- 
liga  annat  huort  joladag  eda  paskadag.  CDariumessur  .ij.  aa  .xij. 
manudum.  magnusmessur  badar  ok  kirkiudag.  Skal  prest- 
ur  taka  .ij.  merkur  kaups.  Skulu  þar  takazt  heima  allir 
toUar  ok  tiunder  bonda  ok  husfreyiu  ok  allra  heimamanna 
þeirra.  ok  so  j  nedra  hoUti.  so  ok  skal  þar  font  vijgia.  baurn 
skira.  hion  saman  vigia  ok  leida  konur  j  kirkiu  ef  uiU. 
Jtem  skal  bonde  ok  husfreyia  taka  þar  heima  þionaustu 
sina  ok  allir  heimamenn  ef  þeim  lijkar.  Ok  treystande  a 
nad  ok  myskunn  almattigs  guds  ok  hialp  jumfru  marie. 
sancte  peturs  ok  sancte  pals  postula.  sancte  magnus  ok  allra 
guds  heilagra  manna  hofum  uier  gefit  hverium  rettskript- 
andum  manne  eda  kuinnu  er  ofrar  eda  gefur  sagdri  kirkiu 
j  hollti  nockut  uax  eda  annat  þat  sem  nytsamligt  er.  eda 
fellur  aa  hne  fyrer  jumfru  marie  likneske  segiande  .ix. 
sinnum  aue  maria  eda  fyrer  sancte  magnus  likneske  segiande 
hans  commemoraeio.  eda  .iij.  pater  noster  gude  til  heidurs 
ok  þeim  guds  uin.     So  ok  huerium  þeim  presti  þar  segir 

^)  Utan  á.  biéfíuu  með  beudi  Árua  Maguússouar. 


494  STAÐARFELL.  1467. 

mesgu  eda  nockura  þionauztu  ueiter  kirkiunni  þar.  gengr 
um  kirkiu  segiande  pater  noster  ok  aue  maria  fyrer  aull- 
um  krisnum  salum  er  þangat  sækia.  joladag.  paskadag. 
vppstigningardag.  huitasunnu.  COariumessur  allar.  CDagnus- 
messur  badar.  allra  heilagra  COesso.  kirkiudag  ok  aa  aullum 
hatijdum.  xL  daga  j  aflat  j  huert  sinn  er  þeir  giora  fýrr 
sagda  hluti  eda  annat  giora  gude  ok  kirkiunni  þar  til 
heidurs  eda  eflingar.  Skal  þetta  aflat  standa  æfinliga  gude 
til  lofs  ok  heidur(s)  jumfru  marie.  blezudum  magnuse  ok 
aullum  guds  helgum  monnum.  enn  auUum  krisnum  salum 
til  hialpar  ok  myskunnar.  Ok  til  sanninda  hier  um  settum 
uær  vort  jnsigle  fyrer  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  deige 
ok  aare  sem  fyrr  segir. 


439.  ;.  Oktober  1467.         að  Staðarfelli. 

SvEiNN  biskup  1  Skálholti  kvittar  Þórð  bónda  Helgason  um 
porcio  Staðarfellskirkju  um  þau  sextán  ár,  sem  hann  hafði 
haldið  hana,  og  hafði  Pórðr  bóndi  lagt  henni  til  sextán 
hundraða. 

AM.  Fasc.  XVII,  8.  Ffamrit  á  skinni,  komið  1708  írá  Erlendi  J6ns- 
syni  á  Hvoli.  Innsigli  Sveins  biskups  er  enn  fyrir  bréfinu  heilt.  Apogr. 
1512  &  1515. 

kvittvnarbref  fyrer  stadarfelli  kirkivnar  veggna. 

þordar  helgasonar  ^)' 
Vær  sueinn  med  guds  nad  biskup  j  skalhoUte  giorum 
godum  monnum  kvnnigt  med  þessv  vorv  brefi  at  j  vorri 
gistingv  ad  stadarfelle  aa  stadarfellzstrond  anno  domini 
CD^  cd^  Ix**  vij®  jn  die  sanctorum  martyrvm  marcelli  et 
apulej.  nefndum  vær  tii  sex  skæliga  menn  þria  presta  ok 
þria  bændr  ad  giora  þa  hlvti  er  þordur  bondi  helgason 
hafdi  lagth  til  kirkivnar  þar.]  Jn  primis  merkilig  messo- 
klædi.  ærliga  brik.  sexæring  nyan  med  aullum  reida.  olafs 


*)  Utan  á  bréfinu  með   gamalli  hendi;   en  nafn   Þórðar  er  þó  með 
annari  hendi  en  hitt. 


1467.  LÆKJAREIGNIR.  495 

likneski  ok  metaskaler  med  metvm  ollum.  giordv  þeir  þessa 
nefnda  hluti  íiortan  hundrudvm.  hier  til  lagdi  nefndr  þordr 
bondi  kirkivne  tvo  hvndra(d)s  hesta.  fyrer  þessi  greind  sextan 
hvndrud  giordvm  vær  þratt  nefndan  þord  bonda  kuittan  ok 
akærvlausaii  vm  porcio  sagdrar  kirkiu  er  fallit  hafdi  þaa 
sextan  vetur  er  hann  bio  þar.  fyrer  oss  ok  ollum  vorvm 
efterkomendum  kirkivnar  formonnum.  ok  til  sannenda  hier 
vm  settvm  vær  vortt  jnsigli  fyrer  þetta  bref  skrifath  j  sama 
stad.  degi  ok  ari  sem  fyr  seiger. 


440.  13.  Október  1467.  í  Múla. 

YoTTGEÐ  tveggja  manna  um  það,  að  Einar  Jónsson  handfesti 
Ólofu  hústrú  Loptsdóttur  vitnisburð  þann,  er  bréfið  inniheldr, 
um  jarðakaup  þeirra  Ara  Guðmundssonar  og  Sveins  Brands- 
sonar  um  Brjanslæk  og  Lækjareignir  og  enn  fleiri  jarðir. 

Eptlr  afskript  af  frumritinu,  staðfestri  á  Geirrauðareyri  17.  Apr.  1704 
af  Guðmundi  Þorleifssyni,  J(óni)  Jónssyni  og  Birni  Jónssyni. 

Þad  giðrum  vier  biðrn  helgason  og  Jon  Jonsson  godum 
mðnnum  vitanlegt  med  þessu  ochar  opnu  briefe.  ad  þar  uor- 
um  (uier)  j  hid  sauni  og  heirdum  d  ord  og  handaband  þess- 
ara  manna  hustru  Olofar  lofftsdottur  af  einne  cllfu  enn  ein- 
ars  Jonssonar  af  annare.  ad  nefndur  einar  Jonsson  handfeste 
hustru  Olofu  suo  felldan  vitnisburd  sem  hier  efftir  skrifadur 
stendur  ord  efftir  ord  ad  sueria  hier  ad  fuUaii  bokareid. 

Suo  felldaii  vitnisburd  ber  eg  einar  Jonsson.  ad  eg  var 
þar  j  hid.  sd  eg  og  heýrda  d.  d  brianslæk  d  bardastrond. 
ord  og  handaband  þessara  Manna.  ara  Gudmundssonar  af 
einne  dlfu  og  Sueins  brandssonar  af  annare.  ad  suo  firir 
skiUdu.  ad  ddurgreindur  Sueinn  brandsson  sellde  Ara  gud- 
mundssyne  jordina  hdlfa  bridnslæk  er  liggur  d  bardastrðnd. 
og  þar  med  allar  hdlfar  lækiar  eignir.  er  þar  til  heirdu  og 
þar  med  selldi  hann  honum  hdlfaii  Vatnsdal  til  fuUrar  eign- 
ar.  og  alla  firr  skrifada  peninga  adra  med  oUum  þeim  gðgn- 
um  og  giædum  sem  greindum  jðrdum  filger  og  filgdt  hefur 
ad  fornu  og  nyu.  og  hann  vard  fremst  eigande  ad.    Hier  i 


496  LÆKJAREIGNIR.  1467. 

mote  gaf  firrnefndur  Are  gudmuudsson  adur  skrifudum  Sueinj 
brandssyne  jardernar  badar  hiardardale  i  dyrafirde  fyrer 
sextijer  hundrud  og  samþichte  med  fullu  handabande^) 
og  upplagi  Þora  Þorsteinsdotter  eiginkuinna  ddur  skrifadz 
Sueins  allan  ddur  greindan  giðrning  um  firrskrifud  jarda- 
kaup  Ara  gudmundssonar  og  Sueins  brandssonar.  var^)  eigeii 
kuinna  Sueins  brandssonar  sister  astisar  eigiii  kuinnu  eiolfs 
l^alldorssonar  er  kalladur  uar  mokoUur.  Voru  þessar  kuinn- 
ur  skilgietnar  sistur  og  dætur  Þorsteíns  bonda  f^^alldorsson- 
ar  er  cLtte  læk  og  lækiar  eigner  allar.  dttj  hann  og  eche 
fleire  bðrn  efftir  enn  þessar  tuær  sistur.  heirda  eg  og  sagt 
af  mðrgum  skiluijsum  Monnum.  ad  firgreindur  þorste(i)rn 
halldorsson  hefde  dtt  adra  konu  firr  enn  hann  fiech  þeirra 
modur  sistirana^)  þoru  og  cLsdijsar.  og  þau  þosteinn  og  su 
sama  hans  eiginkuinna  dttu  eche  skilgieted  barn  eíftir  er 
hann  andadist.  So  og  vissa  eg  ddur  nefndur  einar  Jonsson 
firir  full  sanninde.  ad  firrgreindur  eiolfur  halldorsson  sellde 
þrattnefndum  ara  gudmundssyne  til  fullrar  eignar  adur 
nefndaii  hdlfan  prianslæk^)  d  bardastrðnd  med  ðUum  hdlf- 
um  eignum  er  þar  til  heirdu.  og  þar  med  allan  halfan 
Vatnzdal.  hier  j  mot  gaf  ari  gudmundsson  firrskrifudum 
eiolfe  halldorssyne  haukadal  i  dyrafirde  firir  sextijer  hundr- 
ada  til  fullrar  eignar  med  ðUum  þeim  gðgnum  og  giædum 
er  greindre  jordu  filger  og  filgdt  hefur  ad  fornu  og  nyu. 
Vyssa  eg  og  þrdttnefndur  einar  Jonsson  firir  full  sanninde 
ad  are  Gudmundsson  hiellt  sijna  rietta  eign  allaii  læk  og 
lækiar  eigner  og  þar  med  allan  uatnsdal.  firir  utan  þaug 
itðk  sem  almenningur  veit  ad  adrir  menn  dttu.  so  leinge 
sem  hann  lifde.  og  suo  hiellt  hanz  sonur  gudmundur  heit- 
inn  arason  sijna  rietta  erfd  og  eign  so  leinge  sem  hann 
lifde.  alla  firr  skrifada  peninga.  oc  hier  efiftir  uil  eg  sueria 
ef  þurfa  þikir. 

Oc  til  sanninda  hier  um  settum  vid  firr  nefndir  menn 
biðrn  og  Jon  ochar  innsigle  firir  þetta  uitnisburdarbrief. 
skrifad  i  mula  j  koUafirde  j  gufudalz  kirkiusokn  þridiudæg- 


*)  handabanda(l)  afskr.    *)  b.  y.;  orðið  vantar  í  afskr.  ')  Svo. 


1467.  BJÖEN  RÍKI.  497 

inn  næsta  íirir  Kalixtasmessu.     þd   lidid   uar  frcí   hijngad- 
burd  vorz  herra  Jesu  christi  M  cccc  Lx  og  siau  dr. 


441.  38.  Október  1467.  í  Vatnsfirði. 

Skiptabréf  eptir  Björn  Þorleifsson  hinn  ríka. 

AM.  Fasc.  XVII,  9,  frumritið  A  skinni.  Öll  innsiglin,  neraa  hið 
fyrsta  og  hið  sjötta,  eru  dottin  frá.  Til  eru  margar  pappirsafðkriptir  af 
þessu  bréfi,  en  allar  eru  þær  ónýtar;  hafa  sumar  þeirra  rangt  ár  bréfs- 
ins  (1470). 

Hvenær  víg  Björns  Þorleiffsonar  hafi  gerzt  þetta  sumnr  verðr  nú 
ekki  Ijóst  séð.  Seinasta  bréfið,  sem  hann  kemr  við  i  lifanda  lífi  og  nú 
þekkist,  er  gert  26.  Júni  þetta  ár  (1467)  á  Skaröi  (Nr.  433  hér  að  fram- 
an),  og  hefir  það  verið  rétt  fyrir  alþingi,  og  hafa  þeirþá  líklega  riðið  á 
þing  næetu  daga  Brandr  lögmaðr  og  hann.  En  frá.  þvi  26.  Júni  þekk- 
Í8t  nú  ekkert  bréf  fyrri  en  4.  Sept.  (1467),  og  er  það  einmitt  dauðadómr 
yfir  Arnbirni  Sæbjarnareyni,  sem  þá  hefir  verið  i  mikium  mótgaugi  við 
Björn  um  Bumarið  og  vaðið  eins  og  logi  yfir  eignir  hans  um  Snæfeils- 
neg,  og  ef  til  vilí  verið  í  vitorði  eða  samheldi  mcð  Einglendingum,  þótt 
ekki  sé  þess  berlega  getið  i  dóminum  (Nr.  434).  í  þeim  dómi  eiu  þau 
Óiöf  Loptsdóttir  og  Þorieifr  sonr  hennar  taliu  máitíaðilarj  og  þá  hefir 
Björn  Terið  dáinn,  en  ekki  er  þess  getið  i  dóminum,  að  svo  eé,  sem  lik- 
lega  kemr  af  því,  að  víg  hans  hefir  verið  svo  aiveg  ný  að  borið,  að  þeim 
hefir  verið  annað  í  hug  en  að  gera  sér  það  að  oiðum.  Það  hefir  því 
gerzt  í  Júli  eða  August.  Jón  Egilsson  (Safn  I,  58)  og  ýmsir  eptir  hon- 
um  segja  svo  frá,  að  Englendingar  i  Bifi,  sem  drápn  Björn,  hafi  brytjað 
likama  haus  i  stykki  og  sent  Ólöfu,  en  útlend  sagnarit  um  þann  tíma 
segja,  að  liki  hans  hafi  þeir  varpað  i  sjóinn.  Bæði  Björn  á  Skarðsá  (Ann- 
álar  I,  50)  og  Espólín  (Árb.  11,  69)  geta  þess,  að  styrjöid  hafi  orðið  og 
skærur  með  Einglendingum  og  Dönum  í  nokkur  ár  á  eptir  út  af  vígi 
Björns,  og  finnast  þesf  rök  i  útlendum  sagnaritum  um  þá  tima,  og  enn- 
fremr,  að  Kriatján  konungr  hafi  látið  taka  fjögur  skip  fyrir  Einglending- 
um,  eins  og  Espólin  getr  um.  Er  einna  greinilegast  sagt  frá.  vigi  Björns 
og  afleiðingum  þesð  i  Hausastaðakroniku  Köhlers  borgmeistara  i  Lybiku, 
sem  prentuð  er  i  Hmsakronikubók  Wiilebrandts,  Ltibeek  1748  Pol.  II, 
bls.  187—294.  Af  þvi  að  sögn  hans  mun  fáum  íslenzkum  fræðimönnum 
knnnug,  læt  eg  hana  koma  hér,  svo  menn  hafi  aðgang  að  heuni.  Er  hún 
é.  þessa  leið: 

„1468.    Linnenses  Angli  contra  recens   inter   Angliæ  et  Daniæ  re- 

gem  Christiernum  sancita  fœdera  in  Islandiam  navigarunt,  ibiquo  præfec- 

tum  regis  inteifecerunt,  interfectumque  in  mare  projecerunt,  regium  vecti- 

gal  longo   temporc    collectum   diripiunt  et  dcinde    bonam  insulæ  iUiua 

Dipl.  iBl.  V.  B.  íi2 


498  BJÖRN  RÍKI.  1467. 

partem  devastant  igne  et  ferro.  Paulo  post  evenit,  naves  aliquot  Linnen- 
ses  mercibus  onustas,  Sundeuse  fretum  tranaire  tenden(te)8,  de  quo  rex 
Daniæ  certior  factus,  naves  omnes  LinnenBes  cum  ipsis  mercibus  dotine- 
ri  mandavit.  Primum  inter  se  regea  de  restitutione  relaxationeque  frust- 
(r)a  agunt.  Quod  Linnenses  videntes,  HanseaticoB,  qui  Londini  tunc 
agebant,  illiua  detentionia  conscios  ac  quasi  procuratores  accusant,  qua 
quidem  accusatione  in  judicium  regis  delata,  taudem  contra  univerBara 
Hanaæ  societatem  (exceptis  Coloniensibus)  repreBsaliæ  decernuntur,  hinc 
utrique  (ut  fieri  solet)  ad  arma,  hoetilesque  impetitioncs,  terra  marique 
fit  concursus.  In  quo  posteaquam,  4  fere  annis  continuis  magna  ani- 
morum  contentíone,  nec  minori  subsidiorum  jactura  pðrseveratum  fuit, 
donec  tandem,  duce  Burgundiæ  aliisque  principibus  intervenientibus, 
coeptum  est  de  restauranda  concordia  iu  civitate  Trajectensi  agí.  A 
parte  civitatum  petebatur  ante  omnia  ablatarum  70  navium  restitutio, 
aut  justa  earum  æstimatio.  Rex  tantarum  oxpensarnm  refusionem,  (do 
iis  enim  constare  haud  negabat,  quod  res  certa  et  explorata  essot,  nota- 
que  ex  confessione  in  publico  parlamento  facto)  impossibilem  esse,  ex- 
cipiobat,  at  in  retributionem  perpetuationemquc(!)  priuilegiorum  offerebat. 
Civitatibus  a  petitione  recedere  nolentibus,  conventus  tandem  prorogatus 
fnit,  atque  eo  pace  firma  ac  perfecta  conclusus  bÍB  conditionibus:  Primo 
nt  rex  in  retributionem  damni,  omnium  progenitorum  privilegia,  una 
cum  novÍB  articulis,  de  quibus  Trajecti  convenerant,  regni  nomíne  et 
auctoritate  Parlamenti  confirmaret,  deinde,  ut  curiam  Stilgardanara  una 
cum  duabus  curiis  aliis  Brystonæ  et  Lynæ  sitis,  civitatibus,  dominiijure 
traderet,  demum  ut  in  sublevationem  innocentium  Bponorum(!),  quæ  decre- 
tis  repreBsaliis  ingentia  damna  sustinuerant,  rex  omni  custumarum  lucro 
66  abdicaret  ad  decem  usque  millia  librarum  in  uhub  afflictorum  erogan- 
darum. 

In  diesen  Jahre  (1468)  lies  König  Kristiern  etliche  Englische  fang- 
en,  und  ihnen  Schiffe  und  Giiter  nehmen,  woil  Bie  im  vorigen  Jahre  den 
Voigt  in  Island  erviirgt  hatten,  dieser  wegen  bescbuldigten  die  Engel- 
láuder  die  hauBÍschen,  dasz  sie  dazu  geholfen  hatten,  und  hierauf  wur- 
den  die  teutachen  Kauf-Leute  zu  London  gefangen  genommen,  und 
aller  ihrer  Freyheiten,  Briefe,  Siegel  und  Baarschaft  beraubt,  woraus 
denn  nichts  anders,  als  Krieg  und  Unrahe  zwischen  den  Stádten  und 
dem  Reiche  Engelland  erfolgen  konnte.  Zu  der  Zeit  hielten  es  die  cöll- 
nischen  Kaufleute  mit  den  Englischen,  verliesBon  die  teutschen  Kaufleute, 
und  erwarben  sích  dadurch  viele  Freyheiten,  es  gerichte  ihnen  aber  zu 
keinem  Vortheil,  wie  aus  dem  folgenden  Vertrage  zu  ersehen.  In  diesera 
Jahre  entstund  auch  en  schwerer  vierjahriger  Krieg  zwischen  der  Krone 
Engelland  und  den  Hansa-Stadten,  der  durch  weiland  Herzog  Carl  zu 
Burgund,  und  andere  Fursten  verglichen  worden,  und  der  noch  heutiges 
Tages  Concordia  Trajectensis  genannt  wird".  [Willebrandt.  HanB. 
Chronik  II,  226—227]. 


1467.  BJÖRN  EÍKI.  499 

„1490.  In  dem  1490tm  Jahre  ward  zu  Antorf  zwischen  den  engli- 
schen  und  den  Hansa-Stadten  eine  TagleÍBtung  gehalten,  aber  nichtbe- 
Bchlossen.  Die  Englischen  wollten  allen  Schaden,  den  ihnen  dio  Dánen  in 
dor  See  zugefugt,  von  den  Stadten  bezahlt  haben,  indem  Bie  vorgaben, 
dasz  dieses  durch  der  Stádte  aus  falschem  Verdacht  in  grossen  Schaden. 
Denn  an  sich  waren  die  Englischen  Ursache,  sie  hatten  den  danischen 
Lehnmann,  Börre  Thorlossen,  auf  Island  umgebracht,  hielten  auch  nicht 
den  in  dem  1474ten  Jahre  goschlossen  Uetrechtischen  Frieden,  sondern 
erfiillten  die  See  immer  mit  ihren  nud  hernach  auch  mit  der  Frantzosen 
Freybautern,  wodurch  die  Stadte  sowohl  als  die  Dauen  grossen  Schaden 
litten,  wenn  sich  nun  der  König  Johanu  von  Dannemark  bey  beyden 
Königen  daruber  beschwerte,  so  entschuldigten  sie  sich,  wie  ihre  Unter- 
thanen  solches  aller  wider  ihren  willen  thaten,  ohne  dasz  sie  es  verweh- 
ren  könnten,  deswegen  muste  wol  Dannemark  Gowalt  mit  Gewalt  ver- 
treiten".    [sama  rit  II,  237—38]. 

í  gömlnm  dönskum  annál,  sem  nær  fram  til  1560  (i  GI.  Kgl.  Saml. 
2432.  4to)  er  og  getið  um,  að  Kristján  fyrsti  hafi  1474  iátið  taka  fjögur 
ensk  skip  (sbr.  Árb.  Esp.  II,  69),  sem  komu  frá  Vindlandi  með  dýrum 
farmi,  og  hefði  það  verið  hinir  sömu  Einglendingar  þar,  er  fyrrum  höfðu 
drepið  (Björn)  hirðstjóra  konungs  á  íslandi:  „Samme  Aar  (1474)  ved 
Sancte  Hanns  Dag  midsommer  tid  lod  Konning  Christiern  gribe  4  En- 
gelske  skib  som  kom  fraa  Prijdsenn  lad  met  mange  dyrebar  tingester  och 
Kiöbmanndskab  fordi  att  samme  Engelske  skib  det  Aar  tilfornn  jhiellslaa 
hauus  Fogit  paa  Jslandt''. 

Arfskiptabref  þeirra  brædranna^). 
Þad  giorum  wer  jon  asgeirsson.  haUdor  hakonarson. 
philippus  sigurdzson.  þorarin  aronsson.  branndr  sigurdzson. 
þordr  audunarson.  aurnolfur  einarsson.  gisle  philippusson. 
haraUdur  keneksson.  jon  þosteinsson.  markus  ijonsson.  as- 
biorn  sturlason  godvm  monnvm  viturligt  med  þessu  voru 
opnv  brefi.  at  þa  er  lidet  uar  fra  hingad  burd  uors  hera 
jehsu  christi  CD.  cccc.  Ix.  oc  siau  ar.  CDanvdagin  fyrstan  j 
uetri*)  j  uatzfirdi  j  jsafirde  woro  wær  til  nefnder  af  ærlig- 
um  manni  junngkæra  þorleife  biornsyni  j  umbodi  modr  sinn- 
ar  hustru  olofar  loptzottr.  sinna  uegna  oc  brædra  sinna 
arna  oc  einars  oc  jvngfru  solueigar  systr  þeirra  at  skipta 
oc  sundr  telia  alla  þa  peninga  kuika  oc  dauda  fasta  oc  lausa 
frida  oc  ofrida   er   þeim  hafdi  til  erfda   faUid   epter   biom 


^)  Aptan  á.  bréfínu  með  foinri  hendi.    ^)  Þ.  e.  19.  Okt. 

82* 


500  BJÖRN  BÍKI.  1467. 

heitinn  þorleifsson  faudr  þeirra  sem  gud  hans  sal  hafi.  enn 
fyrnefndri  hustru  olofu  j  sinn  helming  til  jafnadarskiptess 
vid  furgreind  sysken. 

Nv  saker  þess  at  fyrgreind  mædgin  hustru  olof  loptz- 
dotter  oc  þorleifur  biornson  firir  sig  oc  brædr  sina  oc  jung- 
fru  solueig  firir  sig.  lofudu  med  fuUu  hanndabandi  at  hafa 
þat  oc  hallda  fullt  oc  lauglegt  eignarskipti  huert  vm  sig 
sem  uær  furgreinder  menn  giordum  oc  skiptum  þeirra  aa 
miUum. 

Jnn  primis.  skiptum  vær  hvstrv  olofu  skarde  aa  skardz- 
strauiid  oc  auUum  þeim  jordum  er  þar  fylgia  oc  þar  med 
half  saurbæiar  fiara.  flatey  aa  breidafirde  oc  aullum  þeim 
eyium  er  þar  fylgia  oc  suo  skarde  epter  þui  sem  fyrgreindri 
hvstru  olofu  hefer  adr  fremst  til  erfda  fallit  epter  faudr 
sinn  oc  modr.  oc  her  til  skiptum  uær  henni  mafahlid  er 
liggr  j  mille  havfda  oc  ennis  oc  þeim  jordum  er  þar  fylgia. 
Altanesi  aa  myrum  oc  þeim  jordum  er  þar  fylgia  oc  j  borg- 
arfirde.  CDosfelli  j  mosfellz  sueit.  ase  j  hoUtum  oc  þeim  jord- 
um  er  bonndin  atti  þar  aa  landinv.  Her  med  skiptv  uær 
henni  bæ  aa  raudasanndi  oc  auUum  þeim  jordum-  er  þar 
liggia  til  jnnann  þinga.  Brianslæk  aa  bardastravnnd  ocþeim 
jordum  er  þar  liggia  til  sudr  at  skalanesi  med  éyium  hual- 
atrum  oc  jordum  auilum  j  kroksfirde  jnnan  at  laxaa  fratek- 
in  jordin  kambr.  kalladarnes  aa  straundum  oc  allar  þær 
jarder  er  þar  fylgia  med  nordan  epter  bavlum  at  hafnar- 
holmi.  her  til  hlaut  hun  siafarborg  j  skagafirde  oc  allar  þær 
jarder  er  þar  til  heyrdu,  attatigi.  c.  j  jordum  j  hunauaz- 
þingi  oc  her  til  fimm  hunndrud  kugillda  oc  tiutigi  kugiUda 
betr.  fioretigi  hunndrud  j  uirdinga  gozi  oc  einu  betur. 

hlvtu  j  sitt  hlutskipti  j  motz  vid  modur  sina  þeir  bræd- 
urner  syner  biarnar  heitins  þorleifssonar.  þorleifur  oc  arni 
oc  einar  oc  þeirra  syster  jungfru  solveig  biornzdotter. 

hlavt  eirn  af  þeim  kulu  j  suinadal  oc  þar  allar  jarder 
j  dalnum  oc  þær  jarder  er  þar  liggia  til.  skard  j  langadal 
oc  bolstadarhlid  oc  eireksstadi  oc.  ij.  jarder  j  bug.  wazhorn 
j  linakradal  oc  mula  þar  hia  oc  halfa  stapa  aa  vaznesi. 
reiknazt  þesser  peningar  fiogr  hunndrud  hundrada. 

Enn  einar  biomson  hlaut  borg  j  sitt  hlutskipti  j  uestr- 


1467.  BJÖRN  RÍKT.  501 

hopi  oc  þorkelshuol.  meíra  os  j  midfirde  oc  allar  þær  jarder 
er  þar  til  heyra  med  borg  oc  asi  oc  hualsaa  enu  minue  j  hruta- 
firde.    Eeiknauduzt  þesser  peningar  fiogr  hvndrud  hundrada. 

hin  þride  j  sitt  hlutskipte.  wazfiord  oc  adaluik  oc  þær 
jarder  er  þar  fylgia  med.  bauduarshola  j  uesturhopi  oc 
dugansdal  j  arnarfirde  firir  fiogr  hundrud  hundrada. 

oc  her  til  hlutu  þeir  brædurner.  þorleifur  j  sinn  hlut 
jordina  reykiahola  aa  reykianesi  oc  allar  þær  jarder  er  þar 
til  liggia  miUe  diupafiardar  oc  laxar  med  jordvni  skaleyium. 

Enn  arni  j  sitt  hlutskipti  nup  j  dyrafirde  oc  allar  þær 
jarder  er  þar  til  liggia  utan  aluidru.  war  til  nvps  skipt 
medaldal  oc  holum  oc  klofi  j  arnarbylisdal.  kirkivbol  j 
aunundafirde  ut  fra  breidadal.  her  til  halfa  siaundu  jord  j 
steingrimsfirde. 

Hlaut  einar  biornson  aluidru  j  dyrafirde  oc  allar  jarder 
ut  fra  medaldal  oc  firir  slettanesi  frateknu  hrauni  j  kelldu- 
dal.  þar  til  hlaut  hann  kirkiubol  j  arnarbylissdal.  jarder  j 
arnarfiardardaulum  oc.  ij.  jarder  j  talknafirde  þær  sem  bond- 
in  atti  þar. 

her  til  hlutu  þeir  halft  tolfta  hunndrad  huerr  vm  sig 
j  uirdingargozi  oc  attatigi  kugillda  annars  hunndrads  hverr 
þeirra  med  hestum  oc  audrum  kauplum. 

Enn  jvngfru  solueig  biornzdotter  syster  þeirra.  hlavt  j 
sinn  hlut  hol  j  bolungaruik  oc  þær  jarder  er  þar  ero  j 
kring  oc  j  skalauik  oc  bondinn  biorn  atti.  arnardalina  bada. 
Eeiknavduzt  þessar^)  jarder  .ij.  hundrud  hundrada  oc  siau 
hundrud  betr.  hest  j  aunundarfirde  oc  allar  þær  jarder  er 
þar  ero  jnn  ]  fiordin  frateknv  kirkiuboli  ut  fra  breidadal. 
her  til  hlavt  hvn.  sex  hundrud  j  uirdingargozi  oc  tivtigi 
kvgillda  med  kauplum. 

Þessvm  jordum  skiptum  uer  fyr  greinder  menn  þeim 
brædrunum  þorleifi.  arna  oc  einare  biornsyni. 

hlutu  þeir  þorleifur  oc  arnij  sinn  hlut  jordina  audkulu 
j  guinadal  j  hunauazþingi  fyrer  hundrad  hundrada  oc  þær 
jarder  er  henni  fylgia  oc  suo  heita.  Hollt.  hrafnabiorg.  liotz- 


*)  Pesser,  frunibr. 


502  BJÖRN  RtKI.  1467. 

hola[r].  snæringsstader.  grund.  geithamrar.  elldiarnzstade[r] 
j  bug.  þraum.  skard  j  laiigadal.  bolstadarhlid.  eireksstade[r]. 
wazhorn  j  linakradal  oc  mula  þarhia.  halfer  stapar  aa  uaz- 
nese.  her  til  hlutu  þeir  adur  nefnder  brædr  þorleifr  oc  ami 
jordina  uazfiord  j  jsafirde  firir  hundrad  hundrada  oc  þar  til 
þær  jarder  er  þar  fylgia  adaluik.  hualatr.  botn.  haurgshlid. 
eyre  j  jsafirde.  dugansdal  j  fossfirde  j  arnarfiardardaulum. 
bauduarshola  j  uestrhopi.  stad  j  adaluik.  garda.  sæbol.  skala- 
dalr.  þuerdalr.  miduikr  .ij.  stackadalr.  rekauik.  tunga.  atla- 
stader.  glumstader.  hælaruik.  hesteýr.  haufda  straund.  dyni- 
ande.  bolungaruik.  furufiordur.  reykiarfiordr.  þaralatursfiordr. 

Hlaut  þorleifr  biornsson  j  sitt  hlutskipti  reykiahola  æ. 
reykianesi.  skaleyiar.  hamar  lannd.  halft  midianes.  skerdings- 
stadir.  hauUustader.  midhus.  barmar.  hyrningsstader.  beru- 
fiordur.  kinnastader.  skogar.  kolJabuder.  hiallar.  skaldstader. 
hrishuol.  munis  tuiiga.  hafrafell.  vogsbotn.  biorg. 

enn  arni  j  sitt  hlutskipti  nup  j  dyrafirde.  gerdhamra. 
arnarnes.  birnustader.  kotnupr.  klvkvlannd.  holar.  gardr. 
kirkivbol  j  aunundarfirde  vt  fra  breidadal.  klof  oc  hola  oc 
medaldal  oc  þessar  jarder  j  steingrimsfirde.  bolstad.  bassa- 
stadi.  saudnes.  holla.  kleifar.  reykiaruik  oc  halfur  hafnar- 
holmuur. 

Hlaut  einar  biornson  j  sinn  hlvt  borg  j  uestrhopi  oc 
litlu  borg.  þorkelshuol.  wazenda  oc  þuerar  tuær.  kistu. 
haurghol.  þoreyiarnup.  gauksmýre.  grauf  oc  grafarhol.  osa 
tuo.  uigdisarstade.  hualsaa  enu  minne  j  hrutafirde  oc  her  til 
hlaut  einar  aluidru  j  dyrafirde.  kirkivbol  j  arnarbylissdal. 
eyre.  saura.  havfn.  selvogar.  slettanes.  auskubrecku  j  kol- 
muladal.  kluka.  kirkivbol.  avstmanzdalr.  kirkiubol  j  feizdal 
oc  backe.  huesta  en  efri.  jarder  tuær  j  talknafirde.  sudreyr 
oc  tunga. 

[Þessar  fastaeigner  skipavdu  uær  aller  furskrifader 
menn  þeim  aullum  mædginum  at  standa  skylldi  j  pant  firir 
skulldum  þeirra  suo  micid  sem  þetta  nemur. 

olof  loptzdotter  skal  hafa  nortunngu  oc  asana  enu  eystri 
oc  þat  meira  j  fastaeignum  er  bondin  biorn  atti  þar  oc  .xx. 
c.  j  hrauni  j  kelldudal.  Enn  solueig  aunnr  .xx.  c.  enn  þridiv. 


1467.  BJÖRN  RÍKI.  503 

XX.  c.  þorleifi  oc  hauskoUdzstadi  j   laxardal   oc  solheima  aa 
asum  j  hvnauazþingi^). 

Og  til  saninda  her  um  settum  uær  adrnefndér  menn 
uor  jnncigle  firir  þetta  skiptabref.  skrifad  j  uazfirde  j  jsa- 
firde  favstvdagin  næsta  epter  lucas  CDegsu  aa  sama  ari  oc 
fur  seiger. 


443.  [33.  Október  1467.  í  Yatnsfirði]. 

Skeá  um  skuldir  eptir  Björn  Þorleifsson  andaðan. 

AM.  Fasc.  XVII,  ad  9,  frumritið  á  skinni,  og  er  stungið  saman  við 
skiptabréf  eptir  Björn  Þorleifsson  frá  1467  (Nr.  441)  og  skiptabréf 
eptir  Ólöfu  Loptsdóttur  frá  15.  Apríl  1480. 

Eeiknauduzt  oc  taulduzt  þessar  skullder  upp  aa  arf 
þeirra  þorleifs  biornzsonar  oc  brædra  hans  arna  oc  einars 
epter  bondan  biorn  heitin  þorleifsson  andatan  sem  gud  hans 
sal  hafi. 

Jn  primis  .iij.  c.  nobil  oc  .Ix.  nobil  oc.  vj.  nobil  oc  .iiij. 
gylline  betur  j  mins  herra  kongsens  reikningsskap. 

heinrek  kepken  .iij.  nobil  oc  xl  af  uestmanaeyium. 

ofeigi  jonssyni  tiu  huiidrud. 

steinvnni  biornzdottur  halft  fimmtanda  hvnndrad. 

Siguallda  gunnarssyni.  Ix.  c.  oc  hest. 

hvnndrad  gyliina  firir  skiped  þat  er  vpp  var  havgved 
j  grunndarfirdi. 

oddi  siguatzsyni  fimm  kugillde.  oc  sera  ara  kugillde 
med  leigu  burdi. 

arna  jonssyni  þriar  ær. 

joni  hrafnsyni  .xx.  alnar. 

asgrimi  gudlavgssyni  kvgillde. 

joni  arnasyni  kugillde. 

oddi  þordarsyni  siav.  c. 

fimmtan.  c.  gudmunde  ualentinussyni. 


*)    [stendr  á  eptir  ályktunarorðunum  og  endirinn  á  spássíu,   af  þvi 
að  það  hefir  upphaflega  gleymzt  úr,  og  svo  ekki  komizt  á  réttan  stað. 


h 


504  BJÖRN  RÍKI.  1467. 

birni  sigurdzsyni  firir  .xx.  c.  jord. 

sigurde  einarssyni  firir  tuo  hundrud  fiska. 
Þessar  skullder  j  hvnauazþingi. 

sera  joni  firir  tuær  mallt  tunn(u)r. 

klæng  firir  huiidrad  fiska  oc  tolf  manada  brefer. 

filippus  aa  asi  hvndrad. 

sera  bessa  þriu  .c.  oc  firir  .xx.  salumess(u)r  er  hann 
savng  firir  bondann. 

bavrnum  þoralfs  heitins  kugilde  oc  uod  er  bonndanum 
selldu  osinn. 

aurnolfe  firir  suerd  oc  hanndzka  oc  jucku. 

gudrunu  snaradottr  hundrad. 

þorsteinni  jonssyni  j  blaunduhlid  fiogr  kugillde. 

birni  tialldzsyni  þriu  kugillde. 

astu  halft  annat  hundrad. 

joni  suellahnavtt  halft  þridia  kvgiUde. 

helgu  þordardottr  kugillde. 

fimm  .c.  j  jardar  uerd  firir  dugansdal. 

atti  jungfrv  solveig  at  giallda  af  sinum  peningum  suo 
miclar  skullder  sem  hier  upp  telr.  Ix.  c.  oc  .j.  c.  [einum 
eyre  fatt  j^)  j  mins  hera  kongsins  reikningskap  .vj.  c.  oc 
.xuiij.  (alner)  henrek  keppkín.  seytian  c.  firir  medaldalinn. 
fiogr  c.  steinunni  biornzdottur.  þriu.  c.  sueini  bordmannzsyni. 
halft  annat  .c.  astu.  halft  fiorda  hunndrad  erfingium  gud- 
mundar  heitins  sueinssonar. 

Suo  micit  uar  reicknad  oc  virt  j  skipum  j  uazfirdi 
þeirra  brædra  þorleifs  biornsonar  oc  arna  biornsonar  oc  ein- 
ars  biornsonar  halft  .u.  hundrad. 


443.  13.  Nóvember  1467.         á  toýtubakka. 

Kaupmálabréf   Hrafns   Brandssonar   og  Margrétar  Eyjólfs- 
dóttur. 

AM.  Fasc.  XVII,  12.  Frumritið  á,  skinni  „fra  Beuedict  Magmis- 
syne".  Sjö  inneigli  hafa  verið  fyrir  bréíinu,  en  að  eiae  eitt  uf  þeim  er 
ná  fyrir,  og  þ6  brákað. 

^)  [á  SpáBBÍU. 


1467.  KATJPMÁLABRÉF.  505 

Kaupmalabref  Hrafns  Brandsonar  og 
Margrietar  Byolfsdottur'). 

Jn  nomine  domini  amen. 

Lystizt  oc  stadfestizt  suo  felldr  kaupmaali  j  gipting 
CDilIi  þeirra  Eafns  branzsonar  af  einni  aalfuo  en  margretar 
eýiolfsdottur  af  annarri  aalfuo  dii  grytobacka  j  haufdahuerfui 
ói  þeirra  brullaupsdegi.  jn  festo  sancte  martini  episcopi 
confessoris^)  anno  domini  CD^  cd^  Ix^  septimo  ad  Eafn  branz- 
son  reicnadi  sier  þriu  hundrvt  hundrada  til  kaups  vid  mar- 
greto  eiyolfsdottur^)  j  iordum  oc  lausafe.  var  þar  fýst  til 
greind  jordin  skrida  fyrer  tiotigi  hundrada.  iodisarstadir 
fyrer  xv.  hundrvt  er  liggia  j  reykiadal  j  mula  kirkiu  sokn. 
geirbiannastadir  fyrer  hoalfan  þridia  togh  hundrada.  hdalf 
jordin  holl  fyrer  hdalfan  þridia  togh  hundrada  er  liggia  j 
kinn  j  stadarþingum.  CDyr  da  tiornnési  j  husavikurþingum 
fyrer  v.  hundrutt.  Eeki  dii  Idanganesi  j  saudanes  þingum 
fyrer  v.  hundrut.  Enn  hier  til  reicknadi  hann  sier  lausa- 
godz.  gaf  dadrnefndr  rafn  margreto  kono  sinne  Ix  hundrada 
j  tilgiof.  enn  xxx  hundratha  j  morgingiof  oc  beckiargiof.  ^n 
ad  þessum  feuexti  oc  haulldnum  skildaga  gaf  eyiolfur  bondi 
annfinzson  hier  j  mot  (Dargreto  dottur  sinne  haalft  annat 
hundrat  hundrada.  þessar  iardir  er  suo  heita  gazuik  er 
liggur  da  sualbardzstraund  j  sualbardzþingum  íyrer  Ix  hundr- 
ada  oc  jordina  kroca  er  liggr  j  hnioscadal  j  draílastadaþing- 
um  XXX  hundrada  oc  þar  til  lausagoz  sem  til  heýrer.  Sam- 
þycti  oc  sniolaug  gudnadotter  husfreyia  eyiolfs  bonda  fylli- 
liga  þessa  gipting  oc  fegiafer.  kiori  fyrrnefndur  eýiolfur 
bondi  CDargreto  dottur  sina  maalakono  j  gard  rafns  branz- 
sonar  bonda  hennar.  oc  lagdi  hennar  mdala  vpp  ]  hans  beztu 
eign  iordina  fyrrnefnda  skridu.  Suo  oc  ei  sidur  festi  Eafn 
branzson  CDargreto  eyiolfsdottur  sier  til  laugligrar  eiginkono 
ad  guds  laugum  med  þeim  ordum  sem  þar  til  heýrer  maurg- 
um  ddandimonnum  nærverandum.  Voro  þessir  brullaups- 
vottar  sueinbiorn  þordarson  officialis  holensis  ecclesie.  þor 
kell  gudbiartzson.  raugnualldur  dasgrimsson.  prestar.  CDagnus 


^)  Utan  á  bréfinn  með  hendi  M  17.  öld.    «)  Þ.  e,  11.  N6v.   *)  Svo. 


506  KAUPMÁLABRÉF.  1467. 

benedictzsou.  CíDagiius  runolfssou.  þorsteinu  brauzson  oc  iou 
sigurdzson.  Oc  til  sanninda  her  vm  settum  vær  fyrrnefnder 
meuu  vóór  inscigli  fyrer  þetta  kaupmalabref  er  giortt  var  j 
sama  stad  oc  aar.  deghi  sidar  eun  fýrr  seger. 


444.  19,  NÓTember  1467.  í  Ögri. 

Kaupmálabkéf  Maguúsar  Maguússonar  og  Sigríðar  Jónsdótt- 
ur,  Asgeirssouar. 

AM.  Pasc.  XVII,|15.  Frumritiö  &  Bkinni.  Sjö  innaigli  hafa  verið 
fyrir  bréfinu,  en  þrjú  ein  af  þeim  ern  nú  fyrir,  og  þ6  eitt  þeirra  atór- 
brákað. 

Kaupmalabref  CDagnusar  CDaguus(son)ar  og 
Sigridar  Jonsdottur^). 

Jn  nomiue  domini  ameu. 

War  suo  felldr  kaupmali  gior  og  stadfestur  millum 
ærligra  manna  CDagnus  CDagnussonar  og  sigridar  jonsdottur 
at  greindr  magnus  hafdi  til  kavps  uid  adurnefnda  sigride 
halft  anuat  hundrad  hundrada.  war  þar  til  greiut  fyrst 
jordiu  draflastader  er^liggr  j  hnioskadal  j  þingeyiarþingi.  og 
þat  jardagoz  meira  sem  hanu  eigr  og  þar  til  kugillde  og 
lausagoz.  Her  j  mot  hafdi  fyr  greind  sigridur  til  kaups  uid 
adr  uefndan  maguus.  uiutigi  hundrada.  woru  þar  til  greiud- 
ar  þriar  jarder  er  suo  heita.  hrafnabiorg.  biruustader  ok') 
efstidalr  firer  fimmtigi  hunndrada  allar  saman.  liggia  þess- 
ar  jarder  j  jsafirde  j  augurs ;  kirkiu  sokn.  gaf  fur  greindur 
magnus  adr  greindri  sigridi  kuinnu  sinni  fiordungsgiof  af 
adr  gréindum  peniugum.  kiore  jon  bonndi  asgeirsson  sigride 
dottr  siua  malakonu  j  gard  opt  uefndz  magnus  magnussou- 
ar.  reiknadezt  allr  heunar  mali  huundrad  hunndrada  og 
fimmtan  huudrudum  betr.  woru  þesser  festingaruottar.  sum- 
arlide  eireksson.  jon  þorlaksson.  sigualldi  guunarsson.  biorn 
joussou.  erlendur  gunnlaugsson.    Og^)  til  meire  stadfestu  og 


0  Aptan  á,  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.     «)    Svo    fuUum    stöfum 
hér. 


1467.  KÁBS  MÁL  OG  JÓNS.  &07 

saninnda  hier  nm  setta  eg  tittnefndur  magnns  magnusson 
og  jon  asgeirsson  ockr  jnncigle  med  fyrnefndra  manna  jn- 
ciglum  fyrer  þetta  kaupmalabref.  skrifad  j  augri  j  jsafirde 
fimmtudaginn  næsta  fyrer  ceciliu  CDesso.  þa  lidet  uar  fra 
hingadburd  uors  herra  jhesu  christi  þusunnd  fiogr  hunndrud 
sextiger  ok  siau  ar. 


445.  30.  Nórember  1467.  á  Hóluin. 

DöME  útnefndr  af  Ólafi  biskupi    Rögnvaldssyni   um    áverka 
og  banatilræði  Jóns  Einarssonar  við  síra  Kár  Jónsson. 

ÍBfél  125A.  4to,  bl.  56a— 57a,  dómabók  skr.  c.  1680. 

Domur  wtnefndur  aff  biskup  Olafi. 

Þeim  godum  mðnnum  sem  þetta  Breíf  sia  edur  heýra 
senda  Sygurdur  Þorlaksson.  Einar  Benidictsson.  Kietill 
grijmolfsson.  Biorn  Þorsteinsson.  Nikulas  Þormodsson.  Lod- 
uijk  Hallsson.  Steirnn  Þorvalldsson.  Olafur  Jngimundarson 
prestar.  Hallur  Jonsson  og  Jon  Þorsteinsson  messudiaknar 
og  Jon  Palsson  supdiakn  Q.  G.  og  sijna  kunnugt  giorandi 
arum  eptir  lausnarans  fædingu  1467  ar.  fostudaginn  næst- 
ann  firir  Clementzmesso  d  Hoolum  j  Hialltadal  vorum  wier 
j  dom  neffndir  aff  wirduligum  herra  og  vorum  andligum 
faudur  Biskup  Olafi  med  gudz  nad  Biskupi  d  Hoolum  ad 
dæma  a  millum  sira  Kars  Jonssonar  og  Jons  einarssonar. 
ad  fyrnefndur  sira  Kar  kiærdi  til  Jons  Einarssonar  ad  hann 
hefdi  hogguid  sig  med  suerdi  sdr  d  handlegginn  og  þar 
syndi  sira  Kar  orid  og  bar  ad  honum  þriu  atuik  onnur. 
hogg  a  auxlina  og  stingi.  ad  hann  hefdi  veitt  sier  firir.  x. 
vetrum. 

J  annari  grein  kiærdi  optnefndur  sira  Kar  thil  adur 
neffoz  Jons  Einarssonar  ad  hann  hefdi  stungid  hest  sinn 
vndir  sier  thil  dauda  nu  j  vor  er  hann  reid  til  kirkiunnar 
erindis  og  Biskups.  Sagdi  sira  Kar  ad  Jon  hefdi  veitt  sier 
j  þessu  sinni  .vj.  banathilrædi  ef  honum  hefdi  ecki  hamlad 
verid.  Sagdist  sira  Kar  hafa  bedist  og  krafist  Biskupsinz 
tijundar  j  þad  ginn  og  j  þria  tijma  af  adur  greindum  Joni. 


508  KÁRS  MÁL  OG  JÓNS.  1467. 

Þui  j  fyrstu  grein  dæmum  vier  steíFnuna  logliga  og 
Jon  Einarsson  logliga  fyrer  kalladan. 

J  annari  dæmdum  vier  mork  j  steffnu  foll.  nema  Jon 
geti  sýnt  loglig  forfoll  til  ad  hann  matti  ecki  koma. 

Hier  med  dæmdum  vier  j  fyrstu  akiæru  sira  Kars  firir 
þann  averka  er  hann  kiærdi  til  Jons  .ij°.  firir  hin  .iij.  at- 
vikin  .ij.  stinífina  og  hoggid  dæmdum  (vier)  mork  firir 
huortt  þeirra  og  .vj.  merkur  j  fullretti  hans  nema  Jon  vilie 
af  lata  eitthuad  af  þessu.  Svo  dæmdum  vier  hann  skylldug- 
ann  ad  sueria  þar  firir  .vj.  eid  jnnan  halfs  manadar  ad 
heyrdum  dominum  firir  Biskupinum  edur  hans  logligum 
wmmbodzmanni.  Fellur  honum  eidurinn  þa  dæmdum  vier 
hann  fallinn  j  bann  af  sialfu  verkinu  og  hann  skylldugann 
ad  sækia  lausn  thil  Biskupsins.  nema  hann  syne  med  vitn- 
um  firir  Biskupi  ad  hann  sie  med  logum  leystur. 

J  annari  grein  kiærdi  sira  Kar  thil  Jons  Einarssonar. 
ad  hann  heffdi  veitt  sier  adhlaup  med  brugdnum  knijfi  og 
stack  vndir  honum  hestinn  thil  dauds  og  veitti  honum  .vj. 
banathilrædi.  Þui  dæmdum  wier  sira  Kar  skylldugann  ad 
leida  .ij.  votta  jnnan  manadar  firir  Biskupinum  edur  hans  log- 
ligum  vmmbodzmanni  [ad  þau  hugdi  hann^)  ad  þad  væri 
prestsins  skadi  edur  bani  ef  þau  heffdí  d  hann  komit  og 
suo  þad  ad  Jon  drap  hestinn  vnder  honum.  og  ad  þeim 
vitnum  leiddum  dæmdum  vier  tittneffndann  Jon  skylldugann 
ad  giallda  sira  Kari  aptur  annan  jafngodan  hest.  jnnan  .vij. 
vndar  ad  heyrdum  dominum  og  eyrer  vpp  a  huoria  viku 
thil  þess  ad  hesturinn  er  kuittur  og  prestinum  .vj.  merkur 
j  fullretti  og  sijna  mork   firir   huortt  thilrædi  af  hinum  .v. 

J  þridiu  grein  kiærdi  sira  Kar  til  adur  neffndz  Jons 
ad  hann  heffdi  eigi  lukt  tijund  sijna  j  wor  nie  rad  firir 
giortt.  sagdist  sira  Kar  (hafa)  bedist  og  krafid  tijundar  vpp 
a  .iij.  tijma  og  ecki  feingid.  þui  dæmdum  wier  Jon  skylld- 
ugann  ad  tuigiallda  aptur  tijundina  ad  logheimili  siraKars. 
þar  thil  .iij.  merkur  og  .xviij.  alnir  j  huoria  krofu  og  skal 
golldid  jnnan.  xiiij.  natta  ad  heýrdum  dorainum.  Nu  saker 
þess  ad  suo  stendur  skriffad  fyrri  j  dominum.    ad   sira  Kar 

*)  [Þannig. 


1467.  KAUPMÁLABRÉF.  509 

var  særdur  og  sleiginn.  lata  suo  log  heilagrar  kirkiu.  ad 
Biskup  skal  taka  rett  a  klerkum  sijnum  sem  kongur  a 
þegnum  sijnum.  þui  dæmdum  vier  fyrrneffndir  domsmenn 
Jon  Einarsson  skylldugann  ad  giallda  biskupinum  .ij.  merk- 
ur  íirir  fyrsta  hogg  .iiij.  merkur  firir  annad.  Enn  þar  sem 
hann  drap  hestinn  thil  daudz  vndir  prestinum  er  hann  var 
j  Biskupsins  erendum  og  talmadi  prestsins  ferd  og  halldid 
sijdan  ologliga  hestinum.  þar  firir  dæmdum  vier  tijttnefndan 
Jon  skyldugann  ad  gialda  biskupinum  .xv.  merkur.  Skulu 
þessir  peningar  gialldast  ad  næstum  fardogum  sem  ei  eru 
adur  eindagadir  j  ollum  logaurum. 
Og  til  sanninda. 


446.  39.  Nóvember  1467.     á  GrreBjaðarstöðuin. 

Kaupmálabeéf  Finnboga  [lögmanns]  Jónssonar  og  Málfríðar 
Torfadóttur. 

AM.  Fasc.  XVn,  23.  Frumrit  á  skÍDTii.  Fjögnr  incsigli  liefa  yerið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öii  dottin  frá.  AM.  'A.pogr.  1484.  Frumrit- 
ið  var  koinið  írá  Staðarhóli. 

kaupmalabref  Finnb(oga)  L(ögmanns). 
Anno  1467.1) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heýra 
senda  olafur  grimsson.  arne  einarsson.  ion  berþorsson. 
olafur  eyiolfsson  ok  magnus  hallason.  quediu  guds  ok  sina 
kunigt  giorande  ath  sub  anno  gracie  CDillessimo  quadra- 
gentessumo  sexagessimo  septimo.  faustudagin  n^sta  fyrer 
matteussmessu  a  hausted^)  a  meirum  aukrum  j  skagafirde 
uoru  uier  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ath  hustru  kristin 
þorteinsdotter  gipte  finboga  ionssyni  med  handabande  mal- 
fride  torfadottur  dottur  sina  med  hennar  jaýrde  ok  sam- 
þycke  med  allan  þann  rett  sem  laugligvm  giptingarmanni 
ber  ath  gipta  meý  eda  konu  epter  laugum.  uar  þetta  fe- 
kaup   greindra   manna  j  miUi.   ath  finboge  haíde  til  kaups 

0  Aptan  á  bréfinu  með  liendi  frá  17.  öld.    «)  þ.  e.  18.  Sept. 


510  JARÐAKAUPABRÉP.  1467 

nid  malfride  alla  þa  peninga  er  hann  atte  j  faustu  ok  lausu. 
fridu  ok  ofridu.  reiknade  hann  þad  fiogur  hundrud  hundr- 
ada.  hier  j  mote  hafde  malfridur  til  (kaups)  med  finnboga 
tuau  hundrud  hundrada  af  sinum  faudur  arfi.  gaf  finboge 
malfride  sextige  hundrada  j  tilgiof  ok  annat  sextige  hundr- 
ada  j  beckiargiof  ok  þ^r  adrar  giafer  sem  hann  uiUde  henne 
til  heidurs  giora.  Og  til  sannenda  hier  um  settv  uier  fyr- 
nefnder  men  uor  incigli  fyrer  þetta  bref  skrifad  a  greniadar- 
staudum  i  reykiadal  [nesta  dag  ^)  fyrer  andresmessu  a  sama 
ari  sem  fýr  seiger. 


447.  19.  Decemlber  1467.  í  BjarnanesL 

Hermundb  Árnason  selr  Teiti  Gunnlaugssyni  jörðina  Þórólfs- 
dal  í  Lóni  með  tilgreindum  landamerkjum  og  ítökum,  en 
Teitr  gefr  í  mót  hálft  SkálaféU  og  hálfa  Sævarhóla  i  FeUs- 
hverfi. 

Bisk.  Isl.  Skalh.  Fasc.  III,  7,  í  transskripti  á  skinni  frá  10.  Okt. 
1526;  AM.  Apogr.  Nr.  2580,  með  hendi  Árna  Maguúsaonar  eptir  trans- 
skriptinn.  Prentað  i  Tímariti  Jóns  Pétrssonar  I,  44,  eptir  lakri  afskript 
úr  bréíabök  Ögmundar  biskups. 

Peim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra 
aenda  sira  tiorfe  biornsson.  heinrek  arnason.  jon  sæmundz- 
aon  og  siguatur  haUdorsson  quediu  guds  og  sina.  kunnigt 
giorandi  med  þessu  woro  opnu  brefi  at  uier  uorum  þar  j 
hia  saum  og  heyrdum  upp  a  at  hermundur  arnason  seUde 
teite  gunnlaugssyne  jordina  þorolfsdal  er  Uggr  j  lone  j  stada- 
feUzþingum^)  fyrer  .xuiij.  hundrut  med  auUum  þeim  gaugn- 
um  og  gædum  sem  þeirri  jordu  hefur  fylgt  at  fornu  og 
nyiu  og  hann  hafdi  fremst  eigandi  at  ordit.  Sagdi  hermundur 
til  þessara  landamerkia  epter  þvi  sem  hans  fader  hafdi  hon- 
um  sagt.  og  hann  hafdi  heyrt  af  sira  gudmundi  þosteins- 
syni.  at  dalur  ætti  jord  aUa  ofan  at  þiodgautunum  fyrer 
nordan  uada.   og  þar   yfer  um    þuerhoUtin.   og  so  aUa  jord 

0  [tviskr,  i  skbr.    ^)  þannig. 


1467.  JARÐ  AK  AUPABRÉP.  —  TR  ANSSKRIPT.  5 1 1 

oslitna  j  millum  jokulsdr  og  laxdr.  og  allt  in  under  jokul. 
og  sandin  allan  ut  epter  fyrer  austan  holltin.  hriseyar  og 
eskiholm.  gldmsmyr  og  herbiarnarey.  jord  og  fioruna  miU- 
um  osshofda  og  papafiardaross  a  dalur  og  allan  reka  inan 
fiardar  og  matreka  allan  utanfiardar.  nema  seldur  hafi  uerit 
til  stadafellz^)  halfur  matrekinn.  þa  eiga  huorertueggiv 
at  geyma  og  hafa  matrekan  huorer  fyrer  sig  halfan.  en 
hier  j  mot  gaf  fyrnefndur  teitur  adurnefndum  hermundi  jord- 
ina  halft  skalafellit  fyrer  .xu.<^  og  halfa  sefarholana  fyrer  .ccc. 
liggia  þessar  badar  jarder  j  kalfafellz  þingum  j  fellzhuerfi. 
Skylldi  optnefndur  teitur  hallda  adurnefndri  jordu  þorolfsdal 
til  laga.  en  hermundur  suara  lagariptingum  a  fyr  greindri  jordu. 
Og  til  saninda  hier  um  settum  uier  fy(r)nefnder  menn  uor  jn- 
sigli  fyrer  þetta  kaupbref  er  skrifat  uar  j  biamanesi  j  homa- 
firdi  laugardaginn  næsta  fyrer  torlaksmesso  þa  lidit  uar  fra 
hingatburd  uors   herra  jehsu  christi  CD.  cccc.  Ix.  og  uij.  ar. 


448.  3*3.  Decemlber  1467.      á  Munkaþrerá. 

Teansskeiptaebréf. 

AM.  Faec.  XVII,  ad  2.  Frumtransskriptið  á  skinni.  Brot  eitt  er 
eptir  af  fyrra  inDsiglÍDU,  en  hitt  er  dottið  frá.    Apogr.  3001. 

transskriptabref  vm  proventv 
magnusar  jonssonar  1466.    27  annad  eins  latanda^). 

Ollum  monnum  þeim  sem^)  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  steingrimr  isleifsson  ok  olafur  CDagnuss  son  kuediu 
guds  ok  sina  kunnikt  gerande  ath  uith  saum  ok  yfirlasum 
opith  bref  dande  manna  med  þeirra  heilum  ok  hangandum 
innsiglum  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seiger. 

[Hér  kemr  prófentubréf  Magnúsar  Jónssonar  og  Margrétar  Finn- 
bjarnardóttur  frá  2.  Apr.  1466,  Nr.  406]. 

Ok  til  audsýningar  hier  um  setto  uid  fýrr  skrifadér 
menn  ockur  innsigle  fyrer  þetta  transkriptarbref  skrifath 
a  munckaþuera  j  eyiafirde  þridiadaginn  næsta  firer  andlatz- 

*)  Sto.    *)  Hér  stendr  aptr  „þeim"  i  frumbr.,  en  þvi  er  ofaukið. 


512  HREPPHÓLAR.  1467. 

dag  hins  heilaga  þorlaks  biskups  þa  er  lidith  var  fra  holdgan 
drottens  þusund  fiogur  hundrath  sextiger  ok  siau  ar. 


449.  [c.  1467]. 

Afhending   staðarins  í  Hrepphólum,    þegar   Sveinn   biskup 
lét  afhenda  og  síra  Gísli  slepti,  en  síra  Andrés  tók  við. 

AM.  262  4to.   bl.  1  a— b.  Bkr.  c.  1600. —  AM.  66.  8vo   c.  1600. 

Annar  maaldagi 

Anno  domini  143^)  voru  suo  mykler  peningar  afgreidder 
j  Holum  þa  biskup  Sueirn  liet  afhenda  og  sijra  gisli  slepti. 
Enn  sijra  Andries  tok  vid. 

kyr  xiiij  og  Ix  asaudar. 

vij  hestar  og  iiij  hross. 

iiij°  j  busbuhlutum  og  voruvirdum  Eyrer. 

item  iij*'  j  gelldum  nautum. 

jtem  fieU  j  portio  kirkiunnar  medan  adurgreindur  sijra 
gisle  hiellt  stadinn  .ij.  merkur  hins  .vij.*  c.  fiell  nijdur  fim 
hundrut  af  þessu  firir  þad  sijra  gisle  liet  uppgiora  kyrcki- 
una.    enn  hann  lucktti  honum^)  xj  ærgilldi  j  portio. 


450.  1467. 

Máldagi  kirkjunnar  á  Eyri  í  Álptafirði  (Narfaeyri),  þegar 
Sveinn  biskup  Pétrsson  visiteraði. 

AM.  260.  Fol.  bls.  105  [aptan  við  Eyrarmáidaga  í  Alptafirði  (Narfa- 

^)  Þannig  i  handritinu,  og  er  það  Bkilið  svo  i  Prestatali  séra  Sveins 
Nielssonar  (Kh.  1869),  að  ártalið  eigi  að  vera  1431,  en  það  nær  eingri 
átt,  því  að  Sveinn  Pétreson  var  bisknp  í  Skálholti  1466—1476.  Staðar- 
af hendi  ngarnar  i  Hropphólum  og  porcioreikningar  frá  1474 — 76  eru  enn 
til)  og  getr  þessi  afhendingþvi  ekki  verið  frá  þeim  árum,  og  ekki  heldr 
frá  1473,  þvi  séra  Guðmundr  Narfaeon  sýnist  1474  hafa  verið  búinn 
að  vera  þar  nokkur  ár  (5—6  ár);  ætti  þvi  þessi  afhending  að  vera  frá 
c.  1467. 

«)  Þannig. 


1468.         NARFAEYRL  —  SKÚLAMÁL.  513 

eyrar)   í  Vilchiiitíbók  CXCVni].    AM.   259.  Fol.  skr.  c.  1640;  AM.  256. 
4to.  Bkb.  1640;  Landsb.  350.  4to.  skr.  1643;  JSig.  147.  4to.  gkr.  1665. 

Anno  Domini  m.  cd.  Ix.^  septimo.  þa  er  virdulegnr  herra 
Sveinn  med  guda  ndd  biskup  j  Skalholti  gisti  a  Eyri  j  Alftta- 
firdi  liet  hann  giaura  kirkiuna  þar  vj  skynsama  menn. 
giordu  þeir  hana  þa  fyrer  .vij.^  enn  .iiij.®  oc  .xx.  ef  hun 
være  sæmiliga  vppgior  epter  þui  sem  vani  er  til  ærligra^) 
kirkna. 

Lagdi  þa  þorvalldur  þorkielsson  til  sagdrar  kirkiu 
marteins^)  lijkneski  oc  kiertistiku  þar  fyrer  Tabulam  yfer 
alltari.  Alltarisklædi  med  fordvkum  .ij.  koparstikur  oc  eitt 
fontklæde  fyrer  .ccc. 

Oreiknad  portio  vm  .xv.  ar  oc  .xx.  medann  hann  var  þar. 

Hier  med  lagde  sonur  hanns  Narfe  til  messuklæde  god. 
iij  lijkneski  med  Alabastrum.  eina  kistv  stora  læsta.  De 
sanctis  bok  j  kringum  ared.  Missale  og  de  Tempore  bok 
frd  pdskum  til  Adventu. 


451.  15.  Janúar  1468.  á  Hólum. 

DóMB  tólf  presta  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum  um 
bætr  af  bræðrum  Skúla  heitins  Árnasonar,  er  sært  hafði 
biskupinn  með  höggi  á  höndina  1  vizitazíu. 

AM.  Fasc.  XVIII,  7.  Frumrit  á  skinni.    Af  tólí  innfiiglum  eru  nú 
átta  fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3205. 

vm  vigxmal  skula  arnasonar.^) 
Þath  giorum  vær  sueinbiorn  þordarson  officialis  hei- 
lagrar  hola  kirkiu.  þorleifur  magnusson.  Baadzman  sagdz 
stadar.  þorsteinn  jonsson.  sigmund  steindorsson.  sigurd  þor- 
laksson.  jon  broddason.  magnuss  jonsson.  þoraren  þordarson. 
simon  jngemundarson.  andres  jonsson.  þorfinnur  þorolfsson 
ok  loduik  hallzsson.  prestar  holabiskupsdæmis.  godum  monn- 


»)  arligra  260.    ^)  MartinuB  350,  147. 
^)  Utan  á.  bréfinu  með  fornri  hendi. 
Dipl.  iBl.  V.  B.  33 


614  SKÚLAMÁL.  1468. 

um  viturlikt  med  þessu  voru  opnu  brefue.  anno  domini 
CD^  cd^  Ix^  octauo.  faustudagin  næsta  epter  geisladagin  ^)  j 
viduik  j  viduikarsueit  vorum  vær  j  dom  nefnder  af  vorum 
nadugha  herra  ok  andaligum  fðdur  biskup  olaf  aa  holum. 
ath  dæma  miUum  hans  ok  brædra  skula  heitins  arnasonar. 
Bunolfs  arnasonar.  stulla  arnasonar  ok  bauduars  arnasonar 
vm  þáá  aakæru  er  biskupin  kærde  þar  fyrer  oss.  ath  skub' 
heitinn  hefde  hauggit  sigh  aa  hina  hægri  hondina  suo  blod 
var  vti  ok  er  epter  michelsmessu  kuelld  j  saurbæ  j  eyiafirde 
er  hann  var  j  sinne  laugligri  visitacio.  var  ok  þessi  same 
giorninggur  suarin  þar  fyrer  oss  vpp  a  fyrscrifadan  skula 
heitinn.  suo  ok  eigi  sidr  medkendizst  þar  fyrer  oss  fyr 
scrifader  þrir  brædur  skula  heitens  ath  þeir  hofdu  þetta 
sama  máál  laght  þar  med  handabande  vnder  tolf  presta 
dom  vid  biskupin.  ok  ath  bæta  fyrer  hinn  dauda  epter 
laugum  suo  sem  þeir  hðfdu  vnder  laght.  var  þath  vor 
domur  j  fýstu.  ath  vær  dæmdum  biskupinum  áá  þessu 
hauggino  mork  ok  tuttugu  j  sarabQtur.  þui  vær  dæmdum 
biskupinum  tuifalldan  ROtt  j  sinne  visitacio.  ok  þridía  Rett- 
arfar  fyrer  þath  er  hann  var  hans  husbonde.  J  annare 
grein  dæmdum  vær  biskupinum  sextigi  marka  hid  hæsta 
fulJRette  kirkiunar.  skýllde  fýr  scrifuader  þrir  brædr  luka 
þessa  peninga  ath  næstum  fardogum  heima  áá  holum  bisk- 
upinum  edr  hans  vmbodzmanni  epter  þui  sem  þeir  hafua 
vnder  laght  adr  ok  fyr  scrifuad  stendur.  var  þessi  vor 
domur  vpp  sagdr  j  sama  stad.  dag  ok  dar  sem  fyr  seiger. 
Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyrnefnder  prestar  vor 
jncigli  fyrer  þetta  domsbref  scrifuat  áá  holum  j  hiallta- 
dáál  deigi  sidar  en  fyr  seiger. 


453.  6.  Febrúar  1468.  á  Þingeyrum. 

ÞoRLEiFR  jungkæri  Björnsson   selr   Egli   Grímssyni  jörðina 
á  Skarði  í  Langadal  fyrir  Eyvindarstaði  1  BlöndudaL 

AM.  Apogr.   747  með  hendí  Jóus   MagnúsBonar   bröður  Árna  eptir 
transskripti  á  skinní  frá  9.  Marts  1492. 

*)  Þ.  e.  14.  Janúar. 


I 


1468.  JARÐAKAUPABRÉF.  515 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  eda  heyra 
senda  gisli  philipusson.  gisli  þorgilsson.  gudmundr  þorbiarn- 
arson.  olafur  grimsson.  eyolfur  vigfusson.  og  þorsteinn  sölva- 
son  kuediu  guds  og  sina  kunnigt  giorandi  at  þa  er  lidit 
uar  fra  hingatburd  uors  herra  jesu  christi  þusunnd  fiogr 
hundrut  sextiger  og  atta  aar  miduikudaginn  næsta  efter 
blasiusCDesso  ^)  j  huammi  j  vazdal  uorum  uær  j  hia  saum 
og  heyrdum  aa  ord  þeirra  og  hanndabannd  af  einni  alfu 
junngkæra  þorleifs  biornssonar.  enn  af  annarre  eigils  grims- 
sonar  at  suo  firir  skildu  at  fyrrnefndr  þorleifr  sellde  adur- 
greindum  egle  jordena  alla  skard  j  lanngadal  er  liggur  j 
holltastadaþingum  med  ollum  þeim  gaugnvm  og  giædvm 
sem  greindri  jordu  fylger  og  fylgt  hefur  at  fornu  og  nyiv 
og  hann  uard  fremst  eiganndi  at  j  erfd  efter  favdur  sinn 
med  suo-  vordinni  kirkivskylld  sem  þar  kynni  at  profazt. 
Eeiknade  og  þrattnefndr  þorleifur  at  bulungarnes  uæri  eign 
kirkiunnar  aa  skarde  ef  þat  er  eigi  adur  bygt  af  heima- 
landi.  hier  j  mote  gaf  tittnefndr  eigiU  optnefndum  þorleifi 
jordina  alla  aa  eyuindarstðdum  er  liggr  j  blaundudal  j  hola- 
kirkiusokn  med  oUum  þeim  gognum  og  giædum  sem  greindri 
jðrdu  fylger  og  fylgt  hefer  at  fornu  og  nyiu  og  hann  vard 
fremst  eigandi  at  efter  sinu  kaupi  firir  utan  þann  jardar- 
spott  er  hann  reiknadi  sig  hafa  agreint  vid  arna  geirsson. 
sagdi  greindr  eigiU  halfkirkiu  skyUd  aa  jðrdunni  aa  eyvinndar- 
stðdum.  SkyUdi  og  huor  þeirra  optnefndra  manna  þorleifur 
og  eigiU  suara  firir  þa  kirkiu  er  aa  þeirri  jðrdu  stod  er 
huor  um  sig  hafdi  þa  keypta.  skyUdi  og  þrattnefndur  eigiU 
haUda  jðrdunni  aa  skardi  til  laga  enn  þorleifur  svara  laga. 
riptingum.  Suo  og  ei  sidur  skyUdi  tittnefndr  þorleifr  haUda 
jördunni  aa  eyuindarstðdum  til  laga.  enn  ef  hun  kann  af 
at  ganga  med  logum  skyUdi  þorleifur  eiga  atgang  til  þeirra 
jarda  er  nefndur  eigiU  hafdi  gefit  bondanum  birni  þorleifs- 
syne  firir  greinda  iaurd  eyuindarstade  eda  sinna  syskina 
at  rettum  reikningi.  enn  eigUl  þar  vid  skildr.  Ok  til  sann- 
inda  hier  um  setti  þorleifur  biornsson  sitt  jnnsigU  med  uor- 
um  fyrgreindra  manna  jnnsiglum  firir  þetta  jardakaupsbref 

1)  þ.  e.  4.  Febr. 


516      LANDAMERKJABRÉP.  —  BORGtNARBRÉP.     1 468. 

er  skrifat   uar   aa   þingeyrum  j  hunavazþingi    aa   sama  are 
tueim  nottum  sidar  enn  fyrr  seiger. 


453.  3.  Marts  1468.  á  Hálsi  í  Kjós. 

ViTNisBUEBABBRÉF  um  laudamerki  ílífsdals  í  Kjós  og  Mýdals. 

AM.  238.  4to  bl.  98,  Bessastaðabók,  skr.  c.  1570.  —  JSig.  148. 
4to,bU.  153,  skr.  1696. 

Landamerkiabref  da  milli  mydals  og  ilifsdals. 
Þad  giorum  uit  Jon  eigilson  og  Jon  haukson  godum 
monnum  uitrligttmed  þessv  ockru  brefi  ad  uid  uorum  j  hia 
ad  þeir  ridu  da  landamerki  j  miUum  Jlifsdals  og  mydals 
iuar  vigfusson  er  þa  atti  Jlifsdal.  og  eyolfr  Jonson  er  þa 
atti  mydal.  og  eignadi  greindr  eyolfr  sier  alldri  leingra  en 
j  nedanuerdan  Sandhrygginn.  er  geingr  ofan  ur  hnuknum 
fyrir  sunnaii  fram  j  dalnum.  og  suo  yfer  griotfestina  ^)  er 
geingr  ofan  ur  fiallinu  fyrir  nordan  fram  j  dalnum.  Og  til 
sanninda  hier  um  setium  vid  fyrr  nefndir  menn  ockur  jnn- 
sigli  fyrir  þetta  bref  skrifad  da  nedra  halsij  kios.  miduiku- 
daginn  fyrstaii  j  faustu  þa  lidit  uar  fra^)  gudz  burd 
1468  ar.  

454.  30.  Marts  1468.  í  Holti  undir  Eyjafjöllum. 

Snoeri  Þorsteinsson  og  Guðrún  Gizurardóttir,  móðir  hans, 
ganga  í  borgun  fyrir  Grím  Þorsteinsson,  bróður  Snorra 
og  son  Guðrúnar,  „við  staðarins  peninga,  hvert  beneficium, 
sem  hann  kynni  að  þiggja  af  sínum  herra  biskupinum". 

Bisk.  Skalh.  Fa«c.  XVI,  3,  fruniritíð  á  skinni.  AM.  Apogr.  2481 
eptir  frumbréfinu  „accuratÍBSÍme".  Inusiglið  var  dottið  frá,  þegar  Árni 
lét  afskrifa  biéfið. 

Vitnisburdarbref  *) 

Þat  gerum  vith  jon  ionsson   og  bodvar  þorolfsson  god- 

um  monnum  vitanligt   med  þessv   ockru  opnu  brefe  þa  er 

lidit  var  fra   hingatburde   vors   herra  iehsv  christi  CD^   cá^ 

Ix^  og   atta   dr   sunnodaginn   næsta   epter   annunciacionem 

»)  grjótrúBtina  143.  «)  148;  sl.  238.  »)  Utan  á  bréfinu  með  forni  hendi. 


1468.  JARÐABRÉP.  517 

beate  marie^)  j  drangshlijd  vnder  eyiafiollum  vorum  vith  j 
hia  saum  og  heyrdvm  vppaa  ord  og  handaband  sira  grims 
þorsteinssonar  af  annare  alfv  enn  af  annare  alfv  snorra 
þorsteinssonar  hans  brodurs  og  gudrunar  gizurardottur  þeirra 
modr  suo  fyrir  skildv  at  fyr  nefnd  gudrún  og  «norre  settv 
sina  penninga  j  borgan  vith  stadarens  penninga  huert  bene- 
ficium  sem  hann  kynne  at  þiggia  af  sinum  herra  biskupen- 
um.  Og  til  sannenda  hier  vm  settum  vith  fyrr  nefnder 
menn  ockr  jnsigle  fyrir  þetta  vitnisburdarbref  skrifat  j  hoUte 
vnder  eyiafioUum  tercio  kalendas  aprilis  a  sama  dre  og  fyr 


455.  8.  Apríl  1468.  í  skrifstofimni  í  Yatnsfirði. 

34.  Júní  1469.  á  Reykhólum. 

Olöf  hústrú  Loptsdóttir  handleggr  Örnólfi  Einarssyni  til 
eignar  jarðirnar  Tannstaðarbakka,  Útibliksstaði  og  Hvalsá 
hina  minni,  ef  af  honum  geingi  jarðirnar  Álfadalr  og  Hraun 
á  Ingjaldssandi,  er  Björn  bóndi  Þorleifsson  hafði  selt 
Örnólfi. 

AM.  Fasc.  XVIII,    3.    Frumrit  á  skinni.     Af  þrem   innsiglum   er 
eitt  dottið  frá. 

kaupbref  firir  ulfadolom  (og)  tannstadabacka 
j  hrutafirdi^). 
Þat  giorvm  wær  jon  narfvason.  jon  markvsson  og  helgi 
filipusson  godum  monnum  kvnnigtt  med  þessv  woro  opnv 
brefi  þa  er  lidit  war  fra  hingatburd  wors  herra  jhesv  christi. 
CD.  cccc.  Ix.  og  atta  ar.  fostvdagin  næsta  fyrer  palmadag  j 
gkrifstofunne  aa  Wazfiardarstad  j  isafirde  worum  wær  j  hia 
saum  ok  heyrdum  da  ord  og  handaband  þessara  manna  hus- 
tru  olofu^)  loptzdottr  af  eirne  alfu  enn  annare  ornolfr  einars- 
son^).  at  sua  fyrer  skildu  at  adrgreind  olof  handlagdi  fyrr 
greindvm  ornolfi  apptur  jardirnar  er  suo  heita  tanstadar- 
backi  er  liggr  j  hrutaflrde  j  stadar  kirkiv  sokn.  wtibliks- 
stade  j  midfirde  er  liggr  j  mels  kirkiu  sokn  og  hualsda  ena 
minne  er  lig(g)ur  i  backa  kirkiu  sokn  edr  sua  goda  peninga 

»)  t>.  e.  27.  MartH.   «)  Utan  á  bréfinu  með  bendi  frá  16.  öid.    ^)  Svo. 


518  TRAN8SKRIPT.  1468. 

sem  þeim  kemur  wel  til  samans  wm  fyrer  greindar  jardir 
og  þau  fiaugur  kugilldi  er  þar  stodu  med  sua  framt  sem  af 
gengi  af  þrattnefndum  ornolfi  med  logum  edr  wæri  gripnar 
méd  ofriki  an  doms  edr  laga  wtan  sonss  edr  sama  þær 
jarder  er  sua  heita  alfadalr  og  hraun  oa  jngialdzsande  j 
sæbols  kirkiu  sokn  er  bondin  biorn  þorleifsson  sem  gud 
hans  sal  hafi  selldi  tittnefndum  omolfi  fyrer  adrgreindar 
jarder.  skilldi  þrattnefnd  olof  eiga  alla  sokn  aa  fyr  nefndum 
jordum  alfadal  og  hraune  og  þeim  .iiij.  kugilldum  er  þar 
standa  med  og  dalogr  huer  þessa  peninga  gripi  eda  tæki. 
Og  til  saninda  hier  wm  settum  vær  fyrr  nefnder  menn 
wor  jnzigle  fyrer  þetta  bref  er  giortt  war  at  reykiaholum 
OL  Reykianese  wpp  da  jonssCDesso  dag  baptista.  ari  sidar  enn 
fyrr  seiger. 


456.  18.  Maí  1468.    í  Sælingsdalstungu. 

Tkanskriptarbréf. 

AM.  Fasc.  XVI,  30,  frumritið  á  skinni.  &rjú  innsigli  eru  fyrir 
bréfinu. 

Þat  giorum  uær  gunnar  jonsson.  magnus  þoralfsson  ok 
þorarinn  brannzson.  godum  monnum  viturlegt  med  þessu 
uoru  opnu  brefe.  ath  uær  haufum  sedh  ok  ýfer  lesit  opit  um- 
bodsbref  stýrs  snorasonar.  med  hans  heilu  ok  oskauddu 
hanganda  jnsigle.  suo  lataiida  ord  epter  ordh  sem  hier 
seiger. 

[Hér  komr  umboðsbréfið  frá  26.  N6v.  1465,  Nr.  40a]. 

Ok  til  sannennda  hier  um  settvm  vær  fyr  nefnder 
menn  uor  jnnsigle  fyrer  þetta  transkriptarbref  skrifad  j 
sælingsdalstungv  j  huamsueit  miduikudaghin  næsta  epter 
halluardzmessu  da  uorit  Þda  er  lidid  war  fra  hingatburd 
uors  herra  jehsu  christi  þushund  fiogr  huiidrud  sextiger  ok 
atta  ar. 


1468.  LANDAMEEKJABRÉF.  —  VEIÐIBRÉF.  519 

457.  39.  Maí  1468.  á  MöðruYÖlIuiii. 

TiTNisBUBBB   Sveing   Þorkelssonar  um  landamerki  Klifshaga 
í  Skinnastaðaþingum. 

Eptir  frumritinn  á  skinni  frá  Brekku  í  Núpasveit,  sem  séra  Þor- 
leifr  Jónsson  á  Skinnastað  útvegaði  mér  að  iáni  og  sendi  mér  sumarið 
1893  í  Reykjavik.  Eitt  innsigli  hefir  verið  fyrir  bréfinn,  en  það  er  dott- 
ið  frá.    Þveingrinn  er  eptir. 

landamerkiabref  vm  klifshaga^). 
Þath  giorer  ek  sveinn  þorkelsson  godvm  monnum  vitr- 
ligt  med  þessv  minv  brefi  ath  fýrer  þremtigvm  ara  þa  ek 
bio  i  klifshaga  er  lig(g)r  i  skinnastada  kirkiv  sokn  ok  ek  atta 
adr  nefnda  iavrd  og  gvdrvn  kona  min  at  ek  hafda  ok  hieltt 
landamerki  ad  langagardi  hinvm  sydra  motz  vid  leifsstadi 
ok  svo  fýrer  nedan  brvnna  a  svdr  a  klif  mozt  vid  ærlæk 
svo  ath  eingi  akærdi  svo  ek  uissi  ok  hier  epter  vil  ek 
sveria  ef  þvrfa  þiker  ok  til  sannenda  hier  vm  setti  ek  mitt 
innsigli  fýrer  þetta  bref  er  skrifat  var  a  mavdrvvavUvm  i 
havrgardal  svnnvdagenn  næsta  epter  vppstigningardag  þa  er 
lidid  var  fra  hingadbvrd  vors  herra  ihesu  cristi  þvsvnd 
fiogur  hvndrvd  sextiger  ok  atta  ar. 


458.  5.  Júní  1468.      í  Syðsta-Hvainini. 

YiTNisBUBBB  Þorvarðs  Þorvarðssonar,  að  hann  hafi  vitað 
meira  en  þrjátigi  vetra,  að  Reykir  1  Miðfirði  ætti  veiði  1 
og  land  að  Bugðuhyl. 

AM.  Apogr.  511,  afskript  staðfest  18.  Sept.  1712  i  Beykjavik  af 
Árna  Magnússyni,  Páli  Hákonarsyni  og  Magnúsi  Einarssyni,  gerð  „Ex 
originali  Þordar  Þorleifasonar   CL  Kirkiubæiarklaustri". 

Þat  giori  eg  þorvardr  þordarson  godvm  monnum  kunigt 
med  þessv  minu  opnu  brefi  at  eg  vissa  arna  sueinsson  og 
gudmund  þorlakzson  og  þorlak  son  hans  bva  aa  torfustod- 
um  j  midfirdi  og  eignvdv^)  sier  alldri  leingra  ofan  en  j  jsolfs- 

*)  Aptan  6.  bréfinu  með  fomri  hendi.    *)  eignvdi,  hdr. 


520  JARDAKAUPABRÉF.  1468. 

melshorni*)  sikit  redi  fram  j  aa.  var  eg  heimilismadr  aa 
torfvstðdvm  og  bergstðdvm  siu^)  vetur  hia  þessvm  monn- 
um  og  xvi  vetur  aa  stadarbacka  og  vissa  eg  alldri  þessa 
menn  fara  j  bvgdvhyl  ne  i  fliotit  þar  fyrer  ofan  nema  med 
lane  reykiamanna  og  alldri  landzhlut  or  taka  so  eg  vissa 
vpp  aa  alla  þessa  vetur  er  eg  var  þar  n§r  vpp  aa  .xxx. 
vetra  er  eg  var  j  midfirdi  þa  heyrda  eg  alldri  tvimæle  aa 
annar  ætti  halfan  boguhyP)  og  halft  fliotit  fyrer  ofan  en 
reyker  þessa  jord  og  veidi  ofan  fra  melshornenu  sem  fyr 
seiger.  Og  til  sanenda  her  vm  setta  eg  mitt  jnsigli  fyrer 
þetta  vitnisburdarbref  er  skrifat  var  j  synzta  hvame  j  mid- 
firdi  aa  hvitasvnv  anno  domini  CD^  cd^  Ix^  oktavo. 


459.  8.  Júní  1468.    í  Túiigu  í  fljótum. 

4.  Febrúar  1469.  í  Holti  í  Fljótunn 

YiGFús  Þorsteinsson  selr  Hákoni  Jónssyni  jörðina  Vatns- 
enda  í  Ólafsfirði  fyrir  þrjátigi  hundraða  í  lausafé  með  til- 
greindum  landamerkjum. 

AM.  FaBC.  XVIII,  13.  Prumrit  á  skinni.  Fjögur  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  sumt  af  þeim  er  nú  dottið  frá.  —  AM.  Apogr. 
275.  —  Bréf  þetta  er  prentað  i  Timariti   Jóns  PétrsBonar  IV,   70—71. 

Watzendi.  Kaupbreff  firer  Vatnzenda  1468.^) 
Þath  gerum  vier  hallsteinn  þorsteinsson.  þorualldr  jons- 
son.  jllugi  helgason  ok  augmundr  eýiolfsson  godum  monn- 
um  viturligt  med  þessu  voro  brefi.  at  þa  er  lidit  var  fra 
hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þushundrot  fiogur 
hundrot  sextigir  ok  atta  aar  j  tungu  j  fliotum  midkudaginn 
næsta  eptir  huitasunnu  voro  vier  j  hia  savm  ok  heýrdum 
aa  ord  ok  handaband  þessara  manna  vigfus  þorsteinssonar 
ok  hakonar  jonssonar  at  sua  fyrer  skildu  at  vigfus  selldi 
hakoni  jonssyni  jordina  vazenda  er  liggur  j  olafsfirdi  j  kuia 
beckiarþingum  med  ollum  þeim  gognum  ok  gædum  sem 
henni   hefir   fýlgt   at   forno   ok   nýiu  ok  hann  vard  fremzt 

^)  þannig.    *)  Byo  =  BJð;    ^)  Utan  á  bréfínu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1468.  SKÚLAMÁL.  521 

eigande  at  ok  jtolulausa  at  aullu  jordina.  sagdi  fyrgreindr 
vigfus  þesse  landamerke  med  vazenda.  at  gardr  redi  fyrir 
vtan.  Enn  fyrir  sunnann  langa  gardr  upp  j  íiall  ok  ofan  j 
siki  ok  rettsyni  or  gardinum  yfer  j  ana.  hier  j  mot  gaf 
tittnefndr  hakon  ionsson  þriatigi  hundrada  sua  greinda  pen- 
ÍTiga.  XX.  malnytu  kugiUde  ok  fiogur  gielldfiar  kugiUde.  ok 
tuo  hundrot  j  hrossvm  ok  fiogur  hundrot  j  friduirdum  pen- 
ingum.  medkenndistz  optnefndr  vigfus  bondi  at  hann  hefdi 
fuUa  ok  alla  peninga  uppborit  sua  honum  vel  anægir  fyrir 
adr  greinda  iord  vatzenda.  skýlldi  hakon  jonsson  hallda  til 
laga  jordunni  enn  vigfus  suara  lagariptingum.  samþyckti 
hallbera  jonsdottir  kuinna  vigfus  bonda  j  sama  handabandí 
þetta  jardarkaup.  ok  hier  med  gaf  hakon  fusa  bonda  hest 
vm  fram  ok  lukti  hann  þegar  þeir  keýptu. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settu  vier  fýr  nefndir  menn 
vor  insigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  j  hoUti  j  fliotum  laugar- 
daginn  fýstan  j  íníu^)  vikna  fostu.  aari  sidar   en   fyr  segir. 


460.  23.  Júní  1468  í  YíðTÍk. 

DóMR  tólf  manna,  útnefndr  af  Jóni  Þórðarsyni,  kongs  um- 
boðsmanni  í  Hegranessþingi,  um  vigsmál  Hallvarðs  Ámunds- 
sonar,  er  sló  Skúla  Árnason  ófyrirsynju  í  heL 

AM.  Fasc.  XVIII,  8,  eptir  transskripti  á  skinni  frá  24.  Júní  1468. 

vm  vigsmal  skvla^). 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  þorstein  magnusson.  halldor  brandzson.  olafur  grims- 
son.  benedict  asgrimsson.  vigfus  suarsson^).  kolle  magnus- 
son.  bauduar  finnzsson.  jllughi  halldorsson,  laugrettumenn  j 
hægranesþingi  arne  einarsson.  halldor  steinþorsson.  sueinn 
gudmundzsson  ok  hellgi  jonsson,  bændr  sama  þings.  kuediu 
gudz  ok  sina.  kunnikt  giorandi.  þáá  erlidit  var  fra  hingat- 
burd  vors  herra  jhesu  christi  þusund  fiogur  hundrut  sextigi 


*)  Svo.     *)  Utan  á,  bréfinu  með  fornri  hendi.      «)  Svo;  ekki:  juars- 
Bon. 


522  SKÚLAMÁL.  1468. 

ok  atta  áár.  miduikudaginn  næsta  fyrer  jonsmesso  baptiste 
j  viduik  j  viduikarsueit.  áá  þingstad  Bettum  voru  vær  j 
dom  nefnder  af  velbornum  manni  jone  þorda(r)syne  er  þáá 
hafdi  mins  herra  kongsins  sýslu  j  hægranesþingi.  ath  dæma 
j  millum  vors  naadugs  herra  biskups  olafs  aa  holum.  ok 
Runolfs  arnasonar.  vm  þær  vigsbætur  sem  adr  nefndur  bisk- 
up  olaf  hafdi  j  borgan  geingit  vid  fýrnefndan  Runolf  ok 
hans  brædr  ath  luka  fyrer  halluard  amundzson.  er  oforsyniu 
hafdi  j  hel  sleigit  skula  arnason  brodr  þeirra.  suo  ok  ei 
sidur  lagdi  opt  nefndr  biskup  olaf.  ok  þratt  nefndur  Run- 
olfur  med  handabaiidi  vnder  vor(n)  dom  þar  áá  þinginu  vm 
adr  greindar  vigsbætur.  lýsti  tit  nefndr  biskup  olaf  fyrer 
oss.  adr  nefndum  domsmonnum.  ath  admefndr  skuli  hefdi 
haugguid  sigh  áá  hondina  fyr  en  hann  fieck  sitt  bana  sáár 
ok  syndi  oss  þar  skilriki  til.  ok  hiellt  hann  þar  fyrer  j 
banne.  nu  saker  þess  ath  biskupin  Reiknadi  hann  fallit  hafua 
j  hinu  hæstu  stormæli  heilagrar  kirkiu.  enn  vær  finnum  hier 
ecki  vm  scrifuad  j  voru  laugmale  þath  er  oss  þiker  nær 
ganga  en  þath.  ath  vor  landz  lagha  bok  seger  ath  aunguer 
mege  þetta  sýndalaust  giora  ath  taka  menn  af  nema  sáá 
domari  sem  kongr  hefur  til  þess  skipat.  Jtem  j  annare 
grein  stendr  suo  scrifuad.  allt  þat  laugbok  skillur  eigi.  þáá 
skal  þath  or  hueriu  máále  hafua  sem  laugRettumenn  aller 
verda  aa  eitt  satter.  enn  ef  þáá  skilur  áá.  þáá  Ráádi  laug- 
madr  ok  þeir  sem  honum  samþýckia.  þui  fyrer  adr  scrif- 
uadar  greiner.  dæmdum  vœr  fyr  nefnder  domsmenn.  ath 
suo  profuodu  þetta  máál  vnder  vrskurd  brandz  jonssonar 
laugmannz  ok  laugrettumanna  samþýcki.  huersu  mýklar 
bætur  skaulu  gialldazst  epter  þrátt  nefndan  skula  arnason. 
huort  hann  viU  sialfur  ýfuer  taka  nu  a  alþingi  eda  heima 
j  hieradi  jnnan  næsta  manadar  epter  þing.  enn  ef  hann 
þickizst  ecki  faa  ýfer  tekit.  þáá  Riti  til  kongs  epter  þui 
profue  sem  honum  þiker  hier  áá  komit.  Ok  til  sannanda^) 
hier  vm  settum  vær  fyr  nefnder  menn  vor  jncigli  fyrer 
þetta  domsbref  er  giort  uar  j  sama  stad.  dagh  ok  áár  sem 
fyr  seiger. 

*)  Svo.  


1468.  TRANSSKRIPT.  -  FÖRUMUNKAE.  523 

461.  34.  JÚBÍ  1468.  á  Hólum. 

Teansskriptabbréf. 

AM.  Fasc.  XVII,  8,  frumtransskriptið  á  skinní.  Af  4  innsiglum 
eru  nú  tvö  brákuð  eptir.  Lök  afskript  af  þessu  transskripti  er  í  skjala- 
bók  séra  Jóns  Haldórssonar  í  Hítardal  i  Landsbókasafni  107.  4to.  bls. 
96—99  með  raungu  ártali  (1478). 

Þath  giorum  vær  þorleifur  magnusson.  biorn  þorsteins- 
son.  prestar.  jon  þordarson  ok  NÍcholas  jussason.  godum 
monnnm  viturligt  med  þessu  voro  brefui.  ath  vær  saum  ok 
ýfuerlasum  domsbref  med  heilum  ok  hangandum  jnciglum 
suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seiger. 

[Hér  kemr  Víðvíkrdómr  Jóns  Þórðarsonar  um  víg  Skúla  Árnasonar 
frá  22.  Jóni  1468,    Nr.  460]. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vær  fyr  nefnder  menn 
vor  jnncigli  fyrer  þetta  transkriptarbref  scrifuad  aa  holum 
j  hialltadáál  áá  sancte  johannis  dagh  baptiste.  anno  domini 
CD*^  cd^  Ix  octauo. 


463.  1468.  í  Björgvin. 

Beéf(sfobm)  Hallvarðs  príors  förumunka  í  Björgvin  um  það, 
að  taka  þá  inn  í  lifnað  þeirra  bræðra,  ér  að  reglu  þeirra 
vilji  hallast  og  þeirra  lifnað  halda. 

AM.  Fasc.  XVni,  5.  Frumrit  á  skinni  með  einu  innsigli  „feingid 
af  Torfa  Jonssyne  i  Flatey  1703"  (AM.).  Þess  er  getið  í  bréfaskrá 
Grunnavikr-Jóns,  að  þetta  skjal  muni  í  fyrstunni  hafa  verið  sent  til  ís- 
lands.  —  AM.  Apogr.  5604  með  hendi  Árna  Magnússonar  sjálfs. 

Deuotis  et  in  christo   sibi  dilectis ^  ac 

consorti  sue ^)  predilecte.    frater    halluardus 

ordinis  predicatorum  prior  bergen(sis)  salutem  et  augment- 
um  continuum  celestium  gratiarum.  existente  uestre  ut  audiui 
erga  fratres  nostri  ordinis  deuocionis  affectione  et  illius 
usque  jn  finem  perdurante  fauorabili  continuacione.  uestris 
factis   facere   cvpiens    desiderijs    uobis    omnium    missarum. 

^)  Autt  bil  fyrir  bvo  sem  tiu  Btöfum  1  frumritínu. 


k 


524  KYITTUNARBRÉP.  1468 

oracionum.  predicacionum.  vigiliarum.  jeiuniorum.  abstinen- 
ciarum.  laborum  ceterorumque  bonorum.  que  per  fratres  nostri 
conuentus  bergensis  fieri  donauerit  copiosa  clemencia  salua- 
toris.  participacionem.  tenore  presentium  concedo  spiritualem. 
ut  multiplici  suffragiorum  presidio  et  hic  augmentum  gracie 
et  in  futuro  mereamur  vite  eterne  premium  possidere.  Volo 
jnsuper  ordinis.  vt  anime  uestre.  post  decessus  vestros  frat- 
rum  prefati  conuentus  nostri  suffragijs  et  oracionibus  re- 
commendentur  cum  uestri  obitus  jbidem  fuerint  nunciati. 
Jn  cuius  confessionis  testimonium  sigillum  mei  officij  pre- 
sentibus  est  appensum.  Datum  bergen.  anno  domini.  CD.  cd. 
Ix.  viij. 


463.  7.  Jdlí  1468.  í  Skálholti. 

SvEiNN  biskup  í  Skálholti  kvittar  Haldór  Hákonarson  um 
útlukning  fimmhundraða  „í  aflausn"  hálfkirkjujarðar  á  Kirkju- 
bóli  í  Valþjófsdal  til  Holtskirkju  í  Önundarfirði. 

JSig.   148.  4to,  blB.  276,   skr.  c.  1600.  —  Landsbókasafn    107.  4to. 
bls.  409—10,  8kr.  c.  1730  (séra  Jón  í  Hítardal). 

QvittunarBref  Sveins  Byskups  gefed  Halldore  Hakonarsyne 
npp  a.  v°.  til  Holltskirkiu.  Anno  1468^). 

Vier  Sueirnn  med  gudz  nad  biskup  i  Skalholltti  giorum 
godum  monnum  kunnugtt  med  þessu  voru  opnu  brefe  at 
Halldor  Hakonarson  kom  firir  oss  heim  j  SkalhoUtt  og 
sagdist  lucktt  hafa  þau  .v.*^  sem  vær  skipudum  honum  ad 
luka  kirkiunne  j  HoUtti  j  Aunundarfirdi  þui  ad  vær  hofum 
skipad  halfkirkiu  skylld  da  jordu  fyrr  greindz  Halldorz  aa 
kirkiuboli  j  valþiofsdal  j  Aunundarfirdi  er  liggur  j  HoUttz 
kirkiu  sokn.  þui  oss  list  þar  ecki  meiri  peningar  til  eiga 
ad  koma.  Nu  saker  þess  ad  greindur  Halldor  getur  þad 
sýnt  med  godra  manna  vitundum^)  ad  adur  nefnd  fimm 
hundrud    sie   ligtt^)  j    aflausnn    fyrr   greindrar   halfkirkiu 


»)  107;  sl.  143;     «)  vitnum  107;     »)  lukt  107. 


1468  VALÞJÓFSSTAÐTR.  525 

jardar  kirkinbols.  þui  gefum  vier  adur  greindan  Halldor  og 
alla  hans  erfirgia  kuitta  og  dkiærulausa  þar  vmm  firir  oss 
og  oUum  vorum  epterkomendum  kirkiunnar  formonnum  j 
SkalhoUtti. 

Og  til  sanninda  hier  vmm  setium  vier  vortt  insigli  firir 
þetta  kuittunarbref  er  skrifad  var  j  SkalhoUtti  in  transla- 
tione  Sancte  Thome  Martyris  þda  er  lidid  var  frca  hingad- 
burd  vorz  herra  Jesu  christi  þusund  fiogur  hundrud  sextiger 
og  atta  óir. 


464.  24.  Jttlí  1468.  á  Flugttmýri. 

Páll  Brandsson  handabandar  í  umboði  síra  Jóns  Pálssonar 
og  Finnboga  Jónssonar  Ólafi  biskupi  á  Hólum  til  fuUrar 
eignar  alla  þá  ákæru,  er  þeir  þóttust  eiga  til  jarðarinnar 
Valþjófstaða  í  Núpasveit  eða  andvirðis  hennar;  ennfremr 
lofaði  Páll  biskupi  fjórum  tigum  hundraða  og  að  gera  hon- 
am  veizlu  og  gefa  sæmilegt  þing;  skyldi  það  alt  fram  kom- 
ið  að  öðru  hausti  og  síra  Jón  og  Finnbogi  þá  kvittir  við 
biskup. 

AM.  Fasc.  XVin,  6.    Framritíð  á,  skinni.    Af  átta  innsiglQm  eru 
fjögur  nú  eptir,  og  þó  eitt  þeirra  brákað.  —  AM.  Apogr.  3204. 

bref  vm  saattmaal  j  mildom  biskupin  ok  sira  jon  paalsson 
ok  lofuan  paals  brandzsonar^). 
Þath  giorum  vær  brodr  einar  abote  áá  munkkaþvera. 
prior  sigurdr  áá  modruuollum.  sueinbiorn  þordarson  officialis 
heilagrar  holakirkiu.  þorleifur  magnusson.  Raadzmann  sagdz 
stadar.  semingr  magnusson.  þorsteinn  jonsson.  sigurdr  þor- 
laksson.  ok  nicholas  þormodsson  prestar  hola  biskupsdæmis. 
godum  monnum  viturlikt  med  þessu  voru  opnu  brefui.  ath 
þar  voru  vær  j  hia.  saum  ok  heýrdum  aa.  áá  grundene 
fyrer  ofan  Eoodugrund  j  skagafirde.  laugardagin  næsta  fyrer 
Jacobsmessu^).  ord  ok  haiidaband.  vors  nááduga  herra  biskup 
olafs  af  annari  alfuo.  enn  pááls  bonda  brandzsonar  af  ann- 

^)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.      «)  Þ.  e.  23.  Júlí. 


526  VALDJÓFSSTAÐIR.  -  MIBPELL.  1468. 

ari.  ath  suo  fyrer  skilldu.  ath  fýr  scrifadur  pááll  handa- 
bandade  biskup  olafue  vegna  sira  jons  paalssonar  ok  finn- 
boga  jonssonar.  ath  auU  sw  akæra  sem  huor  þeirra  vm  sigh 
þottizst  mega  eiga  til  jardarinnar  a  valþiofstodum  j  nupa- 
sueit  skýlde  vera  auUungis  kuitt  ok  áákærulaus  af  þeim. 
ok  suo  eigi  sidr  jardar  verdit.  ef  þath  mætti  helldr  þeirra 
med  laugum  verda.  hier  med  handabaiidade  opt  nefndur 
pááll  þratt  nefndum  biskup  olafue  fiorertigi  hundrada  ok 
þar  til  ath  giora  honum  veizlu  ok  ^efua  honum  sæmeligt 
þing  epter  þui  sem  hann  vilde  giort  hafua.  skýllde  þessir 
allir  fýr  scrifader  peningar  lukter  ok  veizla  af  Boidd  hitt 
seinazta  ath  audru  hauste  er  nu  næst  kemr.  hier  j  moti 
handabandade  tittnefndr  biskup  olaf  fyr  scrifadan  sira  jon 
páálsson  auUungis  kuittan  ok  akærulausan  vm  alla  þaa  pen- 
inga  ok  reikniiigskap  sem  hann  var  honum  skýlldugr  ok 
heilagri  hola  kirkiu.  saumuleidizst  handabandade  biskupin 
sira  jon  páálsson  ok  finnbogha  jonsson  ok  alla  þeirra  fjlg- 
era  auUungis  kuitta  vm  aull  þau  malafelle  sem  þeirra  hafde 
j  miUum  farit.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fýr 
nefnder  kennemenn  vor  incig(l)i  fyrer  þetta  bref  er  skrifuad 
var  aa  flugumýre  j  skagafirde  jn  vigilia  sancti  jacobi  apo- 
stoli.  anno  domini  CD^  cd^  Ix^  octauo. 


465.  35.  Júlí  1468.  í  Skálholti. 

SvEiNN  biskup  i  Skálholti  samþykkir  það  kaupbréf  og  kvitt- 
anarbréf,  er  Einar  Erlendsson  bar  fram  um  jörðina  Miðfell 
4  Hreppum   og   Jón  biskup  Stephánsson  hafði  selt   honum, 
löglegt  og  skjallegt. 

Biak.  Skalh.  Fasc.  XVI,  4,  frumritið  á  skinni.  AM.  Apogr.  2482  eptir 
frnmritinu  „accuratissime".  Fimm  innsigli  hafa  verið  fyrir  bréfinu,  en 
þan  Yoru  öil  dottín  frá,  þegar  Arni  lét  rita,  nema  hið  annað  i  röðinni, 
og  yar  það  offícialatus  innsiglí  Skálholtskirkju. 

bref  firir  midfelli. 
Uær  Sveinn  med  Guds  nad  biskup  j    skalhoUti  giorum 
godum  monnum  kvnnigt  med  þessv  woru  opnv  brefi  ad  sub 
anno  gracie.  CD^  cd**.  Ix^.  yiij^.  in  festo  sancti  jacobi  apostoli 


1468.  MTÐFELL.  —  LANDAMERKJ  VBKÉF.  527 

j  skrudhusinu  j  skalhoUti  kom  firir  oss  einar  ellendzson  ok 
tedi  firir  oss  þau  kaupbref  ok  kuittanar.  sem  hann  hafdi 
firir  jordinne  midfelli  er  liggr  j  hrvnamanna  hrepp  j  hola 
kirkiu  sokn  er  biskup  jon  stephansson  godrar  minningar 
wor  forverari  hafdi  honum  sellt  kirkiunar  wegna  j  skal- 
hoUti.  epter  því  sem  þar  vm  gert  kaupbref  vtwisar.  beiddi 
hann  oss  laugligrar  ok  fuUkomligrar  samþýcktar  vm  adr- 
greind  bref  ok  giðrning.  Nu  saker  þess  ath  oss  leizt  adr 
greind  kaupbref  ok  kuittunarbref  fullkomliga  skiallig  med 
oUum  sinvm  greinvm  ok  articulis  epter  þvi  sem  jardakaups- 
bref  ok  kuittanarbref  eiga  ath  wera.  Suo  ok  eigi  sidr  þotti 
oss  kirkian  j  skalhoUti  hafa  þaurf  aa  lavsagozi  þa  kaupid 
gerdizt  sem  oss  war  eigi  okvnnigt.  Því  med  sadi  ok  sam- 
þýcki  sira  odz  peturssonar  wors  officialis.  sira  arna  þor- 
steinssonar  kirkiuprestz  j  skalhoUti.  sira  halldors  ormsson- 
ar.  sira  aurnolfs  olafssonar  ok  annara  worra  presta  þar  þa 
weranda.  samþýcktum  wer  fjn  greind  kaupbref  ok  kuitt- 
vnarbref  þvi  oss  lizt  þessi  giorningr  obrigdvliga  standa  eiga. 
Ok  til  sanninda  hier  vm  settv  fyR  greinder  préstar  sin 
jnsigli  med  woro  jnsigle  firir  þetta  bref  skrifath  j  sama  stad 
degi  ok  aare  sem  fJR  segir. 


466.  14.  August  1468.  á  Munkaþverá. 

ViTNisBUBBE  um  laudamerki  Sigríðarstaða   og   Vestri-Tjarna 
í  Ljósavatnsskarði. 

AM.  Fasc.  XVIII,  1.  Frumritið  á  skinni.  Fjögur  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  nú  er  eitt  af  þeim  dottið  frá.  —  AM.  Apogr. 
3004.  —  Prentað  er  þetta  bréf  í  Tímariti  Jóns  Pétrssonar  IV,  69—70, 
að  þvi  ervirðist,  eptir  mjög  óheppilegri  afskript. 

vm  landamerki  a  sigridarstodum  1468^). 
Þat  giorum  vær  ion  prestr  olafsson  ok  ellendur  diakne 
broddason.   olafur    COagnusson   ok   magnuss   eireksson  leik- 
menn   godum   monnum   uiturligt  med  þesso  voru  brefi.  ath 


^)  Utan  á.  bréfinu  með  gamalii  hendi. 


528  LANDAMEEKJABRÉF.  -  GALTARNES.  1468. 

þa  er  lidit  var  fra  hingathburd  vors  herra  iesu  kristi  þusund 
fiogur  hundrut  sextiger  ok  atta  aar  i  skrudhuseno  aa  muncka- 
þveraa  svnnodaginn  næsta  fyrer  octauodag  assumpcionis 
sancte  marie  voro  vær  i  hia  saum  ok  hejrdum  aa  ath  ion 
asmundzson  handfesti  herra  einare  abota  svo  felldan  vitnis- 
burd  ath  greindr  ion  uisse  ei  annath  sannara  en  sigridar- 
stader  i  liosavazskarde  ætte  alla  iord  mille  merkia  aanna. 
ok  svo  uisse  hann  hafa  uerith  haft  ok  halldit.  svo  ei  sidur 
sagdiz  fýrr  nefndur  ion  dasmundzson  hafa  verit  hia  þa  er 
gamli  bonde  CDarteinsson  selde  magnuse  oddasýne  iordena 
vestri  tiarner  er  liggur  i  liosavazskarde  ok  reiknade  hennar 
iardar  eign  ecki  leingra  austr  en  ath  þeim  stora  læk  sem 
utan  geingr  epter  skardéno  ok  sudur  fellur  i  liosavatn.  en 
hvorki  reiknade  gamle  bonde  iardar  eign  ok  aungvar  adrar 
itaulur  ýfer  vm  lækenn  i  hlidena  tilhejra  iordunne  vestrum 
tiornum.  handabandade  opt  nefndur  ion  ath  sveria  hier  ath 
fullan  bokareid  nærr  sem  þurfa  þætte.  Ok  til  sannenda  hier 
vín  settum  uær  fýrr  skrifader  menn  vor  innsigle  fyrer  þetta 
bref  skrifath  i  sama  stad  ok  aare  deigi  sidar^)  en  fyrr 
seiger. 


467.  39.  Áttgust  1468.  á  Skarði. 

Ólöi'  Loptsdóttir  lýsir  því,  að  hún  hafi  feingið  Magnúsi 
bónda  Jónssyni  jörðina  Galtarnes  í  Víðidal,  og  kvittar  hún 
hann  um  andvirðið. 

AM.  Fasc.  XVrri,  12.    Prumrit  á  Bkinni.    Innsiglið   er  dottið    frá. 
—  AM.  Apogr.  3208. 

galltarnes  1468^). 
Þath  giorer  ek  oluf  lopzdotter  godum  monnum  vitur- 
legt  med  þessu  minu  opnu  brefi  ath  ek  medkennumzt  at  ek 
hefer  feinget  magnuse  bonda  ionssyni  til  fuUrar  eignar 
jordina  galltames  j  vididal  er  Iig(g)ur  j  uididalstungu  kirkiu 
sokn  med  ollum  þeim  gognum  ok  giædum  er  greindri  iordu 

^)  Þ.  ð.  15.  Aug.    ^)  Utan  á  bréfinu  með  gamalli  hendl 


4 


1468.  GALTARNES.  —  SKÚLAMÁL.  529 

fylger  ok  fyllgt  hefer  ath  fornu  ok  nýin  ok  ek  vard  fremzst 
eigande  at  ok  þar  til  .vi.  maln jtiu  kugillde  ok  íiortan  hund- 
rut  j  oUum  þarflegum  penningum.  suo  ok  medkennumzst  ek 
at  ek  hefi  fulla  ok  alla  penninga  vppboret  suo  mier  vel  a- 
næger  fyrer  adrgreinda  penninga  ok  iord  galltarnes  af  fýrr 
nefndum  magnusi.  skal  ok  titth  nefndr  magnus  hallda  til 
laga  opt  nefndfi  iordu  galltarnesi  en  ek  suare  lagariptingu. 
gefur  ek  ok  adrnefnd  oluf  þrattnefndan  magnus  ionsson 
auUdunges  kuittan  ok  akiærulausan  fyrer  mier  ok  minum 
epterkomendum  loglegum  erfingium  vm  titt  nefnda  iord  ok 
penninga  ok  iardar  verd.  ok  til  sannenda  hier  vm  setta  ek 
mitt  incigle  fyrer  þetta  bref  skrifat  a  skarde  a  skardsz 
strond  næsta  manudagen  epter  bartholomeus  CDesso  þa  lidet 
var  fra  hingatburde  vors  herra  ihesu  christi  þushundrut 
fiogr  hundrut  Ix.  ok  viij  ar. 


468.  5.  September  1468.  á  Hólum. 

Úrskuebe  Brands  lögmanns  Jónssonar,  að  Hallvarðr  Ámunds- 
son,  er  Skúla  Árnason  óforsynju  í  hel  sló,  sé  ferjandi  til 
Noregs  og  sæki  landsvist  sína  á  konungs  náð. 

AM.  Fasc.  XVIII,  9,  eptir  transskripti   á   skínni  frá  9.  Sept.  1468. 

bref  vm  hallvard^). 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  send- 
er  brandr  jonsson  laugmann  nordan  ok  vestan  áá  jslande. 
kuediu  guds  ok  sina.  kunnikt  giorande.  ath  þáá  er  lidit 
var  fra  hingat  burd  vors  herra  jhesu  christi  þusund  fiogur 
hundrut  sextigi  ok  atta  áár.  áá  biskupstolnum  holum  j 
hialltadáál  manudaginn  næsta  fyrer  natiuitatem  beate  CDarie 
virginis.  Beidde  ok  krafde  biskup  olaf  mic  vrskurdar  áá. 
huort  halluardr  amundsson  hans  sueinn  er  j  hel  slo  skula 
arnason  oforsyniu.  være  feriande  fram  til  noregs  eda  eigi. 
suo  ei  sidr  hefuer  hann  birt  fyrer  mier  domsbref  med  godra 
manna  jnciglum   ath   hans  viglysing  er  lauglig  dæmd.    gnn 

^)  Utan  á  brélinu  mcö  fornri  hendi. 
Dipl.  Isl.  V.  B.  34 


530  SKÚLAMÁL.  -  TRANSSKRIPT.  1468. 

sialfur  biskup  olaf  hefer  j  borgan  geingit  ath  giallda  fullar 
vigsbætur  erfuingum  skula  arnasonar  epter  kongs  atkuæde 
ok  skilmalum  þeirra  j  milli  vegna  halluards  amundssonar. 
ok  suo  hefer  hann  j  borgan  geingit  vm  kongsins  þegn  ok 
kuittan  gefuit  fyr  sagdan  halluard  kongdomsins  vegna.  Suo 
ok  ei  sidr  er  þessi  madr  halluardr  amundsson  j  satt  ok 
hlýdne  med  heilaga  kirkiu.  Nu  saker  þess  ath  Eettarbot 
hakonar  kongs  er  suo  latande.  ath  alla  þáá  vandrædamenn 
er  áá  kirkiunar  nááder  komazst  skal  sektalaust  færa  til 
noregis  epter  Radi  laugmannz.  enn  sáá  er  fulluedia  er  bæt- 
urnar  áá  ath  luka.  Ok  þui  ath  til  kaulludum  þeim  beztum 
monnum  er  hia^)  mier  voru  ok  mier  samþyckiandum.  sagda 
ec  j  gudz  nafne  amen.  med  fullum  lagha  vrskurde  adr 
nefndan  halluard  amundsson  ferianda  ok  frialsliga  flýtia 
megha  fram  til  noregis  j  fielegum  deigi  áá  mins  herra  kongs- 
ins  nááder  ath  fáá  sina  landzuist  fyrer  adr  greint  vigsmáál. 
hueria  vægd  eda  mýskun  sem  hann  vill  áá  hans  mááli  gera. 
fare  þath  snarasta  sem  honum  kann  þath  maugiligt  vera. 
Ok  til  sannenda  hier  vm  setta  (ek)  mitt  jncigli  fyrer  þetta 
vrskurdarbref  er  scrifuad  var  j  sama  stad  deigi  ok  áári 
sem  fyr  seiger. 


469.  9.  September  1468.  á  Hólam. 

Tkansskriptabbrép. 

AM.   Fasc.   XVIII,   9.    Frumtransskriptið   &  skiuni.    Öil  innsigiin 
era  dottiu  frá. 

Þath  giorum  vær  þorleifur  magnusson.  biorn  þorsteiiis- 
son.  prestar.  koUe  magnusson  ok  jon  þordarson  leikmenn. 
godum  monnum  viturlight  med  þessu  voru  brefui  ath  vær 
saum  ok  ýfuer  lasum  vrskurdarbref  medheilu  ok  hanganda 
jncigli.  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seiger. 

[Hér  kemr  úrskurðarbréf  Brands  lögmanns  um  yig  Skúia   Árnason- 
ar,  er  Hallvarðr  vo,  frá  6.  Sept.   1468,  Nr.  468]. 


^)  bier,  skbr. 


1468.  HÓLMAR.  -  KIRKJUBÓL  OG  HOLT.  531 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyr  nefnder  prest- 
ar  ok  leikmenn  vor  jncigli  fyrer  þetta  transcriptar  bref  er 
giort  var  áá  holum  j  hialltadaal  faustudaginn  næsta  epter 
Natiuitatem  beate  (iQarie  virginis.  anno  domini  ClfD^  cá^  Ix^ 
octauo. 


470.  1468. 

YisiTAzíA  Sveins  biskups  í  Skálholti    á   Hólmum   í  Keyðar- 
firði. 

AM.  260.  Fol.  bls.  159  (Vilchinsb.  ccLxx^  aptan  við  m&ldaga  Hölma 
1  Keyðarfirði,  Dipl,  lal.  IV,  bls.  227).  AM.  259.  Fol.  skr.  c.  1640; 
Landöb.  350.  4to,  skr.  1643;  JSig.  147.  4to,  gkr.   1655. 

Anno  Domini  m.  cd.  Ix.  octauo.  þa  er  virduligur  herra 
oc  andaligur  fader  herra  Sveinn  med  gudz  nad  biskup  i 
Skalhollti  visiteradi  gaf  Gudmundur  bonde  Magnusson  kirki- 
unne  a  Holmum  .x.  malnytu  kugiUdi. 


471.  14.  Septemlber  1468.        á  Kirkjubóli. 

Haldór  Hákonarson  lýkr  Narfa  Böðvarssyni  presti  í  Holti 
í  Önundarfirði  fimm  hundruð  í  nautgripum  íjnr  hálfkirkju- 
skyld  á  Kirkjubóli  í  Valþjófsdal;  er  (Sveinn)  biskup  hafði 
skipað  að  lúkast  skyidi  til  Holts. 

JSig.  143.  4to,  bls.  274—275,    skr.  c.  1600.  —  Landabókasafn   107. 
4to,  bls.  410,  skr.  c.  1730  (séra  J6n  í  Hitardal). 

Vitnisburdarbref  um  lukning  þessara  v^  til  HoUtskyrkiu 
Anno  14681). 
Þad  giorum  vær  Einar  Sueinsson.  knaur  Þordarson. 
Sigvatur  eiolfsson  godum  monnum  kunnugtt  med  þessu  voru 
opnu  brefe  ad  vær  vorum  j  hia  j  holltti  j  Aunundarfirdi  laug- 
ardaginn  j  fardogum^)  ad  Halldor  Hakonarson  lucktti  og  af- 
hentti  Sijra  Narfa  boduarzssyne  tuær  kyr  og^)  ij  naut  þre- 


*)  107;  Bl.  143.    «)  Þ.  e.  28.  Maí.    »)  sl.  107. 

34* 


532  PESTINGARBRÉF.  1468. 

uetur  og  ij  naut  veturgomul  og  ij  naut  tvæuetur[.  lucktti 
adur  greindur  Halldor  fyrr  greindum  Sijra  Narfa  fyrir  .v.° 
þessa  adur  greinda  peninga  suo  honum*)  vel  anægdi  firir 
halfkirkiu  skylld  er  biskupinn  skipadi  ad  lukast  skilldi  til 
hollttz  kirkiu  firir  halfkirkiu  skylld  aa  kirkiuboli  j  valþiofs- 
dal.  Þui  handlagdi  opttnefndur  Sijra  Narfe  tijttnefndan 
Halldor  kuittan  firir  {esse  .v.c^)  adur  greind.  Og  til  sann- 
inda  hier  vmm  setium  vær  vor  insigli  firir  þetta  kuittunar- 
bref  er  skrifad  var  aa  kirkiuboli  j  Aunundarfirdi  ol  kross- 
messu  vmm  haustid  þaa  lidid  var  fra  lausnarans  fæding*) 
1468. 


473.      ^                 1.  Október  146S.  í  Kalmanstungu, 

19.  Júní  1474,  í  Reykholti. 

FESTmGAEBRÉF   Sumarliða   Eiríkssonar  og   Guðrúnar  Árna- 
dóttur. 

AM.  Fasc.  XVIII,  4.     Frumrit   á   skiani.     Af  sex    innsiglum   eru 
ffögur  dottin  frá. 

Kaupmaala  Brief  Sumarlida  Eirekssonar  og 
Gudrunar  Arnadottur  anno  1468*). 
Þat  giorum  vær  valgardr  juarsson.  þorbiorn  amunda- 
son.  hrafn  gilsson.  prestar.  þorlackur  þorkelsson.  haugni  gud- 
munzsoTi.  gudmundur  jonsson.  leikmenn.  godum  monnum 
kunnikt  med  þessu  uoro  optnu  brefi  ad  uær  vorum  þar  i 
hia  ok  heyrdum  aa  j  storastofunni  j    kalmanstungu  sunnu- 


1)  [fyrer  Vc  so  sira  Narfa,  107.    «)  5000,  143 (!)     »)  fædingu  107. 
*)  Utan  íl  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    Þar  stendr  og  með  smftrri 
hendi  frá  fyrra  hluta  17.  aldar    þessi  ættartala  (mjög  máð): 

„Sumarlide  Eireksson  haus  son 

Eirekur  sumarlidason  haus  son 

Sæmundur  Eireksson  hans  d(otter) 

Gudrun  Sæmundardotter 

hennar  son  Sæmundur 

hans  Bon  Arne". 
(Sbr.  íslenzkar  Ártiðaskrár  Kh.  1893—96,  bls.  233). 


1468.  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  533 

dagin  næsta  epter  mickaelsmessu  ad  sub  anno  gracie  CTD^ 
cd^  Ix^  octauo  ad  sumarlide  eirecksson  festi  gudrunu  arna- 
dottur  ser  til  logligrar  eiginkonu  suo  skialliga  semuærhof- 
um  adur  heyrt  ena  ærliguztu  menn  festa  sinar  dandi  konur 
ok  eigi  kunnum  uær  þar  at  finna  epter  uorum  uiztmunum. 
ok  hier  epter  uilium  uær  sueria  ef  þurfa  þicker.  ok  til 
sannenda  her  um  settum  uær  fyr  nefnder  menn  uor  jnsigli 
fyrir  þetta  uitnisburdar^)  bref  skrifat  j  reykiahollti  sunnu- 
dagin  næsta  fyrir  natiuitas  sancte  johannis  baptiste  sex 
arum  sidar  en  fyr  seger. 


473.  11.  Oktober  1468.  í  Laafási. 

ÞoEKELL  prestr  Guðbjartsson  selr  Einari  ábóta  og  klaustr- 
inu  á  Munkaþverá  jarðirnar  Reyki  í  Fnjóskadal  og  Efri- 
Hóla  í  Gnúpasveit,  en  ábóti  leggr  í  móti  Skóga  í  Fnjóska- 
dal  og  Helluvað  við  Mývatn  og  Fagranes,  og  þar  til  hálft 
áttunda  hundrað  1  jarðamismun. 

AM.  Fasc.  XVIII,  2.    Frumrit   á-  skinni,    og   er   innsiglið  heilt.  — 
AM.  Apogr.  3005. 

kaupbref  vm  reýki  j  fnioskadal. 

Þat  giorer  ek  þorkell  prestr  gudbiarzson  godvm  monn- 
um  uitrligt  med  þessv  minu  brefi  ath  ek  medkennvnz  ek 
hefi  selt  brodr  einari  med  gvds  nad  abota  a  munkaþuera 
ok  fýr  savgdv  klavstri  iavrdina  reýki  i  fnioskadal  er  ligr  i 
iUugastadaþiugvm.  gaf  hann  mier  i  moti  iordina  skoga  er 
liggr  ok  i  fnioskadal  i  hals  kirkiv  sokkn  ok  þar  til  halft 
atta  hvndrat  fyrer  iarda  mismvn.  hefer  ek  þau  vpp  boret 
svo  mier  anæger. 

J  annari  grein  selldi  abotinn  mier  tuær  iarder  hellvuad 
er  liggr  i  skvtvstada  þingvm  vid  mýuatn  ok  fagranes  er 
liggr  i  reýkiahlidar  þingvm.  hier  i  moti  gaf  ek  iavrdina 
efri  hola  i  gnvpasveit  er  ligr  i  presthola  kirkiv  sokn.  selldi 

*)  -burder,  skbr. 


534  BÖÐVARSHÓLAR.  1468. 

huor  ockar  avdrvm  þessar  fyrskrifadar  iarder  med  avllvm 
þeim  gavgnvm  ok  gædvm  sem  þeim  fýlgia  ok  fýlgt  hefer 
at  fonnv  ok  nýiv  ok  vid  havfdvm  eigandi  ath  ordith.  skilldi 
hvor  ockar  svara  laga  riptingvm  a  þeim  iavrdvm  er  selldi 
ok  hvor  hallda  til  laga  þeim  iavrdvm  er  keypti.  ok  til  sann- 
enda  hier  vm  setta  ek  mitt  innsigli  fyrer  þetta  bref  skrifat 
1  laufasi  i  eyiafirdi  þridiadaginn  næsta  fyrer  fcstum  reliquia- 


474.  16.  Október  1468.  á  Reykhólum. 

ÞoKLEiFR  Björnsson  fær  „velbornum  manni"  Magnúsi  Jóns- 
syni  jörðina  Böðvarshóla  í  Vestrhópi  til  fuUrar  eignar,  en 
Magnús  skyldi  selja  Þorleifi  jörðina  aptr,  „þá  Þorleif  lysti 
að  kaupa". 

AM.  Fasc.  XVIII,  11.  Frumrit  á.  skinni  fúið  og  götugt.  Innsiglið 
er  dottið  frá.  —  AM.  Apogr.  8207.  —  í  bréfabókum  er  þetta  bréf  heim- 
fært  ranglega  tii  árs  1478  (Landsb.  115.  4to  I,  398;  Landsb.  18.  Fol. 
bls.  227;  ÍBfél.  126.  4to  bls.  68—69). 

bref  vm  boduarshola*). 
Þat  giori  eg  þorleifur  biornson  godum  monnum  kun- 
ieckt'*)  med  þessu  minu  opttu^)  brefi  at  eg  medkenuzt  at 
eg  hefi  feinged  uel  bornum  manni  magnusi  ioussyni  iordina 
bauduarshola  er  liggur  j  vesturhopi  j  breidaboJstadar 
kirkiusokn  til  fullrar  eignar  og  frials  forædis.  hefi  eg  og 
fuUa  peninga  vpp  borit  svo  mier  vel  anæger  j  svo  dan  mata 
ath  fyrgreindur  CDagnus  jonsson  skal  selia  mier  aptur  fyrr 
greinda  jord  þa  mic  lysti  ath  ka^pa.  enn  ef  eg  vil  ecki  karpa 
hana  þa  skal  fyrr  greind  jord  vera  æuenlig  eign  þratt- 
nefndzs  CDagnus  jonssonar.  og  tii  saninda  hier  um  set  eg 
mitt  jnsigle  fyrer  þetta  bref  skrifath  a  reýkholvm  a  reyka- 
nesi  j  breidafirdi  svnnodaginn  fyrstan  j  vetri.  anno  domini. 
(D.<^  cá,^  Ix,^  octavo. 


*)  Utan  &  bréfiim  með  fornri  hendi.    *)  Svo. 


1469.  BOLUNGARVÍKKTOLLAR.  535 

475.  13.  Febrúar  1469.    á  Árngerðareyri. 

YiTNisBURBR  Jóns  Aloxíussonar  um  Bolungarvíkrtolla  Vatns- 
fjarðarkirkju. 

AM.  Apogr.  975,  afskript  staðfest  í  Skálholti  21.  Dec.  1707  af 
Magnúsi  Markússyni,  Hafliða  BergBveinasyní  og  Þórði  Þórðarsyni,  gerð 
eptir  tranBskripti  Sigurðar  Órmssonar  og  Ara  Einarssonar  frá  1665.  — 
Apogr.  946,  afskript  gerð  eptir  kopíubók  Ara  Þorkeissonar,  sem  rituð 
var  af  Ara  Magnósgyni  í  ögri  á  yngri  árum  (c.  1600).  —  Afskript  af 
þessu  bréfi  er  og  i  Kriegerssafni  2.  4tOj  bls.  158—159,  skr.  c.  1700. 

Þat  giore  ek  jon  alexiusson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  minv  opnu^)  brefe  ad  ek  medkennunzt  ad  ek 
[hefe  afuent^)  birne  bonda  þorleifssyne  ad  skipan  hustru 
kristinar  biornsdottr  suo  latanda  bref  annara  orda  j  mille 
ad  aller  þeir  menn  sem  j  bolungarvik  vilia  roa  skulu  ad 
frialsu  koma  þar  ad  gregoriusmesso  ok  fara  j  burt  ad*) 
michaelsmesso  enn  heimil  vertid  þar  a  miUe  ok  skyllde  huer 
hlutarmadur  giallda  kirkiunne  j  vassfirde*)  halfa  vætt  fiska 
ok  huer  half  hlytingr^)  tuo  fiordung(a).  Ok  suo  skyllde  huer 
tollmadr  hafa  ad  frialsu  hrisrif  a  huol  a  hialla  sina  ok  torf- 
skurd  j  skeggiamyre  suo  sem  vinzt.  gnn  huar  upp  j  hlidar 
jord  sem  vill  ef  þar  vinzt  eigi.  Ok  hier  epter  vil  ek  sueria 
ef  þurfa  þiker.  Ok  til  sanninda  hier  vm  setta  ek  mitt  [jn- 
sigle  fyrer  þetta  vitnisburdarbref  skrifad  a  Arngerdareyre  j 
jsafirde  manudæginn  næzta  epter  messudag  Scolastic^  meyar 
anno  Domini  CD.  cccc^  sexagesimo  nono.®). 


476.  14.  Marts  1469.  á  Kirkjubóll. 

YiTNisBUEÐR  fjögurra  manna  um  lúkning  Haldórs  Hákonar- 
sonar  á  hálfkirkjuskyldar  gjaldi  Kirkjubóls  í  Valþjófsdal  til 
Holts  í  Önundarfirði. 

JSig.  143.  4to  bls.  275—276,  skr.  c.  1600.  Landsbókasafn  107.  4to 
bls.  410—411,  skr.  c.  1730  (séra  J6n  i  Hítardal). 

1)  8l.  946.  «)  [hefir  afhentt  946.  »)  b.  v.  946.  *)  Vattzfirdi  946. 
^)  baaifhlntingur  946.  «)  [et  cetera  946;  Kriegerss.  2.  4to  al.  og  niðr- 
laginu  með  ártali. 


536  KIRKJUBÓL  OG  HOLT.  1469. 

Annad  kvittunar  Bref  her  upp  a  Anno  1469^). 

Þat  giorum  vier  Sijra  Jon  Marteinzson.  knaur  þordarz- 
son.  þorualldur  biornzson.  Jon  Sueinungason^)  godum  monn- 
um  viturligtt  med  þessu  voru  opnu  brefe  ad  vier  vorum  þar 
j  hia  saum  og  heyrdum  œi.  a  ord  og  handaband  þeirra  Sijra 
Narfa  boduarzsonar  og  Halldors  Hakonarzsonar  aa  sunnudag- 
inn  næsta  firir  gudmundardag  œi  langafostu^)  di  þorfinzstðd- 
um  j  Aunundarfirdi  er  liggur  j  HoUtz  kirkiu  soknn  at  fyrr 
greindur  sijra  Narfi  medkentist*)  ad  adur  greindur^)  Halldor 
hefdi  lucktt  sier  fimm  hundrud  frijd  kirkiunnar  vegna  j 
Holltti.  greindi  [opt  nefndur  sijra  narfe^)  at  þat  hefde  verid 
.ij.  kyr  og  .ij.  naut  þreuetur  og  .ij.  naut  tuæuetur  og  .ij. 
naut  ueturgðmul  firir  þau  fimm  hundrud  er  biskupinn  skip- 
adi  tijtt  nefndum  Halldori  at  luka  kirkiunne  j  Holltti  j  Aun- 
undarfirdi  firir  þaa  halfkirkiu  skýlld  er  hann  skipadi  til 
kirkiubolz  j  valþiofsdal.  þui  hann(d)lagdi  þratt  nefndur  sijra 
Narfi  optt  nefndan  Halldor  oUdungis  kuittan  og  akiærulaus- 
an  firir  sier  og  auUum  sijnum  riettum  epterkomendum  kirki- 
unnar  vmmbodzmonnum. 

Og  til  sanninda  hier  vmm  settum"^)  vier  [fyrr  nefnder 
menn^)  vor  insigli  firir  þetta  kuittunarbref  er  skrifad  var 
da  kirkiuboli  j  valþiofsdal  [j  onundarfirdi^)  þridiudaginn 
næstan  firir  gudmundardag  [þa  er  lidit  var  frda  hingadburd 
vorz  herra  Jesu  christi  þusund  fiogur  hundrud  og  sextiger 
og  niu  dar®). 


477.  28.  Marts  1469.  í  Yatnsfirði. 

VoTTOBÐ  Þórðar  Auðunarsonar  og  Knarar  Pórðarsonar  um 
vitnisburð  Jóns  Bergþórssonar  um  Bolungarvíkrtolla  Vatns- 
fjarðarkirkju. 

AM.    Apogr,    975,    afskript   Btaðfest  í  Skálholti  21.    Dec.  1707    af 
MagÐÚsi    Markúspyni,    Hafliða   Bergsveinssyni    og   Þórði   Þórðarsyni,  og 

»)  107;  bI.  143.  «)  SamingsBon  107.  «)  Þ.  e.  12.  Marts.  *)  med- 
kendiat  107.  ^)  nefndur  107.  «)  [sl.  107.  ')  setium  107.  »)  [sl.  107. 
»)  [Arum  effter  Lausnarans  fæding  1469,  107. 


1469.  BOLUNGARVÍKRTOLLAE.  537 

gCTð  eptir  trensskripti  Sigurðar  Ormssonar  og  Ara  EinaTBSonsT  frá  1565.  — 
Apogr.  945  eptir  gamalii  kopíubók  Ara  Þorkelssonar,  er  rituð  var  mcð 
hendi  Ara  Magnússonar  i  Ögri  á  ynpri  árum  (c.  1600).  —  Af^kript  af 
þessu  bréíi  er  og  i  Kviegersfjaíni  2.  4to.  bls.  155—158  meó  iiendi  Styrs 
Þorvaldssonar. 

Þath  giorum  vid  þordr  audunarson.  knor^)  þordarson 
Godum  monnum  kunnigt  med  þessu  okru  brefe  ad  vid 
vorum  þar  j  hia  saum  ok  hejrdum  aa  ad  jon  berdorsson 
handlagde  ^ircke  biarnasyné^)  suo  felldan  vitnisburd  suo 
latandi  ord  epter  ord  sem  hier  seiger. 

Suo  felldan  vitnisburd  handlagde  Jon  bergþorsson 
gireke  biarnasyne  ^)  ad  hann  hefde  heyrt  ord  ok  lysing  vm- 
bodzmanna  j  vassfirde^)  fusa  oddzsonar.*)  Loptz  haldanar- 
sonar.  filipus  guttormssonar  ad  kirkiaii  j  vassfirdi^)  ætte 
tollver  j  bolvngarvik  fra  gregoriusmessu  ok  til  mikaels- 
messo  med  suo  felldum  skilmala  ad  huer  hlutarmadur  sem 
þar  legde  a  land  þrim  sinnum  med  fiskerodre  skyllde  giallda 
kirkiunne  j  vassfirde^)  [half  væt^)  fiska  j  toll.  gnn  huer 
halfhlytingr^)  ij.  fiordunga.  Ok  hier  j  mot  skyllde')  aller 
tollmenn  hafa  þar  heimile^)  kirkiunnar  vegna  j  vassfirde 
skalagiord  ok  kroar  ok  hialla  hris  a  huol.  torfskurd  j  skeggia- 
myre  suo  sem  vinzt.  enn  þar  j  hlidar  jord  sem  viU  ef  þar 
vinzt  eigi.  sagde  ok  fyr  nefndr  jon  ad  greinder  menn  fuse. 
loptr  ok  filpus  ®)  hefdo  hier  vm  lesid  samhliodat  ^^)  bref  med 
þeim  greinum  fleirum  er  þar  j  'stodu  ok  skylde  allr  toUr 
goldiii  ad  michaelsmesso.  Ok  hier  epter  viU  hann  sueria  ef 
þurfa  þiker. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  seítum  vit  fyr  nefnder  menn 
okkr  jnsigle  fyrer  þetta  vitnisburdarbref  skrifad  j  vass- 
firde^)  j  jsafirde  þridia^^)  daginn  næstan  epter  mariu- 
messo  aa  langafostu  anno  Domini  CO.**  cccc^  Ix.  nono. 


^)  knautz    945  (!)  =  knaurr.     ^)   Biarnarsyni    945;    ')   Vattzfirdí 
945.     4)  Ottz^onar  945.      »)  [hdaifa  vætt  945.      «)  hoaleijtingur    945. 
')  skylldu  945;  ^)  heimíllt  945;   »)  Phiiipus  945,    ^o)  Bamhliodandi  945; 
")  þridiu  946. 


538  BOLUNGARVlKRTOLLAB.  1469. 

478.  38.  Marts  1469.        í  Yatnsfirði. 

YiTNisBuiiBR    Þórðar     Auðunarsonar   um   BolungarvíkrtoUa 
Vatnsfjarðarkirkju. 

AM.  Apogr.  975,  afskript  staðfest  í  Skálholti  21.  Dec.  1707  af 
Maguúsi  MarkÚBsyni,  Hafliða  Bergsveinssyni  og  Þórði  Þðrðarsyni,  og 
gerð  eptir  transskripti  Sigurðar  Ormssonar  og  Ara  Einarssonar  frá 
1565.  —  Apogr.  944  eptir  kopíubók  Ara  Þorkeissonar,  er  Ari  Magnús- 
8on  i  Ögri  hafði  ritað  á  yngri  á.rnm  (c.  1600).  —  Afskript  af  þessu 
bréfi  er  og  i  Kriegerssafni  2.  4to.  bls.  163—155  með  hendi  Styrs  Þor- 
valdssonar,  c.  1700. 

Þath  giore  eg^)  Þordr  audunarson  godum  monnum 
kvnnigt  med  þessu  minv  opnv  brefe  ad  ek^)  uar  þar  j  hia 
aa  ek^)  ok  heyrda  eg^)  a  j  vassíirde^)  j  jsafirde  ad  bond- 
inn  biorn  þorleifsson  liet  yfer  lesa  opid  bref  svo  latande 
millum  anara  orda  ok  greina  sem*)  þar  j  voru  ad  aller 
þeir  menn  er  j  bolungarvik  viUdu  roa  skylldu  ad  frialsu 
koma  þar  ad  gregoriusmesso  ok  fara  burtt  ad  michaels- 
messo  ok  heimil  vertid^)  þar  j  mille.  Ok  skylde  huer 
hlutarmadur  giallda  kirkiunne  j  vassfirde  *)  half^)  vætt  fiska. 
gnn  huer  halfhlytingr ')  tuo  fiordunga.  Ok  svo  skyllde 
huer  tollmadur  hafa  ad  frialsu  hrisrif  a  huol  a  hialla  sina 
ok  torfskurd  j  skeggiamyre  medan  vinst  ad^)  enn  huar 
npp  j  hlidar  jord  sem  vil®)  ef  þar  vinzt  eigi.  Ok  skyllde 
tollurinn  golldinn  [ed  seinazta^^)  fyrer  michaelsmesso.  hefe 
ec  ok  verid  heimilesfastr  j  vassfirde")  næstu  [xxx.  vetr^^) 
ok  þath  optazt  ad  ek  hefe  haft  skip  mitt  ok  menn  þar  til 
vtrodrar  j  heimilld  kirkiunnar  j  vassfirde  ^)  ok  luckt  þangat 
arliga  þennann  fyrgreindann  skreidartoll  fyrer  mig  ok  mina 
menn  a  huerium  xij.  manudum  þa  ek  hefe  verid  haftt.  Hafa 
suo  ok  haft  ok  halldit  aller  goder  menn  þeir  sem  þar  hafa 
roid  ok  roa  latid  sidan  ek  vissa  til.  Ok  hefr  þar  eingin 
vm  verid  kiærdr  nie  kreinktr  svo  ek  vite. 

Ok  til   sanninda  hier  vm  setta   eg  mitt  jnsigle   fyrer 


»)  944;  sl.  975;  «)  Svo  975.  «)  Vattzfirdi  944.  *)  þeirra  er  944. 
»)  vertijdin  944.  «)  haaifa  944.  ')  hcaieijtingur  944.  »)  sl.  944  »)  vill 
944.  >o)  [ad   sijdasta   944.    ")  Jsafirdi   944.   ")  [þridatigi  vetra  944. 


1469.  BKIMNES.  539 

þetta  vitnizburdarbref  er  skrifad  var  j  vassfirde  *)  þridiudæg- 
inn  næstan  epter  mariumesso.  þa  er  lidit  var  fra  hingad- 
burde  vors  herra  Jesv  Christi.  CD.^  cccc^  Ix  ok  ix  [oar^). 


479.  12.  Maí  1469.  á  erýtubakka. 

Halldóe   Jónsson    selr   Eyjólfi   bónda   Arnfinnssyni  jörðina 
Brimnes  í  Svarfaðardal  með  tilgreindum  ítökum. 

AM.  Fasc.  XVni,   19.    Frumrit  á  skinni.     Af  sex  innsiglum   eru 
nú  fjögur  dottin  írá.  —  AM.  Apogr.  3209. 

vm  brimnesit^)  [j  Suarb(adardal)^) 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  KOgnualldr  dasgrimsson.  olafur  magnusson.  prestar.  jon 
sigurdzson.  thomas  gudmundzson  olafur  ionsson  oc  narfui 
þorbiarnarson.  quediu  gudz  oc  sina  kunnikt  giorandi.  þa  er 
lidit  var  fra  hingatburd  voars  berra  ihesu  christi  CD.  cd.  Ix.  ix 
car  OL  grýtubacka  j  haufdahuerfui  fostudaginn  næstan  fyrer 
saancte  halluardzmesso  dag.  vórum  vær  j  hioa  sdam  ok 
heyrdum  da  ord  ok  handaband  Cyiolfs  bonda  annfinnzsonar 
af  einni  dalfuo.  en  halldors  ionssonar  af  annari  dalfuo  CDed 
suo  felldum  skilmdala  at  halldor  ionsson  selldi  greindum 
eýiolfui  bonda  iordina  brimnes  er  liggur  j  suarfadardal  j 
vpsa  kirkiu  sokn  jtaululausa  oc  rekann  med  sem  iordunni 
til  heyrer  med  oUum  þeim  gognum  oc  gædum  er  greindri 
iordu  hefuer  fýlgt  ad  fornu  oc  nýio  oc  hann  vard  fremst 
eigandi  at.  landeign  vpp  aa  molldbreckur.  þessi  rekamörk. 
fra  brimnesaar  osi  oc  j  stein  þann  er  stendr  i  midri  diupu- 
dæl.  voru  þessar  jtaulor  oc  greindar  vpp  j  bauggustada  iord. 
hdalfsmanadar  teigur  aa  flædarnar  oc  holm  þann  er  kallazt 
brimnesholmur.  enn  beit  á  branzdal  fyrer  sunnan  fram  j 
dalnum  aullu  bufe  nær  sem  beita  vill  vetur  edur  sumar. 
Enn  hier  j  mot  skal  eýiolfur  bondi  fýrrnefndr   giallda  aadr- 


»)  Vattafirdi  944.  «)  [b.  v.  944.  »)  Utan  á  bréfinu  með  fornri 
hendi,  og  „BrimueB"  endrtekið  meö  hendi  frá  17.  öld.  *)  [með  hondi 
frá  17.  öld. 


540  MÓS-REKAR  í  FLJÓTUM.  1469. 

nefndum  halldori  .viii.  mdalnytu  kugiUdi  oc  .iiij.  hundrut  j 
friduirdum  penningum.  Skal  oc  oLdrgreindr  eýiolfur  bondi 
hallda  þessarri  fyrskrifadri  iordu  til  laga  enn  tittnefndur 
halldor  suara  lagariptingum  ef  nockur  viU  aakæra.  Oc  til 
sanninda  hier  vm  settum  vær  fýrrnefnder  menn  vóór  in- 
cigli  fyrer  þetta  bref  er  giort  var  j  sama  stad  oc  dare 
degi  sidarr  enn  fyrr  seger. 


480.  3.  Júní  1469.     í  Holti  í  FJjótuni. 

ÞoBVALDR  FuíNssoN  sclr  Eyjólfi  Böðvarssyni  fjórðung  hvals 
og  viðar  í  öUum  Mós-rekum  í  Fljótum,  þann  er  Finnr 
Gamlason  faðir  hans  frá  skildi,  þá  er  hann  seldi  Yzta-Mó; 
geldr  Eyjólfr  í  lausafé  og  kvittar  Þorvaldr  hann  um  and- 
virðið. 

AM.  Apogr.  313  „Ex  originali  Sira  Olafs  Stefan88onar,  sccuraté'* 
(A.  M.). 

Þath  giorum  vier  hallsteinn  þorsteinsson  ok  þorualldr 
jonsson.  gudlaugur  elldiarnsson.  grimur  vigfusson.  godum 
monnum  kunnigt  med  þessu  voru  brefi  at  þar  voru  vier 
j  hia  ok  heýrdum  ok  saum  aa  laugardaginn  næsta  epter 
festum  corpus  christi  vm  vorit  aa  ord  ok  handaband  þessara 
dandimanna  eýiolfs  bauduarssonar  ef  einne  alfu  ok  þorualldz 
finnzsonar  af  annari  at  sva  fyrer  skildu  at  þorvaldr  finnzson 
sellde  eyiolfi  bauduarssyni  fiordung  huals  ok  vidar  j  ollum  mos 
reka  þann  sem  finnurheitinn  gamlason  fader  hans  fra  skilde  þa 
hanu  selldi  jordina  ytza^)  mo  er  ligur  j  bardz  þingum  j  fliot- 
um  med  ollum  þeim  gognum  oc  gædum  sem  fýrgreindum 
reka  hefir  fylgt  at  fornu  ok  nyiu  ok  finnur  heitinn  vard 
fremzt  eigandi  at  ok  þorualdr  son  hans.  hier  i  mote  fýr 
greindum  rekaparti  gaf  fýrnefndr  eyiolfur  halft  þridia  ku- 
giUde.  tuo  malnytu  kugilldi  ok  frida  .x  aura    ok   hier  med 


^)  So  d  þad  ad  lesast,  pio  ytzta  eda  yzta.  Enn  ecki  þad  ytra. 
annars  er  1  og  z  miög  likt  i  þessu  brefe,  þo  so  ad  bvert  þeckizt  fra 
ödru  ef  vel  er  ad    gád"  (AM.). 


1469.  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  541 

medkennizt  tittnefndr  þorualldr  at  hann  hefdi  fuUa  peninga 
uppborit  af  opt  nefndum  eyiolíi  fyrer  greindan  rekapart. 
ok  hier  med  i  þessu  sama  handabandi  gaf  þrattnefndr  þor- 
ualldr  tittnefndan  eyiolf  bauduarsson  kuittan  ok  akærulausan 
fyrér  sier  ok  ollum  sinum  laugligum  epterkomindum.  skyllde 
optgreindr  borualldr  suara  lagariptingum  a  fýr  greindum 
rekaparti  en  eyiolfur  hallda  tii  laga.  Ok  til  saninda  hier 
vm  settu  vier  fýrnefnder  menn  vor  innsigli  fyrer  þetta 
bref  skrifat  j  hollti  j  Hiotum  þa  lidit  var  fra  hingatburd 
vors  herra  jhesa  christi  þusund  fiogur  .c.  sextiger  ok  nííu 
aar  a  sama  degi  ok  ari  sem  fýr  seger. 


481.  13.  Júní  1469  á  Munkaþverá. 

Hákon  Hallsson  selr  Einari  ábóta  á  Munkaþverá  með  sam- 
þykki  Þorbjargar  Þorkelsdóttur,  konu  sinnar,  jörðina  Sand- 
fellshaga  í  Öxarfirði  fyrir  tuttugu  hundruð  í  gangandi  fé. 

AM.  Fasc.  XVIII,  17.     Frumritið  á  skinni.    Öll  innsiglin   (4)  eru 
dottin  frá.  —  Apogr.  3008. 

kaup  um  sandfelzhaga  1469^). 
OUvm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edvr  heýra 
senda  arni  prestvr  hallzson.  arngrimvr  þordarson.  olafur 
CDagnusson  ok  steífan  einarsson.  kvedio  gudz  ok  sina  kunnigt 
giorande  ath  þa  er  lidith  var  fra  higatbvrd  vors  herra 
ihesv  kristi  þvsvnd  fiogur  hvndruth  sextiger  ok  nio  aar 
[fimtadaginn  farda^inn^)  áá  hauskvUdzstavdvm  i  reykiadal. 
vorvm  vær  i  hia  sávm  ok  heýrdvm  áá  ord  ok  handaband 
herra  einars  med  gvds  nád  abotha  áá  munckaþveraa  ok 
hdkonar  hallzsonar.  ath  svo  fyrér  skildo.  ath  fyrr  greindur 
hákvn  sellde  abothanum  ok  klaustrino  aa  munckaþveraa  med 
samþycki  þorbiargar  þorkelsdottur.  sinnar  eiginkonv.  iordena 
sandfellz  haga.  er  liggur  i  avxarfirde  i  skinnastada  kirkiu 
sokn  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  giædvm.  sem  greindre 
iordv  fýlger  ok  fýlgt  hefer  ath  foruv  ok  nyio   ok  þav  vrdo 

^)  Utan  á  bréfinu  með  forni  hendi.    ^)  [þannig=:25.  Mai. 


542  TRANSSKRIPT.  1469. 

fremzt  eigande  ath.  hier  i  mote  gaf  herra  abothenn  klavst- 
ursens  vegna  .xii.  malnýtv  kugillde  ok  .viii.  hvndrvth  i  gelldfe 
ok  hrossum.  skýldo  þesser  aller  fýrr  skrifader  penningar 
lukter  vera  áá  næstum  fardogvm.  epter  komanda.  nema  þeim 
semde  avdroviso  sidarr.  skýlde  tidt  nefndur  hakon  suara 
lagariptingvm  a  iordvnne  sandfellzhaga.  en  abothenn  hallda 
til  fvllra  laga.  ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vær  vor  inn- 
cigle  fyrer  þetta  bref  skrifath  aa  munckaþuera  i  ejiafirde 
þridiadaginn  næsta  fýrer  festum  basilij  episcopi  áá  sama  áre 
sem  fýrr  seiger. 


482.  14.  Júní  1469.  í  Vatiisfirði. 

Þbír  menn  transskríbera  tvö  bréf  um  fiskitolla  úr  Bolungar- 
vík  frá  1392. 

AMagn.  Apogr.  Nr.  897  „ex  transscripto  Vatzfiord.  accurate".  „Þetta 
tranBscriptarbref  er  ordriett  ritad  i  Copiuquerenu  Vatzfiardar  kirkiu  jn 
membrana  4to.  so  ecki  ber  ord  a  milli.  Enn  literatura  er  þar  öU  odru- 
vis".  (AM.).  Frumtransskr.  er  nú  i  Landsbókagafni  Nr.  5  (í  fyrsta  forn- 
bréfabögli  þess). 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  siaa  edur  heýra 
senda  þeir  sira  brandr  teitzson  eirekr  biarnason  biarne 
biarnason  kuediu  guds  og  sina.  kunnigt  giorandi  ath  uær 
sdam  og  yferlcasum  tuau  opin  bref  j  uazfirdi  j  jsafirdi  med 
heilum  og  oskoddum  hangandi  jnnsiglum  suo  laatandi  ord 
epptter  ord  sem  hier  seger. 

[Hér  koma:  1)  afsalsbréf  Nikulásar  Jónssonar  frá  3.  Janúar  1392 
um  fiskitoll  Bolungarvíkr,  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  391,  og  2)  afsalsbréf  Sig- 
urðar  Þórðarsonar  frá  ^Vjo  1391— Va  1392  um  sama,  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  389]. 
Og  til  sanninda  hier  um  settum  uær  fýr  nefndir  menn 
uor  jncigle  firir  þessi  transkriptar  bref  er  gior  voro  j  uaz- 
firdi  miduikudaginn  næsta  eptter  CDesso  dag  barnabe  apo- 
stuli.  anno  domini.  CD.^  cccc^  Ix.  ix^. 

Upplesed    fyrer   Rettenum  ad  Hole   i   Bolune:a(r)vijk  þann  29.  Apr. 
1746    [útstrykaff]  1776  vitnar 

Erlendur  Olafison. 


1469.  BOLUNGARVÍKRTOLLAR.  543 

483.  14.  Juní  1469.  í  Yatnsfirði. 

YiTNisBUKBR  Braiids  prests  Teitssonar  og  Bjarna  Bjarnason- 
ar,  að  þeir  hafi  séð  testamentisbréf  Björns  Einarssonar  [frá 
25/7  1405,  DI,  III,  Nr.  580],  og  að  í  því  standi,  að  hann  hafi 
gefið  Vatnsfjarðarkirkju  [halfan]    allan    toll    í    Bolungarvík 

(,,8kallahréfid''), 

Bisk.  Skalholt.  FaBc.  XIV,  12,3  transgkript  sex  manna  gert  19.  April  1605. 
AM.  Apogr.  926^  með  hendi  Árna  Magnússonar  Bjálfs:  „Þetta  trans- 
Bcriptum  er  giört  i  Skalhollte  af  6.  Dannmönnum.  Eru  i  þ?i  sama  trans- 
scripto  flðiri  Vatzfiardarskiöl  copierud.  seigia  transscriptores,  ad  Sira 
Gisle  EinarsBon,  stadarhalldare  i  Vatzfirdi,  hafi  þesse  skiöl  frammbored. 
og  um  þetta,  hier  fyrer  framanskrifada  bref  seigia  þeir,  ad  þad  hafi 
vered  med  tveimur  oskiertum  innaiglum.  Þetta  bref  er  þad  sem  menn 
kallad  hafa  Skallabref  og  controversia  um  var.  Eg  hefi  þad  hier  bok- 
stafad  eins  og  þad  i  fyrrsögdu  6.  manna  transscripto  bokstafad  er.  — 
Origiaallenn  af  þessu  brefi  er  nu  under  lok  lidinn,  og  mun  so  fyrrsagt 
SkalboUtz  transscriptum  passora  verda  fyrer  þad  beeta  exemplar,  sem  nu 
er  til  af  þessu  Skallabrefi".  —  Apogr.^926a  með  hendi  Árna  Magnússon- 
ar  sjálfs:  „Þetta  fyrerfarande  bref  er  i  fyrstu  uppskrifad  epter  utskrift 
af  Vatzfiardarkirkiuskiölum  sem  giört  hofurSira  Jon  Arason  anno  1649. 
þá  var  annars  þetta  Skallabref  fyrer  laungu  burtu  fra  Vatzfirde.  Var 
þad  onytt  dæmt  1639.  og  tok  þad  so  til  sin  fogetenn  Jens  Sörenson. 
Sira  Jon  Arason  hefur  teked  copiu  þar  af  adur  enn  þvi  slepte,  og  epter 
þeirre  Copiu  hefur  hann  þessa  ritad  1649.  Endilega  kynni  hann  þad 
uppskrifad  hafa  ur  kalfskinns  copiuqverenu,  og  ætlad  fyrer  skallanum, 
sem  hann  mundi  og  visse^  ad  i  originalnum  bafdi  vered.  og  so  mun 
þetta  vera.  Sidan  er  þad  confererad  vid  eitt  Transscriptum  giört  anno 
1554.  af  Jone  þorleifssyni,  Jone  þordarsyne,  Olafe  Magnussyne  prestum  og 
Jone  Jllugasyne,  og  eru  ur  þvi  transscripto  teknar  þær  diversæ  lectiones 
sem  á  spatiunum  standa.  Transscriptnm  þetta  de  anno  1554.  hefi  eg 
haft  til  láns  fra  Sæmundi  Magnussyne  á  Hole  i  Bolungarvik,  og  eru  i 
þvi  fleire  document  under  eins  transscriberud.  Þetta  bref  er  þad  sem 
kallad  var  Skallabref  medan  su  controversia  stod  yfir  um  tollana  ur  Bol- 
ungarvik  miUe  Hols  eiganda  og  Vatzfirdinga,  hvert  Jens  Sörensen  um- 
bodzmadur  ét  Bessastödum  tok  til  sin,  efter  þad  þad  var  onytt  dæmt, 
og  mun  þad  nu  under  lok  lided  vera".  —  Apogr.  930,  óvíst  eptir  hverju; 
á  miða  þar  með  ritar  Arni :  „Þetta  er  Skallabrefed,  er  þeir  so  köliudu. 
Enn  ecke  er  hier  neitt  bil  ætlad  fyrer  skaUanum,  sem  þo  oefad  hefur  i 
originalnum  staded,  þar  sem  falsarenn  hafde  utskafed  halfan".  —  Apogr. 
939  ;,nr  Copium  af  Vatzfiardarskiölum,  med  hende  Sira  Jons  Arasonar 
1649".  —  Gömul  afskript  af  bréfi  þessu  er  i  AM.  234.  4to.  bls.  527— 
28,  ski.  c.  1600. 


544  BOLUNGARVÍKRTOLLAE.  1469. 

Um  Bolungarvikur  toUa*). 
Þad  giðrum  uid^)  brandur  prestur  teitzson.  BÍarne 
biarnason.  godum  m^nnum  kunnugtt  med  þessu  ockru  briefe. 
ad  vid  hofum  sed  og  yferlesid  testamentum  brief  biorns  heit- 
ins  ginarssonar.  med  heilu  og  oskoddu  hans  hanganda  inn- 
cigle.  so  Idtande.^)  annara  orda  i  mille.  þeirra  er  þar  i  stodu : 
ad  fyrrnefndur  biorn  giefur  kirkiunno  i  vazfirdi*)  allan 
skreidartoll  vr  bolungaruik.  og  þridiungy  drdngareka  ollum. 
og  halfa  iordena  Suansuik.  og  med  þriú  kugilldi.  Og  til 
sannenda  hier  vm  settum  vid  fyrr  nefnder  menn  ockr  jnn- 
cigle  fyrer  þetta  bref.  skrifat  i  vazfirdi  in  festo  baasilij^) 
episcopi  anno  domini  CD^  cd^.  Ix^.  ix^. 


484.  37.  Juní  1469.  í  Skálholtl. 

Úeskurðr  Sveins  biskups  í  Skálholti,  að  kirkjan  í  Vatns- 
firði  skuli  eiga  alla  tolla  1  Bolungarvík  samkvæmt  bréfi,  er 
fyrir  hann  kom  („Skallabréfi"  14.  Júní  1469,  Nr.  483),  þang- 
að  til  önnur  gögn  komi  fram,  er  framar  gangi. 


^)  926a.  «)  uier,  afskr.  séra  Jóna  Arasonar.  *)  latanda,  transskr. 
1554.  *)  „Eckert  bil  er  hier  lated  fyrer  skallanum,  sem  var 
i  originalnum,  og  ecki  er  þess  skalla  geted  i  vidisae  þvi  sem  nedan  vid 
brefed  er  ritad.  hvad  þo  med  retta  hefdi  vera  átt.  Skallenn  var  i  ori- 
ginalnum  milli  Vazfirdi  og  allan,  og  hefur  i  þeim  skalla,  i  fyrstunne 
Btaded  halfan,  sem  sidan  hafde  utskafed  vered  af  einum  hverium  fals- 
ara,  sem  hefur  viliad  eigna  Vatzfiardarkirkiu  allan  skreidartoll  fyrer 
halfan  allan^  (AM.  926b).  „Hier  hefur  Sira  Jon  Arason  lated  standa 
oáskrifada  eydu  i  utskrift  sinne,  sem  og  riett  var.  þvi  hier  hefur  oefad 
skallenn  vered  sá  sem  breft-d  Víir  nafngift  af.  og  hefur  i  origiualbrefenu 
ut  skafed  vered  þad  ord  halfan.  Þvi  i  Biörna  EinatBsonar  testamento  þvi 
retta  stendur  halfan  allan  skreidartoll.  —  I  fyrrskrifudu  transscripto 
1554.  Er  eckert  giört  fyrer  þessarri  eydu,  helldur  rett  framm,  og  con- 
tinuo  vocum  nexu,  ritat:  kirkiunni  i  Vatzfirdi  allan  skreidartóll,  hvad 
ed  rangt  er.  þvi  transscriptorea  áttu  skallans  ad  geta.  þess  á,  mille 
sannar  þetta  transscriptum  þad,  ad  brefed  hafe  raderad  vered  ante  ann- 
nm  1554"  (AM.  926a).  Skalli  þessi  hefír  líklega  verið  skafínn  strax  i 
bréfið  i  Júní  (14.— 27.)  1469.  Sbr.  úrskurðarbréf  Sveins  biskupB  frá  27. 
jani  1469,  Nr.  484.    ^)  Baasilli,  transskr.  1564. 


1469.  BOLUNGARVÍKRTOLLAR.  545 

AM.  Apogr.  900.  „Ex  orig.  Vatzfiord.  accuraté.  Under  brefenu  er 
icnsigle  Sveins  biskupa,  stort,  kringlott,  stendur  þar  sidklæddur  madur 
i  kirkiu-  ednr  klaustnrs-  dyrura,  og  heldur  i  hægre  hende  krosslögdum 
lyklum,  fotum  hans  skyler  scutum,  hvar  á  er  þesse  figura  '^  habeo 
simiie.  Þetta  bref  er  öildungis  ordrett  ritad  i  copinqverenu  Vatzfiard- 
ar  kirkiu  4to  membr.  Enn  literatura  er  þar  penitus  diversa"  (AM.). 
Biskupagkjalasafn  Skalh.  Fasc.  XIV,  12,  transskript  á  akinui  frá  19. 
Apr.  1605,  skemt  af  fúa.  Gömur  afakript  (c.  1600)  af  bréfinu  er  og  i 
AM.  234.  4to  bls.  528—529. 

Vqi  suein  med  guds  nad  biskup  j  skalhoUti  ok  uisita- 
tor  yfer  allt  skalhollz  biskups  d^me  giorum  godum  monnum 
kunnekt  med  þessu  voro  brefi  ad  sub  anno  gracie  CD^  cd^ 
Ix^  nono  þridu^)  dagenn  n^sta  fyrer  festum  apostolorum 
petri  et  pauli  j  domkirkiune  j  skalhollti  oa  almenneligre 
prestastefnu  kom  fyrer  oss  sira  helge  þorkielsson  er  þa  var 
officialis  milli  huitar  j  borgarfirdi  ok  hrvtafiardarar  ok  tiede 
fyrer  oss  suo  latande  bref  under  dande  manna  jnnsiglum 
ad  kirkian  j  vazfirde  §tte  fiskatoU  allan^)  j  bolvngaruik  ok 
þeir  uissi  ad  þad  hefde  haft  vered  ok  halldit  meir  enn  vpp 
doi  þriatigi  ara  ok  eingi  moti  talad  suo  þeir  uissi.  beidde 
hann  oss  ok  krafde  laga  orskurdar  hier  yfer  hvort  greind- 
ur  tollr  skylldi  staudugr  standa  edr  eigi.  Þui  in  nomini^) 
domini  amen  ad  heilax  anda  nad  til  kalladre  demdum  u§r 
med  fullvm  laga  orskurdi  allt  greint  fiskitolla  uer  kirkivnne 
j  uazfirde  til  ^uenligrar  eignar  efter  þui  sem  adr  greind 
bref  þar  um  giord  utvisa  suo  framt  sem  eigi  koma  fyrer 
oss  avnnr  bref  edr  uitni  þau  er  framar  ganga  hier  um. 
þui  fyrerbiodum  vier  stridliga  under  fuUt  forbod  oUum  ok 
sierhuerium  adur  greint  tolluer  kirkivnar  j  uazfirdi  vndan 
henne  ad  draga  edr  j  nockurn  mata  hindra.  ok  til  sann- 
ennda  hier  um  s^tum  u^r  uort  jnsigli  fyrer  þetta  orskurd- 
arbref  skrifad  j  sama  stad  ok  ari  tu^imur  daugum  sidar*) 
enn  fyrr  seger. 


*)    Þannig.      *)    „þá  er  so  gamalit  falsed  á   þeasarre   teetaœentis 
giörd".  (AM).    8)  Þannig.    *)  Þ.  e.  29.  Júni. 


Dipl.  Isl.  V.  B.  85 


546  JARÐAKAUPABRÉF.  1469. 

485.  4.  Júlí  1469.  Á  Þingyelli. 

Magnús  Jónsson  selr  Þorleifi  Björnssyni  Böðvarshóla  í  Vestr- 
hópi  fyrir  Steinstaði  í  Öxnadal  (Sbr.  Nr.  474). 

AM.  Fasc.  XVin,  10.    Frurarit  á  Pkinni.    Af  fjórum  innsiglnm  eru 
þrjú  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  3206. 

Kaupbrief  firir  boduarsholum  j  breidabollstadar 
kirkiu  sokn^). 
Þat  gerum  vier  eyiolfur  gvnnarsson.  sigurdur  helga- 
son.  þorolfur  augmundzson.  arne  olafsson  ok  þorgeir  steins- 
son  godvm  monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnu  brefe 
þaa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þus- 
und  fiogur  hundrut  Ix  ok  niu  car  þridiudagen  næsta  epter 
petursmesso  ok  pals  um  sumaret  da  þinguelle  vorum  uier  j 
hia  saum  ok  heyrdum  oa  ord  ok  handaband  þessara  manna 
þorleifs  biornsonar  af  einne  alfu  en  magnus  jonssonar  af 
annare  at  suo  fyrer  skiUdu  at  adurnefndur  magnus  selldi 
fyrr  nefndum  þorleife  jordina  boduarshola  er  ligur  j  breida- 
bolstadar  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gognum  ok  giædum 
sem  greindri  jordu  fylger  ok  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nyiu 
ok  epter  þui  fremsta  sem  magnus  hafdi  eigandi  at  ordit  ok 
þorleifur  hafdi  honum  feinget  adur  til  eignar  ok  þar  med 
sex  kugilldi.  hier  j  mot  gaf  opt  nefndur  þorleifur  tittnefnd- 
um  magnuse  jordina  steinstade  er  liggur  j  eýxnadal  j  backa 
kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gognum  ok  giædum  sem 
greindri  jordu  hefer  fylgt  at  fornu  ok  nýiu  ok  þorleifur 
vard  fremzt  eigandi  at  orden  ok  þar  med  vi  kugilldi.  skylldi 
opt  nefndur  magnus  hallda  til  laga  jordvne  ef  nockur  uiUdi 
akiæra.  en  þrattnefndur  þorleifur  laga  riptingum  aa  suara 
aa  sadurgreindum  iordum  steinstodum  ok  boduarsholum.  ok 
til  sannenda  hier  um  settv  uier  fyrrgreinder  menn  vor  jn- 
cigle  fyrer  þetta  bref  skrifath  j  sama  stad  ok  are  deige 
aidar  en  fyrr  seiger^). 


^)  Utan  á  bréfinu  með  bendi  frá  17.  öld.    *)  Þ.  e.  5.  Júli. 


1469.  KIRKJUBÓL  í  LANGADAL.  547 

486.  1469. 

Reikningr  Kirkjubólskirkju   í   Langadal,   þegar   Jón  Stein- 
dórsson  afhenti  Guðina  Jónssyni. 

AM.  Apogr.  2341.  „Ex  pagina  pgrgaraená  fra  Kirkiuboli  i  langa- 
dal.  þetta  framanskrifad  stondur  á  eömu  pagiaa  pergamena  sem  Reikn- 
ingur  Kirkiubolskirkiu,  giördur  ad  forlage  Godsvins  biskupa  1439.  Pagina 
þesBe  pergamena  er  i  litlu  folio  snunu  a  þvervegenn,  eiuB  og  menn  kalla 
eaungqvers  form.  Hun  hefr  alldri  innsiglud  vered  nie  giörd  in  formam 
instrumenti,  helldr  alltid  vered  laust  bokfell.  Soddan  skiöl  þottu  god 
nog  j  gamla  daga,  og  hafa  menn  vidar  þvilikar  inventariorum  upp- 
skrifter.  Skriftarlagcd  a  þessarre  paginá  (sama  er  hönden  á  badum 
reikningunum)  er  eins  og  a  Leidarholms-Samþyktar-Copiunne  (sem  eg 
á)  og  ödrum  þeim  documentum  sem  eru  med  Bömu  hende.  Synest  mier 
þad  vera  riott  hin  sama  höcd,  nema  ad  þetta  er  miklu  stærra  ritad,  og 
miklu  betur  og  med  settare  skrift,  enn  Btafagiörden  er  hin  sama,  litera- 
tura  og  á  Btundum  eins.  Sie  þad  eigi  sama  hönd,  þá  er  þad  vist  ad 
annarhver  hefur  imiterad  annara  stafagiörd,  likast  Leidarholma  sam- 
þyktar  skrifarenn  breitt  epter  þessum,  edur  ödrum  honum  Hkura  ritara, 
nema  báder  hafi  lært  ad  skrifa  hiá  sama  manne^).  Eeki  ætla  eg  ad 
þeBse  pagina  sie  iafngömul  anno  1469,  hclldur  mune  utskrift  af  elldra 
exemplare"  (AM). 

Anno  domini  CDiUisimo  quadragenntissimo  sexagessimo 
nono. 

Suo  mycla  peninga  afhennte  jon  steindorsson  gudina 
jonssyne  kirkiunnar  wegna  aa  kirkiubole  j  langadal  sem  hier 
seger.  godum  monnum  hiaueraundum  sera  einare  preste 
arnasyne  ok  jone  alexiussyne  ok  gudmundr^)  sigurdzsyne  ok 
fleirum  godum  monnum. 

Jn  primis  fimm  .kýr.  ok  fimtan  ær  ok  .xij.  sauder  gaml- 
er.  fiaugra  wetra  gamallt  naut  ok  annath  uetrgamallt. 

Jtem  .X.  fiordunga  ketiU  miog  uondr.  ok  .ij.  eingelsk 
aklæde  forn.  ok  .iiij.  tinfaut.  loklaus  kanna  litil  ok  undan 
stettin.  gaumul  byrda  uond.  storkeralld  fornt  ok  uppgefit 
ok  aa  ein  giordin.  fimm  trefaut  ok  auU  ærulaus.  ok  drýckiar 
askr  forn. 

war  þetta  allt  giort  firir  þriar  merkr  af  sex  dandi- 
monnum  þrimur  prestum  ok  þrimr  leikmonnum.  þa  sera  helgi 

^)   Leiðarhölmssamþykt  (1513)  er   með   hendi   Bj()rns  Guðnasonar. 
*)  „ita  extat  non  vero  gudmuiide"  (AM.). 


548  KROSSNES.  1469. 

þorkelsson  officialis  heilagrar  skalbolltz  kirkiu  let  ath  sia 
kirkiune  ok  hennar  peningum  honum  sialfum  hiaueraundum 
ok  samþyckiaundum. 

Þetta  jnnan  kirkiu. 

tuenn  messuklæde  ok  eru  aunur  forn.  þriu  alltarisklæde 
ok  .ij.  forn.  enn  eitt  nytt  med  fuglasæi  ok  .iij.  bruner  ok 
eru  .ij.  uondar  ok  þrir  dukar  med  einum  laungum  aa  framme- 
staudu  forma.  einn  kalekur.  iij.  alltaris  steiuar.  ein  klucka 
og  ein  bialla.  xij.  bækur  jUar  ok  godar.  einn  sloppr  ok  font- 
klæde.  merke.  CDariu  skripter  .ij.  ok  er  aunnur  med  ala- 
bastrum.  laurentius  skript  ok  pals  likneske  ok  .iij.  krossar. 
sacrarium  munnlaug  ok  handklæde  med.  bakstriarn  ok  glodar- 
ker.  metaskaler.  ij.  stolar.  alltarisbrik  forn  ok  paxblad  fornt. 
einn  lektare  ok  skrudakista  olæst.  uatzketiU.  iij.  gler.  lika- 
krakr. 

Hefur  gefitz  hestur  med  liki  jons  murta. 


487.  15.  August  1469.  á  Hallsstððum. 

33.  Maí  1475.  í  Hvammi. 

Abi  Haldórsson  selr  Guðina  Jónssyni  fjórðunginn  1  Kross- 
nesi  í  Eyrarsveit  fyrir  tólf  kúgildi,  og  auk  þess  skal  Guðini 
svara  hálfkirkjunni  1  Krossnesi  þrem  hundruðum,  er  Ari 
var  henni  skyldugr. 

Eptir  afskript  sörau  manna  (1704)  og  Dipl.  Isl.  iv,  Nr.  387. 

Þad  giorum  vær  Jon  halldorsson  oc  Olafur  einarsson  oc 
gudmundur  Sigurdsson  godum  mðnnum  kunnegt  med  þessu 
uoru  opnu  brefe  d  hallstðdum  d  medalfellsstrðnd  i  Stadar- 
fells  kirkiu  sokn  d  assumcio  sancte  Marie  þd  er  lided  uar 
fra  hijngadburd  uorz  herra  Jesu  christi  M.  cccc.  Lx  og  niju 
ar  uorum  uær  j  hid  sdum  oc  heirdum  d  ord  oc  handaband 
þessara  manna  gudina  Jonssonar  af  einne  hdlfu.  enn  dra 
halldorssonar  af  annare.  ad  svo  firir  skiUdu  ad  ddur  nefndur 
Are  Halldorsson  selldi  firr  nefndum  Gudina  Jonssyne  fiord- 
ung  j  jordunne  Krossnese  er  liggur  j  eirarsueitj  eirar  kirkiu 
sokn.  til  fridls   forrædis   og   æfinlegrar    eignar   med   ollum 


1469.  KVITTUNARBRÉF.  549 

þeim  gðgnum  og  giædum.  hlutum  og  hlunnendum.  rekum 
og  renningum  er  þeim  jardarparte  filger  og  filgia  hefir  dtt 
ad  fornu  og  nyu  oc  hann  uard  fremst  eigande  ad.  Hier  i 
mot  gaf  ofí'tnefndur  gudine  Jonsson  þrcLttnefndum  ara  hall- 
dorssine  xij  kugillde.  vj  dsaudar  kugillde  oc  sex  kyr.  skilldi 
vj  lukast  ad  næstum  fardðgum.  enn  aunnur  vj  skilldi  standa 
dbatalaus  til  ann(a)ra  fardaga.  underbatt  offtnefndur  gudine 
Jonsson  sig  ad  suara  iij  hundrudum  hdlfkirkiunne  j  Kross- 
nese.  er  tijttnefndur  Are  halldorsson  uar  henne  skilldugur. 
skillde  þrdttnefndur  Gudine  Jonsson  ad  sier  taka  offtnefnd- 
an  jardarpart  ad  næstum  fardðgum.  skilldi  þrdttnefndur  Are 
f^^alldorsson  suara  lagarifftingum  d  þrdttnefndum  jardarparte. 
enn  tijttnefndur  gudine  Jonsson  skillde  hallda  til  laga.  og 
til  sanninda  hier  um  settum  vær  adurgreindir  menn  uor 
jncigle  firir  þetta  bref  skrifad  j  huamme  j  huamzsueit 
þridiudagenn  næsta  firir  De  corpore  Christi.  þd  ér  lided 
var  frd  hijngadburd  uors  herra  Jesu  christi  M.  cccc.  Lxx  og 
fimm  dr. 


488.  21.  Áugust  1469.  í  Skálholti. 

SvEiNN  biskup  í  Skálholti  kvittar  Einar  Erlendsson  fyrir 
þau  tuttugu  hundruð,  er  hann  átti  að  lúka  heilagri  Skál- 
holtskirkju  vegna  hústrú  Ólufar  Loptsdóttur  fyrir  jörðina 
Brúnastaði,  er  hann  keypti  af  henni. 

Bisk.  Skalh.  XVI,  5,  frumritið  á  skinui.  AM.  Apogr.  2483,  eptir 
frumritinu  með  hendi  Árna  MagnúsBonar  „accuratÍBSÍme".  Þá  var  inn- 
siglið  dottið  frá  á,  dögum  Árna". 

Kuittanarbref  vm  Brunastadi  Anno  1469. 
U^r  su(inn  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  ok  uisi- 
tator  yfer  allt  skalhollz  biskupsd^me  giorum  godum  monn- 
um  kunnikt  med  þessv  voru  opnu  brefi  ad  u§r  haufum  ut 
tekit  ok  upp  borid  af  einare  erlenndsyne  þav  .xx.  hundrud 
er  hann  hafdi  lofad  ad  giallda  heilagri  skalhoUzkirkiv  ok 
oss  uegna  hustrv  olofar  lopzdottur  firir  jordena  brvnastade 
er  greindur  einar  hafdi  kiaypt  ad  fýrnefndri  hustrv  olofu. 
haufum  v^r  þessa  peninga  fulla  ok  alla  upp  borit  svo  oss  uel 


550  KROSSNES.  1469. 

anQger  efter  þui  sem  þat  kaupbref  utuisar  ad  þar  ^tti  ad 
gialldazt  er  hier  er  med  fest  þessu  vóru  brefi^).  þui  giefum 
v§r  ok  giorum  optnefnda  hustrv  olofu  ok  fýrgreindan  einar 
erlendson  avUvnges  kuitt  ok  akierulaus  vm  þessa  alla  fyrr 
sagda  peninga  firir  oss  ok  aullum  uorum  laugligum  efter- 
komendvm.  Ok  til  sannennda  hier  um  s§tium  u^r  uort 
jnnsigli  firir  þetta  kuittunarbref  skrifad  j  skalhollti  manu- 
dagenn  n^sta  firir  festvm  bartolomei  apostoli.  Anno  domini 
C0.<>  cd.ö  Ix.^  nono. 


489.  31.  August  1469.  í  HYammi. 

ÞoRGiLs  HaldórssonselrGuð(i)na  Jónssyni  fjórðunginn  í  Kross- 
nesi  1  Eyrarsveit  fyrir  tuttugu  og  sjö  hundruð  1  gangandi 
fé  og  lausu. 

Eptir  afskript  söinu  manna  (1704)  og  Dipl.  Isl.  iv,  Nr.  387*). 

Þad  giorum  vær  Sueinbiðrn  prestur  pdlsson.  þorarinn 
brandsson  og  Gudmundur  Sigurdsson  godum  mðnnum  kunn- 
egt  med  þessu  uoru  opnu  brefe.  cL  fimtudaginn  næsta  firir 
messudag  egidij  abatis  þd  er  lidid  uar  fra  hingadburd  uorz 
herra  Jesu  christi  M  cccc  Ix  og  niju  dr  i  litlu  stofunne  j 
huammi  j  huammsueit  uorum  vær  j  hid  saum  og  heird- 
um.  cL  ord  og  handaband  þessara  manna  gudna  Jonssonar  af 
einne  dlfu  enn  þorgils  halldorssonar  af  annare  ad  suo  firir 
skiUdu  ad  adur  nefndur  þorgils  halldorsson  selldi  firr  nefnd- 
um  Gudna  Jonssyne  fiordunginn  j  jðrdunne  Krossnese  er 
liggur  j  eirarsueit  j  eirar  kirkiu  sokn  til  fricLls  forrædis  og 
æfinlegrar  eignar  med  ðllum  þeim  gógnum  og  giædum. 
hlutum  og  hlunnendum.  rekum  oc  renningum  er  þeim  jardar 
parte  filger  oc  filgia  hefur  dtt  ad  fornu  og  nyu.  og  hann 
uard  fremst  eigande  ad.  Hier  j  mot  gaf  oíftnefndur  gudne 
Jonsson  þrcLttnefndum  þorgilse  halldorssyne  .xij.  qvgillde.  vj 
cLsaudar   qvgilldi    og   vj    kýr   og   iij<^  j  ollum  peningum   er 


*)  „þad  bref  er  nu  akiled  fra  þessu  brefe.  hefr  þad  orded,  þa  inn- 
Biglid  hefur  fared  fra  þessu.  og  er  brefed  tynt"  (AM,).  «)  í  dagsetn- 
ing  afskr.  &  aö  etanda  „Apr."  fyrir  Sept. 


1469.  KVITTUNARBEÉP.  551 

standa  skiUde  íirir  kirkiu  fidm  er  þrdttnefiidum  þorgilse  bar 
ad  suara.  skiUde  liukatz  dtta  qvgilldi  ad  næstum  fardðg- 
um.  enn  fiðgur  skiUdi  standa  dbatalaus  til  annara  fardaga. 
enn  tijttnefndur  gudne  Jonsson  skiUdi  ad  sier  taka  firr 
greindan  jardarpart  ad  næstum  fardðgum  er  kiæme.  skillde 
tijttnefndur  Þorgils  halldorsson  suara  laga  riíftingum  cL  ofít- 
nefndum  jardarparte  enn  þrdtt  nefndur  gudne  Jonsson  hallda 
til  laga.  og  til  sanninda  hier  um  settum  uær  firrnefnder 
menn  uor  jncigle  firir  þetta  kaupbrief  skrifad  j  huamme  j 
huammsueitt  fðstudaginn  næstan  firir  Simonsmesso^)  cL  sama 
dre  sem  firr  seigir. 


490.  17.  Septemb^r  1469.  í  Björgyin. 

EiBíKB  Björnsson  ráðsmaðr   1   Björgvin  kvittar   ólaf  biskup 
Eögnvaldsson  fyrir  afgjaldi  Skagafjarðarsýslu, 

AM.  Apogr.  3570  með  hendi  séra  Snorra  Jóntseonar  eptir  trans- 
ekripti  á  skinni  frá  16.  Júlí  1474,  Bem  þá  var  í  bréfasafni  Hólastóls, 
en  nú  er  ekki  i  Biskupsskjalasafni.  Afskriptir  af  bréfinu  eru  i  Landsb. 
115.  4to  I,  415  (með  heudi  Béra  Jóns  í  Hitardal);  Landsb.  18.  Pol.  I, 
156—57;  ÍBfél.  126.  4to  bls.  204—206. 

Ek  eirik  biornsson^)  haufudsmann  aa  konungsgardin  j 
bergin  giorvm  godvm  monnum  viturligth  med  þessv  mínv 
brefe  ath  ek  hafur  uppborit  ok  anamat  hier  j  bergin  af 
herra  olaaf  biscupe  aa  holvm  j  islande.  xu.  spytinga  uad- 
mals  .ok.  xx.  j  skatt  af  mins  herra  konvngssins  uegna  af 
þui  lene  er  minn  herra  konvngvren  vnte  honum  j  islande 
er  skagafiord  heiter.  svo  ok  eru  .vij.  aar  um  liden  sidan  er 
ek  bar  vpp  .x.  spytinga  vadmals  af  honum  fyrer  sama  leen. 
leypvr  þetta  vadmal  allz  vpp  a  niu  hvndrvd  gjllene.  þui 
gefur  ek  honum  ok  hans  epterkomanda  kuitta  ok  akærv- 
lausa  aa  mins  herra  konungsens  vegna  fyrer  fyrnefndan 
skatt  ok  uadmal  fyrer  alla  eptermæling  ok  aklagan.  Ok  til 
sannenda  hier  vm  heinger  ek  mitt  incigli  fyrer  þetta  kvitt- 


1)  Þ.  e.  27.  Okt.    «)  Hér  stendr  ok  (z),  en  því  er  ofaukið. 


552  SAURBÆR  Á  RAUÐASANDI.  1469. 

vnarbref  skrifat  j    bergen  sunnudagen  næsta  epter  festvm 
exaltacionis  sancte  crucis  anno  domini  CO.*^  cd.^  Ix.^  ix.^ 


491.  33.  September  1469.  í  Björgvin. 

SoLVEiG  Guðmundsdóttir  lýsir  því,  að  hún  hafi  gefið  And- 
rési  Guðmundssyni,  bróður  sínum,  jörðina  Saurbæ  á  Eauða- 
sandi  og  allar  þær  jarðir  í  Saurbæjarsókn,  sem  hún  erfði 
eptir  foreldra  sína. 

AM.  Apogr.  Nr.  1160,    eptir   transskripti   frá   16.  Febr.   1486;  AM. 
Apogr.  Nr.  1351,  eptir  sama  transskripti. 

Þat  gere  eg  Solueig  gudmundardotter  godom  mannom 
viturligt  med  þessu  mínu  opnu  brefe  at  ec  hefer  gefit  and- 
rese  gudmundzsyne  brodur  minum  jordina  alla  saurb^  ocl 
ravdasande  ok  allar  þ^r  jarder  sem  þar  til  liggia  okj  saur- 
b^iar  kirkiu  soknn  erv  ok  mer  tilheyra  ok  mer  til  erfda 
fellu  efter  gvdmvnd  arason  faudr  min  ok  helgu  þorleifs- 
dottur  modur  mína.  med  auUvm  þeim  gognum  ok  g^dum 
sem  greindum  jordum  fylger  ok  fylgt  hefér  at  fornu  ok 
nýiu  efter  þui  fremzta  sem  eg  uard  eigande.  Skal  fyrr 
greindur  andres  gudraundzson  at  sier  taka  fyrnefnda  pen- 
inga  ok  ^finliga  eignazt.  skal  þesse  mín  lauggiof  snuazt  upp 
j  mína  fiordungsgiof  epter  þui  fremzta  sem  ég  raa  hana  fremzt 
med  laugum  gefa.  Og  til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  jn- 
zcigUe  firir  þetta  bref  er  skrifat  uar  j  biorguin  laugardagin 
n^sta  efter  CDathee  apostole.  anno  domini.  CD.^  cccc.  Ix.** 
nono. 


493.  26.  September  1469.  í  Hvammi. 

Skúli  Loptsson  fær  Guðina  Jónssyni  umboð  yfir  öllumþeim 
peningum,  sem  hann  á  í  Vestfjörðum. 

AM.  Fasc.  XVin,  18.  Frumrit  á  sauðskÍDni  með  iniasigli  Skúla 
heilu  og  ósköddu,  en  bréfið  sjálft  er  störlega  skemt  og  máð,  og  má  heita 
ólesandi  með  öUu  á  laungum  kafla.  —  AM.  Apogr.  1430,  t?ær  afskriptir 
gerðar  nndir  umsjön  Árna  Magnússonar,  og  hefír  bréfíð  þá  verið  nokkuð 
Bkýrara. 


1469.  UMBODSBKÉF.  —  LANDAMERKJABRÉP.  553 

Þath  giore  [eg]  skuii  loptzson  godum  monimm  witnr- 
ligt  med  þesu  [minu^)  opnu  brefe  ath  eg^)  hefeE  [fengit  æR-^) 
ligum  manne  gudina  jonssyne  mitt  fuUt  og  laugligt  wmbod 
[yfeR  aullum  þeim^)  peningum  sem  ek^)  aa  j  westfiordum. 
sem  er  [yfeR  iaurdum  minum  j  jsafiRde^)  og  aullum  þeim 
lausapeningUm  sem  þar  med  fylgia.  [skal  hann  þar*)  leiguR 
og  landskylldeR  af  taka.  skal  adr  nefn(dR)  gudine  jonsson 
mega  med  Riettu  bidia  og  krefia  mina  peninga  sekta  og  sækia 
og  sakeR  a  gefa  ath  aullu  jamfullu  sem  ek^)  sialfR  ef  þeim 
eR  med  Rangindum^)  halldit.  skulu  þeiR  alleR  kuitteR  sem 
hann  kuitta  giorer.  Wil  eg^)  þat  allt  staudugt  (hallda) 
sem  hann  laugliga  giorer  j  þesu  minu  wmbode.  skal  hann 
þesu  minu  wmbode  ath  fýlgia  til  næstu  fardaga  CR  kemur 
og  fra  næstum  fardaugum  til  annarra.  Og  til  sanenda  hier 
(um)  settek^)  mitt  jnnsigle  fyrer  þetta  wmbodsbRef  skrifat 
j  huamme  j  huamsueit.  þridiudaginn  næ-sta  fýrer  michaels- 
messu  þa  er  lidit  war  ÍRa  hingatburd  wors  heRRa  jhesu 
christi  m.  cccc.  Ix  og  niu  aR. 


493.  18.  Október  1469.        á  Illiigastöðuni. 

YiTNisBUEÐR  um  laudamerki  Þórðarstaða  í  Fnjóskadal. 

AM.  Fasc.  XVIII,  15.     Frumrit   á    skinni    með    heilu    iansigli.  — 
Apogr.  3006. 

vitnisburdarbref  vm  þordarstade®). 
Þat  giorer  ek  ion  þorvardzson  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessv  mino  brefi  ath  ek  hefi  vitad  haft  ok  haldith 
landamerki  mille  iardanna  lundz  ok  þordarstada  er  liggia  1 
fniofskadaP).  gfard  þann  sem  liggur  vith  dælena  fyrer  sunn- 
an  lundz  sel.    hefi  ek  svo  buit  þria  vetr  ok  xx  i  hniofska- 


^)  [Undirpniíktað  i  Apogr.,  sem  merki  þess,  að  ógiögt  yrði  lesið. 
^)  Dannig.  ^)  [er  að  mestu  ólesandi,  en  Áriii  les  svo,  þó  hikandi  („forte", 
segir  hann).  *)  [audirstrykað  í  Apogr.  ^)  undirpunktað  i  Apogr.,  og 
nú  nær  óiæst  með  öllu.  ®)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi,  en  með 
hendi  Árna:  „Landamerki  milium  Lundz  og  Þordaratada  i  Hnioska- 
dal".    ')  Þannig. 


554  LANDAMERKJABEÉF.  1469. 

daP)  ath  þann  skog  sem  fyrer  sunnan  er  sagdaii  gard  ok 
i  motz  vith  fiosatungu  skog  hefir  eingi  madur  sier  eignat 
né  i  vnnith  svo  ek  uissa  nema  þeir  sem  leýfe  hafa  haft  af 
forstaudumonnum  munckaþuerarstadar.  vissa  ek  ok  ath  gud- 
leikur  sigurdarson  bio  i  lunde  ok  for  med  þeim  manne 
munckaþverár  stadar  sem  hoggua  skýlde  i  fýrr  skrifvdum 
skogi  ok  reiknade  hann  huorki  þann  skog  ne  landith  under. 
lundz  iordo  fjlgia  ne  fýlgt  hafa  til  eignar  ne  itaulo.  veit 
ek  eigi  annath  sannara  fyrer  gude  i  þésso  máli.  ok  til 
sannenda  hier  vm  sétta  ek  mitt  inncigle  fyrer  þetta  bref 
skrifath  á  iUugastaudum  i  fnioskadaP)  in  festo  iuce  euan- 
geliste.  anno  domini.  QD.^  cd^  Ix^  nono. 


494.  18.  Október  1469.        á  lUngastððum. 

ViTNisBUBDR  um  laudamerki  Þórðarstaða  í  Fnjóskadal. 

AM.  Fasc.  XVni,  16.    Frumrit  6.  skinni,  og  er  innsiglið  dottið  frá. 
—  Apogr.  3007. 

vitnisburdarbref  vm  þordarstade  og 
landareign  1469^). 
Pat  giore  ek  loptur  CDarteinsson  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessu  mino  brefi  ath  ek  hefe  vitath  haft  ok  haldith 
landamerki  i  millum  iardanna  lundz  ok  þordarstada  er  liggia 
i  hniofskadal*),  gard  þann  sem  liggr  vith  dælena  fýrer  sunn- 
an  lundz  sel.  hefer  ek  suo  buith  atta  uetur  ok  .xx.  i 
hfnioskadal*)  ath  þann  skog  scm  fyrer  sunnan  er  sagdan 
gard  ok  i  motz  vith  fiosatungo  skog  hefei  eingi  madursier 
eignat  ne  i  unnit  nema  þeir  sem  leýfe  hafa  haft  af  for- 
staudomonnum  munckaþuerar  stadar.  voru  vith  kolbeirn 
hallzson  eitt  sinne  oa  árbakkanum  gegnt  þesso  marki  ok 
tauludum   til   skogarmarka   ok   sagdi   hann   ath  þessi  tidt 


*)  Þannig.  «)  Svo  hér.  *)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi,  en 
með  hendi  Árna :  „Landamerki  miUum  Lundz  og  Þordarstada  i  Hnioska- 
dal".    *)  Þannig. 


1469.  KAUPMÁLABRÉF.  655 

nefndur  gardr  være  landamerki  i  mille  fýrr  skrifadra  iarda 
lundz  ok  þordarstada.  sagdizst  hann  ok  hafa  uerit  vnder 
vernd  gamla  bonda')  ei  midur  en  .xx.  vetur  ok  hefdi  þá 
svo  haldith  verith  ok  aldri  audro  uiso  svo  hann  uisse.  veit 
ek  ok  ei  annath  sannara  fyrer  gude  i  greindo  male.  ok  til 
sannenda  hier  vm  setta  ek  mitt  inncigle  fyrer  þetta  bref 
skrifath  á  illugastodum  i  fnioskadal.  in  festo  luce  evangel- 
iste.  anno  domini  CD.^  cd.^  Ix.^  nono. 


495.  10.  Deeember  1469.  á  Helgafelli. 

80,  Ápríl  1471.    í  Grruimasandsnesi. 

Kaupfestingaebkéf  Páls  Jónssonar  og  Margrétar  Eyjólfsdótt- 
ur,  Magnússonar. 

AM.    Faec.    XVIII,    14.    Frumrit   á   skinni.      ÖU  ÍBnsiglin  (4)  eru 
dottin  frá. 

Kaupbrief  Pdlz  Jonssonar  og  Margrietar  Eiolfzdottur^). 
Þat  giorum  uær  jon  jonsson.  einar  þordarson.  jon  as- 
munzson  ok  siguattur  gudmundsson  godum  monnum  kunn- 
egth  med  þessu  uoru  opnu  brefe  at  þa  er  lidit  uar  fra 
hingatburd  uors  herra  jesu  christi  þushund  fiogur  hundrud 
sextiger  ok  niu  ar  aa  sunnudagin  næsta  epter  concepcionem 
sancte  marie  uirginis  j  abotastofvnne^)  aa  helgafelle  uorum 
uær  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þa  er 
pall  jonsson  keypte  margretu  eyolfsdottur  ser  til  cigiukonu 
med  jayrde  ok  samþýcke  eyulfs  magnussonar  faudr  greindr- 
ar  margretar  ok  helgu  þordardottur  modr  hennar  ok  juars 
eyolfssonar  brodur  optnefndrar  margretar.  uoru  þesser  fyr 
groinder  menn  aull  j  einu  handabande  med  so  felldum  skil- 
daga  at  fyr  nefnd  hion  eyolfur  ok  helga  ok  juar  son  þeirra 
toku  margretu  dottur  sina  ok  nefndr  juar  systursina  aptur 
j  sætt  ok  til  arfs  ok  allz  rettar  so  sem  rad  hennar  uære 
ospiallat  fyrer  þat  legord  sem  hun  uard  opinber  at.    ok   so 


*)  Þ.  e.  Gauili  Marteinsson.    ^)   Utan   á  bréfinu  með  hendi  frá  17. 
öld.    *)  abotastofvnvne  Bkbr. 


556  KALMANSTUNGA.  1469. 

j  sama  handabande  gaf  juar  margretu  sýstur  sinne  so  mikit 
sem  hann  mætte  eiga  j  jordune  deilldaraa  med  tecnu  arf- 
skipte  kuitt  ok  aakærulaust  fyrer  ser  ok  sinum  laugligum 
epterkomendum. 

Ok  til  saninda  hier  um  settum  uær  fýr  nefnder  menn 
uor  jncigle  fyrer  þetta  bref  skrifat  j  grunnasunztnese 
þridiudagin  næsta  fyrer  tueggia  postulamessu  philippi  ok 
jacobi  tueim  árum  sidar  en  fyr  seiger. 


496.  1469. 

Skeá  um  eignir  kirkjunnar  1  Kalmanstungu. 

AM.  257.  4to  Bkb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  2229  ineð  hendi  Árna. 
JSig.  143.  4to  bls.  327—28  skr.  c.  1600  og  aptr  bls.  860—61,  og  enn 
ágrip  á  bls.  331. 

Galmastungu  maldage^). 

Anno  domini  CD.^  cd.*^  Ix.^  nono.  reiknadist  suo  miklir 
peningar  kirkiunnar  i  kalmanstungu. 

Jn  primis  a  hon  land  allt  ath  uellankotlu. 

tuen  messukl^di  ath  ðUu.  oc  hinn  þri[di]  hðkuU  laus. 
slopp  oc  kantara  kapu.  duk  glitadan.  alltariskl^di  tuð.  oc 
er  annat  uont.  fonz  umbuningr  uondr.  glodarker  oc  elldberi. 
skrin  litid.  kalekur  med  patinu.  alltaris  stein  .ij.  kertastik- 
ur  med  kopar.  oc  .iij.  med  iarn.  tiðlld  vm  alla  kirkiu  .iiij. 
kluck[u]r.  mariuskript.  peturs  likneski.  þorlaks  likneski  iij. 
krossar.  merki.  ij.  paxblðd.  missali  per  anni  circulum.  de 
sanctis  et  de  tempore.  lesbok  fra  de  trinitate  oc  til  aduentu 
de  sanctis  et  de  tempore.  qvomune  subfragie.  capitularius. 
.viij.  skræd[u]r  vondar.  mariusaga.  peturs  saga.  CDessofata 
kista.  stolar  tveir.  eirn  lektari.  þelahogg.  glergluggr.  laus 
stola.  alltarisbok.  kola  oc  vatzketill.  xiij.  kýr  oc  Ix.  asaud- 
ar.  einn  hest.  oc  ij.  hross  gelld.  eina  vod.  .xvj.  merkr  vax. 
iij.  gelldfiar  kugilldi.  porcio  fallin  sidan  arni  bondi  jonsson 
medtok.  halft  siðnda  hundrad.  oc  eitt  hundrad  i   mortualia. 


»)  143. 


1470.  EYRI  í  SEYÐISFIRDI.  557 

Lagdi  greindr  arni  bondi  til  kirkiiinnar  salltara  godan  med 
mariu  salltara.  ottusaungsbok  de^)  tempore  fra  adventu  oc 
fram  yfir  paskadaginn.  siekuensiubok  per  anni  circulum  de 
sanctis^).  processiunal  oc  kirial.  uoru  þessar  fim  bækur 
metnar  fyrir  .ccc.  med  þeirri  litlu  kirkiubot  sem  hann 
ha[fjdi  giðrt. 

Jtem  gaf  arne  heitin  jonsson  kirkiune  aasaudar  kugilldi 
vndir  sik.  annat  asaudar  kugilldi  vndir  faud[u]r  sinn  jon. 
hit  þridia  vndir  mod[u]r  sina  katerinu. 


497.  1470. 

Skbá  um  peninga  þá,  er  voru  á  Eyri  í  Seyðisfirði,  er  jóm- 
frú  Solveig  Björnsdóttir  tók  við,  ásamt  landamerkjum  Eyrar 
og  nokkurra  annara  jarða. 

AM.  Fasc.  XVni,  22,  frumrit  á  skinni,  sem  aldrei  hefir  verið   inn- 
Biglað.  —  Apogr.  5713  &  5757. 

Anno  domini.  CD.^  cccc.*^  Ixx.^ 

Jn  primis  voro  suo  micklir  penningar  aa  eýre  j  seydis- 
firde  er  jomfru  solueig  biornsdottir  tok  vid. 

Tiu  kyr  og  tvær  kvigr  .ij.  tuævetrir  vxar.  iij.  gridung- 
ar  veturgamlir.  og  einn  vxe  .iij  vetr.  tvær  og  .xx.  ær  med 
laumbum.  og  vj  gelldar.  xviij  vetrgamlir  saudir.  og  iij. 
hrutar  tvæuetrir.  og  geldingur.  atta  vetra  og  annar  tvæ- 
uetur. 

Og  ij.  stor  kiorauUd  og  er  niv  tigir  aa  audru  enn  siau 
tigir  aa  audru.  xváj  trog  og  t(u)au  Jitil  trog  og  tolf  vpp- 
giordar  kioraulld.  og  viij.  diskar.  og  ix.  bollar  og  xvi.  spæn- 
ir.  fiordungs  pottr  og  bættur.  og  panna  og  liggia  .xv.  ens 
fiorda  aa  henne  og  bætt  og  .v.  fiordunga  ketill.  og  ein  panna 
og  liggia  aa  .x.  merkr  og  er  bætt  wm  asken.  og  ij  hard- 
steinar  og  stodu  atta  CDerkr  bader  saman  og  iij.  klabbríjne. 
ij.  liair  og  er  annar  nýr  en  annar  forn.  og  torfliar.  og  .ij. 
auxar.   og   einn   litiU  stedi    og   torfskere.    og   palbroth  .ij. 

1)  die(I),  hdr.    «)  Hér  er  dálitíð  autt  bil  i  hdr. 


558  EYRI.  -  HELGA  ÞORLEIFSDÓTTIR.  1470. 

hamrar.  annar  meire.  enn  annar  minne.  og  iij.  aunglar.  og 
einn  vadr  fimtugr.  og  enn  annar  vadr  faaneýtr  og  tuitugt 
snære.  og  tueir  klýbberar.  og  einir  krokar.  og  viij  reip.  og 
.ij.  orb.  og  iiij.  hrifur  talsens. 

Tuær  fangalitlar  sangur').  og  er  med  ein  huilu  voden 
og  eitth  aklæde.  og  einn  gamall  batur.  og  med  .iiij.  aarar. 
tre  og  segl.  iij.  borjarn  fangalitil,  og  einn  skutulL  og  einn 
talguhnifr.  og  ein  þeL  og  saug  fangalitil  og  ein  kista  olæst 
med  flautu  loke.  og  einn  jarnkarll.  skak  og  kvotra.  og  vj. 
skerdiskar.  og  er  einn  vthlenzkr.  ij  ledrleingr.  vj.  og  fiorer 
tigir  bathsaums  og  vefstadr  ad  oUu  .iiij.  litlir  stafaskar.  og 
.iij.  bord.  og  ein  ny  fiol.  og  iiij.  hiUufialir. 

kv  med  vppsaulvm.  og  .iij.  ær.  kv  og  .vj.  ær  med  eide. 
og  j  kanna  loklaus  og  iij.  fautr  og  einn  strockr  og  einn 
vadmalsdvkr  og  einn  handpundara, 

Landamerke  aa  eyre.  jnn  ath  svarth  haumrum  aa  sett- 
ungahlid.  og  jnn  ath  læk  þeim  er  felir  næst  hafakleifum. 
QDed  eide.  ath  silungalæk  þessv  megin  og  fellr  allt  til  siof- 
ar.  og  inn  ath  kofanefe  j  hestfirde.  €nn  kirkian  þadan  jnn 
fra  inn  at  kolbeinseýre.  og  vth  ath  hagagarde.  vth  fra  eide. 
Landamerke  hafnar  aa  hornstraundum.  vth  ath  krakvgile 
og  ýfir  ath  migande.  og  aa  kirkian^)  j  seydisfirde  þessar 
jardir. 


498.  [1470]. 

YiTNisBURBABBEÉF  um  dauða  Helgu  Þorleifsdóttur,  Arnason- 
ar,  konu  Guðmundar  Arasonar. 

Kriegers  Bafn  2.  4to,  bls.  '612,  meðhendi  Styra  Dorvaldasonarc.  1700. 
Ártal  þessara  vitnisburða  þriggja,  er  n(í  koma,  er  ekki  með  öliu  víst,  en 
frá  þes3um  timum  munu  þeir  þ')  vera,  Sbr.  vitnisburð  frá  20.  Apr. 
1470  hér  á  eptir.  Dessi  þrjö  bréf  votta  það,  að  það  er  rangt,  sem  ætt- 
fræðingar  segja,  að  Helga  Þorleifadóttir  kona  Guðmundar  Arasonar  hafi 
Biðar  á.tt  Skúla  Loptsson.  Guðmundr  mun  hafa  faríð  burt  af  iandinu 
nær  1448,   og   þá   hefír   Helga   kona  hans  dáið  um  1438.     En  1440  er 


^)  =  Bængur.    *)  Hér  hefír  á  eptir  i  öndverðn  verið   ritað   „þoBBar 
jarder",   en  siðan  dregiö  ofan  í  það. 


1470.  HELGA  ÞORLEIFSDÓTTIR.  559 

Helgu  Þorleifsdóttar  kona  Sktíla  getið,  og  eru  þau  þá  gipt  Skúli  og  hún 
(sjá  Nr.  16  hér  að  framan).  Hefði  HeJgR  kona  Guðmundar  lifað  svo 
leingi,  og  ef  hún  ætti  að  geta  verið  hiu  sama  og  kona  Skúla,  þá  hefði 
þau  skilið  Guðmundr  og  hón,  því  að  Guðmundr  var  þá  á  iífi.  En  því 
getr  ekki  verið  bvo  varið.  Þau  giptaet  Guðmundr  og  Helga  1423  (Dipl. 
Isl.  IV,  Nr.  370),  og  þá  er  8Ú  Heiga  því  gjafvaxta.  En  Helga  kona 
Skála  er  enn  á  lifi  14.  Júní  1487  —  þá  er  Skúli  dáiun  —  og  segist 
hún  þá  hafa  fimm  um  sjötngt,  og  er  þvi  fædd  1412;  hefir  hún  þvi 
verið  11  vetra  1423,  þegar  Guðmundr  Arasou  hefði  átt  að  giptast  henni, 
og  nær  það  eingri  átt.  En  þær  hafa  verið  tvær  Heigurnar  dætr  Þor- 
leifs  Áruasonar.  Kona  Skúla  hefir  verið  Helga  hiu  yngri,  og  segir  hún 
sjálf  til  þsss  i  eiun  hréfi,  að  hán  sé  Bystir  Guðnýjar  Þorleifsdóttur  i 
Auðbrokku.  Með  þessu  einu  móti  er  hægt  að  skiija  þessi  bréf  þrjú,  er 
nú  koma. 

Vitnisburdarbref  um  afgang  Helgu  Þorleifadottur. 

Þad  giðrum  vid  Svartur  Jiidridason  og  Gudmundur 
Jonsson  godum  monnum  viturlegt  med  þessu  ockru  opnu 
breíi.  ad  vid  vissum  fyrer  fuH  sannindi.  ad  tiu  tolf  manud- 
er  voru  þar  d  miUi.  ad  Helga  heitin  Þorleifzdottir  deydi  og 
Gudmundur  heitinn  Arason  sigldi  j  burt  af  Landinu.  og 
hier  eptir  vilium  vid  sveria  ef  þurfa  þykir. 

Og  til  sann(inda). 


499.  [1470] 

YiTNisBUBÐAEBEÉF  um  dauða  Helgu  Þorleifsdóttur,  Árnason> 
ar,  konu  Guðmundar  Arasonar. 

Kriegera  safn   2.   4to,  bls.   313,   með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar    e. 
1700. 

Þad  giðri  eg  Þorleikur  Gunnsteinsson  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  mijnu  opnu  brefi.  ad  ég  vissi  fyrer  fuU 
sannindi  ath  Gudmundur  heitinn  Arason  var  hier  i  landid 
.X.  vetur  þadan  i  frd  er  Helga  heitiii  Þorleifzdottir  kvinna 
hans  deydi.  og  hier  eptir  vil  eg  sveria  ef  þurfa  þykir. 

Og  tU  sanninda. 


560  HELGA  ÞORLEIFSDÓTTIIl.  -  KAUPMÁLABRÉF.       1470. 

500.  [1470]. 

ViTNisBUBÐAEBKÉF  um  dauða  Helgu  Þorleifsdóttur,  Árnason- 
ar,  konu  Guðmundar  Arasonar. 

Kriegors  safn  2.  4to,  bls.  313 — 314,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Þad  giðri  eg  Gudmundur  Marteinsson  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  mijnu  opnu  breíi.  ad  eg  medkiennunst. 
ad  eg  var  hid  Gudmunde  heitnum  Arasyni  sveirn  hanz  upp 
a  .viij.  vetur  og  .vij.  sumur.  og  þad  af  hinu  .viij.  sumrinu 
sem  Gudmundur  heitinn  Arason  sigldi.  og  var  þd  Helga 
Þorleifzdottir  hans  eiginkvinna  daud.  er  eg  kom  til  hans. 
Og  hier  epter  vil  eg  sveria  ef  þurfa  þyker. 

Og  til  (sanninda). 


501.  4.  Febniar  1470.         á  Hálogalandi. 

Kaupmálabbép  Lopts  Ormssonar  og  Gunnhildar  Pétrsdóttur. 

Eptir  skjalabók  úr  Bafni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar,  með  hendi 
J6u8  lögmanns  Sigurðasonar  c.  1600,  eptir  transskr.  frá  26.  Júní  1478, 
nú  í  Landabókasafni  Nr.  858.  4to. 

Aller  dandemenn  sem  þetta  bref  sia  edur  heyra.  kienn- 
unst  eg  Alf  knutsson  og  Gaute  Michelsson  Riddare  ad  vær 
vorum  vppa  Helgaland  sunnudaginn  næstan  epter  kyndil- 
messodag  Anno  1470  og  adrer  fleire  dandemenn  med  oss 
er  so  heita  Olaff  Jonsson.  Eiliff  Bardarson.  Eirekur  Kol- 
biornsson  suarner  logriettumenn  j  EaumzdaJinn  saum  og 
heyrdum  cL  kaupmdal  cL  braudlupzdegie  d  millum  velbor- 
inna  manna  Lopttz  Ormssonar  og  Hwstrur  Gunnhilldar 
Pieturzdottur^)  .xx.  merkur  GuUz  j  motgaffu  være  sa^)  ad 
hun  lifdi  hann  og  være  ecki  med  bornum  ad  skipta.  þa 
skilldi  hun  hafa  þad  vilkior  huortt  helldur  hun  villdi  hafa 
glijktt  vr  garde   sem   hun   hafdi  j  og    sijna   motgaffu.    og 

^)  Hér  sýuist  vanta  i  bréfið  beilan  kafla,  sem  fallið  hefir  úr  hjá 
afskrifara;  hvað  hér  hafi  staðið  má  þó  nokkuð  sjá  af  bréfi  frá  24.  Marts 
1481  gerðn  i  Björgvin.    ^)  Þannig;  =  flo. 


U70.  GJAÍ'ABRÉP.  561 

viUde  hun  hafa  helmingzfielag  bædi  j  fostu  og  lausu.  huortt 
sem  henne  þætte  betra  vera.  og  adrar  gafur  þær  sem  halld- 
ast  mætte  ad  logum.  sem  velborinn  mann  Lopttur  Ormsson 
vntte  og  gaf  Hwstru  Gunnhillde  Pieturzdottur  med  ja  og 
sinn  eiginn  vilia.  Og  thil  meire  sanninda  hier  vm  heing- 
ium  vier  vor  jnsigle  fyrir  þetta  brief.  sem  giortt  var  dag 
og  oLr  sem  firskrifad  er. 


503.  5.  Febrúar  1470.  í  Ogri. 

Gtjafabeéf  Kristínar  Guðnadóttur  til  Guðna  Jónssonar,  son- 
ar  síns. 

Kriegers  safn  2.  4to,  bls.  200—202,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Giafabref  Kristijnar  Gudnadottur  er  hun  gaf 
syni  sijnum  Gudna  Jonssyni. 
Þad  giorum  vid  Olafur  Jsleiksson  og  Magnus  Þormodz- 
son  godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockru  opnu  brefe 
j  Litlustofunni  j  Ögri  j  Jsafyrdi.  cL  mdnudaginn  næsta  eptir 
messodag  Blasii  Epischupi  þd  er  lidit  var  frd  hingadburd 
vors  í^^erra  Jesu  Christi  þusund  fiogur  hundrud  og  siðtijgir 
cLra  voru  vid  i  hid.  saum  og  heyrdum  d  ord  og  ^andaband 
þessara  manna  Kristijnar  Gudnadottur  og  Gudna  Jonssonar. 
at  so  fýrir  skildu.  ad  nefnd  Kristijn  Gudnadottir  lýsti  fýrir 
ockur  fyrnefndum  monnum.  ad  hun  hefdi  giefid.  og  gaf  þd 
enn  af  nyu.  med  samþycke  Jons  Asgeirssonar  Bonda  sijns. 
Gudna  Jonssyni.  syni  sijnum.  alla  þd  peninga.  fasta  og 
lausa.  kvika  og  dauda.  sem  reiknast  kynni.  ad  ddurnefndur 
Gudni  Jonsson  hefdi  meira  haft  þd  er  hann  giptist.  enn  til- 
kiæmi  riettra  Lagaskipta  i  motz  vid  ðnnur  systkyn  sijn. 
brædur  og  systur.  skyllde  þesse  hennar  giðf  og  Giðrningur 
snuast  upp  i  hennar  fiordungsgiðf.  Og  til  sanninda  hier 
um  settum  vier  fyrnefndir  menn  ockur  jnsigli  fyrir  þetta 
bref.  giðrt  d  kyrkiuboli  j  Langadal  þridiudaginn  næsta  fyrir 
^)  d  sama  dre  sem  fyr  seigir. 

*)  Eyða  i  handritinn. 
Dipl.  Iil.  V.  B.  36 


562  HVANNEYEI.  1470. 

503.  5.  Marts  1470.  á  Hyanneyri. 

Urskuebakbkéf  Odds  prests  Pétrssonar,  baccalaurei  artium 
og  officialis  heilagrar  Skálholtskirkju  milli  Botnsár  og  Hrúta- 
fjarðarár,  um  kæru  Jóns  bónda  Ketilssonar  á  Hvanneyri  til 
Geirmundar  yngra  Þorvarðssonar,  sem  optlega  hefði  farið  í 
veiði  sína  og  kirkjunnar  á  Hvanneyri,  í  millum  Hrafnagils 
og  Andakilsárfoss.  (Sbr.  Nr.  513), 

AM.  Apogr.  1734,  eptir  blöðum  með  hendi  Páls  Gíslasonar  lands- 
þiugsskrifara,  en  hann  segir,  að  bréfið  hafí  verið  „med  gamallre  munka- 
Bkrift,  enn  jnnciglen  öll  frá". 

Domur  og  Biskups  urskurdur  dfastur  sem 
cLhrærer  Biskups  og  kyrkiu  fuUriette^). 

Þad  gióre  eg  Oddur  Prestur  Petursson  Bakalariua 
Artium.  officialis  Heilagrar  Skdlhollts  kyrkiu  j  miUe  Botns- 
dr  og  Hrutafiardarar  SkóLlholltz  Biskupsdæmis  godum  mðnn- 
um  kunnugt  med  þessu  minu  opnu  brefe  at  sub  anno  Gratiæ 
CD^  cd®  Ixx.  manudagenn  næstan  fyrer  Gregoriusmessu  óL 
HvannEyre  j  Borgarfyrde  kom  fyrer  mig  d  stefnu  Geir- 
mundur  Þorvardsson  hinn  yngre  þar  þo  loglega  fyrer  kall- 
adur  fyrer  þd  sauk  og  akiæru  sem  Jon  bonde  Ketelsson 
kiærde  til  hans. 

J  fyrstu  grein  ath  hann  hefde  farid  optlega  j  veide 
sina  og  kyrkiunnar  d  HuannEyre.  j  miUum  Hrafnagils  og 
Andakýlsdrforss.  og  eignad  sier  og  sinne  jðrdu  Forsum  halfa 
cLdur  nefnda  veide.  Kom  greindur  Jon  fyrer  mig  med  bref 
under  godra  manna  jnnsiglum  þess  sama  Prestz  sem  giefid 
hafde  greinda  veide  nefndre  HvanuEyrar  kyrkiu.  og  annara 
tveggia  effter  þvj  sem  þad  sama  bref  þar  upp  a  giort  ut- 
visar.  og  stadfestingarbref  Biskups  Jons  Krabba  þar  med 
fest.  var  þad  og  svared  fyrer  mier  af  .ij.  skilvisum  vottum 
ad  þeir  sem  Hvanneýre  hefde  cLtt  og  halldit.  hefde  haft  alla 
fiskyeide  j  andakijlsdrforse  og  ofan   ad  Hrafnagile  dkiæru- 


^)  Úrskurðr  Sveins  biskupa  er  á  BÖmu  blöðum. 


1470.  HVANNEYRI.  563 

laust  af  þeirra  hende  er  biuggu  d  Forssum  og  allra  ann- 
arra.  uppa  greindrar  kyrkiu  vegna  cL  HvanuEyre.  meir  enn 
.XX.  vetur.  Enn  svo  séger  logbok  vor.  Nu  hefur  madur  skog. 
akur  edur  sing  et  cetera. 

J  annare  grein  ad  hann  hefde  komid  d  motz  vid  sig 
med  flock  manns  og  bannad  sier  og  sinum  monnum  ad  fara 
j  tittnefnda  kyrkiunnar  veide.  Soru  þad  þar  fyrer  mier 
tveir  skilviser  vottar  ad  greindur  Geirmundur  hefde  ridid 
vid  siðtta  mann  sudur  yfer  andakilsd  j  Hreppsland  þar  sem 
Jon  KetelssoD  var  fyrer  og  hans  menn.  og  þeinktu  ad  fara 
j  cLna  med  ödrum  sem  fram  voru  komner  j  med  netid.  svo 
segiande.  Ecke  Jon  skalltu  fara  j  dna  dagleingiss.  og  gieck 
sidaii  fram  ad  dnne  med  uppdregna  handska  og  vopn.  oxe 
j  hende.  takande  j  toged  med  þeim  sem  dreigid  skylldu  hafa 
dna.  Þad  var  og  svarid  fyrer  mier  af  tveimur  skilvisum 
vottum  ad  þrattnefndur  Geirmundur  hefde  farid  j  sagda 
veide  þeim  nærverande  og  dsidande  einu  sinne  og  hefde 
hann  þd  veitt  fimm  fiska.  svo  og  ad  hann  hefde  lýst  þa  þar 
fyrer  þeim  ad  hann  hefde  farid  j  ana  j  annan  tima  ddur. 
Sor  tittnefndur  Geirmundur  fullan  bokar  EÍd  fyrer  mier  ad 
hann  þeinkte  hdlfa  þessa  veide  sina  Eign  verid  hafa. 

Þvj  ad  Heilags  anda  ndd  til  kalladre  dæmde  Eg  Odd- 
ur  Prestur  fyr  greindur  med  fullu  doms  atkvæde  þrattskrif- 
ada  fiskveide  alla  j  optnefndum  andakilsdrforse  og  ofaii  ad 
Hrafnagile  æfinlega  eign  tittnefndrar  kyrkiu  d  HvanuByre 
j  Borgarfirde.  nema  optnefndur  Geirmundur  Idte  sveria  fyrer 
mier  tvo  skiallega  votta  ad  hans  eign  sie  hdlf  greind  veide. 
og  hafe  leidt  þesse  vitne  fyrer  mier  hitt  seinsta  at  næstu 
fardðgum.  Jtem  med  sama  dome  dæmda  eg  adurnefndan 
Geirmund  sekan  j  Riett  kyrkiunnar  d  Hvanneýre.  vj.  mðrk- 
um  fyrer  þd  tilferd.  atvik  og  talmun  sem  svarid  var  ad 
hann  hefde  giðrt  tittnefndum  Jone  og  haiis  mðnnum  j  fyr- 
greindum  stad.  Enn  adrar  .vj.  merkur  j  Biskups  sekt.  Jtem 
fyrer  þa  sðk  ad  hann  hafde  fared  j  dna  tvisvar  sinnum. 
dæmda  eg  hann  med  sama  dome  sekaii  þrem  mðrkum  vid 
HvanuByrar  kyrkiu  tittskrifada.  og  skylldan  ad  tvigiallda 
henne  þd  flmm  fiska  sem  hann  hafde  ur  hennar  veide  haft. 

86* 


564  HVANNEYRI.  -  KONUNGSBRÉF.  1470. 

Skal  þridiungur  fyrrskrifadra  sekta  kyrkiunnar  d  Hvann- 
eyre  gialldazt  heima  þar  jnnaii  manadar  ad  heyrdum  do- 
enum.  enn  tveir  ad  næstu  fardðgum  Jone  Ketelssyne  edur 
hans  Iðglegum  umbodzmanne.  Svo  og  ej  sidur  skal  þridi- 
ungur  fyrgreindrar  Biskups  sektar  gialldast  þar  j  sama  stad 
jnnan  mdnadar  ad  heyrdum  þessum  minum  dome.  Enn  tveir 
þridiungar  ad  nærstu  fardðgum  mier  edur  minum  umbodz- 
manne.  Var  þesse  minn  domur  af  mier  uppsagdur  ok^) 
in  Scriptis  framborinn  mier  j  doms  sæte  sitiande  mðrg- 
um  godum  monnum  lærdum  sem  leikum  nærverðndum.  og 
þennaii  minn  dom  med  mier  samþickiðndum.  Og  til  sann- 
inda  hier  um  setta  ek^)  officialatus  jncigle  fyrer  þetta  doms- 
bref  skrifad  og  utgiefid  j  sama  stad  dege  og  cLre  sem  fyr 
seger.  „^i 


504.  8.  Apríl  1470.    í  Kaupmannahöfn. 

Bbéf    Kristjáns    Danakonungs    hins    fyrsta    með    Henriki 
Kepken  „hofsveini"  sínum,  er  hann  sendir  til  íslands. 

AM.  Apogr.  3670,  með  hendi  séra  Snorra  Jónssonar  eptir  frumtrans- 
skripti  frá  16.  Júli  1474,  sem  þá  var  i  bréfasafni  Hólastóls,  en  nú  finst 
ekki  i  Biskupsskjalasafni;  var  það  gert  eptir  vidimus  frá  13.  Júni  1473. 
Afskript  af  bréfinu  er  og  i  Landsb.  115.  4to,  I,  417—18,  (með  hendi 
séra  Jóns  i  Hítardal).  Prentað  i  Lagasafni  Magnúsar  Ketilssouar  I, 
56—57  (að  þvi  er  virðist  í  danskri  þýðing  eptir  Magnús). 

Vij  cristiern  med  gudz  nad  danm[a]rks  suerikis  noregis 
uendis  oc  gote  konning  hertog  jni  sletzuik  grefue  uti  holsten 
stormaren  oldenborg  oc  delmenhorst  helse  ydr  aUom  oss 
elskelica  andelica  oc  uarilslega  uorer  kære  undersatte  som 
bygia  oc  bo  vppa  vorum  oc  norigis  rike  kronone  land  js- 
land  kærliga  med  gvdi  oc  vor  nad. 

vitit^)  kere  uiner  at  vj  sendem  nu  þenne  brefvisare 
henric  kepkin  vor  elskelig  hofsvein  till  ydar  oc  alt  menige 


»)  Svo  hér.     «)   vfit,   afskr.,   vited  116. 


1470.  SOLVEIG  GUÐMUNDARDÓTTIR.  565 

landit  wdi  vor  merkelig  ærende.  bysynnilig  om  einar  orms- 
son  oc  þan  gamla  skatten  som  marger  af  yder  en  nu  hos 
þeim  jnne  hafe.  oss  til  stor  skade  oc  forfang  hvilkit  vj  vili- 
um  ey  lenger  at  lida  thi  bidie  vij  ydur  alle  oc  huar*)  ser- 
delis  biode  oc  endelika  vilia  at  j  vppa  þenna  tííd  honom 
likerviss  sem  oss  sielfua  bitro'')  om  alt  vor  ærende  som  han 
ydar  om  uar  vegne  berettande^)  verder  ok  at  j  vare  han- 
om  behielpelig  hoiroge  oc  bistandvghe  at  fang[a]  all  vor 
skat  bade  gamall  oc  ný.  ok  at  honom  ma  viderfaras  af  for- 
skreune  einar  ormsson  huat  som  ret  er.  ok  at  gore  oc  rette 
ydur  vdi  alle  mathe  oc  annen  ærende  ept(er)  þij  som  for- 
skreune*)  vor  elskelig  hofmsven  ydur  vtermeir  berettande 
vorder.  han  forlate  vij  oss  vissolige  tiU  om  vile  oc  þat 
giarna  med  yder  forskylle.  thi  bevise  ydur  her^)  vdi  som 
þer  vilit  hafua  vor  þak  oc  later  þat  jnganlund  under  uort 
hylleste  oc  nad.  jn  christo  valete. 

Ex  castro  nostro  haffanensi  dominica  passionis  domini 
anno  domini  CD  cd  Ixx  nostro  sub  secreto  presentibus  [jm- 
penso*). 


505.  30.  Aprfl  1470.  á  HÓIam. 

YiTNisBUEBAEBRÉF  um  fæðiugarár   Solveigar  Guðmundardótt- 
ur,  Arasonar. 

Kriegers  eafn  2.  4to,  bls.  317—318,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Vitnisburder  um  fæding  Solveigar. 
Þad  giðrum  vid  Helgi  Þorarinsson  og  Jon  Sveinsson 
godum  monnum  viturligt  med  þessu  ockru  opnu  breíi.  ad 
þar  vorum  vid  i  hid  d  Holum  i  Hvamssveit  d  Passionem 
Domini.  þd  er  lidid  var  frd  hingadburd  vors  herra  Jesu 
Christi  CD.  cccc.   og  Lxx.  dra.    ath   Kristijn   Þorarinsdottir 


1)  enhuer  MK.  «)  betie  MK;  betra  115.  »)  115;  bnettande  3570; 
tilkyndende  MK.  *)  fornefnde  115.  ^)  leiðr.\  ban  3570;  hann  116; 
hannem  MKet.  (og  er  setningin  þar  afbökuð).     ®)  [nobis  appenso  MKet. 


566  TRANSSKRIPT.  1470. 

handfeste  Gudna  Jonssyni  végna  Hustru  Olofar  Loptsdottur 
svo  felldan  vitnisburd.  ad  hun  vissi  fyrir  sannindi.  ad  Sol- 
veig  Gudmundardottir  var  fædd  vijslega  tveimur  vetrum 
eda  þrimur  eptir  nordurreidina.  og  henne  var  annar  Bolu- 
veturinn^).  og  þar  eptir  viU  hun  sveria  ef  þurfa 
þykir. 

Og  til  sanninda. 


506.  18.  Maí  1470.  á  Þverá. 

TeANSSKRIP  TABBRÉP. 

AM.  Fasc.  XIY,  6,  frumtransBkriptið  á  Bkinní.     Innsiglin  ern  dott- 
in  frá. 

Þath  giorum  vær  arne  einarsson.  Nicholas  jussason. 
þorualldr  jonsson.  godvm  monnvm  viturligt  med  þessu  voru 
brefui.  ath  vær  saum  ok  heyrdum  yfuerlesit  ok  yfuerlasum 
opit  bref  med  heilum  ok  hangandum  jnciglum  suo  latanda 
ord  epter  ord  sem  hier  seiger.  [Hér  kemr  afsalsbréf  Odds  Ás- 
mnndssonar  fyrir  parti  úr  Þorleiksstöönm  í  Skagafirði  frá  6.  Apr.  1456, 
Nr.  126]. 

Ok  til  sanninda  her  vm  settum  vær  fýr  nefnder  menn 
vor  jncigli  fyrir  þetta  transcriptarbref  er  scrifuat  var  aa  þuera 
j  skagafirdi  faustudagin  næsta  fyrir  sancti  dunstani  episcopi 
anno  domini  CD^  cd.^  septuagesimo. 


507.  37.  Maí  1470.         á  Arngerðareyri. 

YiTNisBUKBR   Jóus   Alexíusssouar   um   toU-laust  skip   undan 
Hlíð  í  Bolungarvík. 

AM.  Fasc.  XVni,  20.  Frnmrit  á.  skinni  með  einu  heilu  innsigli. 
Bréfið  sjálft  er  götugt  og  hrörlegt,  þ6  víðast  hvar  skýrt  og  læsilegt.  — 
AM.  Apogr.  979  með  hendi  Árna  Magnússonar,  staðfest  i  Skálholti  15. 
Júli  1712  af  Árna,  Þórði  Þórðarsyni  og  Páli  Hákonarsyni,  og  hefir  þá. 
minna  verið  molnað  úr  bréfínu. 


*)  Bóluvetrinn  yar  1431--1432.  Solveig  er  þvi  fædd  1430  eða  á  önd- 
verðn  ári  1431. 


1470.     BOLUNÖAEVÍKRTOLLAR.  —  ÁSGARÐR       567 

Þat  giore  eg*)  jon  alexiusson  godum  maunnum  kunnigt 
med  þessu  minu  opnv  brefe  at  eg  ýfer  las  svo  latande 
[bref]  kirkiunar  i  vazfirde  sem  hier  seger  miUe  annara  orda 
þeirra  sem  þar  stodu  j  at  skipit  undan  hlid  ætte  at  vera 
toUaust  ok  þat  stod  upp  a  fioretige  vetra  svo  einge  akærde 
suo  hann  uisse  ok  her  epter  uil  ek^)  sueria  þegar  þurfa 
þiker  fullan  bokareid.  ok  til  sanninda  her  um  setta  eg^) 
mitt  insigle  fyrer  þetta  uitnisburdar  bref  er  skrifat  uar  a 
angerdareyre  i  isafirde  sunnudaginn  næsta  epter  uppstign- 
ingardag  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu 
christi  CD.  cccc  Ix  ok  tiu  ar. 


508.  2.  Júní  1470.  í  Húsavík. 

YiTNisBUEBAEBEÉP  um  skipti  þeirra  bræðra  Tumasona,  síra 
Ólafs,  Guðmundar  og  Egils  á  Ásgarði  í  Hvammssveit,  er 
Tumi  Bergþórsson  faðir  þeirra  hafði  gefið  þeim. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVI,  7.  Frumrit  á,  skinni  „med  liotre  vidvæn- 
ingshetde''.  —  AM.  Apogr.  2485,  afskript  gerð  „accuraté"  eptir  frumrit- 
inu  og  staðfest  9.  Jan.  1711  af  Árna  Magnússyni  og  Þórði  Þórðarsyni. 

vitnisburdur  um  asgard  vestur^)  Anno  1460 (!). 
Þath  giorer  eg  þorgrimr  þora(r)inson  ok  biorn  olafsson 
godum  monnum  kvnigt  med  þessv  okru  opnu  brefi  at  þar 
uorum  vit  j  hia  saum  ok  heyrdvm  a  ord  ok  handaband 
þessara  kvenna  margrétar  þoosteinsdottur  af  anare  alfv  en 
joreidar  olafsdottur  af  anare  allfv  svo  ok  þat  fyrgreind 
joreidur  handfesti  margretv  þosteinsdottur  svo  felldan  vitn- 
esbvrd  svo  sem  hier  epter  stendr.  sagdi  joreidur®)  hun  heyrde 
tvma  berdorsson  segia  þat  at  hann  hefdi  gefit  sonum  sinum 
sira  olafi  tvmasyni  ok  gvdmundi  tvmasyni  jordina  asgard 
halfa  huorum  þeira  med  samþycki  gudrvnar  hallzdottur 
kvonu  sinar  en  modur  þeira.  Svo  ok  þat  at  hun  sagdizt 
hafa   heyrt  gvdmvnd   tumason  lysa  þui  at  þeir  brædr  sira 


»)  Þannig.    *)  Utan  k  bréfinu    „med  hende  ecki  miög  gamalli".    *) 
joreidar,  frbr.  Árni  ieiðrétti. 


568  ÁSGARÐR.  1470. 

olafur  ok  gudmundur  hefde  skipt  eiguar  skipti  jordvne  as- 
gardi  med  ser  þui  ek  var  hia  gudmvnde  langa  æfe.  huofdu^) 
þeir  skipt  husum  ok  taudum  ok  engium  ok  hafde  sera*) 
olafur  at  kiosa  alla  parta.  hafdi  hann  kiorit  þan  hluta  tuns- 
ins  aem  bæren  stendur  j  enn  vtengit  fyrer  svnan  lækin 
þan  er  geingur  ofan  epter  tvnenv  fyrer  nordan  aluidru  gard 
er  þat  lekr  ed  efra  en  kellda  ed  nedra  en  þa  at  sionhend- 
ingu  ofan  j  ana  ur  stararpolli  þeim  er  kelldan  geingur  ofan 
j.  en  eing  þau  tav^).  er  anat  var  eignat  kirkiuni  j  huammi 
en  anat  kirkivskogvm.  sogdv  þeir  at  lægi  þeim  megin 
læk(i)arins  sem  sira  olafur  hlavt  vtengit  en  þessa  tvo  eingis 
parta  sagdi  gvdmvndr  at  hvergi  þeira  bredra  sera^)  o(lafs) 
hefdi  skipt  sier  til  eignar.  Sagdizt  fyr  skrifut  joreidr  lengi 
uerid  hafa  j  asgarde  ok  huorugan  þeira  brædra  sera^)  olaf 
eda  gvdmvnd  ahræra  eda  akæra  lata  um  fyrsagt  eignar 
skipti  aa  adr  greindri  jordu  asgardi  ok  avngvan  sagdizt  hvn 
hafa  heyrt  þat  segia  at  þeir  hefdi  þar  nockvn^)  tima  vm 
þrætt  ok  hier  eptter  sagdiz  hvn  vilia  sveira^)  fvllan  bokar- 
eid  ef  þurfa  þætti.  ok  til  saninda  þessarar  henar  framsogu 
ok  sans  vitnesburdar  hlautt  eigil  stofvna  ok  eldaskalan 
tvær  uttiskemr  ok  iij  hlodr  ok  eitt  lambhvs.  ok  til  saninda 
hier  vm  setium  uit  fyrskrifader  men  ockvr  insigli  fyrer 
þetta  bref  er  skrifat  var  j  husavik  a  laugardagin  næsta 
epter  vpstigningardag  þa  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra 
jhesv  christi  CD  cccc  ok  sextige  ok  tigv  ar. 


509.  4,  Júnl  1470.    á  Hvoli  í  Hvolhrepp. 

Testamentisbeéf   Einars   bónda   Ormssonar,  Loptssonar  ens 
ríka. 

MSteph.  27.  4to,  bls.  399—404,  Svartskinna,  og  er  þetta  ekki  með 
hendi  Benedikts  lögmanns  ÞorBteiussonar,  heldr  annHri  samtíða  hendi 
(c.  1730),  og  er  gert  „Ex  chartaceo  qvodam  apographo".  J6n  Eepólin 
heldr  i  Ættartölubók  siuni  (bls.  4101),  að  þetta  sé  ekki  Einar  son  Orms 
Loptssonar,  en  það  hlýtr  að  vera. 


*)  Þaunig.    *)  S\ro  hér. 


1470.  TESTAMENT  EINARS  ORMSSONAR.  569 

Wtskript  af  Testamentis  Brefe  sdluga 
Einars  Bonda  Ormssonar. 

Jn  nomine  Domini  Amen. 

Saker  þess  ad  Eingenn  manna  mcL  sier  nocknrn  orngg- 
leik  veita  nm  leingd  siuna  lijfdaga.  þd  giore  eg  Einar  Orms- 
son  heiU  ad  samvitsku  enn  krdukur  nockud  j  lijkama  so 
fallit  mitt  Testamentum  fyrer  minne  sdl.  sem  hier  effter 
skrifat  stendur. 

Jn  primis.  ad  eg  gef  mig  allan  og  mina  sdl  Gude  i 
valld  og  hanz  blessadre  modur  jungfru  Sancte  Mariæ.  Sancte 
Olafe.  Sancte  Thorlake  og  oUum  guds  helgum  monnum. 

Hier  med  kys  eg  minum  moUdlegum  lijkama  legstad  j 
SkdlhoUte.  gefande  þeim  sama  stad  mier  til  bænahalldz 
fyrer  minne  sdl  halflest  skreidar  med  giUda  fiska  og  lukest 
heima  a  Hvole. 

Jtem  skipa  Eg  kyrkiunne  j  Steinshollte  .xl°.  og  skal 
lukast  þar  j  fyrdenum. 

Jtem  skal  lukast  kyrkiunne  a  Valþiotsstad  .xv«. 

Gief  eg  krossenum  j  Kalldadarnese  kugiUde.  og  annad 
krossenum  a  Setberge. 

Jtem  Sancte  Olafs  kyrkiu  a  Hvole  videnn  þann  allann 
sem  eg  d  hier  géf  eg  henne. 

Jtem  gef  eg  fatækum  monnum  .x^*.  j  hudum.  vadmdlum 
og  smiðre. 

Jtem  gef  eg  minum  herra  biskupe  Sveine  skinnakdpu 
og  hleckiafeste. 

Gef  eg  sera  Havarde  silfurskeid  mina  og  hestenn  þann 
sem  hann  hefur  rided  j  vetur. 

Sera  Jone  Snorrasyne  gef  eg  stack  minn  og  kdpu  ena 
utlendsku. 

Sera  Halldore  hest  fiðgra  vetra  gamlann  vindottann. 

Jtem  gef  eg  Orme  syne  minum  jðrdena  Wijdedalstunga 
er  liggur  j  Hunavatnsþinge. 

Jtem  gef  eg  Þorsteine  syne  minum  jordena  Torfustade 
er  liggur  j  Midfyrde.  og  Bergstade  er  liggur  j  sðmu  sveit 
þar. 

Jtem  gef  eg  Gudrunu  dottur  minne  jordena  Arngeir- 
stade  er  liggur  j  Hreppum. 


670  TESTAMENT  EINARS  ORMSSONAR.  1470. 

Jtem  gef  eg  Kristinu  dottur  minne  HafhoUt  er  liggur 
j  Eystra  hrepp  og  jordena  Wijkingalæk  er  liggur  j  drveria- 
hrepp  og  þar  til  .x.  kugillde. 

Jtem  gef  eg  Ragnhillde  dottur  minno  þriu  hundrud  og 
XX.  j  WijdevoUum  fremrum  er  liggur  j  Fliotsdal  og  ix 
hundrada  jðrd  Fagradal  er  liggur  j  Breiddal  og  þar  til  atta 
hundrud. 

Jtem  gef  ég  Helgu  dottur  minne  jðrdena  Hollt  er  liggur 
j  Skdlar  kyrkiu  sokn  og  þar  til  .x^.  og  jordena  Nup  er 
liggur  d  Berufiardarstrðnd  fyrir  .xxiij^.  og  þar  til  .ixc. 

Jtem  gef  eg  sin  .xkP.  hvorre  þeirra  Ingebiorgu  og  Mar- 
gretu  dætrum  minum. 

Skipa  eg  afftur  Margretu  Þorhalladottur  jðrdena  Skum- 
stade  og  þar  til  gef  eg  henne  þria  hesta.  tvo  moskiotta  og 
eirn  moalottann  og  .x.  wætter  smiðrs  austur  cL  Skridu. 

Jtem  skal  lukast  Jone  Skeggvalldasyne.  4c. 

Þorbirne  Snorrasyne  .4^.  og  Hallvarde  Vocksyne  .4°. 

Konu  Arna  heitens  Nichulassonar  þriu  hundrud. 

Jone  ÞoUeifssyne  tvð  hundrud  j  vaminge  j  sumar  og 
tvð  hundrud  j  slatrum  j  haust  og  tvð  kugillde  ad  vore. 

Sldttu  birne  tvo  hesta. 

Gudrunu  j  SteinshoUte  .x.  fiordunga  smiðrz  j  haust. 

Fiðgur  huudrud  erfingium  Gudmundar  heitens  Hrafns- 
sonar. 

Gef  eg  Jone  Bonda  tyge  min  þaug  sem  eg  hefe  bored 
sialfur  .ðU.  hatt  og  hringa  pantzara.  skutel  og  bryste. 

Ellende  Bonda   armbryste   mitt   med   ðllum   Reidskap. 

Halle  Þorsteinssyne  sðdul  minn  og  beisl  og  reidskap 
og  Iðgbok. 

Gef  eg  hvðrium  minna  hf^imamanna  sitt  hundrad  fiska 
hvðrium  þeirra  og  sera  Torfa  hundrad  fiska  og  annad  syne 
hans  þoUake  og  hverium  minura  vinnumanne  tvær  stikur 
klædess  j  sumar  ad  auk  kaupsens  og  stiku  lerefftz  hverre 
vinnukonu. 

matseliunne  4*^  stikur  klædess. 

Magnuse  Runolfssyne  4  kugiUde  er  under  honum 
standa. 


1470.  TESTAMENT.  —  BOLUNGARVÍKRTOLLAR.  571 

X  aura  hverium  preste  er  vid  grðfft  minn  stendur. 

Eina  vod  Birne  Eiuarssyne. 

So  og  skipa  eg  ad  Idta  syngia  sÆlumessu  Eingelskum 
er  sleigner  voru  j  Grindavik  af  minum  mðnnum. 

Jone  hestamanne  Raudann  fola  er  bondenn  hefur  dtt 
a  Bergvade. 

Bid  eg  um  alla  goda  menn.  og  sierlega  þa  sem  minar 
sdlugiafer  þiggia  ad  þeir  bidie  gott  fyrer  minne  sdl. 

Og  so  eige  sijdur  bid  eg  mina  Erfingia  og  efffcermæl- 
endur  ad  þeir  Idte  þetta  mitt  Testamentum  obrigdulega 
halldast  i  ðllum  sijnum  greinum  og  Articulis  so  sem  þeir 
vilia  svara  fyrer  gude. 

Og  til  sannenda  her  um  set  eg  mitt  jnncigle  fyrer 
þetta  Testamentisbref  er  giort  var  a  Hvole  j  Hvolhrepp 
mdnudagenn  nærstan  fyrer  Hvitasunnu.  þd  lided  var  fra 
hingadburd  vorz  herra  Jesu  Christi  þusund  fiðgur  hundrud 
sextiju  og  tiju  dr. 


510.  13.  Júní  1470.    á  Hóli  í  Bolungarvík. 

YiTNisBURBE  fimm  manna  um  það,  að  Narfi  prófastr  Böðvars- 
son  hefði  tekið  fuUan  bókareið  af  Guðrúnu  Egilsdóttur  og 
Magnúsi  Ólafssyni  um  það,  að  Neðri-Hlíð  í  Bolungarvik  ætti 
toll-laust  skip;  votta  og  sömu  menn  um  vitnisburð  Haldórs 
Hákonarsonar  og  Guðmundar  Auðunarsonar  um   sama  efni. 

AM.  Pasc.  XVIII,  21.     Frumritið   á   skinni.     Pimm    innsigli   hafa 
verið  fyrir  bréfinu,  en  þaa  eru  nú  öll  dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  1069. 

Nedri  f^^lijd  a  Tollaust  skip  j  Bolungarvijk^). 
Þat  giorum  wær  sira  jon  prestur  jonsson.  olafur  jsleiks- 
son.  grimvr  sueinsson.  grimr  þorsteinsson.  þorlakr  audunar- 
son  godum  monnum  viturligt  med  þessu  vorv  opnu  brefi. 
ath  vær  vorum  j  hia.  saum  og  heyrdum  aa  svo  fellda  vittn- 
isburdi.  ad  sira  narfi  bauduarsson  profastur  tok  af  gudrunu 
eigilsdottur  og  magnvsi  olafssyni.   ad    þau    soru   ad   fullan 

')  Utau  á  bréfinu  með  hendi  fiá  17.  öld. 


672  BOLUNGARVÍKRTOLLAB.  1470. 

bokareid  at  þau  hefdi  heýrt  ýfer  lesid  svo  latandi  bref.  ad 
nedri  hlid  j  bolungarvik  ætte  toUavst  skip  og  þau  hefdi 
alldri  annat  heýrt  og  þat  væri  þeim  grvnlaust.  og  adr  nefnd 
gvdrun  lyste  þui  at  biorn  heitinn  þorlleifsson  hefdi  skipad 
sier  ad  taka  tolla  j  bolvngarvik  nema  tolla  af  hlidar- 
skipinu. 

J  annari  grein  soru  og  þesser  menn  halldor  hakonar- 
son.  gudmundr  audunarson  fyrer  fýrrgreindvm  sira  narfa 
fullan  bokareid  ad  þeir  hefdi  alldri  annat  heýrt  en^)  at 
fjrgreind  hlid  ætte  tollaust  skip  og  þad  væri  þeim  grvn- 
laust.  Lysti  og  adur  greindur  halldor  at  hann  hefdi  verid 
vmbodsmadr  biarnar  þorlleifssonar  j  vazfirdi  og  hann  hefdi 
avDga  tolla  skipat  sier  ad  taka  af  hlidarskipinu  j  bolungar- 
vik.  Lysti  og  þrattnefndur  sira  narfi  þui  fyrer  oss  adr 
greindum  monnum  at  hann  hefdi  eigi  framar  vrskurdat 
sektina  aa  olaf  magnusson.  at  þesser  saumu  eidar  væri  eigi 
vnner  er  adr  greinder  standa  j  þessu  sama  brefi.  jnnan 
xiiij  natta.  Og  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fýr  nefnd- 
er  menn  vor  jnnsigli  fyrer  þetta  vittnisburdarbref  er  skrif- 
at  var  aa  holi  j  bolvngarvik  þridiudagin  næsta  epter  hvita- 
svnnv.  þa  lidit  var  fra^)  hingatbvrd  vorss  herra  jesv  christi 
þvsvnd  fiogur  hvndrvd  sextiger  og  tiu  aar. 


511.  20.  Júní  1470.    á  Círund  í  Eyjafirði. 

SuMARLiBi  Eiríksson  selr  Þorleifi  Björnssyni  jörðina  KoIIa- 
bæ  1  Fljótshlíð,  og  kvittar  Þorleif  fyrir  andvirði  jarðar- 
innar. 

AM.  Fasc.  XVm,  26,  transskript  á  skiaiii  frá  2.  Jáli  1476. 

vm  jordina  koI(I)abæ  er  sumarlidi  feck  þorleifi^). 
Þath   giori   ek    sumarlidi    eireksson    godum    monnum 
kunnigt  med  þessu  minu  opnv  brefi  ath  ek  hefi  feingit  þor- 
leifi  biornssyni  iordina  kollabæ  er  liggr  j  fliozhlid  med  aull- 


')   Hefir   gleymzt   úr  í  frbr.    ^   Vantar  i  skbr.    *)    Utan  á  trans- 
Boripto  með  fornri  hendi. 


1470.  KOLLABÆR.  —  TRANSSKRIPT.  573 

um  þeim  gognum  ok  giædum  er  greindri  iordu  fylger  ok 
fylgtt  hefer  at  fornu  ok  nyu  ok  sueinn  sonur  minn  uard 
fremst  eigandi  ath  eptter  þui  sem  domurin  þar  um  giordur 
utuisar.  (Dedkennunztt  ek  fyr  nefndur  sumarlidj.  ath  ek 
hefer  fuUa  peninga  upp  borit.  af  adur  nefndum  þorleifi  suo 
mier  uel  a  næger  fyrer  optt  nefnda  iord.  ok  þui  gef  ek  titt 
nefndur  sumarlidj  þrattnefndan  þorleif  ollungis  kuittan  ok 
akærulausan  fyrer  mier  ok  minum  eptterkomendum.  Ok  til 
sanninda  hier  um  setta  ek  mitt  incigli  fyrer  þetta  bref  er 
skrifad  uar  da  grund  j  eyiafirdi  miduikudagen  næsta  fyrer 
iohannem  baptista.  þa  er  lidit  uar  fra  hingadburd  uors  hera 
jesv  christi.  CD.  fiogur  hundrut  [ok  siautiger^)  ar. 


513,  30.  Júní  1470.    undir  Felli  í  KoUafirði. 

Þeíb  menn  transskríbera  bréf  um  Þykkvaskóg. 

AM.  Apogr.  5793b.  „þyckuaskogsbref.  ur  origiualibus  Einars  Magn- 
ussonar.  accurate  coUata"  (AM.).  En  þetta  er  án  efa  ritað  eptir  trans- 
skriptí  frá  1588,  og  getr  Árni  þess:  „1588.  þann  8.  Aprilis  i  Snogsdal 
i  Middolum,  transskribera  Arui  BioruBson,  Hannes  Biornsson  og  Skuli 
Jonsson"  bréfið  frá  1427  í  þessu  transskr.  frá  1470,  og  svo  bréf  um 
Þykkvaskóg  frá  10.  Aug.  1494.  „Transscriptum  þetta  á  nu  (1726)  Ein- 
ar  Mngnnsson,  dottursonur  sera  Einars  Torfasonar.  Er  ritad  á  kalfskinn, 
og  hafa  firir  þvi  vered  3.  innsigle  sem  nu  eru  burtu"  (AM.). 

Þad  giavrum  vær.  olafur  magnusson.  oddur  jonsson.  jon 
þormodzson.  godum  monnum  kunnigtt.  med  þessu  voru  opnu 
brefi.  ad  vær  medkennvnst.  ad  vær  hofum  sied  og  heyrtt 
yferlesid  opid  bref  med  heilum  og  oskauddum  hangandi  jnn- 
siglum.   suo  latanda  ord  eptir  ord.    sem  hier  eptir  stendur. 

[Hér  kemr  bréf  frá,  19.  Júní  1427,  DI,  iv,  Nr.  394]. 

Og  til  meyre  stadfesti  og  saninda  hier  vm  setivm  vær 
adur  greinder  menn  vor  jnncigli  firir  þetta  trannskriptar- 
bref  er  skrifad   var  vnder  felli  j  koUafýrdi  midvikudæginn 


*)  [siautiger  ok,  skbr.  þvi  að  upphaflega  hefir  ártalið  misskrifazt, 
og  ætlað  að  verða  siautiger  ok  nokknð  meira  (ár),  en  það  svo  verið 
þurkað  út,  svo  að  uú  ei  vel  Qögurra  stafa  bil  autt  milli  ok  og  ar. 


574  HVANNEYRI.  1470 

næstan  firir  jonsmesso   baptista   vm   svmarid   anno   domini 
millissimo  quadragintesimo  septuagesimo. 


513.  37.  og  38.  Júní  1470.  í  Skálholti. 

SvBiNN  biskup  í  Skálholti  samþykkir  með  ráði  nokkurra 
klerkmanna  úrskurð  Odds  officialis  Pétrssonar  um  veiði 
Hvanneyrarkirkju  í  Andakílsárfoasi  (sbr.  Nr.  503). 

AM.  Apogr.  1734,  eptir  blöðum  með  hendi  Páls  landsþingsskrifara 
Gislasonar. 

Vier  Sveirn  med  gudz  nad  Biskup  j  SkalhoUte  og  visita- 
tor  yfer  allt  SkalhoUtz  Biskupsdæme  giorum  godum  monn- 
um  kunnugt  med  þessu  voru  opnu  brefe  at  sub  anno  Gratiæ 
1470  a  midvikudaginn  nærsta  fyrer  Petursmessu  og  Pals  j 
kyrkiunne  j  SkalhoUte  d  almennelegre  Prestastefnu  kom 
fyrer  oss  sira  Oddur  Prestur  Petursson  Backalarius  arcium 
Heilagrar  SkalhoUtzkyrkiu  og  vor  officialis  j  millum  botnsdr 
og  Hrutafiardardr  Skalholltz  Biskupsdæmis.  byrtande  þa 
þar  fyrer  oss  þann  sama  dom  sem  hann  hafde  dæmt  j  mill- 
um  kyrkiunnar  d  Hvanneyre  j  andakýl  j  Borgarfirde  og 
geirmundar  Þorvardssonar  hins  yngra  um  veidina  j  anda- 
kýlsarfosse  og  ofaii  ad  Hrafnagile  og  þær  fleire  greiner  sem 
þar  jnne  standa  j  sðgdum  dome.  Nu  saker  þess  ad  vær  sa- 
um.  yferlasum  og  giorla  skodudum  greindan  dom  og  þesser 
vorer  Prelaatar  og  Prestar.  Steinmodur  med  gudz  ndd  abote 
j  VidEy.  Bardur  med  samre  ndd  abote  j  Þyckvaby  j  vere. 
Sira  Halldor  Ormsson  Heilagrar  Skalholltzkyrkiu  og  vor 
officialis  j  miUum  botnsdr  og  Helkundarheidar.  Sira  Gils 
Jonsson  Rddzmann  j  Skalhollte.  og  þeir  fieire  Prestar  sem 
þar  voru  þd  af  oss  tilkallader.  leitst  oss  ðUum  hann  skial- 
legur  og  þvi  samþyck(i)um  vær  hann  med  ðllum  sinum 
greinum.  articulis  d  allan  mata  Iðglegan  ok^)  obrigdanlegan 
halldanda.  Ok^)  til  sannenda  hier  um  settu  fyrgreinder  Pre- 
latar  og  Prestar  sin  jnncigle  med  voru  jncigle   fyrer   þetta 


^)  Þannig. 


1470.  GUÐMUNDAREIGNIR.  575 

bref  under  eins  samanfest  med  fyr  sðgdu  domsbrefe  skrifad 
j  sama  stad  og  dr.  dege  sidar  enn  fyrr  seger. 


514.  30.  Júní  1470.  á  Öxarárþingi. 

LopTii  Ormsson  geldr  og  gefr  Þorleifi  Björnssyni  „1  það  hug- 
mot  og  peningareikning",  er  Loptr  var  honum  skyldugr, 
alla  þá  tiltölu  og  eign,  er  Loptr  þóttist  eiga  1  þeim  pening- 
um,  sem  Guðmundr  Arason  áttiog  SoJveig  Guðmundardóttir 
þóttist  erft  hafa. 

AM.  Apogr.  5759,  Btafrétt  afskript  gerð  1733  eptir  transscripto 
gerðu  á  Reykhólum  24.  Jóní  1483;  Landsbókaaafn  115.  4to,  I,  138—39, 
(séra  Jón  i  Hítardal);  ÍBfél.  126.  4to,  bls.  165—66,  (eptir  115);  Krie- 
gers  Bafn  2.  4to,  bls.  279—82,  c.  1700. 

Vitnisburdarbref  ad  Loptur  Ormssou  gaf  Þorleifi  Biornssyni 
tilkall  til  Gvendarpeninga^). 
Þat  giorvm  vær  egiU  grimsson.  oddr  pietursson.  grim- 
ur  grimsson.  ingemvndr  jonsson  godum  monnum  kunnegt 
med  þessu  voro  opnu  brefe  aa  þinguelle  a  almenneligu  aux- 
ararþinge  þa  er  lidet  var  fra  hingatburd  vors  herra  jesv 
christi  þushvnd  .cccc.  ok  .vij.  tiger  ar  worum  vær  j  hia 
saum  ok  heyrdum  a  ord  ok  handaband  [þessara  manna^) 
þorleifs  biornssonar  ok  loptz  ormssonar  at  sua  firir  skildu 
at  loptur  [gallt  ok  gaf^)  þorleife  biornssyne  [j  þat  hugmot*) 
ok  peninga  reikning  er  loptur  var  fyrr  nefndum  þorleife 
skylldvgr  alla  þa  tiltaulo  ok  eign  sem^)  fyrnefndr  loptur 
þottizt  eiga  j  þeim  peningum  sem  gudmundr  arason  atte  ok 
solueig  gudmundardotter  þottizt  erft  hafa  epter  faudr  sinn 
ok  modr  epter  þui  sem  þeirra  giorningsbref  loptz  ok  sol- 
veigar  þar  vm  giort  utuisar.  medkendizt  loptur  firir  oss.  at 
hann  hefdi  [[keyrit®)  [j  sinn  part')  reykhola  ok^)  reykhola 
eigner  fasta  peninga  ok  lausa  frida  peninga  ok  ofrida.  sem 
þar  til  heyra  at  fornv  ok  nyu  hafa  med  fyigt. 


1)  Kr.    «)  [sl.  Kr.    »)  [gaf  og  galldt  Kr.    *)  [fyrer  hugmod  115. 
er,  Kr.    «)  kiörid,  Kr.    ')  [b.  v.  Kr.    »)  [[kiorid  i  Binn  part  115. 


676  VATNSENDI.  —  REKAMÖRK.  1470. 

for  þessi  giorningr  fram  næsta  dag  epter  pieturs  messo^) 
um  sumarit  a  sama  ari  sem  fyr  seiger. 


515.  36.  August  1470.    í  Tungu  í  Fljótum. 

ViGFús   Porsteinsson   kvittar   Hákon   Jónsson  um   andvirði 
Vatnsenda  í  Ólafsfirði. 

AM.  Fasc.  XYin,  24.    Framrit  á  Bkinni  með  einu  innsigli.  —  AM. 
Apogr.  276. 

Vatnsende.  Qvittantzia  firer  Vatnzenda  verd^). 
Þat  giorer  eg  vicfvs  þossteinsson  godum  monnum  uit- 
urligt  med  þessu  minu  brefui  ath  eg  medkenuzt  ath  hakon 
ionson  hefer  mier  fulla  peninga  ok  alla  lukt  fyrer  iordena 
uaz*)enda  j  olafsfirde  ok  þvi  gef  eg  fyrnefndan  hakon  oll- 
unges  kuittan  ok  akærulausan  fyrer  mier  ok  ollum  minum 
eptercomendum,  ok  til  sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  in- 
cigli  fyrer  þetta  kuittunarbref  skrifat  j  tungu  i  flíotum 
gavnnudagenn  næsta  fyrer  iohannis  baptista*)  anno  domini 
m*  cd^  Ix^  decimo. 


516.  36.  August  1470.  á  Sauðanesi. 

ViTNisBURÐR    Halls    prcsts    Árnasonar    um   rekamörk   miUi 
Skóga  og  Byrgis  í  Öxarfirði. 

AM.  Fasc.  XVni,  23.    Frumrit  á  skinni  með  heiia  innsigli.  —  AM. 
Apogr.  3009. 

rekabref  j  miUum  skoga  ok  býrgis  1470*). 
Þat  geri  ek  hallr  prestr  arnason  godvm  monnum  kunn- 


1)  og  Pál8,  b.  V.  115.  «)  Utan  á,  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.  ») 
fyrst  skrifað:  uass,  en  síðan  aettir  punktar  undir  og  yfir  því.  *)  Það 
mnn  hér  að  skilja  deeollatio  Johannis  baptistæ,  þvi  1470  er  Jónsmessa 
á,  sunnudag,  og  næsti  sunnudagr  á  undan  er  trinitatis,  en  miUi  Jóns- 
meBsu  og  triuitatis  fellr  það  ár  dýridagr.  ^)  Með  fornri  hendi  ntan  & 
bréfinu. 


1470.    KEKAMÖRK.  -  BOLUNGARVÍKRTOLLAR.       577 

igt  med  þessu  minv  brefi  ath  ek  kom  bvfellvm  i  auxar- 
arfiord.  vantadi  mik  einn  uetr  a  fertavgt  ok  a  næstvm  xx 
vetrvm  fyrer  ok  epter  voru  þessi  rekamork  reiknvd  miUi 
skoga  i  avxarfirdi  ok  býrgis  vestanverdar  þvfvr  ber  vid 
íleifsfialli  ok  þessi  sami  holmi  er  kallader  erv  þvfvr  var 
skogvm  reiknad  medan  ek  vissi  tiL  ok  til  sannenda  hier 
vm  setta  ek  mitt  insigli  fyrer  þetta  bref  skrifad  a  savda- 
nesi  svnnvdagiun  næsta  fyrer  festvm  avgvstini  episcopi  anno 
Ix.*^  decimo. 


517.  2.  September  1470.  á  Hóli. 

YiTNisBUEÐE  Jóus  Þorsteiussouar  og  þriggja  manna  annara, 
að  aldrei  hafi  verið  goldinn  tollr  til  Vatnsfjarðar,  nema  af 
Meiri-Hlíð,  „og  á  Hlíð  .tollaust  skip". 

AM.  Apogr.  980.  „Ex  originali  Sæmundar  MagnuBSonar  á  Holi  i 
Bolungarvik".  Fjögur  innsigli  höfðu  vetið  fyiir  bréfinu,  en  þau  voru  öll 
dottin  frá,  þegar  Arní  hafði  bréfið,  noma  innsigli  Páis  Ólafs3onar.  Frum- 
rit  þetta  hefir  á  öndverðri  17.  öld  verið  falsað  í  einstaka  atriðum,  lik- 
lega  nálægt  1620,  þegar  þessi  tollamál  geingu  milli  séra  Gisla  Einars- 
sonar  i  Vatnsfirði  og  Bolungarvikrmanna,  og  hefir  alstaðar  verið  breytt 
Bolungarvikrmðnnum  i  hag.  Hefir  Arni  farið  mjög  nákvæmlega  i  það 
að  finua,  hvað  upphafíega  hefir  staðið,  þar  sem  falsað  hefir  verið.  Til 
eru  og  afskriptir  þessa  bréfs,  sem  gerðar  hafa  verið  áðr  en  frumritið 
var  falsað,  og  eru  því  ósviknar.  Er  önnur  þeirra  i  AM.  234.  4to,  bls. 
532—533,  gerð  fyrir  Odd  biskup  Einarsson  eptir  bréfabók  Arna  Gisla- 
sonar  á  Hliðarenda,  en  hin  er  i  AM.  Fasc.  Lxxv,  4,  einnig  gerð  fyrir 
Odd  biskup. 

Eitt  Brief  a  mote  Vatnzfiardarbriefum^). 

Þad  giorum  wær  jon  þorsteinsson  og  jon  jonsson  og  jon 

sigmundzson  og  pall  olafson  godum  monnum  kunnigth  med 

þessu  vorv  opnu   brefe   ath   wær   berum  suodan  vitnisburd 

sem  hier  stendr  skrifadr.  ad  alldre  hefir  tollr  uerith  goUdin 


1)  Lxxv,  4. 

Dipl.  iBl.  V.  B.  87 


578  BOLUNGARVÍKRTOLLAK.  1470. 

af  annare*)  jordu  wr  bolungaruik  kirkiune  j  uatnzfirde 
nema')  af  meire  hlid  og  aa  hlid  toUaust  skip  og  hefe  egh 
adr  nefndr  [jon  jonsson  buith  þar  tiu  uetr  og  tok  egh  tollen 
sialfur  af  minu  skipe  og  ek^)  fýr  greindr*)  jon  þorsteinsson 
hefi  buith  þar  uetr  og  xx.  tok  eg  og  toU  af  minu  skipe  og 
einge  hefer  heimth  ne  aakærth  annan^)  toU  af  nockre  jordu 
j  bolungarvik  kirkiunar  uegna  j  uatnzfirde  nema  suo  sem 
hier  stendr  skrifadr  og  eigi  hðfð  uid  heýrth  af  ockr  elldre 
monnum  og  alldre  tuimæle  aa  heýrth  fýrr  enn  j  fýrra  sum- 
ar  og  eru  uid  nu  meir  enn  sextigir  vetra.  og  hier  epter 
vilivm  uid  sueria  ef  þurfa  þikir.  hefir  egh  og  fýr  greindr 
jon  sigmunzson  roith  aa  audrum  jordum  j  bolungarvik  og 
hefir  einge  toll  ath  mier  heimt  kirkiunar  uegna  j  uatzfirde 
nema*)  af  meire  hlid  og  alldri  hefe  eg  annath  heýrth  fýrr 
enn  j  fýrra  sumar  og  eigi  af  mier  elldre  monnum  og  hefi 
egh  vetr  wm  sextugth.  og  svo  hefir  eg  adr  greindr  pall 
olafsson  alldri  annath  heýrt  ath  nockr  madr  hafe  toll  golld- 
ith  af  neinne  jordu  j  bolungarvik  kirkiune  j  vatzfirde  nema'O 
af  meire  hlid  enn  suo  sem  hier  stendr  skrifath  og  alldre 
hefe  egh  annath  hejrth  af  mier  elldri  monnum  fýrr  enn  j 
fýrra  sumar  og  hefi  egh  tvo  vetr  og^)  sextugth  og  hier  eptir 


*)  Hér  var  fyrsta  falBÍð,  og  hafði  falsarinn  gert  úr  þvi  neirne, 
en  Bvo  BÍðar  verið  skafíð  ofan  i  falsið  af  öðrum,  svo  að  þegar 
Árni  hafði  bréfið  i  höndum,  st6ð  þar  krassað:  anare  „og  falaed  öUum 
audsynelegt.  hvar  med  brefed  fordiarfad  er  um  æfð,  sem  þo  aanars  var 
gott  lagaskial  moti  Vatzfirdingum",  segir  Árni.  *)  úr  þessu  „nema"  hafði 
falsarinn  gert:  eigi  helldr,  og  er  þetta  annað  falsið.  ')  svo  hér.  *) 
[fallið  ór  Lxxv  (án  efa  af  ógáti).  •*)  þriðja  faisið,  og  ætlaði  falsarinn 
úr  þesBU  að  gera:  wetw(n),  eu  gamla  blekíð  skein  i  gegnum,  segir  Árni. 
*)  Hér  var  fjórða  falsið,  og  hafði  faisariun  úr  þessu  nema  gert:  eigi 
helldr.  ')  Hér  var  fimta  falsið,  og  einnig  úr  þessu  nema  gert:  eigi 
helldr^  „og  so  er  þetta  gagnlega  bref",  segir  Árni,  „fyrer  þessa  vonda 
medferd  onytt  oided  þvert  á.  moti  falaarans  intention,  sem  ætlad  hefr 
þad  BO  ad  handtera,  ad  sier  edur  sinum  gagnlegra  yrdi".  Annars  segir 
hann  þeasi  bæði  eigi  helldr  sé  „skrifud  med  eins  svörtu  bleke  og  á  bref- 
inu  sialfu  er,  og  ecki  olidlega  giört  af  einum  falsara,  so  ad  ef  hinar 
fyrre  maculæ  ecki  være  á,  brefenu,  þá  kynni  nockurn  veigen  yfir  þetta 
ad  dyliaist,  ef  athugaliteli  domare  i  hiut  ætte".    ')  vm   Lxxv. 


1470.  KIRKJUBÓL.  579 

uilium  uid  sueria  ef  þurfa  þikir.  og  til  sanninda  hier  vm^) 
settum  uær  fýr  nefnder  menn  vor  jnnsigle  fyrer  þetta  uitn- 
isburdarbref  skrifath  aa  hole  j  bolungaruik  sunnudagen 
næsta   fyrer   mariu   CDesso    sidare.   anno    domini  (D.^  cccc® 


518.  11.  September  1470.  á  llptamýri. 

SvEiNN  biskup  í  Skálholti  setr  alkirkju  á  Kirkjubóli  i  Val- 
þjófsdal  og  skipar  máldaga  kirkjunnar. 

JSig.  143.  4to,  bls.  273—274,  skr.  c.  1600.    AM.  253.  4to,  bls.   149 
—150.    Landsbókasafn  107.  4to,  bls.  411—413  (séra  Jón  í  Hítardal). 

Kirkiubols  Maldage. 
Vær  Sueirnn  med  gudz  nad  biskup  i  Skalholltte  og 
visitator  yfer  alltt  Skalholltz  biskups  dæmi  giorum  godum 
monnum  kunnugtt  med  þessu  voru  opnu  brefe  at  vær  hof- 
um  sett  og  skipad  alkirkiu  skylld  ad  kirkiunne  aa  kirckiu- 
bole  j  valþiofsdal  j  heidur  vid  gud  jumfru^)  Mariu  og  hinn 
helga  Þorlak  biskup  huerium  til  heidurs  vær  vijgdum  þaa 
saumu  kirckiu  med  sijnum  kirkiugardi  in  festo  Sancti  Bert- 
ini  Abbatis^)  Anno  domini  CD.^  cd.^**)  og  .Ixx.^  gefandi  og 
skipandi  adur  greindri  kirkiu  æ,  kirkiuboli  j  valþiofsdal  j 
Aunundarfirdi  allan  þann  heidur.  prijuilegia.  rett  og  renttu 
sem  alkirkiu  ber  ad  hafa.  skal  þar  vera  heimilisprestur  ef 
bondi  vill  sem  þar  byr  so  og  taki  hann  þar  af  iiij  merck- 
ur  j  sitt  tijda  oífur  eda  hafi  saa  prestur  þar  þing  og  curam 
animarum.  sem  þingaprestur  er  j  HoUtti  j  greindre  sueit. 
þar  skal  og  under  liggia  hiedan  j  fra  æfinnliga  groptur. 
tiunder  [og  toUar^)  og  allar  adrar  skylldur  þær  sem  adur 
hafa  leigid  til  HoUtz  kirkiu  j    fyrr   sagdri  sueit  j   millum 


*)  Lxxv;  vantaði  ífrbr.  *)  Aptan  við  bréfið  i  Lxxv,  4  eru  klanaur 
nokkrar  „Til  minnis"  eptir  VatnBfjarðarbréfum,  sem  öU  eru  til.  Segir 
þar  meðal  annars,  að  þetta  bréf  sé  gefið  út  móti  úrskurði  Sveins  biskups 
frá  1469.  »)  jungfru  107.  *)  Þ.  e.  5.  Sept.  »)  d,  misakr.  i  143.  «) 
[b.  v.  107. 

87* 


580  KIRKJUBÓL.  1470. 

Hrossagautu^ils  og  þar  sem  til  tekur  Hrafnaskalarnupur.  at 
osttoUum  frói  teknum.  Hefur  Halldor  bondi  Hakonarson 
gefid  opttnefndri  kirckiu  a  kirkiuboli  til  æfinnligrar  eignar 
jordina  j  Mosdal  firir  .12«^.  og  þar  til  .viij^  j  fýrrgreindri 
jordu  aa  kirckiuboli  þar  j  heimalandi.  v.  kugiUdi  og  einn 
tolfæringh  med  rda  og  reida  og  hier  med  hundradz  eignn  j 
skoginum  aa  Eyre  j  fyrr  skrifudum  Aunundarfirdi.  elldividar 
staudu  a  kalfeyre  til  þess  er  hann  mda  vel  fluttur  verda 
heim  til  tijttnefnz  kirkiubolz  og  þar  til  þeirra  hrossa  beit 
doi  hueriu  aare  sem  greindur  elldividur  er  da  fluttur  til  adur 
nefndrar  kalfeyrar  suo  leinge  sem  þar  stendur  þorf  til. 

A  þratt  nefnd  kirkia  firir  innan  sig  messuklædi.  kaleik. 
alltarisklædi  nýtt.  annat  fornara.  alltarisstein  nýian.  alltaris- 
duk.  kirial.  Rodukross.  Mariuskriptt.  Porlags  likneski.  Jons 
likneski  baptiste.  likneski  postula^).  Andresar  likneski.  og 
til  heidurs  gudi.  junfru^)  Mariu  og  hinum  helga  þorlaki 
biskupe  gefum  vær  af  gudz  valldi  og  heilagrar  kirkiu  auU- 
um  og  sierhuerium  þeim  sem  þangad  sækia  med  godfyse 
fremiandi  þar  nockrar  godar  bæner  gangandi  vmm  kirkiu 
og  bidiandi  med  pater  noster  og  aue  Maria  firir  oUum 
christnum  monnum  bædi  lijfs  og  lidnum.  so  og  þeim  sem 
þangad  gefa  nockud  offur  edur  peninga  afreida^)  edur  af- 
reida^)  Idata  þratt  skrifadri  kirkiu  œl  kirkiuboli  til  eflingar. 
vpphelldis  edur  endurbætingar  40  daga  aflat  j  huértt  þad 
sinn  sem  hann  giorer  þar  nockud  til  af  þessum  godum 
verkum. 

Og  til  sanninda  hier  vmm  setium  vær  vortt  insigli 
firir  þetta  bref.  Skrifad  m,  Alfttamýre  j  Arnarfirde  jn  festo 
sanctorum  prothi  et  iacincti*)  martyrum  dre  sem  fyrr  seiger. 


519,  13.  September  1470.         í  Hafnarfirði. 

LoPTB  Ormsson  og  Bjarni  Þórarinsson  votta  um  gjöf  Sol- 
veigar  Guðmundardóttur  á  jörðunni  Saurbæ  á  Kauðasandi  til 
Andrésar  bróður  síns,  23.  Sept.  1469.  (Nr.  491). 

»)  Þannig  143,  107.    «)  jungfru  107.    »)  arfeida,  143  =  arbeida  (?); 
cLferda  edur  dferda  107.    *)  Hyacinti  107. 


1470.     GUÐMUNDAREIGNIR.  —  KAUPMÁLABRÉF.      581 

AM.    Apogr.   Nr.    1160   eptir  transskripti  frá  15.  Febr.  1486;    AM. 
Apogr.  Nr.  1852  eptir  sama  transekripti. 

Þat  giorvm  uid  loptur  ormsson  aa  uopn.  ok  biarneþor- 
arinssson  godum  monnum  uiturligt  med  þessv  ockru  opnu 
brefi  at  þar  vorum  uit  j  hia  j  sancte  johannes  kirkiu  j  biorguin 
j  norege  saum  ok  heyrdum  da  at  solueig  gudmundardotter 
gaf  andrese  gudmundzsjne  jordina  alla  saurbæ  aa  rauda- 
sande  ok  allar  þ§r  jarder  sem  þar  til  liggia  ok  j  saurb^iar 
kirkiu  sokn  eru  ok  henne  til  erfda  fellv  efter  gudmund 
arason  faudur  sinn  ok  helgu  þorleifsdottur  modur  sina.  med 
ollum  þeim  gognum  ok  g^dum  sem  greindum  jordum  fýlger 
ok  fýlgt  hefer  at  fornu  ok  nýiu  epter  þuí  fremzta  sem  hun 
hefde  fremzt  eigande  at  ordit.  Skýlde  fýrgreindr  andres  at 
«er  taka  fyrgreinda  peninga  ok  ^finliga  eignazt.  skýllde 
þesse  hennar  lauggiof  snuazst  vpp  j  hennar  fiordungsgiof 
efter  þui  fremzta  sem  hun  m^tte  hana  fremzt  med  laugum 
gefa. 

Ogh  til  sanninda  híer  um  heingium  uid  ockur  jnzciglle 
firir  þetta  bref  er  skrifat  uar  j  hafnarfirde  miduikudagin 
n^sta  fýrir  exalltacione  sancte  crvciss.  þa  er  lidit  var  fra 
hingadburde   vors   herra  jesu  christi  CD.  cccc.  ok  siovtiger. 


520.  15.  September  1470.    undir  Ytra  FellL 

Kaupmálabréf    Bárðar    Jónssonar    og    Guðrúnar    Haldórs- 
dóttur. 

Bisk.  Skalb.  Fasc.  XVI,  6.  Frumrit  á  skinni.  öll  innBÍgli  (6)  dott- 
in  frá.  —  AM.  Apogr.  2484  með  hendi  Árna  Magnússonar  eptir  frum- 
ritinu  „accuraté".  Arni  ætlar  að  þetta  bréf  sé  með  sömu  hendi  og 
Bisk.  Skalh.  Fasc.  XIII,  8  og  XVII,  24.  Dagsetning  bréfsins  getr  ver- 
ið  hvort  sem  viU  5.  Maí  eða  15.  Sept. 

Jn  nomini  domini  amen. 

Var  suo  felldur  kaupmali  lystur  ok  stadfestur  oa  brull- 
upsdeigi  þeirra  bardar  jonssonar  ok  gudrunar  halldorsdott- 
ur.  at  nefndr  bardr  hafdi  til  kaups  med  sagda  gudrunu  .xx. 
hundrud  er  hann  atti  sialfur  ok  tiw  hun(d)rud  es  hustruen 


582  KAUPMÁLABRÉF.  —  GUFUDALR.  1470. 

gaf  honum.  hier  j  moti  hafde  gudrun  fimm  hundrud  er 
hun  hlaut  j  sinn  modrarf.  þar  til  gaf  fader  hennar  henne 
fim  hundrud.  ok  þar  til  gafu  brædr  henar  henne  fimm 
hundrud.  sigmundr  .iij.  hundrud.  biarne  hundrad  ok  olafr 
hundrad.  Gaf  optnefndr  bardr  þrattnefndri  gudrunu  fiordung 
j  tilgiof  vr  þessum  peningum.  kiore  fýrnéfndur  halldor  oppt 
nefnda  gudrunu  dottur  sina  malakonu  j  gard  bardar  jons- 
sonar.  Keiknadizt  malin  halft  þridia  hundrad  ok  tuttugu. 
gafu  þeir  henne  suo  framt  þessa  peninga  sem  hann  fengi 
þa  peninga  er  hustrvin  olof  loptzdotter  gaf  honum. 

Woru  þesser  brullupsvottar.  sira  sigurdr  branz(son). 
sira  gisle  arnbiarnarson.  prestar.  gunnar  jonson.  þordr  helga- 
son.  þorarinn  aanunson  ok  magnus  þorolfsson  leikmenn. 

Ok  til  sannennda  hier  vm  settvm  vær  f  jr  nefnder  menn 
uor  jnnsigle  fyrer  þetta  kaupmalabref.  €»  giort  var  vnder 
ýtra  felle  da  medalfellzstraund.  laugardagin  næsta  epter 
krossmessv.  Þa  er  lidit  (var)  fra  hingadburd  vors  herra 
jhesu  christi  þushund  fiogr  hundrud  ok  siotiger  aE. 


531.  21.  Septemlber  1470.  í  Gíufadal. 

Skbá  um  fjármuni  þá,  er  Helgi  prestr  Þorkelsson  lagði  til 
kirkjunnar  í  Gufudal,  þegar  Sveinn  biskup  gerði  yfirreið 
sína. 

AM.  266.  4to,  bl.  la,  frumrit  á  skinni.  þar  með  er  afskript  Árna 
Magnússonar.  Eru  þetta  blöð  framan  af  gamalli  messubók  frá  Gufudal; 
er  nú  meira  dottið  úr  skinnblaðinu  eu  á  dögum  Árna.  Er  það  eitt  hér 
sett  i  hornklofa,  sem  ólæst  var  1  Árna  tið. 

[Anno  domini  crD.  cccc.]  septuagessimo.  þa  er  herra 
sveinn  med  guds  nad  biskup  j  skalhollte  oc  visetator  yfir 
allt  skalholltz  biskupsdæmi  var  j  sinne  [rettri]  visetacio  j 
gufudal  j  gufufirde  jn  festo  matthei  apostoli  et  ewangeliste. 
lagdi  sera  helgi  þorkelsson.  er  þa  hiellt  kirkiuna  oc  stad- 
enn  til  greindrar  kirkiu  j  porcio  ecclesie  svo  ordna  peninga 
sem  hier  greinir. 

Jn  primis  sæmiligann  grallara  per   annum  samsettann 


1470.  GUFCJDALB.  —  JARBAKAlJP.  583 

med  kiriaJ  .  .  .  oc  sekuencium.  de  tempore  oc  de  sanctis. 
salltara  kolumpueradann  lystann  vel  med  vtlendan  stein. 
kalek  er  vo  xij  a^ra  gylltan  innan.  messoklæde  med  gud- 
vefiarhaukul.  þrenn  messoklædi  aunn[u]r  alfær  ath  avllv.  vj 
corporalia  med  hvsvm  oc  ij  hvslavsvm.  kantara  kapa  [med] 
silkehlavdvm  oc  avnn[u]r  obreytt.  ij  sloppar.  alltarisklæde 
fyrir  haalltare  med  brvn  vigdre  oc  iiij  alltares  dvkar  adrir 
vigdir.  merke  silkesavmad  med  veanda  saum.  brik  yfir  allt- 
are  med  gvUfarg  oc  tabulvm  fyrir  alltare  med  gvllfarg. 
koparkross  litenn  forgylltann  yfir  alltare.  oc  propiciatorium 
med  silfur  er  vo  half  maurk.  mariu  likneski  sæmiligt  med 
gvllfarg  j  hvse  oc  hvrdvm.  avnnv  likneski  oc  anntonius 
likneski  med  alabastrum.  thomas  likneski  erkibiskups  med 
gullfarg.  fontz  vmbvning  fangalettann. 

var  metin  bot  aa  kirkiunne  fyrir  xij  hundrud  er  hann 
hafdi  lated  giavra. 

voro  þessir  allir  fyrr  greindir  peningar  med  kirkiv 
botene  metner  fyrir  halfan  setta  tavg  hvndrada. 

Enn  porcio  ecclesie  reiknadiz  fimtigir  hvndrada  er  fall- 
ed  hafde  medan  hann  hafde  ath  hallda  stadenn.  var  kirkian 
honvm  þa  skylldvg  fimm  hvndrad. 


532.  31.  Október  1470.  í  Isi. 

Ólöf  Loptsdóttir  fær  Sigurði  Jónssyni  jörðina  Mosfell  í 
Kjalarnessþingi  til  fullrar  eignar,  en  Sigurðr  geldr  1  mót 
jörðina  Hraungerði  í  Flóa. 

AM.  238.  4to,  bl.  11,  Bessastaðabók,  skr.  c.  1570. 

Bref  vm  Mosfell. 
Þat  giorvm  vier  Magnvs  Þorlaksson.  Sigmvndr  Ama- 
son.  Ivar  Hellgason  godvm  monnvm  vitrligt  med  þessv 
vorv  opnv  brefi  at  vier  vorvm  þar  j  hia  savm  ok  heyrdvm 
aa  j  Asi  j  Holltamannahrepp  midkvdaginn  næsta  fyrir  allra 
heilagramesso  þa  lidit  var  fra  hingadbyrd  vors  herra  Jesv 
christi  ClD^  cccc  ok  Ixx  ara  ord  ok  handaband  þessara  manna 
hvstrv  Olofar  Loptzdottur  af  einne  alfv  enn  Sigvrdar  Jons- 


584  JARÐAKAUP.  —  RUNÓLFSMÁL.  1470. 

sonar  af  annari.  at  svo  fyrir  skilldv  at  fyrgreind  Olof  Loptz- 
dottir  feck  Sigvrde  Jonssyni  jordina  Mosfell  er  liggr  j 
Kialarnesþinge  til  fvllrar  eignar  med  ollvm  þeim  gognvm 
ok  giædvra  sem  greindre  jordv  fyllger  ok  fylgtt  hefir  at 
fornv  ok  nyiv  ok  hvn  vard  fremst  eigandi  at.  Hier  j  mot 
gaf  fyrnefndr  Sigvrdr  Jonsson  adrnefndri  Olvfv  Loptzdottvr 
jordina  Hravngerdi  er  liggr  j  Floa  j  Arnesþinge  med  ollvm 
þeim  gognvm  ok  giædvm  sem  greindre  jordv  fyllger  ok 
fylgtt  hefir  at  fornv  ok  nyiv  ok  hann  vard  fremst  eigandi 
at.  skyllde  fyrgreind  Olof  Loptzdotter  svara  laga  riptingv 
aa  greindre  jordv  Mosfelli  en  Sigvrdr  Jonsson  hallda  til 
laga.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  vier  adr  nefndir 
menn  vor  insigUe  fyrir  þetta  jardakavpsbref  skrifad  j  sama 
stad  deige  ok  are  sem  fyr  seiger. 


523.  7.  Nóvember  1470.  í  Miklagarðl. 

ViTNisBUEÐR  þriggja  manna  um  kæru  Ingibjargar  Einars- 
dóttur  fyrir  Ólafi  biskupi  á  Hólum  yfir  hórdómum  Eunólfs 
Höskuldssonar  bónda  síns,  og  biðr  hún  biskup  að  gera  sér 
rétt  og  skilja  sig  frá  hjónalagi  við  hann. 

AM.  Fasc.  XVni,  25.    Frumrit  á  skinni   með   öllam  innsiglnm.  — 
AM.  Apogr.  3210. 

vm  runolf. 

Brief  um  akiæru  Jngebiargar  til  Biskups 

Olafs  uppa  bonda  sinn^). 

Þath   giorum   vær   sémingr   magnusson.    nicholas  þor- 

modsson.  prestar.  ok  oiafur  jonsson  leikmann  godum   monn- 

um  uiturligt   med   þessu   voro   brefue.    ath  þar  voru  vær  j 

hia  saum  ok  heyrdum  aa.  a  mýklagardij  eýiafirde  miduiku- 

dagin  næsta  fyrer  marteinsmesso.  anno  domini  (D^  cd^  Ixx.^ 

ath  jngibiorg  einarsdotter  kiærdi  fyrer  biskup  olaf  aa  holum 

vppa  bonda  sinn  Raunolf  hauskaullzsou.  ok  sagdi  ath  hann 


^)  Utan  á  bréfiuu,  með  fornri  hendi  fyrsta  línan,  en  hitt  með  hendi 
fr&  17.  öld. 


1470.  ETJNÓLFSMÁL.  -  KEOSSNES.  585 

hefdi  legit  j  hordome  vppa  langan  tima  ok  att  gex  born 
med  audrum  konum.  fim  med  halldoru  þordardottur  ok  þath 
sietta  med  þordise  gudmundardottur.  enn  forlagt  hana  ok 
forsmad  suo  ath  hun  hefuer  aungua  sina  skýlldu  feingit  i 
aullum  hlutum  sem  honum  bar  henne  ath  veita.  huorki  sam- 
uistu.  ei  mat  ne  klædi  fyrer  sigh  edr  sin  born  suo  ath  þau 
mætti  vid  vera  forsmanarlaust.  ok  huerio  godu  hann  hefuer 
henne  lofuad  þa  hefer  hann  eigi  halldit.  fyrer  þessar  saker 
beiddi  fyr  nefnd  jngiborg  adr  nefndan  biskup  olaf  ath  gera 
sier  nett  ok  skilia  sigh  fra  hionalagi  uid  adr  nefndan  Raun- 
olf  hauskaullzson  suo  framt  sem  hun  mætti  med  laugum 
vid  hann  skilia.  lofuade  ok  opptnefnd  jngibiorg  biskup 
olafue  med  handabandi  ath  hon  skylldi  hallda  hreinlife.  suo 
ath  hafua  aunguan  mann  medan  Raunolfur  hauskaullzson 
lifde  ef  þau  ýrde  skilin  med  kirkiunnar  laugum. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vær  fyr  nefnder  menn 
vor  jncigli  fyrer  þetta  bref  scrifuad  j  sama  stad.  dag  ok 
áár  sem  fyr  seiger. 


534.  13.  Nóvember  1470.       á  Hallsstöðum. 

JóN  Haldórsson  og  Guðrún  Haldórsdóttir  kona  hans  selja 
Guðina  Jónssyni  hálft  Krossnes  í  Eyrarsveit  fyrir  fjörutíu 
og  átta  hundruð  í  gangandi  fé. 

Eptir  afakript  sömu  manna  (1704)  og  Dipl.  Isl.  ly,  Nr.  387. 

Þad  giðrum  uier  Jon  Sueinsson  og  Jon  Pcilsson  godum 
Mðnnum  viturligt  med  þessu  ochru  opnu  briefe.  þd  er  lided 
uar  fra  hijngadburd  uors  herra  Jesv  christi  M.  cccc.  og  Ixx, 
óLra.  cL  mcLnudæginn  næsta  efftir  Marteinsmesso.  dhallsstðd- 
um  d  fellsstrðnd  j  Stadarfells  kirkiu  sokn.  uorum  uit  j  hia 
sdum  og  heirdum  d  ord  og  handaband  þessara  manna.  af 
einne  dlfu  gudena  Jonssonar  enn  annari  Jons  halldorssonar 
oc  Gudrunar  halldorsdottur  eigiii  kuinnu  ddur  nefndz  Jons. 
ad  svo  firir  skilldu  ad  firr  nefn  hion  Jon  og  gudrun  selldu 
ddur  nefndum  gudina  Jonssyni  jðrdina  hdlfa  Krossnes  er 
liggur  j  eirarsueit   og   eirar  kirkiusokn.    med    ðUum    þeim 


586  KROSSNES.  1470. 

gð^um  og  giædum  sem  greindri  hcLlfri  jordu  íilger  oc  íilgia 
hefer  dtt  ad  fornu  og  nyu  med  taudum  oc  aukrum.  eingium 
og  skogum.  rekum  og  renningum.  husum  oc  herbergium. 
hurdum  hiarafðstum  og  uidum  naglafðstum.  storum  og  smðL- 
um.  huort  sem  helldur  (er)  bite  eda  bidlke.  med  gaurdum 
og  grindum.  holltum  oc  haugum.  vðtnum  oc  veidestðd- 
um.  oc  ollu  til  teknu  enn  aungvu  fra  oc  ollu  þui 
fe  sem  finnast  kinne  j  jðrdu  og  cL  nema  Iðglegir  eigendur 
verde  ad.  efftir  þui  sem  þau  hafa  fremst  eigande  ad  ordid. 
undan  sier  og  sijnum  erfingium.  enn  offtnefndum  gudina 
Jonssyni  oc  hans  erfingium  til  fridlz  forrædis  og  æfeiilegr- 
ar  eignar.  Hier  j  mote  gaf  þrattnefndur  gudine  Jonsson 
offtnefndum  hionum  Jone  og  gudrunu  fiðgur  mdlnitu  qv- 
giildi  og  XX.  xij  dsaudar  kugiUdi  og  xij  kyr.  skiUdu  xij  af 
þeim  gialldast  ad  næstum  fardðgum.  enn  aunnur  xij  skilldu 
standa  dbatalaus  til  annara  fardaga.  Lofade  offtnefndur 
gudine  ad  suara  fimm  hundrudum  j  kirkiunnar  jnnstædu 
er  þrdttnefnd  hion  uoru  henne  skilldug.  enn  tijttnefndur 
gudine  skilldi  fridlsliga  mega  ad  sier  taka  ddur  greinda 
hdlfa  jðrd  ad  næstum  fardðgum.  skiUdi  þrdttnefnd  hion 
suara  laga  rifftingum  d  offtnefndri  hdlfri  jðrdu.  enn  tijtt- 
nefndur  Gudine  Jonsson  hallda  til  laga.  og  afftur  taka  sijna 
peniuga  domlaust  suo  mikla  sem  aptur  geiuge  med  dome, 
j  þrdttnefndri  hdlfri  iðrdu  Krossnese.  ef  nuchur^)  brigd 
kinne  d  hana  ad  koma.  og  til  sanninda  hier  um  settum 
uier  firrnefnder  menn  ochar  jncigle  firir  þctta  kaupbref. 
skrifad  i  hvamme  j  huammsueit  d  sama  dre.  deige  sijdar 
enn  firr  seiger^). 


535.  11.  Desemlber  1470.  á  Melgraseyri. 

TvEiB  menn  votta,  að  Sveinn  biskup  í  Skálholti  skipar 
kirkjunni  (á  Kirkjubóli)  í  Langadal  þann  sex  aura  toll,  er 
hún  átti  árlega  af  Sandeyri  á  Snjáfjallaströnd,  en  Guðini 
Jónsson  kæ.rði,  að  geinginn  væri  undan. 


»)  Svo.    «)  Þ.  e.  13.  N6v. 


1470.  KIRKJUBÓL.  —  HVANNEYRI.  587 

AM.  Apogr.  2342,  „Fra  Kirkiubole  i  Langadal".  Innsiglin  voru 
fyrir  bréfinn.  „Þetta  er  riett  utskrift  af  Originalbrefe  ritudu  a  kalf- 
ekinn  med  tveimur  heilum  hangande  innsiglum  under,  þad  vottum  vier 
underskrifader,  i  Skalbollte  þann  16.  Febr.  Ao  1708.  Snorre  Jonsson. 
Þordur  Þordaríson.    Ormur  Dadason". 

Pad  giaurvm  uid  olafur  isleiksson.  þosteinn  þolleifsson 
godum  monnum  viturligt  med  þessv  ockrv  opnv  brefe  ath 
vid  vorvm  j  hia  saum  ok  heyrdvm  oa.  da  melgraseyré  j 
ísafirde  midvikvdaginn  næsta  epter  mariumesso  fyrre^)  þa 
er  lided  uar  fra  hingad[burdj  uors  herrajesvchristi  þusund 
fiogur  hundrud  ok  .Ixx.  aara  ath  gudine  jonsson  kom  firir 
biskup  svein  petursson  j  sinne  visetacio  ok  kærde  firirhon- 
um  ath  honum  þotte  olaugliga  uudan  hafa  geingeth  kirki- 
vnne  j  langadal  sa  .vj.  avra  tollr  er  hvn  atte  darliga  af 
sandeyri  oa  snæfiallastraund.  ath  biskup  sveinn  skipade  adr 
nefndum  gudina  med  handabande  þennann  adr  nefndan  toU 
æfinliga  aptur  vnder  kirkiuna  j  langadal  under  forbod  ok 
bann  heilagrar  kirkiv  nema  þuiat  eins  ath  synt  yrde  ath 
rettur  eignar  biskup  hefdi  hann  vndan  skipad.  ok  til  sann- 
inda  hier  um  settvm  vid  fyrnefrider  menn  ockur  jnncigle 
firir  þetta  bref  skrifad  da  melgraseyre  þridivdagen  næsta 
firir  magnusmesso  da  sama  diire  sem  fyr  seger. 


536.  [eptir  1470]. 

Skbá  um  það,  hve  mikils  Jón  Ketilsson  var  skyldugr  kirkjunni 
á  Hvanneyri,  þá  er  hann  féll  frá,  og  um  nokkrar  gjafir  til 
kirkjunnar. 

AM.  Apogr.  Nr.  1730,  með  hendi  Árna  Magnússonar  eptir  skinn- 
blaði,  sem  hafói  verið  framan  við  kirkjubók  Hvauneyrarkirkju,  en  eéra 
Þórðr  Jónsson  á  Staðastað  léði  honum  blaðið. 

So  mikiUs  \rar  Jon   heiten   ketelson   skyllogur  Hvann- 
eyrar  kirkiu  þa  hann  fiell  fra. 

vij.   hundruth.    lugtozt   þau   uppi   brikina.  en  hun  var 


»)  Þ.  e.  22.  Aug. 


588  HVANNEYBI.  -  TESTAMENT.  1470. 

gior  þar  þaa  firir  xij.  hundruth.  gaf  Jon  heiten  kirkiunne 
adr  þat  uppi  brikina  sem  eigi  þyrfþti  ath  gialldaz  þaahann 
med  skylde. 

Hrafn  bardarson  kugilldi. 

Eunolbur  þolleifsson  [kugiUdi]. 

orny  ketellsdotter  kugilldi^). 


537.  [eptir  1470]. 

Testamentisbbéf  Gunnhildar  Vermundardóttur  á   Hvanneyri 
í  Andakil. 

AM.  Apogr.  1731,  með  hendi  Arna  Magnússonar,  eptir  skinnblaði, 
sem  hafði  verið  framan  við  kirkjubók  Hvanneyrarkirkju,  og  léði  séra 
Þórðr  Jónsaon  á  Staðastað  Arna. 

Jn  nomine  domini  amen. 

So  fellda  skipan  giordi  firir  sier  gunnhildur  Vermund- 
ardottér.  kronk  i  likama  en  heil  ath  samvizsku.  at  nærver- 
anda  sira  Einare  þorsteinssyne.  Stefane  þorarensyne  oc  Joni 
gudmundzsyne  sem  hier  seiger. 

J  fyrstu  gefr  hun  sig.  alla  sina  ond  oc  sal  sialfum 
gude  i  valld  oc  hans  signodu  modur  jungfru  sancte  marie. 
oc  ollum  guds  helgum  monnum  i  himeriki.  hier  med  kys 
hun  sinum  molldliga  likam  legstad  framme  firir  kirkiunne 
sa  Hvanneyri.  firir  sunnan  legstad  Jons  heitens  bonda  henn- 
ar.  sem  gud  hans  oc  hennar  sal  hafi. 

Jtem  gefur  hun  greindre  kirkiu  kugiUdi.  fatækum 
monnum  c.  prestinum.  x.  aura.  Herdisi  dottur  sinni  .  .  .  u 
sina  firir  vj.  messur. 

Lysti  nefnd  gunhiUdr  firir  oss  at  hun  hefdi  med  skilizt 
XV.  malnytu  kugilldi.  kirkiunnar  vegna  oc  þar  tiJ  viij.  hund- 
rut  i  koplum  oc  gelldum  nautum  oc  saudum. 

[Lysti]  hun  at  hun  ætti  hia  Jngvolldi  helgadottur  .xx. 
malnytu  kugilldi.  oc  skylldu  sín  v.  hundruth  giall[dazt] 
hvort  arit  oc  þar  til  .xij.  hundruth. 

Jtem  Steinmodi  Heinreksyne  .iiij.  c.  til  knarrar  kirkiu 

^)  „hactenus  aiia  mann  diversa  a  superiori''  (AM.). 


1470. 


TESTAMENT. 


589 


ij.  malnytu  kugilldi  fra  laugarbrecku  firir  halfkirkiu  skylld 
er  epter  stendur. 

Sira  Sigurdi  .vij.  agiUdi. 

Jtem  JUuga  Jonssyne  malnytukugilldi  oc  fritt  .c. 

Jtem  til  kistu  til  bænhus  skylldar  kugiUdi.  en  Jon 
heiten  gaf  annat. 

Astridi  .iij.  ær  oc  þrevett  hross  med  abæti. 

Halldori  gudmundzsyni  .x.  alner. 

Hlaut  Ketell  Jonsson  i  sinn  faudurarf  .xv.  hundruth  1 
Hvaneyri.  ij  malnytu  kugiUdi.  gelldneyta  hundrut  .ij.  xij. 
sauder  i  c. 

ketell  arnason  .iij.  kyr  oc  ij.  asaudar  kugilldi  oc  .j. 
virdingar  .c. 

gudlaugur  hest. 

þorgautur  .c. 

BrynhiUdr    .iiij. 
annat.  c^). 


kugiUdi    oc    iordina   Hamra   oc  halft 


528.  [um  1470]. 

Skeá  um  eignir  kirkjunnar  á  Hofi  í  Vatnsdal,   þá  er  Gísli 
Þorgilsson  varð  eigandi  að  Hofi. 

AM.  649a.  4to  bl.  48b,  skinnbók  frá  14.  öld,  og  er  á  henni  Jóns 
saga  postula.  Þetta  er  ritaö  á  síðustu  blaðsíðu  með  hendi  frá  c.  1470; 
Eaalund  segir  c.  1400  (Katalog),  en  Gísli  Þorgiisson  er  nefndr  i  bréfam 
úr  HónavatnBsýslu  frá  þvi  um  1450—80. 

Jtem  var  þa  er  gisli  þorgilsson  vard  eigande  ad  hofe 
i  vatnzdal  atte  kirkian  fim  kvgilld  ok  þriar  klvkvr.  tav 
likneske.  kross  med  vnderstavdvm.  tialld  ifer  alltare. 

Þenna  bekling  aa  kirkia  sels  johannis  ewangeliste  er 
stendr  aa  hofi  j  vatnzdal. 


^)  „hactenuB  tertia  mann,  qvæ  tamen  secundœ  non  admodum  dÍBSi- 
milia  eat"  (AM.). 


590  SKTPAN  SVEINS  BISKUPS.  1470. 

539.  [uin  1470]. 

Skipan  Sveins  Pétrssonar  biskups  1  Skálholti,  þar  sem  hann 
staðfestir  skipan  Magnúsar  biskups  Gizurarsonar  frá  1224, 
ítrekar  nokkrar  greinir  úr  skipan  Árna  biskups  Porláksson- 
ar  frá  1269,  og  skipar  um  Rómaskatt. 

AMagn.  136.  4to,  bls.  220—221,  skb.,  þetta  fr&  c.  1500.  Á  undan 
er  Bkipan  Magnúsar  biskups  Giznrarsouar  frá  1224  (Dipl.  Isl.  I,  4H2 — 
63,  8br.  bls.  131). 

vm  upphalld. 

Sveinn  biskup  af  skalhollti  baud  at  hallda  þessar  skip- 
aner.  herra  COagnus  biskups.  sem  her  ero  adr  ritadar. 

gnn  alla  þessa  [hluti  sem')  her  fylger.  skipadi  hann  af 
nyiu  samþyckiandi  sinum  klerkum  oc  lærdum  monnum. 

hann  baud  prestum  minna  folk  a  at  huer  madr  falli  a 
kne  sa  sem  vid  er  staddr  þann  tima  vpp  er  halldit  hoUdi 
oc  blodi  vors  herra  jesu  christi.  oc  bide  ser  myskunar.  oc 
se  jafnan  klýkt  til  þess.  ok  upp  se  halldit  loganda  vaxkerti 
frammi  firir  alltarinu. 

Sua  baud  hann  at  einge  prestur  bergi  þui  uatni  sem 
hann  [þuær]  jnnan  kalek  med.  ef  hann  skal  sidann  þann 
dag  syngia  adra  (lOesso.  þui  at  einge  prestur  a  CíDesso  at 
syngia  nema  fastandi. 

hann  firirbaud  oc  prestum  edur  klerkum.  at  leggia  sic 
edur  sin  mal.  vnder  leikmanna  doma.  edur  sueria  leikmonn- 
um  nockurn  eid.  vtan  biskups  lof.  edur  rad. 

eigi  skulu  prestar  reka  leikmenn  or  kirkiu  nema  saker 
se  til  fullar  oc  opinberar  oc  geymi  [þo  giorsamliga  at 
þrennar  aminningar  giore  prestur  adr  leikmonnum]  til  leid- 
rettu  af  þeirri  somu  sok  sua  at  uitni  se  til.  BÍti  sidan  sok- 
ina  skiluisliga  oc  sua  forbodit  kirkiu  jngongu  oc  þat  sem 
hann  leggr  uppa  ef  hinn  leidrettizt  eigi.  Sidan  lesi  sua  sem 
ritat  er  j  kirkiu  firir  sinum  soknarmonnum. 

Sua  [oc]  sa  sem  eigi  gelldr  romaskatt  edur  liostoU  taki 
eigi  þionostu  at  paskum  ef  helldr  med  þriozku. 

»)  [tvískrifað  i  hdr. 


1470.  STADR  Á  REYKJANESI.  691 

530.  [um  1470]. 

Máldagi  Staðarkirkju  á  Reykjanesi,  þegar  síra  Tumi  Ólafs- 
son  afhenti,  en  síra  Jón  smásveinn  tók  við. 

JSig.  143.  4to,  bls.  322—23,  skr.  c.  1600.  Þessi  máldagi  er  varla 
yngri  en  írá  1470,  þvi  Jón  Jónsson  er  prestr  á  Stað  1475,  som  mun 
vera  sami  maðrinn  og  Jón  smáaveinn. 

Stadur  d  Reykianese.  [gajmalfl  mjaldagi. 

Jn  nomini  domini  Amen 

var  80  felldur  mdldagi  alkirkiunnar  d  Stad  a  Reykia- 
nese  þa  er  Sira  Thumme  heitin  Olafsson  afhendi  enn  Sira 
Jon  er  kendur  var  smasueinn  medtok. 

Jn  primis  iij  kyr  og  iij  asaudar  kugiUdi  og  eitt  hross. 

Jtem  hielltt  hann  þenna  mdldaga.  huorn  hann  hafdi 
skrifa  latid  eptir  maldagana  bokinne  j  SchalhoUtti.  og 
þennan  maldaga  hieUtt  hann  medan  hann  hafdi  stadinn  vpp 
a  vj  vetur  og  xx.  ad  kirkian  ætti  heimaland  aUtt  a  stad  j 
austanverda  þorsteinseý  og  vpp  j  snoz  og  jnn  ad  merkis- 
holum  d  hinu  jnnare  hrauni  ogvpp  j  flokavallarnipu.  lamb- 
haga  j  hUjdarlandi  med  vmmerckium  og  akurtraud  a  suijna- 
nese  fram  fra.  landit  alltt  j  mulakoti  j  þorskafirdi  fram  ad 
grioti  og  þorgeirsdal  halfan.  Sagdist  hann  ei  vita  betur 
enn  huannahlijd  ætti  ad  fylgia  þar  med.  teigskog  allann  jnn 
ad  grimkelstadacL  og  vt  a  kleifina.  landit  aUtt  j  bitunni^)  j 
diupafirdi  og  jnn  ad  gUufuraa.  og  vt  ad  steinum  þeim  sem 
standa  a  hinu  ytra  leiti  og  halfa  sðlva  fiðru  j  motz  vid 
Midhus.  GeUdfienadar  afriett  j  middal  j  Steingrimsfirdi.  þridi- 
ung  j  hualreka  og  j  vidreka  d  Hafnarholmi  d  Selstrðnd. 
þridiung  j  ðUum  reka  a  nesodda  a  koUafiardarnesi.  ad  seylu 
þeirre  er  geingur  vr  guUsteinum  og  ad  hualsd  jafnvel  j  eý 
sem  a  meiginn  landi.     þriggia  manna  jferd  j  Saurbæar  fioru. 

Jtem  var  þa  stadurin  virttur  fyrir  xviij*'  en  kirkian 
fyrir  vij^. 

kirkian  ad  stad  a  Eeykianese  d  og  jtak  j  Skogaskog 
fra  læknum  er  feUur  fyrir  vtan  skoga  og  fyrir  nedan  þing- 


^)  Svo. 


592  MÚLI  Á  SKÁLMARNESI.  1470. 

mannagautur.  og  ad  gotu  þeirri  er  almenningsvegur   liggur 
vt  og  vpp  af  Vadalseý  a  kinnastaudum. 


531.  [um  1470]. 

Máldagi   Laurenciuskirkju   undir   Múla   á  Skálmarnesi,  er 
Sveinn  biskup  Pétrsson  setti. 

Landsb.  268.  4to  bl.  115b,  skr.  1601. 

Mule  cL  skdlmmarnese. 

Laurencijus  kirkia  vnder  mula  cL  skdlmmarnese  d  lannd 
ad  vrdum  oc  huijtijnngseyiar  oc  vattardal  hinum  eýstra 
meginn  allt  ad  sio.  skog  ad  selskerium  jnn  fra  vidimyri.  c 
j  lannde  j  selskerium.  hun  cL  x  hunndrud  frijd.  ij  kyr  oc 
dsaudar  kugilldi  oc  ij  rodukrossa.  mariu  skript  oc  lorencijus 
skript.  alltarisklæde  ij.  kerttestiku.  sacrarium  munnlog. 
bækur  iij.  merke.  elldbera.  kluckur  ij  oc  bioUur  ij.  þanngad 
liggia  tijunnder  af  suijnanese.  fra  selskerium.  vr 
skdlmmardal.  af  vattarnese.  fróL  hamre.  frd  deiUdarcí.  (vr) 
firde.  af  kirkiubole.  suo  vr  nese  oc  suo  af  þeim  bæium  sem 
bygdir  verda.  jnnann  þetta  takmark.  skal  þar  vera  heimil- 
isprestur  og  lukast  iiij  merkur. 

porcio  ecclesie  gamallt  fimtan  hunndrud. 

lagde  erlijnngur  til  kirkiunnar  xij°  j  heimalanndi.  vj 
hunndrud  j  vattardal.  ný  messuklæde  oc  kalek. 

giordi  herra  sueinn  med  gudz  ndd  biskup  j  skalhollte 
jon  ellijnngson  kuittann  vmm  porcio  oc  mortualia  slickt  sem 
fallid  hefur  d  medann  syskin  hans  oc  forelldrar  hofdu 
halldid  þa  somu  kirkiu  med  þeim  skilmala  ad  greindur  jon 
skýllde  luka  fyrr  sagdre  kirkiu  vmm  framm  þad  sem  hun 
hefur  att  ad  fomnu  ij  kýr.  ij  asaudar  kugillde  oc  einn 
hunndradz  hest. 


533.  [um  1470]. 

Ágbip  af  máJdaga  Hagakirkju  á  Barðaströnd. 


1470.  HAGI.  ~  STAÐARFELL.  -  HVAMMR.  593 

Landsb.  268.  4to,  bl.  116  a,  skr.  1601.  Er  þetta  einungis  upphaf 
máldagans,  aðþví  er  virðist,  og  mun  stafa  frá  Sveini  biskupi.  21.  Mai 
1473  etaðfestir  hann  Hagamáldaga  Oddgeirs  bisknps. 

hage  cL  Bardastronnd. 
Kirkian   j    haga   cL   bardastronnd   d  sanndeýiar   oc  .j. 
flatasker.   þridiunng  j    drapskerium.    skogur   oc  jardareign 
alla  j  vatzdal  meir  enn  eirnn  hunndradz  parttur.  hdlft  hoUt 
oc  haga  enn  minna. 


533.  [um  1470]. 

Ágbip  af  Staðarfells  máldaga  á  Fellsströnd. 

Landsb.  268.  4to,  bl.  116  a,  skr.  1601. 

Stadarfell. 

Suo  margar  bækur  a  kirkian  vnndir  stadarfelle  et 
cetera. 

X  hunndrud  j  lannde.  jordena  backa.  xvj  hunndrud.  oc 
iiij  hunndrud  xlx  j  frijdum  penijngum  oc  v  hundrud  j 
þarfligum  penijngum  thiL 


534.  [um  1470]. 

Máldaqh   Hvammskirkju   í   Hvammssveit   um   það  leyti,  er 
Guðni  Jónsson  tók  við,  en  Jón  Ásgeirsson  afhenti. 

Landsb.  268.  4to,   bl.  83b--84b,  skr.  1601.    Þessi   máldagi  mun  án 
efa  vera  frá  dögum  Sveins  biskups. 

Huammur  j  huamssueit. 
Kirkian  j  huammi  er  helgud  gudi  oc  jungfru  mdrie. 
jone  baptista.  petro  oc  jone  postula.  olave.  thorlacho.  mclrie 
magdalene  oc  ollum  gudz  helgum  monnum.  hun  a  land  d 
akre  oc  efra  huammi  oc  eingi  j  dsgardz  landi.  iiij.  hesta. 
cccc  vor(u).  Ix  kugiUdi.  jtem  á  kirkian  tolftuiig  j  hualreka 
miUi  karhafnar  oc  griiidar.  jtem  vidreka  oc  halfan  hual- 
reka  miUi  grindar   oc   huolzdr  jafnvel  j  eýnni    fyrir  fram- 

Dipl.  Isl.  V.  B.  38 


594  HVAMMR.  1470 


an  sem  a  meginlandi  ad  fraskilldum  rekum^)  þeim  er  med 
logum  standa  j  þessu  takmarki.  jtem  attungur  j  hualreka 
oc  vidreka  med  avijkur  reka  med  oUum  gognum  oc  giædum. 
[huammzmenn  eigu  afrett  ij  lambadal  hrossum.  lombum  oc 
saudfe^).  jtem  liggia  þangad  vij  bæir  til  allra  toUa  oc  tij- 
uiida.  þar  d  ad  vera  prestur  oc  diakn  heimilisfastir.  jtem 
lagdi  jon  bondi  sueinsson  skylldu  j  land  sitt  glearskoga*) 
osttoU.  fiordungz  ost  oz*)  eyre  oc  vndir  þuij  nafni  gdfu 
adrer  bændur  osttoU  thil  kirkiunnar  þeir  sem  landeigandi 
voru  jnnan  þijnga  sem  jon  gaf. 

jn  prijmis  var  þetta  j  bokum  j  huammi.  þd  gudne  jons- 
son  tok  vid.  enn  jon  bondi  dsgeirsson  afhenti.  jtem 
ottusongsbok  frd  adventu  thil  paska.  onnur  ottusaungz 
bok  frcL  pcLskum  til  adventu  de  sanctis  et  de  tempore.  de 
sanctis  bok  frd  adventu  til  annunciacionem  sancte  mdrie 
med  lesi.  gudzspialla  bok  frd  adventu  til  pdska.  grallari 
med  pistlum  oc  messum  oc  gudspiollum  oc  or(ac)ioni(bu)s 
tekur  til  ad  jolum  oc  til  pdska.  gudspiallabok  oc  pistld  de 
sanctis  a  sumarid.  grallare  d  sumarid.  de  sanctis  et  de  tem- 
pore  med  sequencium  oc  kirial.  frd  pdskum  til  adventu. 
annar  d  veturinn  frd  adventu  til  pdska  de  sanctis  et  de  tem- 
pore  med  sequencium  oc  kirkial.  grallare  med  guUspioU  (!) 
oc  pistla  oc  sequencior  d  sumarid.  lesbok  fra  adveiitu  de 
tempore  til  pdska.  onnur  lesbok  de  sanctis  pefannum.  gud- 
spiallabok  oc  pistla.  per  annvm.  dé  tempore  laga  sauiigua 
bok.  med  salu  CDesso.  ottu  soiigs  bok  de  sanctis  et  de  tem- 
pore  per  annum.  gudspiallabok  oc  pistla.  iiij  psalltarar.  iij 
vondir  af  þeim.  einn  godur.  eru  bækuriiar  med  oUum  skræd- 
uíii  godum  oc  jUum.  xxx.  jtem  kalekur.  messuklædi  þrenn. 
oc  eru  ein  voiid.  sloppur  woiidur.  oc  suo  kaiitara  kapa. 
corporalia  ij.  fontklædi.  fordukar  ij.  alltaris  brun,  iij  alltaris- 
dukar.  fontkross  smelltur.  ij  merki.  stockull.  Idtviiz  skonz. 
Brijk  steind.  paska  kertti.  glodar  ker.  bakstur  jarn.  steiiit 
alltarisklædi.   mariuskript.   peturs.   johannis  baptista.  mdria 


^)  „enn  sutuir  maldagarner  hallda  jtokum*^  (á  spássia  með  sömn 
hendi).  *)  [„hier  er  missettar  klansnrnar''  (á  spássia  með  Bðmu  hendi). 
*)  Þannig.    *)  Þannig  =  af?  eða  á? 


1470.  HÖFN.  -  SVARFHÓLL.  595 

magdalena.  kross  lijtill  med  vnderstodum.  eirkolur  ij.  kertti- 
gtika  med  jarn.  ij  koparstikvr. 

Jtem  skogur  j  glerdrskogum  fýrir  nedan  gotu  þa  sem 
liggur  vm  þuerrar  toptir  milli  fdskrudar  oc  glerdr.  eiga 
glerarskogar  elldividartok  milli  glerar  oc  skipalækiar. 


535.  [um  1470]. 

Máldagi  Þorlákskirkju  í  Höfn  (Knararhöfn)  í  Hvammssveit. 

AM.    263.   Fol.  bls.  74,  skr.  1598.    Landsb.  268.  4to,  bl.  84b,  skr., 
1601. 

Hofnn  [gamaU  maldagi^). 
Sancte  þollaks  kirkia  j  hofn  a  vij.  c.  þoUaks   Ukneski. 
mariv  Ukneski.  kross  oc  ottvsongva  bok. 

Þangad  syngiazt  iiij  messur  oc  xx.  fra  hvammi. 
Oreiknad  porcio  sidan  jon  eiriksson  tok  jordina. 


536.  [um  1470]. 

Máldagi  Ólafskirkju  á  SvarfhóU  1  Miðdölum. 

AM.   263.   Fol.    bls.    74,  skr.   1598.    Landsb.  268.  4to  bi.  85b,  skr. 
1601. 

Suarbol  [gamaU  maldagi^). 

Olafs  kirkia  ad  SvarboU  a  v*'  j  grafarlandi. 

fyrer  innann  sig  marivskriftt  og  olafsskriftt.  ij  kluckur 
Utlar. 

þangad  skal  syngiazt  annann  hvern  helgan  dag  fra 
hiardarhoUtti.  viij  messvr  oc  xl.  oc  giaUdazt  ij  merkur  kavps 
fra  svarbole. 

þar  takazt  heima  tijvnder  oc  aUer  toUar  bonda  oc  hus- 
freyiv.  oc  aUra  heimamanna, 

Sidan  kirkian  var  giord  ér  oreiknad  porcio. 

*)  [263. 

3g* 


596  KVENNABREKKA.  1470. 

537.  [um  1470]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Kvennabrekku  í  Dölum. 

A 

AM.  257.  4to,  Bkb.  samtíða.  —  AM.  Apogr.  2227  með  hendi 
Árna  Magnússonar.  „circa  1470"  (AM.).  Landsbókasafni  108.  4to  bls. 
420—21  (aéra  J6n  i  Hitardal). 

Reikningur  kirkiunnar  aa  kuennabrecku. 

hun  a.  in  primis  i  gamla  in[n]stædu  fiorar  kyr  oc  ij. 
asaudar  kugilldi.  en  a  þeim  fimm  vetrum  oc  xl.  sem  sira 
magnus  biornsson  hiellt  stadinn  gafuzt  þar  til  vj.  ær  oc 
þriu  naut  veturgomul  i  mortualia.  gaf  greindur  sira  magnus 
kirkiunne  þar.  xij.  kugiUdi.  suo  þo  at  ef  henne  gefz  ku- 
gilldi  adur  sira  magnus  skilzt  vid.  þa  gefur  hann  þeim 
munum  færri  kugiUdin.  suo  at  kirkian  eigi.  xx.  kugiUdi  þa 
hann  skilzt  vid  hana.  hefer  þar  fallit  vj.  merkur  oc  xl.  i 
porcio  sidan  hann  kom  þar.  ca  af  þessum  penningum  ecki 
nidur  at  falla  i  kirkiubot  nie  husabot.  lukti  sira  magnus 
greindri  kirkiu  .iiij.  hundrud  er  honum  voru  giðr  i  kirkiu- 
bot.  oc  fyrir  iiij.  bækur  er  hann  hafdi  lagt  til  kirkiunnar. 
messubok  de  tempore  aa  veturinn  fra  aduentu  til  paska. 
sequnnciubok  per  anni  circulum  de  tempore  oc  de  sanctis. 
ymnale  per  anni  circulum  tam  de  sanctis  qvam  de  tempore 
oc  kiriale.  fyrir  þa  porcio  sem  meiri  hefer  [fallit]  i  hans 
tima.  enn  fyr  er  skrifad. 

Jtem  gaf  fyr  greindur  sira  magnus  sagdri  kirkiu 
merkiligt  jons  likneski  apostoli  et  ewangeliste.  magnus 
likneski  oc  kross  med  understodum. 

Jtem  gaf  ari  dadason  kirkiunné  trodhris  ævenliga  sem 
hun  þarf  [i  ðrfaskogi  i  neykiadaP). 

B 

Landsb.  268.  4to,  bl.  116  a.,  skr.  1601. 

Kuennabrecka. 


*)  [„i  Jörfa  skoge  i  Haukadal,  legendam  pnto",    (séra  Jón  i  Hítar- 
dal). 


1470.  STAÐASTAÐR.  597 

CDariukirkia  ad  kuennabrecku  oc  hins  heilaga  jonna 
postula  d  heimalannd  allt.  krijnnglu  oc  eystra  skog.  skog- 
arspott  j  nordurardal.  xx  malnýtukugillde.  enn  hun  cL  xviij 
hundrud  j  sijna  porcionem  oc  eina  mork  betur  er  fallid 
hefur  a  medann  sijra  magnus  heitinn  bioriison  hiellt 
kirkiuna  oc  stadenn  oc  ad  auk  þessara  penijnnga  luckte 
greinndur  sijra  magnus  heitinn  kirkiunne  j  þd  porcionem 
sem  meira  hafde  fallid  enn  fyrr  seigir. 

Jtem  gaf  are  dadason  kirkiunne  trodhrijs  æfinnliga  sem 
hun  þarf  (j)  jorfaskoge  j  reýkiadaP). 


538.  [uin  1470]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Stað  á  Snæfellsnesi. 

Landab.  268.  4to,  bl.  115b,  skr.  1601. 

Stadur  a  snæfellsnese. 

ClOariu  kirkia  ad  stad  d  sniofellznese  d  heimalannd  allt 
med  gðgnnumm  oc  giædum  et  cetera^). 

Jtem  XX  kýr.  Ix  cLsaudar.  iij  naut  veturgomul.  fimm 
kapla  oc  xx  med  hrossum. 

Jtem  eirnn  tunnuketil  oc  annann  ij  tunna  ketil.  oc  ij 
gexfiordunnga  katUa.  einn  þriggia  fiordunnga  ketil  oc  litla 
ponnu.  pott  oc  pottausu.  munnlog  oc  vatzkarll.  ij  storker- 
olld.  XX  smcLkeroUd  oc  xx  trog.  xx  spæne.  iiij  oc  xx  tinfot. 
X.  trediska.  iiij  konnur.  eirnn  strock.  ij  lijnduka.  ij  vllduka. 
pal  oc  torfskera  oc  aux.  þessa  hlute  d  hun  jnnan  sig  et 
cetera^). 

þanngat  liggia  vnnder  halfkirkia  d  gaul  oc  lukast  af 
ij  merkur  og  tijvnnden  til  stadar.  v  bænhus  oc  lukast  vj 
aurar  af  hueriu  til  tijvnndar  oc  allra  toUa.  liggia  þar  vnnd- 
er  þrijr  bæir  oc  xl. 

0  „forte  Haukadal'S  setr  séra  J6n  í  Hítardal  við.  «)  Hér  fellijr 
m&ldagab.  úr  viijandi. 


598  MIKLAHOLT.  -^  AKRAR.  1470. 

589.  [um  1470]. 

ILLldagi  Jónskirkju  skírara  í  Miklaholti. 

Landsb.  268.  4to,  bl.  116b,  gkr.  1601. 

MýcklhoUt. 

Jonnz  kirkia  baptiste  j  mýcklahollte  a  heima  lannd  allt 
med  gognnumm  oc  giædumm  et  cetera^). 

hun  ci  ij  kyr.  ij  kapla  oc  vij  agillda  virde  jnnann  gdtta. 
var  þetta  allt  samann  virt  fyrir  xl  alner  hiiis  íimmta 
hunndradz. 

kirkian  d  jnnann  sig  et  cetera^). 

Þanngad  liggia  xxx  bæer  ad  tijunndumm  oc  lýsetoUumm 
oc  heýtoUumm.  eru  þarjfimm  bænhus  oc  takast  vj  aurar  af 
iiij.  enn  xij  aurar  af  einu. 

Jtem  a  kirkian  xiiij  bækur. 

porcio  ecclesie.  xij  hunndrud. 


640.  [um  1470]. 

Máldagi  Maríukirkju  á  Ökrum  á  Mýrum. 

Landsb.  268.  4to,  bl.  116  a,  Bkr.  1601. 

A  avkrum. 

CDariu  kirkia  a  avkrumm  a  heima  lannd  halft.  x  kugiUde 
bulæg  oc  fimm  hunndrud  j  þarfligum  penijnng. 

Jtem  V.  hunndrud  er  gefist  hafa  til  kirkiunnar. 

hun  a  jnnann  sig  et  cetera^), 

prestur  ad  aukrumm  skal  hafa  heytoUa  af  vij  bæiumm. 
hann  skal  oc  annast  naudsyniar  allar  fyrir  sunnann  kcLlfa- 
læk  et  cetera^). 


541.  [um  1470]. 

Máldagi  allra  heilagra  kirkju  1  HítardaL 

^)  Hér  fellir  m&ldagabökiu  úr  með  vilja. 


1470.  HÍTAKDALK.  -  ÁLPTANES.  599 

Landsb.  268.  4to,  bl.  82a,  skr.  1601.  Séra  Vigfús  JótiBBon  í  Hítar- 
dal  skrifar  hér  við  ártalið  „1470". 

Hitardalur. 

AUra  heilagra  kirkia  j  hitardal  a  heimalaniid  allt  med 
gogmim  oc  giædum.  knarrarnes.  tunngufell.  alfta  d.  saura 
lannd.  voUu.  moUdbrecku.  midskog.  ysta  skog.  Bruarhraun. 
haga.  hraunnzmula.  setahraun.  onnduertt  nes.  hellulannd  ij. 
reka  halfann  d  gomlu  eýre.  afrett  j  lanngavatzdal.  letorfnna- 
skurd  j  hofstadalannd  a  x  hesta.  laxveide  ad  helmijnnge  j 
hafzíiardard.  hualzeyar  halfar.  bun  d  xxx  kua  oc  xx  ku- 
giUde  dsaudar.  voro  .xx.  kugiUde  af  fýrrsogdum  kugiUdum 
med  fodrum^)  stadarins.  li  gelldfiar  kugiUde.  vj  hestar.  iiij 
hross  fullroskin  oc  ij  þreuetur.  xl  alnnar  hins  yj**  hunnd- 
radz  j  metfee  voruvirtt.  og  er  þar  med  reiknad  eitt  kugiUde 
er  rodukrossinn  d  voUum  d. 

Þetta  a  hun  jnnann  sig.  jnn  prijmis  et  cetera. 

var  kirkiaii  metiii  fyrir  xij  hunndrud  adur  enn  sijra 
sigurdur  liet  taka  hana  ofann.  porcio  ecclesie  vmm  vij  dr 
d  medan  greinndur  sijra  sigurdur  hefur  halldid.  mork  ann- 
ars  hunndrads:     þ:  1470*), 


543.  [um  1470]. 

Agrip  af  máldaga  Álptanesskirkju  á  Mýrum. 

Landsb.  268.  4to,  bl.  116b,  gkr.  1601. 

Alftarnes. 
CDdriu  kyrkia  a  alftamese  a  x  hunndrud  j  heimalannde. 
XV  kýr.  ij  hross  oc  hest.  vij.  c.  vadmala  et  cetera^). 


*)  foidum,  hdr.  *)  með  hendi  séra  Jóns  í  Hítardal;  réttara  væri  þó, 
ef  til  vill,  1469,  sjá  afhendingnna  1463.  ^)  Hér  hleypir  máldagabókin 
úr  með  vilja. 


600  KUNÓLPSMÁL.  1471. 

543.  33.  Janúar  1471.  í  Víðyík. 

RuNÓLFii  Höakuldsson  fær  ólafi  biskapi  og  kirkjunni  á  Hól- 
um  jarðirnar  Skollatungu,  BrattavöUu  og  Hornbrekku,  fim- 
tán  málnytu  kúgildi  og  tuttugu  og  fimm  hundruð  í  fríð- 
virðum  peningum  að  næstu  fardögum,  fyrir  hórdæmi  hans 
með  Haldóru  Þórðardóttur  og  Þórdisi  Guðmundardóttur. 

AM.  Fasc.  XIX,  8,  frumrit  á  skinni.  Af  tíu  innsiglum  eru  níu 
eptir.  —  AM.  Apogr.  3574  eptir  transakr.  frá  30.  Apr.  1471  i  skjalabók 
ÞorlákB  biskups  1641—42  í  Bisk.  3.  Fol. 

(Vm)  hornbrecku  og  brattauoUa*). 
Þath  giorum  vier  þorstein  jonsson.  þorleifur  magnua- 
son.  sygurdur  þorlaksson.  magnus  jonsson.  ketiU  grimolfs- 
son.  olafur  þorgeirsson.  biorn  þorsteinsson.  nicholas  þormods- 
son.  andres  jonsson.  bergfinnur  jwssason.  prestar  holabisk- 
upsdæmis.  godum  monnum  viturligth  med  þesso  voru  brefui 
ath  vier  vorum  j  hia  saaum  ok  heyrdum  da  j  viduik  j  vid- 
uikarsueit  j  skagafirde  miduikodagen  næsta  fyrir  conversio- 
nem  pauli.  ord  ok  handaband  af  einne  halfu  biskups  olaafs 
enn  af  annarre  runolfs  hauskauUssonar  at  suo  fyrir  skildu 
ath  fýr  nefndur  runolfur  feck  biskup  olafue  ok  kirkiunne 
aa  holum  til  æfuinligrar  eignar  vndan  sier  ok  sinum  erfingi- 
um  suo  heitande  jarder.  skoUatungu  er  liggur  j  oxnhols 
kirkiu  sokn.  BrattavoUu  j  arskogs  þingum  ok  hornbrecku  j 
kuiabeckiar  kirkiu  sokn  med  oUum  þeim  gognum  ok  gæd- 
um  sem  greindum  jordum  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu 
ok  nyio  ok  hann  vard  fremzst  eigande  ath  fyrir  alt  þat  hor- 
dæme  er  hann  hefer  j  faUit  med  haUdoru  þordardottur  ok 
þordise  gudmundardottur.  ok  hier  til  fimtan  maluýtu  ku- 
giUde.  ok  fim  hundrud  ok  tuttugu  j  fridum  ok  friduirdum 
peningum.  ath  næstum  fardogum  biskup  olafue  edur  hans 
vmbodsmanne.  skyUde  titt  nefndur  biskup  olafur  haUda  til 
laga  adur  greindum  jordum  enn  þrattnefudur  runolfur 
skyUde  suara  lagariftingum  ok  faa  biskupenom  jafngoda  jord 
fyrir  hueria  sem  af  geingur  med  logum. 


^)  Utau  &  bréfinu  með  gamalli  hendi. 


1471.  SOLVEIG  GUÐMUNDAKDÓTTIK.  601 

Ok  til  sannennda  hier  vm  settum  vier  fýr  nefnder 
prestar  vor  jncigle  íirir  þetta  bref.  anno  domini  CD^  cd^  Ixx^ 
primo  skrifat  j  sama  stad  ok  dagh  sem  fyr  segir. 


544.  19.  og  30.  Febrúar  14;i.    á  Reykhólum. 

YoTTOEi)  fimm  manna  um  vitnisburð  Sigurðar  Auðunarsonar 
og  ólafs  Jónssonar  um  fæðingarár  Solveigar  Guðmundar- 
dóttur,  Arasonar. 

Kriegers  safn  2.  4to,  bls.  320—323,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700.    Sbr.  Nr.  505. 

Þad  giðrum  vær  Olafur  Grijmsson.  Þorolfur  Ögmunds- 
son.  Þorarinn  Brandzson.  Jon  Hallason  og  Eyvindur  Tumas- 
son  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefi. 
þcL  er  lidid  var  fra  hingadburd  vors  ^erra  Jesu  christi  CD. 
cccc.  Lxx.  og  eitt  dr  óL  Reykholum.  d  þridiudaginn  næsta 
fyrer  festum  Petri  Apostoli.  vorum  vær  i  hia.  saum  og 
heyrdum  d.  ad  Sigurdur  Auduuarson  bar  svo  ordinn  vitnis- 
burd.  og  sor  fullan  Bokareid  þar  uppa  fyrir  Gijsla  Philipp- 
ussyni.  er  þd  hafdi  syslu  kongdomsins  vegna  j  miUi  Gijls- 
fiardar  og  Ldnganess.  ad  Solveig  er  sðgd  var  dottir  Gud- 
mundar  Arasonar.  og  hann  skylldi  hana  dtt  hafa  vit  Helgu 
heitinni  Þorleifsdottur  eignarkonu  sinni.  væri  hverki  gietin 
nie  fædd  tveimur  vetrum  eptir  nordurreidina  Gudmundar 
Arasonar.  þd  hann  og  hans  fylgiarar  voru  utlægir  fyrer 
halldnir.  Med  samri  grein  voru  vær  þessir  adurgreinder 
menn  Olafur.  Porolfur^).  Þorarin.  Jon  og  Eyvindur  þar  j 
hia  d  Eeykholnm  d  Reykianesi  midvikudaginn  næsta  fyrer 
Catidre  pietri  Apostoli.  sdum  og  heyrdum  d.  ad  Olafur 
Jonsson  bar  svo  ordinn  vitnisburd.  og  sor  fullaii  Bokareijd 
upp  d  fyrer  adurgroindum  Gijsla  Philippussyni.  sem  adur- 
greindur  Sigurdur  Audunarson  sor.  ad  fyrgreind  Solveig.  er 
sðgd  var  dottir  Gudmundar  heitins  Arasonar.  hefdi  verid 
hverki  gietin   nie   fædd   tveimur    vetrum  epter   nordurreid 


^)  Poroifssou,  hdr. 


602  RUNÓLPSMÁL.  1471. 

G(udinnndar)  A(rasonar).    þd  hann  og  hanz  fylgiarar  vom 
utlæger  fyrir  halldner. 
Og  til  sanninda. 


545.  33.  Febrúar  1471.  á  Hólum. 

RuNÓLFR  Höskuldsson  gefr  kirkjunni  á  Hólum  jörðina  Bægisá 
í  Öxnadal  í  prófentu  sína,  en  þar  til  á  hann  að  gefa  Ólafi 
biskupi  tuttugu  hundruð  í  fríðu  og  tíu  málnytu  kúgildi 
fyrir  alt  það  hugarmót,  órétt  og  forþrot,  sem  hann  hafði 
honum  gert  og  hans  prestum,  og  sé  þá  Kunólfr  kvittr  og 
ákærulaus  fyrir  Ólafi  biskupi  og  öUum  eptirkomandi  Hóla- 
biskupum. 

AM.  Apogr.  3675.  eptir  afskript  frá  1641—42  af  transskr.  frá  30. 
Apr.  1471.  —  Apogr.  3679,  eptir  afskr.  af  transakr.  frá  31.  Maí  1472. 
Það,  sem  afskriptunuin  ber  á  milli,  er  ekki  annað  en  stafsetningarmanr. 
—  Ýmsar  fleiri  afskrr.  eru  til  af  þesBu  bréfi,  svo  sem  ein  í  skjalabók 
með  hendi  séra  Jóns  í  Hítardal  í  Landsb.  107.  4to,  bls.  106—108, 

Bref  vm  profentugiðf  Eunolfs  Hoskulldzsonar 

aa  Bægisaa  Olafi  biskupi  ok  Hola  , 

domkirkiu  til  handa  anno  1471^). 
Þath  giorum  vier  einar  benedictsson.  nicholas  þormods- 
8on.  andres  jonsson.  olafur  jngimundarson  ok  lodvik  hallzs- 
son  prestar.  jon  þordarson.  sueinn  gudmundsson  ok  ormur 
jonsson  leikmenn  godum  monnnm  viturligth  med  þessu 
voro  brefui.  ath  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra 
jhesu  christi  þusund.  cccc.  Ixx  ok  eitt  car.  midvikudagen 
næsta  firir  chatedram  sancti  petri  apostoli^)  j  storu  stofunne 
da  holum  j  hialltaddal  vorum  vier  j  hia  sdam  ok  heýrdum 
da  ord  ok  handaband  vors  virduligx  herra  ok  andaligx 
faudur  biskup  olaafs  da  holum  af  einne  halfu.  enn  runolfs 
hauskaulldssonar  af  annare.  ath  suo  firir  skildu  ath  fyr 
nefndur  runolfur   gaf  kirkiunne  ca  holum  jordena  bægiasda 


»)  Pyrirsögn  þessi  er  tekin  eptir  107,  en  breytt  stafBetning.    ^)   Þ. 
e.  20.  Febrúar. 


1471.  RUNÓLFSMÁL.  603 

er  ligguT  j  oxnadal  j  bægissaar  kirkiusokn  j  proventu  med 
sier  til  æwinligrar  eignar  undan  sier  ok  sinviD  erfingiom 
med  ollum  þeim  gognvm  ok  gædvm  sem  greindre  jordu 
fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornv  ok  nyio  ok  hann  vard 
fremzst  eigande  ath.  ok  þar  til  skýllde  hann  gefa  biskupen- 
vm  XX  hvndrut  j  fridu  ok  fridvirdum  peningum  ok  fullum 
aurum  ok  þar  til  x  malnytv  kugillde  firir  allt  þat  hugar- 
mot.  orett  ok  forþrot  sem  bann  hafdi  honum  giort  ok  hans 
prestum  eda  huat  hellzt  þat  er.  ok  ath  þessu  holldnu  ok 
luktu  gaf  biskupen  adurnefndan  runolf  kuittan  firir  sier  ok 
sinvm  epterkomendvm  holakirkiu  formonnum.  firir  allar 
saker  da  heilagrar  holakirkiu  vegna  ok  biskupsens.  kann  ok 
nockur  brestur  j  ath  verda  j  auUum  lausagóózum  þeim  sem 
optnefndur  runolfur  atte  ath  luka  biskupenvm  gomlum  ok 
nýiom.  þa  skyllde  hann  luka  j  jordum  hundrat  firir  hundrat 
ath  jafnade  þar  til  ath  biskupen  hefer  alla  sina  peninga  ok 
hafa  lukt  eigi  seirna  enn  at  fardaugum  nema  fýr  sie. 
skýllde  fýr  nefnd  bægissda  vera  kirkiunnar  eign  obrigdelig. 
ok  biskupen  skýllde  nu  strax  taka  hana  ath  sier  med  land- 
skylld  ok  kugilldum  j  sina  vernd  ok  vardveizlu.  enn  titt- 
nefndur  runolfur  settizst  da  proventu  sina  þenna  fýrskrifad- 
an  midvikudagh  til  bordz  da  holum.  skal  ok  nefndur  run- 
olfur  svara  lagariftingvm  da  greindre  jordu  bægissda.  enn 
biskupenn  hallda  til  laga.  geingur  ok  fýrgreind  jord  af.  þa 
skal  runolfur  giallda  biskupenvm  ok  kirkiunne  adra  sextige 
hundrada  jord  jafngoda. 

Ok  til  sanenda  hier  vm  settum  vier  fýrnefnder  menn 
vor  jncigle  firir  þetta  bref  skrifat  a  holum  j  hialltadaal 
jn  chatedra  sancti  petri  apostoli.  aa  sama  ari  sem  fyr  seigir. 


546.  34.  Marts  1471.    á  Höfða  í  Dýrafirði. 

TvEiR  menn  transskríbera  bréf  um  Hvilft  í  Önundarfirði. 

ÁM.  Fasc.  VII,  6,  transskriptið  á  skinni.    Bæði  innsiglin  dottin  frá. 

Þath  giorum  vith  hrafn  jonsson  nichulas   ionsson   god- 
um  maunnum  viturligt  med  þessu  ockrn   opnu   brefi  at  vit 


604  TKANSSKRIPT.  -  VIÐABRÉPIÐ.  1471. 

savm  oc  yfirlasvm  opit  bref  med  heilv  oc  oskanddo  hang- 
anda  jnsigli  suo  latanda  ord  eptir  ord  sem  hier  seger.  [Hér 
kemr  bréf  gert  á  Brjánslæk  4.  Apr.  1415,  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  634] 

Ok  til  sanninda  hier  wm  settvm  wir(!)  fýrr  nefnder  menn 
ockr  jnsigli  firir  þetta  transkriptarbref  er  skrifad  war  (h 
havfda  j  dýrafirdi  sunnudaginn  næsta  firir  annunciacionem 
sancte  marie  virginis.  þa  lidit  war  fra  hingatburd  worss 
herra  jehsu  chriati  þushund.  cccc.  sextighir  oc  ellifv  aB. 


647.  5.  Apríl  1471.  í  Skálholti. 

Bbéf  Sveins  biskups  1  Skálholti  um  viðartiUag  til  kirkju 
og  stöpulgerðar  í  Skálholti  af  rekum  kirkna  á  Ströndum  og 
Vestfjörðum  með  öðru  fleira.      („  Fi^a&ré/i^"). 

Biak.  Skalh.  FaPc.  XVI,  8,  og  er  það  samtíða  (1471)  afskript  él 
skinrii,  sem  aldrei  hefir  verið  innsigluð.  —  AM.  Apogr.  2486  með  hendi 
Árna  Magnússonar.  Sbr.  ár  1476  hér  í  safninn;  þá  var  stöpullinn  í 
Skálholti  reistr. 

Vær  sveinn  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  ok  visi- 
tator  yfer  allt  skalholltz  biskupsdæmi  heilsvm  ydr  sira  helgi 
þorkelsson.  sira  jon  snorrason.  sira  þorsteinn  þorarensson. 
sira  narfe  bavduarsson.  sira  gvnnsteinn  asgrimsson.  sira 
eirekur  arnason  ok  sira  are  gvdlavgsson.  Svo  ok  oUum 
dandimonnum  bædi  lærdum  ok  lcikum  þeim  sem  med  kirkna 
rekum  eiga  ath  giora  nordr  da  straundum  eda  annarsstad- 
ar  aa  vestfiordvm  kiærliga  med  guds  kvediv  ok  vorre.  Vili- 
um  ver  ýdr  kunnigth  giora.  ath  saker  þess  ath  heilog  skal- 
hoUtz  kirkia  ok  hennar  stðpull  oru  miog  litt  standandi 
saker  vidaleyses.  ok  þurfa  micellar  hialpar  ok  endrbætingar 
ef  þau  skulu  eigi  jnaii  litils  tima  fordiarfazt  ok  j  grvnn 
nidr  falla.  Þui  bidium  ver  ýdr  kiærliga  ok  aaminnum  ath 
þier  giorit  fyrer  guds  saker  ok  jvngfru  marie.  sancte  pet- 
urs.  sancte  thorlaks  ok  allra  guds  heilagra  manna.  ok  ei 
sidr  biodum  vær  ýdr  af  guds  halfu  vnder  krapte  heilagrar 
hlýdne  ath  þier  leggit  vid  af  rekum  ýdvarda  kirkna  nu  j 
þessare  vorar  greindrar  kirkiu  j  skalhoUti  naudsýn  til  henn- 


1471.  VIÐABRÉFn).  —  TRANSSKRIPT.  605 

ar  eflingar  ok  endrbætingar.  ok  af  guds  valldi  hinv  helgu 
postula  peturs  ok  pals.  hins  helga  thorlaks  biskups  ok  alira 
guds  heilagra  manna  ok  af  valldi  heilagrar  kirkiu  gefum 
ver  oUvm  ok  serhuerium  þeim  sem  til  vorrar  fjrsagdrar 
kirkiv  j  skalhoUti  ok  hennar  endrbætingar  leggia  nockvm 
vid  eda  adra  þarfliga  hluti.  fioritigi  daga  aflat.  CDed  sama 
hætti  gefum  vær  auUum  þeim  fioritigi  daga  aflat  sem  fýlgia 
þvi  skipe  sem  ver  haufum  kaypt  ath  greindum  sira  jone 
snorasyne  fyrer  vora  optgreinda  kirkiv  j  skalhoUti.  suo  ok 
oUum  þeim  ok  serhuerium  sem  þar  hafa  navckvt  arbeidi  til 
eda  lata  hafa  ath  þad  sama  skip  megi  af  stad  komazt  eda 
framkuæmd  faa  j  tittgreindrar  heilagrar  skalhoUtzkirkiu 
eyrendum  ok  vorum  hier  med  oUum  þeim  sem  þar  giora 
naukut  gott  til  j  hvert  þat  sinn  er  þeir  hialpa  þar  nokvt 
til.  havfum  ver  feingit  fýr  saugdum  sira  jone  vort  fuUt  ok 
laugUgt  vmbod  til  ath  vera  havfvdzman  ýfer  þat  sama  skip 
ok  ath  taka  med  vide  ok  audrvm  hlutum  sem  dandimenn 
viUa  þar  til  leggia  ok  ath  flýtia  svdr  til  vor.  bidium  vær 
aUa  dandimenn  bædi  lærda  ok  leika  hann  til  ath  stjrkia 
ok  honum  vid  ath  hialpa  huers  sem  hann  kan  med  þurfa 
doL  medan  hann  stendr  j  þessum  heilagrar  kirkiv  eýrendum 
ok  vorum.  takande  þar  fyrer  laun  af  gude  sancte  thorlake 
ok  ðUum  guds  helgum  monnum  en  þðck  af  oss.  Ok  tU  sann- 
inda  hier  vm  settum  vær  vort  jnsigle  fyrer  þetta  bref 
gkrifat  j  skalhoUte  faustudagin  næsta  fyrer  passionem  dom- 
ini  anno  domini  CD^  cd^.  Ixx^.  primo. 


548.  80.  Ápríl  1471.  á  Hólum. 

Transskbiptabbeép. 

AM.  Apogr.  3673,  eptir  bréfabók  þeirri  í  BiskupsBkjalaBafni    Islands 
Nr.  3.  Fol.,  sem  Þorlákr  biskup  lét  skrifa  1641—1642. 

Bref  um  SkoUa  Tungu  og  BrattaveUe. 
Þat  giðrum   vier   Olafur   Jonsson.    Jon  PhiUppsson  og 
Eunolfur  JÞorsteinsson   leikmenn   godum   mðnnum   viturUgt 
med  þessu  voru  brefvi.  ad  vier  hðfum  sied  og  yferlesedavo 


606  LOFAN  EINARS  PRESTS.  1471. 

latande  bref  med  hdnganda  Jnsiglum.  so  Idtande  ord  epter 
ord.  sem  hier  seger.     [Hér  kemr: 

1,  bréf  frá  23.  Janúar  1471,  Nr.  543; 

2,  bréf  frá  22.  Febrúar  1471,  Nr.  545]. 

Og  til  sannenda  hier  um  settum  vier  fyrnefnder  leik- 
menn  vor  Jnnaigle  fyrer  þetta  Transskriíftarbref.  skrifad  cL 
Holum  i  Hialltadal  þridiudagenn  næsta  fyrer  Tveggia  post- 
ulamessu  Philippi  og  Jacobi  Anno  Domini  M^.  cd.^  Ixx.® 
primo. 


549.  5.  Maí  1471.  á  Hólum. 

EiNAB  prestr  Benediktsson  lofar  Ólafi  biskupi  á  Hólum, 
fyrir  það  að  biskup  hefir  í  umboði  erkibiskups  veitt  honum 
Grenja(ðar)stað,  fuUri  og  allri  hlýðni  og  styrk,  og  að  halda 
staðinn  og  kirkjuna  vel  og  gæta  vel  staðarfjárins,  og  að 
halda  einga  friUu  á  staðnum  né  á  staðarins  kost  og  að 
byggja  staðinn  ekki  öðrum. 

AM.  Apogr.  123  „Ex  original.  Greniadarstad.  accuratissimé".  Af- 
skript  með  hendi  Benedikts  Iðgmanns  Þorsteinssonar  er  i  MSteph.  27.  4to, 
bls.  126—128,  skr.  c.  1730.  Árni  lýsir  innsiglum  bréfsins,  og  fer  um 
bréfið  sjálft  svo  feldum  orðum:  „Þad  sem  her  er  under  punctat^)  er 
med  vilia  utraderad  ur  originalnura.  án  efa  af  einumhverium  sem  ecki 
hefnr  viliad  þessar  Conditiones  læsar  hafa.  (Eg  skylldi  trua  ad  þetta 
bref  hefde  einn  hvern  tima  flækst  fra  Holnm  til  Greniadarstadar.  og  á 
Holum  til  forna  leged).  Ecke  get  eg  þesse  utraderudu  ord  ödruvis  les- 
ed.  enn  hier  er  skrifad.  og  rett  ætla  eg  þan  lesen  vera*'. 

Þath  giorer  ek  einar  prestur  benedictsson  godum  monn- 
um  viturligth  med  þessu  mino  brefe  ath  fyrir  þann  heidur 
ok  virdingh  er  minn  andaligur  fader  herra  olaf  med  guds 
nsad  biskup  cL  holum  hefur  migh  giort  ath  hann  unte  mik 
greniastad  á  erkebiskupsins  vegna  ok  sina  hefur  ek  lofat 
honum  med  handabande  fulla  hlydne  ok  alla  sem  skyllt  ok 
uerdugth  er  leyniliga  ok  openberligha  epter  þui  fremsta 
iem  ek  kann  honum  ath  veita  af  oUu  mino  hiarta  utan  allt 


^)  Héi  i  útgáfunni  i  hoinklofam. 


i 


1471.  LOPAN  EINARS   PRESTS.  607 

fals  ok  underhyggio   med   þeim   fleirom  articidis   sem    hier 
epter  fylgia. 

Jn  primis  ath  ek  hefer  lofat  fyrnefndum  biskup  olafue. 
ath  ek  skal  sækia  alla  greniastadar  peninga  ok  eignir  med 
logum  eda  semia  stadnum  ath  skadalausu  huar  ek  kann 
þa  upp  ath  spýria  med  hans  rade  þath  snarazsta  sem  ek 
kann  þat  af  stad  koma. 

Suo  ok  skal  ek  luka  ok  afgreida  da  huerio  aare  min- 
om  herra  biskupenum  ok  holadoomkirkiu  þridiungh  af  lax- 
ueide  epter  þwi  sem  [heilagri  hola  kirkio  gialldazst  a]  ok 
allar  adrar  skullder  ok  reikninghskap  geýra  ok  veita  hon- 
um  sem  biskupe  á  holum  ber  ath  hafa  ok  mik  ber  ath 
giora  af  greniastodum.  skal  ek  ok  [hallda]  staden  ok  kirki- 
one  uppe  med  allar  skýlldur  sem  kirkione  ok  stadnom  til 
heýrir  epter  minne  makt  med  biskupsins  raade.  skal  ek  ok 
luka  greniastadar  kirkio  decimam  partem.  þath  er  tiunde 
hlutur  af  oUu  þý  góze  er  ek  aflar  af  stadarens  goze  medan 
ek  helldur  hann  utan  allt  motmæle  ok  ecki  stadarins  pen- 
inga  eýda  edur  utspenna  oswarligha. 

Jtem  skal  ek  stjrkia  fýrnefndan  biskup  olaf  ok  heilaga 
holakirkiu  med  allre  minne  makt  ok  styrk  bædi  med  ord 
ok  verk  huerr  sem  j  hlut  da  suo  leinge  hann   lifer  ok   ek. 

Jtem  skal  ek  onga  concobinam  eda  friUo  hallda  da  stad- 
en  edur  stadarens  kost   ok    eý   odrum  staden  býggia. 

skal  ek  þessa  fyrskrifada  articulos  hallda  upp  á  mina  tru  ok 
æru  epter  minne  makt  ok  ef  ek  helld  þetta  ecki  med  hans 
raade  ok  gannprofuazst  þat  þa  skal  greniastadur  uera  j  hans 
vallde  ok  frialsliga  skal  hann  mega  hann  ath  sier  taka  ut- 
an  alla  motestodu  af  mik  til  eda  mino  raade. 

Ok  til  meire  uisso  ok  sanz  vitnisburdar  hier  vm  hefer 
síra  biorn  þorsteinsson  ok  síra  nicholas  þormodzson  heingt 
sin  jncigle  med  mino  fyrir  þetta  bref  er  giort  uar  a  holum 
j  hialltadaal  sunnodaginn  næsta  epter  festum  jnvencionis 
sancte  crucis  anno  domini  co^  cd^  Ixx^.  primo. 


608  HJÓNABAND  EINARS  OG  CECILIU.  1471 

550.  8.  Maí  1471.  í  Skálholti. 

"Drskubðr  Sveins  biskups  í  Skálholti  um  hjónaband  þeirra 
Einars  Ormssonar  og  Ceciliu  Þorsteinsdóttur,  er  gert  hafði 
verið  í  fjórmenningsmeinbugum. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVI,  9,  á  skinni  „er  ecki  originall,  helldur  npp- 
kast  til  doma,  á,  bladi  in  4t0j  skrifudu  á  baduin  sidunum,  osr  er  á  þessu 
uppkaste  so  sem  fliotaskriftar  forra,  þo  er  þesse  tabula  audsynelega  þess- 
arar  tidar"  (AM.).  —  AM.  Apogr.  2487  með  hendi  Árna  Magnús- 
Bonar. 

Jn  nomine  domini  amen. 

Wær  sueinn  med  guds  nad  et  cetera  heilsum  auUum 
godum  monnum  þeim  sem  þetta  vort  bref  sia  edr  heýra 
med  guds  q(uediu)  ok  vorri. 

kunngiorum  uer  jdr  ad  sub  anno  gracie.  CD^.  cd.^  Ixx.® 
primo.  midvikudaghinn  næsta  epter  festum  sancti  johannii 
beuerlacensis  episcopi  et  confessoris  j  storustofunne  j  skal- 
hollte.  teduzt  fyrer  oss  bref  sira  oddz  peturssonar  bachalarij 
arcivm.  officialis  heilagrar  skalholltzkirkiu  ok  uors.  svo  lat- 
ande.  ad  hann  hafde  tekid  uitnesburd  þessara  tueggia  manna 
sira  jma  magnussonar  ok  elenar  audunardottur  wm  skuUd- 
ligleika  j  millum  einars  heitins  ormssonar  ok  ceciliv  þor- 
steinsdottur.  suo  ad  þau  haufdu  suared  þann  fullan  bokareid 
fyrer  honum.  ad  þorbiaurg  heitin  magnusdotter  ok  marger 
adrer  ærleger  ok  skiluiser  menn  hefde  opt  sagt  fyrer  þeim 
opinberliga  ok  maurgum  audrum.  ad  olafur  heitinn  þor- 
steinsson^).  sem  var  fader  hallz  bonda^).  faudr  þorsteins. 
faudr  greindrar  ceciliu.  ok  solueig  þorsteinsdotter.  moder 
kristinar  biornsdottur.  modrmodr  adrgreindz  einars  heitins 
ormssonar^)  hefde  verid  skilgetin  sysken  sin  j  millum.  ok 
þesser  adrgreinder  menn  hefde  jafnan  halldit  sig  fyrer  na- 
frændr  ad  margra  dandemanna  uitorde.  Ok  þennaii  skulld- 
ligleika  hugdu  þau  sannan  vera.  ok  ad  alldri  heyrdu  þau 
þar  tuimæli  aa.    ok  þo  ad  fýrsagder  menn   einar  heitin  ok 


*)  Ólafr  ÞorsteÍESSon  drukkneði  1380  (Annálar).  •)  Hallr  Ólafsson 
er  enn  á  lifi  1432,  en  mnn  hafa  dáið  um  það  leyti.  ^)  mððir  Eiuars 
var  Solveig  Þorleifsdóttir. 


1471.  HJÓNABAND  EINARS  OG  CECILÍU.  609 

cecilia  hefde  fýrer  ueralldarmanna  alite  med  fullum  festar- 
malum  bundet  hiuskap  sin  j  millum  j  meinbugum  greindz 
fiormennings  skuUdligleika.  þa  lagde  þo  opt  greind  cecilia 
sitt  mal  ok  sinna  barna  wnder  þann  dom  edr  urskurd  sem 
wer  ýfer  segdum  eda  segia  lietum  huaurt  afl  greindr  hiu- 
skapur  skýllde  hafa  ad  laugum  eda  huort  baurn  optnefndz 
einars  heitins  ok  hennar  skýllde  skilgetin  uera  eda  eigi. 
Suo  ok  hafde  loptur  ormsson.  sem  uar  broder  tittgreindz 
einars  heitins  beidt  oss  ok  kraft  einn  tima.  annaii  tima  ok 
hinn  þridia  tima  ad  ségia  edr  segia  lata  laugligan  dom  edr 
urskurd  ýfer  þessum  malaferlum.  gat  huorki  adrskrifadr 
einar  heitin  né  fýrrnefnd  cecilia  nockura  afsakan  feingit 
fyrer  sic  þa  er  wer  tauludum  uid  þau  hier  um.  ad  þeim 
hefde  ouitanliger  verid  meinbuger  þeirra  j  millum  þa  er  þau 
bundu  hiuskap  med  sier.  Nu  saker  þess  ad  heilagrar 
kirkiu  laug  suo  utuisa  ad  þeim  monnum  fyrerbýdzt  ad 
binda  hiuskap  sin  j  millum.  sem  eru  fiormenningar  ad  frænd- 
semi  eda  þadan  af  skýlldari.  þui  ad  heilags  anda  nad  til- 
kalladre  ok  ad  suo  profudu  ok  fyrer  oss  komnu.  dæmdum 
wær  ok  urskurdudum  þat  sama  hiuskaparband  sem  þratt- 
nefnder  menn  einar  heitinn  ok  cecilia  haufdu  sin  j  millum 
bundit  j  saugdum  meinbugum  uitz  vitande  olaugligt  ok  ecki 
afl  hafa  né  haft  hafa.  ok  þeirra  baurn  olaugliga  getin  wera 
enn  eigi  skilgetin.  fyrerbiodum  wer  stridlega  under  fuUt 
forbod  ok  bannz  pinu  aullum  ok  sierhuerium  bæde  lærdum 
ok  leikum  adrgreind  born  skilgeten  ad  hallda. 

War  þessi  wor  domur  ok  urskurd(ur)  af  oss  sialfum 
wppsagdr  ok  jn  scriptis  framborinn  oss  j  doms  sæte  siti- 
anda.  worum  officiale  sira  halldore  ormssyne.  sira  augmunde 
andressyni  kirkiupresti  j  skalhoUti  ok  maurgum  audrum 
dandimonnum  bæde  lærdum  ok  leikum  næruerondum  ok 
med  oss  samþýckiondum.  Ok  til  sanninda  hier  wm  settum 
wer  uort  jnsigle  med  fyrr  skrifadra  présta  jnsiglum  fyrer 
þetta  domsbref  scrifad  j  sama  stad.  degi  ok  ari  sem  fýrr 
seger. 


Dipl.  Igl.  V.  B. 


610  KAUPMÁLABRÉF.  1471. 

651.  8.  Maí  1471.    á  Ytri-Þrerá  í  Eyjafirði. 

Kaupmálagjörniitge  Bjarna  Ólasonar  og  Margrétar  Ólafs- 
dóttur,  Loptssonar,  er  fram  fór  1461,  en  vottast  og  bréfast 
af  fimm  mönnum  tíu  árum  síðar. 

AM.  Faflc.  XIX,  6,  frumrit  á  skinni,  læst  saman  \\d  vitnisburð  frá 
17.  Mai  1471,  Nr.  652.  Af  fimm  innsiglam  eru  tvö  fyrír  bréfinn. 
Apogr.  8212. 

(Um)  Ola  Biarnason^). 
Þat  gervm  vier  hallsteinn  þosteinson.  snorre  biamar- 
son.  eyvindur  eyvindzson  snorre  þorfinnzson.  ravgnvalldur 
oddzson.  godvm  monnum  viturlegt  med  þessv  vorv  opnv 
brefe  at  þar  uorv  vier  j  hia  og  heyrda^m^)  da.  aa  ytre  þvera 
j  eýiafirde  nu  firir  tiv  arvm.  ath  ole  biarnarson^)  ok^)  þora 
stulladotter  gafv  biarna  syne  sinvm  tvo  hundrvt  hundrada 
til  giptingar  vit  COargretv  olafsdottur.  Reiknade  ole  þar  til 
jarda  goz  atta  jarder  er  so  heita,  þvera  j  hnioskadal  og 
heidarhvs  aa  flateyiardalsheide  og  vik  j  flateyiardal  og:  sam- 
tyne  j  kræklingahlid.  en  adrar  fiorar  greindu  þau  til  er  so 
heita.  ytre  þvera  j  eyiafirde  og  andisarstader  j  bardardal 
og  kalborgarar  tuær  j  bardardal.  sagde  ole  biarnarson^)  og 
þora  stuUadotter  moder  hans^)  ed*)  biarne  sonur  þeirra 
skyllde  kiosa  huorar  fiorar  jarder  sem  adur  erv  greindar. 
sier  til  eignar  og  giptingar  vid  CiOargretv  olafsdottur.  En 
biarne  olason  kiore  þvera  j  hnioskadal  og  heidarhvs  aa 
flateyiardalshéide  og  vik  j  flateyiardal  og  samtyne  j  krækl- 
ingahlid  sier  til  eignar  þa  vp  aa  stadenn.  Reiknade  biarne 
olason  þessar  florar  iarder  sier  til  kavps  og  festingar  vith 
CDargretv  olafsdottur  kvinv  sina.  Hier  j  mote  lofade  og  gaf 
gudrun  hrafnsdotter  COargretv  olafsdottur  dottur  sinne  atta- 
tige  hvndrada  af  sinvm  peningvm.  reiknade  fyr  nefnd  gud- 
run  þar  j  tuær  jarder  ed  so  heita.  kasthvamur  firir  sex 
hvndrvt  og  tutvgv  og  vad  firir  tvttvgv  hvndrvt  og  þar  til 
lausagoz.  Eeiknadi  gudrvn  hrafnsdotter.  fioretige  hvndrada 
og  favdurarf  hennar.    so  hun  skyllde  hafa  .c.  hundrada  til 

1)  Utan  á  bréfinn  með  hendi  £r&  17.  öld.    >)  Svo.     ')  Þ.  e.  Bjarua. 


1471.  BJARNI  ÓLASON.  611 

kavps  vith  biarna  olason.  kioré  eirekur  loptson  COargretv 
olafsdottur  frændkonv  sina  coalakonv  j  gard  biarna  olason- 
ar  og  lagde  up  i  bv  og  beztv  eign  þvera  j  hnioskadal  mala 
margretar  [til  fuUrar  eignar^). 

Og^)  til  sannenda  hier  vm  settvm  vier  fyr  skrifader 
menn  vor  jnsigli  firir  þetta  bref  skrifat  var  aa  ytre  þvera 
j  eyiafirde  midkvdagenn  næsta  epter  krossCOesso  aa  uorit. 
þa  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  iesv  christi  þvshvnd- 
rvt.  cccc.  sextiger  og  ellefv  ar. 


553.  17.  Maí  1471.  á  Æsistöðum. 

Bjarni  Ólason  leiðir  próf  og  lögleg  vitni  fyrir  Brandi  lög- 
manni  Jónssyni  að  því,  að  Óli  Bjarnason  og  Þóra  Sturlu- 
dóttir,  kona  hans,  gáfu  Bjarna  syni  sínum  jarðirnar  Þverá 
1  Fnjóskadal,  Heiðarhús  á  Flateyjardalsheiði,  Vík  í  Flat- 
eyjardal  og  Samtýni  í  Kræklingahlíð  til  giptingar  við  Mar- 
grétu  ólafsdóttur  konu  sína  á  festingardegi. 

AM.  Pasc.  XIX,  6  frumrit  á  skinni,  læst  saman  við  kaupmálabréf 
Bjarna  Ólasonar  og  Margrétar  Ólafsdóttur  frá  8.  Mai  1471,  Nr.  651. 
Af  fjórum  innsiglum  eru  nti  tvö  fyrir.    Apogr.  3213. 

Um  Biarna  Olason^). 
Þat  gervm  vier  jon  sigurdzson.  helge  sigurdzson.  (Dar- 
kus  magnusson.  gudmundur  atlason.  godvm  monnum  vitur- 
legt  med  þessv  vorv  opnv  brefe.  ath  þar  voru  vier  j  hia  og 
heyrdvm  aa.  j  saurbæ  j  eyiafirde.  aa  þingstad  Eettum  og  al- 
mennelegu  þinge.  fimtadagenn  næsta  epter  hallvardzCDesso*) 
ath  biarne  olason  leidde  sin  prof  og  logleg  vitne.  firir  brande 
bonda  jonsyne  lavgmanne  nordan  og  vestan  aa  jslande.  ey- 
vindur  eyuindzson  og  ravgnualldur  oddzson.  Sorv  þar  fvU- 
aii  bokareid  firir  adur  nefndvm  braiide  jonsyne   lavgmanne. 


^)  [Hér  hefir  fyrst  verið  skafið  og  þetta  bvo  ritað  i  aptr;  er  nokkuð 
stærra  letr  en  annars  i  bréfinu;  Býnist  þó  falslaust  og  með  sömn  hendi 
og  það.  «)  Svo.  »)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.  *)  Þ.  e. 
16.  Maí. 

39* 


612  S^APATUNGA.  1471. 

ath  ole  biarnarson  og  þora  'stnlladotter  gafv  biarna  syne 
sinvm  til  fullrar  eignar  jardernar  þvera  j  hnioskadal  og 
heidarhvs  aa  flateyiardalsheide  og  vik  j  flateyiardal  og  sam- 
tyne  j  kræklingahlid  til  kavps  og  giptingar  vit  CDargretv 
olafsdottnr  kvinv  sina  aa  festingardege  epter  þvi  sem  biarne 
olason  kiore  sier  til  eignar.  og  þat  bref  vottar  sem  þeir 
epter  sorv  og  hier  er  vit  fest.  Og  til  sarienda  hier  vm 
settvm  vier  fyr  nefnder^)  menn  vor  jnsigli  firir  þetta  bref 
er  skrifat  var  aa  æsestavdvm  j  eyiafirde  favstvdagen  næsta 
epter  hallvardz  CDesso.  þa  lidit  var  fra  hingatburd  vors 
herra  jesv  christi  þvshvndrvd  og  .cccc.  siotiger.  og   eitt  ar. 


553.  17.  Maí  1471.    á  EyYÍndarstöðam. 

ViTNisBURÐAHBBÉF  Bersa  prests  Svartssonar  um  vottorð 
tveggja  manna,  að  Skrapatunga  ætti  allan  Mjóvadal  fyrir 
austan  fram  Mjóvadalsá,  Gulltungur,  Bárðardal  og  Ambátt- 
ardal  til  móts  við  Þverá  í  Norðrárdal. 

AM.  FaBc.  XIX,  9,  framrit  k  skinni.  Annað  ÍBnBÍglið  er  dottið  frá. 
—  AM.  Apogr.  3217.  —  Bisk.  Pappírsbréf  IV,  2,  afskr.  frá  31.  Dec. 
1720  (þeirra  ÞorgeirB  ráðRniauns  Jönssouar,  EldjárnB  locators  Jónssonar, 
Jóns  presta  Helgasonar,  ÞorBteina  biskupssveinB  Jónssonar  og  Rafna 
biskupBsveins  J6n8sonar)|ekki  vel  nákvæm. 

bref  vm  miofuadaP). 
Pad  giorer  eg  sira  besse  svartzson  godvm  monnum 
viturligt  med  þessv  minv  brefe.  a  fðstvdagin  næsta  epter 
hallvardzmesso  j  kirkivnne  a  eyvindarstðdvm.  ad  þeir 
nicholas  einarsson  og  grimur  styrmesson  handfestv  mier  svo 
felldan  vitnisburd.  olafe  biðrnssyni  aheyrande  og  hia  ver- 
anda.  sem  hier  segir.  ad  þeir  vissv  firir  full  sanninnde  ad 
jordin  skrapatvnga*)  er  liggr  j  hoskolldzstadaþingvm  var 
eignadr  allr  miouadalr  firir  avstan  fram  miofuadalsa.  gull- 
tvngur.    bardardal    og    ambattardal    til   motz  vid   þvera  j 


^)   tvíBkrifað  i  framriiinn.     ')   Utan  &  biéfinu  með  gamalli  hendi. 
«)  Svo. 


1471.  JARÐAKAUP.  613 

nordrardal.  vpp  a  fiorertige  vetra  eda  lengr.  svo  ad  einge 
akærde  nie  eignade  sier  nema  þeir  sem  j  tvngv  biðggv. 
svo  ad  fyr  nefnder  menn  nicholas  ok  grimur  hefdi  heyrt 
eda  vitad.  og  hier  epter  lofvdv  þeir  fyr  nefndvm  sira  bessa 
med  handabande.  ad  sveria  epter  ef  þurfua  þætte.  Og  til 
sanninnda  hier  vm  settum  uid  opt  nefndr  sira  besse  og  fyr 
nefndr  olafur  biornson  ockur  jnncigle  firir  þetta  vitnisburd- 
arbref.  er  skrifat  var  j  sama  stad  og  dag  sem  fyr  seger. 
anno  domini  CO^  cd^  septuagesimo  primo. 


554.  6.  Jání  1471.  í  Saurbæ. 

ÞoKGEiB  Böðvarsson  selr  Sigríði  Semingsdóttur  konu  sinni 
jörðina  Yzta-Mó  í  FJjótum  fyrir  tíu  málnytu  kúgildi  og 
þrettán  hundruð  í  þarflegum  peningum  af  mála  hennar,  er 
stóðu  í  garð  Þorgeirs. 

Apogr.  AM.  314  „Ex  originali  Sr  Olafs  Stefansaonar.  accuraté". 
Árni  lýsir  innBÍglunum,  og  hafði  í  innsiglaþveingiua  verið  rist  uiðr  anu- 
að  frumrit  bréfsins. 

Þath  gerum  uer  jon  prestr  helgason.  jlluge  hellgason  ok 
þorsteinn  gunnarsson  godum  monnum  kunnigth  med  þessu 
uoro  brefe  ath  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra 
jhesu  christi  þusundh  fiogur  hundruth  siautiger  ok  eitt  aar 
fimtudagin  j  huitasunu  uiku  j  saurbæ  j  eýiafirde  uoro  uær 
j  hia  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handaband  þorgeirs  bauduars- 
sonar  af  eine  alfu.  én  sigridar  semingsdottur  af  annare  ath 
sua  firir  skildu  ath  firnefndr  þorgeir  selldi  adr  nefndre  sig- 
ride  konu  sinne  jordina  ýzta  mo  j  fliotum  er  liggr  j  bardz- 
kirkiu  sokn  til  fuUrar  eignar  epter  þui  sem  hann  uard 
fremzt  eigande  ath.  enn  hier  j  mot  gaf  sigridr  semingsdott- 
er  tiu  malnýtu  kugillde.  ok  þjiíettan  hundruth  j  oUum  þarf- 
ligum  penningum  þorgeire  bonda  sinum  af  sinum  malapenn- 
ingum  er  j  hans  gard  stodu.  Ok  til  sanninda  hier  um  setti 
ek  þorgeir  bauduarsson  mitt  jncigle  med  fyrgreindra  manna 
jnciglum  fyrir  þetta  bref  er  gert  uar  j  sama  stad  dagh  ok 
sar  sem  fýr  aeger. 


614  JÓN  PRESTR  PÁLSSON.  1471. 

555.  13.  Júní  1471.  í  Skálholti. 

Bbép  Sveins  biskups  í  Skálholti  til  Ólafs  Rögnvaldssonar 
biskups  á  Hólum  um  mál  Jóns  prests  Pálssonar,  er  bann- 
settr  hafði  verið,  og  um  annað  fleira. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVI,  8,  og  er  þetta  uppkast  bréÍBÍns  aptan  á 
öðru  bréfi  frá  sama  ári,  og  hefir  hér  aldrei  Btaðið  meira.  —  AM.  Apogr. 
2488  með  hendi  Árna  Magnússonar. 

at  hann  og  hans  fylgiarar  villdu  giarna  forliuga  oss. 
er  oss  og  sagth.  at  klauusiutsem  var  ydar  skipherra  hefdi 
borid  þesse  hans  bod  og  bref  fram  fyrer  erckibiskupin.  er 
þat  og  maurgum  dandi  maunnum  vitanligt  ad  fyrsagdr  jon 
palsson  hin  bansetti  matti  eigi  ad  laugum  appellacionem 
giora  ne  nauckurn  annan  þesshattar  laugligan  giorning  giora 
sidan  hann  var  opiiiberlega  forbodadr  og  lystur  i  banne 
med  opnu  brefi  vnder  jnsigle  biskup  marcellus  heitins  godr- 
ar  minningar.  enn  þat  sama  bref  las  fyrer  honum  vor  verd- 
ugi  broder  biskup  andres  af  gaurdum  j  grænlandi  þa  er 
hann  hafdi  valld  og  vmbod  yfer  skalhoUtz  biskupsdæmi 
vnder  greindum  marcello  sem  hann  kan  ydr  at  segia  sialfur 
ef  þier  spyred  hann  þar  epter  suo  og  fyrer  hueriar  saker 
þat  var  giort.  hefer  og  þratt  nefndr  jon  palsson  messad  og 
annad  kennemanligt  embætti  sidan  framid  forsmaandi  og 
fyrerlitandi  forbods  og^)  banz  atkvædi  heilagrar  kirkiu  adr 
en  vær  bansungum  hann  suo  sem  hann  hefer  og  sidan 
giort.  væri  og  langt  ad  skrifa  wm  alla  hans  glæpi  og  opin- 
berar  storsaker.  þui  latum  vær  þat  ad  sinne  suo  standa. 

^lskulige  broder  og  herra  storliga  vndrvnzt  vær  ad 
þier  hafid  ecki  oss  tilskrifad  sidan  þier  kuomud  aptur  til 
islandz.  vm  samskraf  j  millnm  herra  erchibiskupsins  og 
yduar  og  vm  adra  þa  hlute  sem  j  ydrum  ferdum  hafa  til 
borid.  þui  bidium  vær  kiæítega  at  þier  skrifed  oss  aptur 
til  nauckud  hier  wm  suo  og  huort  þier  komid  nauckru 
skipe  af  stad  til  noregis  j  sumar  eda  eigi.    vilium  vær  og 


^)  þannig  hér;  annars  z. 


1471.  SOLVEIG  GUÐMUNDARDÓTTIR.  615 

giarna  aullu  godu  vid  ydr  akipta  med  saunnum  kiærleik 
gem  vær  þeinckium  ad  þier  viled  med  oss. 

F^on  plura  ad  presens^)  sed  statum^)  vestrum  eximium 
altissimus  jn  prosperis  conseruare  dignetur. 

Scriptum  in  manerio  nostro  apud  scalholt  jn  festo 
corporis  christi  anno  domini.  et  cetera.  Ixx*^  primo  nostro 
sub  secreto. 


656.  14.  Júní  1471.    í  Gfaltardalstungu. 

ViTNisBUBÐE  Guðríðar  Þorkelsdóttur  um  fæðingarár  Solveig- 
ar  Guðmundardóttur,  Arasonar,  og  um  önnur  börn  þeirra 
Guðmundar  og  Helgu  Þorleifsdóttur  fyrir  og  eptir  norðr- 
reiðina  (1427). 

Kriegers  safn  2.  4to,  bls.  318—320,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Pad  giori  eg  Jngimundur  Jonsson.  kongs  umbodsman  j 
miUum  Gijlsíiardar  og  Skraumu.  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  mijnu  opnu  breíi  j  Galltardalztungu  j  Stadar- 
fellzþingi.  fðstudaginn  næsta  eptir  dyradag.  þd  er  lidid  var 
frd  hingadburd  vors  í^^erra  Jesu  christi  CD.  cccc.  Lxx  og 
eitt  dr.  kom  fyrir  mic  Finnur  Pietursson.  j  umbodi  [^.ustru 
Olðfar  Loptzdottur  og  beiddi  mic  og  krafdi.  ad  taka  svo 
felldan  Eid  og  vitnisburd  af  Gudrijdi  Þorkielzdottur.  hvad 
hun  mætti  um  bera  hversu  langer  tijmar  þar  voru  d  milli 
er  Gudmundur  Arason  reid  nordur  j  Hunavatnsþing.  þd 
sðmu  reidina  er  hann  forbraut  sig  og  sijna  peninga  ogþess 
er  Solveig  Gudmundardottir  var  fædd.  hanz  eigindottir.  Sor 
og  ddurgreind  Gudrijdur  fullan  Bokar  Eijd  fyrir  mier  ad 
hun  vissi  fyrir  full  sannindi  ad  Gudmundur  Arason  og 
Helga  Þorleifsdottir  dttu  ecki  meir  enn  eitt  barn  fyrir  þd 
sðmu  nordurreidina  er  hann  forbraut  sic  og  sijna  peninga. 
er  Ari  hiet.  enn  epter  þd  sðmu  Reidina  dttu  þau  v.  Bðrn. 


^)  Vllh  ^^'*  ^'i^i  leiðrétti.    ^)  statim,  frbr.  Arni  leiðrótti. 


616  JARÐAKAUP.  1471. 

fyrst  Berliotu  og  Gudbiðrgu.  og  þaa  Solveigu  og  þd  annau 
Ara.  og  adra  Solveigu. 

Og  til  sanninda  et  cetera. 


557.  U.  Júní  1471.         á  Héðinshðfða. 

ÞoRGEEDE  Magnúsdóttir  selr  Finnboga  Jónssyni  hálfan  Héð- 
inshöfða  á  Tjörnesi  með  hálfri  Lundey  og  eins  manns  aung- 
ulveiði  á  Botnsvatn. 

AM.  Fasc.  Lxv,  da,  framrit  á  skinnl;  Biðara  innsiglið  er  dottíð  fr&. 
En  bæði  innsiglin  eru  heil,  Bem  læsa  þetta  bréf  við  bréf  sömu  manna 
frá  «*/«  1471,  Nr.  558.  —  Frumritið  átti  fyrrum  séra  Skúli  Þorlákason  á 
Grenjaðarstað,  en  1724  var  þaðhjáPáli  lögmanni  Vidalín.  —  Apogr.  651. 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  olafur  eýiolfsson  ok  eymundur  jonsson  quediu  guds 
ok  sina  kunigt  giorande  ath  þa  er  lided  uar  frd  hingad- 
burd  uors  herra  ihesu  christi.  CO^.  cd.^  Ixx  ok  eitt  ar  a 
jonsmessu  baptiste  a  hedenshaufda  a  tiornesi  voru  vid  j  hia 
saum  ok  heyrdvm  da  ord  ok  handaband  finboga  jonssonar 
ok  þorgerdar  magnvsdottur  ath  suo  fýrer  skildu  aht  fýr- 
nefnd  þorgerdr  magnusdotter  sellde  adrnefndum  finboga 
jonssyni  til  fullrar  eignar  ok  frials  forr^des  iordena  halfa 
hedenshaufda  er  liggur  a  tiornesi  j  husauikur  kirkiu  sokn 
med  avllvm  þeim  gaugnum  ok  gQdum  sem  greindri  halfri 
iðrdu  fýlger  ok  fýlgt  hefcR  ath  fornu  ok  nýv.  ok  hun  uard 
fremst  eigande  ath.  ath  tilskilinné  halfri  lundeý  [med 
avllvm^)  gaugnum  ok  eins  manz  aungulveide  á  botzsuatn 
er  hun  sagde  optnefndre  halfEÍ  jordu  fýlgia  eiga.  hier  j 
mote  gaf  ok  skýllde  gefa  titnefndur  finboge  jonsson  þratt- 
nefndre  þorgerde  magnvsdottur  tuttugv  hvndrada  jord  ein- 
hueria  sem  hann  kýnne  til  fa  j  þingeýiarþinge  en  svo  leinge 
sem  hvn  verdr  ekke  gollden  þa  skýllde  nefndr  finboge 
giallda  sagdri  þorgerde  halft  annad  hundrad  a  huerium  tolf 


^)  [tvískrifað  i  frumritinu,  og  boðað  út  á  fyrra  Btaðnum. 


.1471.  JAEDAKAUP.  617 

manudvm  til  þess  er  iorden  n§re  lukt  en  ef  opptnefndrar 
þorgerdar  kjnne  fjr  vid  ath  missa  en  fýr  saugd  tuttugv 
hundrada  iord  v^re  gollden  þa  skýllde  þrattnefndr  finbogi 
giallda  erfingium  hennar  þriatige  hundrada  Rett  lukt 
j  auUvm  peningum  ok  uera  þar  med  kuittvr  ok  akQrulaus 
vm  adr  nefnda  tuttugu  hundrada  iord  ok  iardar  uerd  fyrer 
fýmefndan  halfan  hedenshaufda  nema  þau  finboge  ok  þor- 
gerdur  optnefnd  giordu  fýr  annan  veg  vpp  a  sin  j  miUe. 
Og^)  til  sanenda  hier  vm  settu  uid  fýr  nefnder  men  okkur 
incigli  fyrer  þetta  bref  skrifad  a  sama  ari  viku  sidar  en 
fyr  seigeB^). 


558.  U.  Júiií  1471.  á  Héðinshöfða. 

Afhendingaebréf  Þorgerðar  Magnúsdóttur  um  hálfan  Héð- 
inshöfða  á  Tjörnesi  með  tilgreindum  húsum  og  vallarmörk- 
um  til  Finnboga  Jónssonar. 

AM.  FaBC.  Lxv,  3l>,  frumrit  á  skinni,  læst  með  tveim  innaiglum 
saman  við  Héðinshöfðabréf  frá  ^*/^  1471,  Nr.  557.  —  Frumritið  var  fyrrum 
hjá,  eéra  Skúla  á  Grenjaðarstað,  en  1724  hjá  Pálí  Vidalín.  —  Apogr.  652. 

Þath  giorvm  vid  Olafur  eýiolfsson  ek  ejmvndr  jonsson 
godum  monnum  viturligt  mcd  þessu  ockrv  opnu  brefi  ath 
þa  lided  uar  fra  hingadbvEd  vors  herra  jhesu  christi.  CO.® 
cd.^  Ixx.^  ok  eitt  ar  a  jonsmessu  baptiste  a  hedenshaufda 
a  tiornesi  vorv  vid  j  hia  saum  ok  heyRdum  a  ath  þorgerdr 
magnvsdotter  afhende  finboga  jonssjne  med  handabande  til 
fullrar  eignar  jordena  halfa  hedenshaufda  er  liggur  a  tior- 
nesi  j  husauikvrþingum  epter  þui  sem  hun  hafde  honum 
adr  sellt  ok  þath  kaupbref  utuisaR  sem  hier  er  med  fest 
med  þessum  hvsvm  ok  taudvm  badstofv  alla  ok  bvR  i  gaung- 
vnum.  halft  fios  ok  halfa  hlauduna  fýreR  nedan  kirkiuna 
ok  lambhus  ut  a  uellinum.  vavU  allan  sudur  j  grðf  þa  ér 
liggvR  ofan  epteR  vellinvm  fýrer  nedan   ok   sunan  b^en  ok 


í)  Svo  hérj  annars:  ok,    «)  Þ.  e.  1.  Júli. 


618  JARÐAKAUP.  1471. 

upp  ath  gautu  þeire  er  liggur  sudur  epter  vellinum  ok 
Rettsyne  or  grofine  ofan  j  uallar  garden  ok  suo  langt  ut  fra 
ok  austur  sem  uavUur  uinzst  ok  uauU  fyreR  ofan  b^en 
sudur  ath  gautu  þeirre  eR  upp  liggur  fýrer  sunnan  hvsin. 
skýllde  finboge  hallda  til  laga  jordine  halfri  hedenshaufda 
med  þessum  hvsum  ok  tavdum  Rekum  ok  audrum  landznýti- 
um  sem  hun  hafde  honum  sellt.  sem  fjRskrifad  er  en  þor- 
gerdvr  suara  laga  riptingv  a  f jrnefndri  jordu  ef  med  laug- 
um  kann  af  honum  ath  ganga.  Og^)  til  sanenda  hier  vm 
settv  vid  fýrnefnder  men  ockvr  jncigli  fýreR  þetta  afhend- 
ingarbref  skrifad  a  sama  ari  viku  sidar  en  fýr  seiger^). 


559.  34.  Júní  1471.  í  Skámolti. 

JóN  ólafsson  kaupir  af  Ama  Sæmundssyni  hálfa  jörðina 
Stokkseyri  og  alla  Ásgautsstaði  á  Eyrarbakka  fyrir  Belgs- 
staði  og  tuttugu  hundruð  í  Drambholtsstöðum  í  Biskups- 
tungum,  en  Jón  skyldi  kaupa  tíu  hundruð  í  Drambholtsstöð- 
um  og  fá  Árna,  en  brygðist  það,  skyldi  Árni  fá  tíu  hund- 
ruð  í  annari  jörðu  og  þar  til  þrjú  hundruð  og  æfilangt  fjöru- 
far  á  Stokkseyri  með  fleira  skilorði,  er  bréfið  greinir. 

AM.  Fasc.  XIX,  13,  frumrit  i  skinni.     Af  fímm  innBÍglum   eru   tvð 
dottiu  írá. 

[bref  vm  stokseyre^).  huar  jnni  stendur 
vm  eitt  fioru  jfar*). 
Þat  giorum  vær  eyolfur  jonsson.  oddr  oddzson.  þorkell 
magnusson.  gudmundr  loptzson  ok  jon  valldason  godum 
monnum  kunnigth  med  þessu  voru  opnu  brefi.  anno  domini 
CD*.  cd.^  Ixx.^  primo.  at  aa  miduikudaginn  næsta  fyrer  jons 
CDessu  baptiste*^)  vorum  vær  j  hia  aa  stokseyre  aa  eyrar- 
backa  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara 
manna.    jons   olafssonar   af  einne  halfu  ok  arna  sæmundz- 


*)  Svo  hér;   annars:  ok.    *)  Þ.  e.  1.  Júlí.    »)   [tvivegis  Bkrifað. 
[IJtan  á  biéfínu  með  gamaili  hendi.    ^)  Þ.  e.  19.  Jtini. 


1471.  JARÐAKAUP.  619 

sonar  af  afnaré^)  ad  suo  fyrer  skildu  ad  fyr  nefndr  aarne 
selldi  adr  greindum  jone  olafssyne  jordena  halfa  stockseyre 
er  liggur  aa  eyrarbacka  ok  adra  jord  selldi  hann  honum  er 
asgautzstader  heita  er  liggr  j  sama  takmarki  med  óllum 
þeim  gognum  ok  giædum  er  greindum  badum  jordum  fylgér 
ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyiu  ok  hann  vard  fremzst 
eigande  at.  jone  olafssyne  til  æfuenlegrar  eignar  ok  frials 
forrædis.  hier  j  moti  gaf  opt  nefndr  jon  adr  greindum  arna 
tuær  jarder  j  biskupstungum  er  suo  heita  belgsstadi  fyrer 
fimtan  hundrud  ok  .xx.  hundrud  j  drambhollzstðdum  en 
.X.  hundrud  skylldi  hann  kaupa  j  fyrr  greindre  jordu 
drambhoUtzstðdum  ok  faa  arna.  enn  ef  hann  giæti  eigi  fyrr 
greindan  part  keypt  þa  skyldi  hann  faa  honum  .x.  hundrud 
j  annare  jordu.  ok  hier  til  skylldi  hann  hafa  þriu  hundrud 
luka  ad  vore  ok  þar  til  fiorufar  suo  leinge  sem  greindr 
arne  lifde  heima  aa  stokseyre  j  suo  mata  ad  hann  skal  faa 
sier  sialfr  ku  ok  hross  en  þa  arna  vid  misser  þa  skylldi 
fiorufarid  falla  aptur  jone  til  eignar  ok  hans  erfingium. 
lofadi  fyrr  greindr  arne  ad  luka  kirkiunne  aa  stokseyre  suo 
myckla  peninga  sem  hann  hefer  vid  tekid  en  þat  sem  fallid 
hefer  kirkiunne  aa  stockseyre  til  eignar  suo  leinge  sem  hann 
hefer  aa  buid  greindre  jordu  halfre  kirkiunne  til  eignar  þa 
lofadi  fyrr  greindr  jon  ad  suara  þui  kirkiune.  svo  ok  ei 
sidr  samþyckti  ok  wpplagdi  arne  sæmundzson  kaup  þat 
stodugth  er  jon  olafsson  keypti  halfa  jordena  stokseyre  ad 
sigride  arnadottur  modur  hans  fyrer  sier  ok  sinum  epter- 
komendum.  skylldi  fyrr  nefndr  arne  suara  lagaEÍptingum  aa 
fyrr  greindum  jordum  halfre  stockseyre  ok  asgautzstodum 
en  jon  olafsson  hallda  þeim  til  laga.  lofadi  þratt  nefndr 
jon  ad  selia  arna  sæmundzsyne  aptur  halfa  jordena  stocks- 
eyre  þa  ed  hann  villde  selia  en  arne  sæmundzson  lofadi  ad 
selia  jone  olafssyne  aptur  adr  greindar  jarder  drambhoUtz- 
stadi  ok  belgstadi  fyrer  jarder  eda  frida  peninga  þa  er 
hann  viUdi  selia.    Ok  til  sannenda  hier  vm  þa  settum  vær 


»)  Svo. 


620  RUNÓLFSMÁL.  -  JARÐAKAUP.         1471. 

fyrr  nefnder  menn  vor  jnsigle  firer  þetta  jardar  kanps  bref 
er  skrifad  var  j  skalliollti  j  biskupstnngum  a  jonsmessn  dag 
baptiste  aa  sama  aare  sem  fyr  seger. 


560.  24.  Júní  1471.  á  Hólum. 

YiTNisBUEÐAEBRÉF,  að  Ólafr  biskup  á  Hólum  hafi  látið  marga 
skilvísa  presta  sverja  bókareið  að  öllum  skildaga  hans  og 
Runólfs  Hösknldssonar  23.  Janúar  1471.  (Nr.  543). 

AM.  Fasc.  XIX,  ad  8,  frumiit  á  Bkinni.  Stnngið  Baman  með  inn- 
sigli  prestanna  við  bréf  frá  23.  Jan.  1471,  Nr.  543.  —  Apogr.  3578, 
eptir  tranaskr.  frá  31.  Mai  1472. 

Þat  giorum  vier  sueinbiom  þordarson  jon  broddason 
prestar  ok  jon  þordarson  leikmann  godum  monnum  vitur- 
ligth  med  þessu  voru  opnu  brefe  ath  þar  vorum  uier  j  hia 
sdam  ok  hejrdum  da.  da  videuoUum  j  skagafirde  d  almenne- 
ligre  prestastefnu  miduikudagen  næsta  firir  jons  COesso  bap- 
tiste  ath  biskup  olaf  leit^)  sueria  marga  skiluisa  presta 
fullan  bokareid  allan  þann  skildaga  vm  jarder  ok  lausa 
gooz  sem  j  þui  brefui  stendur  sem  þetta  uort  bref  er  med 
fest  ok  þath  logdu  þeir  j  sinn  eidstaf  ath  allar  þær  jarder 
sem  j  brefeno  standa  skýllde  sialf  afentar  ath  næstum  far- 
doghum  ok  biskup  olaf  mega  lata  þær  frialslega  ath  sifer 
taka  at  næstum  fardogum  þo  runolfur  hauskaullzson  af henti 
þær  eigi.  ok  til  sanenda  hier  vm  settum  uier  fyrnefnder 
menn  vor  jncigle  firir  þetta  bref  skrifat  da  holum  j  hiallta- 
dal  jn  festo  sancti  johannis  baptiste  anno  domini  ClO^  cd^ 
Ixx^  primo. 


561.  8.  Júlí  1471.  á  Þingvelli. 

Ólöp  Loptsdóttir  og  Þorleifr  Björnsson  selja  Magnúsi  Jóns- 
ayni  jarðirnar  Kross  1  Landeyjum  og  Núp  1  Eystrahrepp,  er 


')  Svo. 


1471.  JARÐAKAUP.  621 

Björn  heitinn  Porleifsson  hafði  keypt  af  Teiti  Helgasyni; 
ennfremr  meðkenna  þau,  að  þau  hafi  selt  Magnúsi  jörðina 
Böðvarshóla  og  Galtarnes  í  Víðidal. 

AM.  Fasc.  XIX,  3,    frumrit  á  skinni.    Fimm  innsigli  hafa  Terið  fyrir 
bréfinu,  en  raiðinnsiglið  er  nú  dottið  frá.  —  Apogr.  3211.    Sbr.  Nr.  673. 

kaupbref  vm  kross  er  olof  og  þorleifur 
fengu  magnusi  heitnum  iordina^). 
Þat  gerum  vier  oddur  asmvndzson  logman.  jon  olafs- 
son.  gudmundur  jonsson.  jon  magnusson.  jon  jonsson  godum 
monnum  kunegt  med  þessu  uoru  opnv  brefi.  anno  domine 
m^  cd^  septuagessemo  primo  miduikudagen  næsta  epter 
péturs  messu  og  pals  aa  þinguelle  uorum  uier  i  hia  saum 
og  heyrdum  aa  ord  og  handaband  þessara  manna  olofar 
lopzdottur  og  þorleifs  biornsonar  af  eirne  halfu  en  magnus- 
ar  jonssonar  af  annari.  skildiz  þat  under  þeirra  handabandi 
at  þau  selldu  og  feingu  fyrr  nefndum  magnuse  jardirnar 
kross  j  eystrum  landeyium  og  jordina  nup  er  liggur  j  eystra 
hrepp  med  oUum  þeim  gognum  og  giædum  sem  greindum 
jordum  fylger  og  fylgt  hefer  at  fornu  og  nyiu  og  þau  hofdu 
fremst  eigandi  at  ordit  epter  biorn  heiten  þorleifson  og  þat 
kaupbref  utuisar  sem  þeir  biorn  þorleifsson  og  teitur  helga- 
son  hofdu  gert  um  jardirnar  kross  og  nup  j  suo  mata  at 
magnus  skyldi  bitala  peninga  firir  jordina  nup  þeim  brædr- 
unum  sira  andrése  arnasyne  og  arna  arnasyne  epter  þui 
sem  þeim  semdi.  suo  og  medkenduz  adur  nefnder  menn 
olof  og  þorleifur  at  þau  hefdi  sellt  og  feingid  magnuse 
jonssyne  jardirnar  boduarshola  og  galltarnes  er  liggia  j  vide- 
dal  undan  sier  og  sinum  erfingium  en  magnuse  og  hans 
erfingium  til  æuenl(i)grar  eignar.  samþykte  huort  þeirra 
annars  gerning  um  allar  þessar  fyr  skrifadar  jardir  med 
fuUre  handfestingu  og  gerninge  og  lofudu  at  uera  j  forsuare 
og  borgan  uid  brædur  þorleifs  ef  þeir  uilldu  edur  mætte 
uppa  tala  a  þessar  adur  skrifadar  jarder. 


^)  XJtan  á  bréfínn  með  gamalli  hendi. 


622  ÞORLEIFS  MÁL  OG  INÖVELDAR.  1471. 

Og  til  sannenda  hier  vm  settum  uier  fyrr  greinder 
menn  uor  jncigle  íirir  þetta  bref  at  skrifad  uar  j  sama  stad 
og  dag  og  are  sem  fyrr  seiger. 


563.  6.  Júlí  1471.  í  Skálholti. 

SvEiNN  biskup  í  Skálholti  afleysir  Þorleif  Björnsson  og  Ing- 
veldi  Helgadóttur  af  sjö  barneignum  í  fjórmenningsmeinum, 
setr  þeim  viðrkvæmilegar  skriptir  og  kvittar  þau  fyrir  luktu 
sektagjaldi  til  heilagrar  kirkju. 

AM.  Fasc.  XIX,  12,   fiamrit   á   skÍDni   með   beila    innsigli  bisknps 
fyrir. 

Vær  sueinn  med  guds  nsad  biskup  j  skalhollti  ok  visita- 
tor  yfer  allt  skalhoUtz  biskupsdæmi  giorum  godum  monn- 
um  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefi  ath  uær  haufum 
latid  afleysa  þorleif  biornsson  ok  inguelldi  helgadottur  af 
þeim  siau  barneignum  er  þau  hafa  opinber  ad  ordit  j  friUu- 
life  sin  j  miUum.  Suo  ok  ei  sidr  af  þeim  fiormenn[ings 
frændsemis  spellum^)  sem  talin  hefer  verid  þeirra  j  millum. 
hðfum  vær  latid^)  setia  þeim  vidrkuæmilegar  skripter  sem 
greindum  brotum  ok  frændsemis  spellum  til  heyrer.  Suo  ok 
ei  sidr  peninga  seckt  vpp  borid  af  badum  þeim  aa  heilagrar 
kirkiu  uegna  ok  vorra  sem  oss  vel  aa  næger.  þui  giorum 
vær  adrnefnda  menn  þorleif  ok  inguelldi  aullungis  kuitt  ok 
akiærulaus  um  fyrr  greindar  barneigner  ok  nefnd  frænd- 
semiss  spell  firir  oss  ok  aullum  vorum  logligum  epterkom- 
endum  heilagrar  kirkiu  formonnum.  Ok  til  sannenda  hier 
um  settum  vær  vort  jnsigle  firir  þetta  kuittunarbref  skrifad 
j  skalhollti  jn  octaua  apostolorum  petri  et  pauli  anno  do- 
mini.  CD^.  cd.^  Ixx.^  primo. 


^)  [hefír  verið  skafíð,  en  skrifað  aptr  ofan  l,  þó  með  sðmu  hendinni 
og  á,  bréfínu  er.    *)  latidit,  skbr. 


1471.  PRÓFENTUGJÖF  SOLVEIGAR.  623 

568.  19.  Júlí  1471.  á  Hvaleyri. 

3.  Júlí  1473.  á  ÞingYelli. 

SoLVEiG  Porleifsdóttir  gefr  Lopti  Ormssyni,  syni  sinum,  sig 
og  sína  peninga  í  vald,  og  skyldi  Loptr  af  hennar  pening- 
um  gera  það,  er  hann  vildi,  en  Solveig  hvorki  af  þeim 
mega  selja  né  gefa,  nema  með  hans  ráði  og  samþykki. 

AM.  255.  4to,  bl8.  323—24.    Bréfabók   eéra   Skúla    Þorlákssonar   á 
Grenjaðarstað,  skr.  c.  1670—80. 

Proventugiðff  Solveigar  Thorleiffsdottur  syne 
sijnum  Loffte  Ormssyne  thil  handa  Datum 
co  iiij®  Lxi*). 
Þad  Giðrum  vid  Siara  Jon  Snorrason  og  Þorleifur 
Ormsson  Godum  mðnnum  viturlegt  med  þessu  ockru  opnu 
brieffe  a  Hualeyre  j  Haffnarfird(e)  faustudægenn  næstan 
effter  Margretar  Messu  þa  lijded  var  fra  guds^)  burd  vors 
herra  Jesu  Christi  crD.  cccc.  Lxx  og  Eitt  ar  vorum  vid  j 
hia  sdum  og  heirdum  a  ord  og  Handaband  þessara  manna 
Loptz  Ormssonar  af  Eirne  halfu  Enn  Solveigar  Thorleifs- 
dottur  af  annare  modur  í^^aiis  ad  suo  fyrer  skilldu  ad  firr 
nefnd  Solueig  Þorleiffsdottur  gaff  adur  nefndum  Lopti  Orms- 
syne  sini  sijnum  sig  j  valld.  og  alla  sijna  penijnga.  og 
adur  greindur  loptur  Ormsson  skilldi  frialslega  meiga  selia 
edur  giefa  hennar  penijnga.  og  þad  af  giora  sem  hann  villdi. 
Enn  adurnefnd  Solveig  Þorleifsdotter  skilldi  þadan  j  fra 
huorki  selia  edur  gieffa  sijna  penijnga  nema  med  hanz  radi 
og  samþicki.  Og  til  sannenda  hier  vm  setium  vid  firr 
neffnder  menn  ockar  Jncigle  fyrer  þetta  vitnisburdarbrieff 
Skriffad  a  Þijngvelle  fostudagenn  næstan  epter  Pietursmessu 
ij  drum  sijdar  en  fur  seigir. 


564.  [1471.] 

SoLVEiö  Þorleifsdóttir  gefr  Lopti  Ormssyni,  syni  sínum,  tvö 
hundruð  hundraða  í  jörðum  í  ísafirði,  átta  tigi  hundraða  í 
jörðum,  er  henni  bar  í  erfð  eptir  Guðnýju  systur  sína,  og 

1)  Svo  hér. 


624  GJAFIR  SOLVEIGAR.  1471. 

enn  átta  tigi  hundraða  í  jörðum  norðanlands,  enn  fremr 
Víðidalstungu  í  Víðidal,  en  skilr  sér  hana  aptr,  eigi  Loptr 
eigi  skilgetna  erfingja.  Þar  á.  móti  ley^r  Loptr,  að  hún 
gefi  Jóni  Sigmundssyni  og  Bergljótu  Sigmundsdóttur,  böm- 
um  sínum,  hundrað  hundraða,  en  hún  samþykkir  að  Loptr 
arfleiði  Stephán  son  sinn  til  tveggja  hundraða  hundraða,  en 
fráskilr  Staðarhól. 

ÍBfél.  309.  8V0,  bl.  158b— 159»   Öxnafellsbók  með  hendi  Ara  Magn- 
úsBonar  í  Ögri  c.  1620. 

Samtal  og  Giorningur  Soluegar  og 
Lofftts  Ormssonar. 

Jnn  primis  ffor  þesse  giorningur  fraSi  med  fullu  handa- 
bandi^)  j  millum  Lofftts  Ormssonar  og  Hustru  Soluegar 
Þolleiffsdottur  modur  hanz.  ad  suo  fyrer  skijlldu.  ad  adur- 
neffnd  hustru  Solueg  Þorleiffsdotter  gaff  Lofftti  Ormssyni 
syne  sijnum  ij^  hundradaj  jordum  þessar  jarder  er  suo  heita. 
Reykiarfiord.  skalarwijk.  kielldu  og  heydal.  er  standa  j  Jsa- 
fijrdi  (j)  Watsfiardar  kirkiu  sockii  og  þar  til  Ixxx  hundrada  j 
iordum  er  henne  Bar  j  Erffd  eptter  hustru  Gudnyu  Þorleiffs- 
dotter  systur  sijnaa  er  standa  j  aomu  sueit  j  Jsafirdi  og 
lxxx<^  j  iordum  fyrer  nordan  land  og  þar  til  Ix  kugiUde 
edur  j  fridvirdtum  peningum. 

J  annari  greiii  j  sama  handabandi  fieck  hustru  Solueg 
syne  sijnum  Loptti  iordina  vijdidalstungu  er  stendur  j  Wijdi- 
dal  j  f^unavass  þinge  til  æffinligrar  Bignar.  suo  hun  skal 
alldrei  vera  hennar  eigii  suo  leinge  sem  Lopttur  lijfdi.  kann 
Lopttur  ad  eiga  skilgietin  Bðríi  eptter  sijg.  þoa  skuUu  þau 
Erffa  adurgreinda  jord  Wijdidalstungu  Eptter  hann  sem  adra 
hans  penningaa.  Enn  Eff  hann  aa  Eingiii  skilgietin  borii 
Eptter  þa  skyllde  hun  sier  apttur  adur  greinda  jðrd  tungu. 
Eff  hun  lijffdi  hann  skyllde  hustru  Solveg  Buda  j  tungu  suo 
leinge  sem  hun  willde. 

so  samþýcktte  og  Lopttur  j  sama  handa  Bande  ad  hus- 
tru  solueg  skylldi   meiga   gieffa   bornum   sijnum  Joni  Sijg- 

^)  -banda,  hdr. 


1471.  GJAFIR  SOLVEIQAR.  —  EIGNIR  ÁRNA.  625 

mundssyni  og  berliottu  Sygmundardottur  hundrad  hundrada. 
Joni  Biarg  er  stendur  j  Mijdfijrde  j  stadar  Backa  kirkiu 
sockn  med  oUum  þeim  gognum  og  Giædum  er  greindri  jordu 
filger  og  fyltt  hefur  ad  fornu  og  nýu  og  hun  vard  fremst 
Eigandi  ad  ordin.  enn  Berliottu  dottur  sijnne  adra  jord  er 
heiter  Melrackadalur  er  stendur  j  wijdidal  j  dsgeirsar  kirkiu 
sockn  og  þar  til  xxx*'.  xx  kugiUde  og  x  hund(rud)  j  frid- 
uirttum  (peningum). 

J  annari  grein  samþýck(t)e  Solueg  þolleifísdotter.  ad 
lopttur  sonur  hennar  skylldi  meiga  arffieida  steffan  loptts- 
son  son  sijnn  til  ij  hundrud  hundrada.  halp(t)  annad  [hund- 
rad^)  hundrada  j  iordu(m)  og  til  malnýtu  kugillda  og  x 
hundrud  Gielldfie  og  x  hundrud  j  fridvirttum  Peiiingum 
med  þeim  skijlmala  ad  hann  skylldi  meiga  Gieffa  honum 
huortt  sijtt  hoffudbol  sem  hann  villde  frdateknum  Stadar- 
hole^). 


565,  37.  Júlí  1471.  í  Eingey. 

Skrá  um  peninga  þá,  er  Árni   bóndi  Höskuldsson   reiknaði 
sér,  þá  er  hann  sigldi  af  Islandi. 

AM.  Fasc.  XIX,  7,  frumrit  á  skinni.      Af  þremr  innsiglum  er  eitt 
eptir.  —  AM.  Apogr.  3167  &  3214. 

Þetta  bref  ber  vitne.  ad  hier  nefner  hnappstade. 
er  þad  xx<^.  er  þad  þo  Ix^^  jord^). 

Svo  mikla  peninga  Eeiknadi  arne  bondi  hauskaulldzson 
sier  þa  hann  siglde  af  i'slandi  sem  hier  seger. 

Jn  primis  j  jordum  fioritige  hundrud  j  hlei(d)rargardi. 
gilsa  aa  halfum  þridia  tug  hundrada.  draflastader.  xx°.  selia- 
hlid.  X.  c.  liggia  þessar  allar  j  eyiafirde.  hnappstader  .xx.  c. 
miolbrigdastader  halfer.  x.  c.  standa  þessar  j  fliotum.  straum- 
fiordr  er  liggr  aa  myrum  .Ix.  c. 


»)  [b.  V.;  vantar  i  hdr.    «)    Ættleiðslubréfið   er  frá.   31.    Mai    1474. 
^)  Utan  á  bréfinu  með  heudi  Guðbrands  biskupa. 

Dipl.  Isl.  V.  B.  40 


626  EIGNIR  ÁRNA  HÖSKULDSSONAR.  1471. 

Jtem  lausagodz  suo  mikit  j  kugilldvm  ok  odrum  þarf- 
ligum  peningvm  .Ix.  c. 

atte  arne  þann  sama  tima  .ij.  dætur  vgiptar  skilgetnar 
Kaugnu  ok  þorv.  giordi  fyrrnefndr  arne  hauskauUdzson  suo 
fellt  skipte  med  sinum  dætrum.  ath  nagna  skylldi  hafa  jord- 
ina  hlei(d)rargard  ok  gilsaa  fyrer  .Ix.  c.  ok  þar  til  þriatige 
hundrada  j  lausa  godze.  gnn  þora  skal  hafa  hnappstadi  ok 
halfa  miolbrigdastadi  j  fliotum.  draflastadi  ok  halfa  selia- 
hlid  fyrer  .Ix.  c.  ok  þar  til  .xxx.  c.  j  lausagodze.  Reiknadi 
adr  nefndr  arne  hier  j  þingum^)  peningvm  þeirra  modrarf. 
Jtem  Reiknadi  tittnefndr  ame  at  þau  skilgetin  bavrn  hans 
sem  gipt  væri  adr  hefdi  svo  mikla  peninga  haft  sem  hier 
seger  vr  hans  gardi. 

hauskaulldr  attatige  hundrada  ok  hundrad  hundrada  j 
jordvm  ok  .xl.  c.  j  lausagodze. 

fnn  anna  .Ixx.  c.  j  jordum.  x.  c.  j  lausagodze. 

ok  Orny  .Ix.  c.  jord  ok  þar  til  .xxx.  c. 

Reiknadi  þratt  nafndr  arne  hier  j  þessum  peningvm 
modrarf  þeirra.  hier  til  hiellt  oppt  nefndr  arne  brudkaup 
fyr  nefndra  dætra  sinna  aunnu  ok  ornyiar.  enn  aller  þeir 
peningar  faster  ok  lauser  sem  meire  verda  enn  nu  eru 
Bciknader  ok  af  fram  kunna  ad  hlaupa  hans  laugligvm 
skulldum.  testamentum  eda  odrum  suarligvm  giorningi.  þa 
falli  þeir  til  erfda  þeim  erfingium  arna  sem  hann  lifa  ath 
RÍettri  tiltaulu.  Ok  til  saninda  hier  vm  sette  eg^)  fyr  nefndr 
arne  sitt  jnsigli  fyrer  þetta  skiptabref  med  þessum  manna 
jnciglum  þorkels  þorsteinssonar  ok  biarna  jfvarasonar  huerer 
ath  vorv  vid  þenna  hans  Reikning  og')  skipte  er  fram  for 
j  eingey  aa  koUafirdi  laugardaginn  næsta  fyrer  olafsmessu 
fyrri.  þa  lidit  var  fra  guds  burdi  CTD.  cccc.  Ixx.  ok  eitt  aEU*. 


*)    þgu,    skbr.    «)   yfir  línunni  með  sönm  hendi,  og  er  ofaukið.    «) 
Svo  hér. 


1471.  VITNISBURÐARBRÉF.  ~  GRENJAÐARSTADIR.        6^7 

566.  3.  Áugust  1471.  á  Barði. 

YiTNisBUBBARBBÉF  um  kaupbiéf  Pétrs  biskups  á  Hólum  um 
jarðirnar  Bakka  og  Læk  af  Haldóri  Arngeirssyni  5.  Júlí 
1395. 

Bisk.  Hol.  Pasc.  III,  2,  frumrit  á,  skinni.  --  AM.  Apogr.  3572,  af- 
skr.  með  hendi  séra  Snorra  á  Helgafelli  1721,  og  voru  þá  þrjú  innsigli 
fyrir  bréfinu.    Sbr.   Dipl.    Isl.    ni,Nr.  507. 

bref  vm  seliadal. 
Þath  giðrum  vær  sueinbiorn  þordarson.  nicholas  þor- 
modsson  prestar  ok  jon  þordarson  leikmann  godum  monnum 
viturligt  med  þessu  voru  brefui.  ath  vær  saum  ok  ýfuerlas- 
um  opit  bref  biskups  peturs  ok  annara  dandi  manna  med 
heilum  ok  hangandum  jnciglum  suo  latanda  j  bland  annara 
orda.  ath  halldor  bondi  angeirsson  hafdi  selt  fyrnefndum 
biskup  petre  ok  heilagri  holakirkiu  til  fuUrar  eignar  jard- 
ernar  backa  ok  læk  j  viduikarþingum  med  aullum  þeim 
gaugnum  ok  gædum  sem  hann  vard  fremzst  eigandi  ath  ok 
þeim  jordum  atti  at  fýlgia.  ath  sierliga  tilreiknaudum  fiord- 
unginum  j  seliadáál.  med  þeim  fleira  skildaga  sem  þeirra 
kaupbref  þar  vm  giort  vthvisar.  Ok  til  sanninda  hier  vm 
settum  vær  fyrnefnder  (menn)  vor  jncigli  fýrer  þetta  bref 
scrifuad  aa  bardi  j  fliotum  faustudaginn  næsta  fyrer  olafs- 
messo  sidare.  anno  domini  ClíD^  cd^  Ixx*^  primo. 


567.  14.  August  1471.  í  Laufási. 

YiTNisBUBÐABBRÉF  Þorkels  prests  Guðbjartssonar  um  fé  það, 
er  hann  afhenti  Jóni  presti  Pálssyni  með  staðnum  á  Gren- 
jaðarstöðum. 

AM.  Apogr.  122  „Ex  origin.  Greniadarstad.  accuratissimé".  — 
MSteph.  27.  4to,  bls.  126  (með  hendi  Benedikts  lögmanns  Þorsteinssonar 
c.  1730). 

Þat  giorer  ek  þorkell  prestur  guthbiartson  godum  monn- 
um  uiturligth  med  þessu  mino  brefi  ath  ek  medkennumzst 
ok  framsegi  under  min  full  sannende  ath  ek  lukte  med 

40* 


628  GREN JADARSTAÐIR.  -  TRANSSKRIPT.  147 1 . 

stadnum  a  greniadarstodum  þa  sira  jon  palsson  tok  med 
honum  af  mier.  xl  malnytu  kugillde  ok  .x.  uxa  gamla  firir. 
XX  hundrut  heima  da  stadnum.  ok  ath  auk  fim  hundrut  j 
hrossum.  ok  ellefutige  kugillde  med  stadarins  jordum.  ok 
hier  a  ofan  lukta  ek  sira  jone  ok  stadnum  a  greniadarstod- 
um  sextige  hundrada  ok.  iij  hundrut  betur  j  uirdingagozi. 
Ok  til  sanenda  hier  vm  setti  ek  mitt  jncigle  fyrir  þetta 
bref  skrifat  j  laufase  jn  uigilia  assumptionis  beate  marie 
uirginis  anno  domini  ClO^  cd^  Ixx^j^ 


568.  14.  Áugust  1471.  í  Laufási. 

TvEiR  prestar  og  fjórir  leikmenn  transskríbera  sáttargerðar- 
bréf  síra  Jóns  Pálssonar   og   síra  Þorkels  Guðbjartssonar. 

AM.  Fasc.  X,  16,  frumtransBkriptið  á  skinni.  Brot    af  þrií^ja   inn- 

Biglinu  er  fyrlr  bréfinu,  en  hin  eru  dottin  frá.  —  Bisk.  Hol.  Fasc.  V,  1, 

transskript    af   þessu    transskripti   frá   18.   Júni  1490.  —  AM.  Apogr. 
3141  og  3565. 

Þath  gerum  uær  sueinbiorn  þordarson.  nicholas  þor- 
modzson  prestar.  jon  þordarson.  nicholas  jussason.  are  sig- 
urdzson  ok  jon  filpvsson^)  godum  monnum  uiturligt  med 
þessu  uoru  brefe  ath  uer  saaum  ok  yferlasum  opit  bref 
herra  godhsuin  med  guds  nad  biskup  j  skalhollte  ok  þeirra 
annara  fleire  dandemanna  sem  sidar  nefnazt  sua  latanda 
ord  epter  ord  sera  hier  seger. 

[Hér  kemr  sáttargerð  síra    Jóns  PálsBonar   og   síra  Þorkels   Guð- 
bjariBSonar  frá  24.  Apríl  1440,  Dipl.  Isl.  iv,  Nr.  647]. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyrnefnder  menn 
uor  jncigli  fyrer  þetta  transkriptarbref  er  giorth  var  j  lauf- 
aase  j  eyiafirde  miduikudagin  næsta  firir  assumcionem  beate 
marie  uirginis  anno  domini  CD^  cd.  Ixx.^  primo. 


*)  philippuBSon  V,  I. 


1471.  TRANSSKRIPT.   -  VALLANES.  629 

569.  14.  Áugust  1471.  í  Laufási. 

TvEiB  prestar  og  fjórir  leikmenn  transskribera  lýsing  Jóns 
prests  Pálssonar  um  sætt  hans  við  síra  Þorkel  Guðbjarts- 
son. 

AM.  Fasc.  X,  14,  frumtransskriptið    á   Bkinni;   fyrsta    innsiglið  er 
fyrir,  en  hin  eru  öil  dottín  frá. 

transkriptarbref  vm  sira  jon  palsson  og  sira  þorkæP). 
Þath  giorum  ver  sueinbiorn  þordarson.  nicholas  þor- 
modsson  prestar.  jon  þordarson.  nicholas  jussason.  ari  sig- 
urdsson  ok  jon  filipusson.  leikmenn  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessu  voru  brefui.  ath  vær  saum  ok  jfuerlasum 
opid  bref  sira  jons  paalssonar.  med  hans  heilu  ok  oskoddu 
hangandi  jncigli.  suo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seiger. 

[Hér  kemr  sáttabréf  síra  Jóns  Pálssouar  og  síra  Þorkels  Guðbjartfl- 
sonar  frá  26.  Apr.  1440.    Dipl.  lal.  iv,  Nr.  648]. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  wær  fyrnefnder  ménn 
vor  jncigli  firir  þetta  transkriptarbref  er  giort  var  j  laufasi 
j  eýiafirde  miduikudagin  næsta  firir  assumcionem  beate  marie 
virginis  anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  primo. 


570.  4.  Septeinlber  1471.  í  Þingmúla. 

Máldagi  Vallanesskirkju,  er  Sveinn  biskup  Pétrsson  setti. 

AM.  Apogr.  Nr.  2003    „Ex   orig.  membr.   fra  Vallanea  kirkiu",    og 
var  innsigli  Sveins  biskups  fyrir. 

OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra  heils- 
um  ver  sueinn  petursson  med  guds  ndad  biskup  j  skalhoUti 
medr  guds  Q(uediu)  oc  vorri.  kunnight  gerandi. 

ath  kirkia  hins  heilaga  johannis  baptista  j  uallanesi  œl 
heimaland  allt  oc  huamsland.  saudhaga  land.  vikings  stada 
land.  strond  j  vallanesþingum.  hofn  j  borgarfirdi  oc  adra 
jord  ath  ose  j  vtmanna  sueit.  ok  ocl  af  þessum  tueimur  jord- 


*)  Aptan  á  bréfinu  með  fornri  hendi. 


630  VALLANES.  1471. 

um  hofn  oc  osi  ath  lukazt  kirkiu  tiund  oc  prest  tiund  þar 
af  huorri  firir  sig  sem  j  soknenne  liggur. 

Jtem  jordina  vog  j  borgarfirdi. 

þriu  hundrada  part  j  jordunne  randestaudum  j  breid- 
daL  fiordung  j  osEeka.  afriett  j  fagradal  oc  vnder  skagafelli. 
selfaur  ath  tunguseli.  j  eyuindardardal  skogarteig  mille 
þrældar  oc  haulkn(n.r.  allan  skogar  teig  miUe  uala  gilsdar 
oc  eyrardar.  skogarteig  j  ketilstada  land.  skogarteig  j  sand- 
fell  hid  nedsta^).  ij.  skogarteiga  j  sandfell  hid  efzta.  skogar- 
teig  j  medalnes  land.  halfa  alla  kross  skoga.  attung  j  hual- 
reka  j  ofæru  rekum.  attung  j  kilmanna  teig.  halfann  vid- 
reka  vid  sledbriotzmenn  j.  vij.  hundrudum.  einn  fiordung  j 
hualreka  vid  kirkiubæinga.  ij.  hlute  vidreka  j  þrimur  hundr- 
udum  oc  suo  j  hualreka  .iij  vætter  liggia  til  uallanés  oí 
eyiarsandi.  halfann  reka  vid  sandbreckumenn.  j.  x.  hundrud- 
um.  halfa  osEeka  bædi  hualreka  oc  uidreka  stærri  enn  alnar 
kefli.  fiordung  hualreka  aa  gripdeild.  tolftung  vid  salltstæd- 
inga.  annann  tolftung  mille  þeistavogs  oc  spakdardals  oc 
slikt  j  flutninge  huar  sem  da  land  kemur.  fiordung  j 
hualreka  vid  snotrunesmenn  undir  uogsfaullum  sunnann  fra 
sundi  oc  til  greipsgiar.  tolftung  j  hrollaugs  stada  sandi. 
halfann  hualEcka  da  eyre  j  borgarfirdi  mille  drangs  oc 
kambs.  attung  j  huakeka  j  brunavik  oc  j  kiolsvik.  oc  j 
hualreka  j  hualvik.  fiordung  j  suinavik  huar  sem  da  land 
kemur.  stiga  as  allan  oc  grindar  as  allann. 

iiij.  kyr  oc  xx.  c.  asaudar  oc  x.  viij  ær.  vxi  gamalL 
annar  fiogra  uetra.  vj.  naut  veturgaumul.  vj.  tuæuetur.  v. 
kalfa.  j  audru  lagi.  xj.  c.  j  gelldfe.  iiij  sauder  ok  .xx  vetur- 
gamlir.  xj  hundrut  j  virdingargozi.  iiij.  hundrut  j  kosti.  xij. 
hesta.  V.  hundrut  j  hrossum.  fimm  manna  messuklædi  oc 
ath  auk  .iij.  hauklar.  kantara  kapur  fim.  sloppar  ij.  iiij 
alltarisklædi  med  tuennum  fordukum  oc  glitadur  dukur. 
skrin.  kross  smelltur  oc  annann  gulllagdann.  mariu  gkripter 


*)  „Þetta  ord  er  krassad  i  originalnum.  Synest  sem  fyrst  hafi  ritad 
veret  nœsta.  og  sidan  þar  ur  giört  ytsta.  á  annars  med  riettu  ad  vera: 
nedsta",  (AM.). 


1471.  VALLANES.  631 

.ij.  johannis  likneski  baptiste.  martinus  likneski.  paaxspialld. 
munnlaug.  glergluggur.  klukkur  .vij.  elldbera.  glodarker. 
jarnstiku  stora.  iij.  stikur  adrar  oc  .ij.  fyrir  likneskium. 
vatzketilL  merki.  ij.  fontzumbuning.  skirnar  saar.  lika  krak- 
ur.  V.  hundrut  j  bokum.  iij  kalekar  .ij.  tabula.  glitadann 
duk.  subtil  oc  dalmatiku. 

þar  skolu  uera  prestar  .ij.  oc  diaknar  .ij. 

Jtem  eigur  kirkian  .ij.  krossa  steinda  med  likneski  ath 
auk  johannes  likneski  baptista  .ij.  dukar  glitader  .vj.  alna 
langur  huor.  oc  .ij.  dukar  er  dagliga  eru  hafdir  .ij.  brikar- 
klædi.  iiij  kertistikur  med  kopar.  ordubok  um  .xij.  manudu. 
capitularium.  alltarisbok.  aspiciensbok  ath  ottusaungum  til 
paska  j  tueimur  bokum. 

Jtem  eigur  kirkian  .xx.  hundrut  er  gefizt  hafa  til  med- 
an  sira  arne  eireksson  hefir  halldit  stadinn.  oc  ath  auk 
sæmiliga  brun  er  gefizt  hefir  tiL  lectaraduk  sæmiligann  med 
glit  oc  sprang.  alltaris  buning  sæmiligan  d  johannes  alltare 
baptiste.  oc  annann  oa  mariu  alltari. 

Jtem  hefir  sira  ame  eireksson  lagt  til  kirkiunnar  ein 
messuklædi  sæmilig  ath  ollu  med  hamettu  oc  penninnga 
bunadur  vpp  da.  kalek  er  uegur  halfan  fimta  eyri.  corporel. 
vigda  brun  aa  jons  alltari  med  gylltum  penninga  bunadi. 
nyiann  slopp  oc  þar  til  .ij.  kapur.  munnlaug  stora  j  font 
med  piatur.  johannis  haufud  baptiste  yfer  kordyrum.  þorlaks 
likneski.  hialm  fyrir  sancte  johannes.  drattarkolu  fyrir  vorri 
fru.  kross  medkopar  oa.  fontklædi  sæmiligt.  dauids  salltara 
storann.  de  sanctis  bok  per  anni  circulum  missale  oc  .iij. 
blaud  yfer  jons  alltari. 

Jtem  .ij.  stikur  storar.  baurur  oc  grind  med. 

Jtem  eigur  kirkian  litla  brik  med  glas  oc  ij.  stein- 
tiolld. 

Jtem  lagdi  hann  til  propiciatorium  med  silfur. 

Jtem  eigur  kirkian  eitt  nautzfodr  arliga  da  selia  myri 
^). 

*)  „Hier  er  nr  originalnum  utBkafid  so  mikit  sem  svara  kaun  þesBU 

punktada  platse.    þar  af  yerdr  þetta  lesed:    oc  .  .  .  da  af 

hitt  annad  er  öUdungis  olæselegt"  (AM.). 


632  VALÞJÓFSSTAÐm.  1471. 

Ok  til  stadfestu  oc  sannrar  andsyningar  hier  vm  sett- 
um  vier  vort  jnsigle  fyrer  þetta  maldaga  bref  skrifat  j  þing- 
mula  jn  festo  translacionis  sancti  cuthberti  episcopi.  anno 
domini  CTD^  cd^  Ixx^  primo. 


571.  [1471]. 

Máldagi  Maríu  kirkju  á  Valþjófsstöðum   [er  Sveinn  biskup 
Pétrsson  setti]. 

AM.  Apogr.  Nr.  1991  „eptír  tranaacripto  á  kalfskinn  fra  Valþiof- 
stadar  kirkiu";  „virdist  mier  þad  mune  skrifad  vera  i  tid  Ögmundar 
biskups"  (AM.)  c.  1630.  Þessi  máldagi  er  yngri  en  Vilchins.  Pinn- 
björn  Jónsson  er  nefndr  i  bréfi  einu  frá  17.  Maí  1462,  Nr.  317;  er  þvi 
þessi  máldagi  frá  þeim  timum,  og  liklega  helzt  Sveins  biskups. 

CDariu  kirkia  a  valþiofstðdum  a  heima  land  allt.  mula 
land  allt  mille  merkegardz  uth  fra  arnalldzstðdum  oc  þess 
merkegardz  sem  uth  er  fra  gnupstðdum.  þorgerdarstade. 
jðrdina  arnalldzstade  j  íliotzdal.  halfa  hrollavgsstade.  fiord- 
ung  j  arneidarstodum.  land  vnder  kleif  fram  fra  þuridar- 
stðdum  vnder  iokla  med  ðllum  giædvm  vtan  skog.  selland 
ad  Iðgar  husum.  fiordung  j  kelldvdal.  backa  skog  j  uide- 
ualla  land  oc  alla  skoga  fra  lækium  firir  utan  mariv  tungur 
oc  til  stullv  aar.  skogarteig  uth  fra  ytrvm  videvðllum.  skog- 
arteig  j  hrafnkelsstada  land.  budarteigur.  slefhollzteigur. 

kirkian  eigur  sex  kyr  [oc]  xx.  skal  greidaz  eyrir  huern 
paskadag  fatækvm  monnvm.  þrettan  ær  oc  hundrad.  v. 
hundrvd  i  virdingar  fe.  iij.  c.  j  koste.  xiiij.  saude^)  tuæuetra. 
xij.  veturgamla.  vj  hundrvd  j  kauplum.  þar  skal  reida  fa- 
tæka  menn  yfir  aa. 

hualreka  allan  a  sverresteig.  attung  j  hual  oc  fiordung 
j  ðllvm  ofærurekum.  oc  a  ketilstada  sande.  attung  j  hual  j 
sandvijk.  þridiung  j  hual  j  seley. 

ion  suartr  gaf  kirkiunne  þann  reka  sem  hann  atte  med 
gilsarvelle  oc  liggur  med  strondenne  ut  fra  hofstrond. 

1)  Buade(!)  hdr. 


1471.  VALÞJÓFSSTAÐIR.  633 

kirkian  aa  lesbækur  per  anni  circulum  de  sanctis  de 
tempore.  ottu  sðngua  bækur  per  anni  circulum  de  sanctis 
de  tempore.  gradall  j  kringum  arit  syngiande  de  sanctis  de 
tempore.  annar  gradall  de  sanctis  med  pistlvm  ocgudspiðU- 
um  oc  kollectum.  sequenciubok  ymnarius.  capitularius.  pro- 
cessionall  sæmelegur  oc  nockvd  af  ðdrum.  paskabok  med 
pistla  oc  gudspioU  til  trinitatismesso.  commonslesbok.  ij. 
salltarar.  texte  obvenn.  ij.  kirialar.  iij.  messo  bækur  oc  eigi 
epter  ordo.  cananum  bok  sæmileg.  formælaboc.  dominico  bok. 
missale  fra  de  trinitate  oc  til  adventu  med  sequencium. 
skrin.  mariv  sogu.  krossa  ij.  smellta.  þridia  med  vnderstod- 
um.  ij.  forna  krossa.  fontkross  med  iarn  tinadur.  mariv- 
skriptir.  ij.  likneski  iohannis  baptiste.  oc  pavli.  þorlaci. 
jacobi.  petri.  gvdmvndi.  cecilie.  ij.  paxspiolld  steind.  erasmus- 
blad.  skirnar  sar.  fontz  vmbuningur.  vatzketill.  ij.  budka. 
jarnstika  stor  fyrer  alltare  oc  fimm  iarnstikur  fyrir  likneski- 
vm.  ij.  steintiolld.  oc  klædes  dukur  yfer  mariv  likneski. 
iij.  kalecka.  huslker  med  silfur.  med  steindum  kistle.  iiij. 
kluckur.  oc  ij  ath  auk  lestar.  ein  biarlla.  iiij.  corporalia. 
ij.  alltaris  steinar.  v.  CDessoklædi  ath  ollu.  ij.  COessoserker 
nýer.  oc  eitt  hofudlin.  stolur  einar  oc  iij  hoklar  ath  auk. 
iiij.  kantara  kapur.  ix  alltaris  klædi.  vj  bruner.  v  for  for- 
duka(!).  oc  ij  dukar  oa  hdcL[a]lItare.  anar  glitadr  allur.  en 
anar  med  raundum.  oc  ij.  dukar  adrer.  jtem  ij  lectara  duk- 
ar.  likakullt  oc  likakrakur.  bavrur  med  grind.  kirkia  kola. 
ij.  glodar  ker.  ij.  lectarar.  skruda  kista  oc  onnur  bokakista. 
bagxturiarn.  vazthorn.  sacrarium  munnlðg.  metaskaler  med 
metvm.  jtem  stor  stokur.  v.  stolar  j  kirkiv. 

Þangat  liggia  tiunder  af  xj.  beivm  utan  af  bessastod- 
um  oc  uideuollum.  er  hier  af  uij.  bænhus  oc  ij  kirkiur.  oc 
skal  greidaz  ij.  hundrud  af  annare  enn  iij  merkvr  af  ann- 
arre.  af  bænhusum  vj.  vj.  aurar  af  hueriu.  enn  af  einu  ij*). 
merkur. 

Þar  skulu  vera  prestar  ij  oc  diaknar  ij  oc  iij  marka 
omagi. 


^)  upphaflega  Bkr.  iij,  en  fyrsti  leggrinn  byo  dreginn  út. 


634  VALÞJÓFSSTAÐIR.  1471. 

Jtem  lagde  sira  sigmundr  til  kirkiunnar  xij  hundrvt  j 
rekum.  klypta  sandr  halfur  þar  j.  oc  allann  uidrekaj  geita- 
vik  enne  ytri.  oc  halfan  hualreka.  iij  hlute  vidreka  oc  half- 
ann  hualreka  j  geitauik  enne  jnnre.  oc  flvtning  aa  dila.  med 
ytre  uik  oc  þria  hluti  med  innre  vik  oc  allr  sa  hlute  er 
liggr  til  backa  ens  nedra.  en  halfann  allan  reka  af  backa 
enum  efra.  oc  hualreka  med  askelsa.  halfan  huannstodsreka. 
halfan  hvalreka  med  desiar  myre.  oc  siettung  hualreka  a 
uxafallz  fiauru  er  liggr  til  geita  vika  óc  þeirra  hualreka 
sem  þar  fara  saman.  oc  ij.  hlute  hualreka  in  fra  uxafallz 
fiðru  oc  til  vogs  fioru  flesiar.  halfur  flvtningr  j  barnavik.  oc 
sex  veter  spik  hvals  ef  xx.  veter  koma  a  land  edr  meira. 
oc  attvng  j  audrv  lage.  fiordung  hvalreka  j  husauik.  halfur 
hvalreke  med  krosvik.  oc  suo  þott  fluttur  sie.  allan  reka  j 
bdsvm  badvm  fyrir  vtan  hialmars  strond.  fiordung  at  krosse 
j  hualBcka  oc  hlasshual. 

Jtem  eigur  kirkian.  ij'^.  ofrid  er  finbiorn  lagdi  til. 

Jtem  eigur  hon  stor  spiolld  med  glas.  skip  med  gogn- 
um  oc  flatbytnu  bat  vondan.  steint  tiall[d  gautjvgt  er  sira 
iuar  lagdi  til. 

olvkt  porcio  atta  hundrud^). 


*)  á  efstu  spássíu  bréfsins  var  ekrifað  með  álíka  gamalli  hendi  (c.  1630): 

Jordina  Þorgrimsstadi  ninc.  ad  dyrleika.  er  liggr  i  Eydala  stadar 
kirkiu  Bokn.  hana  a  etadnrenn. 

Transskript  máldagans  er  svo  hljóðandi: 

„Þad  giöram  vid  sira  olafur  oddzson  og  sira  einar  erlendzson  god- 
um  monnnm  vitanlegt  med  þessv  ockrv  opnv  brefe.  ath  uit  höfum  sied 
og  yferlesit  maldagann  kirkiunnar  a  valþiofstödvm  i  fliozdalsheradi  j 
Begistrvm  bok  skalhollz  kirkiu.  so  latanda  ord  fírir  ord  sem  hier  eeiger. 
[Hér  kemr  máldaginn].  Og  til  sannenda  híer  um  settv[m  vid  fyr]- 
nefnder  prestar  [ockar  inn8]igli  fyrir  þetta  maldaga  bref  [skrifat  at 
.  .  .  .]  j  alftafirde  manadagin  næsta  fyrir  mathei  apostoli  et  euangelista 
anno ". 


1471.  SVALBABÐSMÁL.  635 

573.  6.  September  1471.  á  Hálsi. 

SiGUEBB  Björnsson  lykr  Ólafi  biskupi  á  Hólum  jörðina  Tungu 
á  Svalbarðsströnd  fyrir  tuttugu  hundruð  og  þar  til  tuttugu 
hundruð  í  fríðvirðum  peningum  að  næstum  fardögum  fyrir 
porcio  Svalbarðskirkju  um  sína  daga,  og  lofar  að  svara  á 
prestastefnu  fyrir  porcio  um  daga  föður  síns. 

AM.  Fasc.  XTX,  10,  frumrit  á  Bkinni.    Fjögur   innsigli    hafa   verið 
fyrir  bréfinu,  en  þau  eru  nú  öil  dottin  frá.  —  Apogr.  3218. 

vm  tungu  a  sualbardz  strond^). 
Þath  giorum  vier  sueinbiorn  þordarson.  nicholas  þor- 
modsson  ok  nichulas  kollason  prestar  ok  jon  bordarson  leik- 
mann  godum  monnum  viturJigth  med  þessu  uoro  brefi  ath 
þar  uoro  vier  j  hia  sdam  ok  heyrdum  oa.  aa  einarstodum  j 
reýkiadaal  þridiadagen  næsta  epter  egidiusCOessu^)  j  biskup 
olafs  visitacione  ath  sygurdur  biornson  giorde  þar  biskup 
olafe  reikningh  af  kirkiogoozum  oa  sualbarde  ok  lukte  þar 
biskupenum  med  handabande  jordena  tungu  j  samre  kirkio 
sokn  kirkiunne  da  sualbarde  firir  tuttugu  hundrvd  ok  þar 
til  sio  hundrvt  ok  tuttugu  j  friduirdum  peningum  ath  næst- 
um  fardoghum  er  fallit  hafdi  j  porcionem  sidan  hann  fieck 
sualbard.  hier  med  lofade  adr  nefndr  sygurdr  biornson  med 
handabande  fyr  skrifudum  biskup  olaf  ath  koma  j  næstu 
prestastefno  ef  biskupen  giorde  honum  bod  ok  suara  þar 
epter  þui  sem  domur  dæmer  vm  þau  kirkiu  gooz  sem  aa 
brestur  ok  hans  fodur  bar  ath  suara  firir  sualbardz  kirkiu. 
Ok  til  sanneiida  hier  vm  settum  vier  fyr  nefndir  menn  vor 
jncigle  firir  þetta  bref  skrifat  aa  halse  j  fnioskadal  faustu- 
dagen  næsta  epter  egidius  cioessu.  anno  domini  CD^  cd^  sept- 
uagesimo  primo. 


*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    *)  Þ.  e.  2.  Sept. 


KKOSSREIÐARDÓMR.  1 471. 


573.  ^'  I  September  1471.   |  ^ 


^*  1  e^«+™i.^«  14-71     í  ^  Lambey. 

Eeldum. 

Tylftakdómb,  útnefndr  af  Erlendi  Erléndssyni  sýslumanni  1 
Rangárþingi,  um  víg  Magnúsar  Jónssonar  á  Krossi  i  Land- 
eyjum,  er  Naríi  Teitsson  og  Þorvarðr  Eiríksson  og  þeirra 
fylgjarar  slógu  í  hel  (,,Krossrei^ardómr^^). 

Dómr  þesBÍ  er  til  i  mörgum  afskriptum  og;  mÍBJafnlega  góðum.  Að 
grundvelli  dómsing  hér  í  útgáfunni  er  höfð  dóraabók  Bókœe  itafélagsins 
Kh.  309.  8V0,  bl.  lOb— 15  (öxnafellBbók),  rituðuml620  með  hendi  Ara 
Magnússonar  i  Ögri.  En  til  samanburðar  eru  hafðar  alia  leið  tvær 
gamlar  afakiiptir  aðrar,  og  er  önnur  þeirra  i  lögbók  sira  Sigurðar  Jóns- 
sonar  á  Grenjaðarstað  í  safui  Magnus  do  la  Gardie  i  safni  háskólans  í 
Uppsölum  i  Svíþjóð  Nr.  9.  4to,  bl.  168—170,  eem  er  skinnbók  frá  c. 
1587,  en  hin  er  í  fornri  dómabók  úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar, 
nú  i  Landsbókasafni  789.  4to,  bl.  78—83,  skr.  að  mestu  leyti  um  1620, 
að  sumu  ieyti  af  Ara  i  Ögri  (bls.  179—193,  205—210,  216—292,  407 
— 436).  Auk  þessa  eru  hér  og  hvar,  einkum  að  upphafi  og  niðrlagi, 
hafðar  til  samanburðar  ýmsar  afskriptir  aðrar,  en  þær  eru  margar  til, 
Bvo  Bem:  Stockholm.  Isl.  membr.  jurid.  C  4.  4to,  bl.  lloa— 116b,  skr. 
c.  1585;  LaudBbókasafn  788.  4to,  bl.  130a— 132b  (J.  P.)  með  hendi  Há- 
konar  sýslumanns  Ormssonar,  að  mér  virðist,  c.  1640—50,  og  segist  hann 
rita  eptir  dómabók  (Orms  í  Eyjum)  föður  sina,  en  hann  hafi  ritað  eptir 
dómabók  Gisla  lögmanns  Hákonarsouar ;  Landsbókasafn  812.  4to,  bl. 
156a_i57a(j.  p.)  með  hendi  Hanneaar  Gunnlaugssouar  í  Reykjarfirði  c.  1660 
—70;  Landsbókasafn  65.  4to,  II,  14b— 16a  með  hendi  Jóns  dana  Magn- 
ússonar  á  Eyri  c.  1640,  og  stendr  á  þeirri  bók  með  hendi  Arna  Magn- 
ússonar:  „Vicjlaugmauden  til  hörende.  Er  med  hendi  Jons  DanMagn- 
usBonar  afa  Biarna  i  Arnarbæle.  .  .  .  Ubus  sum.  Remittatur  cum  grati- 
arium  actione";  MSteph.  62.  4to,  bl.  99b— 102b,  skr.  c.  1650—60  (nokk- 
uð  styttr  um  sumt);  Ny  kgl.  saml.  1945.  4to,  bl.  223—225  með  hendi 
Hannesar  Gunulaugssonar  i  Reykjarfirði  1666  (nokkuð  styttr);  Ny  kgl. 
saml.  1947.  4to,  skr.  c.  1660;  ÍBfél.  125A.  4to,  bl.  78a-80a,  skr.  c. 
1680;  ÍBfél.  125B.  4to,  nr.  211,  skr.  c.  1680;  ÍBfél.  67.  4to,  bi.  63—55, 
„Iclis"  mcð  höndi  séra  Eyjólfs  Jónssonar  á  Völlum  (d.  1745),  með  raungu 
ártali  1481.  Mdrt  i  afskriptum  þessa  dóms  er  afbakað,  eins  og  vant  er 
að  vera  um  gömul  skjöl,  sem  til  eru  i  mörgum  haudritum  frá  ýmsum 
tímum,  og  er  þvi  hér  litill  gaumr  gefinn,  þvi  að  það  hefði  orðið  mikið 
mál,  en  hins  vegar  einungis  orðið  til  að  villa  fyrir  mönnura;  er  því  sá 
einn  orðamunr  tekinn,  eem  horfði  til  þeBs  að  Btyðja  réttan  texta  döms- 
ins.    3br.  Safn  til  sögu  íslandB  I,  115—116. 


1471.  KROSSREIÐAEDÓMR.  637 

KrossreijdardomuR. 

Ollum  monnum  sem  þetta  Bref  sia  edur  heyra  [sendum 
vier^)  Oddur  Þorkielsson^).  Þorsteinn  Arnason.  Hallur  Jons- 
son.  [Eireckur  Jonsson^).  Jon  Magnussson.  [Gudmundur  Sig- 
uatzson*).  Pall  Jonsson.  Þorbiorn^)  Arnason.  Olafur  Arna- 
son.  Brandur  Jonsson.  StuUi  Þosteinsson  og  [Arnor  Stein- 
dorsson®)  quediu  guds  og  wora  kunnugt  giorandi  at  þa  er') 
lidit  war  fra  hijngadburd  wors  herra  Jesu  Christi  þusund 
fiogur  hundrut  siotiv  ock  eitt  ar  manudaginn  næstan  eptir^) 
mariumesso  sijdari  vm  haustid  j  lambeý  a  almenneligu 
þriggia  hreppa  þinge  vorum  vier  til  krafder  oc  j  dom 
nefnder  af  grligum  manni  Ellendi  Ellindssyni.  er  þa  hafdi 
mijns  herra  kongsins  syslu  j  Eangarþingi.  ad  dæma  yfer 
þeim  maalum  sem  Ragneidur  Eyrikzdottir  kiærdi  til  Þor- 
vardar  Eyrikssonar  oc  hans  filgiara  þeirra  sem  heim  foru 
til  Kross  oc  hofdu  sleigit  hana  og  dreigit.  hrakit  hana  oc 
lamit  so  hun  hafdi  feingit  bædi®)  lemstur  og  akomur.  gnn 
rænt  þadan  hennar  peningum.  Brefum  oc  tijum.  gnn  dreigit 
bonda  hennar  Magnus  heitinn  Jonsson  nakin  burt  af  henn- 
ar  fadme  oc  sleigid  hann  j  hel  sijdan  þar  vpp  aa  stadinn  a 
sialfs  hans  heimile.  Suo  oc  eigi  sijdur  Beiddi  hun  oss  oc 
krafdi  kongdomsins  vegnaaddæma  huerier  þeir  menn  skilldu 
vera  sem  þennaii  giorning  hofdu  giort. 

Nu  af  þui  ad  þar  kom  fram  bref*^)  firir  oss  med  log- 
mannz^*)  jnsigli  oc  annara  dandi  manna  jnsiglum  ad  þau 
Olof  loptzdotter  og  Þorleifur  Biornsson  hofdu  feingit  magn- 
use  heitnum  Jonssyni  jordina^^)  Kross  sem  liggur  j  landey- 
um  til  fullrar  eignar.  Suo  oc  kom  þar  fram  [annad  Breíf^^) 
med  jnsiglum  þriggia  skilrijkra  manna   ad  narfue  Teitsson 


*)  [62;  sonda  9,  sender  309,  og  hin  ýinist.  *)  Þorsteinsson  788.  *) 
[Jon  EirijksBon  125B  (án  efa  rangt).  *)  9,  67,62,  125A,789;  Sugurdsson 
309;  [Magnus  Gudmundsson(!)  812.  «»)  Biorn(!)  125A.  «)  [9,62,67, 
789;  Andres  Steineson  309,  788,  812,  65  ofl.  Arne  125A;  Arnor  Steins- 
Bon  125B.  ')  b.  V.  789  ofl.  ^)  fyrer  62.  »)  b.  v.  789.  »<>)  b.  v.  789, 
ofl.;    óvart   fallið  úr  309.      ")    logmannsinB    789.      ")  b.  v.  9,  789  ofl.; 

18)  [9,  67,  789  ofl.;  domur  309. 


638  KROSSKEIÐARDÓMR.  1471. 

hafi  feingid  firgreindum  magnuse  heitnum  Jonssyni  allt  þat 
tiltal  oc  medgiord  sem  hann  atti  edur  dtt  hefdi  edur  mætti 
eigandi  ad  verda  j^)  nefndri  jordu  Krosse.  Kom  þar  [fram 
hid^)  þridia  bref  ad  Oddur  Asmundsson  laugmann  hefdi  vr- 
skurdat  greinda  jord  Kross  j  eystre  landeyum  optnefndum 
magnvsi  heitnum  Jonssyni  til  fullrar  eignar  oc  frials  for- 
rædis.  [suo  oc^)  var  þar*)  svarit  af  tveimur  skilrijkum  vott- 
um  ad  magnus  heitinn  hefdi  logfest  jordina  Kross  oc  lyst 
þar  sinu  logheimile*). 

Jtem  var  þar  oc  svarid  af  skilrijkum  vottum  ad  Þor- 
vardur  Eyriksson  hafdi  tecid  ij  pansara  vr  stofunne  a®) 
Krosse  oc  skipadi  sinum  monnum  j  Burt  ad  bera.  sem  hann 
oc  þad  giordi.  og  þar  med  hafdi  þa  oc  so')  horfit  eirn  jarn- 
hattur. 

Kiærdi  oc  fir  nefnd  ragneidur  ad  narfe  Teitsson  hafdi 
tecid  vr  stofvnne  þar  a  Krosse  oll  þau  Bref  oc  skilrijke 
sem  þar  voru. 

Nu  af  þui  ad  magnus  heitinn  Jonsson  laa  þar  daudur 
af  morgum  storum  sarum  oc  grimligum  giorningi.  þess^)  oc 
annars  ad  þar  var  dæmt  ad  hann  hefdi  j  sijnu®)  logheimile 
drepinn  verit.  suo  oc  syndi  optt  nefnd  Eagneidur  a  sier  vj 
akomur  er  hun  haf(d)i  feingitjþann  sama^^)  tijd.  Þuibeidd- 
unst^^)  vier  fyrr^^)  nefndir  domsmenn  þar  a  þinginu  erfingia 
edur  logligz  vmbodzmannz  Þorvardar  Eyrikssonar  [og  haiis 
fylgiara^^)   þeirra   sem  til   Kroz  foru  med  honum.    ef  þeir 


»)  aa  789,  9.  «)  [9,  789  ofl.;  j  hrid  fram  309.  «)  [og  svo  789.  *) 
þad  9.  ^)  [Hér  er  i  789  rugluð  orðaröð  i  dómiuum,  svo  að  uæsta  grein 
hljóðar  þar  á  þessa  leið :  „  Jtem  var  þar  og  svarið  af  skilrikum  vottum,  að 
Þorvarðnr  Eiriksson  hefði  tekið  tvo  pansara  úr  stofunni.  Kom  þar  og  fram 
kaupbréf,  að  Ólöf  Loptsdóttir  og  hennar  maðnr  hefði  feingið  honum  þessa 
jörð.  Jtem  Narfi  og  hennar  Teit8Bon(!)  hefði  gefíð  honum  sitt  tilkall  & 
títtnefndri  jörðu  Krossi,  [þessari  setningu  sýnist  ofaukiö  i  dóminn,  sbr. 
Nr.  561.  J.  Þ.]  og  skipaði  Binnm  mönnnm  i  burt  að  bera,  sem  hann  og 
það  gerði,  og  þar  með  hefði  þá  horfið  einn  járnhattur'^  ^)  tittnefndri 
jörðu  b.  V.  9.  ')  b1.  9,  789  ofl.  »)  9,  789  ofl.  þad  309.  »)  b.  v.  9,  789; 
Bl.  309.  ><0  b.  V.  789.  ")  9,  789;  beidunst  309.  ")  9,  789;  optt  809. 
")  [9,  789;  Bl.  309. 


1471.  .   KROSSREIÐARDÓMR.  639 

væri  þar  nockurir  sem  lagasvar  mætti  [fyrir  þda*)  hafa. 
Nu  af  þui  ad^)  vier  feingum  þar  eingin  svor  j  gen  þui  [j 
Guds  nafne*)  dæmdum  vier  fir  nefndir  domzmenn  þratt- 
nefndre  Ragneide  mork  a  huorri  akomu  þeirre  er  hun  hafde 
oc  þar  med  xij*)  merkur  j  tuefalltt  fullriette.  og  vj  merkur 
j  fullrietti  sitt  firir  þad  ad^)  Þorvardur  rænte  hana  tijun- 
um^).  dæmdum  vier  fiarhalldzmann  Þorvardz')  skilldugan 
ad  skila  aptur  tijunum  forfallalaust  ad  heirdum  dom- 
inum. 

Jtem  dæmdum  vier  fiarhalldzmann  narfua  skilldugan 
ad  skila  aptur  Brefunum  ollum  þeim  sém  hann  toc  a  Krosse 
oc  hann  mætte  aptur  skila  jnnaii  tueggia  manada  ad  heird- 
um  dominum.  oc  þar  til  vj  merkur  af  fe  narfua  j  fuUrietti 
Eagneidar^). 

Skilldi  allir  firsagdir  peningar  lukast  Ragneidi  edur 
hennar  vmbodzmanne  heima^)  aa  Krosse.  enn  þridiung  j 
haust  ad  michilzmesso*^)  ad  heirdum  dominum.  enn  alt  ad 
næstum  fardogum. 

hier  med  dæmdum  vier  offtnefndre^*)  Eagneidi  firir 
sinn  kostnad  viij*^^^)  þann  er^^)  hun  þurfti  ad  sækia  sinn 
riett  hier  vm  oc  skOldi  halft  luka  heinrek  hirdstiori^*)  af 
þeim  peningum  sem  konginum  fiellu  j  gard^^)  Þorvardz  oc 
hans  fiJgiara  enn  halftt  fiarhalldzmadur  Þorvardz  med  slijk- 
um  salastefnum  sem  fir  seiger.  [enn  fyrir  þad^^)  handrdn 
og  svijuirding.  skaprann  og  skada.  sem  Ragneijdi  Eirijkz- 
dottur  var  giðrdur  i  þvi  ad  hennar  bondi  var  shjtinn  og 
dreijginn  til  lijflaatz  i  burt  af  hennar  fadmi  j  þeirra  heimiK 
sem  fyrr  seiger^').  Suo  oc  vm  þau  Bref  oc  skilrijke  sem 
forgud  voru  oc  fariii  oc  eigi  vrdu  aptur  logd  af  þeim  sem 
narfe  tok  fra  Krosse.  þa  dæmdum  vier  þær  saker  til  næsta 


*)  [9,  789;  þar  firir  309.  «)  b.  v.  789.  »)  [b.  v.  125b.  *)  9,  67, 
789  ofl.  X,  309.  «)  789;  er  9;  sl.  309.  «)  tijum  789.  ')  9,  789;  Þor- 
ualldz  309.  ^)  9,  789;  Ragneidi  309.  »)  9,  789;  heim  309.  »<>)  Michael- 
ismesBU  9,  789.  ")  b.  v.  9,  789.  ")  9,  789,  125A  ofl.  xc,  309.  ")  b. 
V.  789.  ")  9.  789,  67  ofl.  hirdstiora  309.  ^^)  gardi  789.  ")  [so  oc  vm 
þad  62;  þad  b1.  789.    ")  [b.  v.  789,  9,  67,  62,  125A.  ofl.;  vantar  í  309. 


640  KROSSREIÐARBÓMH.  1471. 

alþingis^)  vnder  logmannz  vrskurd  edur  xij  logriettu- 
manna  dom^).  huortt  riettarfar  edur  skadrædi  þar  skilldi 
a  vera. 

Suo  oc  j  sama  dome  dæmdum  vier  þrattnefndir  domz- 
menn  eptir  þui  vier  vorum  til  krafdir  af  riettaranum  kong- 
domins  wegna  huorier  menn  þeir  skilldu  vera  sem  suodd- 
ann  giordning  giordu  oc  fyrr^)  skrifad  stendur.  Nu  af  þui 
ad  [vor  Logbok  svo*)  vtuijsar  ad  þad  sie*)  OBOtamal  ad  wega 
mann  jnnan  stoks  edur  dix  toduvelle  edur  vti®)  edur  jnnan 
gardz  þess  er  huorfur  vm  akur  edur  eing^)  ad  heimile  sialfz 
hanz  oc  a  weg  [til  edur  fra^).  þess^)  oc  annarz  ad^<^)  so 
greinir  Logbok  vor  ad  ranzmenn  se  OBOtamenn  hvar  sem") 
þeir  verda  teknir  oc  huor  sem  þeim  veiter  lid  til  epter  þui 
sem  seiger  j  obotamalum^^)  j  mannhelge.  Greinir  oc  suo 
eigi  sijdur  vor  Logbok  ad  þeir  se  obotamenn  sem  giorast 
flugumenn  edur  taca  fe  til  ad  drepa  þaa  menn  sem  þeir 
eiga  ongvar  sakir  vid.  Nu  af  þui  ad  þar  kom  fram  a 
avrvarþingi  wiglysing  narfa  Teitssonar  ad  hann  hefdi**)  j 
hel  sleigid  magnus  Jonsson.  var  þad  og**)  svarid  og  sied  ad 
hann  laa  daudur  aa  vellinum  aa  Krosse  firir  framan  kirkiugard- 
inn.  Suo  [oc  var  þad^*^)  svarid  af  skilrijkum  vottum  ad 
Þorvardur  Eyriksson  hefdi  skipad  þar  fullkomliga  atgongu 
med  hordum  ordum  oc  sagdist  skilldi  sorga  peningum.  var 
þad  oc  svarid  ad  magnus  heitinn^®)  Jonsson  hefdi  bodit 
lagabod  flrir  sig  oc  sina  menn.  huad  sem  hann  hefde  brotid. 
Þui  dæmdum  vier  narfa  teitsson  med  fuUu  domz  adkuæde 
af  sialfz  sinz  giordningi  fullkomin  obotamann.  flrirgiort  fe 
oc  fride.  lande  oc  lausum  gire  oc  lifinu  med.  [þar  sem  yfir 
hann    verdur^')    komist^^).    þar   sem   login   tala  ei  a  moti. 


1)  Auxararþijngs  789,  9,  67  ofl.  «)  789,  9  ofl.  domi  309.  »)  b.  v. 
788,  9.  *)  b.  V.  9.  ^)  [9,  789;  suo  stendur  j  vore  landz  laga  Bok  oc 
vtvijsar  vmm  309.  «)  789,  9,  67  ofl.  jnne  809.  ')  789;  eingi  309.  ») 
[til  og  fra  789;  eður  til  og  frá.  9.  »)  789,  9;  þad  309.  »<>)  b.  v.  789, 
9.  ")  b.  V.  789,  9.  12)  789,  9;  obota(!)  309.  ")  789,  9,  67  ofl.  hefar 
309.  ")  b.  V.  789  ofl.  i»)  [var  þad  og  789,  9.  *«)  789,  9;  sl.  309.  ") 
yrdi  9.    *^)  [hvar  sem  hann  verdur  íangadur  789. 


1471.  KROSSREIDAIIDÓMR.  641 

skilldi  peningar  hanz  halfer^)  falla  ,i  kongz  walld  enn  half- 
uer  j  vmsia  hanz  gríingia  til  þess  ad  riettur  lagavegur 
geingur  a  huor  þa  [skal  eignast  med^)  logum.  gnn  saker 
þess  ad  Þorvardur  medkendist  med  sinu  opnu  Brefe  oc  hang- 
anda  jnsigle  ad  hann  hefde  ridit  til  Kross  og  Baud  firir  sig 
log  oc  riett  oc  þa  menn  sem  þangad  hofdu^)  farid  med  hon- 
um.  suo  oc  Baud  hann  log  oc  dom  íirir  sina  peninga.  Nu 
sokum*)  þess  ad  þat  var  oUum  monnum^)  viturligtt  ad  Þor- 
vardur  Eyriksson  var  haufudzmann  j  þessare  ferd  oc  ad- 
gongu  er  magnus  heitin  Jonsson  [var  i^)  hel  sleiginn  a 
Krosse  j  landeyum  med  suoddan  ordtæke')  sem  fir  skrifad 
er.  Þess^)  oc  annarz®)  ad  [logbokin  so  vtuijsar  ad^^)  hof- 
udzmadur  firir  oUum^^)  ologligum  giorningi^^)  sie  avallt  mest 
sekur.  Þui  dæmdum  vier  opttnefndir  domzmenn  þrattnefnd- 
an  Þorvard  fuUkominn  obotamann  og  alla  hanz  fir  greinda 
filgiara  þa  sem  med  honum  foru  til  Kroz  þa  magnus  heit- 
inn  Jonsson^^)  var  j  hel  sleigin  og  nu  sijdan  veitt  honum 
styrk  og  filgi  epter  þui  sem  fyr^*)  segir^^)  j  obotamalum  j 
mannhelgi.  vtan  sa  edur  þeir  sieu  nockrer  af  þessum  hanz 
filgiorum  ad  [logligu  forsvari  meige^^)  firir  sig  koma.  so  ad 
þeir  meigi  hallda  lifi  oc  hjmum  ad  logum.  gnn  peninga 
Þorvardz  Eyrijkssonar  halfa  fasta  og  lausa  og  allra  hans^') 
fir  greindra  filgiara  dæmdum  vier  j  valld  kongz  vmbodz- 
mannz.  ^nn  halfua  dæmdum  vier  j  valld  og  vmsia  huorz 
þeirra  grfingia  edur  fiarhalldzmannz  þar  til  endiligur  laga- 
vegur^^)  gengur  aa  huor  eignast  skal  allra  þeirra  peninga 
ad^®)  logum.  Suo  oc  ef  nockrer  menn  verda  til  ad  weria  þaa 
edur  vernda  med  fullum  styrk  edur  filge  framar  enn  log 
seigia^^)  til.  þa  dæmdum  vier  þaa  vtlæga  til  Noregx  aa 
kongzins  nadir  enn  med  ollu  ogillda  ef  þeir  verda  særder 

*)  b.  V.  9,  789,  67  ofl.;  vantar  Í309.  «)  [9,  789;  akiUdi  eigDast  med 
riettu  ad  309.  «)  9,  789;  hefde  309.  *)  sakir  9,  789.  »)  b.  v.  9,  789 
ofl.;  vantar  i  309.  •)  [9,  789,  67  ofl.;  j  var  309.  ')  ordtaki  9,  789.  «) 
9,  789;  þad  309.  »)  9,  789;  annad  309.  i«)  [9,  789,  67;  sl.  309.  ") 
huorium  789,  9,  67.  ")  giörningum  9.  ")  b.  v.  789.  **)  b.  v.  789. 
")  9,  789,  67  ofl.;  stendur  309.  »«)  [789,  9,  67  ofl.  logliga  meigi  for- 
avare  309.  ")  b.  v.  789,  9,  67.  ^^)  vegur  9,  789.  »»)  med  9,  789. 
««)    Btanda  9,  789,  67  ofl. 

Dipl.  Isl.  V.  B.  41 


642  KROSSREIÐARDÓMR.  -  SUÐREYRARBRÉF.  1471. 

[j  þvi^)  edur  drepner.  Enn  peningar  þeirra  fare  eptir  þni 
sem  Iðgbok  vottar  og  domur  dæmer.  Suo  oc  dæmdum  vier 
Olofu  loptzdottur  hans  faudursystur  sem  þar  var  þa  a  þing- 
inu  hia  oss  logligan  vmbodzmann  ad  giora  med  halfum 
peningum  [eptter  logum')  þeim  sem  Þorvardur  hafdi^)  att 
þar  til  Eyrikur  Loptsson  [fader  hans*)  kiæme  til  edur  hanz 
logligur  vmbodzmadur. 

Samþikte  þennan  vorn  dom  Hinrik  Kepkin*)  hirdstiore 
og  Ellendur  Ellendsson  hanz*)  syslumadur  j  lir  sogdu  Rang- 
arþingi.  Jon  Bondi  Olafsson  syslumadur  j  Amesþingi  oc 
margir  adrir  [a  þinginu')  med  oss.  og  þui^)  settu  þeir  sijn 
jnsigle  med  vorum  jnsiglum  íirir  þetta  domzBref.  Skriffad 
a  Kelldum  j  averiahrepp^)  a  sama  are  [deigi  sijdar  enn**) 
fir  seiger. 


574.  15.  September  1471.         á  KirkjubólL 

Steinunn  Jónsdóttir  gefr  með  samþykki  Sveins  Þorgilssonar 
bónda  síns  Haldóri  Hákonarsyni  jörðina  Suðreyri  i  Súganda- 
firði  í  prófentu  sína. 

AM.  Fasc.  XIX,  2,  frumrit  &  BkÍQDÍ.    Af  þrem   innBÍglam  eru  tvö 
fýrir.  —  AM.  Pasc.  XIX,  24,  transakript  frá  24.  April  1472. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  þorsteinn  sueinson.  Grimur  darunson.  haflidi  martein- 
son.  kuediu  guds  og  sina  kunnigt  giorandi.   þa  er  lidit  uar 


»)  [b.  Y.  789,  9,  67  ofl.  «)  [b.  v.  9,  789  ofl.  «)  9,  789,  67  ofl.; 
hcfði  309.  *)  [b.  V.  9,  789,  67  ofl.  »)  65;  Keppken  67;  Keppkinn  9; 
Kiepkin  788;  nafn  þetta  er  mjðg  afbakað  i  iiandritnnnm :  Kieppinn 
125A;  Keppken  309;  Kerkin  62;  Kappinn  789;  SeffrinzBon  125B(!). 
®)  Svo  öll  þau,  sem  ekki  sleppa  orðinu;  að  réttu  lagi  ætti  það  að  vera: 
kongs.  ^)  [þingmenn  þennan  dóm  9,  67  ofl.  ®)  b.  v.  9,  67  ofl.  •) 
9,  67;  myrahrepp(!)  309;  bæði  hreppBuafnið  og  bæjarnafnið  er  afskræm- 
islega  afbakað  á  ýmsan  h&tt  i  afðkriptunum,  og  tekr  þ6  fyrst  Bteininn 
úr  i  788,  þvi  að  það  segir  döminn  ritaðan  á  „Skudnm"  i  staðinn  fyrír 
Keldum.     »<>)  [sem  126A. 


1471.  SUÐREYKÁRBRÉF.  643 

fra  hingatburd  uors  herra  jhesu  christi.  þusund  fiogur  hundr- 
att  siotiger  og  eitt  oaR.  laugardagin  næsta  epter  decollacio 
johannis  baptiste^).  ol  sudreyri  j  sugandafirdi.  worum  væR  j 
hia  saum  og  hejrdum  da  ord  og  handaband  þessara  manna 
af  eirni  alfu  halldors  hakonarsonar.  og  af  annarri  alfu 
steinunar  jonsdottun.  skildizt  þat  under  þeirra  handabandi 
ad  fýr  greind  steinun  gaf  adrnefndum  halldori  jordina  sud- 
ureýri  j  sugandafirdi  er  liggur  j  stadar  kirkiu  sokn  med 
samþýcki  sueins  þorgilssonar  bonda  sins  til  æuenligraR  eign- 
aR  wndan  siea  og  sinum  erfingium.  Enn  sier  til  æfuinligr- 
aR  prouentu  og  framfærslu.  skylldi  oppt  nefnd  steinun  pro- 
uentufaust  vpp  þadan  og  aa  komin  fýr  greint  framfæri. 
Skylldi  og  þessi  adurgreind  jord  sudreýr  fuUkomin  eign 
halldors  hakunarsonar.  med  todum  og  aukrum.  eingium  og 
akogum.  rekum  og  renningum.  herbergium  og  husum.  hurd- 
um  hiarfaustum  og  uidum  naglfaustum.  storum  og  smam. 
huort  sem  helldr  (er)  biti  edr  bialki.  med  gaurdum  og  grindum. 
holtum  og  haugum.  uautnum  og  ueidistaudum.  afrettum  og 
aullum  gaugnum  og  gædum  þeirra  sem  þessu  landi  eigu 
adh  fýlgia  þott  þat  sie  j  aunuR  laund.  og  þui  hefer  fylgt 
ad  fornu  og  nýu.  handsaladi  þrattnefnd  steinnun  tittnefnd- 
um  halldori  þetta  sama  land  med  greindum  landamerkium 
wt  ooL  saudaspilli  sem  hæstur  er  og  þar  adh  sionhending  til 
siouaR.  og  jnn  adh  smilluhaumrum.  hieR  med  heimiladi  opt 
nefnd  steinun  halldori  hakunarsyni  fie  þat  allt  or  þar  kann 
finnazt  j  jordu  og  da  nema  lauglegiR  eigendr  uerdi  til.  skal 
fýr  nefnd  steinun  aabýrgiazt  allar  laugligar  riftingar  da  land- 
inu  enn  opt  nefndr  halldor  skýlldi  hallda  fýrÍR^)  skiladomi 
til  laga. 

Og  til  sanninda  hier  um  settum  vær  fýr  nefndÍR  menn 
wor  jnsigli  fyrer  þetta  prouentubref  er  skrifuat  uar  aa 
kirkiuboli  j  ualþiofsdal  j  aunundarfirdi  sunnudagin  næsta 
epter   exalltacio   aancte   crucis  æ.  sama  oaRÍ  sem  fýR  segeR. 


^)  Þ.  e.  81.  Angaat.    *)  fyrÍRÍr,  skbr.,  en  Biðasta  ir  er  sett  siðar  af 
miBskilningi  með  mörauðaia  bleki. 


4r 


644  RTJNÓLFSMÁL.  1471. 

675.  28.  September  1471.         í  Miklagarði. 

DóMR  tólf  presta  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum,  að 
Eunólfr  Höskuldsson,  er  biskupinn  hafði  látið  handtaka, 
væri  rétt  fangaðr,  því  að  hann  hefði  rofið  sátt  og  lofan  við 
biskup,  geingið  á  settar  skriptir  og  fallið  til  fyrra  hórdæm- 
is  og  legið  með  Haldóru  Þórðardóttur  undir  einum  klæðum 
í  kirkjunni  á  Bakka  í  ÖxnadaL 


itfliíMvi 


AM.  Pasc.  >IX,  11,  frnmrit  k  skinni.  Tólf  innBÍgli  hafa  verið  fyr- 
ir  bréfinu,  en  ftf  þeiro  eru  ein  fimm  eptir,  og  þó  sum  mjög  bráknð.  — 
Apogr.  3219. 

i»   í  M',>íl(/ 

bref  vm  runolf^).  '      ' 

Þath  giorum  vier  sueinbiorn  þordarson.  semingur  magn- 
ttsson.  einar  benedictsson.  magnus  jonsaon.  jon  broddason. 
olafur  þorgeirsson.  jon  halldorson.  rogualldr  asgrimsson. 
nichulas  þormodsson.  stigur  jngimundarson.  jon  helgason.  ok 
gisle  sueinbiarnarson  prestar  holabiskups  dæmis  godum 
monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnu  brefe  ath  þa  er 
lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þusund 
.cccc.  siotiger  ok  eitt  oglr  fostudagen  næsta  firir  michaels- 
CDesso^).  da  hrafnagile  j  ejiafirde  voru  uier  j  doom  nefndir 
af  vorum  uirduligum  herra  ok  andaligum  fodur  olaaf  med 
guds  naad  biskup  oa  holum.  ath  dæma  huort  runolfur  hausk- 
ollzson  er  biskupen  hafdi  latid  fanga  væri  rett  fangadr  ed- 
ur  ei  vnder  kirkiunnar  geýmslo  ok  skrift.  Nu  sakir  þess 
ath  fýr  nefndr  runolfr  hefer  rofit  sina  sátt  ok  lofan  med 
biskupen  ok  heilaga  kirkiu  ok  ei  halldit  þær  skripter  sem 
honum  voru  settar  heilagrar  kirkiv  vegna  firir  þathordæmi 
sem  hann  hafdij  fallit  med  halldoru  þordardottur.  en  geing- 
it  aptur  til  somv  sýndar  med  henne  epter  hennar  sogn  ok 
medurkenningh  j  sama  hordæmi.  ok  legit  nakenn  under 
einom  klædum  hia  henne  j  kirkiunne  aa  backa.  Þui  ad 
guds  nafne  tilkolludu  dæmdum  vier  fýrskrifader  tolf  prest- 
ar  firir  þessar  adur  greindar  sækir  þratt  nefndan  runolf 
rett  fanginn  uerit  hafa  œl  biskupsens  vegna  vnder  þa  skript 


1)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    *)  Þ.  e.  27.  Sept. 


H71.  UMBOÐSBRÉF.  645 

ok  vardhalld  sem  honum  ber  ath  hafa  af  heilagre  kirkiu 
ok  biskupen  uill  honum  sett  hafa  epter  sinne  naad.  ok  til 
sanenda  hier  um  settum  uier  fýrnefndir  prestar  vor  jncigle 
firir  þetta  doomsbref  skrifat  j  myklagarde  j  eyiafirde  deghi 
sijdar  enn  fýr  seigir. 


576.  11.  Oktðber  1471.    á  Hóli  í  Bolungarvík. 

SvEiNN  Þorgilsson  fær  Haldóri  Hákonarsyni  fult  og  lög- 
legt  eignar  umboð  yfir  öUum  peningum  barna  sinna  um 
þrjú  ár. 

AM.  Fasc.  LXV,  4,  frumrit  á  skinni.  Fyrsta  og  anuað  innsiglið  er 
fyrír  bréfinu,  en  hið  þriðja  er  dottið  frá.  —  AM.  Faac.  XIX,  22—23, 
transskript  á  skinni  frá  24.  Apr.  1472. 

Þad  giorum  ver  Þorsteinn  sueinson.  Grímur  (jarunson. 
f^^aflidi  marteinsson.  Godum  monnum  kunnigt  med  þessu 
voru  oppnu  brefi.  laugardagin  næsta  epter  decollacio  johann- 
is  baptiste^)  da  sudreýri  j  sugandafirdi  vorum  værjhia  saum 
og  heýrdum  oa  ord  og  handa  band  þessara  manna  af  eirni 
alfu  halldors  hakunarsonar  enn  af  annarri  alfu  sueins  þor- 
gilssonar.  skildizt  þat  undeR  þeirra  handabandi  ad  adur 
greindr  sueirn  fieck  fyrgreindum  halldori  sitt  fulit  ok  laug- 
ligt  eigna»  vmbod  ýfir  aullum  peningum  barna  sinna.  var 
þar  til  greind  jordin  kuiarnes  og  half  nordureyr  og  þar  til 
niv  hundrut  j  lausagozi.  suo  og  eigi  sidur  skýlldi  halldor 
vmbod  hafa  vnder  saumu  grein  ýfir  auUum  þeim  peningum 
fridum  og  ofridum.  kuikum  og  daudum  ad  saman  stodu  j 
fýrgreindum  stad  sudureyri  og  j  uernd*)  oppt  nefndz  sueins 
voru  at  frateknum  skuUdum  annara  manna.  skýlldi  halldor 
hakunarson  þetta  umbod  hafa  vm  næstu  þriu  oclr.  Og  til 
sanninda  hier  vm  settum  vær  fýr  nefndir  menn  vor  jnsigli 
fýrÍR  þetta  vmbodsbref  ea  skrifuat  uaR  sa  holi  j  bolungar- 
vik.  faustudagin  næsta  epter  dionisiusmesso.  anno  domino*). 
m.®  cccc.  Ixx.**  primo. 

^)  Þ.  e.  31.  AngQst.    *)  nerne  xix.    *)  S?o  bæði. 


ð4d  KIRKJUBÆJARKLAUSTR.  1471 

577.  8.  NÓTember  1471.    í  Kirkjubæ  á  Síðu. 

Ragnheiðr  Eiríksdóttir  gefr  Kirkjubæjarklaustri  jörðina 
Eaufarberg  í  Lómagnúpskirkjusókn  hálfa  í  sitt  testament- 
um,  en  hálfa  í  testamentum  Magnúsar  heitins  Jónssonar 
bónda  síns  (á  Krossi). 

AM.  Apogr.  2862;  er  þetta  ritað  eptir  tranHskripti  Arna 
Hcnrikssonar,  Hávarðs  Loptssonar  (á  Á)  og  Jóns  RunólfsBonar,  og 
er  aÍBkriptin  staðfest  í  Skálholti  7.  Sept.  1708  af  Hákoni  Hannessyni, 
Þórði  Þórðarsyni  og  Hafliða  Bergsveinssyni. 

Þath  giorum  vid  sira  Sueirn  Jonzson  oc  sira  Gudni 
Biornzson  godum  monnum  viturligt  med  þessu  ocru  opnu 
brefe  þa  lidit  var  fra  hingadburde  vors  herra  Jesu  christi 
þusund  flogur  hundrut  siautijger  oc  eitt  ar  ad  vid  vorum  j 
hia  oc  heyrdum  cL  a  fostudagénn  næsta  firir  CDarteinzmesso 
um  haustid  j  kirkiubæ  d  sidu  ad  Ragneidur  Eirekzdottir 
gaf  iordena  Raufarberg  er  liggur  j  Lomagnupskirkiusokn 
til  klaustrenu  j  kirkiubæ  til  æfvenlegrar  eignar  med  oUum 
þeim  gognum  oc  giædum  sem  greindre  jordu  fylger  oc  fylgt 
hefer  ad  fornu  oc  nýu  oc  hun  vard  fremst  eigande  ad.  gaf 
hun  halfa  j  sitt  testamentum.  enn  halfa  j  testamentum  epter 
magnus  heitenn  jonzson  bonda  sinn  sier  oc  honum  til  æfven- 
ligrar  saluhialpar.  Og  til  sannenda  hier  um  og  meire  aud- 
syningar  sette  firgreind  Eagneydur  sitt  jncigle  med  ocrum 
jusciglum  firir  þetta  bref  skrifat  j  sama  stad  dege  oc  are 
sem  firr  seger.  ,.,  ,„,», 


578.  34.  NÓTember  1471.  undir  Felli. 

Helminöalags  og  löggjafabréf  Andrésar  Guðmundssonar  og 
Þorbjargar  Ólafsdóttur  konu  hans. 

AM.  Fasc.  LXVII,  1*,  transskript   á  skinni  frá  11.  Marts    1508.  — 
Apogr.  1151. 

Helmingafielag  hiona  i  milli  og  loggiafer  epter^). 
*)  Á  spásðíu  bréfsins  með  hendi  frft  17.  öld. 


1471.  HELMINGALAG  OG  LÖGGJAFIR.  647 

AvUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sida  edr  heyra. 
Sender  Sueinbiorn  aronsson.  Biorii  Oddztson.  Ormur  CDagn- 
usson  og  Hnutur  gudmundztson.  Kuediu  Gudz  ok  sinda. 
Kunnigth  giorandi  at  þoa  Lidit  Var  fra  hingatburde  Vorss 
herra  jhesu  christi.  00.  fioggur  hundrut  siotiger  og  eitt  as. 
Sunnudaginn  næstoa  fyrir  Sancte  andree  apostoli.  Vndir 
felli  j  kolldafirdj.  Vorvm  vær  j  hioa  sdaum  og  heyrdum  da 
Ord  og  handœiband  þessarda  mannda.  andres  gudmundztson- 
ar  af  einne  alfu.  gnn  af  annarj  Þorbiorg  Olafs  Dotter  hans 
eigin  kuinnda.  gnn  þat  skildizt  og  faldizt  undir  þessarda 
manna  handdabandj.  ath  þessi  adur  nefnd  eiginhion  laugdu 
helmingarfelagh  med  sier.  ciOed  sua  felldum  skilmalda  ath 
huortt  þeirrda  skylldi  æfinligaa  eigndazt  huortt  med  annad 
^elming  af  auUum  þeim  peningum  er  þau  attu  þda  eddii 
eigandi  ath  yrdi  med  erfdum  edur  audrum  hlutum.  Badj 
jordum  og  lausdagozti.  fridum  peningum  og  ofridum.  kuik- 
um  og  daudum.  faustum  og  lausum.  ath  auUum  tiltecnum 
en  aungum  fra  skildum  þeim  sem  þau  mætti  eigandj  ath 
uerdda.  þda  skyllde  fullan  og  allan  helming  eignazt  huort 
fyrir  sic  feingins  fiar  ok  ofeingins.  Haufdu  þesse  opth  nefnd 
hion.  andres  gudmundzson  og  Þorbiorg  Olafs  Dotter  þetta 
helmingarfelag  med  sier  sua  fylliligda  sem  laug  og  landz- 
ins  Rettur  giorda  fremzt  Ead  fyrir  ath  helmingarfelag  megi 
leggiazt  Hionra,  j  millum.  Hier  med  gafu  þratt  nefndir  menn 
Andres  og  Þorbiorg  huortt  þeirra  audru  sem  annad  lifdi 
fiordungsgiof  og  tiundargiof  vr  aullum  sinum  peningum  er 
þoL  kæmi  œl  huors  þeirrda  hlut  j  sinn  helming  er  skipt 
væri.  Skylldj  þettda  helmingarfelag  er  þessir  titt  nefndir 
menn  Andres  gudmundztson  og  Þorbiorg  Olafs  Dotter  hans 
eigin  kuinnda  laug:du  sin  j  millum  æfinligói  standda  vpp 
hedan  staudugt  og  obrigduligt  fyrir  huerium  manni  Skylld- 
um  og  Vandalausum.  Og  til  sanindda  hier  vm  hengium  vær 
fyrnefndir  menn  Vor  Jnnsiglli  fyrir  þetta  felagsbref.  €b 
giortt  Var  j  samaa  Stad  Degi  og  are  sem  fys  Seigir. 


648  SUÐREYRARBRÉF.  1471. 

579.  24.  Nórember  1471.        á  Kirkjubóli. 

SvEiNN  Þorgilsson  gefr  Steinuni  Jónsdóttur,  konu  sinni,  kvitt 
það  tilkall,  sem  hann  og  hans  börn  höfðu  til  Suðreyrar  í 
Súgandafirði,  en  Steinunn  gefr  Haldóri  Hákonarsyni  jörðina, 
og  lýsir  Haldór  eign  sinni  á  henni  og  eignarumboði  á  öll- 
nm  peningum,  er  á  Suðreyri  standa,  að  fráteknum  skuldum 
annara  manna.  "''  i  '''  ''  " 

AM.  Fasc.  XIX,  1,  frumrit  á  skinni.    Af  þrem  innsiglum  er  nú  eitt 
fyrir    bréfini^.  —  A^.  Fabc.   :^IX,,  22— 23,    trans8krij>t  frá   24.   April 

'im:  '  '"■"•-^  '•'•'^"•■'  -'  '^••"■■'  -'^   .-.!ií..;x  :.  ..• 

!Íí).  Þat  giorum  uær  þorsteinn  sueinson.  grimur  darunson. 
Haflidi  marteinson.  Godum  monnum  kunnigt  med  þessu  uoru 
opnu  brefi  ad  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra 
jhesu  christi.  CD.^  œcc^  Ixx.^  og  eitt  dar.  vorum  uær  j  hia 
laugardagin  næsta  epter  decoUacio  johannes^)  baptiste.  oa 
sudureýri  j  sugandafirdi  saum  og  heyrdum  aa  ord  og  handa- 
band  þessarra  manna  af  eirni  alfu  sueins  þorgilssonar.  enn 
af  annari  alfu  steinunar  jonsdottur  konu  hans.  skildizt  þat 
vnder  þeirra  handabandi  ad  fýr  greindur  suein  gaf  adur- 
greindri  steinuni  kuitt  og  dakærulaust  allt  þat  tilkall  sem 
hann  og  hans  baurn  haufdu  til  sudureýrar  j  sugandafirdi  j 
dalstadar^)  kirkiu  sokn.  Hier  j  mott  lagdi  opt  nefnd  steinun 
suo  mikla  fasta  eign  ad  optnefndum  sueini  uel  danægdi 
fyrer  utan  eitt  hundrat.  og  lofadi  tittnefndur  sueira  ath 
borga  þat  upp  da  sina  peninga.  íííí  %u  Im-u^'aniilnoh 

i'jí  Jtem  j  annarri  grein  vorum  vær  j  hia  fýr  nefnder 
liienn  aa  sama  dag  sem  fyr  seger.  adh  adr  nefnd  steinun 
jonsdotter  gaf  halldori  hakonarsyni  adur  greinda  jord  sudr- 
eýri  til  æuenligrar  eignar  vpp  fra  þeim  degi  er  þa  uar 
komin.  enn  til  æuenligrar  prouentu  fyrer  sialfa  sig.  gaf  opt 
nefndur  sue(i)rn  hier  fullt  samþýcki  til  allz  þessa  giornings 
siem  hier  fyr  skrifadr  stendur  j  þessu  brefui.  (n';iiiiv1 

Og  epter  þeirra  allan  giorning  er  þar  for  fram  da  sama 


^)  Svo.    Dagaetning  þessi  er  31.  August.    *)  Svo. 


1471.  SUÐREYRARBRÉF  OG  VATNADALS.  649 

degi  heyrdum  vær  fýrgreinder  menn  adur  nefndan  halldor 
lysa  sina  eign  jordina  sudreýri  vpp  fra  þeim  degi  er  þa  uar 
komin.  og  suo  heyrdum  vær  hann  og  lýsa  sinv  eignar  vm- 
bodi  ýfer  aullum  þeim  peningum  kuikum  og  daudum  er  þa 
stodu  saman  œi  sudreýri  j  sugandi  firdi  adh  frateknum 
skulldum  annara  manna.  stodu  þau  þar  vpp  ýfer  bædi  sueim 
og  steinun  og  sagdi  huorki  þeirra  nei  tiL    *iií<Jití'*H   *í'1''íí«í 

for  þessi  lysing  fraih  j  tuninu  fýrer  kálldýrum  'j  Sama 
stad  oa  sudreýri.  lysti  halldor  þessu  enu  sama  da  stad  j 
sugandafirdi  næsta  dag  epter  þar  fyrer  kirkiudýrum  suo 
sueirn  heyrdi  og  sagdi  hann  þa  eigi  nei  til.  laugfesti  hall- 
dor  hakunarson  j  fuUri  sinni  eign  sudreyri  og  uatnadal  all- 
an  og  halfa  nordreýri.  enn  halfa  nordureýri  og  kviarnes  j 
sinu  eignar  vmbodi  þar  þa  fyrer  kirkiudyrunum.  saum  væ.r 
huorki  ne  heýrdum  adh  sueini  þorgilssýni  væri  þetta  eigi 
allt  samþýkkiligt. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settvm  uær  fýr  nefnder  menn 
vor  jnsigli  fýrer  þetta  bref  er  skrifat  uar  aa  kirkiuboli  j 
ualþiofsdal  j  aunundarfirdi  sunnudagin  næsta  epter  clemens 
messu  aa  sama  aari  sem  fýrr  seger. 


580;'   ;-   '   í        35.  Nóyemlber  1471.        á  Kirkjuhóli. 

SvEiNN  Pörgiígson  fær  Haldóri  Hákonarsyni  til  eignar  hálfa 
jörðina  Vatnadal  í  Súgandafirði,  og  leggr  í  vald  Haldórs  og 
upp  á  hans  dygð  og  æru,  hverja  peninga  hann  vildi  leggja 
fyrir  jörðina,  með  öðru  skilorði,  er  bréfið  greinir. 

AM.  Pasc.  XIX,  24,  tranbskript  á  skiuni  frá  24.  Apríl  1472. 

Þat  giorum  vær  þorstein  sueinson.  Grimur  crLrunson. 
hafiidi  marteinson.  Godum  moDnum  kunnigt  med  þessu  uoru 
opnu  brefi  ad  þar  vorum  vær  j  hia  oa  laugardagin  næsta 
epter  decollacio  johanne^)  baptiste  da  sudreýri  j  suganda- 
firdi  saum  og  heýrdum  aa  ord  og  handaband  þessara  manna 

0  Svo.     Þ.  e.  31.  Aug. 


650  VATNADALSBBÉP.  -  HÚSTBÚ  MARGRÉT.  1471. 

af  eirni  alfu  halldors  hakunarsonar  enn  af  annari  alfu 
aueins  þorgilasonar.  skildizt  þar  vnder  þeirra  handabandi  ad 
adur  greindur  sueirn  fieck  fýrnefndum  halldori  til  eignar 
halfa  jordina  uatndadal  j  sugandafirdi  j  dalstadar  kirkiu 
sokn  med  suo  felldum  skilmala  ad  tittnefndur  sueinn  lagdi 
j  ualld  opt  nefnzt  halldors  og  upp  da  hani  dýgd  og  æru 
hueria  peninga  hann  uilldi  leggia  fýrer  adr  greinda  jord 
vcLtnadal.  gnn  halldor  skildi  sier  til  eignar  j  sama  handa- 
bandi  en  sueini  fulla  og  alla  peninga  fýrer  opt  nefnda  jord 
uatuadal  suo  framt  sem  halldor  hakunarson  fiengi  halfa 
jordina  vatnddal  af  sæmundi  þordarsyni.  enn  ef  sueirn  fiengi 
haim  suo  skylldi  guds  og  hans  uera  aptur  parturinn  af 
halldori.  Og  til  sanninda  hier  wm  settum  vær  fýrnefnder 
menn  vor  jnsigli  fyrer  þetta  jardar  kaups  bref  er  skrifat 
uar  ŒL  kirkiuboli  j  ualþiofsdal  j  aunundarfirdi  upp  aa  katrin- 
armessu  dag  vm  ueturinn  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd 
vors  herra  jhesu  christi.  QD.^  cccc.  Ixx  og  eitt  oaB. 


581.  39.  Nóremher  1471.    á  Túnáli  í  Sognl. 

Þeíe  menn  skýra  frá  þeim  jarðeignum,  er  Ragna  Ingimund- 
ardóttir  átti  1  Sogni  í  Noregi,  sem  Jón  mokur  bóndi  henn- 
ar  hafði  óátalið  bygt  og  tekið  landskyldir  af  um  langa  tíma, 
og  lýsa  þeir  því  undir  eiðstilboð,  að  eigi  viti  þeir  annan 
eiga  að  erfa  þessar  eignir  en  hústrú  Margrétu  Vigfúsdóttur 
á  Islandi,  systurdóttur  Eögnu. 

Dipl.  Norv.  I,  Nr.  894,  eptir  tranBskripti  frá  14.  Okt.  1494  í 
RíkisBkjalaaafni  Norðmanna.  Margrét  Vigfftsdóttir,  som  hér  er  nefnd,  er 
báBtrú  Margrét  &  Mððruvöllum;  hefír  Bagna  verið  systir  Guðriðar  möður 
henuar. 

Thet  gerum  ver  Asbiorn  Jonsson  Biorn  Jonsson  ok  Martenn 
Jnndridason  godum  monnum  viturligt  med  thessu  woru  opnu 
breffe  ad  vær  vissum  ad  Ragna  Jngemundardotter  atte  so  mikit 
j  thessum  jordum  er  liggia  j  Sogne  j  Vikar  skipred.  j  Tunal 
so  mikit  ad  gengur  aaff  ij  lopar  j  landzskylld.  j  Skerfum  so 


1471.  HÚSTRÚ  MARGRÉT.  —  UMBOÐSBRÉF.  651 

mikit  at  gar  aíf  ix  mæle  korn.  j  Yange  gar  aff  vi  mæle 
kom.  j  Sæby  gar  aff  halfflop.  aff  Vangsnes  halff  lop.  ok  Jon 
mokur  bonde  ffyrgrendrar  Eognu  bygde  thessar  jarder 
ok  bar  landskyllder  vp  aa  langan  tima  ok  engen  kærde  aa 
so  vær  vissum.  ok  alldre  heyrdum  wær  tuimæle  aa  leka  ad 
thetta  være  eigé  rettfengit  erffda  goz  adurneffndrar  Eognu 
Jngemundardottur.  ok  eck(i)  vitum  vær  annad  sannara  fyrer 
gude  en  hustru  Maret  Vigffusdotter  j  Jsland  systurdotter 
optnefndrar  Eaugnu  se  hennar  rettur  erffinge  ad  ollum  them 
gozum  er  hun  atte.  og  her  epter  vilium  wer  sueria  eff 
thurffa  thiker.  Ok  til  sannenda  her  vm  settum  ver  ffyrnefnd- 
er  men  vor  jnnsigle  fyrer  thetta  breff  er  skriffat  var  j 
Sogne  aa  Tunale  j  Vikar  skipred  ffredaginn  næsta  ffor 
Atindresmesso  vm  veturinn.  anno  doraini  m^.  cd.**  Ixx.^  j.^ 


582,  30.  NÓTember  1471.  á  Espihóli. 

9.  Janúar  1473.  á  Sjávarborg. 

Magnús  Benediktsson  fær  Þorleifi  Björnssyni  til  fuUrar  eign- 
ar  þá  peninga,  jörð  og  kúgildi  til  eptirkæru,  sem  Torfi 
Arason  lofaði  Magnúsi  fyrir  jörðina  Ingveldarstaði  á  Eeykja- 
strönd. 

AM.  Fasc.  XIX,  4,  framritið  á  Bkínni.     Af  þrem  innsiglum  erii  tvö 
eptir. 

vmbodsbref  er  magnus^)  benedektsson  feck  þorleife  v'- 

vpp  aa  inguelldarstadi*). 
Þat  giorvm  Wær  loptur  prestr  filipusson.  magnvs  þor- 
olfsson  ok  sigurdur  helgason  godum  monnum  kvnnigtt  med 
þessv  worv  optnv  brefvi  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  wors 
herra  jhesv  christi.  (D.  cccc.  Ixx.  ok  eitt  ar  da  esphole^)  j 
éýiafirde  wpp  da  andres  CDesso  dag  worvm  vær  j  hia  sam 
ok  heýrdum  oa  ord   ok   handaband   þorleifs   biornssonar  af 


*)  magnusar,  akbr.    *)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    •)  Svo, 


652  UMBOÐSBRÉF.  —  RUNÓLFSMÁL.  1472. 

eirne  alfv  en  magnus  benedictzsonar  af  annare  at  svo  firir 
skildv  at  fyr  nefndur  magnus  benedictzson  fieck  fýr  nefnd- 
vm  þorleife  biornssyne  til  fvllrar  eignar  ok  eptterkiærv  alla 
þa  peninga.  jord  ok  kugillde  er  torbe  arason  lofade  títt 
nefndvm  magnuse  benediczsyne  firir  jordena  jngvelldarstadj 
ca  Reýkiarstrond  eptter  þui  sem  þeirra  bref  þar  wm  giortt 
wtvisar  med  oUum  þeim  sette  ok  Benttvm  er  þar  kann 
med  logvm  œl  at  seigiazt  wp  da  suo  langan  tima  sem  þeim 
hefer  aangliga  halldit  werit.  skýlldu  erfingiar  torba  þar  med 
kvitter  ok  cakiærvlauser  er  opttnefndur  þorleifur  biornson 
liete  sier  wel  da  nægia  huortt  er  hann  will  med  dome  edr 
sama.  skyllde  nefndur  þorleifur  giallda  optt  nefndvm  magn- 
use  XX  hvndrod  j  oUvm  peningvm  firir  aJlan  þenna  mal- 
stad.  Suo  framtt  sem  tittnefndur  þorleifur  feinge  þessa  fýr 
greinda  peninga  af  erfingivm  torba  arasonar. 

Ok  til  sanninda  hier  wm  settvm  vær  fýr  nefnder  menn 
wor  jncigli  firir  þetta  bref  er  skrifat  war  oa  siofarborg  j 
skagafirde  fimttvdagen  næsta  firir  geisladag  dre  sidaR  en 
fýrr  seigeR. 

-)V:.  ■__ 

583.  '  'IÉ.  Ssa^im.  ^ímíám. 

EiDSLOFAN  Runólfs  Höskuldssonar  fyrir  Ólafi  biskupi  á  Hól- 
um  um  brot  sín. 

Bpg.  3.  Fol.,  bréfabök,  er  Þorlákr  biskup  lét  rita  1641--42.  AM. 
Apogr.  3776,  œeð  hendi  Árna  Magnögaonar  eptir  3.  Fol.  Afakript 
nokkuð  stytt  er  í  Landsbókasafni  115.  4to,  II,  131—33,  og  eptir  þeirri 
önnur  í  ÍBfél.  126.  4to,  bls.  232  með  hendi  séra  Gísla  ísleifssonar  í 
K&itholti. 

Bidur  Runolfs  Hauskulldssonar^). 

Þat  giorum  ver   Biorn   Þorsteinsson  Radzmann  a  Hol- 

um.   Loptur  Philippusson.  Eirikur  Einarsson.   NichuLas  Þor- 

modsson.  Andtes  Jonsson  oc  Stijgur  Jngemundarson.  prestar. 

Jon  Þordarson   oc   Sueirn  Gudmundsson.    leikmenn.  Godum 


^)  „med  Tueímnr  innBÍglum",  stendr  i  bréfabðkiuni. 


1472.  RnNÓLFSMÁL.  653 

moTiiium  viturligt  med  þessu  voru  Brefe.  adt  þar  vorú  vier 
j  hia.  saum  oc  heyrdum  a.  þa  er  lijdid  var  fra  hingadburd 
vors  herra  Jesu  Christi  þusund  fiogur  hundrut  Ixx.  tiger  og 
tuo  cLr.  laugardaginn  næsta  epter  Octavam  Epiphaniæ  j  Storu 
stofunne  a  Holum  j  Hialltadal.  ad  Runolfur  HauskuUdsson 
sor  fullan  bookareid  fyrer  virduligum  herra  Biskupe  Olafe 
adt  Holum  med  þéssum  greinum  og  articulis.  sem  hier  epter 
standa. 

J  fyrstu  soor  hann  af  sier  Halldoru  Pordardottur.  sem 
hann  hefer  dtt  barn  med.  adt  hann  skylldi  alldrei  liggia  medt 
henne  lijkamliga.  og  alldreigi  tala  med  hana  leyneliga^).  og  all- 
drei  j  Einhyse  med  henne  vera  eda  j  nockrum  Grunsemdarstad 
odrum.  enn  taka  sijna  konu  aptur  og  elska  hana.  ef  hun  viU. 
J  Annari  Grein  soor  hann.  ad  hann  skylldi  færa  sig  vnd- 
an  med  tylftareidi.  þa  Byskupinn  villdi.  ad  hann  hefdi  ecki 
leigid  lijkamliga  med  fyrnefndri  Halldoru  j  kyrkiunne  d 
Backa  '""'^'^'  '•■'^^^'^■'■■''''■'  «íHni<>;.'i  íít/.uijí 

J  þridiu  grein  soor  hann.  ad  hann  skylldi  Íutá  fiýoífe 
Einarssyne  aptur  alla  þa  peninga.  er  hann  greip  fyrerhon- 
um.  þa  sem  til  være.  eda  adra  jafngoda  peninga.  þad  snar- 
asta  hann  gietur.     »'^^*^*«^'**  ^^^1  >   'u^j    i.>i.!t  i>ííí   ..     /iU 

Jtem  j  fiordu  g^Mtl  sb^y'Wtlti.  ád  háiifi  íikyndi  hálidá 
allar  þær  Skrijpter.  er  Biskupinn  setti  honum.  og  hann  mætti 
hallda.  hier  eda  j  annan  stad.  vtan  landz  edur  jnnan.  fyrer 
sijn  Brot.  ::r  .  r  ? 

J  fimtu  grein  soor  ttáliíí!.^  ad  ef  haíiti  bregdur  nockud  af 
fyrrgreindum  Articulis.  og  helldur  eij  «em  hann  soor  og  fyrr 
Skrifadt  stendur.  þa  skylldi  hann  hafa  fyrergiort  sijnne  pro- 
ventu  ad  Biskupsstolnum  a  Holum.  oc  þad  meira  sem  Bisk- 
upinn  kunne  med  logum  af  honum  adt  hafa. 

Og  til  sanninda  hier  vin  settum  vier  fyrrnefnder  menn 
vor  innsigle  fyrer  þetta  Bref.  er  giort  var  j  sama  stad.  dag 
og  dr.  sem  fyrr  seiger. 


^)  lykamlega,  handr.;  er  hér  leiðrétt. 


654  DYNJANDABRÉF.  1472. 

584.  19.  Janúar  1471.  á  Skarði. 

EiNAR  Björnsson  fær  Solveigu  Björnsdóttur  systur  sinui 
jörðina  Dyn(j)anda  í  Grunnavik  til  fuUrar  eignar,  og  kvitt- 
ar  Solveigu  um  andvirðið.    (Falsbréf). 

AM.  Apogr.  834  „£x  originali  frá  Sr  Hannese  &  Snæ&öUam.  Ori- 
ginali  þvi  innsigled  þ:  einari  beronis]  er  heillt  under  haugande. 
Annars  er  þetta  bref  so  apalega  og  undarlega  skrifad  (eins  og  þad  hier 
afskrifad  er)  ad  þad  mætte  suspect  vera.  Skriftarformed  er  og  smærra 
og  ödruvis  enn  þeirrar  tidar  bref.  þo  er  ei  so  ölldunges  þar  upp  á,  ad 
byggia.  kynni  (sem  og  likast  er)  þar  fyrer  vera  genuinum.  enn  ritad  af 
einhverium  vidvæninge.  eda  ödrum  þeim  sem  hefdi  viliad  bora  ut  ur 
almenneligre  stöfun.  eins  og  ecki  hefur  á  Vestfiördum  otidt  vered 
skömmu  epter  þessa  tíma.  annars  má  Einar  Björnsson  hafa  verid  druck- 
inn.  þá  hanu  hefur  iunsiglad  so  aflagislegt  bref.  ef  þad  er  genuinum. 
Jmö  efast  eg  ei  um.  ad  þad  falsbref  sie.  þo  hefi  eg  sied  Copie  þar  af 
giörda  anno  1573.  so  ad  þad  er  elldra^).  Þesse  19.  Januarii  synest  ad 
birta  falsed  i  þessu  brefe.  Mun  hafa  vered  nppskafed  bref  einshvers 
Einars  Biörnssonar.  og  giort  ur  þetta  skial.  Literatura  synest  og  ad 
vera  similis  seculo  medio  16to.  Vide  önnur  bref  circa  1567.  er  eg  hefi 
haft  fra  Sr  Hannese.  og  þar  inne  sömu  literaturam"  (AM.).  Við  þessar 
Bthugasemdir  Arna  er  eingu  að  bæta,   og   er   bréfíð  öyggjandi  fahhrtf, 

Pat  medkenuzt  eg  einar  biorsson  át  eg  hef  vntt  ok 
feingit  til  fuUrar  eingar  ok  frials  forrædis  savluegu  biors- 
dotter  systur  minne  jorduna  dýnandi  xui  c.  er  liegur  j  grvna- 
uikur  kriku  savnkt  med  avllvm  þeim  gavngnum  ok  gædvm 
sem  gréndti  iordu  fylger  at  fomu  ok  nyu  undan  mier  ok 
minum  erfingum  enn  under  sauluégu  ok  hennar  erfingia 
hef  eg  fullan  rekingskap  upp  borit  af  mine  syster  saul- 
uergu  fur  greinda  jord  sem  mier  oanæer  ok  til  saninda  hier 
um  sett  eg  mitt  ynsigli  fur  þetta  bref  skrifat  cL  skardi  cL 
skardstarund  xix.  dag  januarius  manatar  arum  epter  guds 
burd  cp.  cccc.  Ixxií^i,  í„í,.)í'j-.  uiv  v>iti  híikíuííkm  il)  >^í  ■ 

^)  Það,  sem  eptir  fer,  stendr  sem  athugagrein  við  dagsetning  bréfs- 


» 


1472.  KKOSSREID.  655 

585.  25.  Janúar  1472.  á  Hlíðarenda. 

DóME  tólf  manna  útnefndr  af  Erlendi  Erlendssyni,  kongs 
umboðsmanni  í  Kangárþingi,  um  Eyjólf  [lázara]  Gunnarsson, 
er  var  einn  með  öðrum  i  Krossreið. 

AM.  Apogr.  5513  „Epter  trosnudum  original  fra  Hlidarenda.  Ori- 
ginailenn  er  eydiiagdur"  (AM.).  „12  göt  eru  á  brotenu  nedan,  og  hanga 
slitur  af  þveinginm  i  sumnm  götunum.  Jnnsiglen  eru  öU  burtu,  nema 
þad  sem  hanger  í  lOda  gatenu,  og  er:  SIGI.  HAFLIÐI.  PAVLI.  er 
fallega  pingerad"  (AM.). 

Um  Eyolf  gunnarsson,  einn  af  Krossreidarmonnum^). 
Þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  þosteinn  palsson.  gudm[undr]  eireksson.  arne  jonsson. 
brodde  þorlaksson.  biarne  þosteinsson.  ask[ell  li]auskaullds- 
son.  sygurdr  hallzson.  jon  olafsson.  haflidi  palsson.  jonstein- 
modsson.  helgi  gunarsson.  oc  þorsteinn  gudmunzson.  kuediu 
guds  oc  sína.  kunnigt  giorandi  ath  þa  er  lidit  var  fra 
hingadburd  vors  herra  ihesv  christi  þushund  íiogur  hundrud 
siautiger  oc  .ij.  ar  faustudaginn  næsta  firir  conversio  sancte 
pauli  apostoli^)  j  lambeý  a  almenniligu  þrig(g)ia  hreppa  þÍDgi 
vorum  verjdom  nefnder  af  ærligum  manni  erlendi  erlendz- 
sýni  er  þa  hafdi  vors  naduga  herra  kongsins  sýslv  ýfer 
Rangarþingi  ath  dæma  vm  eýiolf  gunnarsson  er  eirekur 
jonsson  fangadi  oc  flutti  heim  til  hlidarenda  huersu  langa 
geymslu  ath  hann  væri  skýlldugur  a  honum  ath  hafa.  gengv 
vier  fýr  nefnder  menn  oc  skodudvm.  nu  saker  þess  ath  j 
hinum  fyrra  dominum  um  þeirra  maF)  stendur  suo  um  und- 
anfærslu  e[f  þeir]  uæri  færer  oc  eingi  time  til  settr  huort 
hun  skyllde  fyrr  eda  seirna  fram  koma  oc  ei  fundv  vier 
þad  j  þeirra  domi  at  nockrer  af  fylgiorum  þoruardz  uære 
Rett  fangader  nema  narfi  teizson  einn  suo  oc  beiddiz  uallz- 
madurin  ath  þeir  skjUdu  fram  koma  er  fyrskrifadan  eýiolf 
bæri  nockurum  sokum.  en  sa  kom  þar  eingi.  suo  oc  ei  sidur 
lysti  syslumadurinn  firir  oss  ath  biskup  sveinn  hefdi  firir- 
bodit  honum  ath  taka  af  fylgiorum  þoruardz  nockurra  und- 


0  Fyrirsögn  þessa  ritar  Ami  &  bréfið.  «)  Þ.  e.  24.  Janúar.  »)  Nr.  573. 


656  KROSSREIÐ.  -  GJAFABRÉF.  1472. 

anfærslv  fyr  en  hann  hefdi  profad  þeirra  mal  j  kirkiimar 
nalldi.  Nu  firir  allar  þessar  fýr  sagdar  greiner  dæmdum 
T^Jer  fyrnefnder  domsmenn  med  fuUum  lagadomi  fyr  sagd- 
iann  fanga  lausann  þar  þegar  [a  þjinginu  or  geymslu  syslu- 
manzins  oc  hann  kuittann  oc  akærulausann  kongdomsins 
uegna  oc  rettliga  þad  giora  mega  oc  alldri  hann  rettfang- 
adan  verit  hafa  under  hans  geymslu.  en  fyr  greindr  eýiolfr 
handlagde  syslumannenum  ath  koma  a  fysta  þing  er  hann 
setti  honum  til  undanfærslu  ef  hann  uæri  þar  þa  nockurum 
saukum  borinn.  en  ef  hann  kemr  ei  forfallalaust.  þaskylldi 
hann  vera  rettfanginn  af  huerivm  manne  þeim  sem  hann 
uilia  taka. 

(5  Samþykti  erlendur  erlendzson  kongs  vmbodsman  j  fyr 
saugdu  rangarþingi  oc  marger  adrer  þingmenn  med  oss 
þenna  vorn  dom  ok  þuí  setti  hann  sitt  insigli  med  vorum 
insiglum  firir  þetta  domsbref  er  skrifad  uar  a  hlidarenda  j 
fliozhlid  a  sama  are  degi  sidar  en  fyr  seger. 

i^  686.  11.  Febrúar  1473  á  Þingeyrttm. 

Kristín  Þorsteinsdóttir  gefr  Ingveldi  Helgadóttur,  dóttur 
sinni,  tíundargjöf  úr  öllum  sínum  peningum,  sem  hún  reikn- 
aði  þá,  að  frádregnum  skuldum,  hálft  fimta  hundrað  hundr- 
aða,  og  greindi   í   þá   gjöf   sérlega  jarðirnar  Syðra-Dal  og 

Minnj-Akra  í  Skagafirði.      ^^       .^^  -^'  '   ^'"'-'  ^-    ''^' 

AM.  Fasc.  XIX,  16,  frnmrit  4  skinnj.     ÖU  (8)  innsiglin    eru    fyrir 

xoh   vlMíif^álcrábréf'j  8kágtórdi:*'?m^iffinnrÍki^  '' 

OT^0  ^\m-  oc  litla  dal^).  ^**^J  *  ^'' 

t»at  giorum  uær  loptur  prestur  philippusson.  eigell  grim- 
gon  ok  magnus  þorvlfsson  godvm  monnum  viturlickt  med 
þessv  voru  opnv  brefi  ath  þaa  er  lidit  var  fra  hingatburd 
uors  herra  jesv  christi  þvsund  fiavgr  hundrut  siavtiger  ok 


0  Syo,  fibr.    *)  Utan  á  bréfinu  með  tyeim  höndnm,  b&ðum  gömlnm. 


1472.  GJAFABRÉF.  657 

tuo  ar  faustudagin  næsta  eppter  geisladag^)  aa  meirvm  okr- 
vm  j  skagafirdi  uorum  vær  j  hiaa  saum  ok  heyrdum  aa  ord 
ok  handaband  þeirra  kristinar  þorsteinsdottur  ok  jnguelldar 
helgadottur  dottur  hennar.  ath  suo  firir  skildu  ath  adr  nefnd 
kristin  gaf  jnguelldi  dottur  sinni  til  fullrar  eignar  tivndar- 
giof  ur  aullum  sinum  peningum  faustvm  ok  lavsvm  hveria 
hun  reiknadi  þaa  vera  halft  fimta  hundrat  hundrada  ath 
afreiknodum  skuUdvm  ok  lysti  þetta  vera  sitth  erfdagoz. 
Skylldi  ok  jnguelldr  sierlega  eignazst  j  þessa  sina  tivndar- 
giof  tuær  jarder  er  suo  heita  sydri  dalur  ok  akrar  env 
minni  er  badar  liggia  j  skagafirdi  j  mýklabæiar  kirkiv  sokn 
med  avUum  þeim  gavgnum  ok  gædum  sem  fýrr  greindum 
jaurdum  sydra  dal  ok  minnvm  okrum  fylger  ok  fýlgt  hefer 
ath  fornu  ok  nyiu  ok  kristin  uard  fremst  eigandi  ath  er 
kristin  reiknadi  sextiger  hundrada  badar  saman.  kynni  ok 
fýrr  nefnd  tivndargiof  meiri  at  verda  eppter  laugum  ok 
riettum  reikningi  en  adr  greindar  jarder  dalur  ok  akrar 
þaa  skylldu  þeir  lukazst  j  fuUum  aurum  fridvirdum.  kynni 
ok  suo  til  ath  bera  at  jnguelldar  misti  vid  svo  ath  born 
hennar  megi  eigi  eigandi  verda  fyrr  nefndra  jarda  sydra- 
dals  og  minni  akraa  med  erfdum.  giofum  eda  kavpum.  þa 
skildi  kristin  sier  aptur  adr  greindar  jarder  eda  sinvm  erf- 
ingivm  bornum  eda  barna  bornvm  j  sina  ætt  til  eignar  enn 
opt  nefnd  kristin  skylldi  þo  hallda  abatalausri  tivndargiof- 
inni  medan  hvn  viUdi.  haufdu  þær  mædgr  kristin  ok  jnng- 
uelldr  aungum  kaupum  keypt  þaa  er  þessi  giof  ok  giorningr 
for  fram  suo  vær  vissum. 

Ok  til  sanninnda  hier  vm  settum  vier  fyrr  nefnder 
menn  vor  jnnsigli  firir  þetta  bref  skrifat  aa  þingeyrum  j 
hunavazþingi  næsta  dag  eppter  festum  scolastice  uirginis  aa 
sama  are  sem  fyrr  seger. 


^)  Þ.  e.  17.  Jauúar. 


Dipl.  Isl.  V.  B.  42 


658  JABÐAKAUP.  1472. 

587.  11,  Febrúar  1473.         á  Þingeyruni. 

Kristín  Þorsteinsdóttir  selr  Ingveldi  Helgadóttur,  dóttur 
sinni,  jörðina  Meiri-Akra  í  Skagafirði  fyrir  Höskuldsstaði  í 
Laxárdal  í  Dölum,  fjóratigi  hundraða  og  þar  til  áttatigi 
hundraða  1  lausafé. 

AM.  Apogr.  4106  „Ex  originali  &  kalfskinn"  með  hendi  Jöns  Magn- 
úBBonar  bröðar  Árna. 

Path  giorum  uær  loptur  prestur  philippusson.  eigell 
grimson  ok  magnus  þorolfsson  godum  monnum  viturlickt  med 
(þessu)  uoru  opnu  brefi  ath  þaa  er  lidit  var  fra  hingatburd 
vors  herra  jesu  christi  þusund  fiaugr  hundrud  siautiger  ok 
two  ar  faustudagin  næsta  eppter  geisladag^)  aa  meirum 
okrum  j  skagafirdi  vorum  vær  j  hiaa  saum  ok  heyrdum  aa 
ord  ok  handaband  þeirra  kristinar  þorsteinsdottur  ok  jng- 
uelldar  helgadottur  dottur  hennar.  ath  suo  fyrir  skildu  ath 
kristin  selldi  jnguelldi  til  fuUrar  eignar  alla  jaurdina  meiri 
akra  ok  enu  sýdri  j  skagafirdi  er  liggia  j  mýklabæiar  kirkiu 
sokn  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  gædum  sem  greindri 
jaurdu  fylger  ok  fylgt  hefer  ath  fornu  ok  nyio  ok  kristin 
vard  fremst  eigandi  ath  ordin.  hier  j  moti  gaf  nefnd  jng- 
uelldur  kristinu  modr  sinni  jaurdina  alla  hauskaullds(stad)i 
j  laxardal  er  liggr  j  hiardarhoUtz  kirkiu  sokn  fyrir  fiora 
tiger  hundrada  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  gædum  sem 
greindri  jaurdu  fylger  ok  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nyiu  ok 
jnguelldr  vard  fremst  eigandi  at  ordin  ok  þar  til  fiorertiger 
kugillda.  adra  fiora  tigi  hundrada  riett  luckt  j  friduirdu 
gosi  auUu.  skylldu  þesser  attatiger  hundrada  j  lausu  gozinu 
lukast  med  slikum  saulum  sem  þeim  semur  sialfum  sin  j 
miUum.  enn  kristin  sialf  buaa  aa  fyrrnefndri  jaurdu  okrum 
8U0  leingi  sem  hun  villdi.  enn  leiga  jardanna  ok  annara 
peninga  er  j  milli  kæmi  skiUdi  lukast  epptter  þui  sem  þeim 
kemur  þar  vm  sialfum  saman.  kann  suo  til  ath  bera  ath 
jnguelldar  missi  vid  suo  ath  born  hennar  megi  eigi  eignazst 
jaurdina  at  okrum  laugliga  eppter  hana  med  erfdum  giofum 


^)  Þ.  e.  17.  Janúar. 


1472.  LANDAMERKI.  659 

eda  kaupum  þa  skildi  kristin  sier  apptur  adrnefnda  jaurd 
akra  eda  sinum  eríingium  bornum  eda  barnabornum  j  sina 
ætt  til  eignar.  Hier  med  skilldi  huor  vm  sig  fyrrgreindra 
kuenna  kristin  ok  jngnelldr  dotter  hennar  hallda  til  laga 
þeirri  jaurdu  er  keýpti  en  suara  lagariptingum  aa  þeirri  er 
selldi.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyrrnefnder 
menn  vor  jnnsigli  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  var  aa  þing- 
eyrum  j  hunauazþingi  næsta  dag  eppter  fostum  scolastice 
uirginis  aa  samaa  are  sem  fyr  sieger^). 


588.  33.  Febrúar  UTZ.  á  Tjörn  á  Vatnsnesi. 

YiTNisBUKÐR  Ara  Árnasonar  um  landamerki  Tjarnar  á  Vatns- 
nesi  og  Flatnefsstaða. 

AM.  Apogr.  3760  „Epter  original  fra  Tiarnar  kirkiu  a  Vatznese" 
(AM.),  og  er  afskriptin  Btaðfest:  „Þetta  hier  fyrir  framan  skrifad  er 
riett  utBkrift  af  originalbrefe  á  kálfskinn  ritudu,  hvert  vier  underskrif- 
ader  sáum  og  hier  vid  samanlásum  j  Skalholite  þann  10.  Februarij 
Anno  Chriati  1708.  Arngrimur  Biarnason.  —  Snorre  Jonsson.  —  Þordur 
Þordarson.  —  Ormur  Dadason". 

Þat  giore  eg  are  arnason  godum  monnum  uiturligt  med 
þessu  minu  opno  brefe  at  þa  er  amunde  isleiksson  hafde  at 
hallda  uegna  konu  sinnar  iordina  íiatnefsstade  er  liggur  i 
tiarnar  kirkiu  sokn  aa  uaznese  for  eg  þa  med  er  amunde 
isleiksson  reid  a  landamerke  i  miUe  stadarins  a  tiorn  oc 
flatnefsstada.  sagde  hann  mier  þat  þa  uera  landamerke  oc 
rekamark  uera  i  mille  stadarins  a  tiorn  oc  flatnefsstada 
hlein  su  sem  stendr  upp  nidri  i  fiorune  i  hrafnsuik  oc  þa 
or  hleinine  upp  yfer  a  backan  ath  þufum  þeim  tueimur  er 
þar  standa  a  backanum  oc  landamerke  uar  þa  haft  oc  halld- 
it  huortueggia  til  lika  af  amunda  isleikssyni  oc  af  sera 
þorde  loptzsyni  er  þa  hiellt  stadin  a  tiorn.  bygde  amunde 
isleiksson  mier  þratt  nefnda  iord  flatnefsstade  um  þrenna 
tolf  manudu  med  fyr  greindu  landamerke  oc  rekamarke  suo 


0  Svo. 

42^ 


660  VÍGSLU  OG  VEGABRÉP.  1472. 

sem  leigulida  bar  ath  hafa.  uar  þat  oc  þa  haufd  oc  halldin 
stadarins  landeign  oc  kirkiunar  a  tiorn  innan  fra  tiarnaraa 
oc  ut  til  fyr  greindra  takmarka  suo  at  eg  uissa  ei  annat 
sannara  oc  hier  epter  uil  eg  sueria  ef  þurfua  þiker. 

Oc  til  sannenda  hier  um  setta  eg  mitt  innsigle  firir 
þetta  bref  er  skrifat  uar  a  tiarnar  stad  a  uazsnese  sunno- 
daginn  hinn  næsta  epter  cathedra  petri  apostoli  anno  dom- 
ini  CO.®  cd.^  Ixx.^  secundo. 


589.  \  í  Skálholti. 

►.  l 


38.  Marts  1473. 
38.  Ápríl  1476. 

VíGSLUBBÉF  Stepháns  Jónssonar  (síðar  biskups)  og  vegabréf 
handa  honum  til  tíu  ára  utanvistar  til  náms,  útgefið  af 
Sveini  biskupi  1  Skálholti. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVI,  15.  Frumrit  á  skinni  stórBkemt.  —  AM. 
Apogr.  2494  með  hendi  Áma  Magnúasonar  sjálfs  1709:  „Jnnlagt  vigslu- 
bref  Stefans  Jonssonar  (sem  oefad  er  sá  sem  sidar  vard  biskup)  er  acc- 
nraté  ritad  epter  originalbrefe  sem  liggur  i  SkalhoUte  og  er  nn  (1709) 
iunBÍgleBlauBt  9:  innsigled  er  slited  þar  fra,  enn  hefur  þo  fyrrum  fyrer 
þvi  vered.  Þetta  originalbref  er  nu  fued  til  skiemda,  og  nedarlega  á 
þvi  tvö  stor  göt,  sem  svara  þeím  ordum  Bem  hier  eru  understrikud^),  og 
af  gátu  Bett.  enn  þeir  Btaferner  sem  punctar^)  under  standa,  ern  oskirer 
i  origiualnum,  þo  nockurn  vegenn  siáanlegar.  Eg  skrifade  brefed  i  þesB- 
are  forma^)  til  þess  eins  giæte  stadest  á.  linunum  hier  og  i  originalnum, 
og  ordeu  giæte  staded  eins,  hvert  nedan  under  ödru,  linu  efter  linu 
(hvad  ed  soleidea  nærre  lagi  er)  og  i  þann  mata  yide  þess  hægra  ad 
gieta  til  þess  er  vantar,  og  ætla  eg  nu,  að  uærre  lage  sie  riett  til  get- 
ed.  —  Þetta  latinska  bref  er  ritad  med  Bömu  hendi  sem  biskups  Sveins 
bref  um  profentu  Jons  RaudkoUz  daterad  1474"  (AM.).  Bréfið  er  prent- 
að  i  ritgerð  Harboe'B  um  siðaskiptín  á  íslandi  í  Ejöbenhavns  Selfikabs 
Skrifter  1751,  V,  218—219  (ónákvæmt).  Sbr.  F.  Joh.  HÍBt.  Eccc.  IbI. 
n,  488,  491. 


^)  Hér  i  útgáfunui  i  hornklofum.    *)  ÞesBum  pnuktum  er  slept  héi 
i  útgáfauui.    ^)  Þ.  e.  i  aflauuga  broti. 


1472.  VÍGSLU  OG  VEGABRÉF.  661 

prestnixlubref  og  uegabref  b(iskups)  stephans 
sem  sidar  uard^). 
Noverint  vniuersi  per  presentes  quod  nos  sueino  per- 
missione  diuina  episcopus  scalholtensis  jn  vigilia  pasche  vide- 
licet.  XX.*  octauo  die  mensis  marcij.  anno  ab  incarnacione 
domini.  CD.*  cd.*  Ixx.*  secundo.  jn  ecclesia  nostra  cathedrali 
apud  scalholt  in  jslandia  sacros  et  generales  ordines  cele- 
brantes.  Dilectum  nobis  in  christo  stephanum  johannis  dia- 
conum  nostre  diocesis  ad  titulum  dicte  ecclesie  nostre  scal- 
holtensis  ad  omnes  sacros  ordines  sibi  concessum  de  quo 
Beputauit  se  contentum  in  presbiterum  canonice  ordinauimus 
tunc  ibidem.  quem  prius  duobus  precedentibus  sacris  ordini- 
bus  silicet  subdiaconatus  et  diaconatus.  ac  eciam  omnibus 
et  singulis  minoribus  ordinibus  videlicet  hostiariatus.  lector- 
atus.  éxorcistatus  et  acolitatus  statutis  ad  hoc  a  jure  tem- 
poribus  canonice  in  ecclesia  ordinauimus  supradicta.  ac  eci- 
am  dicto  domino  stephano  licenciam  dedimus  quatenus  scolas 
in  partibus  transmarinis  frequentare  et  suas  peregrinaciones 
possit  peragere  vbicunque  sibi  placuerit  ex  deuocione  sanc- 
torum  liminþ  u]isit[a]re  itaque  infra  decennium  revertatur. 
vestram  igitur  caritatem  affe[ctu]ose  EOgamus  quaten[us 
antem]e[moratum]^)  dominum  stephanum  in  suis  necessitati- 
bus  vestris  consiliis  [et  elemosinis  mi]sericord[iter  adiuuetis 
ab  omnium  bo]norum  operum  retributore  mercedem  in  fu- 
tur[o]  d[esiderabilem  perceptu]ri.  [Jn  quorum  omnium  et 
singulor]um    testimonium    sigiUum  nostrum  presentibus  est 


^)  Þetta  segir  Árni  að  standi  „ntan  á,  brefenn  med  hendi  ecki 
nyrri,  [enda   ecki   miög  gamalli]    non  taman  coæva  ut  videtnr". 

*)  „i  ordinu  antememoratum  hieck  litell  flipe,  hvar  á.  stod  .  .  lei  .  . 
nedan  under  þeim  bokstöfum  ur  efre  linunne  isit  hefur  þad  oefad  vered 
midt  ur  oidenu  og  sidarste  leggurenn  aí  þvi  m.  sem  stadid  hefur  næst 
fyrer  e.  og  fyrste  af  þvi  m.  sem  staded  hefur  næst  epter  sama  e.  e. 
var  lioBt"  (AM.). 


662  VÍGSLU  OG  VFGABRÉP.  1472. 

appen[saiii.  Datum  in  Residencia  nostra  episcopali^)  scal- 
holt  in  fest]o  sþncti  vitajlis*)  martiris  anno  quarto  post 
prescripta  (t  [consecracionis  nostre]  anno  no[no]^). 


^)  [Hér  ritar  Árni  á  epássíu  aðrar  tilgátnr  sínar  i  eyðuna:  „man- 
erio  nostro  apud  vel  manerio  nostro  episcopali  apud  Vbl  in  predicto 
manerio  nostro  apud'*,  og  ritar  BÍðan  um  það  á  þeHsa  leið:  „allra  sidarst 
er  ovist  hvad  rettaet  sie.  Eitthvad  af  þessu  fernu  sem  til  er  geted, 
mun  þar  staded  hafa.  ad  visu  eitthvad  simile".  *)  „i  fremra  gatenu 
sáBt  klarlega  á  tungu,  sem  upp  stod  ur  nedre  margino:  o  8  og  þar  epter 
bil  80  mikid  sem  hier  er;  lis  og  þad  sem  epter  kemur  var  klárt  og 
lægelegt.  getur  so  þetta  varla  vered  annad  enn  festo  eda  profesto  sancti 
Vitalis.  þvi  i  Calendario  eru  ecki,  so  eg  finne,  adrer  Sancti  sem  endest 
med  liSy  enn  Vitalis,  eem  er  28.  Aprilis.  annars  ef  þetta  er  riett  tílget- 
ed,  og  brefed  daterad  1476  (úem  liost  synest:  þvi  þad  er  daterat  anno 
qvarto  post  1472)  þá  hefur  Sveinn  biskup  ecki  leingi  sidan  lífad  (vide 
alibi)".    (AM.). 

*)  Hér  hefir  Árni  fyrst  ritað:  „[anno  domini.  m.®  cd.®  IxxP  sexjto", 
og  Biðan:  „[episcopatus  nostri]  anno  [nojno",  en  svo  strykað  í  hvort- 
tveggja,  og  sett  þetta  í  staðinn,  og  verðr  honum  býsna  hjaldrjúgt  um 
þessi  BÍðuBtu  orð  bréfsins :  „Þad*  eg  hafde  fyrst  tilgeted :  [anno  domini 
m.  cd.  Ixx.  sexjto.  er  ad  visu  oriett.  Mier  eyndust  tveir  sidurstu  bok- 
Btaferner  vera  to.  enn  þegar  eg  athugade  þetta  betnr,  þá  sá  eg  kiár- 
lega  ad  þad  var  ecki  to  helldur  ekirt  no.  og  kann  bo  þar  fyrer  hitt  allt 
ecki  ad  standast.  Þad  sem  secundo  er  tilgeted  mun  vera  eins  rángt, 
þvi  þad  verdur  ofstutt,  med  þvi  no  Btendur  i  originalnum  riett  nidur 
fra  ise.  i  misericor.  —  Þad  þridie  ætla  eg  mune  rett  vera.  Vid  þa 
fyrrsögdu  tungu  i  fremra  gatenu  (hvar  á  stod  o.  s.  er  eg  geted  hefi  ad 
mune  vera  ur  ordunum  festo  sancti)  var  fastur  litell  blediU  sem  flÍBÍad- 
izt  þar  frá  etrax  Bem  vid  var  hrært.  á  þessum  litla  blcdle  stod  anc. 
Þease  bledell  hefur  oefad  á  þann  máta  hanged  hier  vid,  ad  original- 
brefed  hefur  broted  vered  saman  i  4.  parta  (o:  lagt  fyrst  tvöfallt  saman 
og  80  aptur  tvöfallt,  á  langvegen  iTTl).  Nu  er  þetta  o.  b.  riett  i  fyrsta 
brotenu  og  stadurenn  Bá  sera  eg  hygg  ad  þesse  pormentsblediU  muno 
heima  eigs.  rett  i  eidarsta  brotinu,  þegar  nu  brefed  hefur  Blagnad  og 
rotnad  bo  saman  broted,  og  sidan  vered  aptur  eundur  tekid,  þá  hefur 
þesse  bledill  ur  Bidarsta  brotinu  vered  fastur  vid  fyrsta  broted,  og  rifn- 
ad  so  ur  sinum  stad.  ad  visu  get  eg  ei  Bied  hvar  hann  kunne  annar- 
Btadar  heima  ad  eiga.  His  præsuppositis  hefi  og  bier  ur  giört  ano  og 
sett  striked  ofan  yfir.  (bledillenn  var  ecki  stærre  enn  þeaser  þeir  ductus 
anc.  og  var  roted  bæde  ofan  af  honum  og  ur  Bidunne  sem  vered  hefnr 
0.  helldur  enn  e,    imo  nou  e.  ut  puto)  og  efast   eg   varla  um  ad  þetta 


1472.  HARKASTAÐABRÉF.  663 

590.  1.  Apríl  1473.  á  Harrastððum. 

ViTNisBURBAEBBÉF  um  viðrtal  þeirra  bræðra  Magnúsar  og  Gunn- 
ars  Bjarnarsona  um  eign  á  parti  í  Harrastöðum. 

AM.  Fasc.  XIXj  20,  frumrit  á  Bkinni.     Annað   innsiglið    er    dottið 
frá.  —  AM.  Apogr. 


sie  rett.  Sidarat  i  þvi  er  lesed  verdur  i  originalnum  stendur  skirt  og 
læselegt  no  og  stendur  þar  ad  visu  ecki  mo:  þvi  fyrer  framan  no.  er 
dalited  tílbaka  af  Pergamenteoo,  og  sier  þar  eckert  fyrer  fyrsta  leggenum  ef 
þad  skyllde  mo.  vered  hafa.  helldur  hefur  þar  annad  hvert  vered  kringl- 
ottur  stafur  (eg  meina  o)  eda  og  bil  á  mille  orda,  og  kynni  so  vera  ad 
þetta  no  være  fyrra  atqvæded  af  nono.  iafnvel  þott  eg  hafe  understrik- 
ad  þad  fyrra  no,  eins  og  þad  væri  burt  rifed.  Þad  er  nu  corrigerad  i 
copiunni.  Þvi  fyrer  aptan  no  er  gat  á  brefenu,  og  kynni  þad 
Bidara  no  þar  i  staded  hafa.  Þetta  gat  nær  alla  göta  ut  ad  spatia 
brefsens,  so  ecke  verdur  vitad,  hvert  nockud  hafi  framar  hier  skrifad 
vered  eda  eigi.  Þo  ætla  eg  þad  ei  vera,  og  hygg  eg  þetta  nono  sidst 
hafa  i  brefenu  vered,  get  og  ei  hugad  hvad  hier  skylldi  framar  staded 
hafa.  ahrærande  þad  fyrra  gated  sem  er  til  vinstre  handar,  þá  er  sömu- 
leidis  likast  ad  ecki  hafí  helldur  brefsens  skrift  nád  yfír  á  þá  linnna  og 
þad  er  vist,  ad  ecki  hefur  skriften  (ef  nockur  þar  vered  hefde)  nad  so 
langt  ut  i  linuna,  ad  teked  hafe  under  þáá  fyrr  sagda  bokstafe  o  s. 
Þvi  tungan  sem  þeir  á  standa  er  oskrifud  nedan  under  þeim.  Jn  Bumma 
Eg  slutta  ad  nono  i  sidurstu  liounne  hafi  vered  sidarsta  ord  brefsens, 
þar  til  einhver  god  copia  (eem  alldri  mun  verda)  fæst,  sem  gefi  annad 
ad  skilia.  Og  get  eg  so  ei  annad,  ad  þessu  sinne  þeinkt  enn  ad  þetta: 
eonsecrationis  nostre  anno  nono.  mnne  rett  vera.  þvi  vær  höfum  eingin 
bref  Sveins  biskups  elldri  enn  1467  og  er  hann  þá  oefad  biskup  ordenn. 
ponamus  mense  Majo.  verdur  so  þadan  fra  usqve  ad  Majum  (14)  68 
consecrationÍB  ejus  annus  primus.  usqve  ad  Majum  (14)  69.  2«s.  (14)  70. 
3u8.  (14)  71.  4us.  (14)  72.  ðus.  (14)  73.  6u8.  (14)  74.  7us.  (14)  76. 
8u8.  usqve  ad  Majura  1476.  9us.  og  illustrerar  þetta  kostulega  chrono- 
logiam  SveinB  biakups.  hellst  ef  hier  væri  upp  á  vissara  ad  biggia.  Og 
endelega  getur  þetta  no  varla  vered  ur  ödru  enn  nono.  og  Bie  þad  nono, 
þá  getur  þad  varla  refererast  til  annars  enn  Episcopatum  Svenonis.  og 
þar  fyrer  hefi  eg  eo  soUicité  sied  efter  hvert  þad  være  no  eda  mo.  þvi 
væri  þad  mo  (sem  þad  ecki  er)  þá  kynni  þad  vera  af  anno  christi  M. 
cd.  septuagesimo.  og  gátan  hin  öll  raung  um  þad  sem  Btaded  skyllde 
hafa  i  gatenu.  Enn  þad  er  (sem  opt  er  sagt)  skirt  wo  enn  ecki  mo.  og 
nu  epter  nytt  athygle  se  eg  ad  þad  er  upphaf  á  orde,  þvi  biled  er  of- 
mikid,  hvitt  fyrer  framan,  til  þess    ad  þar   Bkylldi   annad   no  af  sama 


664  HARRASTAÐABRÉF.  —  TRANSSKRIPT.  1472. 

Harastadapartur^). 
Þath  giorum  vid  hallur  prestur  íinz[3on®)  og  eyiolfur 
olafsson  godvm  monnum  viturlickt  med  þessv  ockru  oppnv 
brefi.  ath  vit^)  vorum  j  hia  og  heýrdvm  aa  ord  og  vidurtal 
CDagnus  biarnarsonar  og  Gvnnars  biarnarssonar  at  þa  lidit 
var  fra  hingatbvrd  vors  herra  iesv  christi  þvsvnd  cd  Ixx 
og  ij  aar  a  harrastavdum  j  vesturhoopi  CDariv  CDesso  mag- 
dalene.  ath  fýr  nefndur  magnus  fretti  ath  Gvnnar  brodr 
sinn  hverau  fara  skylldi  vm  iardarparten  j  harrastavdum. 
En  oppt  nefndvr  Gvnnar  svaradi  til  alla  vega  sem  þv  villt 
br(o)der  minn  sagdi  hann  af  þvi  sagdi  hann  at  eg  hefer 
aungva  peninga  vnt  þier  fýrer  hann  og  skipt  honum  j  bvrt 
vr  nær  þv  viUt  þvi  eg  hefer  ekki  peninga  at  giallda  fjrer 
hann.  Og  sel  hann  hverivm  sem  þv  viUt.  Og  til  sannenda 
hier  vm  settum  vit  fjr  nefnder  menn  ockur  jnzsigli  fýrer 
þetta  bref  Giort  a  breidabolstad  j  vesturhoopi  a  lavgardagin 
næsta  epttir  halvarz  CDesso  a  avdro  aari  en  fýr  seger*). 


591.  34.  Apríl  1473.  í  Ögri. 

Transskript  af  Suðreyrarbréfum. 

AM.  Fasc.  XIX,  22—23  og  XIX,  24,  samhljöða  transBkript  i  fram- 
liti  &  skinni. 

svdeýrar  bref  (i)  sugandafirdi**). 
Þat  giorum  vier  Þordur  audunarson.  olafur  magnusson. 
þorsteinn  þorleifsson.  knaur  þordarson.  Godum  monnum  kunn- 


orde  hafa  staded  framan  vid,  og  er  þad  ad  visu  af  bile  mille  orda,  á 
80  i  Copiunne  ad  vera  so  sem  þad  og  nu  er  corrigerad  hid  fyrra  no 
oanderstrikad,  enn  þad  sidara  uuderBtrikad;  sem  burtu  er  i  sidarsta 
gatenu:  (eic:  nowo).  geng  eg  so  fra  þessum  original  sem  fáer  manu  hier 
epter  botur  lesa". 

*)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  »ld.  «)  [bætt  við;  vantar  i 
frumritið  af  ógáti.  ')  tvískr.  í  frumbr.  *)  Þetta  er  ekkí  mjög  skjallega 
orðað,  og  er  af  þessum  orðum  ómögulegt  að  sjá  með  vissu  hvaða  &r 
bréfið  er  gert,  =  1474  (?),  21.  Maí.    »)  Utan  éí  bréfinu. 


1472.  TRANSSKRIPT.  -  JARÐAKAUP.  665 

igt  med  þessu  voru  brefi  ad  vær  sauin  og  yferlasum  opin 
bref.  Þorsteins  sueinsonar.  Grims  oarunssonar  og^)  haflida 
marteinssonar  med  þeirra  hangandi  jnsiglum  heilum  og  o- 
skauddum  suo  latandi  ord  epter  ord   sem  hier  segir.      [Hér 

kemr: 

a)  í  XIX,  22—23.    Snðreyrarbréf  frá  24.  Nóv.  1471,  Nr.  679; 

b)  í  XIX,  24.    Suðreyrarbréf  frá  15.  Sept.  1471,  Nr.  574]. 

Og  til  meiri  stadfestu  hier  um  settum  vær  fýrr  nefnder 
menn  vor  jnsigli  fýrer  þetta  transkriptumbref  er  skrifat  var 
j  augri  j  jsafirdi  faustudagin  næsta  epter  jonsmessu  hola- 
býskups.  þa  er  lidit   var   fra   hingatburd   wors   herra  jesu 

Christi.  CD.^  CCCC.  IXX.  Og  .ij   oaE.      [Hér  kemr: 

a)  í  XIX,  22—23.    Bréf  frá  11.  Október  1471,  Nr.  576; 

b)  i  XIX,  24.     Bréf  frá  25.  Nóv.  1471,  Nr.  580]. 

Og  til  meiri  stadfestu  hier  um  settum  vær  fýrnefnder 
menn  vor  jnsigli  fyrer  þetta^)  transkriptumbref  er  skrifat 
var  j  augri  j  jsdiifirdi  faustudagin  næsta  epter  jonsmessu 
holabýskups.  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  wors  herra  jhesv 
christi.  CD.^  cccc.  Ixx.  og  ij.  ocir. 


593.  6.  Maí  1473.  í  Keldanesi. 

GruBMTjNDR  Húnrauðsson  selr  Finnboga  Jónssyni  með  sam- 
þykki  Guðnýjar  Snæbjarnardóttur,  konu  sinnar,  þau  sjö 
hundruð  í  jörðu,  er  Guðný  átti  undir  Finnboga  og  Þorgerðr 
Magnúsdóttir  móðir  hennar  hafði  gefið  henni. 

AM.  FaBc.  XIX,  15,  frumrit  á  skinni,  komið  frá  séra  Skúla  Þorláks- 
syni  á  Grenjaðarstað.  Af  fjórum  innsiglum  eru  þrjú  fyrir  bréfinu.  — 
AM.  Apogr.  631. 

Þat  giorum  uier  jon  stefansson.  helgi  gudmunzson. 
simun  palsson  oe  magnus  biarnason  godum  monnum  wituR- 
ligt  med  þessu  woru  opnu  brefi  ath  þa  lided  uar  fra  hing- 
adburd  wors  herra  jhesu  christi  þushundrud  fiauguR  hundr- 
ud  siautiger  oc  tuau  aR  a  manudaginn  næsta   epteR   kross- 

1)    Bl.  XIX,  24.     ^)  8l.  XIX,  22—23. 


686  JARÐAKAUP.  —  KVITTUNARBRÉF.  1472. 

mesgu*)   um   worid  j  kelldunesi  j  kellduhueríi   woru  wier  j 
hia  saum  oc  heýrdum  aa  ord  oc  handaband  finboga  jonsson- 
ar  oc  gudmundar   hunraudssonaR    ath   suo   fjrer  skildu  ad 
nefndr  gudmundr  sellde  greindum  finboga  jonssyni  til  fullr- 
ar  eignaR  med  samþýcki   gvdnýar   sn^biarnaRdottur   eigen- 
konu  sinnar  þau  saumu  siau  hundrud  j  jordu  sem  tittnefndr 
finbogi  atti  ad  giallda  adur  nefndri  gudnýu  sn^biarnardott- 
UR  þau  sem  þorgerdur  magnusdotter  moder  optnefndrar  gud- 
nýar  hafde  gefid  henni  under  opptnefndum  finboga  jonssýni. 
hier  j  moti  gaf  þrattnefnduR  finbogi  opptnefndum  gudmunde 
hunRaudssyni  siau  hundrud  j  fridum  peningum  oc  friduird- 
um.  skýlldu  þeir  peningar  gialldazst  a   tuennum   tolf  man- 
udum.  skýllde  titt  nefndr  gudmundur  suara  laga  riptingum 
a  fýrgreindum  jardar  parti  en  nefndr  finbogi  hallda  til  laga. 
Og  til  sanenda  hier  um  settu  uieR  fýRnefnder  menn  uor  jn- 
cigli  fyrer   þetta   bref   giort  a  sama   ari    tueimur   daugum 
sidar  en  fýn  seiger. 


593.  16.  Maí  1473.  á  Rauðamel. 

Indridi  Hallsson  og  Hildr  Ólafsdóttir  kona  hans  gefa  kvitt 
það  tilkall,  er  Þórðr  Helgason  hafði  til  þeirra  haft  um  jörð- 
ina  Bakka  á  Skógaströnd. 

AM.  Fasc.  XrX,  14,  frumrit  á  skinni.    Innsiglin   eru  ðll  (4)  dott- 
in  frá. 

Þat  giorum  uier  einar  jonsson.  olafur  ionsson.  ion  arna- 
son.  are  olafsson  godum  monnum  kvnnigth  med  þessu  uoru 
opnu  brefi  at  þot  er  lidit  uar  fra  hingadburde  vors  herra 
ihesu  christi.  CD.  cccc  siutiger^)  ok  ij  ar  aa  raudamel  j  kol- 
beinsstada  kirkiu  sokn  da  laugardagiii  næstda  fyrer  fardagoL- 
uiku  um  uorit  uoram  uær  þar  j  hia  saum  ok  heyrdum  (h 
ord  ok  handocL  band^)  þessara  manna  þordar  helgasonar  af 


*)   Þ.  e.  4.  Mai.     «)   Svo.     •)  bætt  Tiðj  vantar  i  frumritiö  af  gá- 
leysi. 


4 

1472.  KVITTAN.  -  HAGABRÉF.  667 

annari  alfu  enn  indridda  hallzsonar  ok  hiUdar  olafsdottur 
af  annari.  eiginkona  nefndz  indriddx.  ath  suo  firer  skildu 
at  nefndr  indride  hallzson  ok  hans  eiginkuinna  hiUdur  olafs- 
dotter  gafu  kuitt  ok  aakiærulaust  allt  þat  tilkall  ok  loford 
er  þav  saugdu  at  nefndr  þordr  helgdason  hefdi  uid  sig  haft 
a  þeirrdoL  braullaupsdeige  edr  endra  nær  vm  iordena  backa 
oa  skogastrond  er  liggr  j  eyrarkirkiv  sokn.  medkendizst  þa 
þar  suo  uær  heyrdum  opth  nefndur  indride  hallzson  ath 
þordur  helgason  hefde  lied  sier  adur  nefnddoL  iord  backda  aa 
skogastrond  enn  alldri  gefid  ok  hann  mætte  haíia  rettliga 
halldda  fyrér  sier  ok  sinne  kuinnu  titt  nefndri  hillde  olafs- 
dottur.  Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  uier  fýr  nefnder 
menn  uor  jnsigle  fyrer  þettaa  vitnisburdarbref  huert  er  giort 
uar  j  þyckaskogi  j  middaulum  tueimur  arum  sidar  enn 
fyr  seiger. 


^^^  34.  Maí  1473.  í  Haga. 

33.  Apríl  1473.  í  Vatnsfirði, 

SiGEíBR  Þórðardóttir  handleggr  Gísla  Filippussyni  lögveð 
upp  í  fjórðunginn  í  Haga  á  Barðaströnd  fyrir  þau  fimm 
kúgildi,  er  Gísli  ætti  undir  henni,  og  skal  hundrað  leysa 
hundrað. 

AM.  Apogr.  1120,  eptir  frumriti  frá  Haga.  Fjögur  innsigli  hafa 
verið  fyrir  bréfinu.  Annað  innsiglið  var  dottið  frá,  en  fyrir  bréfinu  vorn, 
þegar  Árni  handiék  það,  innsigli  Lopts  og  Filippusar,  enn  fjórða  inn- 
siglið  var  brákað  og  var  það  hvorki  innsigli  Hrafns  né  Sigmundar 
Eyjólfssonar,  að  þvi  er  Árni  segir  „að  vísu".  En  á  brotinu  etóð:  S: 
lOHANI:  GV  .  .  .". 

Þath  giorum  vær  loptur  filipusson.  hrafn  oddzson. 
prestar.  filipus  sigurdzson  ok  sigmundur  eýolfssonn  leikmenn 
godum  monnum  uiturligt  med  þesu  uoru  opnu  brefi  at  þdix 
er  lidith  uar  fra  hinngadburd   vors   hera   iehsu   christi  CD.^ 


668  HAGABRÉF.  —  TRANSSKRIPT.  1472. 

cccc^  Ixx.  ok  .ij.^)  ar  sunudagin  næstan  epter  huitasunu  j 
haga  dcL  bardastrond  uorum  vær  j  hia  sam  ok  heyrdum  ói 
ord  ok  handaband  þessar[a]  manna  gisla  íilipussonar  af  einne 
alfu  enn  sigridar  þordardottur  af  anare  at  suo  firir  skildu 
at  sigridur  þordardottur^)  seldi  ok  hanlagdi  gisla  filipussyne 
laugved  upp  i  fiordunginn  j  iordina  j  haga  da  bardastrond 
er  þordr  fader  hennar  ok  ingebiorg  halldorsdotter  moder 
hennar  gafu  henni  a  gip[t]ingardegi  hennar  til  kaups  uid 
orm  biarnarson  firir  þau  .v.  malnýtu  kugildi  er  gisli  atti 
under  adr  nefndri  sigridi  ok  hun  med  kendiz  þar  fyrer  os 
fyrnefndum  monnum  med  þeim  skilmala  at  huat  sem  af 
færiz  fyrsogdum  kugildum  eda  odrum  penningum  þeim  sem 
gisli  feingi  henne  skýlldi  þat  allt  koma  upp  j  fyrgreint 
jardar  uerd  ok  logved  þar  til  er  hun  hefur  fuUar  toJur  firir 
greindan  jardarpart.  Skylldi  adrgre[i]nd  sigridur  kaupa  at 
gisla  fystum  huat  hun  þyrpti  med  ok  hann  hefdi  til  ok 
hun  skylldi  hafa  af  honum  kugilldi  fystum  til  leigu  en  ong- 
um  manni  odrum.  skylldi  þesser  peningar  opt  nef(n)z  gisla  med 
ongu  audru  leysaz  enn  þratt  nefndum  fiordungi  iardar  er 
sigridur  atti  j  haga  aa  bardastrond  hundrad  firir  hundrad. 
r;  Og  til  sanninda  hier  um  seittiu  uær  fymefnder  menn 
uor  insigli  firir  þetta  bref  er  skrifad  uar  i  uazfirdi  i  jsaa- 
firdi  fimtudaginn  j  paskauiku  ari  sidar  enn  fyr  seiger. 


595.  31,  Maí  1472.  á  Hólum. 

Tbanskbiptabbréf. 

Bisk.  3.  Fol.,  bréfabók,  er  Þorlákr  biskup  lét  skrifa  1641—1642. 
AM.  Apogr.  3576,  eptir  3.  Fol. 

Þad  giorum  vier  Eyrekur  prestur  Eynarsson.  KoUiMagn- 
usson  og  Jon  Þorlaksson  godum  monnum  witurligt  med 
þessu  woru  (opnu  brefe).    ad  vier  hofum  sied  og  yferlesid 


*)  „fyrst  hefr  i  originalnum  skrifad  yered  Ixx  ok  iij  ar.  Bidan  er 
þad  fyrsta  i  utekafed.  arstaled  á  og,  oefad,  hier  ad  vera  1472.  Enn 
brefed  er  ritad  1473''.  (AM.).    «)  Þannig. 


1472.  TRANSSKRIPT.  -  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  669 

opin  Brief  med  heilum  og  oskauddum  hangandum  Jnsiglum. 
suo  latande  ord  epter  ord  sem  hier  epter  skrifad  stendur. 
[Hér  kemr: 

1,  bréf  frá  2'á.  Janúar  1471,  Nr.  543; 

2,  bréf  frá  24.  Júni  1471,  Nr.  5H0; 

3,  bréf  frá  22.  Febrúar  1471,  Nr.  545]. 

Og  til  sanninda  hier  vm  settum  vier  fyrrnefnder  menn 
wor  Jnsigli  fyrer  þetta  Transskriftarbref  er  skrifad  var  cL 
Holum  j  HialltadaL  sunnudaginn  næstaii  epter  festum  corpo- 
ris  Chriati  Anno  Domini  CTD^.  cd.^  Ixx.^  secundo. 


596.  10.  Júní  1473.        á  MöðruYÖlluni. 

SiGURDB  príor  á  MöðruvöUum  kaupir  klaustrinu  stöðu  tveggja 
skipa  á  óss  jörðu  af  síra  Birni  Porsteinssyni  fyrir  tuttugu 
málnytukúgilda  mánaðarbeit  í  bæði  mál  eða  tveggja  mánaða 
beit  í  annað  mál  í  Garðshorns  jörð  eða  selgerð. 


i. 


AM.  Apogr.  4068  „Ex  originali"  með  hendi  Jóns  Magnússonar 
bróður  Árna.  „Brefed  er  á  kálfskinn.  hafa  vered  fyrer  fimm  Jnnsigle, 
eru  epter  tvö,  tveir  lauser  þveinger  og  fimta  þveingfar"  (J.  M.). 

Þat  giorum  vier  ketill  grimolfsson.  þoruardur  semings- 
son  ok  jon  hellgason  prestar  holabiskupsdæmis  ok  ormur 
þorbergsson  leikman  godum  monnum  viturligt  med  þessu 
voru  brefi.  þa  lidit  var  fra  hingatbvrd  vors  herra  jesv  christi 
þushund  fiogur  hundraud  siðtiger  ok  t[u]av  aar  aa  maudru- 
vollvm  j  haurgardal  miduikudaginn  næsta  firir  festum  barna- 
be  apostoli  uorum  vier  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok 
hanndabannd  brodur  sigurdar  priaurs  a  maudruvoUum  ok 
sira  biarnar  þorsteinssonar  ath  suo  firir  skilldu  at  prior 
sigurdur  keýpti  at  adur  greindum  sira  birne  til  æfinligrar 
eignar  staudu  firir  tau  skip  a  oss  jordu  vid  oss  naust  firir 
klaustrit  aa  maudruvollum  ok  giora  naust  yfer  þeim  ok 
geýmsluhus  sem  þarfar  firir  skipin  ok  a  land  ath  leggia  ath- 
flutningar  sem  sa  skipunum  flytiaz  ok  suo  at  flytia  til  skip- 
anna  ok  fra  sem  klaustrinu  þarfar  þeim  ath  skadlausu  sem 
at  osi  bua.  hier  j  moti  gaf  opptnefndur  prior  sigurdur  titt- 


670         MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  —  KIRKJUREIKNINGAR.     1472. 

nefndum  sira  birne  med  samþyki  biskups  olafs  er  þa  var  aa 
holum  ok  brædranna  a  maudruuoUum  til  æíinligrar  eignar 
firir  jordina  aa  osi  manadarbeit  j  gardzhonns  jord  er  liggur 
firir  ofan  hof  .xx.  malnytu  kugiUdum  a  sumarit  j  bædi  mal 
eda  twegia  manada  j  annad  maL 

Jtem  skulu  þeir  sem  aa  osi  bua  med  fre[l]si  giora  vpp 
selhus  j  fýrrgreindri  gardzhons  jordu  suo  morg  sem  fyr 
greinda  malnytu  vel  þarfar.  ok  iieka  malnjtuna  j  frelsi  um 
asslakxstada  jord  ok  hofs  jord  suo  oppt  sem  þarf  þar  sem 
hvarcki  eru  taudur  ne  eingiar.  flytia  j  sel  ok  or  þat  sem 
þarfar. 

af  skilldi  þrattnefndur  biorn  prestur  alla  beit  af  kauppl- 
um  þeim  sem  flutt  er  til  skippanna  eda  fra  uttan  aaefanga 
ef  þarf. 

Ok  til  sanninda  hier  um  settum  uier  fyr  nefnder  men 
vor  incigle  flrir  þetta  bref  skrifad  a  maudruvollum  j  haurg- 
ardal  a  sama  dag  ok  dar  sem  fýr  seger. 


597.  10.  Júní  1472.  á  Eyrarlandi. 

DóMR  tólf  presta  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum  um 
kirkjureikning  á  Einarsstöðum  og  Svalbarði,  er  Sigurðr 
Björnsson  átti  að  svara. 

AM.  Fasc.  XIX,  19,  frumrit  á  skinni.    Af  tólf  innsiglum  ern  nú  sex 
fyrir.  —  AM.  Apogr.  3 


bref  vm  einarstadi  ok  sualbard^). 
vm  þeirra  kirkna  godz^). 
Þath  giorum  uier  sueinbiorn  þordarson.  semingur  magn- 
usson.  helgi  magnusson.  bergþor  halldorsson.  magnus  einars- 
son.  jon  jonsson.  magnus  jonsson.  magnus  asgrimsson.  ketill 
grimolfsson.  þorgrimur  jonsson.  þoruardr  biarnarson  ok  eir- 
ekur  steffansson  prestar  hola  biskups  dæmis  godum  monnum 
viturligt  med  þessv  voru  opnv  brefi.  ath  þa  er  lidit  uarfra 

^)  sualbardz,  ekbr.    ^)  Utau  &  bréfinu  með  gamalli  beudi. 


1472.  KIRKJUREIKNINGAR.  671 

hingat  burd  vors   herra  jehsu  christi  þusund  .cccc.  siotiger 
ok  tuo  dar.  aa  eýrarlandi  j    eyiafirde  midvikudaginn  næsta 
firir  festvm  sancti  barnabe  apostoli  da  almenneligre  presta- 
stefnv  voru  vier  j  doom  nefnder  af  vorum  nadugum  herra 
ok  andaligum   faudur   herra   olaf  med  guds  nad  biskup  oa 
holum  ath  dæma   vm   þa   akæru  er  fýr  nefudr  biskup  olaf 
kærdi  til  sygurdar  biornssonar  vm  kirkiugooz  da  einarstod- 
vm  j  reykiadaal  er   hann  hafdi  sig  til  bundit  da  sins  barns 
vegna   ath   suara   kirkiunnar   goozum.    Þui  hann  reiknadi 
jordena  einarstade   fallit  hafa   til   erfdar  birne  sýne  sinvm 
epter  sinn  faudr  biorn  sæmundzson.  J  annare  grein  var  þat 
sýnt  ok  suarit  ath  fýr  skrifadr  sýgurdr  hafdi  lagt  þar  vnder 
doom  huort  honum  bar  ath  suara  edur  ei  þeim  kirkiugooz- 
vm  sem  da  brazst  (k  kirkiunnar  reikning   da   sualbarde  ok 
hans  faudr  bar  ath  suara.  var  hann  þar   ok   stefndur  bisk- 
upsens  uegna  fyrir  allar  fýrskrifadar  saker.    Þui  ath  guds 
nafne  til  kolludv  dæmdum  vier  fýrskrifader  prestar.  j  fýrstv 
stefnuna   laugliga   ok   adur  nefndan  sýgurd  laugliga   fyrir- 
kalladan  ok  skylldugan   ath   luka   mork  j  stefnufall  nema 
hann  sýne  lauglig  forfauU   ath   hann    matti  eigi  koma.    J 
annare  grein  dæmdum  uier  þrattnefndan  sýgurd  skýlldugan 
ath  luka  suo  myckla   peninga   sem   hann   tok   epter   biorn 
sæmundzson  ok  fiellu  epter  hann  daudan   ok   eigi  erv  adr 
lukter  suo  leingi  sem  þeir  hrockua  til.  þar  til  athkirkiurn- 
ar  hafa  sina  peninga  biskupenum  j  hðnd  eda  hans  vmbods- 
manne  kirknana  vegna  œ.  einarstodum  ok  sualbarde.   skulu 
þessir  peningar  lukazst  jnaii  tueggia  manada   ath  heyrdum 
domenum  ath  forfallalausu   da   einarstaudvm  ok  sualbdarde. 
enn  vm  þa  aakæru  ok  vnderlag  sem  biskupen  kærdi  til  títz 
nefndz  sygurdar  vm  þau  kirkiu  gooz   sem   hans   faudr  bar 
ath  suara  kirkiunne  da  sualbarde   ok   adr   hefdi  fallit  enn 
hann  tok  vith  jordunne  ok  hann  kallazst  ecki   feingit  hafa 
þa  dæmdum  vier  adur  nefnder   prestar   optnefndan   sýgurd 
biornsson   skýlldugan   ath   leida  tuo  laugligh   vitne  jnnann 
þriggia  manada  ath  heýrdum  domenvm  heima  da  holum  fyrir 
biskupenvm  eda  hans  vmbodsmanne  ath  biorn  sæmundsson. 
hafi  átt  8U0  mykla  peninga  epter  þa  er  haim  gaf  sygorde 


672  KIRKJUREIKNINGAR  -  SKIPAN  SVEINS.  1472. 

sýne  sinvm  jordena  swalbard  ath  kirkiurnar  ái  einarstand- 
vm  ok  svalbarde  hefdi  þa  matt  hafa  fvlla  sina  peninga  af 
greindvm  birne.  getur  fyrnefndur  sýgurdr  þessi  vitne  leitt 
þa  dæmum  vier  hann  skýlldvgan  epter  ath  leita  med  full- 
um  vitnum  hveriom  fýrnefndr  biorn  fader  hans  hefer  sidar 
peninga  gefit  svo  þat  megi  koma  til  rettz  ranzsaks  hverr 
þa  skal  suara  fýr  greindvm  kirkiu  goozvm.  fallizst  honum 
þau  vitne  ath  peningar  hafi  til  verit  þa  honum  var  jorden 
gefen  suo  mykler  sem  fýr  skrifad  stendr.  þa  dæmdvm  vier 
at  opt  nefndr  gýgurdr  skyllde  suara  kirkivgoozvnvm  aa  sval- 
barde  vpp  óx  sina  eigin  peninga  epter  rettri  tiltolu.  kann 
sýgurdur  ath  bíjvíjsa  huar  peningarner  erv  nidurkomner 
sidan  jorden  var  honum  gefin.  þa  dæmdvm  vier  biskupen 
skylldvgan  ath  giora  honum  reitt^)  hier  vm  ok  fýr  greind- 
um  kirkium. 

ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vier  fýrnefnder  prestar 
vor  jncigle  firir  þetta  doomsbref  skrifat  j  mýklagarde  j 
eýiafirde  lavgardagen  næsta  epter  festum  sancti  barnabe 
apostoli  da  sama  dare  sem  fýr  seiger^). 


598.  37.  Júní  1473.  í  Skálholti. 

Skipan  Sveins  biskups  í  Skálholti  (Pétrssonar)  um  að  halda 
heilagt  á  Þingmaríumessu  og  um  tíunda  og  IjóstoIIa 
greiðslu. 

AMagn.  354.  Fol.,  ble.  91,  skinnb.,  þetta  gkr.  c.  1500;  AM.  42A. 
8V0.  blB.  222,  Bkinnb.  c.  1480— 1500  (ágrip);  AM.  58.  8vo  bl.  84á.pappír 
ritað  c.  1570—1600  af  Jóni  lögmanni  Jónssyni.  Statútan  er  til  í  mörg- 
um  pappirsafskriptum,  en  þær  hafa  einga  þýðingu.  Prentuð  í  F.  Joh. 
Hist.  Eccl.  Isl.  II,  485  í  nótu  (eptir  354).  Það  sem  i  AM.  200.  4to,  ble. 
30  er  kallað:  „Setningar  Sveins  biskups",  er  tekið  sitt  6r  hyerri  áttinni, 
Bumt  frá  Syeiui,  sumt  frá  Eilifi  erkibiskupi  og  sumt  úr  KrÍBtinrótti. 

Suenonis  episcopi  statutu[m]*). 


0  Svo.    *)  Þ.  e.  13.  Júni.    ^)  42  á  spássíu,   en  með  rauðri  fyrirBðgn 
Btendr :    Statutum  s[uenonÍB];  Btatuta  58. 


1472.  SKIPAN  SVEINS  BISKUPS.  673 

Anno  domini^)  CD^.  cd^.  Ixx^.  ij.  woru  þessi  bod  sett  af 
wirduligum  herra  herra^)  sueini  med  guds  naad  biskupi  j  skal- 
hollti.  oc  j  samþycki^)  tekin  af  oUum  lærdum  monnum  aa 
almenniligri  presta  stefnv.  laugardag  hinn  næsta  firir  peturs 
CíDesso  oc  pals  j  skalhoUti. 

Jn  primis  ath  hallda  heilagt.  wisitacio  beate  CDarie 
virginis  suo  sem  burdar  dag  hennar.  j  suo  mata  at  aa  al- 
þingi  megi  ganga  doma  þa  sem  þarf.  oc  suo  liflata  menn 
med  logum  ef  þorf.  eda  nodsýn  beider.  eda  adra  þarfliga  oc 
nðdsýnliga  hluti.  þar  jnnan  þinga  at  gera^).        ;  *:    niíUuU 

Jtem  ef  madur  hefir  bvskap  j  annaEÍ  kirkiu  sokn.  en 
er  heimilis  fastur  j  anaRÍ.  lukizt  þar  tivnder  oc  liostoUar 
gem  buit  stendr. 

Jtem  wistfaster  menn  þeir  sem  prestar.  edr.  bændr 
giora  til  siouar.  aa  wetur  vm  vertid.  luki  liostoU  heima  j 
heradi.  huerr  j  sinne  kirkiu  sokn^).  nema  þar  sem  biskup^) 
hefijr  sierliga  priuilegium  til  gefit  med  sinu  brefi  oc  jn- 
scigli. 

Jtem  at  huerr  madr  luki  sina  tiund  haust  oc  wor  af 
ollum  þeim  peningum  sem  hann  atti  skuUdlausa  j  næstum^) 
firir  farandi  fardogum.  [þo  at')  peningar  hans  [þuerri  edr 
waxi^)  aa  þeim  misserum. 

,;;)AnjAír 


699.  um  20.  Júlí  1473.       á  Bessastöðum. 

ViTNisBUEÐR  Bergþórs  Þorvaldssonar  um  landamerki  Tjarnar 
á  Vatnsnesi  og  Flatnefsstaða. 

AM.  Apogr.  3751,  ,^Epter  original  fra  Tiarnarkirkiu  a  Vatznese" 
(AM.).  Afskriptin  er  staðfest:  „Þetta  hier  fyrir  framan  skrifad  er 
Copierad  epter  originalbrefe  a  kalfskinn  ritudu,  ad  þui  fráteknu  sem 
hier  er  understrikad^).  þad  sama  er  hier  epter  einni  saman  gátu  sett  j 
Btadinn  þess  er  rifíd  var  aí  hægra  jadri  kalfskinns  brefsins,  þetta  vott- 
um  vier  er  brefed  sáum  og  hier  vid  saraanlásnm  j  Skalhollti  þann  10. 
Februarij  Anno  Christi  1708.  —  Arngrimur  Biarnason.  —  Snorre  Jons- 
Bon.  —  Þordur  Þordarson.  —  Ormur  Dadason". 

í)  b1.  58.  «)  Bamþycktt  58.  «)  1.  gr.  vantar  i  42,  58.  *)  hér  endar 
58.  »)  j  skalhollti  b.  v.  42.  «)  b1.  42.  "^)  [huort  sem  42.  »)  [vaxa 
eda  þaerra  42.     »)  Hér  i  hornklofum  [    ]. 

Dipi.  I8i.  V.  B.  43 


674  LANDAMERKI.  -  SÍÐUMÚLI.  1472. 

Þat  giorer  eg  bergþor  þoruallzson  godum  monnum  vit- 
urligt  med  þessu  minu  o[pnu  brefe  at  þa]  er  eg  hielt  stadin 
a  tiorn  a  uaznese  voru  þesse  landamerke  hauf[d  og  halldin 
um  þa]  tolf  manudu  er  eg  uar  aa  uaznese  af  amunda  is- 
leikssyni  bæde  uid  [mik  og  sira  þord]  lopttzson  og  suo  uid 
fleire  adra  er  þa  hielldu  fýr  greindan  stad.  þétt[a  uar  þa 
haft  og]  halldit  i  mille  stadarins  a  tiorn  og  flatnefsstada 
brikarklettur  sa  sem  hlein  [hefer  kalladur]  vered  og  stendr 
nidre  i  fiorune  i  hramsuik  og  þa  upp  yfer  a  backan  at 
[þufum  þeim  tuei]mur  er  standa  a  backanum  og  þa  sion- 
hending  i  fiall  upp  i  grastein  þann  s[em  stendur  uppi]  i 
sandfelle.  uar  þat  haufd  og  halldin  stadarins  eign  land  og 
reke  innan  [fra  tiarnaraa]  og  ut  til  fyr  greindra  takmarka. 
og  hier  epter  uil  eg  sueria  ef  þurfua  þik[er. 

Og  til  sanninda]  hier  um  setta  eg  mitt  insigle  firir 
þetta  bref  er  skrifat  uar  a  bessastodum  a  altanese  [.  .  .  . 
daginn  næata]  firir  þorlaxmesso.  anno  domini  CD^  cd^  septua- 
gessimo  secundo. 


600.  1473. 

Máldagh  Þorlákskirkju  í  Síðumúla,  er  Sveinn  biskup  Pétra- 
son  setti. 

Á 

AM.  257.  4to,  skinnb.  samtiða.  AM.  Apogr.  2228  með  hendi  Árna. 
Að  eins  npphaf  máldagans  ártalslaust  er  og  á  öðrnm  stað  i  sðmu  skinnb. 
og  Apogr.  2233  og  JSig.  143.  4to,  bls.  329,  c.  1600  (=  b). 

Anno  domini  CD^.  cd.^  Ixx.^  secundo*). 
Kirkian  i  Sidumula  er  helgud  hinum  sæla*)  þorlaki 
biskupi^).  hvn  [a]  allt  land  a  frodastodum.  fiorum  hund[rud- 
um]  oc  XX.  aa  hvu  ix.  kugilldi  bulæg.  var  þetta  [þat  allt] 
at  helgi  biarnason  tok  med.  stod  eptir  hia  oddi  bonda  ij. 
kyr.  stod  oc  .  .  .  .  eptir  nockut  litit  porcio  sidan  oddr  bondi 
tok  med.  lagdi  einar  jonsson  til  kirkiunnar  ij.  bileti  er  standa 

^)  Sijdnmule  143.    *)  heilaga  b.    *)  b  hættii  héi. 


1472.  SÍÐUMÚLL  675 

yfir  alltari.  oc  glodarker.  haukul  oc  alltarisduk  med  brun. 
litin  kross  gylltan.  skurþili  at  kori  oc  frammi  fyrir  kirkiu. 
golf  i  kor  oc  framkirfeiu.  hafdi  greindr  oddur  bondi  burt 
fra  kirkiunni  sæmelegt  mariulikneski  er  greindur  einar  heit- 
inn  hafdi  lukt  kirkiunni  i  porcio.  a  kirkian  i  ornamentis 
kirkiunnar.  ein  messoklædi  vond  oc  hokul  lausan.  kantara 
kapu  oc  slopp  vondan.  fontklædi  vont.  alltarisklædi  .ij.  uond. 
iiij.  kluckur  oc  biollu  oc  broten  onnur.  missale  de  tempore 
fra  aduentu  til  paska.  oc  onnur  messubok  fra  paskum  til 
aduentu  oc  er  roten  vm  nidurlagit.  sequenciubok  per  anni 
circulum  de  sanctis  et  de  tempore  oc  vantar  dominikurnar 
a  sumarit.  þorlaks  historia.  ij.  salltarar.  jstoriubok  fra  jolum 
oc  fram  yfir  paskauiku  de  sanctis  et  de  tempore.  processiv- 
nal  vondan.  canonum  bok.  kirial  vondan.  kapitolarius  vond- 
an.  lesbok  vonda  oc  en  skrædur  nokorar.  artidaskra.  kopar- 
stikur.  ij.  messofata  stol.  bokaforma.  lectara.  kalek  litin. 
mariuskript  gomul.  þorlaks  likneski  sæmiligt.  mariuskript 
magdalene.  smelltan  kross  oc  annan  smelltan  kross  brotin. 
steindan  kross  yfir  kordyrum.  merki  vont. 

B 

Landab.  268.  4to,  bl.  821),  skr.  1601. 

Sijdumule. 
Kirkia  j  sijdumula  a  laiid  a  frodastodum  iiij  hundrud 
oc  XX.  hun  a  xx  kugillde  bulæ.g.  lagde  einar  jonson  til 
kirkiunnar  ij  lijkneske  et  cetera.  Standa  eptir  ij  kugillde 
hestur  oc  hross  hia  odde  bonda  þorkelzsyne  oc  porcio  er 
fell  a  medan  hann  hiellt.  hafde  hann  j  burttu  frd  kýrki- 
unne  mariu  lijkneske  sæmiligt^). 

^)  Hér  kemr  strax  á.  eptir  máldagi  Magnúss  biskups  frá  1478,  sem  teli 
poicio  um  fímm  á.i;  gæti  þetta  þvi  veiið  Syeinsmáldagi  fiá  1472—73. 


43* 


676  HÚSAFELL.  -  MJÓVADALSMÁL.  1472. 

601.  [1472]. 

Ágeip  af  máldaga  Húsafellskirkju  í  Borgarfirði. 

LftndBb.  268.  4to,  bl.  118b,  Bkr.  1601. 

Husafell. 

Kirkia  ad  husafelli  a  heimaland  allt. 

fiogra  manna  messuklæde. 

þetta  d  hun  jnnan  sig  et  cetera^). 

Þar  skal  vera  kuenngilldur  omage  janfnan. 

hefur  aukist  fyrir  kirkiunne  sijdan  sijra  valgardur  tok 
aptur  stadenn.  viij  kyr  oc  iij  asaudar  kugillde.  oc  eirn 
hestur. 


602.  4.  Septemlber  1473.  á  Flugumýri. 

DóMB  tólf  presta,  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum  um 
Mjóvadalsmál ;  hafði  Þorsteinn  Ormsson  beitt  Mjóvadal,  en 
biskup  taldi  dalinn  eign  Skrapatungu,  jarðar  Hólakirkju. 

AM.  Fasc.  XIX,  17.  Frumrit  á  skinni.  Af  13  innsiglum  era  uú 
8  fyrír  bréfinu.  —  Apogr.  3220.  Sbr.  BiskupBórskurð  frá.  9.  Sept.  1472, 
Nr.  603. 

domsbref  vm  þostein  ormsson*). 
Þath  giorum  vier  sveinbiom  þordarson.  jon  broddason. 
þosteinn  jonsson.  þorleifur  magnusson.  sigmundur  steindþors- 
son.  sýgurdur  þorlaksson.  andres  jonsson.  nicholas  þormods- 
son.  biorn  þorsteinsson.  lodvik  hallzson.  þorarenn  þordarson 
ok  geir  vigfvsson  prestar  hola  biskups  dæmis  godum  monn- 
um  viturligtt  med  þessv  voru  brefi  ath  þa  er  lidit  var  fra^) 
hingatburd  vors  herra  jhesv  christi  þvsvnd  .cccc.  siotiger  ok 
tuo  dar.  sa  flugumýre  j  skagafirde  faustudagen  næsta  fyrir 
mariomessv  sidarri  vorvm  vier  j  dom  nefnder  af  vorum  nad- 
ugum  herra  ok  andaligvm  faudr  herra  olaf  med  guds  ndad 
biskup   ath   holvm   ath   dæma   vm  þa  akærv   er    biskupen 


^)  Hér  sleppir  méildagabökin  úr  með  vi^a.  ')  Utan  á  bréfínu  með 
fornri  hendi.  Þar  stendr  og  með  hendi  frá  17.  öld :  Skrapa(tunga).  *) 
bætt  Tið;  vantar  i  fiumritið. 


1472.  MJÓVADALSMÁL.  677 

kærdi  til  þosteins  omssonar  ath  hann  hefdi  geingit  jnn  j 
fasta  eign  kirkiunnar  ok  giort  sel  fyrir  avstan  fram  ana  j 
miofadaal  beitt  daalen  ok  haft  þar  selfor  vpp  aa  tvo  sumur 
edur  meir  enn  biskupen  reiknar  fýrsagdan  daal  eign  hola- 
stadar  jardar  skrapatungv  er  liggur  j  hauskaulldzstada 
kirkiv  sokn.  hafdi  ok  biskupen  latid  sina  fiora  presta  ríjda 
da  fýrskrifada  landareign  ok  skoda  hvort  þeim  þætti  likara 
ath  jorden  j  skrapatungv  ætti  fýrskrifadan  dal  fyrir  austan 
oana  eda  jorden  manaskal  er  þosteinn  reiknadi  dalen  eiga. 
sorv  þessir  fýrskrifader  fiorer  prestar  þar  fyrir  oss  fullan 
bokareid  ath  þeir  hugdv  þat  eina  landareign  vera  er  kall- 
adar  erv  gulltungur  er  akallzlaus  er  halldin  eign  skrapa- 
tungv  ok  miofadal  fyrir  austan  ana  saker  car  þeirrar  er 
liggur  epter  endilongvm  daalnvm.  var  einn  af  þessvm  fior- 
um  prestvm  sem  sorv  þostein  jonsson.  annar  jon  broddason. 
þride  biorn  þosteinsson  ok  enn  fiorde  besse  suarttsson.  suo 
ok  hafdi  biskupen  þar  fiora  votta  þa  er  aller  villdv  sueria 
ath  fýrskrifadur  miofadalr  hafdi  verit  hafdur  ok  hallden 
eign  skraptatungu  med  gulltungu.  bardardal  ok  ambatt- 
ardaal. 

J  annare  grein  sýnde  þosteinn  ormsson  þar  med  bref- 
um  ok  jnciglum  ath  hann  hefdi  latit  sveria  tuo  ritne  fyrir 
eigle  grimssyne  er  þa  hafdi  kongsins  sýslu  j  hvnavatzþinge 
sidan  hann  var  stefndur  kirkiunnar  vegna  ath  jorden^)  mana- 
skal  hefdi  verit  eignadur  allr  miofvadalr  og  þar  med  leit^) 
hann  lesa  .vi.  manna  dom  er  hann  sagdi  eigil  grimsson 
nefnt  hafa  ýfer  fyrskrifudu  maale.  sidan  adurnefndur  þo- 
steinn  var  stefndur  kirkiunnar  vegna  vm  adr  greinda  land- 
areign.  var  sa  domur  þar  suo  vpp  lesinn  ath  jordvnne 
manaskal  hefde  verit  dæmdur  allr  miofvadalr.  nema  eignar- 
vitne  kæmi  j  mote. 

Nu  saker  þess  ath  kirkiunnar  lavgh  suo  wtvisa  ath 
þat  er  bannsauk  ath  draga  þau  maal  vnder  leikmanna  dom 
edur  profualeislavr^)  sem  heilaga  kirkiu  ahrærer  edur  henn- 
ar  eigner.    Þui  ath  guds  nafne  til  kaulludv   dæmdvm   viér 


»)  Svo. 


679  MJÓVADALSMÁL.  1472^. 

fýrskrifader  xij  prestar.  j  fýrstv  fýrnefndan  þostein  ormsson 

laugliga   firir   kalladan  hier  j  dagh    ok    Ptefnvna  lavgligha. 

J  annare  grein  dæmdum  vier  þav  prof  eida   ok   vitne  sem 

þostein    ormsson   hefer   latit   sneria    fyrir  eigle  grimssyni  j 

hvnavatzþingi  olavgliga  tekin  ok  ecki  afl  hafa  j  þessv  male 

saliier  þess  ath  þav  voro  af  þeim  tekin  ok  dæmd  sem  þess 

mals  var  ecki  domare   ýfer.    Þui    dæmdum    vier    biskupen 

skjlldvgan    ath   leida   avll   þar   vitne  hier  j  dag  sem  hann 

hefer  vpp  oa  fýrgreinda  landareign.  ok  hier  epter  liet  bisk- 

upen  sueria  fiora  skilrika  votta  þar  fyrir  oss.   sóór  þat  enn 

fyrste  ath  selfðr   var  hðfd   fra    skraptatungu    fyrir    austan 

aana  j  miofvadaal    ok    var   þa   reiknud    eign    jardarennar  j 

skrapatungu    ok  þetta  sama  visse  hann  haft  ok  halldit  vpp 

a  halfan  fiorda  tavg  vetra  ath  skrapatunga  ætti   miofuadal 

fyrir  austan  oana.    annar  sóór  þar  ath  hann  visse  þenna  sama 

dal  hafa  (verit)  hallden  eign  skraptatungv  vpp  a  .xxx.  vetra 

akæTulaust  ok  þar  med  gulltungvr.  bardardaal  ok  ambattar- 

daal  til  motz  vith  þuera  j  nordrardal.  adrer  tveir  sóórv  þat 

ath  fýrskrifadur   miofvadalr   hefdi   verit   hafdr   ok  hallden 

eign  skrapatungv  vpp  oa  halfan    fiorda   tavg  vetra  ok  þar 

med  gulltungur.  bardardaal  ok  ambattardaal.    Jtem  j  þridiv 

grein  dæmdvm  vier  epter  þeirre  skodvn.    gognvm  ok   vitn- 

vm  sem  hier  hafa  verit  svaren  j  dag  sem  oss  leizt   aullum 

skieligre  ok  suarligre  enn  þav  sem  þosteinn  fram  leiddi  eda 

hafdi  leitt  einkanJigha  saker  þess  bokareids  sem  þeir  fiorer 

prestar   sóórv   sem   fýrskrifader   standa.    þui  dæmdvm  vier 

landeign  j  miofuadaal  firir  austan  aana  skrapatvngv  j  laxar- 

daal  epter  þeirre  hefd  sem  hier  hefer  verit  svarit  j  dagh  til 

æuinligrar  eignar  nema  þosteinn  late  sveria  af  tueimur  skil- 

rikum  vottum  ath  þat  sie  eign  jardareiiar  cJa  manaskal  ept- 

er  þui  sem  logboken  wtuisar  ef  hvn  skal  orænt  vera.    skal 

hann   þessi   vitne   leitt   hafa  jd  sidazsta  j  vor  fyrír   kross- 

messv  heim  da  holvm  firir  biskup  olafve  edur  hans  vmbods- 

manne.  Suo  ok  eigi  sidur  dæmdvm  vier  opt  nefndan  þostein 

skylldugan  ath  syna  hier  j  dagh  ath  honum  hafi  verit  selld 

landareign    fyrir    austan    aana  j    miofuadaal  med  jordvnne 

manaskaL    getur  hann  þat  sýnt    þa   dæmdum   vier   honum 


1472.  MJÓVADALSMÁL.  679 

tylftareid  ath  hann  hygdi  siiia  eign  epter  kanpi  sino  skal 
hann  vinna  hier  j  dagh  þenna  eid  firir  bisknpenvm  ednr 
hans  vmbodsmanne.  sverr  hann  þenna  eid  sem  fýr  skrifad 
stendur  þa  dæmdvm  vier  hann  kvittan  fyrir  halld  ok  med- 
ferd  ca  landareignenne  þo  ath  hann  geti  eigi  eignarvitnen 
leitt.  fellzst  þosteine  þesse  éidr  ok  þav  vitne  sem  fýr  skrif- 
ad  stendnr  þa  dæmdvm  vier  biskupen  skýlldugan  ath  leida 
þau  vitne  ath  honum  hefdi  verit  firirbodit  ath  nautna  fýr- 
skrifadan  miofuadaal  fjr  enn  laga  vegur  geinge  da  titt 
nefnda  landareign.  var  þat  ok  svarit  epter  vorum  dome  af 
þeim  presti  sem  þa  var  radsmadur  da  holum  ok  einvm 
leikmanne  þar  til  ath  honum  var  firirbodit  da  kirkiunnar 
vegna  ath  hafua  sier  til  nytta  fyr  sagdan  daal  fýr  enn  laga 
vegur  geinge  da  miUvm  kirkiunnar  ok  hans  huort  kirkian 
ætti  edur  hann  fýr  sagda  landareign.  barv  þeir  ok  þat  ath 
þat  hefdi  verit  tvav  sumur  sidan  med  þui  sem  þa  var  ok 
nv  ýfer  stendur.  enn  titt  nefndur  þosteinn  kendizst  ath 
hann  hefdi  dalen  haft.  ok  en  ath  þessvm  vitnum  leiddum 
dæmdum  vier  opt  nefnder  prestar  þrattnefndan  þostein  orms- 
son  skýlldugan  ath  luka  heilagre  holakirkiu  sextige  marka 
vpp  da  hvort  þat  svmarit  sem  hann  hefer  þar  haft  selfðr  j 
fýr  skrifaudvm  dal  firir  austan  ana  sidan  honum  var  fyrir- 
bodit  da  kirkiunnar  vegna  med  sliku  landname  sem  logbok 
vtuisar  suo  framt  sem  hann  getur  eigi  eignarvitnen  sýnt 
ok  hann  fellr  da  eidenvm  þéim  sem  vier  haufvm  honum 
dæmt  skulu  þessir  peningar  lukazst  ath  næstum  fardaug- 
vm  biskupenvm  edur  hans  vmbodsmanne  heim  da  holum  ok 
þostein  skylldugan  ath  taka  lavsn  ok  skript  af  biskupenvm 
epter  kirkiunnar  laugvm  ef  hann  fellzst  da  malenv  þui  oss 
lizt  hann  þa  fallen  j  bann  af  sialfv  verkenv. 

var  þessi  vor  domur  vpp  aagdur  j  sama  stad.  dag  ok 
aar  sem  fýr  segir. 

ok  til  sannenda  hier  vm  settvm  vier  fýrskrifader  xij 
prestar  vor  jncigle  firir  þetta  domsbref  skrifat  aa  holum  j 
hialltadaal  þrim  nottum  sidar  en  fyrr  seigir^). 

»)  Þ.  e.  7.  Sept. 


680  MJÓ7ADALSMAL.  1472. 

603.  9.  September  1473.  á  Hóluin. 

Ólafr  biskup  á  Hólum  staðfestir  Mjóvadalsdóm. 

AM.  Fasc.  XIX,    18    frumrit   á  skinni.    lunsiglið  er  dottið  frá.  — 
Apogr.  3221.     Sbr.  dóm  frá  4.  Sept.  1472,  Nr.  602. 

Samþickt  biskups  olafs  a  xij  presta  Dom^). 
,  'Víj  oldaf  med  guds  naad  biskup  aa  holum  giorum  god- 
um  monnum  viturligt  med  þessu  voro  opnv  brefi  ath  þa  er 
lidit  var  fra  hingatbvrd  vors  herra  jhesv  christi  þvsvnd. 
cccc.  Ixx.  ok  tvav  aar  cix  flvgvmyre  j  skagafirde  faustvdagen 
næsta  fyrir  marivmessv  sidare^)  beiddv  oss  ok  kravfdv  vor- 
er  .xij.  prestar  þeir  sem  vier  haufdum  þar  j  dom  nefnt  ath 
dæma  j  millum  heilagrar  hola  kirkiu  ok  þosteins  ormssonar 
ym  þa  akærv  sem  víj  kærdum  þar  til  hana  kirkiunnar  vegna 
ok  þeirra  domsbref  þar  vm  giort  wtvisar.  wrskurdar  vpp  da 
huort  oss  litizst  saa  domur  logligur  eda  eigi  sem  þeir  haufdu 
þar  vm  dæmt. 

Nv  aaker  þessarar  þeirra  beidzslu  segivm  víj  adur 
néfndvr  biskup  olaaf  oss  j  domsæti  sitiande  jn  nomine  do- 
mini  Amen.  med  fvUvm  laga  wrskurde  þenna  þeirra  dom 
sem  þetta  vort  bref  er  med  fezt  j  alla  stade  laugligan  med 
auUum  sinvm  greinvm  ok  articulis  ok  obrigdeliga  halldazst 
eiga  kirkiunnar  vegna.  var  þessi  vor  wrskurdur  vpp  sagdur 
j  sama  stad  ok  dag  sem  fýr  seiger.  ok  til  sannenda  hier 
vm  heingium  víj  vort  jncigle  fyrir  þetta  wrskvrdarbref 
skrifat  aa  holum  j  hialltadaal  fim  nottvm  sidar  enn  fyr 
skrifat  ijitendur. 

i.,.604.  9.  September  1472.  á  Hólum> 

YiTNisBuiiÐABBKÉF    um    laudamcrki    milli    Geldingaholts    og 
Glaumbæjar  í  Skagafirði. 

AM.    Fasc.  XIX,   21,  frumrit  á  skínni.    Bæði   innsiglin    eru   fyrir 
bréíinu.  —  AM.  Apogr.  3224. 


>)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld.    «)  Þ.  e.  4.  Sept. 


1472.  LANDAMERKI.  681 

vm  landamerki  j  mildom  geldingaho(l)t  oc  glambæ^). 
Þath  giorvm  vith  sueinbiorn  þordarson  ok  nicholas 
þormodsson  prestar  holabiskups  dæmis  godum  raonnum  vit- 
urligth  med  þessv  ockrv  opnv  brefi  ath  þar  voru  vith  j  hia 
saam  ok  heýrdvm  da  ath  biorn  amundason  ok  jon  þordarson 
haandfestv  biskup  olaf  svo  felldan  vitnisbvrd  vm  landamerki 
j  millvm  gelldhinga  holltz  ok  glavmbæiar.  ath  þat  var  haft 
ok  halldit  landamerki  j  miUvm  sagdra  jarda  ath  gelldhinga- 
hollt  ætti  svnnan  ath  kelldvnne  þeirre  sem  geingur  vr  hoUtz 
tiorn  ok  ofan  j  glavmbæiarqwisl  enn  halldorstader  ath  wtan 
en  glavmbær  ætti  ath  þverqwislenne  þeirre  sem  handan 
gengr  wr  votnonvm  ok  heim  j  glavmbæiarqvisl.  samaleidiss 
handfestv  fýrskrifader  menn  adur  nefndvm  biskup  olaf  ath 
þeir  vissv  firir  fvU  sannende  ath  selfor  var  havfd  j  reýkia- 
skard  firir  svnnann  læken  fra  geldhingahoUte  ok  alldre 
heýrdv  þeir  þar  tvimæle  oa  hafa  leikit  ath  annar  ætti  fýr- 
greinda  selfor  meir  enn  vpp  oa  xl  vetra.  ok  hier  epter 
saugduzst  þeir  villdv  sveria  ef  þvrfva  þætti.  ok  til  sann- 
enda  hier  vm  settvm  vith  fýr  nefnder  menn  ockvr  jncigle 
firir  þetta  bref  skrifat  da  holvm  j  hialltadaal  midvikvdagen 
næsta   epter   marivmessv  sidare.    anno  domini  CD^  cd®  Ixx^ 

secvndo.      .iúiíiiuq  jíO(,  Jslie  Jsij  '  itiii  tsmiíi[ 

íriíM     rfTV  lí^d  í'9rTr^>'o,  iíp29ii  '•■''■■^  !-^'^'!-':  •!!  'fí.liníl 

605.  um  16.  September  1473. 

3.  Janúar  1474.  á  Hólum. 

YiTNisBUEBR  þriggja  mauna  um  að  sira  Jón  Broddason,  ráðs- 
maðr  Hólakirkju,  og  Þorvaldr  Jónsson  hafi  riðið  á  landa- 
merki  miUi  Hóla  og  Eeykjarhóls  í  Fljótum. 

AM.  Apogr.  3581  með  hendi  BÍra  Snorra  Jónssonar  eptir  frnmritinu, 
Bem  var  í  bréfasafni  Hólastóls.  „Þetta  bref  er  original  á  pergament" 
(S.  J.).  Þrjú  ÍDUsigli  höfðu  verið  fyrir  bréfinu,  en  þá  var  ekki  eptir  annað 
en  brák  af  tveim  þeirra.    „Brefid  liggr  i  StiftBkistunne  á  Holum.    Copian 

junKK! 


^)^  Utan  á  bréfinn  með  samtiða  hendi  norskulegri,  og  ei  það  liklega 
^ná.  ÓlafB  biskups  sjálfB. 


682  LANDAMERKI.  1472. 

kom  til  min  fra  Sra  Snorra  JonBsyne  1721"  (A.  M.).    Nýleg  afskript  af 
bréfinu  er  í  Landsb.  18.  Fol.  I,  176. 

Path  giorum  uier  þorgeir  bauduarsson.  jon  þordarson 
ok  arne  biornsson  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voru 
opnv  brefi  ath  vier  vorum  j  hia  saaum  ok  heýrdum  da  j 
ymbruuiku  vm  haustit  anno  domini  CD^  cd.^  Ixx.®  secundo. 
ath  sira  jon  broddason  radzman  aa  holum  ok  þorualdur  jons- 
son  rijdu  oa  landamerki  j  millum  hola  iord  holastadar  ok 
reýkiarhols  er  liggia  j  hoUtz  kirkiusokn  j  fliotum.  ok  vm 
þann  teigh  er  fýrnefndur  þorualldur  eignar  sier  ok  sagdi 
ath  ame  hauskaullzson  hefdi  sellt  sier.  Enn  vier  hyggium 
epter  uorri  sannvizsku^)  ath  holar  jord  hola  stadar  eigi  fyr- 
skrifadan  teigh  ok  hennar  eign  vera  saker  þeirra  likenda 
ok  merkia  ér  ganga  j  miUum  fyrskrifadra  jarda.  Spurdi  þa 
adurnefndur  sira  jon  optnefndan  þorualld  ath  huert  skial 
hann  hefdi  fur  fyrgreindum  teig  medan  hann  stod  ecki 
skrifadur  j  hans  kaupbrefi  er  sira  jon  lass.  suaradi  þa  titt- 
nefndur  þorualldur  ath  hann  hefdi  þar  nogh  vitne  til  ath 
arne  hauskauUdzsson  hefdi  rijdit  aa  ok  sellt  sier  ok  afhent 
sier  optnefndan  teigh  elligar  ætti  hann  ecki.  ok  ecki  hefdi  hann 
sellt  sier  hann^).  Bad  optnefndur  sira  jon  oss  ath  minnazst 
þessa  hans  lysing.  firirbaud  ok  þa  sira  jon  þorualldi  ath  nytia 
fýruefndan  teigh  edr  undan  skiale  ath  skiota  edur  hann  j 
bruttu  fcoL  fyr  enn  reittur^)  laga  uegur  geingi  heir  vm.  Enn 
hann  suaradi  ath  hann  skýlldi  hann  j  burt  fda.  suo  ath 
þeir  skýlldu  ecki  foa  hann. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  heingium  vijer  fýrnefnder 
menn  vor  jncigle  firir  þetta  bref  skrifat  da  holum  j  hiallta- 
daal  tivnda  dagh  j  jolum  anno  domini  CD^.  cd.^  Ixx.®  iiij.^ 


606.  [5.  Október  1473]. 

ViTNisBUBBR   Guttorms   Krákssonar  um  landamerki    Hamra- 
enda  og  Snóksdals  í  Dölum. 

^)  Þannig. 


1472.  LANDAMERKI.  683 

AM.  Apogr.  1433,  án  efa  eptir  fruroriti. 

Suo  felldan  uitnisburd  ber  eg  guttormur  kraksson  um 
landamerki  j  mille  hamraenda  j  daulum  og  snoksdals.  þa 
eg  uar  þar  heimamadr  hia  ara  dadasyni  xij  manudu  at  eg 
heyrda  eigi  aunnr  landamerki  halldin  þar  j  mille  enn  upp 
at  þresskiUde  og  adr  nefndr  ari  dadason  hellt  ecki  aunnr 
landamerki  og  alldri  let  hann  uina  so  eg  uissa.  Suo  og 
uissa  eg  at  ari  dadason  og  aller  hinu  ellztu  menn  þar  helldu 
þat  og  kauUudu  leirmula  sem  stendr  fyrir  ofan  bamhyl 
fyrir  nedan  þresskielld.  heyrda  eg  og  fyrnefndr  guttormur 
kraksson  optnefndan  ara  dadason  alldri  kalla  aunnr  landa- 
merki  eda  lata  uinna  enn  nu  eru  greind  medan  eg  uar  þar 
og  suo  let  hann  alldri  uinna  upp  yfer  steinbogann.  og  her 
eptér  uil  eg  sueria  ef  þurfa  þicker. 


607.  5.  Október  1473.  á  Skarðl. 

ViTNisBUKBR  Þórarius  Aronssonar,  að  hann  haíi,  í  umboði 
Ólöfar  hústrú  Loptsdóttur,  tekið  vitnisburðinn  Nr.  606  af 
Guttormi  Krákssyni. 

AM.  Apogr.  1433,  áu  efft  eptir  frnmriti. 

Þat  giore  eg  þorarinn  aronsson  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þessu  minu  opnu  brefi  at  eg  medkennumzt  at  eg 
hefi  tekit  suo  felldan  uitnisburd  j  vmbodi  hustru  olofar 
loptzdottr  af  guttormi  krakssyni  med  svordum  bokareidi. 
svo  latanda  ord  epter  ord  sem  þessi  skrain  utuisar  sem  her 
er  med  fest  brefit.  þessum  monnum  hia  verundum  bimi 
helgasyni  og  joni  petursyni.  og  maurgum  audrum  godum 
monnum  hiaveraundum.  Og  til  saninda  her  um  set  eg  mitt 
jnncigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  da  skardi  da  skardzstraund 
manudaginn  næsta  epter  michaelsmessv.  þa  lidit  var  fra 
hingatburd   uors   herra   ihesv  christi  CD.  cccc.  Ixx  og  ij.  ar. 


684  ÞINGEYBAKLAUSTR.  1472. 

608.  7.  Október  1473.  í  BjðrgTÍn. 

Bjaeni  Þórarinsson  fær  með  samþykki  Solveigar  Guðmundar- 
dóUur,  konu  sinnar,  bróður  Gunnari  Jónssyni  af  Þingeyra- 
klaustri  af  Islandi,  klaustrinu  til  fullrar  eignar  jörðina 
Kaldaðarnes  í  Bjarnaríirði,  en  Bjarni  hafði  feingið  290  gyllini 
af  Gunnari  af  fé  klaustrsins. 

Frumbréfasafn  Jóns  Sigurðssonar  &  skinni  Nr.  6.  Sjö  innsigli  hafa 
veríð  fyrir  bréfinu,  og  er  nú  einungis  eitt  af  þeim  eptir,  enn  allir  ern 
þveiugirnir  fyrir. 

kalldadames. 

Ollvm  monnvm  þeim  sem  þetta  bref  sia  edder  heyra 
senda  meistare  alf  jvarsson  meistare  asgavt  kanunkar  j 
þrandheim  hening  mikelsson  markuard  heinreksson  radmen 
j  bergvin  arne  hoskolldsson^)  þord  eyiolfsson  jon  bersson 
leikmenn  kuediu  gvds  ok  sina  kvnigt  giorande  med  þessv 
woro  brefe  arvm  epter  gvds  bvrd  CD  cccc  siotiger  ok  ii  ar 
m(i)dvikvdaginn  j  festo  sancti  brigidi  vidve  woro  ver  j  hia 
sagvm  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara  mana 
brodurss  gvnars  ionsson(ar)  af  þingeyraklavstre  af  jslande  ok 
biarna  þorarensson(ar)  af  einne  alfv  at  svo  firir  skilldv  at 
fyr  greindur  biarne  feck  þingeyraklavstre  til  fvllrar  eignar 
jordina  kadlldadarnes^)  er  ligur  j  biamarfirde  med  vpplage 
ok  samþyke  ok  handabande  solveigar  gvdmundardotur  hans 
egin  hvstru  med  oUvm  gognvm  ok  g^dum  sem  greindre 
jordv  fylger  ok  fylgt  hefur  at  fornv  ok  nyv  firir  þa  pen- 
inga  sem  fyr  greindur  broder  gvnar  hafde  feingit  fyr  nefnd- 
vm  biarna.  medkendezt  þrat  nefndur  biarni  at  hann  hefde 
vpp  boret  af  tit  nefndvm  brodur  gvnare  a  klavsturins^) 
vegn(a)  a  þingeyrvm  fimtigi  gyllene  ens  þridia  hvndrads 
vtan  klavsturins^)  forman  ok  conventu  br^dur  vile  helldur 
hafa  adrar  jarder  edur  lausagosz.  lofade  fyr  nefndur  biarni 
ok  hans  hvstrv  ad  fornegia  adur  greinda  peninga  klaustr- 
env. 

Ok  til  saninda  hier  vm  setum  ver    fyr   nefnder   menn 


^)  hoskoksson,  frbr,     «)  Svo. 


1472.  JARÐARSALA.  685 

vor  jnsigle  firir  þetta  bref  skrifat  j   bergvin  deige  ok  are 
sem  fyr  seiger. 


609.  18.  Október  1473.  á  Skarði. 

Hrólfr  Bjömsson  selr  Egli  Grímssyni  jörðina  Síðu  á  Skaga- 
strönd,  með  sölvaiferð  í  Svansgrundarfjöru  gegn  beit,  fyrir 
lausafé. 

AM.  Fasc.  XrX,   25,  frumrit  á  Bkinni,   götugt  og  skemt  af  fúa.  — 
Fjögur  innsigli  hafa  fyrir  bréfinu  verið,  en  þau  eru  öll  dottin  frá. 

jardabref  sidv^). 

Pat  giorum  vier  halldor  magnusson  jon  gizvrarson  a- 
mvnde  ormsson  oc  sygrdr  þorbiarnarson  godvm  monnum 
kvnnegt  med  þessv  vorv  opnv  brefe  at  þa  lidet  var  fra 
hingatbvrd  vors  herra  jhesv  christi  þvsvnd  fiogr  hvndravt 
siavtiger  oc  tavo^)  ar  svnnvdagen  fysta  j  vetre  aa  skarde  j 
langadal  voro  v^r  j  hia  savm  oc  heyrdvm  da  ord  oc  handa- 
band  egels  grimssonar  oc  hrolfs  biornsonar  at  svo  firir 
skildv  at  fyr  nefndr  hrolfr  sellde  nefndvm  egle  alla  jordena 
sidv  er  liggr  aa  skagastravnd  j  havskavUdzstada  kirkiv  sokn 
med  avUvm  þeim  gavgnvm  oc  gi^dvm  sem  greindri  jordv 
fylger  oc  fylgt  hefer  ad  fornv  oc  nyiv  oc  hann  var  fremst 
eigande  at  orden.  sagde  hrolfur  at  sida  Qtte  einsaman  jferd 
aa  svmar  til  savlvatekiv  j  svansgrvndar  fiorv  enn  svans- 
grvnd  beit  j  staden  sem  mavgvlegt  þiker.  hier  j  mote  gaf 
egell  svo  ordna  peninga.  fiora  gelldinga  gamla  þar  vpp  aa 
staden  oc  sex  fiordvnga  smiors  oc  þar  til  fiogr  bvl§g  kv- 
gillde  ad  uQstvm  fardavgvm  oc  frida  ti[v]  avra.  skyllde  opt 
nefndr  egell  hallda  iordvne  til  laga  enn  þratt  nefndr  hrolf- 
ur  suarja  lagariptingum  ef  aa  verda. 

Oc  til  sannenda  hier  vm  settum  v§r  fyrr  nefnder  menn 
vor  jnsigli  firir  þetta  jardar  kavps  bref  er  giortt  var  j  sama 
stad  dege  oc  are  sem  fyr  seiger. 

^)  Utan  &  bréfinn  með  gamalli  hendi.    *)  Syo. 


686  EINARSSTAÐAMÁL.  1472. 

610.  18.  December  1473.      á  MöðruTöllum. 

Ueskubbr  Brands  lögmanna  Jónssonar  nm  kanp  miUi  þeirra 
hjóna  Björns  Sæmnndssonar  og  Snjófríðar  Björnsdóttur,  þar 
sem  Björn  seldi  henni  jörðina  á  Einarsstöðum  í  Reykjadal. 

ÍBfél.  125A.  4to,  bl.  64—65,  skr.  c.  1680;  en  til  samanburðar  er 
haft  ÍBfél.  67.  4to,  bl.  47b— 48,  „Iclis"  með  hendi  síra  Eyjólfs  Jónsson- 
ar  á  Vöilum.  Afskript  af  bréfi  þesau  frá  öndverðri  17.  öld  er  og  í  AM. 
199.  4to,  bls.  74—77. 

Wrskurdur  brands  Jonssonar  log^manns.  wmm  kanp 

miUe  þeirra  Hiona  Biornz  Sæmundssonar  og 

Sniofrijdar  Biornsdottur^). 

Anllum  monnum  sem  þetta  Breff  sia  edur  heýra  sendir 
Brandur  Jonsson  logmann  nordann  og  vestann  a  Jslandi 
kuediu  gudz  og  sijna.  kunnugt  giorandi.  þa  lidid  var  fra 
[gudz  burd  1472*)  ar  fimtudaginn  næstann  eptir  Michaels- 
messo^)  j  Saurbæ  j  Eyafirdi  a  þingstad  rettum  kom  firir 
mig  sniofridur  Biornsdotter  og  birtti  firir  mier.  xij.  manna 
dom  so  latandi  ad  þeir  hofdu  dæmt  vndir  minn  vrskurd. 
huortt  þad  kaup  og  fiar  vmmskipti  være  logligt  edur  ei*) 
gem  Biom  Sæmundsson  og  Sniofrijdur  biornzdotter  hofdu 
giortt  sijn  a  millum  wmm  jordina  Einarstadi  j  reikiadal. 
Stod  og  80  j  þeirra  domi  ad  sniofridur  biornzdotter  hefdi 
birtt  firir  þeim  vmmbodzbref  vndir*)  godra  manna  Jnnsigl- 
um  ad  biorn  Sæmundsson  Bondi  hennar  hefdi  feingid  henni 
vmmbod  med  handsolum^)  ad  kaupa  og  skipta  vid  sig  vmm 
jordina  Einarstadi  j  Reikiadal  og  þeim  peningum  sem  hun 
atti  j  hans  gard  j  mala  sinn.  Birtist  og  so  j  þeirra  domi  ad 
sniofridur  biomzdotter  hafdi  synt^  kaup  þeirra  Biorns  Sæ- 
mundssonar  vmm  fyrr  greinda  jord.  ad  hun  hefdi  sellt  hon- 
nm  jordina  Einarstadi  j  reikiadal  til  fuUrar  eignar  firir. 
LL^^)  i  frijdum  peningum   og   ofridnm   er  hun  atti  adur  j 


^)  Útskript  af  orskurdi  Brands  Iðgfmanns  nm  Einarsstadi  67.  *) 
[hingatburd  vors  herra  Jesu  Christi  mcdlxx  og  tvö  67.  *)  Nicolaus- 
messo  67.  *)  eigi  67.  »)  med  67.  «)  handabandi  67.  ')  þar,  b.  v.  67. 
•)  tiutygi  67. 


1472.  EINARSSTAÐAMÁL.  687 

hans  gard  j  mdla  sinn.  og  þar  til  jordina  Kross  j  Liosa- 
vatzskardi  firir  .xx°.  og  var  þad^)  sýntogsuarid  af  .ij.  skil- 
rijkum  uottum  ad  biorn  sæmundsson  hefdi  afhent  med 
handabandi  sniofridi  biornzsdotter  konu  sinni  jordina  Ein- 
arstadi  j  re[i]kiadal  thil  fuUrar  eignar  eptir  þui  sem  þeirra 
kaupbreíF  þar  vmm  giortt  vtvijsar  og  hann  medkendist  ad 
hann  hefdi  fuUa  peninga  upp  borid  af  fyrr  greindre  snio- 
fridi.  80  honum  vel  nægdi^)  firir  optnefnda  jord  Einarstadi. 
vtvijsadi  þrattneflPndur  domur  ad  Sygurdur  Biornzson  heffdi 
þar  verid  logliga  fyrir  kalladur  og  hans  var  þar  beidstz  og 
krafist  af  kongs  vmmbodzmanne  og  Sniofridi  Biornzdotter. 
Enn  hann  kom  eigi  þar  og  einginn  hans  vmbodzmadur. 
nockur  suor  firir  sig  ad  vitna^)  edur  adra.  vottadist*)  suo  j 
þeirra  domi  ad  þeir  hefdi  dæmt  sniofrijdi  Biornzdottur  log- 
lega  meiga  ad  sier  taka  jordina  Einarstadi  ]  Reykiadal  og 
hallda  til  laga^)  kaupi  sijnu  og  affhendingu.  Beiddi  og 
krafdi  Sniofridur®)  mig  laga  wrskurdar  hier  vpp  d.  huortt 
hun  skylldi  meiga')  eiga  jordina  Einarstadi^)  eptir  sijnu 
[kaupi  og^)  fiar  ummskipti.  Nu  saker  þess  ad  logbok  vott- 
ar*°)  so.  eff  bondi  sendir  husfreyiu  sijna^^)  ad  kaupa  badum 
þeim  til  þarfa  þa  skulu  halldast  kaup  hennar  ofolsud.  Enn 
mier  lijst  j  kaupi  þeirra  huorki  uiel.  arfsuik  nie  fals  fyrir 
þa  grein  ad  hennar  vitagotz  og  mali  stodu  j  hans  gardi  og 
hon  keypti  dyrari^')  jordina  enn  fie  la  j  henni.  enn  malinn 
var  eyddur.  var  þad  og  ei  synt  firir  mier  ad  nockur  væri 
su  skulld  j  gard  Biornz  Sæmundssonar  ad  greind  Sniofridur 
ætti  sinn  mala  þar  firir  ad  missa.  edur  jordin  mætti  henni 
þar  firir  ei  seliast.  Stendur  og  suo  j  landzlaga  bokini^*).  ad 
giallda^*)  skuli  allar  logligar  skuUdir  af  eignum  ef  ei  er 
lausafie  til.  so  og  þo  hann*^)  selie  jord  sijna  huorium  sem 
hann  viU.  þa  er  kona  hans  þar  ecki  fra  skilin  helldur  enn 
adrer   menn.    Enn   oU   handsolud   mal   skulu  halldast  þau 


0  og  b.  T.  67.  «)  aanægdi  67.  «)  veita  67.  *)  vottadi  67.  *) 
eptir  b.  V.  67.  «)  Biornsdottir,  b.  v.  67.  ')  sl.  67.  »)  i  Reykjadal  b. 
V.  67.  •)  [al.  67.  »<>)  kaupa(b).  24  (á  spássiu).  ")  til  kaupa,  b.  v.  67.  »«) 
dyrra  67.    ")  Mannb.  1  (4  spássiu).    ")  gialldast  67.    ")  madur  67. 


688  EINARSSTAÐIR.  -  SKÚMSSTAÐIR.  1472. 

gem  bok^)  mælir  ecki  cL  raoti.  Hefar  og  optneffndur  Biorn 
Sæmundsson  þetta  þeirra  kaup  og  fiar  wmmskipti  huorki 
brigt  nie  rofid  ad  sier  lifanda.  Enn  kaupid  er  bædi  sýnt  og 
auarid.  og  þui  ad  til  koUudum  hinum^)  bestum  monnum  sem 
hia  mier  voru  og  mier  samþyckiundum  og  eptir  oUum  fyrr- 
skriffudum  greinum  og  skilrijkium.  og  ad  so  proffudu  mdli 
sem  þa  kom  firir  mig.  sagda  eg  j  gudz  naffni  amen  med 
fuUum  laga  vrskurdi.  sniofridi  Biornzdotter  jordina  Einar- 
stadi  j  reykiadal  thil  fullrar  eignar  eptir  þui  kaupi  og  fiar 
vmmskiptum  sem  Biornn  Sæmundsson  og  opt  neffnd  Snio- 
fridur  hoffdu  giortt  sijn  a  millum  og  þeirri  afhending  ad 
hann  afhenti  henni  jordina  ad  sier  lijfanda.  Og  thil  sann- 
inda  hier  vmm  set  eg  mitt  jnnsigli  firir  þetta  vrskurdar 
Breff  skriffad  a  ModruvoUum  j  Eyafirdi  fostudaginn  firir 
thomasmesso  postula  a  sama  dri  sem  fyrjT;  aeigir,    ,.  , 


611.  [eptir  1472]. 

Skrá  um  peninga  þá,   er  gefizt  hafa  til  Skúmsstaðakirkju  í 
Út-Landeyjum,  síðan  síra  Finnr  tók  við. 

AM.  260.  Fol,  blB.  32—33  (niðrlag  Skúmsstaðamáldaga  Lx);  AM. 
266.  4to,  skb.  1640;  AM.  259.  Fol.,  skr.  c.  1640;  Landsb.  350.  4to,  skr. 
1643;  JSig.  147.  4to.  skr.  1655.    B6k  skrifað  á.  Látrum  vestra  1665. 

.,j  vi  Jtem  hafa  svo  mykler  peningar   giefist   til    kirkiunnar 
sijdan  sira  Finnur  tok  vid. 

Gunnvar  kugilldi. 

Porbiorn  kugiUdi. 
^,  ,,^   Bergþor  oc  kona  hanz  .ij.  kugilldi. 
,^,,,  -Gudmundur  Hrafnsson  .v°. 
,.,,f    Hrafn  son  hanz  .ccc. 

COagnus  Oddsson  .ccc. 

Ragneidur  epter  CDagnus  heitinn  Jonsson  .x^. 

Hallsteinn  Þorsteinsson  kugiUdi^). 

('       *)  kaupa(b).  14  (á  Bpássíu).    *)  þeim  67.    »)  eitt,  b.  v.  147. 


1473.  STEFNUBRÉF.  609 

613.  17.  Janúar  1473.  á  Hólum. 

Stefnubeéf  Ólafs  biskups  á  Hólum  til  Þorláks  Gíslasonar 
um  það,  að  hann  hefði  farið  til  Efsta-Lands,  jarðar  Hóla- 
kirkju,  brotið  upp  bæinn,  raskað  húsum  og  hrakið  Ásgrím 
Arnason,  landseta  heilagrar  kirkju. 

AM.  Fasc.  XX,  7,  frumrit  á  skinni  með  tveím  brákuðum  innsiglum. 
—  AM.  Apogr.  8231. 

bref  vm  þorlak  gislason^). 
Vj  olaf  med  guds  nad  biskup  a  holum  giorum  þik  vit- 
urligt  þorlakur  gislason  ath  vj  berum  þig  þeirri  sak  ath  þu 
fort  til  efsta  landz  til  uorrar  jardar  ok  heilagrar  holakirkiu. 
bravztu  upp  bæinn  ok  raskader  husunum  ok  rænter  pen- 
ingum  ok  þar  ofan  aa  drot  þu  ok  hrakter  vorn  man  ok 
heilagrar  kirkiu  landseta  asgrim  arnason  med  fuUre  heim- 
sokn.  firir  þessar  saker  krefium  vj  ok  biodum  þik  vnder 
skýllda  hlýdne  ath  koma  til  oss  heim  til  hola  cdr  þar  vj 
erum  inan  sunnvdagin  j  faustungang^)  ath  forsuara  þik  firir 
þetta  mal  er  vj  berum  til  þín.  En  viUt  þv  vera  þriozkur 
ok  þrar  ok  ecki  koma  forsuar  ath  veita  þa  settium  uj  þik 
utt  af  guds  þionostu  ok  heilagri  kirkiu  ok  fyrirbiodum  uj 
hverium  presti  ath  sýngia  edr  lesa  ufer^)  þic.  fra  þeim 
svnnvdeiginum  j  faustungang^)  nu  næst  er  kemur  ok  þar  til 
er  þetta  þitt  mal  er  vtt  af  geingit  med  laugum  þui  vj 
hauUdvm  þic  fallin  j  ban  af  sialfs  þins  verki  éf  þu  afbatar 
þic  ecki  um  þetta  mal  sem  vj  þeinkium.  biodum  vj  þik  sira 
olafur  þorgeirson  under  skyllda  hljdne  ath  lesa  þetta  vort 
bref  fyrir  þorlaki  gislasyni  sua  hatt  ath  hann  megi  vel 
heýra  ef  hann  uiU.  ok  sendi  oss  aptur  þetta  vort  bref  inn- 
ciglat  med  þinu  incigle  ad  secundam  caudam  til  sanz  vitn- 
isburdar  her  um  ath  þu  hafer  trulega  þessa  uora  skipan 
giort.  Ok  til  sanenda  her  vm  settvm  vj  yort  incigle  fyrir 
þetta  bref  giort  aa  holvm  j  hialltadal  svnnvdagin  næsta  epter 
geisladaghin  anno  domini  m  cd  Ixx  tercio. 

*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    ^  Svo.    ^)  Svo  =  yfer. 


Dipl.  iBi.  V.  B.  44 


690  VELLIR  í  SVARFAÐARDAL.  1473. 

613.  33.  Febrúar  1473.  á  Hólum. 

Ólafr  E-ögnvaldsson  biskup  á  Hólum  staðfestir  dóm  Jóns 
prófasts  Snorrasonar  frá  21.  Okt.  1454  um  larabseldi  til 
Vallakirkju  i  Svarfaðardal,  Nr.  114. 

AM.  Fasc.  XIII,  ad  19,  frumritið  á  skinni.  Er  bundið  saman  við 
úrsknrðarbrof  Jöns  Snorrasonar,  en  innsigli  biskups  er  dottið  frá.  AM. 
Apogr.  174,  og  er  þar  ártalið  lesið  sem  1476. 

Víj  olaf  med  guds  nad  biskup  ca  holum  giorum  monn- 
um  viturligth  med  þessu  voro  opnv  brefi  ath  sira  magnus 
jonsson  curatus  da  vollum  j  suarfadardaal  beiddi^)  oss  vr- 
skurdar  vm  þat  lambseldi  sem  kirkian  da  voUum  aa  vm  all- 
an  suarfadardal  ok  jnn  til  haga  da  strðnd  sem  domsbrefit 
þar  vm  giort  vottar.  þui  jn  nomine  domini  amen  segium  víj 
fyrnefndr  biskup  olaf  med  guds  nad  med  fullum  laga  wr- 
skurde  þenna  dande  manna  dom  sem  þétta  vort  bref  er  med 
fezst  j  alla  stadi  logligan  med  ollum  sinum  articulis.  ok 
obrigdeliga  halldazst  skulu  kirkiunar  vegna  aa  voUum  vm 
fyrnefnt  lambselde.  var  þessi  vor  vrskurdur  giorr  ok  vpp 
sagdur  aa  holum  j  hialltadaal  jn  vigilia  sancti  mathie  apo- 
stoli.  anno  domini  CD.^  cd.^  Ixx.^  iij^  ok  til  sanenda  hier 
vm  heingium  víj  vort  jncigle  firir  þetta  bref  skrifad  j  sama 
stad  dag  ok  dar  sem  fýr  seger. 


614.  36.  Febrúar  1473.  á  Ökruin. 

GuDMUNDB   Húnrauðsson  kvittar  Finnboga  Jónsson  um  þau 
fimm  jarðar  hundruð,  er  hann  hafði  selt  Finnboga. 

AM.  Fasc,  XX.  11,  frumrit  á  skinni.  Af  þremr  innsiglum  er  nú 
eitt  eptir.  Frumrit  hafði  síra  Skúli  átt  éi  Grenjaðarstað.  —  AM.  Apogr. 
563. 

Þat  gio(r)um  uier  magnus  hallason.  helgi  gudmu(n)z- 
son  og  steirn  steinmodson  godum  monnum  viturligt  med 
þessu  uorv  opnu  brefi  ath  þa  lidit  uar  fra  hingadbvrd  uors 


0  beídda,  frumbr. 


1473.  KVITTAN.  —  VATNSFJARÐARTOLLAR.  691 

herra  jhesu  christi.  CO.  cd.  Ixx.  og  .ííí.  ar  aa  faustudagin 
nQsta  epter  matiasmessu  um  uetturin  a  þolleiksstodum  j 
skagafirdi  uoru  uier  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ath  gudmund- 
ur  hunraudsson  gaf  íinnboga  jonsson  aurlungis  kuitta(n)  ok 
akerulausan  med  handabandi  um  þau  fimm  hundrud  sem 
hann  hafdi  honum  skylldugur  ordid  fyrer  þann  iardar  partt 
er  greindur  gudmundur  hafdi  sellt  fýrnefndum  finnboga  ok 
adr  nefndur  gudmundur  medkendiz  ath  hann  hefdi  þessi 
fimm  hundrud  upp  borit  af  titt  nefndvm  finboga  suo  hon- 
um  uel  an^gdi.  Ok  til  sannenda  hier  um  settu  uier  fýr 
nefnder  menn  vor  jncigli  fyrer  þetta  bref  gertt  aa  aukrum 
j  skagafirdi  a  degi  ok  ari  sem  fyr  seger. 


•)T'Í 


615.  37.  Febrúar  1473.  í  Vatnsfirði. 

IJesktjbbr  Jóns  prests  Gíslasonar,  prófasts  miUi  Geirhólms 
og  Langaness,  um  svör  og  sektir  Hákonar  Jónssonar,  ólafs 
Jónssonar  og  Jóns  Sigmundssonar,  er  Þorleifr  Björnsson 
kærði  fyrir  það,  að  þeir  hefði  ranglega  haldið  fiskitoUum 
Vatnsfjarðarkirkju.  -^xfioih  t 

AM.  Apogr.  1071,  eptir  frumritinu,  Bem  var  á  kálfskinni,  og  er  af- 
skriptin  staðfest  i  Skálholti  30.  Dec.  1707  af  Magnúsi  Markússyni, 
Snorra  Jónssyni  og  Þórði  Þórðareyni.  „Þetta  bref  er  accuraté  afskrifad. 
Er  allt  þad  rangt  i  originalnum  sem  hier  er  rangt  inne"  (AM.).  — 
Apogr.  947  eptir  kopíubók  Ara  Þorkelasonar,  er  rituð  var  með  hendi 
Ara  Magnússonar  i  Ögri  á,  yngri  árum. 

Vm  allan(I)  fisketholla  aíf  vathzfirde^).  ,"  V 

Þat  giori  eg  jon  prestur  gislason  profastur  millum  geir- 
holms  ok  langanes  godum  [monnum^)  kunnigt  med  þessu 
minu  opnu  brefi  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vor(8)  herra 
jhesu  christi.  CTD.'^  cccc.  og  Ixx.  og  iij  aar  laugardagin  næsta 
epter  mathiasmessu  j  uazfirdi  j  isafirdi  kom  fyrer   mig   ær- 


^)  Þetta  Btöð,  að  sögn  Árna  Magnússonar,   utau   á   frumritinu   með 
„gamaili  hendi".    «)  [vantai  i  1071;  b.  v.  947. 

44* 


692  VATNSFJARDARTOLLAR.  1 47  3. 

ligur  mami  þorleifur  biornsofi  og  beiddi  mic  og  krafdi  laga 
orskurdar  huerra  suara  edur  segta  ad  þeir.  hakun  jonsson 
og  olafur  jonson  og  jon  sigmundson  yrdi  skylldýger  kirki- 
unni  j  vazíirdi  fýrir  þær  saker  ad  fýrgreindur  þorleifur 
kærdi  þat  til  þeirra  ad  þeir  hielldi  rangliga  íiskitolli  adur 
greindrar  kirkiu  er  þeir  attu  ad  giallda  firir  sig  og  þeir 
haufdu  roit  j  kirkiunar  toUveri  og  aunguan  toU  lugt  j  þeim 
tima  sema  fýr  greindur  þorleifur  hefur  þeim  akæru  vm 
veitt.  Beiddunz  eg  þar  allra  þeirra  profa  ok  vitna  fýr- 
greindra  manna  er  þeim  mat(t)i  til  gagns  ok  afbatanar  verda 
j  greindu  mali  enn  þau  komu  þar  eingin  fram.  Enn  mier 
leizt  stefnan  lauglig  med  auUum  sinum  greinum  ok  drti- 
culis.  Þui  j  guds  nafni  amen  segi  eg  jon  prestur  gislason 
profastur  j  greindu  takmarki  mier  j  domsæti  sitiandi  med 
fullv  doms  atkuædi  og  laga  orskurdi  epter  þeim  dandi- 
manna  skilrikium  sem  þa  komu  firir  mic  og  biskupsins  vr- 
skurdi.  þessa  adur  greinda  menn  laugliga  firir  kallada  ok 
þa  skýllduga  ad  giallda  suo  marga  fiskatoUa  sem  þeir  uerda 
skyllduger  fýrgreindri  kirkiu  og  þriggia  marka  segtdahueri- 
nm  tolli  þeim  sem  rangliga  hefer  halldinn  verit  ok  COaurk 
j  stefnufall  da  huom  hinna  Olaf  og  Jon.  skulu  þessir  pen- 
ingar  lukaz  aallir  halfir  jnnan  manadar  og  tollarnir  med 
enn  halfer  ad  næstum  fardaugum  ad  heýrdum  dominum  og 
rettgolldner  j  aullum  laugaurum  fullvirdum  lagder  huorki 
til  frids  ne  til  uauru. 

var  þessi  min  giord  og  domur  [uppsagdr^)  og  in  skriptis 
fram  borin  mier  j  domsæti  sitiandi  og  mðrgum  dandimonn- 
um  næruerandum  og  mier  samþýckivndum  bædi  lærdum  og 
leikum. 

Og  til  sanninnda  hier  um  setta  eg  mitt  jnsigli  firir 
þetta  domsbref  er  skrifat  uar  j  sama  stad  degi  og  ari  sem 
fýr  «eger. 


0  [yantaði  i  frumritið;  Árni  yiU  bæta  þyi  inn,  og  þarf  þesB. 


1473.  KVITTAN.  —  JARÐARSALA.  693 

616.  U.  Apríl  1473.  á  Starnesi. 

KviTTANAEBRÉF,  Gr  Henrik  Kepken  hirðstjóri  yfir  alt  ísland 
gefr  Ólafi  biskupi  Rögnvaldssyni  fyrir  afgjaldi  Skagaflarðar- 
lu. 


AM.  Apogr.  3570,  með  hendi  síra  Snorra  Jónssonar  eptir  trans- 
Bkripti  á  skinni  frá  16.  Júli  1474,  sem  þá  var  i  bréfaBafni  Hólastóls,  en 
nú  finst  ekki  i  BiskupsBkjalasafni.  Afskriptir  af  bréfinu  eru  i  Landsb. 
116  4to,  I,  415—417  (með  hendi  síra  Jóns  í  Hítardal);  Landsb.  18.  Fol. 
T,  196;  ÍBfél.  126.  4to,  206;  ÍBfél.  256.  4to,  bl.  120b. 

Ek  henrick  kepkin  hyrdstior[e]  of  alt  jsland  viderkennis 
med  þesso  mínv  opnv  brefue  at  ek  hefer  vpp  borit  fim  spyt- 
inga  vadmal  vppa  mins  herra  kongs  vegne  af  virdeligom 
herra  med  gvdi  biscop  olafue  j  holvm  firir  þan  sidarsti  ar- 
gang  som  han  hafdi  skagafiord  af  minum  herra  kongin.  þvi 
gefur  ek  fyrr  nefndan  biscop  olaf  quittan  oc  aUvngis  lidog- 
an  fyrir  minom  herra  kongin  meer  oc  minom  epterkomand- 
om  hirdstiorom  her  yfer  islandeno.  Ok  til  meire  uisso  þa 
henger  ek  mitt  jncigle  firir  þetta  bref  skrifuat  a  starnese 
a  rosthvalanesi  sabato  palmarum  anno  domini  CD.**  cd.^  Ixx.^ 
tertio. 


617.  22.  Apríl  1473.  í  Kaupangi. 

Steinmóðr  Höskuldsson  selr  Magnúsi  bónda  Oddssyni  jörð- 
ina  Þóristaði  (Þoroddsstaði)  á  Svalbarðsströnd  og  segir  til 
landamerkja. 

MSteph.  27.  4to,   bls.  475—476,   skr.  c.  1730.    „Effter   þessu  brefe 
liet  eg  skrifa  a  Læk  a  Bardastrond  16  Februarij  1619 

Jon  Magnusson  E(Ildre) 
med  Eiginn  hendi''. 

Maaldaga  og  kaupbref  fyrer  Þoroddsstodum  d 

Svalbardsstrond. 

Þat   giorum   vier   Sigurdur   Þorbiarnarson   og    HaUur 

Hermannsson  godum  mðnnum  vitannlegt   med   þessu   ockar 

opnu  briefe  umm  veturenn  d  Grytubacka  j    Hofdahverfe  9 


694  JARÐARSALA  OG  LANDAMERKI.  1473. 

dag  j  Jolum  vorum  vid  j  hid  scLum  og  heirdum  a  ord  og 
handaband  þessara  manna  Magnusar  Bonda  Oddssonar  og 
Steinmodar  HauskuUdssonar  ad  svo  fyrer  skiUdo  ad  Stein- 
modur  sellde  Magnuse  jðrdena  Þorestadi  er  liggur  j  Sval- 
bardsþingum  til  fullrar  Eignar  med  samþicke  og  upplægi 
Ingvelldar  Gunnlaugsdottur  modur  Steinmodar  med  ðllum 
þeim  gðgnum  og  giædum  sem  þeirre  jðrdu  hefde  filgt  ad 
fornu  og  nyu  og  þau  hefde  fremst  Eigande  at  ordit. 

Enn  hier  j  mot  gaf  Magnus  Oddsson  Steinmodi  Hausk- 
ulldssyne  60°.  var  þar  tilskilin  Midvijk.  er  liggur  j  Lauf- 
aassþingum  firir  30®.  med  ðllum  þeim  gðgnum  og  giædum 
er  þeirre  jðrdu  filgt  hefdi.  og  þar  til  30«. 

Jtem  luckti  Magnus  Steinmoþi  allt  þetta  jardar  verd 
svo  ad  vid  vissum  fyrskrifader  menn  og  tok  qvittan  fyrer 
af  Steinmodi  med  handabandi. 

Keiífte  Magnus  B(ondi)  jðrdena  Þorestadi  ad  Steinmodi 
Hauskulldssyne  med  þessum  landamerkium : 
"*  *  Sudur  j  merkisgard  þar  geingid  er  ofann  eífter  monuin 
^rér  sunnann  Þorestadagil.  Enn  Eiettsyness  þadann  sem 
gardenn  þrytur  og  ofan  j  hofdan  fyrer  sunnann  Þorodds- 
hðfda.  Enn  ut  frd  j  lækiargilid  fyrer  sunnann  Bakkagierdi. 
stodu  þar  tveir  Eaudir  flater  steinar  j  lækiar  osen- 
um.  voru  uppe  umm  fiðru.  enn  nidri  umm  flod.  Sagdi  Stein- 
modur  þad  merkisteina  vera.  Þadann  Riettsyne  uppi  Gard- 
inn  er  legi  under  breckunne  fyrer  sunnann  Snæbiarnargierdi 
og  ofann  j  lækinn  og  þadann  Eiettsyne  uppi  nautastein.  og 
þadann  sionhending  nordur  j  HrossadaL  Svo  og  ætti  Þore- 
stader  landeign  ut  a  Flateyardalsheidi  og  gielldfidr  rekstur 
a  miUum  mögilia  til  motz  vid  Gardswijk. 

Og  til  sanninda  hier  umm  settum  vid  fyrrskrifader  menn 
ockar  jnncigle  fyrer  þetta  ockar  vitnisburdarbref  er  skrifad 
var  j  Kaupange  j  Eyafyrde  fimtudagenn  j  Pdskaviku  þa  er 
lided  var  fra  Gudz  burd  1473  aar. 


1473.  VFKZLAN.  695 

618.  1.  Maí  1473.  í  Westminster. 

Samningr  milli  Kristjáns  Danakonungs  hins  fyrsta  og  Edvarðs 
Einglakonungs  fjórða  með  því  nafni,  þar  sem  þeir  koraa  sér 
saman  um  frjálsa  verzlan  hvor  í  annars  ríki  um  tveggja 
ára  tíma,  en  þó  fráskilr  Danakonungr  verzlan  íslands. 

Eymeri  Fœdera  ed.  Holmes  V,  in,  29.  —  Dipl.  Christierni  L,  Kh.  1856, 
Nr.  186. 


Quarto  difíinitum  est,  quod  infra  biennium  antedictum 
mercatores  incoleque  nostrorum  et  dicti  Dacie  regis  regno- 
rum  prenominatorum,  et  quilibet  ipsorum  pro  libito  sue 
voluntatis  secure  et  libere,  quociens  placuerit,  regna  pre- 
fata  hincinde,  [de  Dacia  videlicet  Suecia  et  Norwegia  ad 
Angliam,  atque  de  Anglia  ad  Daciam,  Sueciam  et  Norwegi- 
am^)  poterunt^)    cum  rebus   et  mercibus  suis  tam  per  mare 

quam   per   terram    visitare hoc  specialiter  ex- 

cepto,  quod  incole  regni  nostri  Anglie  predicti,  sine  speci- 
ali  licencia  atque  saluo  conductu  a  [dicto  serenissimo  prin- 
cipe*)  Cristierno  rege  Dacie*)  sepefato  specialiter  obtinendis^), 
per  huiusmodi  biennium  terram  suam®)  Islandiam  nuUatenus 
visitabunt  aut  inibi   suas  mercancias  excercebunt 

[Teste  rege')  apud  Westmonasiterium  primo  die  Maii 
anno  regni  nostri  terciodecimo. 


619.  2.  Maí  1473.     á  Eyri  í  Árnarfirði. 

SiGEíBR  Þórðardóttir  selr  Þórði  Sigurðssyni  föður  sínum 
fjórðunginn  1  Haga  á  Barðaströnd,  er  hann  hafði  skilið  sér 
aptr  á  hennar  brúkaupsdegi,  en  hún  skildi  börnum  sínum 
þremr  framfæri  hjá  Þórði  föður  sínum  m.  íi. 

AM.  Apogr.  1122,  eptir  frumriti  frá  Haga  á  Barðaströnd.  Fimm 
innBigli  hafa  verið  fyrir  bréfino;  eitt  af  þeim  var  dottið  frá.  Um  inn- 
siglí  JónB  BjörnBSonar  segir  Árni:  „innan  i  hundr.  er  stort,  plampt  og 
flaesalega  stunged". 

*)  [Dipl.  Ghr.  I.  snýr  Betningunni  við:  de  Anglia  &c.  *)  poterint, 
Dipl.  Chr.  I.  »)  [sl.  Dipl.  Chr.  I.  *)  b1.  Dipl.  Chr.  I.  «)  obtinendo, 
Rymer.    «)  b.  v.  Dipl.  Chr.  I.    ')  [Datum,  Dipl.  Chr.  I. 


696  HAGABRÉF.  1473. 

Þath  giorum  uær  kodran  prestr  jonsson.  jon  biornsson. 
jon  þordarson.  thomas  hrafnsson  ok  sueinn  þorgilsson  god- 
um  monnum  kvnnigt  med  þessv  woro  opnu  breíi  at  þa  er 
lidit  war  fra  hingatburd  wors  herra  iehsu  christi  þusund 
fiðgur  hundrvd  siautiger  ok  .iij.  car  ca  hrafnseyri  j  arnar- 
firde  da  tueggia  postula  messu^)  worum  uær  j  hia  saum  ok 
heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna  þordar  sig- 
urdzsonar  af  einni  alfu.  Enn  sigridar  þordardottur  af  ann- 
are  at  suo  firir  skildu  at  adrgreind  sigridur  selldi  fyrr  nefnd- 
um  þordi  faudur  sinum  fiordunginn  j  haga  aa  bardastraund 
til  fuUrar  eignar  ok  hun  lysti  þui  firir  oss  at  hann  hefdi 
skilit  sier  aptur  fiordunginn  j  haga  til  kaups  ok  til  eignar 
at  hennar  brudlaupsdegi.  Enn  hier  j  mot  skilde  þratt  nefnd 
Sigridur  framfæri  baurnum  sinum  þremur  hia  fðdr  sinum 
þordi  sigurdzsyni  ok  modr  sinni.  Enn  ef  þeirra  misti  wid 
þordar  ok  ingibiargar  lofati  opt  nefndur  þordr  tittnefndre 
sigridi  at  skipta  j  helminga  milli  sinna  barna  ok  hennar 
barna  þessara  þriggia  aullum  þeim  peningum  sem  þa  eiga 
þau  er  gud  kallar  þav  fra  ef  þordr  ok  ingibiorg  hafa  eigi 
leyst  þau  af  adr  med  peningum.  So  ok  æigi  sidr  heyrdum 
uær  fyrr  nefnder  menn  at  optnefnd  sigridur  gaf  tittnefndan 
þord  fardur  sinn  aullungiss  quittann  firir  sier  og  sinum  ept- 
erkomendum  wm  þenna  sama  iardarpartt  fiordunginn  j  haga 
ok  hun  medgeck  at  hun  hefdi  fulla  ok  alla  peninga  wpp- 
borit  so  henne  uel  anæger  firir  þenna  adrgreindan  iardar 
partt  fiordunginn  j  haga. 

For  þessi  þeirra  giorningur  fram  ói  hrafnseyri  j  arn- 
arfirdi. 

Ok  til  sannenda  hier  wm  settum  vær  fyrnefnder  menn 
wor  insigli  firir  þetta  iardar  kaupsbref  skrifat  oa  hrafns- 
eyri  j  arnarfirde  da  sama   dri  degi  sidar  enn  fyrr  seger. 


0  Þ.  e.  1.  Maí. 


1473.  KIEKJUBÆJARKLAUSTR.  697 

620.  6.  Maí  1478.    á  Þykkrabæ  í  Yeri. 

Katbín  Óladóttir  gefr  Kirkjubæjarklaustri  með  samþykki  Þórð- 
ar  bónda  síns  Guðmnndssonar  og  sona  þeirra,  síra  Pétrs  og 
síra  Guðmundar,  á  þrjátigi  hesta  við  æfinliga  upp  í  Skálar- 
jörð  á  Síðu. 

AM.  Apogr.  2862,  eptir  transskripti  Árna  Henrikssouar,  Hávarða 
Loptssonar  (að  Á)  og  Jóns  Runólfssonar,  og  er  afskriptin  staðfest  í  Skál- 
holti  7.  Sept.  1708  af  Hákoni  Hannessyni,  Þórði  Þórðarayni  og  Hafliða 
Borgsveinssyni. 

Þad  giorum  vid  Sigmundur  prestur  Eisteinzson.  Eirekur 
Biamarson.  Eyolfur  Gunnarzson.  Nichulaz  heinrekzson.  Sig- 
urdur  Jonsson  oc  Olafur  Olafzson  godum  monnum  vitanlegt 
med  þezu  voro  opnu  brefe  ad  vier  vorum  j  hia  oc  heyrd- 
um  a  j  storu  stofunne  j  Skal  undir  fialle  a  Sidu  ad  Katrin 
Oladottir  gaf  klaustrenu  j  kirkiubæ  a  þriatijge  hesta  vid 
æfinliga.  upp  a  huortt  ar  j  Skalar  jordu  eptir  sinn  dag.  for 
þeze  giof  fram  adur  firgreind  Katrin  Oladottir  gaf  adur- 
greinda  jord  Þorbiorgu  dottur  sinne  med  samþýcke  þordar 
Gudmundzsonar  bonda  hennar  þar  nærverðndum  sonum 
þeirra  sira  Petre  oc  sira  Gudmunde  oc  heyrdum  vier  fir- 
nefnder  menn  hier  aungvan  j  mote  tala  oc  hier  epter  vili- 
um  vier  sveria  ef  þurfa  þiker.  Og  til  sannenda  hier  um 
settum  vier  firnefnder  menn  vor  jncigli  firir  þetta  vitniz- 
burdar  bref  skrifad  j  þyckvabý  j  vere  jn  festo  sancte  jo- 
hannis  ante  portam  latinam.  anno  domini  CD.°  cd.^  Ixx.^  iij^ 


631.  31.  Maí  1473.  í  Gfarpsdal. 

SvEiNN  biskup  í  Skálholti  staðfestir  máldaga   Hagakirkju  á 
Barðaströnd. 

AM.  Apogr.  1123,  eptir  frumriti  frá  Haga  á  Barðaströnd.  „Vid 
brefit  hanger  innsigle  Sveins  biskups  heillt  og  ospiallat"  (A.  M.).  —  JSig. 
143.  4to,  bls.  271,  afskr,  c.  1600. 

Þesse  er  maldage  kirkiunnar  j    haga  aa  bardastrðnnd. 
ath  hunn  ca  haga  enn  minna.  mula  lannd.    aUt  slígt  j  rek- 


698  HAGI  Á  BARÐASTRÖND.  1473. 

um  ok  skógum.  sem  hunn  hefer  datt  ath  fornu.  skóg  j  waz- 
dal  j  doLmótum.  þesse  jtauk  j  morudal.  skog  miUe  aulldu- 
gils  ok  skridu  ofan  fra  haga.  þessi  jtauk  j  krosslaugar- 
huamm  ok  skog  upp  þadan.  ok  þuerdames.  da  krossbreckr. 
ok  eyda  eige  firir  krosse.  ok  j  sæfarhýlenn.  Þetta  aa  kirkia 
j  haga.  skog  firir  ofan  aligil  ok  fram  j  geitaarmúla.  attung 
j.  hualreka  aa  skiallandafosse.  skóg  under  skogarbreckum.  j 
trostansfirde.  j  mille  gauto  ok  árinnar. 

Vær  sueinn  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  ok  visita- 
tor  yfer  allt  skalholltz  biskupsdæme  giorum  godum  monn- 
um  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefi  at  vær  hofum  giorla 
skodat  ok  yfer  lesit  maldaga  kirkiunar  j  haga  j  maldaga- 
bok  vorar  kirkiu  j  skalhollti  er  giort  hefer  biskup  vilchin 
godrar  minningar  vorr  forverari  suo  latanda  sem  hier  fyrer 
stendr  akrifat^).  samþyckium  vær  ok  greindan  maldag[a] 
stðdugan  ok  obrigduliga  halldazt  eiga  med  ollum  sin[um] 
greinum  ok  articulis. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vær  vort  jnnsigle  fyrer 
þetta  bref  skrifat  j  garpsdal  j  gilsfirde  faustudag  hinn  næsta 
firir  festum  sancti  augustini  episcopi  et  confessoris  anno 
domini  CíD.^  cd.*^  Ixx.^  tertio. 


m.  37.  Maí  1473.  í  Hítardal. 

Helga  Gilsdóttir  selr  Haldóri  Þorgeirssyni  tvo  hluti  í  jörð- 
unni  Snorrastöðum  í  Kolbeinsstaðakirkjusókn  og  þar  til 
fimm  hundruð  í  Kaldárósi  fyrir  Höfða  á  Akranesi  og  40 
álnir  í  bænhússkyld  á  Snorrastöðum,  er  Helga  átti  að  svara. 

Eptir  afskript  staðfestri  15.  Maí  1704  á  Reykhólum    af  Gíala  J6ns- 
syni  og  Steindóri  Helgasyni,  eptir  transscripto  frá  13.  Dec.  1612. 

Þad  Giðrum  vier  Sigurdur  Jonsson.  Sveirn   Sigurdsson 
prestar.    Þorlakur    Þorkielsson.    Sigurdur   Dadason.    Jnge- 


*)  Hér  hefir  Svoini  biskupi  skotizt,  því  að  þetta  er  kafli  úr  Odd- 
geirs  máldaga  frél  1.  Aug.  1375  (Dipl.  Isl.  III,  245)  nokkurn  veginn 
orðréttr,  en  þetta  vantar  að  mestu  um  ítökin  í  Vilcbiusbók. 


1473.  SNORRASTABABRÉF.  699 

mnndur  Jonsson  og  Gudmundur  Jonsson  Leijkmenn  Godum 
monnum  viturlegt  med  þessu  voru  opnu  briefe.  ad  þar  uor- 
um  vær  i  hia  i  hitardal  íimtudagenn  i  fardogum  þd  er  lid- 
ed  var  fra  hingadburdi  Jesu  Christi  M  iiij<^  siotiger  og  iij 
cLr.  sd(um)  og  heirdum  (d)  ord  og  handaband  þessara  manna 
Halldors  Þorgeirssonar  af  eirne  dlfu.  en  Helgu  Gils  Dottur 
af  annare.  ad  so  fyrer  skilldu.  ad  firgreind  Helga  Gilsdott- 
ur  sellde  firgreindum  Halldore  Þorgeijrssyne  til  fuUrar 
Eijgnar  ij  hlute  i  Jordunne  Snorrastodum  er  liggur  i  Kol- 
beinsstada  kirkiu  sokn  og  þar  til  v°  i  Kallddros.  er  henne 
var  luckt  i  sijna  tilgiof.  med  ollum  þeim  gðgnum  og  giæd- 
um  sem  greindre  Jordu  Snorrastodum  fillger  og  fillgt  hefur 
ad  fornu  (og)  nýu  og  hun  vard  fremst  eigandi  ad.  Hier  i 
mot  gaf  ddur  nefndur  Halldor  Jðrdena  hofda  er  liggur  i 
Garda  kirkiu  sokn  d  akranese  og  þar  til  xl  alna  annars 
hundrads  i  Bænhus  skilldu  d  Snorrastodum.  er  Helga  atte 
ad  svara  og  þar  til  adrar  xl  alner  annars  hundrads  i  mille 
Jardanna.  Sellde  hun  ddurgreinda  Jord  med  ollum  þeim 
gðgnum  og  Giædum.  sem  henne  hefur  fillgt  ad  fornu  og  nýu 
og  hun  vard  fremst  eigandi  ad.  og  skillde  huort  um  sig 
hallda  til  laga  sinné  Jordu.  enn  hvort  um  sig  svara  lagaript- 
ingum  d  annars  Jðrdu. 

Og  til  sannenda  hier  um  setium  vier  firnefnder  menn 
vor  Jnnsigle  fyrer  (þetta)  Jardar  kaups  brief  er  skrifad  var 
i  sama  stad  deige  og  dre  sem  fir  geiger. 


633.  39.  Maí  1473.  á  Hólum. 

DóMB  útnefndr  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum  um  ákæru  síra  Jóns 
Broddasonar,  ráðsmanns  Hólastaðar,  til  Pórarins  Þorsteinsson- 
ar,  að  hann  hefði  ekki  goldið  leigur  af  sex  kúgildum  Hóla- 
staðar  og  tvö  ásauðar  kúgildi. 

AM.  FaBc.  XX,  4,  frumrit  á,  skinni.  Af  6  innsiglum  eru  nú  að  eins 
tvö  fyrir.  —  AM.  Apogr.  3228.  —  Afakriptir  af  þessum  dómi  eru  til  i 
fjölda  af  dóma-  og  skjalabókura  frá  17.,  18.  og  19.  öld,  og  hafa  menn 
talið  hann  flkjallegan  um  kúgildaleigur.  Sbr.  Lærdómslistafélagsrit  VI, 
81.     Allar  þessar  afskriptir  eru  misjafnar  að  gæðum,    og    finst    dómrinn 


700  KÚGILDALEIGUR.  1473. 

opt  með  ártali  1470   og    stundum    1478,   en   hyorttveggja  er   vitanlega 
rangt. 

domsbref  vm  þoraren*). 
OUnm  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  hejra 
senda  eirekur  einarsson.  þorgils  sueinbiarnarson.  petur  jons- 
son.  eirekur  stefansson.  prestar.  olafur  klængsson  ok  eirekur 
jonsson  messudiaknar  holabiskupsdæmis.  kuediu  gudz  ok 
sina  kunnigt  giorandi.  ad  anno  domini  (D^  cd^  Ixx^  tercio 
laugardagin  næsta  epter  ascencionem  domini  j  skrudhusinu 
a  holum  j  hialltadaal.  vorum  vær  j  dom  nefnder  af  uirdu- 
ligum  herra.  herra  olaíi  med  gudz  naad  biskup  aa  holum. 
ad  dæma  um  þa  akæru  er  sira  jon  broddason  radzmadur  a 
holum  kærdi  til  þorarens  þorsteinssonar  kirkiunar  uegna  a 
holum.  j  fýrstu  grein  ad  íirnefndr  sira  jon  kærdi  til  hans. 
ad  hann  hefdi  ecki  lukt  leigur  af  sex  kugilldum  ok  tauo®) 
asaudar  kugiUdi.  er  Radzman  holastadar  býgdi  honum  med 
handahandi  holastadar  uegna.  ok  skilde  aa  hann.  ad  skil- 
azst  skýlldi  heim  til  hola  ad  mikelsmesso.  beidizt  sira  jon 
fir  nefndra  leigna  opt  ok  feck  ecki.  J  annare  grein  kærdi 
tíjt  nefndr  sira  jon  til  adr  nefnz  þorarens.  ad  hann  hefdi 
vth  tekit  tiu  aura  af  sigurdi  biornssyni  epter  sinne  beizlu 
er  hann  lofade  ath  luka  holastad.  uegna  palls  aa  skaldií. 
afheiidi  sigurdur  tíjt  nefndum  þorarne  j  þessa  penninga 
veturgamla  kuigu.  fiorar  alner  uadmals  ok  þar  til  tuo  saudi 
ueturgamla.  er  þoraren  lofade  sialfur  ad  luka.  hefer  þratt 
nefndr  þoraren  markat  kuiguna  anars  marke  en  holastadar 
vtaii  radzmansins  leyfi  ok  eignat  sier  hana.  ok  suo  haft 
saudena  ok  uadmalit  j  aungu  leýfi  edr  frelsi  radzmansins. 
Þui  jn  nomine  domini  amen.  dæmdum  vær  fyrnefnder  menn 
þratt  nefndan  þoraren  logliga  firir  kalladan  epter  þui  sem 
hann  sialfur  kendizst  stefnuna  þar  j  d^iginum.  suo  ok  dæm- 
um  ver  um  þa  fýrstu  grein  ad  hann  hiellt  atta  malnýtu 
kugiUdi  j  ofrelse  ok  lukti  ecki  leigur  j  nefndan  tima  sem 
fir  scrifat  stendur.  ad  opt  nefndr  þoraren   skal   luka   radz- 


*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    *)  Svo. 


1473.  KÚGILDALEIGUR.  —  GUFUDALR.  701 

manninum  holastadar  uegna.  half  uætt  smiors.  tunnu  skýrs. 
tunnu  sýru  epter  huert  kugiUdi.  suo  ok  ka)f  epter  ku. 
ueturgamlan  saud  epter  hueria  áá.  skullu  þesser  peiiingar 
lukazst  ad  heýrdum  dominum.  J  annare  grein  dæmdum  ver 
sigurd  biornsson  skýlldugan  ad  sueria  lýrtar^)  eid  enminna 
firir  biskupsins  vmbodsmanni  jnnan  halfs  manadar  ad  for- 
fallalausu.  ad  hann  hafi  afheiit  þrattnefndum  þorarne  fýr 
sagda  peninga  aa  holastadar  uegna.  en  þoraren  skýlldugan 
ath  luka  fyr  nefnda  peninga  med  aldre.  enn  fyrir  þat  ad 
hann  markadi  kuiguna  ok  dro  dul  aa.  dæmum  ver  ad  hann 
skal  luka  þriatigi  marka  hola  kirkiu  j  fullretti  sitt.  ok  þar 
til  hann  uera  fallen  j  bann  ok  skylldugan  ad  taka  lausn 
ok  script  ad  suordum  eidinum.  enn  ef  fyrnefndr  sigurdr 
fellr  aa  eidnum.  þa  dæmum  ver  opt  nefndan  þoraren  kuitt- 
an  ok  akærulausan  da  hola  kirkiu  uegna  fyrir  adr  greinda 
sauk. 

var  sia  domur  vpp  sagdr  ok  jn  scriptis  fram  borinn 
vorum  herra  biskupinum  hiaveranda  ok  abota  einare  med 
audrum  dandi  monnum  lærdum  ok  leikum  þenna  vorn  dom 
samþyckiandum. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settum  ver  firnefnder  menn 
vor  jncigli  firir  þetta  domsbref  er  skrifuad  var  aa  sama 
stad.  dag  ok  ar  sem  fyr  seigir. 


634.  1473. 

Skbá  um  eignir  Gufudalskirkju,   þegar  síra  Loptr  Filippus- 
son  tók  við,  en  erfingjar  síra  Helga  Þorkelssonar  afhentu. 

AM.  266.  4to^  bl.  la,  frumrit,  á.  fiemsta  biaði  af  gamalli  messubók  á 
skinni  frá  Gnfudal.  Þar  með  erafskript  Árna  Magnússonar,  og  er  hón 
fyllri  en  skinnb.  nö,  þvi  dottið  hefir  úr  henni  síðan.  Það  eitt,  sem  ekki 
var  læsilegt  i  Árna  tið,  er  hér  sett  i  hornklofa. 

Suo  mikit  ornamenta  kirkiunnar  þa  sira  lopturtoksem 
hier  fyrir  stendur  skrifad^)  ok  svo  mikit  gamalt. 

1)  Svo.    «)  Þ.  e.  i  m&ldaganum  frá  1470,  Nr.  521. 


702  GUPUDALR.  1473. 

tueir  [krossar]  ok  einn  lestur.  fimtigir  boka  ok  tvttvgv 
vondar  skrædur.  þriv  altaresklæde  hversdagleg.  þriar  kopp- 
arstik[ur].  eit[t]  gl[odark]er.  einn  ample.  baxtur  jarnn  sæme- 
leg.  einn  forme  ok  einn  lektare  ok  tveir  lektarar  litler  a 
alltare.  ij  pax[b]la[ud]  ^). 

Anno  domini  CD.^  cccc^  Ixx.^  tertio.  tok  sera  loptur 
filipvsson  svo  mikla  penninga  stadarins  j  gvfudal  er  erfingi- 
ar  sera  helga  þorkelssonar  afhentu. 

Jn  primeis  xj  kyr.  tuær  ær  ens  fimta  tigar  þrir  tigir 
geldin(g)s  ok  þrir  j  vetur  gamlir.  þriu  hross  ok  einn  hestur. 
pottur  brotinn.  uond  sæng  at  avllv.  fim  marka  ketiU.  fim 
hundrud  j  gamalt  porcio  j  fridum  penningvm  svo  laugdum 
aem  hier  seigir.  Ix.  fiordunga  keralld  fyrir  hvndrad.  sex 
fiordvnga  kétiU  fyrir  þriu  hundrud.  sæng  ath  avllv  fyrir 
hvndrad.  tvo  hundrud  j  mortualivm  ok  eitt  .c.  j  gamalt 
porcio.  fim  vetra  gamlan  avxa  ok  tiju  hundrud  j  avUvm 
penningum  er  sera  hellge  skipade  j  desem^)  partem. 


625.  1.  Júní  1473.  á  Svínavatni. 

DóMR  tólf  manna  útnefndr  af  Egli  Grímssyni,  er  þá  hafði 
sýslu  í  Húnavatnsþingi,  um  heimreið  Þorbjarnar  Eyjólfsson- 
ar  til  Sigurðar  Þorkelssonar  á  Langamýri  og  töku  á  mun- 
um  hans  og  grip  á  hesti. 

ÍBfél.  309.  8V0  bl.  64—55  (Öxnafellsbók),  skr.  c.  1620  (ártal  1673 !). 
—  ÍBfél.  125B.  4to,  nr.  221,  ekr.  c.  1680,  maukföið  (rétt  ártal).  —  ÍBfél. 
31ðB.  4to,  bls.  43—44,  skr.  c.  1670—80  (vantar  niðrlag).  —  Landsb. 
122.  4to,  bls.  673—76.  —  AM.  196.  4to,  bl.  a7a— 38a,  skr.  c.  1657—65 
(lök  afskript,  og  ártal  rangt  1573).  —  AM.  211^.  4to,  bls.  163—166, 
skr.  c.  1700  (ártal  1585!).  —  Dómabók  Jóns  landritara  Magnúseonar  og 
Þ6ru  konu  hans,  í  Fol.  bl.  234—35,  skr.  um  1600  (ártal  1573!).  Enn 
fleirí  afskriptir  eru  til  af  þessum  dómi. 


^)  Hér  kemr  svo  sem  sex  lina  autt  bil,  en  báðar  klausurnar  eiga  þó 
saman  og  eru  með  sömu  hendi.    ^)  Þannig. 


1473.  HEIMEEIB  OG  GRIPDEILDIR.  703 

Domur  umm  heimsokn  [til  langamyrar^). 

Þat  giorum  vier  skuli  Jonsson.  Gudmundur  Þorbiarnar- 
son*).  sigurdur^)  palsson.  [þorsteinn  ansson.  olafur  soluason. 
Illugi  Þordarson.  Hakon  Eigilsson.  Helgi  Ellingsson.  Hall- 
dor  Magnusson.  Andrez  Boduarsson.  Bergur  Jorundsson  og 
Sigurdur  Magnusson*)  godum  monnum  kunnigtt  med  þessu 
voru  opnu  breíi  at  þa  lidit  var  fra  gudz  burd  CO.  cd.  Ixx 
og  iij  aar  þridiudaginn  næstann  eptir  gangdaga^)  vijku  a 
suinavathne  a  asum  [a  þingstad  riettum®)  vorum  vier  j  dom 
nefnder  af  Eigle  grimszine  er  þa  hafdi  syslo  j  huuavatz- 
þingi  at  dæma  mille  þeirra  sigurdar  Þorkelssonar  og  Þor- 
biarnar  Eýolfssonar.  kiærdi  greindur  sigurdur  til  þorbiarnar 
at  hann  hefdi  farit  héim  til  langamýrar  a  sitt  heimile  med 
sinum  .iiij.  filgiorum.  brotid  upp  sin  hus  og  kistur  og  borit 
j  burt  sina')  peningu.  smior.  skreid  og  miol  og  enn  adra 
peninga  fleire^).  enn  birgt  sitt^)  heimafolk  j  afhuse^)  so  þad 
skiUdi  ecki  af  vita  huad  þeir  hofdust  ath.  sor  þar  og  eitt 
vitne  ad  Þorbiorn  hafdi  kienst  ad  hann  hafi  verit  a  langa- 
myre  er  þessir  peningar  voru  burtt  fluttir  [a  langamyre^^). 
Suo  og  var  þad  [almælis  ordromur  þar  j  sueitum^^)  at  hann 
hefdi  þar  verit  j  audrum^^)  giorningum  sem^^)  sigurdur  þaa 
fram  bar. 

Nu  sakir  þess  at  þorbiorn  var  þar  laugliga  firir  kall- 
adur.  Þui  dæmdum  vier  honum  settareid  ad  hann  hefdi 
alldri  j  þeirri  ferd  werit  a  langamýri  at  hws  fyrnefnds  sig- 
urdar  [edur  hirdslur  være^*)  brotnar.  edur  hans  peningar 
burtu  gripnir.  enn  ef  þorbiorn  [fellst  æ,^*^)  þeim  eidi  þa 
dæmdum  vier  hann  skylldugann  at  flitia  aptur  til^^)  langa- 
mýrar  vndir  sinn  suarinn  eid  suo  micla  peninga  [ur  þeim 
peningum^^)  sem  j  þeirre  ferd  voru  burtt  hafdir  fra  Langa- 
mýri  sem  a  hanz  hlut  kiemur.    eptir  riettri  tiltolu  eptir^^) 


*)   [oc  grip  á  hesti  125;  sl.  315.    «)   Þorkelsson  125,  315.    »)   Sig- 

mundur    125,    B15.    *)  [ Jonsson.    Hallur  Jonsson  125;  sl.   315. 

»)  gagndaga  125.  «)  [sl.  315.  ')  adra,  b.  v.  125.  »)  sl.  125,  315.  ») 
affhyse  125.  ^o)  [b1.  125,  315.  ")  [almennilegur  orðrómur  125,  315. 
")  sl.  125.  1»)  og  125.  ")  [og  MrðBÍur  voru  125.  »»)  [fellur  af  125. 
1«)  Sigurdar  og  126,  315. 


b 


704  HEIMREIÐ  OG  GRIPDEILDIR.  1473. 

manmergd  huertt  sem  þeir  hafa  verit  fiorir  eda  .v.  oc  hier 
med  skilldi  hann  luka  optnefndum  Sigurdi  .iiij.'^  merkur.  j 
fuUrietti  sitt  en  kongi.  [x.  morkum^).  Skal  hann  peningum 
aptur  skila  jnnann  .xiiij.  natta  at  heyrdum  dominum.  enn 
seckttirnar  at  næstum  fardogum.  enn  ef  þorbiorn  flitur  ecki 
aptur  peningana  edur  lykur  eige  seckttirnar  þaa  dæmum  vier 
hann  vtlægann  j  burtt  aíf  landino. 

Suo  og  bar  sigurdur  at  þorbirni  j  annari  grein  at  hann 
hefdi  gripit  fra  sier  hest  ur  miofadaP)  med  somu  lijkindum 
sem  fir  seigir  um  heimferd  til  langamyrar  oc  þar  dæmdum 
vier  þorbirni  .vj.  eid  annann  at  hann  hefdi  eigi  hestinn 
gripit.  enn  ef  hann  fellst  af  þeim  eidi  þaa  skal  hann  Iwka 
Sygurdi  .iiij.  merkur  j  Eiett  og  skadrædi  aa  hestgripinu  en 
kongi.  iiij.^  merkur.  Hier  med  skal  þorbiorn  sina  lýsing 
firir  hestinum  annathuert  sijna  edur  þess  sem  med  honum 
hefur  farit^).  enn  ef  hann  hefur  eigi*)  eirnn  farit  at  gripa 
hann  og  skal  honum  þat  þaa  fuU  lýsing.  enn  ef  hann  gietur 
eigi  fuUa  lýsing  sýnt  þaa  er  hann  þar  þiofur  fýrer  suo  micit 
sem  hesturinn  er  uerdur.  Skulu  .vj.*'^  eidarnir  [og  um  lýs- 
ingina  aa  hestinum  sueriast^)  firir  syslumanni  j  hunavats- 
þingi  jnnann  vij  natta  [at  heirdum  dominum.  suo^)  og  skulu 
seckttirnar  fyrer  hestgripit  lukast  aa  næstum  fardogum.  [enn 
eidurinn  um  þad  huersu  micla  peninga  þorbirni  [berj  aptur 
at  leggia').  skal  hann  [sueria  þaa  hann  skilar^)  heim  pen- 
ingum  thil  sigurdar. 

[Og  til  sanninda  hier  um  setium  vier  fyrnefnder  menn 
vor  Jnsigli  firir  þetta  domsbreff  er  giortt  var  a  skardi  j 
langadal  a  sama  ari  deigi  sidar  enn  fir  seigir^). 

Samþykte^). 


»)  [xiij.  merkur  126,  315.    «)  Mýradal  125(!)    «)  að  grípa  hann  b.  v. 
125.    *)  eigi  8l.  125,  315.     »)  [innast  og  nm  averjast  125,  315.    «)  [fúið 

ór  125.    ^)  [ og  öUum  peningum,  sem  lögbók  gerir  ráð  fyrir,  svo 

og  kóngdóminnm  Bvara  ....  hversu  mikla  peningn  Þorbjörn  skuli  aptr 
leggja  125.    «)  [sl.  125.    »)  [sl.  309. 


1473.  JAHDAKAUP.  705 

626.  1.  Jání  1473.     andir  Felli  í  Kollafirði. 

Andrés  Guðmundsson  selr,  með  samþykki  Þorbjargar  Ólafs- 
dóttur  konu  sinnar,  Guðmundi  Stephánssyni  jörðina  Arnar- 
stapa  undir  Jökli,  en  Guðmundr  geldr  á  mót,  með  samþykki 
Hildar  Svarthöfðadóttur  konu  sinnar,  alla  jörðina  Köldukinn 
i  Staðarfellskirkjusókn. 

AM.  Fasc.  XX,  14,  frumrit  á  skinni.     ÖU  (3)  innsiglin   eru   dottin 
frá. 

kooUdukinar  bref^).  ?i 

Þat  gerum  uær  hallur  siguatzzon.  marcus  jonsson  ok 
jon  gunnarsson  godum  monnum  viturligt  med  þessv  voro 
opnu  brefi  þa  er  lidit  uar  fra  hingathurde  uors  herra  jesv 
christi.  CD.  cccc  siautiger  ok  ííj  ar.  CDanudagin  næsta  fyrir 
bonifacii  episcopi^)  under  felle  j  kollafirde  uoro  uær  j  hia 
saum  ok  heyrdum  oa  ord  ok  handaband  þessara  manna. 
Andres  gudmundzsonar  ok  Gudmundar  stefansonar  at  suo 
firir  skilldu.  ath  fir  nefndr  andres  sellde  adr  greindum 
Gvdmunde  stefansyne  jordina  halfa  arnarstapa  er  liggur  j 
hnarar  kirkiu  sokn  med  samþycke  þorbiargar  olafsdottur  eig- 
in  konu  sinar  med  aulium  þeim  gognum  ok  gædum  sem 
greindri  halfri  jordu  fylgde  ok  fylgtt  hefde  at  fornu  ok 
nyiv  efter  þui  fremzta  sem  hann  hefde  hennar  eigande  ord- 
it.  Hier  j  mot  sellde  optt  nefndur  Gudmundur  stefanson 
þratt  nefndum  andrese  gudmvndzsyne  jordina  alla  kauUdu- 
kinn  er  liggur  aa  efri  bygd  j  stadarfellz  kirkiusokn  med 
samþýcke  hiUdar  suartthaufdadottur  eiginkuinnu  sinnarmed 
oUum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  greindri  jordu  fylgde 
ok  fylgt  hefde  at  fornu  ok  nyiu  efter  þui  fremzta  sem  hann 
hefde  hennar  eigande  ordit  ok  serliga  med  þeim  tungu 
spotte  er  þorsteinn  bonde  gudmundzson  lagde  til  fir  nefndr- 
ar  jardar  kaulldo  kinar  ok  þar  til  fiogur  malnytu  kugillde 
ok  tueggia  hundrada  hest.    Skýllde  huor  um  sig  andres  ok 


^)  „Bref  vm  halfan  aruarstapa  og  koildu  kinn  j  Stadar  Sueit",  stendr 
og  utan  á  bréfínu  meö  hondi  frá  17.  öld,  en  þetta  fyrir  ofan  er  með 
gamalli  hendi.    ^)  Þ.  o.  31.  Mai. 

Dipl.  Igl.  V.  B.  45 


706         JARÐAKAUP  OG  LANDAMERKI.         1473. 

gudmundr  at  ser  taka  adr  greindar  jarder  þegar  upp  da 
stadin  ok  æfinliga  eignazt.  enn  huor  þeirra  suara  laga  Riptt- 
ingum  aa  þeirre  jordo  er  sellt  hefde  audrum.  enn  bader 
hallda  til  laga. 

Ok  til  saninda  hier  um  settu  uær  fyrr  nefnder  menn 
uor  jnzcigUe  fyrir  þetta  jardarkaups  bref  er  skrifat  var  j 
sama  stad  da  hinu  sama  are  dege  sidar  enn  fyr  segir. 


627.  4.  Júní  1473.  á  Lýtingsstöðum. 

Magnús  Benediktsson  selr  Ólafi  Grímssyni  jörðina  Nautabú 
í  Skagafirði  fyrir  Hafralæk  í  Aðaldal  og  Árskóg  á  Árskóg- 
arströnd. 

Bréf  þetta  er  prentað  hér  eptir  framritina  á  skinni,  sem  komið  er 
úr  safni  Jóns  háyfirdómara  Pétrssonar  til  LandsbókasafnBÍns  i  Hvík,  og 
eru  öU  (6)  innsiglin  dottin  frá.  Bréfið  er  áðr  prentað  eptir  þesBa  frnm- 
riti  í  Timariti  Jóna  Pétnrssonar  IV,  63—65.  Til  hliðsjónar  er  hér  höfð 
afskript  þeirra  Þörðar  Þórðarsonar  og  Þorláks  Þorsteinssonar,  gerð  11. 
Jáli  1704  eptir  transskripti  þeirra  Jóns  Teitssonar  og  Jóns  prests  Guð- 
mandasonar,  gerðn  &  Eeynistað  29.  Febrúar  1620  „eptir  bréfi  t  kálf- 
Bkinni"  „með  þremr  innsiglam,  þö  löskaðam". 

Þeim  godum  monnum  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda.  JUughe  halldorsáon.  arne  einarsson.  gudmundr  hrafns- 
son.  briann  halldorsson,  jngemundr  olafsson.  ok  sigurdr  jons- 
son.  kuediu  gudz  ok  sina  kunnigth  giorandi.  þaa  lidit  var 
fra  hingatburd  uors  herra  ihesu  christi  þusund  fiogur  hundr- 
ut  siótiger  og  þr(i)u  ar.  a  lýtinghstaudum  j  tungusueit.  þridiu- 
dagenn  næsta  epter  johannes  ante  portam  latinam^).  vorum 
uær  j  hia  soam  ok  heýrdum  da  ord  ok  handaband  þessara 
manna  af  einne  halfu  magnus  bonda  benedictssonar.  en  af 
annare  olafs  grimssonar.  skiUdizst  þat  under  þeirra  handa- 
band.  ath  adr  nefndr  magnus  selldi  fyrr  nefndum  olafue  til 
fuUrar  eignar  jordina  nautabw  er  liggur  j  tungusueit  j 
mælifellzþingum  med  aullum  þeim  gognum  ok  gædum  sem 
greindre  jordu  fýlger  ok  fýlgt  hefer  ath  fornu  ok  nyio  ok 
hann  vard  fremst  eigande  ath  med  þessum  vmmerkium.  ath 
mælifellzói   Rædr   fyrir   sunnan  ok  sa  grande  sem  geingur 

^)  Þ.  e.  12.  Mai. 


1473.         JARÐAKAUP  OG  LANDAMERKT.  —  VIDIMUS.  707 

fyrir  sunnan  beitenes.  er  daen  hefer  geingit  ath  fornu 
ok  gardr  fyrir  ofan.  enn  lækur  fyrir  utan  ok  medur  þvi 
jtaki  ath  mælifellzoa  ætti  tueggia  manada  ROkstur  annat 
dægur  j  nefnda  jord.  annan  oa  uetur  enn  annan  da  sumar 
ok  hallda  da  sumar  sudur  med  da  j  þokum  ath  skadlausum 
taudum  ok  eingium.  enn  nautabw  ætte  hier  j  moti  vpp  j 
mællifellzdar  jord  tueggia  manada  rekstur  ok  beit  bædi 
dægur  da  sumar  aullu  bwíie  edur  selfor  ef  þat  uiU  helldr 
fram  j  mælifellzdar  jord  suo  leingi  sem  adr  seiger  ok  elldi- 
vid  sem  selinu  þarfuar.  hier  j  mot  gaf  olafur  med  sam- 
þýcki  konu  sinar  salbiargar  gunnarsdottur.  nefndum  magn- 
use  jordina  hafralæk  er  liggur  j  adalddal  j  nes  kirkiu  sokn 
med  bænhuss  skýlld  ok  auUum  þeim  gognum  ok  gædum 
sem  greindre  jordu  fýlger  ok  fýlgt  hefer  ath  forno  ok  nyiu 
ok  jordina  halfa  arskogh  er  liggur  j  árskogs  kirkiu  sokn 
med  sama  skilmala  ok  þar  til  íim  hundrut  ok  gaf  adrnefndr 
magnus  þau  kuitt  j  sama  handabandi.  kynne  ok  af  ath 
ganga  jordin  dixrskogur  med  laugum.  þa  skýlldi  aptur  gialld- 
azst  fimtan  hundrut  j  annare  jordu.  skýllde  huor  nefndra 
manna  suara  lagha  EÍptingum  fyrir  þeim  jordum  sem  sellt 
hafdi.  enn  hallda  huor  sinum  jordum  til  lagha.  Ok  til 
sanninda  hier  vm  settum  vier  fyrrnefnder  menn  vor  jncigli 
fyrir  þetta  bref  scrifat  j  sama  stad  dií  lýtingstodum  faustu- 
dagen  næsta  fyrir  huitasunnu  da  sama  dari   sem  fýr  seiger. 


638.                       13.  Júní  1473.  á  RosthvalanesU 

TvEiE    menn    vidimera    bréf   Kristjáns  Danakonungs   hins 

fyrsta  með  því  nafni  frá  8.  Apr.  1470  (Nr.  504),    er  hann 

sendi  með  Henriki  Kepken.  úmmm 

AM.  Apogr.  3570,  eptir  transskripti  frá  16.  Júli  1474,  er  þá  var  i 
bréfasafni  Hölastðlð,  en  nú  er  ekki  i  Biskupsskjalasafní;  er  með  höndi 
séra  Snorra  Jönssooar. 

Ok  til  sannenda  at  þetta  bref  er  j  sinne  fuUe  makt 
med  heilo  oc  oskaddo  jncigle  svo  lydande  ord  fran  ordo 
som  forskriuit  stendr  þa  hengiom  vit  joan  otzsson  logrettu- 

45* 


708  DÓMROP.  1473. 

mann  oc  gisle  bodversson  vor  jncigle  firir  þetta  transkripat 
bref  er  skrifuat  var  a  rosthvalanesi  anno  domini  (D®  cd.^ 
Ixx.*^  tertio  sebato  trinitatis. 


629.  35.  Júní  1473.  á  VíðÍTÖUum. 

DóMB  tólf  presta  útnefndr  af  ólafl  biskupi  á  Hólnm   úm  á- 
kæru  biskups  til  Porsteins  Ormssonar  um  dómrof. 

AM.  Fasc.  XX,  3,  frDmrit  á  skinni.     Af  12    innBÍglum   eru  8  fyrir 
bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3227. 

bref  vm  þostein  ormsson^). 

Path  giorum  uier  þosteinn  jonsson.  jon  broddason.  þor- 
le(i)fur  magnusson.  magnus  jonsson.  sýgurdr  þorlaksson.  sig- 
mundur  steinþorsson.  eirikur  einarsson.  nichulas  þormodz- 
gon.  ketiU  grimolfsson.  biorn  þosteinsson.  þorgrimur  jonsson 
ok  þoraren  þordarson  prestar  hola  biskups  dæmis  godvm 
monnum  viturligt  med  þessv  voru  opnv  brefi  ath  þaa  er  lid- 
it  var  fra  hingatburd  vors  herra  jhesv  christi  þusund  cccc 
Ixx**  ok  .iij.  dar.  da  videwoUvm  j  blondvhlíjd  j  skagafirde 
fostvdagen  næsta  epter  jonsmesso  baptiste  aa  almenneligri 
prestastefnu  vorum  vier  j  dom  nefnder  af  vorum  nadugum 
herra  ok  andaligvm  fodur  herra  olaf  med  guds  nad  biskup 
da  holum  ath  dæma  vm  þa  akæru  er  biskupenn  kærdi  til 
þosteinss  ormssonar  vm  þat  domrof  sem  hann  hiellt  écki  ok 
dæmt  var  da  flugumyre  j  haust  ok  domsbref  þar  vm  giort 
vt  uisar.  þess  ok  annars  ath  nefndur  þosteinn  ormson 
gkýllde  koma  med  þat  bref  sem  hann  leit^)  lesa  heima  da 
holam  j  vor  flrir  krossmessv  flrir  biskupenvm.  vnder  rett 
rannsak. 

Þui  ath  gvds  nafne  tilkolludv  dæmdvm  vier  fýrskrif- 
ader  xij  prestar.  j  fyrstv  fýrnefndan  þostein  ormsson  hier  j 
dag  logliga  flrir  kalladan  ok  stefnuna  lavgliga.  j  annari 
grein  kom  fyrir  osa  bref  þosteins   er  hann  leit')  lesa  fyrir 


')  Utan  &  bréfinu  með  gamalli  hendi.    ')  Svo. 


1473.  DÓMROF.  —  UMBOÐSBRÉF.  709 

biskupenvm  -  ok  fýr  skrifat  stendur  med  þrimur  jnciglum. 
þat  fýrsta  jnciglit  er  ecki  bar  saman  vith  brefit.  var  þat 
suarit  af  þrimur  prestum  sem  þat  skodudu  ok  ýferlasv. 
annat  vard  ecki  lesit.  þridia  vard  lesit.  leizt  oss  oUum  þat 
gama  bref  vera  afskafningvr.  Þui  dæmdvm  vier  fir  nefnt 
bref  þosteins  ormssonar  onýtt  ok  ecki  afl  hafa  hiedan  fra. 
enn  nefndan  þostein  skylldugan  ath  hallda  domen  epter  þui 
sem  dæmt  var  a  flvgvmýre  ok  fýr  skrifat  stendur.  jnnan 
iiondar.  enn  vm  þat  domrof  sem  biskupen  kærdi  til  þratt- 
nefndz  þosteina  sor  hann  tjlftareid  epter  vorum  dome  ath 
hann  hefdi  ecki  falsat  nie  falsa  latit  þat  sama  bref  sem 
hann  bar  fram  vnder  adr  greint  ransak.  Þui  dæmdvm  vier 
opt  nefndan  þostein  kuittaii  vm  fyrnefnt  domrof. 

var  þessi  vor  domur  vpp  sagdur  ok  jn  skriptis  fram 
boren. 

ok  til  sannennda  hier  vm  settvm  vier  fyr  nefnder  xij 
prestar  vor  jncigle  fýrir  þetta  domsbref  skrifat  j  sama  stad. 
dag  ok  oir  sem  fýr  seigir. 


630.  8.  Júlí  1473.  í  ealtarholti. 

13.  August  1475.         í  Hjarðarholti. 

Salomon  Einarsson  fær  hústrú  Ólöfu  Loptsdóttur  fult  og 
löglegt  umboð  um  næstu  þrenna  tólf  mánuði  á  öllum  þeim 
peningum,  sem  hann  átti  hjá  Einari  Oddssyni,  en  Salomoni 
höfðu  til  erfða  fallið  eptir  Sumarliða  heitinn  Guðmundsson, 
móðurföður  sinn,  en  ólöf  skyldi  fá  Salomoni  Hjarðarholt 
með  tólf  (sjö?)  kúgildum  og  kapli,  en  öðrum  peningum  kirkj- 
unnar  skyldu  þau  skipta  í  helminga. 

AM.  Fasc.  XX,  12,  frumrít  á  skinni  með  tveim  bráknðum  innaigl- 
um.  Aptan  á  horn  bréfBÍus  hefir  Árni  ritað:  „Fra  torfa  Jonssyni  i 
Flatey",  en  skafið  það  aptr  út. 

Vm  Hiardarhollt^). 
Þat   giorum   wær   gudmundr  einarsson  ok  olafur  kod- 

^)  Utan  &  bréfínn  með  heudi  £r&  17.  Old. 


710  UMBOÐSBRÉP.  1473. 

ransson.  biorn  helgason  ok  þorlakur  audunarson  godum 
monnura  witurlegt  med  þesau  woro  opnu  brefi.  oa  fimtudagen 
næsta  fyrír  septem  fratrum  filiorum^)  þa  er  lidit  war  fra 
hingatburd  wors  herra  jhesu  christi  00.  cccc.  Ixx.  ok  iij  dar 
j  galltarhollte  j  stafhoUtz  kirkiv  sokn  warum  wær  j  hia 
saaum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þessara  manna. 
hustru  olofar  loftzdottur  af  einne  alfo  enn  salamons  einars- 
sonar  af  annare  at  svo  firir  skildu  at  nefndr  salamon  feck 
adr  nefndri  kuinnu  hustrv  olofu  loftzdottur  fullt  ok  loglegt 
wmbod  wm  næstu  þrenna  xij  manade  da  auUum  þeim  pen- 
ingum  sem  hann  atte  hia  einare  oddzsyni  enn  fymefndum 
salamone  hafde  til  erfda  fallet  efter  sumarlida  heiten  gud- 
mundzson  modrfaudr  sinn  bæde  a  faustu  ok'  lausu  oa 
fridum  peningum  ok  ofridum.  kvikum  peningum  ok  daudum. 
huort  sem  þeir  hefde  helldr  inn  komet  wnder  adr  nefndan 
einar  ad  Idane  edr  leigu  med  aullum  dawexte  ok  óxlaugum 
sem  da  kynne  ad  seigiast  medan  fyr  greindvm  peningum 
hefur  ranglega  halldit  werit.  skyllde  oftnefnd  hustru  olof 
loptzdotter  wera  reint^)  soknare  ok  heimtingarmadur  allra 
þeirra  fyr  greindra  peninga  huort  sem  henne  gagnadizt  bet- 
ur  til  eignar  eda  wmbods.  j  suodan  mata  at  hvn^)  skýllde 
fa  salamone  jordina  hiardarhollt  ok  þau  xij^)  kvffiUde  ok 
kapal  þar  med  sem  kirkiunne  til  heyrdi  enn  aullum  audrum 
peningum  kvikum  ok  davdum.  faustum  ok  lavsum  innstædu 
ok  dabata  skylldu  þau  skipta  j  helminga  med  sier.  Ok  til 
sanninda  hier  wm  settum  wær  fyrr  uefnder  menn  wor  inn- 
jpigle  fyrir  þetta  opit  bref  skrifat  j  hiardarhollte  j  stafholltz 
tungum  manudagenn  næsta  fyrir  assumpcio  sancte  marie 
uirginis.    þa  er  lidit  war  fra  hingatburd  wors  .herra   ihesv 

,      .    ,.  ,  ,       „  „  fljiH    ií^ií    iíhi  iAr 

christi.  CD.  cccc.  Ixx.  ok  fimm  oar.      '  ^ 


*)  fratrem  flliorum,  skbr.     *)  Svo.     *)  hér  er  utstrykað  at  í  frbr.    *) 
eða:  v^. 

'Uij'Á     Kii  •ÍÍÚÍÍÍ'^ 


1473.  ÁS  í  HEGRANESI.  711 

631.  11.  Julí  1473.  á  Hólum. 

SiGURBR  prestr  Þorláksson  og  Kolli  Magnússon  lofa  ólafi 
biskupi  á  Hóluni  að  gera  upp  á  sinn  eiginn  kostnað  kirkjuna 
í  Asi  í  Hegranesi  svo  góða  sem  hún  áðr  var,  nema  biskup 
skyldi  leggja  til  sex  hundruð,  og  taka  þeir  jörðina  á  leigu 
um  þrjú  ár. 

AM.  Pasc.  XX,  6,   frumrit  á  Bkinni.      Af  þrem    innsiglum   er   eitt 
dottið  frá.  —  AM.  Apogr.  3230. 

bref  vm  ols  j  hægranesi^). 

Þath  giorum  vier  jon  broddason.  eirekur  einarsson  ok 
nicholas  þormodsson  prestar  godum  monnum  viturligth  med 
þessu  voru  brefi  ath  anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  iij**  laugar- 
dagen  næsta  epter  jons  CDesso  baptiste^)  a  videuoUum  j 
skagafirde  aa  almenneligre  prestastefnv  vorum  vier  j  hia 
saawm  ok  heýrdum  oa  ord  ok  handaband  virduligx  herra. 
herra  olaf  med  guds  ndad  biskup  da  holum  af  einne  halfu. 
enn  af  annare  sira  sýgurdar  þorlakssonar  ok  kolla  magnus- 
sonar.  ath  suo  firir  skildu  ath  f  jrnefnder  menn  sira  sýgurd- 
ur  ok  kolle  lofudu  adur  nefndvm  biskup  olafue  ath  giora 
upp  kirkiuna  j  aase  j  hægranesi  suo  goda  sem  hvn  uar  fýr 
med  kluckur  ok  ornamentis  sem  fýr  uar  upp  oa  sinn  eigin 
kostnat  ath  ollu  nema  biskupen  skýllde  leggia  til  sex  hundr- 
vt.  toku  þeir  heima  jordena  ass  vm  iij  sar  næst  epter  kom- 
ande  ok  skylldv  þeir  luka  leigur  ok  landskullder  ok  hallda 
jordenne  sem  leigulida  ber  ath  giora  ok  fyr  hefer  verit. 
kýnne  ok  ath  skie  ath  annars  huors  þeirra  miste  vith  þa 
lofade  sa  ath  hallda  allan  fyrskrifadan  skilmala  sem  epter  lifde. 

for  þessi  sattmaJe  fram  epter  eii^)  domurenn  var  dæmd- 
ur  adur.  voro  hia  þessum  giorninge  marger  dande  menn 
bædi  lærdir  ok  leikir  er  þetta  heýrdu. 

ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vier  fyrnefuder  menn 
vor  jncigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  aa  holum  j  hialltadal 
sunnodagen  næsta  firir  festvm  diuisio*)  apostolorum.  anno 
domini  CD<>  cd^*  Ixx^'  iij^. 

*)  Utan  &  bréfinu  með  fornri  hendi.  *)  Þ.  e.  26.  Júní.  «)  =  er 
=  at.    *)  Svo. 


712  HAGABBÉF.  1473. 

633.  7.  Áugust  1473.  á  Reykhólum. 

ÞóKÐB  Sigurðsson  selr,  með   sainþykki  Ingibjargar  Haldórs- 

dóttur  konu  sinnar,  Gísla  Filippussyni  hálfan  Haga  á  Barð- 

strönd  fyrir  niutigi  hundraða  alls. 

ii 

AM.  Apogr.  1191,  eptir  frumriti  frá  Haga.     „Sex   eru   l^veingeroer, 

enn  vottarner  eru  ei  noma  fimm"  (AM.).     1.,  2.  og  4.  innBÍi^lið  var  enu 

fyrir  bréfinu.    Á    2.    ínnsiglinu  stóð:     „S.    JOHANNI.    GVDM.    [ita  evi- 

denter)". 

Þat  giorum  uær  sigurdr  helgason.  jon  gunarsson.  sig- 
urdr  ionsson.  grimur  branzson  ok  petur  narfason  godum 
monnum  uiturligt  med  þesu  uoru  opnu  brefi.  at  þar  uorum 
uær  hiaa  sam  ok  heyrdum  aa  ord  ok  hand[a]band  þesara 
manna.  þordar  sigurdzsonar  af  eine  alfu  en  gisla  filipusson- 
af  anare  med  þesum  kaupmala  sem  hier  seiger  at  þordr 
sigurdzson  seldi  gisla  filipussyne  iordina  halfa  haga  aa  barda- 
strond  med  samþyki  ingebiargar  handorsdo(t)tur  konu  hans 
ok  do(t)tur  hans  sigridar  med  ollum  þeim  gognum  ok  gæd- 
um  sem  greindre  halfri  iordu  fýlger  ok  fylgt  hefur  at  fornu 
ok  nyo  ok  hann  uard  fremzt  eigandi  at.  Enn  hier  j  moti 
gaf  gisli  med  samþyki  ingebiargar  eyoIfsdo(t)tur  konu  hans. 
xl.^)  hundrada  .iiij.  hundrada  jord  ok  .xx.  botn  i  patrexfirdi 
er  ligr  i  saurbæiar  kirkiusokn  aa  raudasandi  ok  þar  til  .xx. 
frid  kugildi  ok  skip  firir  halft  fiorda  hundrat.  kugildis  hest 
ok  þar  til  halft  annad  hundrad.  ok  skylldi  adrnefndr  gisli 
suara  kirkiu  reikningum.  attv  fyrnefnder  menn  þordr  ok 
gisli  at  hallda  greindum  jordum  til  laga  ok  suara  laga- 
riptingum  huor  aa  sine  jordu  er  keýpt  hafde.  skylldi  opt- 
nefndr  gisli  eiga  allann  rett  ok  sokn  aa  þui  sem  kirk(i)une 
hefur  uanlaga  uerit  tilgiort  eda  rangliga  firir  henni  haft 
eda  halldit  ok  eigi  er  adr  logligur  sattmali  aa  gior. 

for  þesi  giorningur  fram  i  haga  aa  bardastrond  olafs- 
messu  enu  seinne^). 

Og  til  sanninda  hier  um  settium  uær  fyrnefnder  menn 
uor  insigli   fyrer   þetta   iardar   kaupsbref'er  skrifad  uar  a 


»)  „.xl.  extat"  (AM.).    «)  Þ,  e,  3.  Aug. 


1473  SNÓKSDALSBRÉF.  713 

reýkholum  aa  reyk(i)anese  laugardaginn  næstan  fyrer  laurenci- 
us  CDesu  þa  er  lidit  uar  fra  hingat  burd  uors  hera  iehsu 
christi  CD.^  cccc^  Ixx.  ok  .ííí.  ar. 


633.  11.  August  1473.    á  Kyenuabrekku. 

Ábeibaegebð  og  úrskurðr  Sveins  biskupi  í  Skálhoíti  um 
landamerki  þess  jarðarparts  kirkjunnar  i  Snóksdal,  »em  er 
miUi  Þreskjaldar  og  Hamraenda.  ^^.^ 

AM.  Apogr.  1434,  eptir  transskripti  gerðu  20.  Febrftar  Ifflðf  áTéllB- 
enda  í  Dölum  af  Pétri  Þórðarsyni  og  Jóni  Björussyni,  en  þeir  rituðu 
eptir  frumriti  bréísins. 

Vær  Sueirn  méd  Gudz  nad  Biskup  j  skalhoUti  oc  visi- 
tator  ýfer  allt  Skalholltz  Biskupzdæmi.  Giorum  godum  monn- 
um  kunnigt.  med  þessu  voru  opnu  Brefi  ad  sub  anno  Gratie 
m^  cd  Ixx  tertio  jn  festo  sancti  tiburcij  martiris.  sem  vær 
vorum  j  vorri  visitatione  j  breidafiardardolum.  Eidum  vær 
med  vorum  prestum  og  morgum  odrum  dande  monnum  a 
þau  landamerki  sem  maldagabækur  vorrar  kirkiu  j  skal- 
hoUti  vtvisa  ad  vera  skuli  j  miUum  þess  jardarpartz  sem 
kirkiaii  j  Snoxdal  a.  j  miUum  þreskielldar  oc  hamrenda 
jardar.  leijst  oUum  med  einu  samþicki  epter  þeim  profum 
oc  skilrijkium  sem  þar  komu  fram.  ad  þad  sama  hollt.  sem 
næst  er  fyrir  austan  grænu  toptt  muni  vera  sa  leirmuli 
sem  greinder  mdldagar  tilvisa.  ad  landamerki  sie  med  sion- 
hendingu  fram  j  midd  j  millum  greindz  jardarpartz  oc  fyrr- 
nefndrar  hamrenda  jardar.  Þui  fyrirbiodum  vær  strijdliga 
vnder  fuUt  forbod  og  bannz  pijnu  oUum  oc  sierhuorium 
Bædi  lærdum  og  leikum  ad  Biuara  sig  nockud  med  fyrr- 
nefndan  jardar  part  j  millum  adur  greindra  takmarka  þres- 
skialldar  oc  leirmula.  nema  med  minni  oc  samþicki  þess 
sem  helldur  kirkiuna  j  snoxdal  og  hennar  peninga. 

Og  til  sanninda  hier  vm.  settum  vær  vort  jnncigli  fyrir 
þetta  Bref.  skrifad  a  kuennabrecku  j  greindri  sueit.  a  aama 
degi  og  ari  sem  fýrr  geiger. 


714  VATNSFJAKÐARBRÉF.  1473. 

634.  28.  Áugust  1473.  í  Vatnsfirði. 

Úeskurbb  og  skoðunargerð  Sveins  biskups  í  Skálholti,  með 
ráði  þriggia  presta  og  þriggja  leikmanna,  um  skóg  Vatns- 
fjarðarkirkju  á  Tjarnarnesi,  sem  henni  er  eignaðr  í  Vilkins- 
máldaga. 

AM.  Apogr.  901  „Ex  origin.  Vatzfiord.  accuraté".  Á  þessu  bréfi 
Begir  Árni  sig  minni  („1710  in  Julio"),  að  aé  sama  og  hönd  og  á  með- 
mælabréfinu  með  Stepháni  JónsByni  *%  1472— 'V^  1476,  Nr.  589. 

Vær  sueinn  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  ok  visi- 
tator  yfer  allt  skalhoUtz  biskupsdæmi  giorum  godum  monn- 
um  kunnigth  med  þessu  voru  opnu  brefi  at  vær  haufum  siet 
yferlesit  ok  giorla  skodad  maldaga  kirkiunnar  j  uatzfirdi  j 
maldagabok  heilagrar  skalholtzkirkiu  sem  giort  hefer  biskup 
vilkin  vorr  foruerare  godrar  minningar  j  huerium  suo  stod 
skrifad  j  medal  annara  greina  ath  kirkian  j  vatzfirdi  aa 
skogarhðgg  aa  tiarnarnesi^)  suo  sem  viU  ok  þriar  vætter 
skarpra  fiska  huert  missere  j  skalavik.  Suo  ok  nefndum  vær 
til  þessa  presta  vors  biskupsdæmiss  sira  lopt  filippusson  sira 
brand  teitzson  ok  sira  stephan  jonsson  ok  þria  skiallega 
leikmen.  sðlmund  ellendzson.  olaf  michelsson  ok  gisla  gud- 
mundzson  sama  biskupsdæmiss  ath  sia  heyra  ok  innuirdu- 
liga  ath  skoda  greindan  maldaga  adrnefndrar  kirkiu  j  vatz- 
firde  suo  ok  at  skoda  saumuleidiss  huersu  landzlegi  var 
hcLttat  aa  fyrrsogdu  tiarnarnesi.  saum  vær  þar  eingin  lik- 
ende  til  at  frame  a  þui  sama  nese  hefdi  nockurn  tima  skog- 
ur  verit.  helldr  saum  vær  allér  ath  skogurinn  var  ok  ver- 
ith  hafdi  vppe  j  fiallzhlidinne  fyrir  ofan  adr  greint  tiarnar- 
nes.  Nu  saker  þeas  at  greindr  sira  loptr  lagdi  vnder  vorn 
dom  edr  orskurd  ok  þeirra  presta  ok  leikmanna  sem  vær 
kðUudum  til  med  oss  at  skoda  þetta  mal  vpp  aa  fyrsagdr- 
ar  vatzfiardar  kirkiu  uegna  ok  þorleifs  biornssonar  allt  þat 
tilkall  sem  opt  greind  vatzfiardarkirkia  hafdi  til  fyrsagdz 
skogarhoggs  aa  tiarnarnesi.    suo  ok  somuleidiss  lagdi  einar 


')  „TiarnarneB  þetta  iiggur  milli  Laugabols  og  Arngerdareyrar.  miUe 
þessarra  iarda  landamerkia"  (AM.). 


1473.      -*       VATNSF  JARÐARBRÉF.  —  HÓLASTÓLL.  715 

jonsson  vnder  vorn  dom  edr  vrskurd  ok  greindra  presta  ok 
leikmanna  sitt  mal  þar  vm  er  þa  bio  a  laugaboli  j  isaíirdi 
ok  atte  part  j  þeirre  somu  jordu.  Þui  at  suo  profudu  ok 
íirir  oss  komnu  ad  heilags  anda  nad  til  kalladre  dæmdum 
vær  ok  vrskurdudum  med  Radi  ok  samþycke  fyrr  nefndra 
presta  ok  leikmanna  kirkiunne  j  vatzfirde  opptskrifat  skog- 
arhogg  til  æfenligrar  eignar  eiga  at  vera  beint  vpp  j  fiallz- 
hlidinne  af  nesinu  þui  sama  sionhending  vpp  vr  þeirre  víjk 
sem  næst  er  jnn  fra  tittnefndu  nesi  ok  þar  vpp  j  hinu 
efztu  fiallz  brun  sem  þar  maa  næst  sia.  ok  suo  langt  tak- 
mark  vt  fra  hinum  fremzta  odda  aa  tittnefndu  tiarnarnesi 
sem  er  jnn  j  greinda  víjk  fra  þeim  sama  odda  ok  þadan 
somuleidiss  sionhending  vpp  j  fyrsagda  fiallzbrun.  Jtem 
samþyckium  vær  greindan  maldaga  þrattnefndrar  kirkiu  j 
vatzfirde  med  ollum  sinum  greinum  ok  artic(u)lis. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vær  vort  jnnsigle  med 
fyrnefndra  presta  ok  leikmanna  jnnsiglum  fyrir  þetta  doms- 
bref  skrifat  j  vatzfirde  j  isafirde  laugardaginn  jnfra  octauos 
assumpcionis  beate  marie  virginis  anno  domini.  CD^.  cd.^ 
Ixx.^  tercio. 


635.  31.  August  14?3.  á  Ærlæk. 

4.  Janúar  1474. 

JóN  Ólason  selr  Kolbeini  presti  Ingimundarsyni,  heilagri 
Hólakirkju  til  eignar,  þrjú  hundruð  1  Núpi  í  Öxarfirði  fyrir 
fimm  hundruð,  og  kvittar  um  andvirðið. 

AM.  Fasc.  XX,  8,  frumrit  á  skinni.     Af  fimm   innsiglum    eru    tvö 
fyrir  bréfinu.  —  AM.  Apogr.  3232. 

bref  vm  nup  j  avxarfiord^). 
Þath  giorum  uier  magnus  ionsson.   ion  jsleiksson.   gisli 
þorualldzsson.    gudmundr   jonsson    og    bergur    þorarensson 
godum  monnum  uiturligt  med  þessu  vorv  opnv  brefi  ath  þa 

*)  Utan  &  bréfinu  með  fornri  hendi. 


716  HÓLASTÓLL.  m       1473. 

er  lided  var  fra  hingadburd  uors  herra  jhesu  christi  þus- 
hund  íiogur  hundrut.  siautiger  og  þriu  ar.  þridiadagin  nesta 
epter  augustinus  messu  aa  Qrl§k  j  auxarfirde  voru  uier  j  hia 
saum  og  heýrdvm  aa  ord  og  handaband  þessara  manna  kol- 
beina  preatzs  jngemundarsonar  er  þa  hafde  vmbod  ýfer 
heilagrar  holakirkiv  peningum  j  þingeýiarþingi  fyrir  nordan 
mýrarkvíjsl  og  jons  olasonar  at  suo  fyrir  skildu  ad  adr 
nefndr  jon  sellde  fýr  nefndum  kolbeiene^)  prest  heilagri 
holakirkiu  til  fullrar  eignar  og  frials  forredes  þriu  hundrud 
j  jordune  nupi  er  liggur  j  auxarfirde  j  skinnaastadaa  kirkiu- 
sokn  med  þeim  gaugnum  og  g^dum  er  greindum  jardar 
parti  hefer  fýlgt  ath  fornu  og  nýu.  hier  j  moti  gaf  fýr- 
skrifadr  kolbeirn  prestur  optnefndvm  jone  olaasýne  fimm 
hundrud  af  holaa  kirkiu  peningvm.  medkendezst  fýrnef(n)d- 
ur  jon  þaa  þar  fyrir  oss  ath  hann  hefde  þessi  greind  fim 
hundrud  ut  tekid  og  upp  borid  af  optnefndum  kolbeine 
prest  ingemundarsýne  sem  honum  uel  an^gde  og  tittnefndr 
jon  olason  gaf  og  giorde  þaa  med  handabande  þrattnefndan 
sira  kolbein  aurlungis  kuittan  og  ak^rrvlausan  um  greint 
jardar  verd  aa  heilagrar  holaa  kirkiu  uegna  og  sinnaa.  aatti 
greindr  jon  ath  suara  lagariptingum  aa  saugdum  jardarparti 
en  umbosmenn^)  heilagrar  holakirkiu  hallda  til  laga. 

samþýkti  þorlaug  arnadotter  eigenkona  titt  nefndzs  jons 
olasonar  þetta  kaup  og  jardar  saulu  med  handa  bande. 

óg  til  sannenda  hier  um  settum  uier  fyrnefnder  menn 
vor  incigli  firir  þetta  jardar  kaups  bref  er  giort  uar  aa 
§rl^k  j  auxarfirde  þridiu  dagin  n^sta  fýrir  ephiphanie  do- 
mini  ari  sidar  en  fýr  seiger. 


636.  5.  September  1473.  undir  Felli. 

ÞóRBR  Magnússon  selr  Andrési  Guðmundssyni  jörðina  Smá- 
hamra  1  Steingrimsfirði  með  tilgreindum  reka   og  landeign. 


')  Svo. 


1473.  SMÁHAMRABEÉF.  717 

Landsbökasafn  889.  4to,  bls.  224—226,  með  hendi  séra  MaikúsaT 
SnæbjörnsBonar  í  Flatey  1757,  og  segist  hann  rita  þau  bréf,  sem  þetta 
er  á  raeí^al,  „sumpart"  eptir  „eiginhenduglega  undirskrifuðum  og  forsigl- 
uðnm,  Bumpart  af  sál.  sýslumanninum  Ormi  Daðasyni  útskrifuðum  og 
verificeruðum,  samt  fidimeruðam  af  sáluga  prófastinum  í  Barðastrandar- 
sýBlu  Bira  Eyreki  Thorsteinssyni  og  nú  enn  lifandi  sýslumanni  i  Stranda- 
Býslu  Einarí  Magnússyni,  Exscriptis". 

Um  SmcLhamra  i  Steingrimsíirdi. 

Þat  giorum  vær  Sera  Gunnstein  Asgrimsson  sera  Oddr 

Sveinsson  og   Sera  Ari   Steinsson    prestar   godum   monnum 

viturlegt  med  þessa  vdru  opnu  brefi  ad  þd  er  lidit  var  fra 

hingadburdi  vorz  Herra  Jesu  Christi  þushundrud  cccc  siau- 

tiger  og  iij  cLr  i  kirkiunne  i  Tungu  i  steingrimsfirdi   fimtu- 

daginn  næsta  efter  apostolorum  Pétri  et  Pauli^)  vorumvær 

i  hid.    sdum    og   haurdum^)    d  ord   og  handaband  þessara 

manna.  af  éinni  alfu  Andres  Gudmundssonar  enn  af  annari 

Þordar  Magnussonar  ad  so  fyrer  skildu.  ad  fyrrnefndr  Þordr 

Magnusson  selldi  ddrgreindum  Andresi   gudmundssyni  jord- 

ina  alla  Smdhamra  er  liggr  i  Steingrimsfirdi  i  Fells  kyrkiu 

sökn   med   oUum   þeim   gognum   og  gædum.    sem   greindri 

jordu   fylgde   og   fylgt  hefdi   at   fornu  og  nyu.    eftir    þvi 

fremsta   sem   hann    hefdi   hennar  Eigandi  ordit  med  ollum 

Reka  i  miUum  Geitalækiar  og  Karhafnar.  enn  landeignalla 

i  miUum  Geitalækiar  og   Feyskialækiar   so   langt  sem  þau 

vðtn  drægi  frd  fialli   og  til   fiðru.    frd  Sköndlargili.    Lysti 

Þordr  Magnusson  þvi.    at  hann   selldi   oftnefndum  Andresi 

sierlega  Jðrdena  Smdhamra  til  æfenlegrar  eignar.    eftir  þvi 

fremsta  sem  honum  hefdi  til  Erfda  fallid.  eftir  Olaf  heitinn 

Þordarson  skilgetinn  son  sinn.    enn   halfa   selldi  hann  hon- 

um  med  fuUu  og  oUu  upplagi    og  samþycki  Illuga  Þordar- 

sonar  sonar  sins.  þvi  þrattnefndr  Þordr  lísti  ad  Illugi   sonr 

sinn  hefdi  longu  fengid  sier  til  fuUrar  Eignar   sinn  hluta  i 

Smdhðmrum.    ad   Þordr   fadir  hanz  skylde  meiga  lauglega 

selia  og  af  giðra  er  hann  viUdi.  og  hann  skylde   þad   alld- 

regi  brigda.  Hier  i  moti  gaf  tittnefndr   Andres   Gudmunds- 


i)  Þ.  e.  1.  Júli.    2)  svo. 


718  JAEÐASALA.  1473. 

son  Þordi  CDagnuasyni  möt  allri  Jordenne  Smdhðmrum 
tvitugíi  vod.  og  d  med  lambi  og  skylde  gialldaz  þcl  um 
haustid  og  ij  gelldfidr  kugillde  at  vori  komanda  og  mdl- 
nytu  kugiUde.  og  gelldfidr  kugillde  d  þridia  vori.  og  þar  til  x 
aura  i  oUum  peningum.  Skylde  tittnefndr  Pordr  Magnus- 
son  svara  lagariftingum  d  oftgreindri  jðrdu.  enn  þrdttnefndr 
Andres  Gudmundsson  hallda  til  laga.  atti  og  oftnefndr 
Andres  at  sier  ad  taka  tittnefnda  jðrd  Smdhamra  þegar  upp 
a  stadinn  d  hinu  sama  vori  og  æfinlega  eignast.  Ok  til 
sanninda  her  um.  heingium  vær  fyrrnefndir  prestar  yor  inn- 
sigli  fyrer  þetta  jardarkaupzbref.  er  skrifad  var  undir  Felli 
i  KoIIafirdi  sunnudæginn  næsta  fyrer  Nativitas  sancte  Marie 
d  sama  ari  og  fyrr  segir^). 


637.  23.  September  1473.      á  Ctrýtubakka. 

Eyvindr  Eyvindsson  selr  Eyjólfi  bónda  Arnfinnssyni,  með 
samþykki  Sölva  Jónssonar,  til  fullrar  eignar  jörðina  Skarðs- 
dal  með  kotinu  Leyningi  í  Siglufirði  fyrir  fjórtán  hundruð 
í  lausafé. 

AM.  Fasc.  XX,  5,  framrit  á.  skinni  með  öllum  (þrem)  innBiglam.  A 
síðasta  innsiglisþvenginn  er  nokkuð  ritað;  þetta  már  þar  víst  lesa:  Bratt 
var  budla  do(tt)er",  og  er  það  upphaf  að  vísu.  —  AM.  Apogr.  3229. 

Brief  um  skardsdal  med  kotenu  leininge 
j  Siglufirde^). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  vilialmur  finzson.  bauduar  andresson  oc  ddrne  sig- 
urdzson  quediu  gudz  oc  sina  kunnictt  giorandi  med  þessu 
vóru  opno  brefui.  ad  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vora 
herra  ihesu  christi.  CD.  cd.  Ixx.  oc.  ííí  ddr.  dd  hreidarstaud- 
um  j  suarfadardal.    faustudagin  næstan  firir  mariomessodag 

^)  Aptan  við  afskriptina  stendr:  „Brefid  var  orotid  og  oskafid,  og 
ad  oUu  falzlaust,  med  undirhangandi  þremr  innsiglum,  þeirra  sem  fyrer 
brefid  eru  i  aundverdu  skrifadir,  sem  ásamt  brefinu  voru  vel  læsileg, 
heil  og  obrotiu   ad   mestu".    *)  Utau  á  bréfína  með  hendi  frá.  17.  öid. 


1473.  JARÐASALA.  719 

sidarri^).  vorum  vær  j  hia  scam  oc  heýrdum  aa  ordh  oc 
handaband  þessara  manna  eýiolfs  bonda  anfinzsonar  af  einni 
calfuo.  en  eýuindar  eýuinzsonar  af  annarri  med  þessum  skil- 
mdala  at  greindr  eýuindr  selldi  nefndum  eýiolfui  med  sam- 
þýcki  oc  handabandi  sarlua  jonssonar  til  fuUrar  eignar  jord- 
ina  skarzdal  med  kotino  leyningi  er  þar  hefer  med  fylgtt. 
stendr  þessi  iord  j  siglufirdi  j  siglunes  kirkiu  sokn.  selldi 
hann  þessa  iord  jtarlularsa  med  ollum  þeim  gægnum  oc  gæd- 
um  er  greindri  iordu  fylger  oc  fýlktt  hefuer  at  fornu  oc 
nýio  oc  hann  mcatti  framarst  med  largum  selia.  en  her  j 
mót  ooL  fýr  nefndur  eýiolfur  at  giallda  xiiii  hundrut.  vii 
msalnýtu  kugiUdi  oc  vij  hundrvt  j  þarfligum  peningum.  Skal 
optnefndr  eyuindr  suara  lagariptingum  ef  nockur  vill  da- 
kæra  enn  titt  nefndr  eýiolfur  halldi  aadur  nefndri  iordu 
til  laga.  ^ 

Oc  til  sanninda  hier  vm  settum  vær  fyrr  skrifader 
menn  vor  inscigli  fyrir  þetta  kaupbref  er  giortt  var  ca 
grýtubackaj  hæfdahuerfui  miduikodagin  næstan  fyrirCDicha- 
elsmesso  dag  da  hinu  sama  dxri  sem  fyr  segir. 


638.  30.  September  1473.      á  Gfrýtubakka. 

Steingrímk  ísleifsson  selr  Eyjólfi  bónda  Arnfinnssyni  fjórð- 
unginn  í  Grenivík  í  Höfahverfi,  ásamt  skógarparti,  skemmu, 
nausti  á  sjóarbakka  og  skipstöðu  í  Þernuskerslandi  fyrir 
„eitt  gott  þing  propiciatorium  forgylt,  er  vegr  vart  flórar 
merkr". 

AM.  Apogr.  4069  „Ex  originali"  með  hendi  Jóns  Magnúaaonar  bróð- 
ur  Árna.  „Brefed  er  á  kálfskinn,  hafa  vered  fyrer  4.  Jnnaigle,  er  epter 
eítt  og  brot  af  ödru  og  tveir  þveinger  lauser"  (J.  M.). 

OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra  senda 
þorkell  þorkelsson.  oblaudr  sigraundzson.  ion  oddzson  oc  ion 
sigurdzson.  quediu  gudz  oc  sína  kunnict  giorandi  med  þessu 
voru  opno  brefui.  ad  sub  anno  gracie  CD.^  cd.^  Ixx.^  iij.^  aa 
grytubacka  j  harfdahuerfui  þridiudagin  næstan  firir   festum 


»)  Þ.  e.  3.  Sept. 


720  JARÐASALA.  -  KVITTAN.  1473. 

sancte  CDichael[is]  archangeli^).  vórum  vær  j  hia  sdam  oc 
heyrdum  ca  ord  oc  handabaDd  þessara  manna  eýiolfs  bonda 
anníÍDZsonar  af  einni  calfuo  enn  af  annarri  steingrims  is- 
leifssonar  med  þessum  skilmaala  at  fyrrgreindur  steingrimur 
selldi  (XLdurnefndum  eyiolfui  til  fullrar  eignar  íiordungin  j 
iordunni  greniuik  er  liggr  j  grýtubacka  kirkiu  sokn  med 
ollum  þeim  gognum  oc  gædum  er  greindum  iardar  part 
fylger  oc  fylgt  hefer  at  fornu  oc  nýio  oc  hann  vard  fremst 
eigandi  at.  lagdi  steingrimur  þetta  til  iardar  parts  þessa 
skogar  part  þann  er  hann  keýpti  af  darna  sigurdzsýni  oc 
stendur  i  bordatiannar  landeign.  eina  skemmu  íirir  sunnan 
kirkiu  j  greniuik  þar  med  eitt  naust  da  siofarbacka  oc  skip- 
sta^du  aa  þennuskers  landi.  En  her  j  mot  aa  eyiolfur  bondi 
at  giallda  eitt  gott  þing  propiciatorium  forgýllt  oc  vegur 
vart  .iiij.  merkur  oc  er  þa  allt  golldit  íirir  greindan  iardar 
part.  En  ef  suo  kann  til  bera  at  herra  ginar  aaboti  da 
munkaþuerda  vill  ei  ka^pa  med  þui  verdi  sem  þratnefndum 
steingrími  likar  vel  þa  lofadi  optnefndur  eyiolfur  at  giallda 
honum  .x.  maalnytu  kugilldi.  v.  gelldíiar  kugilldi.  oc  þar  til 
.ij.  hundrut.  Skal  tittnefndr  steingrimur  suara  lagaripting- 
um  dix  dadrnefndum  iardar  part  ef  nockur  vill  dakæra.  gnn 
eýiolfur  bondi  annfinzson  hallda  til  laga. 

Oc  til  sanninda  her  vm  settum  vær  fyrrskrifader  menn 
vór  inscigli  firir  þetta  bref  er  skrifuat  var  sancte  ieronimi 
dag  sanctissimi  presbyteri  j  sama  stad  oc  dari  sem  fýrr 
segir. 


689.  1.  Október  1478.  í  Skálholti. 

SvEiNN  biskup  í  Skálholti  kvittar  Jón  Jónsson  (rauðkoll)  af 
brytastarfs  reikningi  Skálholtsstaðar. 

Biak.  Skalh.  Fasc.  XVI,  10.  Frnmrit  á  Bkiuni;  innsiglið  er  dottíð 
fr&.  —  AM.  Apogr.  2489,  með  hendi  Árna  Magnúaaonar  „Ex  origin' 
Soalholt.  accuratisBÍme". 


^)  Þ.  e.  28.  Sept. 


1473.  KVITTAN.  -  ERFDAMÁL.  721 

kuittanarbref  raudkollz  fyrir  brytastaríi 
Anno  1473. 
Vær  sueinn  med  guds  nad  biskup  j  skalhollti  ok  visi- 
tator  yfer  allt  skalhoUtz  biskupsdæmi  giorum  godum  monn- 
um  kunnigth  med  þessu  voru  opnu  bréíi  at  jon  jonsson  sem 
kalladr  er  Raudkollr.  hefer  giort  oss  ok  vorum  radzmanne 
j  skalhoUti  fullan  ok  allan  reikningsskap  af  þui  brytastaríi 
sem  hann  hefer  haft  aa  stadnum  j  skalhoUti  sem  oss  vel 
anæger.  Þui  giorum  vær  greindan  jon  olivngiss  kuittan  ok 
akiærulausafi  fyrer  oss  ok  ðllum  vorum  efterkomendum 
kirkiunnar  formonnum.  Ok  til  sannenda  hier  vm  settum  vær 
vort  jnnsigle  fyrer  þetta  kuittunarbref  skrifat  j  skalholti  jn 
die  deposicionis  sancti  germani  episcopi  et  confessoris  anno 
domini.  C0.<»  cd,**  lxx.<>  tercio;^'^  '  '  w:;n^.ii  !>i  r^^^  •-    -  ' 'i' 

t;T<íjrr'i  J'fhn>ítRnbÍ9g  mmít  jjjo 

,   640.  3.  Október  1473.  á  Cfrund. 

YiTNisBURÐR  fjögurra  manna,  að  Sumarliði  Eiríksson  lýsti 
Svein  son  sinn  lögarfa  eptir  Eirík  Loptsson  og  sig  löglegan 
fjárhaldsmann  hans,  og  fyrirbauð  hverjum  manni  í  að  setj- 
ast  eða  að  sér  að  taka  þessa  peninga. 

AM.  Fa8c.  XX,  13,  frnmrit  á  skinni.  Af  fjórnm  innsiglum  ern  nú 
tvö  eptir.  —  AM.  Apogr.  549.  Frnmbréfið  hafði  Árni  feingið  frá  Hal- 
dóri  sýslumanni  EinarsByni.     ^  ^      mij;i  ;      ;    <        > 

Þath  giömm  Vid  joií  sigurdáríiön.  jon  þorlákssön.  am- 
finur  jonsson  ok  biorn  jonsson  godum  monnum  kunigt  med 
þessu  uoru  brefi  ath  þa  er  lided  var  fra  hingatburd  vors 
herra  jhesu  christi  þushund  fiogur  hundrud  siautiger  ok  þriu 
ar  manudagin  næsta  firir  mathiasmessu^)  a  grund  j  eyia- 
firdi  vorum  vier  j  hia  ok  heyrdum  aa  ath  sumarlide  eireks- 
son  lysti  suein  son  sinn  laugarfa  efter  eirek  loptzson.  en 
sig  laugligan  hans  fiarhalldzmann  aa  aullum  þeim  peningum 
sem  efter  fyrgreindan  eirek  hefdi  fallit  fridum  ok  ofridum 
faustum  ok  lausum.  Suo  ok  fyrirbaud  hann  huerium  monn- 


0  Þ.  6.  22.  Febr. 
Dipl.  Isl.  V.  B.  46 


722  KAUPBRÉP.  1473. 

nm  j  þeim  at  sitia  edr  ad  sier  ath  taka  adrgreinda  peninga 
vtan  hans  væri  lof  edr  leyíi  til.  Suo  ok  lagdi  adrgreindr 
sumarlide  dom  fyrir  optnefnda  peninga  alla  samt  þa  er  efter 
þratt  nefnan  eirek  hafa  fallit. 

Ok  til  sanenda  hier  vm  settum  vier  fyrnefnder  menn 
uor  insigli  firir  þetta  vitnisburdarbref  skrifat  messudag  hei- 
lagg  leutegari  j  sama  stad  ok  ari  sem  fyr  seger. 


^.^K«uáv)  ^   Október  1473.  á  Clrýtubakka. 

Steingbímb  ísleifsson  selr  Einari  bróður  sínum  ábóta  á 
Munkaþvera  propiciatorium  með  silír  forgylt,  er  vegr  vart 
fjórar  merkr,  klaustrinu  til  eignar,  fyrir  tíu  málnytukúgildi 
og  fimm  geldfjárkúgildi,  tvítuga  voð,  tvær  stikur  klæðis  og 
tvo  klyppinga  á  ári  meðan  fimm  hundruð  sé  ólukt  af  skuld- 

^^"^-    >  .  .01  a 

AM.  Fasc.  XX,  10,  fnimrit  á  skinni.    Bæði  innBÍglin  era  fyrir  bréf- 
inn,  en  brá.kuð.  —  AM.  Apogr.  3010. 

kavpbref  vm  proþlciatorivm*). 
Þat  giorum  vid  oblaudr  sigmundzson  oc  ion  aigurdzson 
godum  monnum  kunnict  med  þessu  ockru  opno  brefui  ad 
vid  vorum  þar  j  hia  sdlím  oc  heýrdum  oa  ord  oc  handaband 
þessarra  manna  herra  dabota  einars  med  gudz  ndad  aabota 
da  munkaþueraa  oc  steingrims  isleifssonar  brodur  hans  med 
suo  felldum  skildaga  at  nefndur  steingrimr  selldi  greindvm 
herra  einari  dabota  eitt  propiciatorium  med  silfur  forgyllt 
00  vegur  iiij  merkr  vartt  klaustrino  til  heidrs  oc  sæmdar 
oc  til  fullrar  eignar.  Enn  hier  j  mot  lofadi  herra  einar  aa- 
boti  honum  at  giallda  .x.  mdixlnýtu  kugiUdi  oc  .v.  gelldfiar 
kugilldi  oc  giallda  efter  vdarlagi  nær  sem  hann  viU  wt 
taka.  oc  hier  til  tuituga  vód  íj  stikur  klædis  oc  .íj.  klýpp- 
inga  vpp  da  huertt  dar  æ  medan  .v.  hundrvt  standa  efter 
af  dadr  greindum  peiiingum  oluctt.  Oc  til  sanninda  her  vm 


^)  Utan  á,  bréfinu  með  fornri  bendi. 


1473.  HÓLATETGR.  723 

settum  vid  fýrr  skrifadir  menn  ockr  inscigli  íirir  þetta  bref 
er  giortt  var  cii  grýtubacka  j  haufdahuerfui  þridiudagin 
næsta  íirir  sancte  fidesdagh  virginis  et  martiris.  anno  do- 
mini.  CD.«  cd^  Ixx.<>  iij.«  ,^^-,  ,^,.^^,j^  ,  no  imi 


643.  4.  NÓTeinber  1473.  á  Hólum. 

YiTNisBUKÐE  Kolla  Magnússonar  um  teiginn  miUi  „Hóla"  og 
Reykjarhóls  í  Fljótum,  að  hann  hafi  fylgt  „Hólum"  meir  en 
upp  á  tuttugu  ár. 

AM.  Fasc.  XX,  I^í^i^R^rjjt,  ^slfiiilii,  ^.InpB^flið  ef  j"xrir^,^ep,,b|^ftð^ 
—  AM.  Apogr.  3225.^^;,^^^,^^^,^  ^^^^.^  n-o'M^-Mví   n.  .;r|rT  mn^fikj 

bref  vm  jordena  hol  j  fliotum^).  M-imá^r^n 
Þath  giorer  ek  kolli  magnusson  godum  monnum  vitur- 
ligt  med  þessu  mino  brefi  ath  ek  medkennumzst  ath  þan 
teiguren^)  sem  liggur  j  millum  hola  j  fliotum  er  holastadr 
doL.  ok  reykiarhols  j  holltzþingum  hefl  ek  heýrt  eignadan 
hola  stadar  jordu  fýr  nefndum  holum*)  meir  enn  upp  da  .xx. 
vetur.  suo  ok  firirbaud  ek  þorualldi  jonssyni  þa  ek  hafdi 
holastadar  vmbod  j  fliotum  ath  ýrkia  eda  sier  ath  nyta  fýr- 
skrifadan  teigh  nema  hann  sýnde  med  logum  ath  hannætti 
hann.  voru  hier  hia  þorsteinn  magnusson  ok  jllughi  helga- 
son  ok  marger  adrer  dande  menn  sem  þetta  heýrdu.  Suo 
ok  sagdi  arne  hauskaulldzson  mier  ath  hann  hefdi  ecki 
sellt  fýrnefndum  þorualldi  jonssyni  þenna  teigh  med  jord- 
unné  reykiarholi  þui  hann  sagdizst  ecki  vita  huort  hon  ætti 
hann  eda  eigi.  lysti  hann  þessu  fyrir  mier  j  storustofvnne 
da  holum  j  nærueru  biskupsens  ok  margra  annarra  godra 
manna.  ok  hier  epter  vil  ek  sueria  ef  þurfua  þiker.  Ok  til 
sannenda  hier  vm  setta  ek  mitt  jncigle  fyrir  þetta  byef 
skrifat  aa  holum  j  hialltadal  [miduikudagin^)  næsta  fyrir 
marteins  ODessu  anno  domini  CD®  cd**  Ixx^  iij*^. 

*)  Utan  á  bréfinn  með  gamalli  hendi.    •)  Svo.    »)  [skafið. 

46* 


724        HÓLATEIGR.  —  STÓRADALSBRÉP.       1473. 

643.        4.  NÓYember  1473.       á  Hólum. 

JóN  Þórðarson  vottar,  að  hann  hafi  heyrt  teiginn  miUi  „Hóla" 
og  Reykjarhóls  í  Fljótnm,  erHólastaðr  á,  eignaðan  „Hólum" 
meir  en  í  þrjátigi  vetra. 

AM.  Fasc.  XX,  2,  frumrit  á  skinni.    Innsiglið  er  dottið  frA.  —  AM. 
Apogr.  3226. 

Vitnesburdur  vm  ^ol  j  fliotum*). 
Þath  giorer  ek  jon  þordarson  godum  monnum  vitur- 
ligth  med  þessu  mino  brefi.  ath  ek  medkennvmzst  þat  ath 
ek  hefi  heýrt  eignadan  holum  j  fliotum  er  holastadur  oa 
þann  teigen  er  liggur  j  miUum  reykiarhols  ok  hola  j  holltz- 
þingum  upp  oa  þriatige  vetra.  suo  ok  bio  ek  doi  fýrnefndum 
reykiarholi  xij  manudu  enn  biorn  þorleifsson  atti  þa  reyki- 
arhol  ok  var  þa  adurnefndur  teigur  eignadur  holum  hola- 
stadar  jordu  ok  suo  hiellt  ek  þa.  er  sidan  vel  halfur  þride 
togur  vetra.  ok  þetta  hefi  ek  heýrt  af  morgum  monnum 
talat.  ok  hier  epter  uil  ek  sueria  ef  þurfa  þiker.  Ok  til 
sannenda  hier  um  setti  ek  mitt  jncigle  fyrir  þetta  bref 
skrifat  da  holum  j  hialltadal  miduikudagen  næsta  firir  mar- 
teins  CDessv  anno  domini  CD®  cd"  Ixx^  iij*. 


644.  27.  Nóvember  1473.  á  Cfrund  í  Eyjafirði. 

SuMABLiBi   Eiríksson   fær  og   geldr  Þorleifi    Björnssyni  til 

fullrar  eignar  jörðina  Stóradal  undir  Eyjafjöllum  og  selr  það 
meira  var  fyrir  fulla  peninga. 

AM.  Faac.  XXIV,  12,  frumrit  á  skinni.  Öll  innsiglin  eru  dottin  fiá. 
—  Apogr.  5511.  Btéf  þetta  er  i  bréfaregistri  Grunnavikr-Jóns  ranglega 
sett  við  ár  1479,  og  aptan  á  bréfið  er  ritað  ártalið  1479  með  hendi 
frá  18.  öld. 

Þat  giorum  uer  eigel  grimsson  narfi  gudmu(n)dzson 
eyolfur  boduarsson  godum  monnum  kunickt  med  þessu  uorv 
optnu  brefi.    at  þar  uorum  uær  i  hia  saum  ok  heyrdum  oa 

^)  Utan  6  bréfinu  með  hendi  fi&  17.  öld. 


1473.        STÓRADALSBRÉF.-JÓN  PRESTR  SNORRASON.  725 

ord  ok  handaband  þesara  manna  þorleifs  biornasonar  ok 
sumarlida  eirexson(ar)  af  anari  alfu.  þat  falz  ok  skildiz 
under  þeira  handabandi.  at  fyr  nefndr  sumarlidi  galtt  ok 
feck  þorleifi  biornsyni  til  fullrar  eignar  iordina  storadal 
under  eyafiollum  ok  seldi  þa  þat  meira  var  fyrir  fulla  pen- 
inga  med  aullum  þeim  gognum  ok  gædum  sem  greindri 
iordu  fylger  ok  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nyiu  ok  hans  fader 
uard  fremz  eigandi  at  ok  alla  sockn  da  heni  at  eiga  huer 
heni  heldi  rangliga.  kyni  suo  ske  at  iordin  dalur  gengi  af 
med  laugum  þa  skyldi  fyrnefndur  þorleifur  eignaz  þaa  pen- 
inga  sem  fyrir  dal  hef di  komit.  ok  til  sanenda  her  um  settu 
vær  fyr  nefnder  men  uor  jncigli  fyrir  þetta  uittnisburdar- 
bref  skrifat  var  da  grund  i  eyafirdi  laugardagin  næsta  fyrir 
andresmessu  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  hera  jheau 
christi  þusund  fiogur  hundrut  siotiger  ok  ííí  ar.     ,. ,    --ioii 

•if 

645.  9.  Ðecember  1473.  á  Hólum. 

Olafe  biskup  á  Hólum  setr  Jón  prest  Snorrason  af  kjól  og 
kalli  fyrir  manndrápsáburð,  áverka  við  prest,  rán  og  grip- 
deildir,  óhlýðni,  iU  orð  og  verk,  pg  hótar  að  ba^ufæjra 
hann.  ,  '...."  ,    ,,-  , 

(. :      ■  :,:.:;,!.         ,  f  ;     .•■,',     ;    :■  .■V:j!      Aí> 

AM.   Paec.   XX,   9,   frumrit  á  skinni.    Innsiglið    er  dottið    frá.  — 
AM.  Apogr.  3233. 

bref  vm  hridiu  Verk  Sera  Jons  Snorrasonar^). 
Víj  olaf  med  guds  noad  biskup  da  holum  giorum  god- 
um  monnum  viturligth  med  þessu  voru  brefi  ath  saker  þess 
ath  sira  Jon  snorrason  hefer  haft  sigh  j  morgvm  osuarlig- 
um  giorningum  hier  j  landit  j  mote  rettenum  sem  ongvm 
presti  berr  ath  giora  sem  fyrst  er  ath  hann  er  boren  tueim- 
ur  mandrapum  enn  alldre  uiliat  hreinsa  sigh  nie  skíra  epter 
kirkiunnar  logum  hier  firir  sem  honura  bæri.  J  annari 
grein  er  hann  hefer  hogguit  vorn  prest  til  bloda  sira  þorar- 


*)  Utan  &  bréfinn  með  hendi  fr&  17.  öld. 


726  JÓN  PRESTR  SNORRASON.  1473. 

6n  OGL  fagranesi  fyrir  longu  ok  alldre  lausn  þar  fyrir  tekit. 
vtan  haft  sigh  verr  sidan  med  þui  at  hann  hefer  messat  ok 
annat  guds  embætti  flutt  j  þessv  banz  verki  þui  epter  kirki- 
unar  logum  erv  þeir  j  papans  banne  sem  presta  sla  sak- 
lausa  til  blods  med  aufund  ok  jUzku.  J  þridiu  grein  hefer 
hann  leingi  farit  gripande  ok  rænande  sem  einn  vikingur 
vm  jsland  sem  oss  er  sagth  ok  þetta  eth  sama  hefer  hann 
giort  oss  ok  heilagre  hola  kirkiu  ath  hann  greip  ok  rænti 
firir  sunnan  da  nesino  tueimur  koplum  wr  vorri  lest  nu  j 
sumar  ok  halldit  þeim  oss  til  skada  ok  heilagre  holakirkiu 
j  ongu  voro  frelsi.  j  fullu  banne  af  sialfs  sins  verki.  J 
fiordu  grein  hefer  hann  verit  oss  ohlyden  med  ord  ok  verk 
j  ollum  stodum  j  fuUri  þriozsko  ok  jllzsko  sem  eingin  dandi 
mann  sem  eingin  prestur  skýlldi  giora  j  mote  sinom  biskupe. 
hofum  víj  þetta  reýnt  ok  vmdregit  þolinmodligha  med  hann 
upp  doL  morgh  óíxr  med  þeim  fleirum  sokum  sem  víj  mun- 
um  ecki  ath  skrifa  nu  ath  sinne.  hofum  víj  alltíjd  vænt 
betringh  af  honum  en  hvn  hefer  alldre  fram  komit.  vtan 
hann  hefer  helldur  vesnat  j  ollum  hlutum  ok  ecki  bætt  vm 
gidan  vort  forbodsbref  var  lesit  yfer  honum  þui  hann  kom 
heim  til  hola  ok  deillde  vpp  di  oss  ok  gaf  oss  vond  ord  ok 
villde  ongua  hlydne  syna  helldur  hardnat  j  sinne  þriozsko 
ok  jllzsko  enn  víj  budum  honum  bædi  skript  ok  lausn  fyrir 
sin  brot.  vilium  víj  þetta  ongualeidiss  leingur  þola  þui  firir 
þessar  saker  ok  adrar  fleiri  setium  víj  hann  vt  af  officio  ok 
beneficio  ok  af  guds  embætti  ok  ollum  sinom  prestligum 
heidre  ok  wt  af  heilagre  kirkiu  ok  ollu(m)  hennar  sacra- 
mentis.  fyrirbiodande  ollum  prestum  ath  sýngia  edur  lesa 
yfer  adurnefndum  sira  jone  snorrasyni  edur  honum  nockra 
guds  þionustu  ath  veita.  Suo  ok  setium  víj  hann  vt  af 
samneýti  allra  kristenna  mana.  firbiodandi  hueriom  manne 
lærdum  ok  leikum  ath  hysa  hann  edr  hallda  edur  honum 
nockurn  stýrk  ath  veita  þui  uíj  vilium  vara  alla  menn  with 
ath  þeir  fordizst  opt  nefndan  sira  jon  sem  þer  vilit  ford- 
azst  reide  guds.  þar  til  sem  hann  geingur  til  hlýdne  vit 
oss  ok  heilagha  kirkiu  ok  bæter  sin  brot.  Enn  ef  hann  vill 
énn  leingur  þriozskast  ok  hardna  j  sinne  jllzska  þa  skulum 


1473.         JÓN  PRESTR  SNORRASON.  -  VITNISBURÐR.  727 

víj  sýngia  hann  j  bann  j  heilagre  kirkiu  med  vonim  prest- 
um  ok  klerkum  med  hringdum  kluckum  ok  steýptum  kert- 
um  epter  þui  sem  kirkiunnar  logh  vtvisa.  Biodum  víj  vor- 
um  diakna  þorbergi  steffanssyni  vnder  hlydne  ok  banz  pino 
ath  lesa  þetta  vort  bref  hier  vm  skagafiord  suo  hatt  ath 
huer  madur  meghi  þar  heýra  ef  þeir  vilia  allz  stadar  þar 
sem  hann  kann  tiP)  ath  koma.  ok  fær  oss  þetta  vort  bref 
jgen  til  sanz  vitnisburdar  hier  vm  ath  þu  hafer  þetta  vort 
bod  trvligha  giort. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  heingium  víj  (vort)  jncigle  firir 
þetta  bref  skrifat  a  holum  j  hialltadaal  fimtvdagen  næsta 
epter  concepcionem  sancte  marie  virginis.  anno  domini  CD® 
cd«  lxx<>  iij<^. 


646.  11.  Decemlber  1473.         á  KÍryuÍÍ><Íí/. 

ViTNisBUEBR   Teits   Maguússonar,  að   Magnús  Hallsson  hafi 
búið  1  Hjarðardal  í  Önundarfirði  og  átt  þá  jörð. 

AM.  Fasc.  XX,  15,  frumrit  á  Bkinni.    Innsiglið  er  enn  fyrir  bréfiun. 

Vitnizburdur  vm  Hiardardal  i  Onundarfirde^). 
Þat  giorir  eg  teitur  magnusson  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þessu  minu  opnu  brefui  ad  eg  hefui  handfest  hall- 
dori  hakunarsjni  suo  latanda  vittnisburd  ad  eg  uissamagn- 
us  hallson  buda  j  hiardardal  enum  ytra  j  aunundarfirdi  er 
liggr  j  hollz  kirkiu  sokn  og  tiundadi')  sier  og  sina  eign 
hiellt  og  eingin  aakærdi  suo  ad  eg  uissa.  Suo  og  uissa  eg 
ad  aadur  greindr  magnus  gallt  halli  sjni  sinum  segstan 
hundrut  og  .xx.  j  adur  greindri  jordu  hiardardal.  lýsti  og 
fyrnefndr  magnus  ad  þa  stodu  epter  .xij.  hundrud  j  fasta 
eign  vegna  adr  nefndz  hallz  sonar  sins.  tok  og  fýrgreindr 
hallr  þau  tolf  hvndrut  af  oskiptum  arfui  upp  j  adr  greinda 
jord  epter  magnus  hallson   fodr   sinn   latin.    voru  þa  epter 


»)   máð  og  áfast:  kann.     *)   Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá.  17.  öld 
»)  tiundada,  frbr.  ...ia^Uniij^íi  i*^;^. 


728  VITNISBURÐR.  -  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  1473. 

íiogur  hundrut  og  .xx.  j  oppt  greindri  jordu  er  erfingíunum 
fiell  til  erfda  þeim  sy(s)kinum  er  suo  hietu  hallur.  gisli. 
þordr  og  herdis.  jorun  og  olof  epter  opptnefndan  magnus 
faudr  sinn.  toku  þau  aull  jafnan  arf  epter  rettri  tiltaulu  or 
adr  greindum  jardarparti.  Enn  þau  atta  hundrut  og  ,xl.  er 
hallr  eignadizt  j  jordunni  ad  auk  annarra  skipta  guUduzt 
honum  fyrer  sinn  modrarf.  Og  til  sanninda  hier  um  setta 
eg  mitt  jnsigli  fyrer  þetta  uittnisburdar  bref  er  skrifuat  var 
doL  kirkiuboli  j  ualþiofsdal  j  aunundarfirdi  laugardagin  næsta 
fýrer  magnusmessu  oa  jolafaustu.  þa  er  lidit  uar  fra  hinga(d)- 
burd  uors  herra  jhesu  christi  þusund  fiogur  hundrut  siotiger 
og  þriu  aaE. 


647.  1473. 

Bjarni  Ivarsson  gefr  klaustrinu  á  Munkaþverá  og  jungfrú 
Mariu  messubók,  er  Jón  Þorláksson  hafði  ritað,  og  skilr  sér 
laun  af  Mariu  annars  heims,  þegar  honum  liggr  mest  á. 

AM.  80.  8vo,  ritað  &  milli  línanna  með  ranðu  letri  á  blað  i  arkar- 
broti  úr  latinBkri  nötnasaungsbók.  Þar  með  fylgir  afskript  Árna  Magn- 
úasonar.  Útgefið  af  Kr.  Kálund  i  Smaastykker  udgivne  af  Samf.  til 
udg.  af  gl.  nord.  literatur  Nr.  6,  bla.  127—80  (En  kontrakt  med  jom- 
SxM  Marie). 

'  Jon  þorlaksson^)  hefir  skrifat  þessa  bok.  En  hana  liet 
giora  biarni  son  junkæra  Juars  holms.  og  hann  gaf  hana 
J[u]ngfru  Mariu  ad  munkaþuera  med  þeim  skilmala  ad  þau 
laun  sem  Maria  uiU  honum  unna  hier  fyrer.  uill  hann  ann- 
ars  heims  hafa  þa  honum  liggr  mest  á  [og]  hans  saal  uardar 
mestu  og  allra  þeirra  hans  naaunga  sem  hun  uiU  at  þessa 
nioti.  hefir  fyrr  skrifadr  biarne  lyst  þessa  bok  fysta  enn 
hann  bio  aa  medalfelli  j  kios  sudur. 

þa  uar  einar  aboti  a  munkaþuera.    ^**  "^^f^  ^*"^*^^  *'; 

biskup  olafur  a  holum. 

biskup  sueinn  j  skálahoUte. 


^)    Þ.  e.  Jón  ÞorUkBgou  k  Hóli  í  Bolungarvik,    sem    hélt   við    Sol- 
yeigu  BJörnsdóttnr. 


1474.  nÓLATEIGR.  729 

kong  kristofur^)  yfir  noregi  suiariki  og  danmark.      > 
Anno  domini.  CTD.  quadringentesimo  septuagesimo  tercio. 
bidit  fyrer  biarna  munkar. 


,648.  8.  JanúaT'íktí.  á  Hólum. 

ViTNisBUEÐR  Þorvarðs  Þorfinnssonar  um  teiginn  milli  „Hóla" 
og  Reykjarhóls  í  Fljótum,  er  Þorvaldr  Jónsson  hafði  undir 
sig  tekið.  ;t 

AM.  Apogr.  3583a,  að  því  er  virðist  eptir  frumriti,  heldr  en  kopíu- 
bók  Þorláks  biskups  af  HólaBtaðarbréfum  1641—42  (Biek.  3.  Fol.). 

Þath  giore  ec  Þoruardr  Þorfinsson  godum  monnum  uit- 
urligt  med  þessu  minu  brefi  ath  ec  leigdi  upp  aa  ix  xij 
manude  holastadar  jord  er  heiter  j  holum  j  fliotum  j  hoUz 
kirkiu  sokn  med  oUum  þeim  gognum  og  giædum  sem  leigu- 
lida  bar  ath  hafa  enn  þorualldur  jonsson  af  reykiarhole 
greip  og  tok  fyrer  mier  minn  leigumala  vpp  aa  aull  arin  j 
aungu  minu  frelsi  og  skar  þar  torb  og  liet  þar  sla  hey  og 
beitti  j  minu  forbode.  Suo  og  eigi  sidr  lysti  jon  gudmundz- 
son  fyrer  mier  þa  hann  bio  j  holum  uel  upp  aa  .u.  xij  man- 
ude  ath  hann  hefdi  lied  boduare  eyiolfssyne  þann  teigin  til 
at  sla  er  þorualldr  þickest  nu  eiga  og  fann  þa  eingin  ath 
og  heyrde  ec  sigurd  augmundzson  og  elldiarn  stufsson  lysa 
þui  at  þa  þeir  byggu  aa  reykiarhole.  hofdu  þeir  alldri  þenn- 
an  teig  þui  þeir  uogudu  alldre  at  setia  sinn  steck  nær  en 
fyrer  utan  merkigardin. 

Og  til  sannenda  hier  um  set  ec  mitt  jncigle  fyrer  þetta 
bref  skrifad  aa  holum  j  hialltadal  tiunda  dag  j  iolum  anno 
domini  m.  cd.  Ixx.  iiij. 


^)  Svo;  rétt:  christiern.  Þ6  segir  WerlauíT,  að  Kristján  fyrsti  hafi 
líka  heitið  Ghistofferus  (þ.  e.  bæði  Kristján  og  Kristopher),  en  ekki 
segist  hann  vita  hvernig  á  þvi  standi  (Skandinav.  Literaturselsk. 
Skrifter,  Kh.  1819,  XVI,  150). 


730  VITNISBURDARBRÉP.  1474. 

m.  1.  Janúar  1474.  á  Kirkjubóli. 

ViTNisBURÐR  Kolbeiiis  Sigurðssonar,  að  Magnús  Hallsson  hafi 
búið  í  Hjarðardal  1  Önundarfirði  og  átt  þá  jörð. 

AM.  Fasc.  XXI,  7,  frnmrit  á  Bkinni,  með  heilu  innsigli. 

Þad  giðrer  eg  kolbeinn  sigurdzson.  Godum  monnum 
viturligt  med  þessu  minu  brefui.  ad  eg  hefui  handfest  hall- 
dori  hakonarsýni  suo  latandi  vittnisburd  ad  eg  uissa  magn- 
us  hallzson  bua  j  hiardardal  enum  meira  j  aunundarfirdi  er 
liggur  j  hollz  kirkiu  sokn  og  tiundadi  sier  og  sina  eign 
hiellt  og  eingin  doL  kærdi  suo  ad  eg  uissa.  Suo  og  uissa  eg 
ad  adur  greindur  magnus  lugti  halli  syni  sinum  halfa  adur 
greinda  jord  j  sinn  modurarf.  lýsti  optt  nefndur  magnus  ad 
þa  st^di  epter  tolf  hundrut  j  fasta  eign.  tok  og  fýr  greind- 
ur  hallur  þau  tolf  hundrut  ad  oskiptum  arfui  epter  faudur 
sinn  latin.  vissa  eg  og  ad  þann  parturinn  j  iorduni  sem  þa 
uar  epter.  og  titt  nefndum  halli  og  audrum  hans  sýskinum 
er  suo  heita.  Gisli.  og  Þordur.  herdis  og  jorun  og  olof  fiell 
til  erfdar  epter  magnus  heitin  hallzson  saladan  faudursinn. 
laugdu  þau  til  jafiiadar  skiptis  med  sier  og  toku  auU  jafn- 
an  arf  ad  rettri  tiltaulu.  Suo  uissa  eg  og  ad  fyr  nefndur 
hallur  rýmdi  af  þrattnefndri  jordu  fýrer  gudmundi  oarasyni. 
kom  hann  þa  til  wifilsmýra.  bio  minn  fader  þar  sigurdur 
þordarson  og  skipadi  mier  ad  reida  hann  upp  ca  altafiard- 
arheidi. 

Og  til  sanninda  hier  wm  set  eg  mitt  jnsigli  fyrer  þetta 
vittnisburdarbref  er  skrifat  uar  da  kirkiuboli  j  ualþiofsdal 
aa  faustudagin  næst(a)  epter  en  þrettanda  dag  jola.  þa  ér 
lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu  christi  þusund 
fiogur  hundrut  siotiger  og  fiogur  oaR. 


650.  12.  Marts  1474.  í  Skálliolti. 

SvEiNN  biskup  í  SkálhoJti  afieysir  og  kvittar  þau  hjón  Ama 
Guðmundsson  og  Steinuni  Sigurðardóttur,  að  settum  skript- 
um,  fyrir  það,   að  þau  voru  með  Porleifi  Bjömsayni  oghans 


1474.  ODDGEIRSHÓLAREID.  731 

fylgjurum  í  heimreið  til  Oddgeirshóla  1  Flóa,  þegar  kirkjan 
var  saurguð  með  slögum  og  blóðsúthellingum;  kvittar  bisk- 
up  og  fyrir  bæn  þeirra  hjóna  Þorleif  og  fylgjara  hans  af 
fjársektum,  en  bannar  þeim  kirkjugaunga  fyrr  en  þeir  hafi 
tekið  skriptir. 

AM.  Fasc.  XXI,  1,  fíumritað  transskript  á  slújnij^^á  1.  .M\|^J^||. 
—  AM.  Apogr.  3234.  '^      '''**     '.^   ,'    ^    ^\.    . 

Wær  sueinn  med  guds  nad  biskup  j  skalhollte  og  uise- 
tator  ýfer  allt  skalhollzt  biskups  dæmi  giorum  godum  monn- 
um  kunigt  med  þessu  uoru  opnu  brefi  at  uær  hofum  afleýst 
arna  gudmunzson  steinune  sigurdardottur  og  þeirra  eigen 
folk  er  voru  j  heimneid  til  oddgeirshola  j  floa  j  arnese  j 
samþýcke.  radum  og  j  fullu  fýllgi  med  þorleifi  biornssyni  og 
hans  fýlgiorum  þa  er  kirkian  þar  var  saurgut  og  hennar 
gridar  stader  med  hog(g)um.  slogum  og  blods  vthellingu 
upp  aa  þaa  menn  sem  þar  voru  þa  fyrir  og  set(t)  þeim  til- 
heýrilegar  skripter.  svo  og  hofvm  vær  giort  þau  og  þeirra 
greint  eigen  folk  auUungess  kuit(t)  og  ackiærulaus  upp  aa 
heilagrar  skalholzt  kirkiu  vegnaoguora  um  þær  fiar  seckt- 
er  sem  þau  urdu  oss  skýldug  þar  vm  fyrir  oss  og  ollum 
uorum  epter  komendum  heilagrar  kirkiu  formonnum  suo 
framt  sem  fýr  greind  hion  hallda  alla  sina  lofan  vid  oss. 
hier  med  at  beidzlu  fýr  sagdra  manna  arna  og  steinunar 
lofudum  uær  at  greindr  þorleifur  og  hans  fylgiarar  skyldu 
kuit(t)er  uera  vm  fiar  seckter  fyrir  adr  skrifat  brot  svo 
framt  sem  þeir  tæcki  lausn  og  skrifter  af  oss  eda  af  þeim 
nockrum  ærlegum  presti  sem  uær  serlega  þar  til  skipudum 
adr  en  þeir  margfoUdudu  logbrot  oleýster  j  ingaungu  hei- 
lagrar  kirkiu.  j  atstodu  gudlegs  embættes  inan  kirkiu  og  j 
ofdirfan  fullri  med  teckningu  hennar  sacramentuorum^)  fyrir 
vtan  logliga  betran.  en  sacker  þess  at  oss  er  skýlt  at  hirta 
openbera  logbrodzmenn^)  þa  sem  brotit  hafa  j  motti  logvm 
heilagrar  kirkiu  j  uoru  biskupsdæmi  þeim  tii  saluhialpar  en 
osstilafsackanar  fyrir  gudi  oggodum  monnum  ogallra  hellzt 


»)  Svo. 


Í32  ODDGEIRSHÓLAREID.  -  PRÓVENTUBRÉF.  1474. 

menn  sem  med  fadæmeligri  ofdirfan  hallda  sig  oUunges 
osecka^)  þo  at  þeir  haíi  fallit  j  þuilick  storbrot.  þui  fyrir- 
biodnm  uær  oUum  uorum  prelatum  og  prestum  at  fremia 
messu  embæt(t)i  j  naueru  fýrnefndra  logbrodzmanna  suo  at 
þeir  se  jnnann  kirkiu  eda  jnafi  annars  saungbvs  j  uoru 
biskupsdeme  og  at  ueita  þeim  nockur  sacramenta  heilagrar 
kirkiu  þar  til  sem  þeir  koma  til  hlýdni  og  betranar  vid 
heilag(a)  kirkiu  og  oss  og  tacka  lausn  og  skripter  sem  til 
ber  upp  aa  guds  uegna  og  heilagrar  kirkiu  med  faudurleg- 
um  kiærleick  aaminnvm  uær  optnefndan  þorleif  og  hans 
fýlgessmenn  einn  tima  annann  tima  og  hinn  þridia  tima  at 
þeir  tacki  lausn  og  skripter  fyrir  adrskrifat  brot  af  oss  eda 
af  þeim  presti  sem  vær  serliga  þar  til  skipum  jnan  .xu. 
dag(a)  at  heýrdu  uoru  brefe. 

Og  til  sanninda  hier  um  settum  uær  vort  insigle  fyrir 
þet(t)a  bref  skrifat  j  skalholti  in  festo  sancti  gregorí  pape 
et  confessoris  anno  domini  CD.^  cd.^  Ixx.  qvarto. 


651.  3.  Ápríl  1474.  á  Hólum. 

Olapr  biskup  á  Hólum  tekr  Ingibjörgu  Þorláksdóttur  til 
æfinlegrar  próventu  á  Hólastað,  en  KoUi  Magnússon  bóndi 
hennar  gefr  í  próventuna  hálfa  jörðina  Skálá  i  Sléttuhlíð 
og  þar  til  tuttugu  og  tvö  hundruð  í  gangandi  fé. 

AM.  Fasc.  XXI,  15,  frumrit  á  skinni.    Innsiglið    er   dottið   frá.  — 
Apogr.  3238. 

Brief  um  halfa  Skaala  j  proventu  giefna*). 
Víj  olaf  med  guds  nad  biskup  da  holum  giorum  godum 
monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnu  brefi  ath  víj  hofum 
tekit  jngebiorgu  þorlaksdottur  til  æfinligrar  prouentukonu 
heim  til  domkirkiunnar  da  holum  j  hialltadall  med  suo 
uordnum  skildaga  ath  kolle  magnusson  hennar  eigenbonde 
gaf  j  prouentu  med  henne  med  hennar  raade   ok  samþýcke 

>)  oseckan,  skbr.    «)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  17.  öld. 


1474.  PRÓVENTUBRÉF.  —  ODDGEIESHÓLAREIÐ.  733 

domkirkivne  da  holvm  til  æfinligrar  eignar  halfua  jordena 
skalaa  er  liggur  j  felltz  kirkiu  sokn  med  ollum  þeim  gogn- 
um  ok  gædum  rekum  ok  odrum  hlunnendum  sem  greindre 
halfre  jordu  fýlger  ok  fýlgt  hefer  ath  fornu  ok  nýio  ok 
kolle  magnusson  uard  fremst  eigande  ath.  skýllde  biskupen 
taka  halfa  jordena  fyrir  atian  hundrut  ok  þar  til  gaf  fyr 
greindr  koUe  .x.  malnýtv  kugillde  ok  .xij,  hundrut  j  gielld- 
fie  j  fýr  skrifada  prouentu.  skýlldu  þessir  allir  peningar 
luktir  uera  ath  næstum  fardogum.  gnn  jorden  stadarens 
eign  þegar  giorningurenn  for  fram  ok  jngebiorg  koma  þa 
strax  dcL  prouentuna.  skýllde  hun  hafa  vod  dirliga  sier  til 
klæda  af  stadnum  fra  þui  er  peningarner  væri  luktir  ok 
sit*)  hia  odrum  prouentumonnum  ok  hafa  bordhalld  sem  þeir 
prouentumenn  er  best  hefdi.  skylldi  hun  hafa  hus  af  stadn- 
nm  er  kollut  eru  jonshus  nema  onnur  prouentuhus  ýrde 
lauss  þau  sem  hun  uillde  helldr  hafa  þa  skyllde  hun  hafa 
huor  hun  uillde.  hier  med  skýllde  hun  hafa  sem  adrer  pro- 
uentumenn  sæng  ok  kistv  til  stadarens.  ^nii  staduren  skýllde 
eignazst  huortueggia  epter  hana  dauda.  ok  til  sannenda 
hier  vm  heingium  víj  uort  jncigle  fyrir  þetta  bref  skrifat 
aa  holum  j  hialltadaal  laugardagenn  næsta  epter  festum 
sancte  marie  magdalene.  anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  iiij^ 


653.  13.  Ápríl  1474.  í  Skálholti. 

SvEiNN  biskup  í  Skálholti  gefr  séra  Oddi  Pétrssyni,  officialis 
heilagrar  Skálholtskirkju,  umboð  til  að  afleysa  Þorleif  Björns- 
son  og  þá,  sem  með  honum  voru  1  Oddgeirshólareið  3.  Okt. 
1473,  og  setja  þeim  skriptir,  nema  Eyjólf  lázara  Gunnars- 
son,  sem  var  í  Krossreið,  og  Eyjólf  Fúsason,  sem  bannsung- 
inn  var  af  Ólafi  biskupi  á  Hólum;  ennfremr  umboð  til  að 
skripta  Porleifi  og  Ingveldi  Helgadóttur  fyrir  síðustu  barneign 
þeirra. 

AM.  FaBC.  XXI,  1,  frumritað  transskript  frá  1.  Mai  1474.  —  Apogr. 
3234. 

»)  Syo  =  BOt  =  Bœti. 


734  ODDGEIRSHÓLAREID.  1474. 

Vær  sueinn  med  guds  nad  biskup  j  skalholti  og  uisi- 
tator  ýfer  allt  skalholtz  biskupsdæmi  giorum  godum  monn- 
um  kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefi  at  uær  hofum  gefit 
ærligri  personu  sera  oddi  peturssyni  heilagrar  skalholtz 
kirkiu  og  vor  officialis  vort  fuUt  og  logligt  umbod  til  at  af 
leysa  þorleif  biornsson  og  alla  hans  menn  þa  sem  voru  j 
heimreid  og  uppsteýt  er  þeir  giordu  j  oddgeirsholum  j  floa 
j  hraungerdess  kirkiu  sokn  aa  sunnudags  kuelld  hit  næsta 
epter  michaelsmessu  j  haust  sem  var  anno  domini  CD®  cd* 
Ixx^  tercio^)  þa  er  þeir  saurgudu  kirkiuna  j  oddgeirsholum 
og  hennar  gridastadi  med  hoggum  slogum  og  blods  uthell- 
ingu  upp  aa  þa  menn  sem  þar  voru  þa  fyrir  at  fra  teckn- 
um  þeim  hans  monnum  sem  adr  voru  vid  heilaga  skalholtz 
kirkiu  edr  hola  kirkiu  [brotleger^)  og  aungua  lausn  hafa 
þar  fyrir  teckit  sem  er  eýolfur  gunnarsson  er  kalladur  er 
lazare  at  var  einn  af  fýlgiorum  þoruarz  heitens  eirexsonar 
er  þeir  slogu  j  hel  ofursýuiu  CDagnus  heiten  jonsson  og 
saurgudu  kirkiuna  aa  krosse  j  eystrum  landeýum  og  henn- 
ar  gridastadi.  hefer  greindr  eýolfur  aungua  lausn  teckit 
sidan  huorki  til  samneýtés  ne  til  ingaungu  heilagrar  kirkiu 
iþui  fyrirbiodum  uær  oUum  kristnum  monnum  j  voru  bisk- 
upsdæmi  at  hafa  suefn  edr  samneýti  vit  hann  og  vorum 
prestum  at  seigia  messu  yfer  honum  og  at  ueita  honum 
nockr  sacramenta  heilagrar  kirkiu  þar  til  sem  hann  kemur 
til  hlýdni  og  betranar  suo  og  þeim  fra  tecknum  sem  hafa 
uerit  opeiiberlega  forbodader  edr  bannsungner  fyrir  siii  stor- 
brot  af  uorum  uirdulegum  brodr  hera  olafi  med  samri  nad 
biskupe  aa  holum  sem  oss  er  sagt  at  se  eýolfur  fusason  og 
ef  þeir  eru  nockrer  fleire  af  greindum  selskap  sem  standa 
j  þuilikum  saluhaska.  skal  þo  adr  nefndr  sera  oddr  beidazt 
þess  af  greindum  þorleifi  og  hans  fflgorum  adr  en  hann 
gefur  þeim  aflausn  at  annat  huort  standi  þeir  aa  dome  hei- 
lagrar  kirkiu  um  greint  brot  jngaungu  heilagrar  kirkiu  at- 
stodu  messu  og  annars   gvdlex  embættes  og   medteckningu 


*)  Þ.  e.  3.  Okt.  1473.    *)  [Þetta  orð  vantar  í  Bkinnbr.,   en  það  m& 
til  að  Btanda  hér;  transscriptores  munu  óvart  hafa  hlaupið  yfir  það. 


1474.  ODDGEIRSHÓLAREID.  -  JÓN  GERREKSSON.  735 

hennar  sacramentorum  ellegar  giore  heilagri  skalholztkirkiu 
og  oss  sæmd  suo  at  ostrafanlegt  se  fyrir  oss.  hier  medskal 
fýrsagdr  sera  Oddr  beidazt  sæmdar  af  adr  nefndum  þorleifi 
og  haiis  barna  COodr  jnguelldi  helgadottur  fyrir  þa  fiar  segt 
sem  þau  hafa  uordit  skjlldug  heilagri  skalholzt  kirkiu  og 
oss  fyrir  þa  siduztu  barneign  sem  þau  hafa  oppenber  at 
ordit  sin  j  millum  j  frændsemes  spiollum  og  skriptRofum  og 
ef  þau  giora  af  sinum  parti  þar  vm  suo  sem  þeim  ber  þa 
skal  oppt  greindr  sera  oddr  somuleidess  af  leýsa  þau  af 
greindu  broti  og  setia  þeim  mogulegar  skripter.  jtem  skal 
hann  settia  skripter  oppt  skrifudum  þorleifi  og  hans  fylgi- 
orum  þeim  sem  lausn  tacka  af  honum  fyrir  greinda  kirkiu 
saurgan  og  hennar  gridastada  og  giora  allt  þetta  med  uægd 
og  mýskun  ef  optnefndr  þorleifur  og  hans  adrgreint  folk 
viU  betra  sig  og  hier  eppter  uemda  og  veria  heilagrar 
kirkiu  gridastadi  og  prevelegia. 

Og  til  sanninda  hier  um  settum  uær  vort  insigle  fyrir 
þetta  bref  skrifat  j  skalholte  feria  tercia  ebdomade  paske 
are  sidar  en  f jr  seiger. 


653.  18.  Apríl  1474.  í  Rómaborg. 

Brép  Sixtus's  páfa  hins  fjórða  til  (Sveins)  Skálholtsbiskups 
(Pétrssonar),  þar  sem  hann,  samkvæmt  persónulegri  beiðni 
Kristjáns  konungs  hins  fyrsta,  leyfir  biskupi  að  afleysa  þá 
menn,  sem  fyrrum  (1433)  réðu  Jóni  Skálholtsbiskupi  (Ger- 
rekssyni)  bana,  þó  svo,  að  þeir,  auk  vanalegra  aflausnar- 
skilmála,  láti  reisa  steinkapellu  við  dómkirkjuna,  þar  sem 
jafnan  sé  lesnar  tíðir  fyrir  sál  Jóns  biskups. 

Dipl.  Norveg.  VI,  Nr.  579  (bls.  617—618)  eptir  frumiitinu   á  páfa- 

garði  i  Rómaborg   (Bull.  div.  Sixti  IV.,  Tom.  IV.,  bl.  97),  og  þar  eptir 

er  bréfið  prentað  i  Kirkehistoriske  Samlinger  (2den  Række  VI)  VIII, 
560—562. 

Sixtus  episcopus  s(ervus)  s(ervorum)  d(ei)  venerabili 
fratri  episcopo  Sclalotensi  salutem  et  apostolicam  benedicti- 
onem.  Et  si  antiquus   et   versatus   hostis   humano  inuidens 


736  JÓN  BISKUP  GERREKSSON.  1474. 

generj  non  cessans  querere  quos  deuoret  quam  plures  indu- 
cat  sepe  in  laqueum  peccatores  redemptor  noster  tamen 
Jesus  Christus  nonnuUos  fraudibus  ipaius  hostis  deceptos 
quotidie  de  ipsius  faucibus  eripit  et  ad  se  reuocat  peniten- 
tes.  Sane  carissimus  in  Christo  filius  noster  Cristiernus 
Dacie  Suetie  Norwegiæ  Slauorum  Gotorumque  rex  jllustris 
in  nostro  conspectu  constitutus  pro  parte  incolarum  et 
habitatorum  terre  Jislandie  tue  diocesis  nobis  clementer  ex- 
posuit  quod  ipsj  olim  humanj  generis  jnimico  suadente  in 
bone  memorie  Johannem  episeopum  Sclalotensem  missarum 
et  diuina  officia  tunc  celebrantem  manus  ausu  nefario  inici- 
entes  jpsum  immaniter  interfecerunt  propter  quod  excom- 
raunicationis  ac  alias  sententias  censuras  et  penas  in  tales 
tam  a  jure   quam   alias   latas   damnabiliter   incurrerunt  in 

quibus  per  P*et   vltra    anuos  re *)   ausu   insorduer- 

unt.  Cum  autem  jncole  et  habitatores  predictj  de  premissis 
ex  intimis  doleant  cordis  visceribus,  cupiantque  per  eos 
pérpetratum  facimus  condignis  penitentie  fructibus  expiare 
ac  perinde  iuges  ad  dominum  preces  efí"undere.  Jdcirco  idem 
rex  pro  parte  jncolarum  et  habitatorum  aub  cuius  temporali 
dominio  existunt,  cum  graue  et  difficile  admodum  eis  foret 
pro  obtinendo  super  hoc  salubrj  remedio  apostolice  sedis 
conspectui  se  exhibere,  nobis  humiliter  supplicauit  vt  ipsis 
super  hoc  de  opportune  absolutionis  beneficio  ac  alias  ani- 
marum  suarum  salutj  condigne  prouidere  benigne  digna- 
remur.  Nos  igitur  attendentes  quod  apostolice  sedis  inde- 
fessa  clementia  non  consueuit  petentibus  et  ad  sue  pietatis 
et  misericordie  sinum  recurrentibus  veniam  denegare,  sed 
lapsis  de  solita  sue  benignitatis  affluentia  dexteram  porri- 
gens  ab  ymo  retrahere  et  ad  salutis  semitam  reducere  sata- 
git  huiusmodi  supplicationibus  inclinati  fraternitati  tue  de 
qua  in  hijs  et  alijs  specialem  in  domino  fiduciam  obtinemus 
per  hec  scripta  committimus  et  mandamus  quatinus  incolas 
et  habitatores  predictos  si  hoc  humiliter  petierint,  recepta 
prius  ab  eis  cautione  ydonea,  quod  si  heredibus  dictj  epis- 
copj  occasione  episcopicidij  huiusmodj  non  satisfecerint,  satis- 

^)  skorið  úr  spássia  bréfabókar  páfa. 


1474.  JON  BISKUP  GEEREKSSON.  737 

faciant  competenter  quodque  dé  bonis  sibj  a  deo  coUatis 
vnam  capellam  cuius  structure  et  edificia  lapidea  sint  in 
ecclesia  in  qua  tam  nefarium  facinus  perpetratum  extitit  de 
nouo  fundabunt  ac  pro  vno  perpetuo  presbitero  missas  et 
alia  diuina  officia  inibj  celebraturo  ac  pro  anima  ipsius 
episcopj  oraturo  sufficienter  dotabunt,  ab  episcopicidij  reatu 
nec  non  excommuuicationis  aliisque  sententijs  censuris  et 
penis  huiusmodj  quas  premissorum  occasione  incurrerint,  vt 
prefertur,  auctoritate  nostra  hac  vice  dumtaxat  absoluas  in 
forma  ecclesie  consueta  jniunctis  inde  eis  inter  alia  sub 
virtute  iuramenti  per  eos  in  tuis  manibus  prestandj  quod 
de  cetero  talia  non  committent,  nec  ea  committentibus 
prestabunt  auxilium  consilium  vel  fauorem  et  pro  modo 
culpe  penitentia  salutari  et  alijs  que  de  jure  fuerint  iniun- 
genda.  Et  nichilominus  ipsorum  jncolarum  et  habitatorum 
filios  et  nepotes  ad  beneficia  ecclesiastica  in  ciuitate  et 
diocesi  Sclalotensibus  imposterum  obtinenda  eadem  auctori- 
tate  reabilites  aboleasque  omnem  inhabilitatis  et  infamie 
maculam  siue  notam  per  eos  dicta  occasione  contractam. 
Non  obstantibus  premissis  ac  constitutionibus  et  ordinationi- 
bus  apostolicis  ceterisque  contrarijs  quibuscunque. 

Datum  Rome  apud  Sanctum  Petrum  anno  jncarnationis 
dominice  mcccclxx  quarto.  Jdus  Aprilis.  pontificatus  nostri 
anno  tertio. 

L.  de  Fulgineo. 


654.  39.  Apríl  1474.  í  Yíðrík. 

YíBvíKRDÓMR   tólf  presta   útnefndr   af  Ólafi   biskupi  Rögn- 
valdssyni  um  Hólateig  í  Fljótum. 

AM.  Fasc.  XXI;  2,  frumrit  á  skinni,  og  hafa  aldrei  fyrir  það  kom- 
ið  fleiri  innBÍgli  dömsmanna  en  fímm,  en  þan  eru  nú  öll  dottin  frá,,  nema 
eitt.  —  FaBc.  LXVI,  13,  annað  frumrit  á  skinni,  og  hafa  verið  fyrir 
þvi  tólf  innsigli,  en  þrjú  ein  þeirra  eru  nú  eptir,  og  innsigli  Ólafs  bisk- 
upa,  sem  læsir  þetta  bréf  og  úrskurð  hans  frá  1.  Maí  1474  (Nr.  655)  saman. 
Frumrit  þetta  fékk  Árni  „hia  O(dde)  S(igurds)8(yne)  1727.  til  að  senda 
til  Hola  i  Hialltadal,  hvai  þad  heima  á".  Frnmbréf  þetta  er  nti  skemt 
Dipl.  iBl.  V.  B.  47 


738  HÓLATEIGR.  1474. 

og  Bköllótt.  Hafði  vöknað  hjá  Oddi  1726,  en  verið  þurkað  ógætilega. 
Eptir  þesBU  frumriti  hefir  Árni  skrifað  dóminn  upp  (Apogr.  570),  en  fylt 
skallana  eptir  „Copiu  med  hende  BiörnB  á  Skardz^"  „i  hans  Siipu  in 
octavo".  Afskript  Björna  eyðilagði  Árni  1726  eða  liklega  öilu  heldr 
1727.    Hj&  Birni  var  skakt  ártal  (1473). 

Domur  vm  teiginn  a  miUum  hola  og 
reykiarhols  j  fliotum^). 
Þath  giorum  vier  sueinbiorn  þordarson.  jon  broddason. 
þosteinn  jonsson.  magnus  jonsson.  þorleifur  magnusson.  sýg- 
urdur  þorlaksson.  eirikur  einarsson.  nichulas  þormodsson. 
þorkell  þorgeirsson.  þorarenn  þordarson.  jon  þorualldsson  ok 
bessi  swartsson  prestar  holabiskups  dæmis  godum  monnum 
viturligt  med  þessu  voro  opnu  brefi  ath  þa  er  lidit  uar  fra 
hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þusund  fiogur  hundrut 
siotiger  ok  fiogr  dar  j  viduik  j  viduikar  sueit  faustudagen 
næsta  fyrir  tueggia  postula  messu  philippi  ok  Jacobi  vor- 
um  uier  j  dom  nefnder  af  vorum  nadugum  herra  ok  anda- 
ligum  fodur  herra  olaf  med  guds  nad  biskup  da  holiim  ath 
dæma  vm  þa  akæru  er  biskupen  kærdi  til  þorualldz  jons- 
sonar.  j  fýstu  ath  þorualldur  hefdi  geingit  jn  j  fasta  eign 
heilagrar  hola  kirkiu.  haft  ok  halldit  teigh  þann  er  liggur 
Í  hola  jordu  j  fliotum  jordu  holastadar  j  holltz  kirkiu  sokn 
er  biskupen  reiknar  vera  ok  verit  hafa  eign  fýrgreindrar 
jardar  epter  þeim  profum  ok  skilrikium  sem  hann  hafdi  þar 
til.  beidde  ok  krafdi  biskup  olaf  þar  fýrnefndz  þorualldz 
enn  hann  kom  ecki  ok  eingi  af  hans  halfu  suo  hans  vmbod 
sýnde.  Var  þar  suaren  stefnan  ok  þui  dæmdum  vier  hana 
logliga  ok  þorvaUd  jonsson^)  logUga  fyrir  kalladan  hier  j 
dagh.  Suo  ok  eigi  sidur  var  þar  svarit  af  þrimur  skilrik- 
um  vottum  ath  sira  jon  broddason  radsmadr  heilagrar  hola- 
kirkiu  hefdi  ridit  oa  landamerki  miUum  hola  ok  reykiarhols 
ok  þorualldur  jonssou  med  honum.  fyrirbaud  þa  fýrskrifadr 
sira  jon  nefndum  þorualldi  ath  nýtia  fyrnefndan  teigh  edr 
undan  skiale  ath  skiota  edur  hann  j  burttu  ath  fda  fýrenn 
rettur  lagavegur  geingi  da  heilagrar  hola  kirkiu   vegna  vm 


*)  Utan  á  bréfinu  með  fornri  hendi.    *)  b1.  Lxvi,  13. 


I 


1474.  HÓLATEIGR.  739 

adurgreindan  teig  huor  jorden  eiga  skýllde.  kom  ok  þar 
fram  fyrir  oss  bref  vegna  þorualldz  jonssonar  ath  þat  hefdi 
verit  suarit  af  þrimur  monnum  fyrir  brandi  logmanne  ok 
hann  sialfur  medkendizst  þar  fyrir  oss  ath  hann  hefdi  þessa 
eida  tekit  ath  fyr  skrifadur  teigur  hefdi  verit  hafdur  af 
reykiarholsmonnum  upp  da  langan  tima.  hafdi  ok  brandur 
logmadr  þessi  prof  tekit  longu  seirna  enn  sira  jon  hafdi 
akært  vith  þorualld  jonsson  vm  fýrskrifadan  teig  kirkiunn- 
ar  vegna.  Nu  saker  þess  ath  kirkiunnar  log  suo  vtuisa  ath 
þat  er  banz  sok  ath  draga  þau  maal  vnder  leikmanna  dom 
edr  profualeitzlur  sem  heilaga  kirkiu  da  hrærer  edur  henn- 
ar  eigner.  þui  ath  guds  nafne  til  kolludu  dæmdum  vier  fýr 
nefnder  xij  prestar  þessi  fyrskrifud  prof  ologliga  teken 
hafa  uerit  af  brandi  logmanne  epter  þui  sem  kirkiunnar 
log  vtuisa  [j  þessv  male  ok  ecki  aíi  hafa^)  saker  þess  ath 
þau  voro  af  þeim  tekin  sem  þess  mals  var  ecki  ýferdomari. 
leitt^)  biskupen  þar  sueria  fyrir  oss  jon  elldiarnsson  ath 
fader  hans  hefdi  bvit  da  fyrnefndum^)  reykiarholi  meir  en 
vpp  oa  XV  uetur  ok  haft  alldri  fýr*)greindan  teigh  nie  eign- 
at  reykiarholi  enn  hann  uisse  hann  eignadan  ok  yferwnnen 
fra  holum  j  þessum  tima  aakærulausaii  ok  onguan  uisse 
hann  annat  hallda  nie  hafa  en  holar  ætti  hann  meir  enn 
upp  da  .xl.  vetra  nu  sidan  ok  sol  gardur  sem  liggur  ofan 
wr  fialle  ok  ofan  ath  (k  soor  hann  ath  þa  hefdi  uerit  halld- 
en  [landamerkia  gardur^)  j  millum  fýrgreindra  jarda.  Suo 
ok  ei  sidur  sor  steingreimur^)  oddason  ath  þann  same  gard- 
ur  sem  jon  sór  j  sinum  eide  hefdi  uerit  hallden  landa- 
merkia  gardur  upp  dii  ix  uetur  ok  xx  miUum  fýrskrifadra 
garda  suo  hann  uisse.  Sor  hann  ok  ath  þa  þorualldr  bio 
da  reykiarholi  hefdi  verit  skorit  torf  j  greindvm  teig  ok 
flutt  heim  til  reykiarhols  ok  suo  hafdi  þosteinn  magnusson 
latit  sla  þar  heý  ok  flutt  j  brutt.  Suo  ok  ei  sidur  sór  jon 
þordarson  ath  hann  hefdi  heyrt  eignadan  þrattnefndan  teig 


*)  [ok  ecki  afl  hafa  j  þesau  male  Lxvi,  13.  ^)  Svo.  XXI,  2;  leit 
Lxvi,  13  =  liet.  *)  fyrgreindum  Lxvi,  13.  ^)  adur  Lxvi,  13.  ^)  [landa- 
merki  Lxvi,  13.     ^)  xxi,  2;  Bteingrimur  Lxvi,  13. 

47* 


740  HÓLATEIGK.  1474. 

fýrskrifudum   holum    upp  aa  þríatige   vetra.    Sor   ok    koUe 

magnusson  ath  hann  hefdi  heyrt  eignadan   títtnefndan  teig 

meir  en  upp  da  xx  uetur  opt  nefndvm  holum.   hafdi  ok  jon 

arason  suarit  fyrir^)  fullaii  bokareid   fyrir   biskupenum    ath 

hann  hefdi  alldre  heýrt  tuimæli  óx  vera  ath  holar  ætti  þratt- 

nefndan   teig   meir   en  upp  ói  þriatige  uetra  fýr   enn   þor- 

ualldur  hafdi  eignat  sier  hann.  var  hans  eidr  suarenn  fyrir 

oss  af  tueimur  skilrikum  uottum.    hafdi  ok  gudný  jonsdott- 

er  suarit  fullaii  bokareid  ath  títtnefndur  teigur  hefdi  uerit 

hallden  eign  hola  upp  da  vj  uetur  ok  xx  suo    hun    uisse  a- 

kærulaust.  Suo  ok  eigi  sidur  bar  þoruardur  Poríinzson  med 

sino  brefi   ok  jncigle   ath    þorualldr  jonsson  hefdi  ýrkt  ok 

ýfer  wnnit   opt   nefndan  teig  j  ongu  sino   frelsi  upp  ca  ix 

uetur  er  hann  bio  j  holum  ok  jon  gudmundzson   hefdi   lyst 

þui  fyrir  honum  ath  þa  hann  bioj  holum  hefdi  hann^)  leid^) 

bauduare    eýiolfssyni   títtnefndan   teig  til  slægna  ok   hafdi 

eingin  ath  fundit.     Enn  bier  da  ofan  soru  þrír  prestar  sem 

ridit   hofdu  ca  landamerki   millum    fýrskrifadra   jarda.    var 

fýstur  af  þeim  sira  jon  broddason.  annar  sira  magnus  jons- 

son  ok  þridie   sira   þorkell   þorgeirsson  ath  þeir  hugdu  þat 

landamerkiagard  uera  j  millum  fýrskrifadra   jarda  sem  upp 

liggur  j  fiall  ok  ofan  ath  oa.  þui  epter  þessum  ollum  gogn- 

um  ok  uitnum.    hefdum   ok   profum  sem   hier   hefer   verit 

svaret    fyrir   oss  j  dagh  kirkiunnar   vegna    ok   biskupsens 

dæmdum  vier  fýrskrifader  xij  prestar  þrattnefndan  teig  eign 

jardarinnar  j  holum   vera   ok   uerit    hafa  utan   títtnefndur 

þorualldur  jonsson  leidi  tuo  loglig  vitne  jnnan  manadar  ath 

heýrdum   domenum   fyrir   biskup  olawe  edur  hans  vmbods- 

manne   heima   ath    domkirkiunne  oa  holum  ath  optnefndur 

teigur  sie  eign  jardarennar  da  reykiarholi  ef  hun  skal  orænt 

vera.    Suo  ok  ei  sidur  dæmdum  vier  þrattnefndan  þorualld 

skýlldugan  ath  sýna  jnnan  manadar  ath  heyrdum  domenum 

med  tueimur    logligum   vitnum   heima  da  holum  fyrir  bisk- 

upenum  edur  hans  logligum  umbodsmanne   ath    honum  hafi 

uerit  selldr  ok  af  hentur  tittnefndur  teigur  med  jordunne  (h 


*)  sl.  Lxvi,  13.    2)  vantar  i  bæði.    »)  xxi,  2;  lied  Lxvi,  13. 


1474.  HÓLATEIGR.  741 

reýkiarholi.  getur  hann  þetta^)  sýnt  þa  dæmdum  uier  hon- 
um  tylftareid  ath  hann  hugdi  þenna  teig  sina  eign  epter 
kaupe  sino.  suer  hann  þenna  eid  sem  fyr  skrifat  stendur 
þa  dæmdum  uier  hann  kuittan  fyrir  halld  ok  medferd  ol 
þrattnefndum  teig  þo  ath  hann  geti  eigi  eignar  uitnenleitt. 
fallazst  honum  vitnen  þa  dæmdum  uier  greindan  þorualld 
jonsson  skylldugaii  ath  leggia  aptur  heý  ok  torf  ok  awerka- 
bot  med  landname  ok  sveri  þar  ath  settareid  fyrir  biskup- 
enum  edur  hans  vmbodsmanne  huersu  mikit  hann  hefer 
haft  da  huerio  dari  sier  til  nýtta  af  sogdum  teig.  suo  ath 
staduren  sie  þa  skadlauss  af.  enn  ef  hann  ma  huorki  heý 
nie  torf  aptur  leggia  þa  leggi  hann  aptur  stadnum  suo 
mýkla  adra  peninga  sem  kirkian  ok  biskupen  sie  uel  halld- 
en  af.  enn  fyrir  hueria  xij  manadi  sem  hann  hefer  halfrar 
merkur  skada  giort  da  kirkiunnar  jordu  dæmdum  uier  hann 
skýlldugan  ath  luka  heilagri  holakirkiu  Ix  marka  j  fullretti. 
enn  þau  daren  sem  minne  averki  hefer  ordit  da  jordunne 
luki  aufundarbot  epter  domi  ok  hier  a  ofan  mork  j  stefnu- 
fall  ok  þorualld  jonsson  skylldugan  ath  taka  lausn  ok  skript 
af  biskupenum  epter  kirkiunnar  logum  ef  hann  fellzst  da 
maleno  þui  oss  lizst  hann  þa  fallenn  j  bann  af  sialfu  verk- 
ino.  skal  eth  fýsta  fullrettit  uera  lukt  jnnan  halfs  manad- 
ar  fra  þui  er  greindr  þorualldr  er  fallenn  ath  malenu  heima 
ath  domkirkiunne  dix  holum  biskupenum  edur  hans  vmbods- 
manne.  en  allir  adrir  peningar  skulu  vera  luktir  eth  sein- 
azsta  ath  næstum  fardogum  heima  ath  domkirkiunne  a 
holum. 

var  þessi  vor  domur  upp  sagdur  j  sama  stad.  dag  ok 
dar  sem  fyr  seiger. 

ok  til  sannenda  hier  um  aettum  uier  fyrr  skrifadir  xij 
prestar  vor  jncigle  fyrir  þetta  doms  bref  skrifat  da  holum 
j  hialltadall  tueim  nottum  sidar  enn  fýrr  skrifat  stendur^). 


*)   Svo  bæði,   en  Árni  (Apogr.  570)  setr  á  spássíu:  „adde  eigi".    •) 
Þ.  e.  1.  Maí. 


742  HÓLATEIGR.  1474. 

655.  1.  Maí  1474.  á  Hólum. 

Ólafk  biskup  á  Hólum  staðfestir  og  samþykkir  Víðvíkrdóm 
frá  29.  Apr.  1474  (Nr.  654)  um  Hólateig  í  Fljótum. 

AM.  Fasc.  LXVI,  14,  frumrit  á  skinni,  stungið  með  innsigli  Ólafs 
bÍBkups  Baman  við  Víðvíkrdóm  frá  29.  Apríl  1474.  —  AM.  Apogr.  570 
með  hendi  Árna  Magnússonar  sjálfs  eptir  frumritinu,  sem  hanu  hafði 
„feinged  hia  O(dde)  S(igurdB)s(yne)  1727.  til  ad  senda  til  Hola  i 
Hialitadal,  hvar  þad  heima  á". 

Uíj  olóif  med  guds  ndad  biskup  ol  holum  giorum  god- 
um  monnum  viturligt  med  þessu  voro  opnu  breíi  ath  þa  er 
lidit  uar  fra  hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þusund 
fiogur  hundrut  Ixx  og  fiogur  dar  j  uiduik  j  uiduikarsueit 
fostudagen  næsta  fyrir  tueggia  postula  messu  philippi  et 
jacobi  beiddu  oss  ok  krofdu  vorer  xij  prestar  þeir  sem  víj 
hofdum  þar  j  dom  nefnt.  ath  dæma  j  millum  heilagrar  hola 
kirkiu  ok  þorualldz  jonssonar  vm  þa  dakæru  sem  víj  kærd- 
um  þar  til  hans  kirkiunar  uegna  ok  þeirra  domsbref  þar 
um  giort  vt  uisar.  vrskurdar  upp  da  huort  oss  litizst  sdoi 
domur  logligur  eda  ei  sem  þeir  hofdu  þar  vm  dæmt.  Nu 
saker  þessarar  þeirra  beizslu  seigium  víj  adurnefndur  bisk- 
up  olaaf  oss  j  domsæti  sitiande  jn  nomine  domini  amen.  med 
fullum  laga  urskurde  þenna  þeirra  dom  sem  þetta  vort  bref 
er  med  fest  j  alla  stadi  logligan  med  oUum  sinom  greinum 
ok  articulis.  ok  obrigdeliga  halldazst  eiga  kirkiunnar  vegna. 

var  þessi  vor  urskurdr  upp  sagdr  j  sama  stad.  dag  ok 
aar  sem  fýr  seiger. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  heingium  uíj  vort  jncigle 
fyrir  þetta  urskurdarbref  skrifat  da  holura  j  hialltadaal  tueim 
nottum  sidar  enn  fýr  skrifat  stendur. 


656.  1.  Maí  1474.  á  Bessastöðum. 

Transskriptabbréf. 

AM.  Fasc.  XXI,  1.    FrumtrauBskriptið  á  skinni.     Öll   innsiglin  (4) 
eru  dottín  frá.  —  AM.  Apogr.  3234. 


1474.  TRANSSKRIPT.  —  VITNISBURÐARBRÉF.  743 

lausnarbref  þ(orleifs)  og  giomingsbref  byskupsins^). 

Þat  giorum  uær  arníinur  jonsson.  jngimundr  jonsson  og 
tumas  þorbiarnarson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu 
voru  oppnu  breíi  at  uær  saum  og  ýferlasum  aa  bessastodum 
tueggia  postola  messu  íilipi  og  jakopi  þa  lidit  uar  fra 
hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  CD.  cccc.  Ixx  og  iiii  ar 
oppen  bref  byskups  sueins  er  þa  var  j  skalhoUti  med  hans 
heilum  og  oskod(d)um  hanganda  jnsiglum  suo  latanda  ord 
epter  ord  sem  hier  seiger.      [Hér  kemr: 

1)  Bréf  Sveins  biskups  um  Oddgeirshólareið,  12.  Apr.  1474,  Nr.  652; 

2)  Bréf  hins  sama  um  sama  efni  12.  Marts  1474,  Nr.  650]. 

Ok  til  sanninda  hier  um  setum  uær  fjr  nefnder  menn 
uor  insigle  fyrir  þetta  traiiskriptarbref  er  skrifat  uar  aa 
bessastodum  aa  alltanese  sama  stad  og  dag  og  ari  sem  fýr 
seiger. 


657.  1.  Maí  1474.  á  Kirkjulbóli. 

YiTNisBUEBB  Tcits  Magnússouar  um  arf  eptir   Hall  Magnús- 
son  undir  Hesti  í  Önundarfirði. 

AM.  Fasc.  XXI,   14,   frumrit  á  skinni  og  er  innsiglið  enn  fyrir.  — 
AM.  Apogr.  783. 

Vitnizburdur  vm  arf^). 
Pat  giorer  eg  teitUE  magnusson  godum  monnum  kunn- 
igt  med  þessu  minu  opnu  brefui  at  eg  uar  under  heste  j 
avnundarfirde  kalladur  til  uirdingar  og  olafur  magnusson 
og  fleire  dande  men  adrer  epter  hall  magnusson  latenn  og 
uirtizt  þar  vel  hundrat  j  fridum  peningum  og  ofridum  og 
tok  gisle  magnusson  þan  arf  allan  eptér  adr  greindan  hall 
brodur  sinn.  hefur  adur  greindur  gisle  þenan  arf  haft  og 
halldit  og  eignazt  suo  eingi  hefur  aa  kært  suo  at  eg  uité. 
og  til  sanninda  hier  vm  sett(a)  eg  mitt  jnsigle  fyrer  þetta 
bref  er  skrifat   uar   aa   kirkivbole  j    valþiofsdal  aa  tueggia 


*)  Utan  á  bréfinu  með  samtíða  hendi.    *)  Utan  &  bréfinu  með  hendi 
frá  17.  öld. 


744  MUNKAÞVFRÁRKLAUSTR.  1474. 

postula  messu  dag  philippi  et  jakobe  þa  er  lidit  var  fra 
hingatburde  vors  hera  jhesv  christe.  þvsund  fiogur  hundrut 
siotiger  og  fiogvr  ar. 


658.  5.  Maí  1474.  í  Fjósatungu. 

Snokri  Bjarnason  selr  Einari  ábóta  og  klaustrinu  á  Munka- 
þverá  jörðina  Hróastaði  í  Fnjóskadal  með  þeim  gögnum  og 
gæðum,  er  hann  og  Rannveig  Björnsdóttir  kona  hans  varð 
eigandi  að,  en  ábóti  leggr  1  mót  Kross  í  Ljósavatnsþingum. 

AM.  Fasc.  XXI,  17,  frumrit  á  skinni;  af  átta  innsiglum  eru  fjögur 
dottin  frá.  —  AM.  Apogr.  3012  (eptir  þeásu  frumriti).  —  AM.  Fdsc. 
XXI,  16,  annað  frumrit  á  Bkinni  með  sömu  hendi,  fúið;  fyrir  því  erunú 
þrjá  innsigli.  —  Apogr.  3011  (eptir  þessu  frumriti). 

href  vm  horadstadi^)  j  fnioífskadal  1474®). 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  ellendr  prestr  broddason.  loptr  marteinsson.  ion  þores- 
son.  hallvr  ionsson.  eirekr  þorarensson  kuediu  guds  ok  sina 
kvnnigt  gerandi  ath  þa  er  lidit  uar  fra  hingadburd  vors 
herra  iesv  christi  þvsvnd  c.c.c.c.  siav  tiger  ok  í.í.íi.  ar  1 
fiosatvngv  i  fnioskadal  fimta  daginn  næsta  fyrir  festvm 
iohanes  apostoli  ante  portam  latinam  vorv  vær  i  hia  savm 
ok  heýrdvm  a  ord  ok  handaband  einars  abota  a  mvncka- 
þvera  af  einni  alfu  ok  snorra  biarnasonar  af  annari.  ath 
suo  fyrir  skilldv  ath  greindr  snorre  selldi  einari  abota  ok 
klavstrinv  a  mvnckaþvera  til  fuUrar  eignar  iavrdina  hroa- 
stadi  i  fnioskadal  er  liggr  i  hals  kirkiv  sokn  med  ollvm 
þeim  gognvm  ok  gædvm  sem  greindri  iavrdv  fýlger  sem 
hann  ok  hans  eiginkuinna  rannueýg  biornsdotter  vrdv  fremzt 
eigandi  ath.  var  savgd  ranueýg  þar  nærr  samþykiandi  med 
ordvm  ok  handabandi  þessa  iardar  savlv.  (^ier  i  moti  gaf 
einar  aboti  titt  nefudvm  hionvm  snorra  ok  ranveýgv  iavrd- 


1)  XXI,  17;  hroastadi  XXI,  16.  ^)  Utan  á  XXI,  17,  og  Bvipuð  á- 
skript  éi  XXI,  16.  Þar  Btondr  og  með  yngri  hendi  „Bref  Bom  Mauka- 
þverarklaustre  vídvikui". 


1474.  MUNKAÞVERÁRKLAUSTR.  —  HÓLATEIGB.  745 

ina  kross  er  liggur  i  liosavaz  þingvm  med  ollvm  þeim 
gognum  ok  gædum  sem  klavstrit  a  mvnkaþvera  vard  fremzt 
eigandi  ath.  sagdizt  ellendr  prestr  nær  hafa  verit.  ath  con- 
uentvbræ.drner  samþycktv  þessi  iardakavp.  skilldi  hvor  hallda 
til  laga  þeirri  iaurdv  er  keýptv  ok  hvor  svara  lagaripting- 
vm  a  þeirri  iavrdv  er  seldi.  Ok  til  sannenda  hier  vm  settv 
ver  fjrr  skrifader  menn  vor  inncigli  med  abotans  ok  hans 
conventvbrædra  innciglvm  fyrir  þetta  bref  skrifath  aiUuga- 
stodvm  a  sama  ari  degi  sidar  enn  fýrr  seiger^). 


659.  11.  Maí  1474.  í  Miklagarði. 

Klængb  prestr  Einarsson  vottar,  að  hann  hafi  lesið  dóminn 
um  Hólateig  frá  29.  Apr.  1474  (Nr.  654)  yfir  Þorvaldi  Jónssyni. 

AM.  Fasc.  XXI,  ad  2,  frumrit  á  skinni  læst  við  dóminn  um  teiginn 
milli  H6la  og  Reybjarhóls  i  Fljótum  frá  29.  Apr.  1474. 

Þat  giorer  eg  klængur  prestr  einarsson  godum  monn- 
um  viturligt  med  þessv  minu  brefi  ad  þa  er  lidet  var  fra 
hingatburd  vorss  herra  jhesv  christi  þvssund  fiogur  hundrut 
Ixx  og  fiogr  aar.  aa  þridiudagen  næsta  efter  krossmessv  vm 
vorit^)  var  eg  aa  maudrvaullum  j  eyiafirde  og  lass  eg  þann 
sama  dom  yfer  þorvallde  jonssyne.  sem  þetta  mitt  bref  er 
vid  fesst  sua  haatt  at  hann  matte  vel  heyra  ef  hann  villde 
og  hier  efter  vil  eg  sveria  ef  þvrfa  þicker.  Og  til  sann- 
enda  hier  vm  setta  eg  mitt  jnciglé  fyrir  þetta  vittnesbvrd- 
arbref  skrifat  da  myklagardi  j  eyiafirde.  degi  seirna  en  fyr 
seger. 


660.  19.  Maí  1474.    á  Hóli  í  BolungarYÍk. 

JóN  Alexíusson  vottar,  að  Björn  Þorleifsson  hafi  handlagt 
Kristínu  Björnsdóttur  móður  sinni,  að  Solveig  dóttir  Björns 
skyldi  eiga  Vatnsfjörð,  sem  Solveig  Þorsteinsdóttir  móður- 
móðir  hans  gaf  honum. 

1)  Þ.  e.  6.  Maí.    •)  Það  er  10.  Mai. 


746  VATNSFJAEÐARBRÉF.  —  KVITTAN.  1474. 

Kriegers  safn  2.   4to,   bls.    174—176,    með   hendi   Styrs    Þorvalds- 
sonar  c.  1700. 

Þad  giðri  eg  Jon  x4.1exiusson  godum  monnum  kunnigt 
med  þessu  mijnu  opnu  breíi.  ad  eg  var  i  hid.  sd  ogheyrda 
d  ord  og  handaband  Kristijnar  Biðrnsdottur.  og  Biðrns  í>or- 
leifssonar  sonar  hennar.  ad  ddurnefndur  Biðrn  handlagdi 
Kristijnu  modur  sinni.  ad  Solveig  Biðrnsdottir  skylldi  eiga 
Jordina  Yatzfiðrd,  er  liggur  i  Jsafýrdi.  er  honum  gaf  Sol- 
veig  Þorsteinsdotter  modur  moder  hans.  sem  med  samþycki 

optnefndrar    Kristijnar    Biðrnsdottur ^)    for   þetta 

handaband  fram  j  Eydeý  i  Jsafyrdi  þessara  fyrnefndra 
manna.  Hier  eptir  vil  eg  sveria  ef  þurfa  þykir.  Og  til 
sanninda  hier  um  setta  eg  mitt  Jnsigle  fyrir  þetta  vitnis- 
burdarbref.  Skrifad  d  Holi  j  Bolungarvijk  uppstigningar- 
dag  þa  lidid  var  frd  hingadburd  vors  herra  Jesu  chriati  CfD. 
cccc.  Ixx.  og  .iiij.  ar. 


661.  39.  Maí  1474.  á  Þingeyrum. 

Olapr  Haldórsson  kvittar  Egil  Grímsson  um  þau  sextán 
hundruð,  sem  hann  varð  honum  skyldugr  fyrir  Útibliksstaði 
á  Miðfjarðarnesi. 

AM.  Apogr.  3962,    með  hondi  Jóns  Magnússonar  bróður  Árna    „Ex 
originali  &  kalfskinn". 

Pat  giorura  uær  sigurdur  þosteinsson.  gizor  biornzson 
ok  amunde  ormsson  godum  monnum  viturligt  med  þesso 
uoro  opnv  brefi.  at  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra 
ihesu  christi  þusund  fiogur  hundrut  siotiger  ok  fiogur  ar.  a 
refsteinsstodum  j  uidedal  fostodagen  i  fardogum^)  uorum  uær 
j  hia  saum  ok  heýrdum  a  ord  ok  handaband  þeirra  eigels 
grimssonar  ok  olafs  halldorssonar  at  suo  fyrer  skildu  at 
greindur  olafur  medkendizt  at  hann  hefdi  uppborit  ok  uid- 
tekit  ollum  þeim  sextan  hundrodum   er   fyrr  nefndur  eigell 


»)  Eyða  fyrir  7«  hluta  linu  í  hdr.    «)  Þ.  e.  27.  Maí. 


1474  ÆTTLEIÐING.  747 

uard  honum  skylldugur  fyrer  jordena  alla  utibliksstadi  er 
liggur  a  midfiardarnesi  i  mels  kirkiu  sokn  suo  honum  uel 
anægde  epter  þui  sem  i  kaup  þeirra  kom  ok  þui  giorde 
optnefndur  olafur  þrattnefndan  eigel  oUungiss  kuittan  fyrer 
sier  og*)  sinura  erfingium  um  allt  adur  greint  iardar  verd. 
Ok^)  til  sannenda  hier  um  settum  uær  fýrr  nefnder  menn 
uor  insigle  fyrer  þetta  bref  er  giort  uar  a  þingeýrum  i 
hunauazt  þinge  a  sama   are  tueim   nottum   sidar  enn  fyrr 


663,  31.  Maí  1474.      í  Holti  í  Saurbæ. 

Ættleiðingaebeéf  Stepháns  Loptssonar,   er  Loptr   Ormsson 
faðir  hans  ættleiddi  hanu. 

AM.  Fasc.  XXI,  9,  tranBBkript  á  skinni  gert  30.  Júlí  1492  &  Járn- 
gerðarstöðum  í  Grindavík.  —  AM.  Fasc.  LXVII,  3,  trangskript  á  Bkinni 
gert  á  Staðarfelli  2.  Maí  1519.  —  AM.  Apogr.  5894  með  hendi  Jóns 
Magnússonar  bróður  Árna  eptir  transskripti  frá  7.  Maí  1554.  —  Margar 
eru  floiri  afskriptir  til  af  bréfi  þessu  aðrar,  og  er  einna  helzt  að  geta 
þeirra,  sem  oru  i  skjalabók  Jóns  BjörnBSonar  i  AM.  234.  4to,  frá  c.  1600. 
—  Prentað  í  Lagasafni  M.  Ketilssonar  I,  343 — 345. 

Brief  vm  ættleiding  Stefí'ans  Loptssonar^). 
Þat  giorvm  ver  oddur  petursson.  olafur^)  grimsson. 
skvle  þordarson.  brjniolfur  sýgurdzson.  CíDagnus  halldorsson 
og  jon  sueinsson  godum  monnum  viturligt  med  þessu  voro 
opnu  brefe.  þa  lidit  var  fra  gudz  bvrd  CD  eccc  Ixx  og  iiij 
ar  manudagin  j  paska  viku*)  fyrir  kirkiudyrunum  a  stadar- 
hole  j  savrbe  vorum  wer  j  hia  savm  og  heyrdum  a.  at  lopt- 
ur  ormsson  arfleid(d)i  stefan  son  sinn  til  fiar  þess  er  hann 
gaf  honum.  voro  þat  ij  hundrvd  hundrada  til  gial(d)s  og  til 
giafar.  til  ses  og  til  sætis.    avds   og   arfs  ok^)    allz    þess^) 


')  Svo  fullum  Btöfam.  «)  Þetta  stendr  utan  á  XXI,  9,  með  hendi, 
ég  held  víst,  Eggerta  lögmanns  Hannessonar,  og  þar  með:  „og  adrer  ij 
domar  huortt  skylldi  taka  arf  epter  Lopt  Ormsson".  ^)  Narfi,  stendr  i 
afakriptum  J6ns  BjörnBSonar.  *)  Þ.  e.  11.  April.  ^)  Svo  hér.  ®)  Ap. 
5894;  sl.  hin. 


748  ÆTTLEIDING.  -  JARÐAKAUP.  1474. 

Bettar  sem  logbock  vottar  at  ættleidingr  a  at  hafa  at  Iðg- 
um. 

voro  þesser  peningar  til  greinder.  jordin  biarnar  hofn 
er  liggur  j  helgafelz  sueit  fyrir  .Ix.  hundrada^).  iij  jarder 
er  so  heita  er  liggia  ]  vazfiardar  kirkiu  sokn:  Reykiarfiord- 
ur.  heydalur  og  kellda  fyrir  Ix  hundrada.  iij  jarder  er  so 
heita  eyrardalur.  svarthamar.  hattardalur  fyrir  xuj  hvndrvd 
og  XX.  liggia  þessar  jarder  j  altafirdi  j  eyrar  kirkiu  sokn. 
hamar  fyrir  .xv.  hundrud  er  liggur  j  jsafirdi  j  kirkivbols 
kirkiv  sokn  og  þar  til  viii  h(undrud)  og  Ix  hvndrada  i  lausa- 
goze  og  kvgiUdvm  og  oUvm  þarfligvm  peningvm. 

heldu  þesser  menn  aller  aa  einne  bok  loptur  ormsson 
er  arfleid(d)i  og  stefan  sonur^)  hans  er  arfleiddr  var  og 
hustru  solueig  þo(r)leifsdotter  jatade  og  samþyekte  fyrir  sig 
þessa  arfleiding. 

ffoR  þesse  arfleiding  fram  eptter  laugbokarinnar  ordvm. 

Ok^)  til  saninda  hier  um  settum  ver  fýrnefnder  menn 
vor  incigle  fyrir  þetta  arfleidingarbref  er  giort  var  j  hollte 
j  saurbe  þridivdagin  næsta  eptter  hvitasunnv  œl  sama  are 
sem  fyr  seiger. 


1474. 
663.  8.  Jání  1475.  á  Eiðum. 

Stephán  Helgason  selr  Bjarna  bónda  Marteinssyni  jörðina 
Eiríksstaði  í  Jökulsdal  1  umboði  Guðrúnar  Káradóttur  móð- 
ur  sinnar,  en  Bjarni  gefr  1  mót  Tókastaði,  sex  hundruð  að 
dýrleika,  og  þar  til  lausafé. 

AM.  Fasc.  XXI,  4,  frumritið  á  skinni.     öll   innBÍglÍD  (4)  eru  dott- 
in  frá,. 

Ollum  monnum  þéim  sem  þetta  bref  síœl  eda  heýra 
senda  arngrimr  prestur  birgisson.  jon  ormsson.  jfar  biðm- 
son.  gfudmundr  olafsson  kuediu  guds  og  sina  kunnigt  ger- 
andi  þaa  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jehsu  christi 
þushund  fiogur  hundrut  siautiger  og  fiogur  aR  vorum  ver  j 

»)  hundrud  5894.    «)  Lxvu,  3,  5894;  sl.  xxi;  9.    »)  Svo  hér  xxi,  9. 


1474.       JARÐAKAUP.  -  PRÓVENTUBRÉF.        749 

hida  saum  og  hejrdum  aa  ord  og  handaband  greindra  manna 
oa  miUi  biarna  bonda  marteinssonar  af  einni  alfu  og  steffans 
helgasonar  af  annari  at  svo  fyrir  skildu  at  steffan  helgason 
selldi  biarna  bonda  marteinssyne  med  handabandi  jordina 
eireksstadi  er  liggr  j  jokulsdal  j  modrudalsþingum  j  vmbodi 
gudrunar  karadottr  modr  sinnar  med  ollum  þeim  gognum 
(og)  giædum  sem  greindre  jordu  fýlger  og  fýlgt  hefer  at 
fornu  og  nyiu  og  gudrun  karadotter  vard  fremst  eigandi 
at.  hier  j  moti  gaf  biarne  marteinsson  gudrunu  karadottur 
jordina  tokastadi  sex  hundrud  og  þar  til  fiogr  malnytu  ku- 
giUdi  og  hest  fyrir  fim  hundrud.  tuæuett  naut.  tiv  aura  j 
vadmalum  fyrir  hundrat.  ketel  fyrir  tiu  aura  og  þria(r) 
vetter  fostumatar  fyrir  adra  tiv  aura.  skýlldu  fýr  nefnder 
menn  biame  og  gudrun  suara  lagariptingum  a  greindum 
jðrdum  enn  bædi  hallda  til  laga.  skildi  optnefndr  biarne  j 
sama  handabandi  at  kaupa  fýstur  aptur  jordina  tokastadi 
ef  gudrun  viUdi  selia.  medkendiz  og  gudrun  karadotter  og 
samþýckti  med  handabandi  þenna  giorning  steffans  sonar 
sins  sem  hann  hafdi  giort  vid  þratt  nefndan  biarna  mar- 
teinsson.  og  til  sannenda  hier  vm  settum  ver  fýrr  nefnder 
men  vor  jnsigli  fyrir  þetta  bref  er  giort  var  da  eidum  da 
vtmanasueit  fimtadagin  næsta  fyrir  festum  barnabe  oaapo- 
stoli  ari  sidar  en  fýrr  seger. 


664.  17.  Júní  1474.  í  Skálholti. 

Pkóventusamninge  Jóns  rauðkoUs   Jónssonar   við   staðinn    í 
Skálholti. 

Bisk.  Skalh.  Fasc.  XVI,  12.  Prumrit  á  skinni.  Innsigli  biskups  er 
dottið  frá.  —  AM.  Apogr.  2491.  með  hendi  Arna  MagnÚBSonar  „accurat- 
ÍBSime"  eptir  frumritinu.  Neðan  í  bréfið  var  fóið  skarð  þegar  á  dögum 
Árna,  og  hefir  hann  spáð  því  í  eyðurnar,  sem  hér  er  sott  i  hornklofa. 

Proventubref  Jons  Kaudzkollz  j  tijd 
biskups  Sueins  Anno  1474. 
Vær  sueinn  med  guds  nad  biskup  j  skalholti  ok  visita- 


750  PRÓVENTUBRÉP.  1474. 

tor  yfer  allt  skalholtzbiskupsdæmi  giorum  godum  monnum 
kunnigt  med  þessu  voru  opnu  brefe.  ath  med  Rade  ok  sam- 
þycke  sira  oddz  peturssonar  heilagrar  skalholtzkirkiu  ok 
vors  officialis  j  miUum  botzaar  ok  hrutafiardaraar.  Sira  gisls 
jonssonar  offieialis  j  millum  greindrar  botzaar  ok  helkundu- 
heidar.  sira  jons  snorrasonar  Radzmannz  j  skalholti.  sira 
olafs  oddzsonar  kirkiuprestz  j  sama  stad  ok  fleire  annarra 
dandimanna  bædi  lærdra  ok  leikra  hofum  vær  giort  þetta 
kaup  ok  skilmala  vit  jon  jonsson  sem  kalladr  er  RaudkoUr 
at  greindr  jon  skal  fa  kirkiunne.  stadnumj  skalholti  ok  oss 
.xl.  hundrada  j  sina  prouentu  med  þessum  fridleika. 

Jn  primis  .vi.  malnytu  kugiUde.  xxx.  aura  silfurs  gyllt 
ok  grafit  ok  einn  stack  med  gott  klædi  fyrir  .xij.  malnýtu 
kugilldi.  atta  hundruth  j  gelldum  saudum.  fiogra  vetra  gam- 
allt  naut  ok  tuo  naut  tuæuetr  fyrer  tuo  kugilldi.  Jtem  atta 
hundruth  j  koplum  ok  audrum  þarfligum  peningum  ok  þar 
til  .cccc.  j  vine.  mallte  ok  aklædum.  hefer  fyrsagdur  jon 
luckt  greinda  peninga  oss  ok  vorum  greindum  Radzmannej 
skalholti  epter  þui  sem  oss  vel  anæger.  þui  skal  adrgreindr 
jon  hier  j  mot  hafa  æfenligan  kost  ok  prouentu  aa  stadnum 
j  skalholti.  hier  med  skal  hann  hafa  þar  af  stadnum  tuituga 
vod  til  klæda  sier  ok  .iiij.  stickr  lereptz  a  huerium  xij. 
manudum  a  medan  hann  lifer.  hann  skal  hafa  til  stadarins 
sæng  ok  kistu.  skal  stadrinn  hallda  þa  somu  sæng  epter 
þui  sem  haun  hefer  hana  til  stadariiis  enn  eignazt  huor- 
tueggia  epter  hans  dag.  Jtem  skal  optnefndr  jon  mega  at 
frialsu  giora  sier  upp  hus  aa  sinn  kostnad  sialfs  heima  aa 
stadnum  j  skalholti  j  nockrum  hreinmannligum  stad  þar  sem 
vær  giorum  Rad  fyrer  ok  eignazt  þat  sama  hus  suo  lengi 
sem  hann  lifer.  (nn  hann  skal  þo  adrgreint  hus  sialfur 
endrbæta  aa  sinn  eigin  kostnad  sem  honum  vel  hentar.  Jtem 
skal  tittgreindr  jon  mega  setia  mann  j  sinn  stad  aa  stadar- 
ins  kost  j  skalholti  j  sinne  fravero  suo  lengi  sem  hann 
stendr  j  nock[ru  stjarfi  edr  eyrindum  greindrar  skalholtz- 
kirkiu  hennar  formanz  edr  optnefndz  stadar  j  skalholti.  Ok 
til  sannenda  hier  vm  se[ttum  vær]  vorth  jnnsigle  med  vorra 
adrgreindra  prelata   ok   presta  jnnsiglum  fyrer  þetta  pro- 


1474.  UMBOÐSBRÉF.  751 

uentubref  er  skrifat  var  j  skalholti  jn  [festo  sanjcti^)  bo- 
tulphi  abbatis  et  confessoris  anno  domini.  CD.^  cd.^  Ixx.** 
quarto. 


665.  19.  Júní  1474.  í  Skálliolti. 

SvEiNN  biskup  í  Skálholti  skipar  Jón  rauðkoll  Jónsson  og 
Ásdísi  konu  hans  umboðsmenn  Pétrs  sonar  síns  (biskups) 
og  Ásdísar,  með  þeim  ummerkjum,  sem  bréfið  greinir. 

Bisk.  Skalh.  Pasc.  XVI,  11.  Prumrit  á  Bkinni.  Innsigli  bÍBknps 
er  dottið  frá.  —  AM.  Apogr.  2490,  með  heudi  Árna  Magnúasonar  „acc- 
uratissimé". 

Vmbodzbref  Jons  Baudkollz  vegna 
peturs  Sueinssonar^). 

Vær  sueinn  med  guds  nad  biskup  j  skalhoUte  ok  uisita- 
tor  ýfer  allt  skalholltz  biskups(dæmi)  giorum  godum  monn- 
um  kunnigt  med  þessu  woru  opnu  breíi  ath  wær  haufum 
sett  ok  skipad  jon  jonsson.  sem  kalladr  er  RaudkoUur.  ok 
astise  olafsdottur.  laugliga  wmbodzmenn  peturs  wors  arf- 
leiddz  sonar  sem  er  ok  sonur  greindrar  astisar.  Skulu 
greinder  menn  jon  ok  astis  ad  sier  taka  hafa  ok  hallda  alla 
þa  penninga  fasta  ok  lausa.  frida  ok  ofrida  sem  wær  hauf- 
um  skipat  ok  gefit  worum  adr  nefndum  syne  petri.  sem  er 
jordin  da  nedri  bru  j  grimsnesi  er  liggur  j  burfellz  kirkiu 
sokn.  ok  þar  til  fimm  kýr  ok  hinu  settu  þa  bænhusku  sem 
þar  fjlger.  sex  asaudar  kug|elld  hest  ok  hier  med  alla  þa 
penninga  sem  fýrr  sagdr  petur  wor  son  hlýtur  epter  worn 
dag  j  sitt  arfskipte  j  motz  wid  sigurd  worn  son  saumu- 
leidis  arfleiddan.  sem  war  sonur  þorunnar  heitinnar  sýgurd- 
ardottur.  Skulu  greind  hion  jon  ok  astis  fostur  ok  fram- 
færi  weita  til  kostar.  klæda.  þionuztu.  ok  annarra  naud- 
sýnlegra  hluta  worum  opt  greindum  sýne  petri  þar  til  sem 
hann  er  af  omaga  alldri   ok   hann   ma   sialfur  ad  laugum 

^)  Árni  getr  og  til,  að  fylla  mætti  hér  með:    yigilia  beati,    og  yrði 
það  16.  J^í.    ^)  Utan  á  bréiÍQa  með  ekki  miklu  yugci  heudi  eu  biéfið. 


i 


752  HÉÐINSHÖFÐABRÉF.  1474. 

sitt  wmbod  hafa.  Skal  þesse  wor  skipan  obrigdeliga  halld- 
azt.  nema  wer  sialfer  heiler  ad  uite  ok  skýnsemi  giorum 
adra  skipan  œl.  wm  fýrrskrifad  omagagotz  saker  nauckurra 
forfaHa.  Ok  til  sannennda  hier  wm  settum  wær  wort  jnsigle 
fyrer  þetta  wmbodsbref  skrifad  j  skalhollte.  sunnudag  hinn 
næsta  fyrer  natiuitatem  sancti  johannis  baptiste.  anno  do- 
mini.  QD.^  cd.®  Ixx.^  quarto. 


666.  20.  Júní  1474.  á  Héðinshöfða. 

TiTNisBURDR  tveggja  manna  um  það,  að  Finnbogi  Jónsson 
lýsti  því,  að  Björn  Snæbjarnarson  hefði  handsalað  sér  fyrst- 
um  kaup  á  hálfri  jörðunni  Héðinshöfða  fyrir  það  andvirði, 
er  hann  mætti  kjósa  og  bréfið  greinir. 

AM.  Apogr.  656,  eptir  frumriti  hjá  Páli  lögmanni  Vidalín.  —  Af- 
skript  af  bréfinu  er  i  AM.  265.  4to,  212  (bréfasafn  Béra  Skúla  Þorl&kB- 
sonai). 

Þath  giorum  uit  magnus  hallason  ok  simon  palsson  godum 
monnum  uiturligt  met  þessu  ockru  opnu  brefe  ath  uit  uor- 
um  þar  hia  ok  heýrdum  aa  er  finnboge  ionsson  lýste  suo 
felldum  landzsmala  fýrer  sex  gronnum  sinum.  i  fýrstu  ath 
hann  sagde  ok  lýste  þui  er  biorn  snebiarnarson  hefde  hand- 
salat  sier  sunnudagin  nesta  eptér  mikaelsmessu  i  haust  er 
nu  n§st  uar^)  ath  selia  sier  fyrstum  halfa  iordena  hedens- 
haufda  er  liggur  aa  tiornese  i  husauikurþingum  fýrer  suo 
aakuéded  uerd  ath  biorn  atte  ath  kiossa  huertt  er  hann 
uiUde  af  þrimur  fýrst  tiu  hundrada  iord  hrafnagil  er  liggur 
i  laxardal  i  huams  kirkiu  sokn  ok  þar  til  tiu  kugillde. 
annat  tuttaugu  hundrada  part  i  iordune  eýstra  raufarfelle 
under  eyiafiollum.  þridia  halfan  þridia  tug  hundrada.  lýste 
adur  nef(n)dur  finnboge  ionsson  þessum  mala  ok  skildaga 
fýrer  fýrskrifudum  sex  graunnum  sinum  ath  laugmaH  rettu. 
Ok  til  sannenda  hier  um  settum  uit  fýr  nefnder  menn  ock- 


»)  Þ.  e.  3.  Okt.  1473. 


1474.  HÓLATEIGR.  753 

ur  incigli  fýrer  þetta  bref  akrifad  aa  fýrskrifadre  iordu 
hedenshaufda  manudagin  n^sta  fyrer  ionsmessu  baptiste 
anno  domini.  œ.^  cd.^  Ixx.^  quarto. 


667.  36.  Júiií  1474.  í  Miklagarði. 

Olafk  biskup  á  Hólum  bannar  leikmönnum  að  taka  prófa- 
leiðslur  og  ganga  dóma  um  eignir  heilagrar  kirkju  og  draga 
þær  svo  undir  sig. 

AM.   Fasc.   XXI,    10,   frumrit  á  skinni,    nú   innsiglislaust.  —  AM. 
Apogr.  3236. 

holar  i  fliotum*). 

forbod  biskups  Olafs  ad  leikmenn  take  profaleislur 
og  giore  doma  um  Hoola  kirckiu  fie. 

Víj  olaf  med  guds  ndad  biskup  aa  holum  giorum  god- 
um  monnum  viturligt  med  þessu  voru  brefi.  ath  saker  þess 
ath  víj  þikiumzst  fulla  raun  hafa  feingit  þar  vt  af  ath 
leikmenn  taka  ath  draga  ok  hafa  dregit  mal  heilagrar  kirkiu 
vnder  sigh  med  huatskeýtligum  profua  leislum  ok  olauglig- 
um  domum  ok  atferdum  heilagre  kirkiu  til  nidurbrotz  ok 
hennar  reitti^)  til  nidranar  þuert  j  moti  logmale  heilagrar 
kirkiv  j  voru  biskupsdæmi.  Þui  fyrerbiodum  víj  hier  epter 
af  guds  halfu  ok  heilagrar  kirkiv  vnder  hæsta  forbod  ok 
bann  ath  nockur  leikmadr  dirfuizst  ath  taka  þær  profua 
leizlur  édur  ganga  þa  doma  sem  heilaga  kirkiu  da  hrærer 
edur  hennar  eigner  ok  guds  log  vt  uisa  ath  fyrir  hennar 
formonnum  da  ath  leidazst  ok  dæmazst.  þui  huer  þat  giorer 
hann  fellur  j  bann  af  sialfu  verkenu.  epter  þui  sem  kirki- 
unnar  logh  vt  uisa.  enn  ef  nockur  leikman  viU  strafí'a  vora 
doma  edur  giorninga  edur  vor(r)a  presta.  sem  víj  ok  þeir 
giora.  da  heilagrar  kirkiu  uegna  edur  hitt  ef  þeim  þicker 
víj  ok  vorer  prestar  uera  framlutare  da  leikmanna  mal  enn 


*)  Þetta  af  fyrireögninni  utan  á  bréfinu   er   með   hendi  frá  15.  öld, 
en  það  annað  cr  frá  17.  öld.    *)  Svo. 

Dipl.  Isl.  V.  B.  48 


754  HÓLATEIGR.  —  MIKLABÆJARMÁL.  1474. 

08S  berr  epter  logum  þa  biodum  uíj  þeim  hueriom  sem  þat 
uiU  tala  fram  vnder  rauzsak  erkibiskupsens  j  nidarose  ok 
hans  dom.  edur  under  hæsta  kirkiunnar  ualld  ef  þess  þarf 
med.  er  þat  ok  vort  rad  ok  bæn  til  allra  dandi  manna  ath 
þeir  fordizst  slikar  ovenior  sem  heilagre  kirkiu  koma  til 
skada  ok  þeim  sialfum  til  storan  saluhaska  sem  þat  giora 
ath  koma  suo  myklu  osamþycki  miUum  kirkiunnar  ok  kongx- 
ins  þegna  þar  sem  huorer  ætti  adra  ath  styrkia  til  rettra 
laga  ok  þetta  eth  sama  biodum  víj  fyrir  oss.  vora  presta 
ath  oskoddum  kirkiunnar  retti. 

ok  til  sannenda  hier  um  heingium  víj  uort  jncigle  fyrir 
þetta  bref  skrifat  j  mýklagardi  j  eýiafirde  suniiodagen  næsta 
epter  festum  sancti  johannis  baptiste  anno  domini  co^  cd^ 
Ixx^  iiij^. 


668.  28.  Jiíuí  1474.  á  Möðruvölluin. 

Olafb  biskup  tekr  staðinn  i  Miklabæ  af  Sigmundi  presti 
Steindórssyni  um  þrjú  ár,  fyrir  óhlýðni  hans,  og  segir  hann 
skyldugan  að  taka  Jausn  og  skriptir. 

AM.  Fasc.  XXI,  8,  frumrit  á  skinni.  Innsigli  biskups  er  dottið  frá. 
—  AM.  Apogr.  3584,  eptir  transskr.  frá  31.  Janúar  1476,  og  Apogr. 
286  eptir  frumritiuu. 

Wíj  olaf  med  guds  nad  biskup  da  holum  giorum  god- 
um  monnum  viturligt  med  þessu  voru  opnu  brefui  ath  sak- 
er  þess  ath  vorer  xij  prestar  dæmdu  vnder  vorn  vrskurd 
vm  þær  saker  er  víj  kærdum  til  sira  sigmundar  steinþors- 
sonar  vm  þa  ohlýdne  sem  hann  hafdi  oss  sýnt  ok  þeirra 
domsbref  þar  vm  giort  vtuisar.  huersu  harri  sok  hann  skyllde 
þar  firir  suara  aa  heilagrar  kirkiu  uegna.  Þui  jn  nomine 
domini  amen.  Segium  víj  adur  nefndur  biskup  olaf  oss  j 
domsæti  sitiandi  med  fuUum  laga  wrskurdi  sira  sigmund 
steinþorsson  firir  þessa  sina  ohl  jdne  af  settan  sino  beneficio 
myklabæ  j  blonduhlíjd  er  liggur  j  skagafirde  æfinliga  fra 
þessum  degi.  ok  sino  officio  upp  m,  þriu  ar  nema  víj  vilium 
meiri  myskuii  ca  giora.    ok  skylldugan   ath   taka   lausn  af 


1474.  MUNKAÞVERÁRKLAUSTE.  755 

oss  fyrir  sina  ohlýdne.  var  þessi  vor  wrskurdur  upp  sagdur 
da  eýrarlandi  j  eýiaíirde  manudagen  næsta  epter  jonsmessu 
baptiste  ca  almenniligre  prestastefnv  morgum  uorum  prest- 
um  næruerondum  ok  med  oss  samþjckiondum  þenna  vorn 
vrskurd  þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jhesv 
christi  þusund  íiogur  hundrut  Jxx  tiger  ok  iiij  oar. 

ok  til  sannenda  hier  vm  heingium  víj  vort  jncigle  íir- 
ir  þetta  vrskurdarbref  er  skrifat  uar  aa  modruuollum  j 
haurgardaal.  degi  sidar  enn  fjr  seigir. 


m.  30.  Júní  1474.  á  Muiikaþverá. 

EiNAK  ábóti  á  Munkaþverá  selr  Sigurði  príor  og  klaustrinu 
á  Möðruvöllum  skóg  með  tilgreindum  ummerkjum  í  Skugga- 
bjarga  jörðu  í  Laufássókn,  fyrir  vervist  út  i  Flatey  með 
öUum  vergögnum,  saltbrennu,  húsgerð  og  naustgerð. 

AM.  Fmc  XXI,  12,  frumrit  á  skiimi;    af  þreui    innBÍglum    eru  tvö 
brákuð  fyrir,  en  hið  fyrsta  er  glatað.  —  AM.  Apogr.  2982. 

vm  skuggabiarga  skog^)  [i  Laufass  kirkiu  sokn 
Modruvallaklaustri  tilheyrandi^). 
Þat  giorer  ek  broder  einar  med  gvds  nad  abothi  á 
munckaþverá  godum  monnum  viturligt  med  þessv  mino  brefi 
ath  ek  hefi  sellt  prior  sigurdi  a  maudrovauUum  ok  sogdu 
klaustri  skog  er  stendr  j  skuggabiarga  jordu  i  laufáss  kirkiu 
sokn.  er  þessi  greindr  skogur  sudur  fra  bænum  á  skugga- 
biorgum  ok  er  kalladr  marioskogur.  fra  gili  þui  er  kallad 
er  kleifargil  ok  sudur  ath  dæli  þeirri  sem  nærr  er  gagn- 
uert  vtanverdum  uellenum  á  þverá  vpp  i  fiall  svo  langt  sem 
skogur  er  vaxinn  ok  ofan  ath  hnioská  alt  i  millum  kleifar- 
gils  ok  dælarinnar.  sagdi  magnuss  prestr  þorbergsson  mér 
til  þessarra  skogarmarka  er  þa  bio  í  laufási  ok  reid  á  siálfr 
med  mér  ok  þesser  menn  olafur  magnuss  son.  ingimundr 
halldorsson  ok  marger  adrer.  í^^iér  i  mote  gaf  fyrr  sagdr 
prior  sigurdr  mér  ok  klaustrinu  á  munkaþveraa  vervist  vt  í 
flateý  til  æfinligrar  eignar  fyrir  þuiligt  skip  ok  skips  áhofn 
aem  formenn  klaustursens  vilia  vt  giora.  skulo  ok  þeirhafa 

*)  Utan  ék  bréfinu  mcð  fornri  hendi.    ^)  [með  hendi  Árna  MagnúsBonar. 

48* 


756  VÍGSMÁL.  1474. 

þar  auU  vergogn  þau  sem  þeir  þurfa.  saltbrenno.  husgiord 
ok  naustgiord  þar  sem  hentar  ok  ath  stinga  torf  til  þar 
sem  huorki  spillizt  af  tada  ne  eing.  farma  alla  ok  epter- 
flutningar  skulo  þeir  þar  á  land  leggia  ok  suo  leingi  liggia 
lata  sem  þeir  vilia  huortt  sem  er  flvtt  af  sio  eda  landi. 

samþýkti  þetta  kaup  virduligr  herra  olafur  med  guds 
nad  biskup  á  holum  ok  aller  conventubrædur  munckaþuerár 
klausturs  ok  settu  sin  inncigli  med  mino  inncigli  fyrir  þetta 
bref  er  skrifath  var  á  munkaþverá  fimta  daginn  næsta  fyrir 
visitacio  beate  marie  virginis  anno  domini  CD**  cd^  septua- 
gesimo  quarto. 


670.  30.  Júiií  1474.  á  Öxarárþingi. 

Tylftabdómr,  útnefndr  af  Oddi  lögmanni  Ásmundssyni  á 
alþingi,  um  vígsmál  Pórólfs  Ögmundssonar,  sem  i  hel  sló 
Jón  Böðvarsson,  er  dæmdr  hafði  verið  óbótamaðr. 

Bisk.    Skalh.    Fasc.    XVI,    13.    Frumrit    i    skinni.  —  AM.  Apogr. 
2492,  með  hendi  Árna  Magnúsjonar,  „accuraté". 

Domur  þorolfz  b(onda)  er  i  hel  slo  obotamann. 
Þat  giorum  uær  eigiU  grimsson.  þoruardr  steinmodzson. 
eýolfur  hialltason.  þorsteinn  sigurdzson.  eirekur  arnason. 
gisle  jonsson.  helgi  oddzson.  jon  landbiartzson.  eýuindr  tumas- 
son.  þorsteinn  stefansson.  tvmas  þorbiarnarson  ok  eyolfur 
helgason  laugrettumenn  godvm  monnum  viturlegt  med  þessv 
uorv  opnv  brefe.  þa  er  lidit  uar  fra  hingatbvrd  vors  herra 
jhesv  christi  þvshund  fiogur  hundrud  siotiger  ok  iiij  ar. 
næsta  dag  epter  peturs  messv  da  almenniligv  avgsarárþingi 
uorvm  uær  j  dom  nefnder  af  ærlegum  manne  oddi  asmvndz- 
sýni  laugmanne  sunnan  ok  austan  ol  jslandi.  at  skoda  ok 
dæma  hverra  suara  edr  sekta  at  þorolfe  avgmundzsýni  bære 
at  svara  fyrer  þat  mannslag  er  hann  j  hel  slo  jon  bauduar- 
son.  er  adur  hafde  dæmdur  verit  obotamadur  ok  ogiUdur 
huar  sem  hann  yrde  fangadur.  vtan  gridastada  fyrer  þat 
mannslag  ok  heimsokn  er  hann  hafde  med  verit.  þa  er 
magnus  jonsson  var  j  hel  sleigin  oa  krossi  j  landeýivm  da 
sinv  heimili.     Var  ok  birtt  fýrer  oss  þar  ca  þinginu  viglys- 


1474.  VÍGSMÁL.  -  HAMRENDABRÉF.  757 

ing.  er  bæde  hafde  verit  svarin  ok  dæmd  lauglig  j  allan 
mata  at  adr  nefndr  þorolfur  hafde  j  hel  slegit  fyr  nefndan 
jon  bauduarsson.  Nv  saker  þess  at  uor  lavgbok  vottar  svo 
at  þat  rada  eingi  sýndalaust  giora  at  taka  menn  af  vtan 
sda  sem  kongs  ualld  hefer  j  hende  til  EOttra  mala  þui  dæm- 
um  vær  þennan  sama  mann  þorolf  augmundzson  ok  allt 
hans  mal  fram  da  mins  herra  kongsins  nadér  vnder  þa  skip- 
an  er  hann  vill  sialfur  oa  giora  edr  giora  lata.  gnn  opt- 
nefndan  niann  þorolf  fridhelgan  fyrér  hverium  manne  vtan 
landz  ok  jnnan.  þar  til  er  hann  kemzt  da  mins  herra  kongs- 
ins  nader. 

Samþýkti  þennan  uorn  dom  med  oss  oddr  laugmadr 
sunnan  ok  austan  da  jslande.  suo  ok  ei  sidr  brandr  jonsson 
laugmadr  nordan  ok  vestan  aa  jslande  huerer  sin  jnnsigle 
settv  med  uorum  jnnsiglvm  fyrer  þetta  domsbref.  skrifat  j 
hafnarfirde  da  jslande  svnnudagin  næsta  fyrer  sancta  mar- 
gretardag^)  da  sama  are  sem  fýr  seiger. 


m.  2.  Júlí  HU.  á  Þingyelli. 

Ketill  Ormsson  selr  Lopti  Ormssyni  fimtán  hundruð  í  Hamr- 
endum  í  Dölum  fyrir  lausafé,  frítt  og  ófrítt. 

AM.  Apogr.  1435,  án  efa  eptir  frumriti.  Til  samanburðar  er  og 
höfð  afskript  Magnósar  EinarsBOuar  á  Jörva  meðal  Hamrendabréfa  (i 
minni  eigu),  gerð  stafrétt  eptir  frumritiau  (c.  1730—40),  og  bor  þelm 
ekki  orð  k  miUi. 

Þat  giorum  vær  sigurdr  dadason  magnus  þorolfsson 
sigmundr  halldorsson  grimr  grimsson  bryniolfur  sigurdzson 
ok  þorolfur  avgmundzson  godum  monnum  viturlegt  med 
þossv  vorv  opnu  brefi.  þda  er  lidit  var  fra  hingatburd  uors 
herra  jhesu  christi  þushund  fiogr  hundrud  siotiger  ok  .iiij. 
ar.  Vorum  uær  j  hia  saum  ok  heýrdum  da  ord  ok  handa- 
band  þessara  manna  loptz  ormssonar  af  einne  alfv.  enn 
ketils   ormssonar   af   annare   at   suo   fyrir  skildu  at  ketiU 

^)  Þ.  e.  10.  Jólí. 


758  HAMRENDABBÉF.  -  TRANSSKRIPT.  1474. 

ormsson  sellde  adr  nefnduin  lopti  ormssyni  j  jordunne  hamr- 
endum  fimtan  huudrud  er  liggr  j  saudafellz  kirkiu  sokn  j 
middaulvm.  med  aullum  þeim  ^augnum  ok  gædum  sem  adr 
greindre  jordu  a  at  fýlgia  ok  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nýiu. 
ok  hann  vard  fremzt  eigande  at.  gnn  hier  i  moti  gaf 
nefndur  loptr  ormsson  greindum  katle  ormssyni.  iiij.  mal- 
nytu  kugilldi.  ij.  asaudar  kugillde  ok  tuær  kyr  ok  fiogur 
hundrud  frid  ok  þar  til  sio  hundrud  ofrid.  ij.  aura  silfurs 
smidat  fyrir  hvndrad  enn  halfan  þridia  eýre  osmidat  fyrir 
hundrat.  þreuett  naut  at  haustlagi  j  huiidrad.  iiij.  sauder 
gamler  fyrir  hundrad.  niv  stikr  klædis  fyrir  hundrad  edr 
svo  lagda  peninga.  Skýlldi  tittnefndr  loptur  ormsson  hallda 
adur  greindum  jardarparte  til  laga.  enn  adurgreindr  ketill 
suara  lagariptingv  da  greindum  jardarpartto.  Skýllde  þess- 
er  peniugar  vtgolldner  da  .iij.  arum  ok  þat  fyr  sem  hann 
viUde  giortt  hafa. 

Ok  til  sanninnda  hier  vm  settum  uær  fyrnefnder  menn 
uor  jnnsigle  fyrir  þetta  jardar  kaups  bref. 

for  þesse  giorningr  fram  favstudagin  næsta  epter  pet- 
ursmessu^)  da  þinguelle  j  grimsnesi.  skrifat  j  sama  stad  ok 
are  deigi  sidar  enn  fyr  seiger. 


673.  7.  Júlí  1474.  í  Skálholti. 

Transskeiptarbeéf. 

AM.  F;%sc.  LXVI,  15,  fruratransskriptið  á  skinni. 

Þat  giorum  wer  jon  arnason.  oddr  magnusson  godum 
monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  brefi  at  vid  heýrdum  ok 
saum  lesit  sua  latanda  bref  med  heilum  ok  ooskoddum  jn- 
siglum  sem  hier  seger. 

[Hér  kemr  bréf  frá  14.  Okt.  1462,  Nr.  328]. 
Ok  til  saninnda  hier  wm  settum   vid   jon    arnason    ok 
oddur    magnussou    okkur   jnsigli   firir    þetta   transkriptar^) 


^)  Þ.  e.  1.  Júlí.    «)  transkriptarar,  frbr, 


1474.  TRANSSKKIPT.  759 

bref  skrifad  j    skalahollti   fiintudagin  jn  octauo  visitacionis 
sancte   marie   virginis  anno  domini  CD^  cccc^.  Ixx^.  quarto. 


673.  16.  Júlí  1474.  á  Hólum. 

Teansskeipt  fjögurra  presta  af  fjórum  bréfum. 

AM.  Apogr.  3570,  með  hendi  síra  Snorra  Jónssonar  eptir  frumritinu 
í  bréfasafni  Hólastóls.  „Þetta  bref  er  transscriptum  a  pergameut.  TJnder 
brefinu  hafa  verid  4  insigle"  (S.  J).  Eitt  af  þeim  var  dottið  frá  „Denno 
Copie  kom  mig  til  Hænde  1721  fra  Hr.  Snorro  Jousen.  Originalen 
ligger  udj  Stiftskisten  paa  Holum  og  er  paa  pergament.  A.  M".  Nú  er 
fruraritið  ekki  í  Biskupaskjalasafni. 

Þat  giorvm  ver  sveinbiorn  þordarson.  jon  broddason. 
eirikvr  einarsson.  nicholas  þormodsson  prestar  hola  biskups- 
dæmis  godvm  monnum  viturligt  med  þessv  vorv  opnu  brefe 
at  ver  savm  ok  yferlasvm  open  bref  med  heilvm  ok  o- 
sk[a]vddom  hangandvm  inciglvm  þeirra  manna  sem  her  ept- 
er  nefnast  j  brefvnvm.     [Hér  kemr: 

1.  Kvittan  handa  Ólafi  biskupi  Rögnvaldssyni  fyrir  afgjaldi  Skaga- 
fjarðarsýslu,  útgefin  af  Eiríki  Björnssyni  17.  Sept.  1469  í  Björg- 
vin,  Nr.  490; 

2.  Kvittan  Henriks  Kepkens  um  sama  11.  April  1473  á  Starnesi, 
Nr.  616; 

3.  Bréf  Chr.  I.  frá  8.  Apr.  1470  mcð  Henriki  Kepken,  Nr.  504; 

4.  Vidimus  tveggja  manna  af  því  bréfi  frá  l'ó.  Júní  1473,  Nr.  628]. 
Ok  til  sannenda   ber   vm   heingom    ver    fyrr    nefnder 

prestar  vor  jncigle  fyrir  þessi  transkriptarbref  skrifat  [a] 
holvm  j  h[i]aaltadaal  lavgardagen  nesta  fyrir  festum  sancti 
thorlaci  episcopi  anno  domini  CD.**  cd.^  Ixx.*^  quarto. 


674.  33.  Júlí  1474.  á  Hólum. 

Ólafe  prestr  Ingimundarson  vottar,  að  hann  haíi  í  sumar 
lesið  í  lögréttu  fyrir  Brandi  lögmauni  og  öllum  ríkismönn- 
um  og  almúganum  dóm  frá  29.  Apr.  1474  (Nr.  654)  um  Hóla- 
teig  í  Fljótum,  og  lét  Brandr  lögmaðr  samþykkja  prófa- 
leiðslur  biskups  löglegar. 


760  HÓLATEIGR.  —  JARDAKAUP.  1474. 

AM.  Faec.  XXI,  3,  frumrit  á  skinni.    Innsiglið  er  dottið  frá.  —  AM. 
Apogr.  3235. 

Vitnisburdur  Olafs  prests  ad  hann  hafi  lesid 
Brief  Biskup  Olafs^). 
Þath  giorer  ek  olafur  prestur  jngimundarson  godum 
monnum  viturligt  med  þessu  mino  brefe  ath  ek  las  þat 
sama  bref  sem  biskup  olaf  mik  til  skipade  ok  þetta  mitt 
bref  er  uidur  fest  oa  alþinge  j  logrettu  næsta  dagh  epter 
petursmessu  vm  sumarit  aa  jslande  þa  er  þar  var  sett  log- 
þing  brande  logmanne  nærueranda  ok  þeim  ollum  rikismonn- 
um  ok  allmuganum  sem  j  logreittunne*)  voru.  enn  epter 
þat  nefnde  brandur  logmadur  logrettumennena  w^t  af  log- 
rettunne  med  sier  ok  leit^)  samþýckia  þær  profna  leizdlur 
loglegar  sem  fýrskrifadur  biskup  olafur*)  hafdi  tekit  um  þau 
malaferli  sem  domkirkiuna'^)  da  holum  oahrærdi  ok  hennar 
jord  holar^)  j  liiotum.  hans  .xij.  prestar  hofdu  þar  um  dæmt 
adr  efter  þui  sem  doms  bref  þar  vm  giort  vtuisar.  Ok  til 
sanenda  hier  vm  setta  ek  mitt  jncigle  fyrir  þetta  bref 
skrifat  aa  holum  j  hialltadaal  jn  festo  sancte  marie  magdal- 
ene  anno  domini  CD^  cd^  Ixx^  iiij^. 


6?5.  33.  Augnst  1474.    á  Skarði  í  Laiigadal. 

FiNNBOGi  bóndi  Jónsson  selr  Egli  Grímssyni  jörðina  Brúsa- 
staði  1  Vatnsdal  fyrir  Hafralæk  í  Aðaldal  og  nokkurt  lausa- 
fé,  og  er  bæhhúss  skyld  á  báðum  jörðunum. 

AM.  Apogr.  387  „Ex  originali  Sr  Olafs  Stefanssonar,  accuratinsime". 
Um  frumritið  fer  Arni  svo  feldnm  orðiim:  „Kaupbrefed  um  Brusastade 
og  Haíralæk  1474  or  Bkrifad  h  uppsk&fniug  ur  eínhveriu  Jslensku  docu- 
mente.  Er  þad  sama  bo  Örskafed,  ad  cckert  vcrdur  saiiitieytt  lcsed.  Þad 
synest  sem  þetta  mune  hafa  vered  i  h'tlu  folio  edur  .storu  4to.  Er  skrift- 
en  þar  k  tcke  ung,  helldur  ad  visu  langtum  elldre  enn  brefcd  þetta. 
giörniugdbref  getur  þad  ei  hafa  vered  propter  íormam  tam  vaatam.  Þad 
hefur  og  vered  skiifad  á  badar  sidur,    ad    viau    med   sköllum.     Ur  sögu 


1)  Utan  6.  bréfinu  með  hendi  fr&  17.  öld.    «)  Svo.    «)  Svo.    *)  lata, 
b.  V.  hér  Bkbr.,  eu  þvi  ei  ofdukið.    '^)  domkiikiaua,  skbr. 


1474.  JARÐAKAUP.  761 

syncBt  mier  þad  ecki  mune  vera  kunaa.  þvi  skriftarlagcd  er  ei  þesB- 
legt,  belldur  krokott,  þo  vel  skrifad  af  þvi  slage.  Mier  virdest  þetta 
mune  hafa  vered  saurblad  framan  eda  aptanvid  bok:  og  mune  þar  á 
ecki  iiafa  annad  skrifad  vered  enn  skullda  registur,  eda  qvigillda  re- 
gistur,  eda  annad  þvilikt,  kannske  kirkiu  einuar  hverrar,  kynui  og  vera 
riks  manns.  Mier  synest  [jmo  ita  est^)  þad  hafa  á  badar  sidur  vered 
skrifad  med  köflum,  enn  ei  samfleytt,  og  er  þad  þá  likara  registre  enn 
ödru.  linurnar  hafa  og  örstuttar  vered  (ad  visu  sumar.  imo  allar  eda 
flestar)  og  hverge  nærre  nád  ad  extremitatibus  membranæ.  [Jmo  er 
hier  á  skrifad  med  köflum  og  stundum  2.  kftfl\r  á  söm'i  sidu,  hver  ut- 
undan  öd.um,  O)?  Bkallo  á  mille.  certissime  Regestum  fuit,  vei  memori- 
ale,  enn  eckert  viktugra^)  qvod  iterum  Regestum  fuisso  arguit.  Eckert 
verdur  samfleytt  lesed  sem  sagt  er,  alIeiuaBta  er  i  einum  stad  skirt: 
fiogr,  og  þar  strax  nedan  under:  þorvnllde.  Mier  synðst  þad  fiogr  h. 
fd^)  mune  vered  hafa:  hia  þorvallde".    Sbr.  bréf  frá  28.  Dec.  1475. 

Um  Brusastade  i  Vatnzdal  og  Hafralæk. 
Þat  giorum  v^r  þordr  þordarson  jon  þoralfsson  jon 
bryniolfson  og  amvnde  ormsson  godvm  monnum  viturlegt 
med  þessv  voro  opnv  brefe  þa  er  lidit  var  fra  hingadbvrd 
vors  herra  þvsvnd  íiogr  hvndravt  siavtiger  og  íiogr  ar  mariv 
CDesso  fyrre  vm  svmared  aa  skarde  j  langadal  voro  v^r  j  hia 
savm  og  heyrdum  aa  ord  og  handaband  þeirra  finnboga  bonda 
jonssonar  og  (,geh  grimssonar  ad  svo  fyrir  skildv  ad  nefndr 
finnboge  sellde  greindvm  egle  javrdena  alla  brvsastade  er 
liggr  j  vazdal  j  vndenfellz^)  kirkiv  sokn  med  avllvm  þeim 
gavgnum  og  gi^dvm  sem  greindre  jordv  fylger  og  fylgtt 
hefer  at  foriiv  og  nyiv  og  hann  var  fremzt  eigafide  ad  ord- 
enn.  Hier  j  mot  gaf  fyr  nefndr  egell  adr  greindvm  finn- 
boga  jordena  alla  hafral^k  er  ligr  j  adaldal  j  ness  kirkiv 
sokii  med  avllvm  þeim  gavgnvm  og  gi^dvm  sem  henne  hefer 
fylgt  ad  fornv  og  nyiv  og  hann  var  fremst  eigande  ad 
orden  og  hier  til  niv  kvgillde  fimm  j  asavd  og  fiorar  kýr 
og  eitt  gelld  kvgillde  ed  tivnda  og  þar  til  tavo*)  hesta 
fyrir  þriv  hvndravd  og  afhentte  þa  þar  vpp  sa  stadenn. 
sagde  hvor  vm  sig  b^nhvs  skylld  aa  þcirre  jordv  er  sellde 
og  skyllde    hvor    svara   þvi   fyrir  þa  er  þa  atte.    hier  med 


*)    [b.  V.  í  ueðanmálsgreiu.    *)    Þ.  e.  fiögr  hundnið  fríð.     •)    ritað: 
vndnfellz.    *)  Svo  ==  tvo. 


762  HÉÐINSHÖFDABRÉF.  1474. 

skyllde  hvorr  þeirra  fyr  nefudra  manna  finnboge  og  ggell 
hallda  til  laga  þeirre  jordv  er  hann  keypte  enn  svara  laga- 
ripttingvm  m  þeirre  er  hann  sellde.  og  til  sannenda  hier 
vm  settum  v^r  fyr  nefnder  menn  vorr  jnnsigle  fyrir  þetta 
bref  giortt  aa  skarde  j  langadal  aa  sama  are  siav  nottum 
sidar  enn  fyrr  seiger. 


676.  18.  Septcinber  1474.    á  Grrenjaðarstöðuin. 

ÁsGRíMR  Hallsson  selr  Finnboga  Jónssyni  hálfan  Héðinshöfða 
á  Tjörnesi,  þaun  er  Björn  Snæbjarn  irson  hafði  áðr  selt  Ás- 
grími,  að  tilskilinni  Lundey  og  eins  manns  aungulveiði  á 
Botnsvatn,  fyrir  tuttugu  hundruð  1  lausafé. 

AM.  Apogr.  653,  eptir  frurariti  hjá  Páli  lögmanni  Vidalín.  —  Af- 
Bkript  af  bréfinu  er  og  í  AM.  255.  4to.  207—208  (bréfasafn  séra  Skúla 
Þorlákssonar). 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edur  heýra 
senda  þorsteinn  þorleifsson  magnus  geirsson  hallkell  palsson 
magnus  hallason  Runolfur  þorsteinsson  ok  gudmundur  þor- 
leifsson.  Q.  G.  ok  sina  kunnigt  giorande  ath  þa  lidid  uar 
fra  hingadburd  uors  herra  jhesu  christi  þushund  fiogur 
hundrud  siau  tiger  ok  fiogur  ar  a  laugardagin  n^sta  epter 
krossmessu  um  haustid^)  j  midhuame  j  Reykiadal  uoru  ueir^) 
j  hia  saum  ok  heýrdum  aa  ord  ok  handaband  finnbogajons- 
sonar  ok  asgrims  halldzsonar  ath  suo  fýrer  skildu  ath 
greindur  asgrimur  halldzson  sellde  finnboga  jonssýne  til 
fullrar  eignar  jordena  halfan  hedenshaufda  er  liggur  a  tior- 
nese  j  husauikur  kirkiu  sokn  þan  sem  biorn  sn^biarnarson 
hafde  adur  sellt  fýr  nefndum  asgrime  med  aullum  þeim 
goguum  ok  g^dum  sem  greindre  halfre  jordu  fýlger  ok 
fýlgtt  hefer  ath  fornu  ok  nýu  ok  optnefnder  menn  asgrim- 
ur  ok  biorn  haufdu  fremzst  eigaude  ath  ordid  ath  tilskil- 
inné  halfre  lundeý  ok  eins  manz  aungulueide  aa  bottnzuattn. 


^)  Þ.  e.  17.  Sept.    «)  Svo. 


1474.  nÓLL  í  SIGLUFIRÐL  763 

hier  j  Tnote  gaf  opt  nefndur  finnboge  jonsson  þrattnefndum 
asgrirae  halldzsýne  tuttaugu  huudrud  med  þessum  fridleika 
tolf  malnýtu  kugiUde  atta  geldfiar  hundrud.  skýlldu  þesser 
peningar  golldner  jnan  þrennra  tolf  manada  en  aa  medan  ei 
u^re  þesser  fyr  greinder  penniugar  luckter  þa  skýllde  titt- 
nefndur  fiunboge  giallda  optnefndum  asgrime  hundrat  a 
hueriu  are  svo  sem  j  afgialld  edur  leigu  af  fýrgreindum 
peningum  en  huad  fjr  lýcktizst  af  greindu  jardar  uerde 
en  þriu  ar  u^re  umlidin  þa  skyllde  þat  skerda  fýr  nefnt 
afgialldz  hundrad  ath  Kettre  tiltaulu.  atte  þrattnefndur  finn- 
boge  ath  hallda  fýr  sagdre  jordu  til  laga  en  tittnefndur  as- 
grimur  halldzson  suara  laga  riptingum.  Ok  til  sannenda 
hier  um  settum  uier  fýrnefnder  menn  uor  jncigli  fýrer  þetta 
bref  skrifad  a  greniadarstaudum  j  Reýkiadal  aa  sama  are 
dege  sidar  en  fýr  seger. 


677.  19.  September  1474.    á  Skriðu  í  Fljötsdal. 

YiTNisBUKÐE  tvoggja  mauna,  að  Hallsteinn  Þorsteinsson  hafi 
gefið  Þórði  Jónssyni  frænda  sinum  hálfa  jörðina  Hól  í 
Siglufirði  og  þar  til  tíu  hundruð  í  þarflegum  peningum. 

AM.  Faac.  XXI,  íl,  frumrit  á  skinni.     Af  þrera  innsighim    er    brák 
ein  eptir  af  þriðja  innsigliuu.  —  Apogr.  3237. 

hol  i  siglufirde^). 
Þ>at  gerum  vid  hermundr  benedictzson  ok  tvmas  ein- 
arsson  godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  brefi  at 
þar  voro  vid  j  hia  savm  ok  heyrdum  aa  manadagiun  næsta 
fyrir  CDatheus  CDesso  j  imbruuiku  vm  haustid  at  hallsteinn 
þorsteinsson  gaf  þordi  jonssyni  frænda  sinum  joRdina  halfa 
hol  j  siglufirde  j  siglunesþingum  med  ollum  þeim  gognum 
ok  gædum  sem  greindri  jordu  fylger  ok  fylgt  hefir  at  fornu 
ok  uyiu  ok  hann  vard  eigandi  at  fremtz  ok  hier  til  gaf 
hann  honura  oiin(u)r  .x(.)  c.  j  oUum  þarfligum  peningum.  voro 
þetta  XX.  c.  sem  hallsteinn  gaf  þorde  jonssyne  at  framtoldu. 


^)  Utan  &  bréfinu  með  fornri  hendi. 


764  HÉÐINSHÖFDABRÉF.  1474. 

Ok  til  saninda  hier  vm  setti  hallsteinn  sitt  jnsigli  med 
ockrum  jnsiglvm  fyrir  þetta  bref  skrifat  a  skridu  j  fliotzdal 
sama  dag  sem  fyr  seger  anno  domini  CD**  cccc^  septuagessi- 
mo  quarto. 


678.  19.  September  1474.    á  Grrenjaðarstöðum. 

ViTNisBUEBR  sox  mauua,  að  Ásgrímr  Hallsson  haíi  selt  Finn- 
boga  Jónssyni  hálfa  jörðina  Héðinshöfða,  og  að  það  hefði 
verið  tilskilið,  ef  Finnbogi  sækti  með  lögum  hálfa  jörðina, 
þá  handseldi  Ásgrímr  Finnboga  jarðirnar  Áland  í  Þistilfirði 
og  Hlíð  á  Langanesi  fyrir  þá  peninga,  er  Finnbogi  hafði 
gefið  Asgrími  fyrir  Héðinshöfða. 

AM.  Fasc.  LXV,  5,  fiumrit  á  skinni.  Af  sex  innsiglnm  eru  fjögur 
dottin  frá.  Frumrit  þetta  var  fyrrum  í  eigu  séra  Siiúla  Þoriákssonar, 
en  síðar  (1724)  hjá  Páli  lögmanni  Vídaiíu.  —  AM.  Apogr.  654. 

Path  giorvm  vier  þorsteirn  þorleifsson.  magnus  geirs- 
son.  hallkell  palsson.  runolfur  þorsteinsson.  magnus  hallason 
og^)  gudmundr  þorleifsson  godum  monnum  viturligt  med 
þessu  vorv  opnu  brefi  ath  þar  voro  vier  j  hia  saum  og 
heýrdum  aa  j  midhuammi  j  reýkiadal  þa  asgrimur  hallzsson 
sellde  finboga  jonssýne  jordena  halfan  hedenshaufdaa  epter 
þui  sem  þath^)  kaupbref  vtvisar  er  þar  um  skrifad  stendr. 
var  þad^)  ok^)  þaa  skilid  nnder  fýrnefndraa  mannaa  handa- 
band.  asgrims  og  finbogaa.  ef  finbogi  jonsson  s^kte  med 
laugum  greinda  jord  halfan  hedenshaufda  epter  þeim  giorn- 
inge  og  handsali  er  biorn  sn^biarnarson  hafde  fýr  giort  med 
þrattnefndan  finboga  þa  handsellde  opt  nefndur  asgrimur 
títnefndum  finbogaa  til  fullrar  eignar  jardernar  aland  j  þist- 
elfirde  j  sualbards  þingum  og  hlid  a  langanesi  j  saudanes 
þingum  fyrir  þaa  peninga  er  sagdr  finbogi  hafde  gefit  nefnd- 
um  asgrime  fyrir  optnefndan  bedenshaufda.  skýlldi  finbogi 
hallda  greindum  jordum  til  lagaa  en  tittnefndr  asgrimur 
suara  lagariptingum.     Og  til  sannenda  hier   um   settu   uier 


»)  Svo. 


1474.  JARÐARSALA.  765 

f  jrnefnder  men  uor  jncigli  fýrir  þetta  bref  skrifad  aa  greni- 
adarstaudum  j  reýkiadal  manudagin  n^sta  fyrir  mattheus- 
messu  um  haustid.  anno  domini.  CíD.^  cd.^  Ixx.^  quarto. 


679.  3.  Október  1474.  í  Flatatuugu. 

SoLVEiG    Þorleifsdóttir   selr    Sveini    Guðmundssyni    jörðiná 
Hamra  í  Tungusveit  og  kvittar  hann  um  andvirðið. 

AM.  Fasc.  XXI,  13,  frumrit  á  Bkinui,  og  er  innsigli  Solveigar  fyrir 
bréfinu.  —  Apogr.  5695.  —  Á  frumbréfið  ritar  Árni:  „fra  Sæmundi 
MagnuBsyne  á  Holi  i  Bolungarvik". 

Vm  ^amra  j  tungusueijt  j  skagafirdi^). 
Þath  giore  ec  solueig  þorleifsdotter  godvm  monnum 
uiturligt  med  þesso  mino  oppno  brefi  ath  ek  medkennvnz 
ath  ec  hefer  sellt  sueine  gudmundzsyni  jordina  hamra  j 
tungusueit  j  mælifelz  kirkiv  sokn  med  oUum  þeim  gognum 
ok  gædvm  er  greindri  jordu  hefer  fýlkt  at  fornu  ok  nyio 
ok  ec  vard  fremz  eigandi  at  undan  mer  ok  minum  erfingi- 
um  en  under  suein  ok  hans  erfingia.  hefer  ec  fulia  ok  alla 
peninga  vpp  borid  fyrir  adur  greinda  jord  efter  þui  sem  j 
kavp  ockar  kom.  ok  hann  lofadi  mier.  Og^)  þui  giorer  eg 
solueig  þorleifsdotter  fyr  nefndan  suein  gudmundzson  olld- 
ungis  kuitan  vm  adr  greint  jardar  uerd  fyrir  mier.  ollum 
minum  logligum  erfingi(u)m  efterkomendum.  Og^)  til  8ane(n)da 
hier  um  setta  ec  fyr  nefnd  solueig  þorleifsdotter  mitt  jn- 
Bigli  fyrir  þetta  kuittanarbref  er  giort  var  j  flatatungu 
manudagin  næsta  epter  mikaels  CDesso  anno  domini  m*^  cd** 
Ixx^  quarto. 


680.  27.  Október  1474.  í  Miklabæ. 

YiTNisBUBBB  tvcggja  prcsta  um  rán  Ásgríms  Sigmundssonar 
frá  sira  Jóni  Broddasyni  í  Miklabæ. 

1)  Utan  á  bréfinu  með  hendi  frá  16.  öld.    «)  Svo. 


766  MIKLABÆJARRÁN.  1474. 

AM.  Apogr.  3583b,  óviet  eptir  hverju  ritað. 

Þat  giorum  vid  ketill  grimolfsson  ok  olafur  klængsson 
prestar  holabiskupsdæmis  godum  monnum  uiturligt  med 
þessu  ockrv  brefe.  ad  þa  er  lidit  var  fra  hingatbvrd  vors 
herra  iesu  christi  þushundraud.  ^ccc.  Ixx.  ok  .iiij.  ar.  aa 
miclabæ  j  skagaíirdi  j  blaunduhlid.  fimta  dag  hin  næsta 
fyrer  simonsmessu  vorum  vid  j  hia  saavm  ok  heýrdum  aa. 
ad  sira  jon  broddason  geck  heim  ad  kalldyrunum  med  sina 
menn  aa  greindvm  stad.  voro  dyrnar  sterkliga  aptur  streingd- 
ar  fyrer  honum  ok  tygiat  folk  tii  uarnar  fyrer  innan.  spurdi 
þa  fýrnefndr  sira  jon  asgrim  sigmvndzson  ok  hans  fýlgiara 
er  tittnefndan  stad  havfdv  rænt  ok  gripit  ok  hans  peninga. 
vpp  aa  hvern  mat(a)  þeir  hefdi  þetta  giort.  enn  fýr  nefndr 
asgrimur  sigmvndzson  sagdi  sira  sigmvnd  steinþorsson  þetta 
hafa  skipat  þeim.  ok  þeir  hefdi  ecki  þangat  farit  elligar. 
hier  epter  skilldi  þrattnefndr  sira  jon  adr  en  þeir  vt  geingv 
svo  fyrer.  ad  þeir  skýlldu  alldre  standa  j  mote  heilagre 
kirkiu  edr  honum.  ok  þvi  lofudu  þeir.  ok  geingu  utt  sidan. 
Ok  til  sanninda  hier  um  settum  vid  fýr  nefnder  prestar 
ockur  incigle  fyrer  þetta  bref  skrifat  aa  flugumýri  j  skaga- 
firdi  tveimur  dðgvm  sidar  enn  fýrr  seger^). 


681.  38.  Október  1474.  í  Miklabæ. 

ViTNisBURÐR  tvoggja  manua,  að  síra  Jón  Broddason  hafi 
kvatt  sex  menn  til  að  virða  þær  þrettán  kýr,  sem  settar 
voru  meir  en  hálfan  mánuð  upp  á  hey  hans  í  Miklabæ,  og 
voru  þær  virtar  honum  til  halds  fyrir  níu  hundruð. 

AM.  Apogr.  3582,  að  þvi  er  virðist  eptir  frumrití,  heldr   en   kopíu- 
bók  á  Hólum. 

Þad  giorum  vid  marcus  iUavgason  ok  þorbiorn  þor- 
modsson  godvm  monnum  uiturligt  med  þessu  ockru  brefi  ad 
þa  er  lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  jesu  christi  þus- 
hvndrud  .cccc.  Ixx  ok  .iiij.  dr.    a  mýklabæ  j   blaunduhlid  j 


»)  Þ.  e.  29.  Okt. 


1474.  MIKLABÆJARRÁN.  767 

skagafirdi.  upp  aa  simunsmessu  dagh.  Vorum  vid  j  hia.  saa- 
um  ok  heyrdura  aa,  ad  sira  jon  broddason  nefnde  utt  þria 
presta  ok  þria  leikmenn  j  giord  ad  uirda  þær  þrettan  kýr. 
er  aa  stadnum  miclabæ  voro  settar  meir  enn  halfan  manud. 
ok  gcfit  hans  hej  j  avngu  frelso.  med  svo  ordnvm  lit  ok 
ok  morckvm  sem  hier  seger.  en  f jsta  suartfleckott  ad  lit. 
sneiddr  helmingr  et  vinstra  eyra.  halfur  stufur  et  hægra. 
onnvr  ravd.  stýpt  et  hægra.  gagnbitat.  sneiddr  helmingr  et 
vinstra  ok  gagnbitat.  en  þridia  ravdfleckott.  stýpt  ethægra. 
enn  sneiddr  helmingr  et  vinstra.  en  fiorda  graskeýlldott. 
stýfd  bædi  eýrv  ok  ravf  j  env  vinstra.  en  fimta  suaurt^). 
sneiddr  helmingr  aa  badum  éýrum.  en  sietta  dvmbkrossott. 
tuistýpt  et  hægra  enn  sýllt  et  vinstra.  siavnda  suartfleckott. 
hamarskorat  et  hægra.  enn  sýllt  et  vinstra  ok  ravf  j.  en 
atta  bleikkrossott.  stýfd  bædi  eyre^).  biti  aptan  ur  env 
vinstra.  en  nivnda  svaurt^)  þristýpt  et  hægra  enn  bladstvpt 
et  vinstra.  en  tiunda  bleik.  sýllt  et  hægra  ok  bite  framan 
vr.  enn  þristýpt  et  vinstra.  en  ellepta  gra.  tvistýfdr  helm- 
ingr  et  hægra.  enn  stýpt  et  vinstra  ok  biti  framan  yr.  en 
tolfta  suaurt^).  sneiddr  helmingr  a  badvm  framan.  en  þret- 
anda  suaurtt*).  sneidd  bædi  eýrv  framan  ok  nvmit  aptan  et 
hægra. 

voro  þessar  fýrskrifadar  kýr  uirtar  fyrer  niv  hvndr- 
avd.  ok  þrattnefndum  sira  joni  til  halldz  ok  medferdar  þar 
til  saa  leidir  sig  til  med  Iðgvm.  er  eiga  þikkizt.  ok  tíjtnefndr 
sira  jon  hefer  feingit  bot  fyrer  sinn  skada.  lysti  þrattnefndr 
sira  jon  fýrskrifudvm  kvm  fyrer  ockur  ok  fleirum  dandi 
monnum  er  þar  voro. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  vid  fýrnefnder  menn 
ockur  incigle  fyrer  þetta  bref  skrifat  aa  flugumýri  j  skaga- 
firdi  degi  sidar  enn  fýr  seger. 


*)  8a%  Apogr.    2)  Svo,  Apogr.     ')  svrt,  Apogr.    *)  Ba*tt,  Apogr. 


768  TRANSSKRIPT.  -  SKJALLANDAFOSS.  1474 

683.  3.  NÓTember  1474.  í  Síðumúla. 

Tbansskriptaiibréf. 

JSig.    66.   8vo,    með    hendi    Grunnavíkr-Jóns     1741     „Ex   originali 
pergameno". 

IÞat  giorvm  vær  þorlakur  þorkelsson  sigurdr  dadason 
þordr  jonsson  helgc  biarnarson  gunsteirn  isleixson  einar 
brandsson  godum  monnum  uiturlekt  att  vær  haufum  sed  ok 
yferlesit  opit  domsbref  med  heilum  ok  oskauddum  hanganda 
jnsiglum  svo  latanda  sem  her  seger.    [Hér  kemr  Bólstaðarhlíðar- 

dómr  Einars  Þorleifssonar  frá  17.  Janúar  1447,  Nr.  24  i  pessu  bindi]. 

Ok  til  sannenda  her  um  settum  vær  fyrnefnder  menn 
uor  insigli  firir  þetta  transkriptarbref  er  skrifat  var  j  sidv- 
mvla  j  borgarfirde  midvikudagin  næsta  firir  festum  et  hug- 
berti(!)  þa  er  lidet  var  fra  hingatburd  vors  herra  ihesv 
christi  þvshvndrat^)  fiogur  hvndrvd  siautiger   ok   fiogur  ar. 


683.  16.  Nóvember  1474.  í  Hænuvík. 

ViTNisBURÐR  Jóus  Pálssouar   um    eignarmenn    að    Krossi  og 
Skjallandafossi,  og  um  vör  og  verstöð  á  Skjallandafossi. 

AM.  Pasc.  XXI,  18,  frumrit  á  skinni.     Innsiglið    er    dottið  frá.  — 
AM.  Apogr.  1152. 

Þat  giore  ek  jon  palson  godum  monnum  kunnugt  med 
þessu  minu  brefe  at  ek  hefe  handfest  sigfuse  petursene 
þa>5  vitnesburd  at  ek  ogx  vpp  aa  bardastraund  j  haga  kirkiu 
sokn  ok  uar  þar  fiorotigera^)  vetra  eda  meir  ok  uissa  ek 
ad  petur  þordarson  tiundade  ser  til  eignar  iardernar  kross 
ok  skiallandafoss  allt  til  sins  daudadags  ok  sidan  tok  þær 
j  erfd  epter  han  sigfus  son  hans  ok  hans  mann  uar  ek  langa 
tima  ok  uissa  at  han  hafde  þa  uaur  ok  verstaud  sem  jn  er 
fra  tungune  aa  skiallandafosse  tuttugu  vettur  eda  meir  ok 
einge  fan  at  þui   suo   ek   heyrda   ok   suo  heyrda  ek  segia 


*)  ratj  var  skafið  í  frumritinn.     *)  Svo. 


1474.  SKJALLANDAFOSS.  —  HOF  í  VATNSDAL.  769 

sigridi  steinolfsdottur  modur  mina  at  skiallandafoss  ætte 
þau  naust  ok  vaur.  sem  jn  er  fra  tungvne  ok  þar  kuestz 
han  hafa  uered  næst  epter  manplagu  enu  myklu  ok  þan 
vetur  at  kalladr  uar  rekavetur  en  mykle  ok  fossarmeh^  at 
þa  attu  skiallandafoss  hefde  haft  huert  þat  keíle  sem  rak 
at  enum  innare  varar  uegg  ok^)  einge  hafe  at  þui  funded 
ok  iardar  eign  ætte  skiallandafoss  sionhending  af  enum 
innara  varar  wegg  ok  upp  j  giana  storv  j  íiallenu  ok  alldre 
hefer  mule  att  ne  haft  þa  vaur  ne  verstaud  suo  ek  hafa 
heyrt  þess  geted  ok  her  epter  uil  ek  sueria  ef  þurfa  þicker. 
Ok  til  sanenda  her  um  setta  ek  mitt  jnsigle  fyrir  þetta 
bref  skr(i)fad  j  hænuvik  miduikudag  næsta  fyrir  cesseliu- 
messv  þaa  lided  var  fra  hingadburd  vors  hera  ihesv  christi 
þusund  íiaugr  hvndrvd  siautiger  ok  fiaugur  ar. 


684.  16.  NÓTember  1474.       ,  ^, 

5.  Januar  1475. 

JóN  ábóti  á  Þingeyrum  selr  Egli  Grímssyni  til  fuUrar  eign- 
ar  fjóra  tigi  hundraða  í  Hofi  í  Vatnsdal  með  tilgreindum 
ítökum  fyrir  eignarhlutann  í  Spákonufelli  og  Árbakka. 

AM.  Apogr.  757,  með  hendi  Jóns  Magnússonar  1729  „Ex  originali" 
&  kálfskinni  meðal  Hofsbréfa  i  YatnBdal. 

E>at  giorum  vier  skule  loptzson  gisle  þorgilsson  sigurd- 
ur  þorsteinson  ok  amunde  ormsson  godum  monnum  vitur- 
lickt  med  þessu  voru  opnu  brefi.  þaa  er  lidit  var  fra  hing- 
atburd  vors  herra  jesu  christi  þusund  fiogur  hundrut  siotig- 
er  ok  fiogr  ar  aa  þingeyrum  j  hunauazþingi  midkudagin 
næsta  epter  marteins  CDesso  vorum  vier  j  hiaa  saum  ok 
heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þeirra  af  einne  alfu  herra 
jons  abota  aa  þingeyrum  med  radi  ok  samþycki  sinna  con- 
uentubrædra  þess  sama  klausturs.  en  eigels  grimsonar  af 
annari  at  suo  fyrir  skildu  at  greindr  jon  abote  selldi  nefnd- 
um  eigle  til  fullrar  eignar  fiora  tigi  hundrada   j   jaurdunni 

^)  tvúBkr. 

Dipl.  Isl.  V.  B.  <iy 


770  HOF  í  VATNSDAL.  1474. 

hofi  i  uazdal  er  liggr  j  huamsþingum  med  aullum  þeim 
gognum  ok  gædum  sem  greindri  jaurdu  fylger  ok  fylgt 
hefer  at  fornu  ok  nyio  ok  klaustrit  var  fremst  eigandi  at 
ordit  med  suo  vordnum  jtokum  j  adrar  jarder  sem  hier 
seger.  manadar  eingiteig  i  hniuks  jord  torbskurd  j  gilstada 
jord  ok  brusastada  jord  halfan  huart  epter  þui  sem  saa  þarf 
er  aa  hofi  byr.  reit  i  saudadal.  selferd  aa  mulauazheidi  til 
haaeggia.  hier  i  moti  gaf  eigell  grimson  klaustrinu  aa  þing- 
eyrum  þessar  jarder  er  suo  heita  halfan  eignar  hlut  slikan 
allan  sem  hann  atte  j  jaurdunni  aa  spakonufelli  er  liggr  aa 
skagastrond  fyrir  tuttugu  hundrut  ok  arbacka  fyrir  aunnur 
XX  hundrut  er  liggr  aa  skagastrond  j  spakonufellzþingum 
med  auUum  þeim  gaugnum  ok  gædum  sem  greindum  jaurd- 
um  fylger  ok  fylgt  hefer  at  fornu  ok  nyio  ok  hann  uard^) 
fremst  eigandi  at  ordin  annari  halfri  en  annari  allri.  skilldu 
huorer  vm  sig  abotin  ok  klaustrit  kuittur  um  þann  reikn- 
ingskap  er  þeim  bar  at  suara  vid  kirkiuna  aa  hofi.  en 
greindr  eigell  vm  þann  reikningskap  er  honum  bar  at  suara 
vid  kirkiuna  aa  spakonufelli.  skylldu  ok  huorer  vm  sig  hallda 
til  laga  þeim  jaurdum  er  keypti  en  suara  lagariptingum  aa 
þeim  er  selldu.  Ok  til  sanninda  hier  vm  setti  aboti  ok 
conventubrædr  sin  junsigli  med  vorum  fyrrnefndra  manna 
jnnsiglum  fyrir  þetta  jardakaupsbref  skrifat  j  sama  stad  aa 
þingeyrum  tolfta  dag  jola  are  sidar  enn  fyr  seger. 


685.  30.  December  1474.     í  Geldingaholti. 

Bannsetningarbréf  Jóns  officialis  Broddasonar  yfir  Solveigu 
Þorleifsdóttur. 

AM.  Fasc.  XXI,  6,  framrit  á  skinui.    Inneiglið  er  dottií»  frá. 

Þat  giðrer  eg  jon  prestur  broddason  officialis  general- 
is.  vikarius.  hola  biskupsdæmis  godvm  monnum  viturligt 
med  þessv  minv  brefe.  ad  saker'  þerss  ad  þv  solveig  þor- 
leifsdotter  hefer  nv  leinge  verit  i  ohlýdne  og  þriozskv.  vid 
gvd.  heilaga  kirkiv  og  mic. 

1)  S70. 


1474.  BANNSETNING  SOLVEIGAR.  77] 

fyst  j  þvi  ad  þv  hefér  halldit  sira  sigmund  steinþors- 
son.  sidan  hann  var  vrskurdadr  j  bann  fallin  af  sialfvm 
biskupenvm  firir  þær  saker  sem  biskupen  kærdi  til  nefndz 
sira  sigmundar.  og  þar  vm  gior  bref  votta. 

j  annare  grein  forbodade  biskupen  hann  og  vt  sette  af 
heilagre  kirkiv.  og  samneyte  cristinna  manna.  skeytter  þv 
hier  vm  hvorcki  hans  banne  ne  forbodi.  vtan  hiellt.  sam- 
neyfcter  og  styrckter  greindan  sigmund  prest  j  fullv  forþroti 
moti  retti  heilagrar  kirkiv. 

J  þridiv  grein  gefur  eg  þier  solveig  þorleifsdotter.  fvUa 
radasock.  ad  þv  hafer  j  bvrtv  flvtt  og  latit  flytia.  miclabæiar 
stadar  peninga  frida  og  ofrida.  og  latit  nytia  þa  j  avngv 
minv  frelsi.  helldr  j  fvllv  forbodi. 

J  fiordv  grein  sor  sira  hallr  jonsson  fullan  bokar  eid. 
ad  þv  solveig  þorleifsdotter  hefdir  rvskat  sier  og  tekit  af 
sier  brefen  þav  sem  hann  for  med.  og  byriadi  ad  lesa.  j 
kirkivnne  j  flatatvngv  svnnvdagin  næsta  firir  marteinsmesso 
nv  næst  er  var^).  jtem  sor  og  þorsteinn  gvdleicksson  fvllan 
bokareid.  ad  hann  hefdi  sied  vpp  a.  a  sama  svnnvdag  sem 
fyr  seger.  ad  þv  solv§ig  þorleifsdotter.  drott  og  tocktt 
af  sira  halle  jonssyni  vtan  hans  vilia.  fyr  nefnd  bref.  j 
kirkivnne  j  flatatvngv.  hefer  þv  og  opt  nefnd  solveig  þor- 
leifsdotter  þat  syneligt  giðrt.  med  radvm.  styrck  og  fvUv 
vercki.  ad  heilagrar  kirkiv  rett  og  friheit.  skylldir  þv  fuU- 
komliga  forsma  og  fottroda.  med  morgvm  þinvm  ogiorningvm. 

Jtem  hefer  eg  þetta  allt  vm  borit  hier  til.  og  þat 
þeinckt.  ad  þv  mvndir  vilia  ganga  til  sattar  og  hlydne.  vid 
gvd.  heilaga  kirkiv  og  mic.  gnn  þv  hefer  helldr  hardnat  og 
þriozskazst  j  hveriv.  j  moti  gvds  retti  og  heilagre  kirkiv. 
þvi  ber  mier  nv  a  gvds  vegna  og  heilagrar  kirkiv.  adfylgia 
og  fram  fara  moti  þier  med  rette  og  stride  heilagrar  kirkiv. 
epter  þvi  sem  til  heyrer  þriozskvm  og  þralyndvm  og  iUzskv- 
fullvm.  firir  þessar  saker  fyrskrifadar  og  adrar  fleire  þær 
sem  eg  kann  med  logvm  til  þin  ad  tala.  setur  eg  þic  adr- 
nefnd  solveig  þorleifsdotter  vt  af  heilagre  kirkiv  og  ollv(m) 
hennar  sacramentis.   og   af   ollv   samneyti  cristinna  manna. 

0  Þ.  e.  6.  N6v. 

49* 


772  ARNAKDALSBRÉF.  1474. 

firirbiodaDdi  hverivm  presti.  ad  syngia  edr  lesa  ýfer  þier 
solveig  þorleifsdotter.  edr  þier  nockura  gvds  þionvzsto  ad 
veita.  þar  til  sem  þv  geingur  til  hlydne  vid  gvd.  heilaga 
kirkiv  og  mic. 

Og  til  sanninda  hier  vm  setta  eg  officialatus  incigle 
firir  þetta  bref.  skrifat  j  gelldingahollti  j  skagafirdi.  jn  vi- 
gilia  thome  apostoli.  anno  domini  CO^  cd^  Ixx  quarto. 


686.  37.  December  1474.  í  Ögri. 

Ingibjökg  Hákonardóttir  og  Erlingr  Jónsson  sonr  hennar 
samþykkja  þá  sölu,  er  Jón  Erlingsson  fékk  Haldóri  Hákon- 
arsyni,  bróður  Ingibjargar,  partinn  í  Arnardal  hinum  neðra 
i  Skutilsfirði,  með  öðru  því  skilorði,  er  bréfið  greinir. 

AM.  Faac.  XXI,  5,  fraœrit  á  Bkinni.    öll  innsiglin  ^(4)  oru  nó  dott- 
iu  frá  bréfíuu. 

Annardals  bref^). 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
seiida^)  jon  aasgeirson.  olafur  jsleikson.  þordur  knararson. 
tiorfui  þorsteinson.  Godum  monnum  uiturligt  med  þessu  voro 
opnu  brefui  worum  uær  j  hia  saum  og  heýrdum  (a)  ord  og 
handaband  þessara  manna  vpp  aa  mariumessu  dag  j  augri 
j  isafirdi  af  eirni  alfu  halldors  hakunarsonar  enn  af  annari 
jngibiargar  hakunardottur  systur  hans  og  erlings  sonar 
hennar.  faldizt  þat  og  skildizt  under  þeirra  handabandi  ad 
fyrgreind  m^dgin  medkenduzt  ad  þa^  hefdi  samþýkt  med 
fullu  handábandi.  þa  jardarsaulu  er  jon  erlingsson  fieck  adr 
greindum  halldori  jardar  partinn  j  arnaBdal  enum  nedra  j 
skutilsfirdi  er  liggur  j  eýrar  kirkiu  sokn  med  aullum  þeim 
gaugnum  og  gædum  sem  greindum  jardar  parti  til  heýreR 
og  hann  hafdi  fremst  eigandi  ad  ordit  og  hans  jardar- 
kaup(8)bref  utuisar.  hier  j  mot  skýlldi  opt  nefndr  halldor 
taka  ad  sier  hakun   son  jons   erlingssonar   og   lata   kenna 


»)  Utan  &  bréfinu  með  bendi  c.  1600.    «)  Svo. 


1474.  HREPPHÓLAR.  773 

haunum  suo  ad  hann  mætti  uigiazt  til  prestz  fýrer  kunn- 
attu  saker.  Suo  enn  af  nýiu  j  sama  handabandi  íieingu  fýr- 
greind  mædgin  jngibiorg  og  erlingur  tittnefndum  halldori 
fýrgreindan  jardar  part  til  fullrar  eignar  med  samþýcki 
hakunar  jonssonar  sonar  optnefndraE  jngibiargar  med  auU- 
um  þeim  gaugnum  og  gædum  sem  þau  haufdu  fremst  eig- 
andi  ad  ordit  med  sama  skilmala  sem  j  fjr  greindu  jardar 
kaup(s)  brefui  stendur.  Og  til  sanninda  hier  um  settum 
ueR  fýr  nefnder  menn  vor  jnsigli  fyrer  þetta  jardar  kaups 
bref  er  skrifuat  uar  j  augri  j  isaafirdi  upp  aa  þridia  dag  j 
jolum  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uors  herra  jhesu  christi. 
CD.^  cccc.  Ixx.  og  iiij  áÍE. 


687.  1474-1475. 

Skrá  um  eignir  og  porcio  Hrepphóla  kirkju,  þegar  síra 
Guðmundr  Narfason  slepti  staðnum,  en  síra  Sigurðr  Sveins- 
son  kom  til. 

AM.  Apogr.  2176,  með  hendi  Árna  Magnússonar  eptir  fikinnblaði  úr 
kirkjubók  frá  Hrepphóluœ,  scm  Árni  svo  eyðilagði.  AM.  262.  4*0,  bl. 
2a  skr.  c.  1600  (afskr.  ónákvæm,  og  bleypur  yfir  Bumt,  en  fyllir  þó 
skalla,  eem  voru  i  skránni). 

Sioundi  maaldagi  kyrkiunnar*). 

Anno  Domini  CD.^  cd.^  Ixx.^  qvarto  voru  svo  miklir 
penningar  [afhentir  stadnum^)  i  Holum  [i  Hr[unamanna 
hrepp]^)  þa  er  sira  Gudmundr  Narfason  afhenti^).  en  Jon 
Jonsson  tok  med  i  umbodi  sira  Sigurdar  Sueinssonar.  [sem 
hier  segir^). 

[Jn  primis^)  xv.^kyr. 

[viiij.  asaudar  kugiUdi.  oc  xij.  saudir  veturgamlir  fyrir 
vj  ær*). 

fiorir  hestar^). 

ij.  hross. 


1)  262.    «)  [sl.  262,    »)  afventi  262.    ^)  [Ix  asaudar  262.     ^)   og  b. 


V. 


774  HREPPHÓLAR.  1474. 

[Jtem^)  V.  vetra  gamallt  naut  fyrir  v  kalfa  [oc  i  abæti 
ofan  a  kyr  oc  hross^). 

Jtem  luktizt  i  porcio  [þa  er^)  fallit  hafdi  medan  [greindr^) 
sira  Gudmundr  [hafdi  halldit^).  half  tolfta*)  mðrk  [oc  þriar 
merkur  er  sira  Hre[inn]  hafdi  lukt^). 

Jtem  a  kirkian  [suo  mikit  fyrir  innann  sig^). 

þriar  klukkur. 

tuenn  messuklædi  alfer^). 

[ij  kantara  kapur^). 

^)kalekr  [brakadr.  stendr  vel  halfmork. 

iij.  alltaris  steinar  lausir  oc  hinn  fiordi  fastr  i  alltarino^). 

sloppr  vondr. 

tuo  aUtarisklædi.  annat  vonth. 

iij.  alltaris  dakar  [glitadir^). 

ij.')  hoklar^)  [lausir^)  vondir.  [oc  einn  corporall^). 

metaskalir  [oc  vantar  til  metin  sum^). 

bakstur  iarn. 

[glodarker. 

uáz  klucka. 

kananum  bok. 

handbok  god. 

ordobok. 

missale  de  tempore  d[e  sanctis]. 

lesbok  fra  paskum  til  advento  de  tempore. 

atta  oc  XX.  med  skrædum  oc  ollu  saman. 
j.  koparstika. 
fontz  umbuniugr. 

ein  bialla. 

Mario  skript. 

Olafs  skript, 
kross  yfir  kordyrum  mcd  engum  undirs[todum]\ 
«)brik  yfir  altare*<»). 
[ij.  krossar. 
þridi  smelltur. 

»)  [k1.  262.  2)  [sem  262.  »)  [hiellt  stadinn  262.  ^)  fimtanda  269. 
»)  alfær  262.  «)  [eirnn,  b.  v.  262.  ')  262;  eyða  i  2176.  »)  hoikar(!) 
262.    »)  eina,  b.  v.  262.    i«)  altarenu  262, 


1475.  VATNSFJÖRÐE.  775 

iij.  paxblæd. 
skruda  kista^). 

[Anno   Domini  CD.^  cd.^  Ixxv.  íiell  svo  mikil   porcio  þa 
sira  Sygurdur  hiellt^)  Holastadh  fy[rsta]  ar  .vj.  aurar^). 


688.  16.  Janúar  1475.    á  Hóli  í  Bolungarvík. 

Odde  Bjarnarson  vottar,  að  Björn  Þorleifsson  hafi  lýst  því, 
að  hann  ætlaði  Solveigu  dóttur  sinni  Vatnsfjörð  eptir  sinn 
dag  og  skyldi  hann  fylgja  nafni. 

Kriegers  safn  2.  4to,  bls.  179—180,  með  hendi  Styrs  Þorvaldssonar 
c.  1700. 

Þad  giðre  eg  Oddur  Biamarson  godum  monnum  vitur- 
legt  med  þessu  mijnu  opnu  brefi.  ad  eg  heyrda  Biorn  bonda 
Þorleifsson  lysa  þvi  i  Breidastofunni  i  Vatzfyrdi.  ad  hann 
sagdist  ætla  Solveigu  dottur  sinni  Jordina  Vatzfiord  epter 
sinn  dag.  og  hann  skylldi  nafni  fylgia.  og  hier  eptir  vil  eg 
sveria  ef  þurfa  þykir.  Og  til  sanninda  hier  um  setta  eg 
mitt  Jnsigli  fyrer  þetta  bref.  Skrifad  d  Holi  j  Bolungar- 
vijk  mdnudaginn  næstaii  eptir  Geijsladag.  þd  er  lidid  var 
frd  hingadburd  vors  herra  Jesu  christi  CD.  cccc.  Ixx.  og 
V.  ar. 


689.  18.  Janúar  1475.  á  Flugumýri. 

BóMR  tólf  presta,  útnefndr  af  Sveinbirni  Þórðarsyni  offioialis 
Hólabiskupsdæmis,  um  ákæru  síra  Jóns  Broddasonar,  ráðs- 
manns  Hólastaðar,  til  Eunólfs  Þórarinssonar,  að  hann  hefði 
fullan  styrk  til  veitt  o^  samþykki,  þegar  rænt  var  í  Mikla- 
bæ  og  staðrinn  gripinn. 

AM.  Fasc.  XXI,  26,  frararit  á  skinni.     Öil  (12)  innsiglin  eru  dottin 
frft.  —  AM.  Apogr.  2167. 


»)  [sl.  262.    •)  heiUt,  2176.    «)  [vantar  i  262. 


776  MIKLABÆJARRÁN.  1475. 

domur  vm  mal  rvnolfs  þorarenssonar 
um  adtekt  myklabæar^). 

Þat  giorum  vier  þorstein  jonsson.  þorleifur  magnusson. 
magnus  jonsson.  sigurdr  þorlaksson.  ketiU  grimolfsson.  magn- 
us  halldorsson.  kdr  jonsson.  þoraren  þordarson.  bessi  svartz- 
son.  geir  vigfvsson.  þordur  ingimvndarson  ok  lodvik  hallz- 
son.  prestar  holabiskups  dæmis  godvm  monnvm  vitvrligt 
med  þessv  voro  opnv  brefi  ad  svb  anno  gracie  CD^  cd^  Ixx^ 
quinto  manudaghin  næsta  epter  geisladaghin^)  aa  seýlv  j 
skagafirde  vorum  vier  j  dom  nefnder  af  ærligvm  manne  sira 
sveinbirne  þordarsýne  er  þa  var  offieialis  holabiskupsdæmis. 
ath  dæma  vm  þa  aakærv.  er  sira  jon  broddason  officialis 
sama  biskupsdæmis  ok  radzman  heilagrar  holakirkiv.  kærdi 
til  rvnolfs  þorarenssonar  ath  hann  hefde  fvllan  stýrkt*)  til 
veitt  med  samhallde  er  gripen  hafde  verit  hans  stadr  ok 
beneficium  mýklabær  j  skagafirde  j  blavudvhlid.  þar  med 
heý  ok  eldividr  ok  onnur  þarfinde  epter  þui  sem  dandimonn- 
um  þotti  vert  hafa  verit  heýit  til  iiij^*  hvndrada  þat  sem 
sira  jon  hafde  þar  mist.  var  þar  svarit  af  tveimur  skilrik- 
vm  vottvm  at  rvnolfur  þorarinsson  hafde  lagt  sik  þar  med 
handabande  vnder  þann  dom  sem  kirkivnnar  valld  þar  yfer 
nefnde  hverra  svara  edr  sekta  ath  fyrgreindr  rvnolfur  yrde 
skýlldvgur  oppt  nefndum  sira  jone  ok  heilagri  holakirkiv 
fyrir  þessa  hans  akærv.  Svo  ok  eigi  sidr  var  þar  svarit  af 
tveimur  vottum  ath  tíjt  nefndr  rvnolfur  hafde  medkennz 
ath  hann  hefde  gefit  þar  heý  hesti  sinvm.  var  ok  svarit  af 
tveimur  vottvm  ath  þratt  nefndr  rvnolfur  geck  vtt  aa  mykla- 
bæ  med  vópnum  ok  navktvm  týgivm  þar  er  þeir  menn 
rymdv  myklabæiar  stad  sem  hann  havfdv  gripit  fyrir  þratt 
nefndvm  sira  jone. 

Pvi  ath  gvds  uafne  til  kavllvdv  dæmdvm  ver  fýrskrif- 
ader  .xij.  prestar  oppt  nefndan  rvnolf  hier  lavgliga  fyrir 
kalladan  j  dagh  og  skýlldvgan  ath  tvigillda  aptur  allan 
þann  skada  sem  hann  hafde  þar  giort  vnder  sinn  svarinn 
bokareid   ok    þar   til  .xv.  merkur  j    fvllretti  þrattnefndvm 

*)  Utan  á  bréfiuu  með  fornii  hendi.    *)   Þ.  e.  16.  Jantíar.     *)   Svo. 


1475.  VATNSFJÖRDR.  777 

sira  jone  ok  .xxx.  marka  heilagri  holakirkiv  j  sinn  rett. 
hier  med  dæmdvm  vier  oppt  nefndan  rvnolf  fallen  j  bann 
af  sialfv  verkinv  ok  skylldvgan  ath  taka  lavsn  ok  skript 
fyrir  þessi  sin  brot.  skavlv  aller  fjrskrifader  peningar  Ivk- 
azt  heima  aa  myklabæ  ath  næstvm  fardavgvm  sira  jone  j 
havnd  eda  hans  vmbodsmanni. 

var  þessi  domur  vpp  sagdr  j  sama  stad  og  ddg  sem 
fýr  skrifat  stendr.  sira  sveinbirne  officialis  nær  verande  ok 
med  oss  samþýkiande  þenna  vorn  dom.  huer  er  officialatus 
incigle  setti  med  vorum  inciglum  fyrir  þetta  domsbref  skrif- 
at  a  flvgvmýri  j  skagafirdi  tveimur  nottvm  sidar  enn  fýr 
seger. 


690.  19.  Febrúar  1475.    á  Holi  í  Bolungarvík. 

YiTNisBUEÐR  Guðrúuar  Egilsdóttur,  að  Björn  Þorleifsson 
hefði  lýst  því  við  barnsölið  í  Breiðastofunni  í  Vatnsfirði,  er 
Solveig  dóttir  hans  var  nýfædd  og  þangað  borin,  að  hún 
skyldi  eiga  Vatnsfjörð  eptir  sinn  dag,  og  vildi  hann  unna 
því  nafninu  hans  af  óskiptu,  eins  og  Solveig  Þorsteinsdótt- 
ir  móðir  sín  hefði  sér  unt. 

Kriegers  Bafn  2.  4to,  bls.  176—178,  með  hendi  Styrs  Þorvaldasonar 
c.  1700. 

Þad  giore  eg  Gudrun  Eigilsdotter  godum  monnum  vit- 
urlegt  med  þessu  mijnu  opnu  brefi.  ad  eg  heyrda  Biðrn 
Þorleifzson  lysa  þvi  i  Breidastofunni  i  Vatzfyrdi  i  Jsafyrdi. 
Laugardaginn  næstan  epter  Jonsmesso  Holabiskups  um  vor- 
id.  Eíi  Solveig  dottir  hans  kom  til  j  þennan  heim  midviku- 
daginn  næstan  fyrir  Jonsmessu  i  þeirré  sðmu  vikunni.  Wi 
Solveig  var  boriii  upp  i  Breidastofuna  er  druckid  var  Barns- 
ðlid.  ad  cLdurnefndur  Bíðrn  Þorleifsson  sagdi  ad  þesse  en 
sama  Solveigifi  skylldi  eiga  Jordina  Vatzfiord  er  liggur  i 
Jsafyrdi.  og  sagdist  nu  skylldi  unna  þessu  nafninu  af  oskipt- 
um  peningum  ddurgreinda  Jord  Vatzfiðrd.  sem  hin  fyrra 
Solveigin  Þorsteinsdotter  modur  modir  hans  unti  honum 
hann.  og  hun  skylldi  hann  eiga  eptir  hans  dag.  Heyrda  eg 


778  MIKLABÆJARRÁN.  1475. 

og  fyrgreindaii  Biorn  Þorleifsson  svo  opt  lysa  þvi.  ad  Sol- 
veig  dottir  hans  skylldi  eiga  fyrgreinda  Jðrdina  Vatzfiord. 
Hier  epter  vil  eg  sveria  ef  þurfa  þyker.  Og  til  sanninda 
hier  um  setta  eg  mitt  Jnsigli  fyrir  þetta  bref.  skrifat  a 
Holi  j  Bolungarvijk  sunnudaginn  næstafi  fyrir  Pietursmessu 
d  veturinn.  þcL  lidid  var  frd  hingadburd  vors  herra  Jesu 
christi  CD.  cccc.  Ixx.  og  .v.  dr. 


691.  16.  Marts  1475.  á  Hólum. 

EiBR  síra  Sigmundar  Steindórssonar,  að  hann  skuli  lúka 
Miklabæjarkirkju  hennar  peninga,  sem  reikningr  hennar  til 
stendr,  og  heilögum  kirkjum  smátt  og  stórt  eptir  því,  sem 
honum  aflast  peningar,  og  aldrei  skuli  hann  grípa  peninga 
fyrir  heilagri  kirkju  né  síra  Jóni  Broddasyni  eða  honum 
hugmóð  gera. 

AM.  Apogr.  3585,  og  sést  ekkí  eptir  hyorjn  ritað  er. 

Þat  giorvm  vier  ketiU  grimolfsson  kirkiuprestur  aa  hol- 
um.  kolle  magnusson.  jon  þordarson.  iUavge  halldorsson. 
suein  jonsson  ok  jon  stefansson  godvm  monnum  viturligt 
med  þessu  vorv  brefi.  ath  þar  vorum  vier  j  hia  saaum  ok 
heýrdum  aa  holvm  i  hialltadal  j  litlu  stofunne  biskupsens. 
fimtudagskueUdit  j  ymbrvvikv  aa  langafaustv.  at  sira  sig- 
mvndr  steinþorsson  svor  svo  felldan  bokareid  fyrer  sira  jone 
broddasyne  radzmanni  aa  holvm  ok  officialis  sem  hier  epter 
stendr  skrifadr. 

Til  þess  legg  ek  havnd  aa  helga  bok  ok  svo  skýt  ek 
minv  male  til  guds  at  ek  skal  heilagri  myklabæiar  kirkiv 
fýrst  Ivka  sina  peninga  sem  hennar  reikningur  til  stendr. 
en  þad  sem  ek  hefer  nv  eigi  peninga  til  skal  ek  luka  hei- 
lavgvm  kirkivm  ok  biskupenum  smatt  ok  stort  epter  þvi 
sem  mier  aflazt  peningar  til  ok  alldreigi  hier  epter  gripa 
eda  lata  gripa  nockura  peninga  heilagrar  kirkiv.  edr  sira 
jons  broddasonar.  fasta  edr  lavsa  edr  honum  hvgmod  giora. 
ok  suo  skal  ek  fulla  uttvegu  til  hafa  ath  afla  peninga  sem 


1475.  ÖNDVERÐARNESSBRÉP.  779 

ek  er  mann  til  ok  kirkivnvm  Ivka  þangat  til  ath  þær  hafa 
fvllt  ef  mier  endizt  lif  til.  ok  ath  sva  staufudum  eidi  se 
mier  gud  hoUur  sem  ek  satt  seigi.  gramur  (ef)  ek  lýg. 

Ok  til  sanninda  hier  vm  settvm  ver  fýrnefnder  menn 
vor  incigle  fyrer  þetta  bref  skrifat  aa  holum  j  hialltadal 
manudagin  næsta  epter  passionem  domini^).  anno  domini 
00.^  cd.^  Ixx.^  qvinto. 


693.  81.  Marts  1475.    á  Hofi  á  KJalarnesi. 

CruBRúN  Jónsdóttir  samþykkir,  að  Guðmundr  ívarsson  bóndi 
sinn,  seli  hústrú  Margrétu  Vigfúsdóttur  jörðina  Öndverðar- 
nes  fyrir  fjóratigi  hundraða. 

Bisk.    Skalh.   Fasc.    XVI,    14.    Frumrit   á   ekinni.  —  AM.  Apogr. 
2493,  með  hendi  Árna  MagnúsBonar. 

aunduardarnesbref^). 
Þath  giorum  vær  nicholas  prestr  arnason.  gudlaugur 
þordarson  ok  gudmundur  jonsson  godum  monnum  uiturligth 
med  þessu  uoro  opnv  breíi  ath  þar  uorum  vær  j  hia  saavm 
ok  heyrdum  aa  fiorda  dagh  j  paskum  aa  reyneuollum  j  kios. 
þa  er  lidit  uar  fra  burd  kristz  þusund  fiogur  hundrut  siau- 
tiger  ok  v.  aB.  ord  ok  handaband  þessara  manna  gudmund- 
ar  juarssonar  ok  gudrunar  jonsdottur  konu  hans.  skildizt 
þath  under  þeirra  handabandi  ath  fyrneföd  gudrun  sam- 
þyckti  ath  adursagdr  gudmundr  skylldi  selia  jordina  aund- 
uerdunes  hustrv  margretv  vigfusdottur  fyrer  fioritigi  hundr- 
ada  jord  ok  þar  til  penninga  sem  til  kemur.  Ok  til  sann- 
inda  hier  vm  settvm  vær  fyrrskrifader  menn  vor  jnsigle 
fyrer  þetta  bref  skrifath  a  hofi  a  kialarnesi  faustudagin  j 
paschauiku  a  sama  are  «em  fyrr  segÍR. 


*)  Þ.  e.  11.  Apríl.    *)  Utan  á  bréfinu  með  tvennslags  gamalli  hendi, 
og  stendr  á  öðrum  gtaðnum:     aunduordu- 


780  GBENJAÐARSTAÐIR  OG  MÚLI.  1475. 

698.  16.  Ápríl  1475.        á  MððruTöllum. 

YiTNisBUKÐR   SemÍDgs    Jónssonar   um    Nýgræði    og    Flæðar, 
eingjar  Grenjaðastaða,  og  Múlaskarð,   rekaland   Múlakirkju. 

MSteph.  27.  4to,    bls.  128—29,   Svartekinna,    með    headi    Benedikts 
lögmanns  ÞorsteinBsonar  c.  1730. 

Vitnisburdur  um  Mulaskard  Semings  Jonssonar 
med  einu  hanganda  Jnsigle. 

Þad  giore  eg  Semingur  Jonsson  godum  monnum  vitur- 
legt  med  þessu  minu  opnu  brefe.  ad  eg  hefe  hejrt  mier 
elldri  ménn  seigia  og  svo  hafa  haíft  og  hallded.  sidann  eg 
visse  til  first  er  eg  var  fimtan  vetra  gamall.  enn  eg  er  nu 
meir  enn  Ixx  vetra  gamall.  ad  landeign  og  eingiar  sem  þa 
voru  kalladar  flædar  enn  nu  eru  kollud  nygræde  være  gom- 
ul  eign  greniadarstadar.  visse  eg  og  so  bigt  vera  af  Greni- 
adarstadar  formðnnum  meir  enn  upp  a  þriatiju  vetra  og 
þeir  hielldu  vera  Greniadarstadar  eign  fra  þui  ðrnefne  er 
kallad  hefur  vered  helmingar  geil  og  geingur  ur  vofvolæ.k 
og  vestur  i  fliot  og  alla  landeign  þar  firir  utann  i  sio  ut. 
So  og  hefur  reiknad  vered  og  hallded  firir  mier  sidann  eg 
man  first  til  ad  Eeke  sa  sem  eignadur  hefur  vered  Mula- 
kyrkiu  og  kalladur  er  Mulaskard.  er  liggur  j  millum  Greni- 
adarstada  Eeka  og  Uxastadar  Eeka.  være  ej  leingre  enn 
tijutije  fadma  med  siafarstrðndu.  enn  sijlalækur  ætte  þar 
landeign  under.  og  so  visse  eg  Greniadarstadar  formenn 
under  sina  eign  taka  er  þeir  kolludu  vogrek  tvo  skip  er 
rak  a  firrgreindum  Eeka  Mulaskarde. 

Og  til  sannenda  hier  um  setta  eg  mitt  Jnnsigle  fyrer 
þetta  bref  skrifad  a  Modruvollum  i  Horgardal  sunnudagh- 
enn  næstann  fyrer  Jonsmessu  biskups^)  M.^  cd.^  Ixxv.^ 


*)  skrifað  fallum  etöfum,  og  getr  það  ekki  vel  annað  verið  enJóns- 
messa  HólabÍBkups  23.  April,  nema  mislesið  hefði  verið  ftr  bpe  (=  baptiste), 
og  gert  úr  því  biskups  eins  og  staðið  hefði  bps. 


1475.  BREIÐADALSBRÉF.  781 

694.  31.  Apríl  1475.  í  HYÍlft  í  Önundarfirði. 

JóN  Einarsson  selr  Örnólíi  Einarssyni  jörðina  Breiðadal 
fremra  í  Önundaríirði  fyrir  fjórtán  hundruð  í  lausafé,  og 
kvittar  Örnólf  um  andvirðið. 

AM.  Fasc.  XXI,  24,  frumritið  á  Bkiuni.    Seinna  innsiglið   er  dottið 
frá. 

Þath  giorum  vid  sveinn  þorgilsson.  gudmundr  jonsson 
godvm  monnum  viturligt  med  þessv  vorv  opnu  brefi  ath  vit 
vorum  hia  saum  og  heýrdvm  da  ord  og  handaband  þessara 
manna  af  einne  halfu  aurnolfs  einarssonar.  annare  jons  ein- 
arssonar.  skildezt  þat  vnder  þeirra  handaband  ath  adr  greindr 
jon  sellde  fýrr  greindvm  aurnolfi  jordina  alla  breidadal  hinn 
fremra  fyrir  tolf  hundrut  er  liggr  j  aunundarfirde  j  hollz 
kirkiu  sokn  med  avllum  þeim  gógnum  og  gædum  sem 
greindri  jordv  hefer  fýlgt  og  att  ath  fýlgia  ath  fornu  og 
nýv  og  hann  vard  fremzt  eigande  ath.  Hier  1  mot  gaf 
greindr  aurnolfr  titt  nefndvm  jone  .x.  malnýtv  kugilldi.  og 
fiaugur  hundrut  frid.  skyllde  þratt  nefndur  jon  svara  laga 
nriptingum  a  fýrr  greindre  jordu.  enn  opt  nefndur  aurnolf- 
ur  hallda  til  laga.  ok  þui  handlagde  titt  greindur  jon  opt 
greindan  avrnolf  ollvngis  kuittan  og  akærvlavsaii  fyrir  sier 
og  oUvm  sinum  logligvm  epterkomendvm  vín  adr  greint 
iardar  verd.  enn  titt  nefnd  jðrd  æfinlig  eign  titt  greindz 
aurnolfs  og  hans  erfingia. 

samþýkti  jngibiðrg  þorsteinsdotter  kvinna  opt  nefndz 
jons  þenna  giorning  logligan  fyrir  sig  med  fuliu  iaýrdi.  Og 
til  sanninda  hier  vm  settum  vit  fýr  nefnder  menn  ockr  in- 
sigli  fyrir  þetta  jardarkaups  bref  er  giort  var  da  hvilt  j 
ónvndarfirde  fimtvdaginn  næsta  fyrir  jonsmessv  holabiskups. 
þa  er  lidit  var  fra  hingadburd  vors  herra  ihesv  christi  þvs- 
vnd  .cccc.  siautiger  og  .v.  ar. 


í 


695.  34.  Apríl  1475.  á  Þingyelli. 

Transskriptarbréf  tveggja  manna. 


782  TRANSSKRIPT.  —  VATNSPJARDARTOLLA.R.         1475. 

Biak.  Skalh.  Fasc.  XI,  13,  trauBskriptið  á  skinni.  AM.  Apogr.  Nr. 
2440,  eptir  frumritinu  „ordriett  og  stafíiett".  AM.  Apogr.  Nr.  6902, 
brot. 

Þat  giore  ek  jon  prestr  oddzson  ok  þorgeir  jonsson 
godum  monnum  kunnigt  med  þessu  ockru  opnu  brefi  at  vit 
haufum  set  ok  ýferlesit  opit  domsbref  tolf  presta  þéirra  er 
dæmdu  j  millum  sira  lopz  jorunzsonar  ok  jons  prestz  oddz- 
sonar  med  heilum  ok  oskaudum  jnsiglum  sva  latanda  ord 
efter  ord  sem  her  seiger. 

[Hér  kemr  bréf  ír&  28.  Júni  1448,  Dipl.  lal.  IV,  Nr.  759]. 
Ok  til  sanninda  her  vm  settum   vid   fyrnefnder   menn 
ockr  jnsigli   firir   þetta   transkriptum  bref  er  skrifat  var  a 
þinguelli  jn   crastina   die   sancti  johannis   episcopi    holensis 
anno  domini.  CD.^  cd.^  Ixx.*'  v.® 


696.  13.  Maí  1475.  í  Holti. 

Naefi  prestr  Böðvarsson  lýsir  því,  að  hann  hafi  tekið  bók- 
areið  af  Magnúsi  Ólafssyni  og  Guðrúnu  Egilsdóttir  um  toU- 
laust  akip  undir  Meiri-Hlíð  í  Bolungarvík. 

AM.   FaBc.   XXI,    19,   frumrit  &  skinni.    Innsiglið  er  dottið  frá.  — 
AM.  Apogr.  1070. 

Þath  giorer  egh  narfi  prestur  bauduarsson  godum  monn- 
um  kunnigt  med  þessu  minu  opnu  brefi  ath  eg  tok  suo 
felldan  bokareid  af  magnwsi  olafssyni  ær  sagdur  uar  og 
gudrwnu  eigilsdottur  ath  þau  suoru  þann  fullan  bokareid 
ath  vnder  meiri  hlid  j  bolungarvik  ætti  ath  vera  toUlaust 
skip.  suoru  þav  þenan  eid  fyrir  mier  oa  eyri  j  skutulsfirde 
jnnan  þeirra  fiortaan  daga  sem  eg  hafda  þar  til  sett.  sagda 
eg  þar  af  olafi  magnwssyni  þoa  gaumu  sekt  sem  eg  hafda 
(adur  aa  hann  dæmt  ef  hann  giæti  eigi  leitt  fyr  greind  vitni 
jnnan  þess  tima.  og  til  sannenda  hier  um  setta  eg  mitt 
jnnzsigle  fyrir  þetta  bref  skrifath  j  hoUti  j  aunundarfirde 
faustudagen    næsta    fyrir    huitasunnu.    þaa  lidith   var   fraa 


1475.  EIGNIR  HÓLMSÆTTAR.  783 

hingath  burd  uors  herra  jhesu  christi.  þwsund.  fiogur  hundr- 
auth.  sio  tiger  og  fimm  aar. 


697.  15.  Maí  1475.  á  eufunesi. 

TvEiR  menn  votta,  að  hústrú  Margrét  Vigfúsdóttir  bygði 
Hermanni  Lafranzsyni  jörðina  Dali  og  eyðijörðina  Bjargir 
i  Hauðskeiðs  sókn  á  Eogalandi  leigulaust  í  þrjú  ár  í  þá 
peninga,  sem  hústrú  Hólmfríðr  systir  hennar  skuldaði  hon- 
um  í  þjónustulaun  hans. 

AM.  Dipl.  Oríg.  Norv.  Fasc.  XLVI,  2,  í  transscripto  á  skinni  frá 
13.  Okt.  1475.  Bréfið  er  prentað  í  Dipl.  Norv.  IV,  979.  Hólmfríðr  Vig- 
fftsdóttir  Hólms  þekkist  ekki  annaristaðar  frá  að  öðru  en  því,  að  liklegt 
er,  að  það  sé  bú  dóttir  Vigfúsar,  sem  nefud  er  Ulfrida  í  bréfi  7.  Okt. 
1416  (Dipl.  Isl.  in,  640),  og  ætla  eg  vist  að  bvo  sé,  og  er  þar  í 
framburði  mjótt  á  milli  (=  Úlfríðr  =  Ólfríðr  =  Hólfriðr  =  Hólmfríðr). 
t>að  er  af  öllum  þessum  bréfum,  þesBu  og  þeim  frá  10.  Apr.  1467  (Nr. 
424)  og  29.  Nov.  1471  (Nr.  581)  auðséð,  að  Guðríðr  kona  Vigfasar  Hólms 
og  Ragna  systir  hennar,  kona  Jóns  œokrs,  hafa  verið  ættaðar  af  Roga- 
landi,  úr  þvi  að  eignir  þessar,  er  hér  eru  taldar,  eru  einmitt  þar. 
Gnðmundr  ívarsson  gæti  verið  sonr  ívara  junkæra  Vigfússonar  og 
bróðurson  Margrétar. 

Þath  gerum  vier  gvdmundur  juarsson  og  eigell  jonsson 
godum  monnum  viturlegt  med  þessv  ockru  brefe  ad  vid 
vorum  þar  j  hia  savm  og  heyrdum  aa  ath  hvstrv  margret 
vigfusdotter  bygde  hermann  lafranzsyne  jordena  dale  er 
liggr  j  rennis  eynne  og  eyde  iordena  biarger  halfa  i  havd- 
skeids  kirkivsokn.  skyllde  greindur  herman  hafa  þessar 
iarder  leigulavsar  j  þriu  ar  i  þaa  peninga  sem  hvstrv  holm- 
frid  hennar  syster  vard  greindum  herman  skyllvg  j  sin 
þionvzstv  lavn  og  þess  leingr  sem  greind  hvstrv  margret 
giorde  ei  adra  skipun  a. 

Og  til  sanninda  hier  vm  sette  fyrrskrifud  hvstrv  mar- 
gret  sitt  insigle  med  ockrvm  fyrnefndra  manna  insiglum 
firir  þetta  bref  skrifat  aa  gufunese  manudagen  j  hvitadðgum 
þa  lidet  var  fra  hingath  burd  vors  herra  jesu  christi  þvs- 
vnd  fiogr  hvndroth  siotigir  og  fimm  ar. 


k 


784  ÞRÚDADALR  OG  FELL.  1475. 

698.  23.  Maí.      ^^^^  undir  Felli. 

81.  Maí.  '         á  Stað  á  Reykjanesi. 

Írskurbakbréf  Jóns  prests  Jónssonar,  prófasts  og  almenni- 
legs  dómara  milli  Geirhólms  og  Hrútafjarðarár,  nm  tíundir 
og  tollagjald  frá  Þrúðadal  til  Fellskirkju  í  Kollafirði. 

Bi8k.  Skalh.  Fasc.  XIV,  16,  frumrit  á  skinni.  —  AM.  Apogr.  2477, 
afskript  gerð  fyrir  Árna  Magnússon  „Ex  originalib.  Scalholtcn.  accuraté, 
etiam  qvantum  ad  mendas"  (AM.).  —  AM.  382.  Fol.,  transakript  gert  i 
Skálholti  2.  Marts  1664  af  Oddi  Eyjólfasyni,  Ólaíi  Jónasyni,  Bjarna 
EiríkBsyni  og  Vigf&BÍ  Magnússyni,  og  eptir  því  transskripti  er  afskript 
meðal  Apogr.  2478,  og  saman  við  þá  afskript  hefir  Árni  borið  trosnað 
transskript  frá  20.  Júní  1476,  sera  hann  fékk  frá  Einari  Einarssyni 
sýslumanni  i  Barðastrandarsýslu.  Utan  á  SkálhoItBfrumritinu  stendr: 
„Urskurdarbref  Sueins  Biskups  vm  Þrudardal  Til  fellzkírkiu  j  KoUafirde. 
—  Anno  1603.  þann  10.  Julij  liet  siera  snæbiörn  þetta  bref  epter  hia 
herra  Odde".    Sbr.  bréf  5.  Júlí  1475. 

Um  Þrudadar). 
Þat  giore  ek  jen  prestur  jonsson  profastur  og  almenne- 
legur  domare  j  millvm  geirholms  og  hrutafiardarcLr  godum 
monnum  kunnigt  med  þessv  minu  opnu  brefe  at  sub  anno 
gracie.  CD.^  cd.^  Ixx.^  quinto.  vnder  felle  j  kollafirde.  manv- 
daginn  næsta  fyrir  festum  corporis^)  christi  kom  fyrir  mic 
andres  bonde  gudmundzson.  er  þd  atte  jordina  vnder  greindv 
felle.  og  kærde  þat  fyrir  mier  at  hann  hefde  hvorke  feingit 
kirkiutiund  ne  prestz  tiund  upp  aa  tuo  aar  samfleytt  af  .xuj. 
hundrada  jordv  er  þrudadalur  heiter.  er  þangad  atte  at 
lykiazt  til  fyr  greindrar  kirkiv  under  felle.  CDedkennumzt 
ek  og  greindur  sira  jon  at  ek  sd  og  yferlas  maldaga  opt- 
nefndrar  kirkiu  vnder  felle  hver  er  suo  uar  latande  at 
gialldaz  skyllde  til  þratt  nefndrar  kirkiu  veturgamall  saud- 
ur  og  lambselde  cd  hueriu  dre.  Nu  af  þui  at  fyrskrifader 
toUar  ok^)  tiunder  haufdu  eigi  lukter  ueret  upp  aa  greindann 
tima  huoriga  xij  manuduna.  af  adur  nefndri  jordu  þruda- 
dal.  enn  greindrar  sancte  oIaf(s)  kirkiv  maldage  þatutuisar 
at  þrattnefnder   toUar   og  tiunder  eiga  at  lykiaz  aa  hveriu 


^)  Með  hendi  Árna  utau  á  Apogr.  2478.    *)  Apogr.  2478;   corforiB, 
frumritið.    *)  Svo  hér. 


1475.  ÞRÚÐADALR.  785 

are  ^f  greindri  iordu  þrudadal  til  títtnefndrar  kirkiu  under 
felle.  Ok  saker  þess  greindur  andres  beidde  mic  ok  krafde 
at  giora  sier  Eett  ok  sinne  kirkiv  um  greint  mal.  af  þeim 
sem  þrattskrifada  jord  þrudadal  ætte  eda  þeim  sem  fyrir 
hana  ætte  at  suara  at  logum.  beidde  ek  hans  þar  þd  ok 
krafde.  enn  einginn  kvnne  mier  þat  at  segia  huerr  hennar 
logligur  eigande  uere.  eda  hverr  fyrir  hana  ætte  at  suara 
at  logum.  Þui  at  heilax  anda  nad  til  kalladri  at  suo  prof- 
udu  ok  fyrir  mic  komnu  sege  ek  jon  prestur  jonsson.  pro- 
fastur  ok  almennelegur  domare  j  fyrsogdu  tacmarke  med 
fuUv  doms  atkuæde  ok  lagavrskurde.  fuUa  sekt  ok  alla  sa 
uera  fallna  aa  greindvm  toUum  ok  tiundum  epter  þui  sem 
heilagrar  kirkiu  log  þar  vm  gior  fremzt  utvisa.  þriarmerk- 
ur  aa  huorre  tiund  hit  fyrra  aret.  enn  sek(s)  merkur  aa 
huorre  adurskrifadri  tivnd  ed  seinna  ared.  Suo  ok  eigi  sidur 
dæmda  ek  adurgreindur  sira  ion  med  sama  dome.  þriggia 
marka  sekt  aa  optgreindum  kirkiutollvm  edur  ijskylldvm  aa 
env  fyrra  arenu.  enn  aFjara  þriggia  marka  sekt  aa  enu 
seinna.  enn  tuigiUda  alla  toUa  ok  tiunder  upp  aa  huora  tolf 
manvdu.  Jtem  med  sama  dome.  dæmda  ek  þratt  skrifadvr 
sira  jon  suo  micit  fallit  uera  upp  j  optnefnda  iord  þrvdadal 
sem  þesser  peningar  reiknazt  at  framtoldu  til  hallz.  halft 
kirkiubondanum.  enn  halft  profastenvm.  suo  framt  sem 
logligur  eigande  leysir  eigi  tittnefnda  jord  aftur  jí^an  xij 
manada  med  fullum  peningum  ok  oUvm  sem  ek  hefe  hier 
aa  dæmt.  K^ema  minum  herra  herra  sueine  med  guds  nad 
biskupe  j  skalhoUte  litiz  anad  loglegra  uera  hier  vm  med 
beztu  manna  Rade. 

Var  þesse  minn  domur  af  mier  uppsagdur  ok  inscriptes 
fram  borenn.  mier  j  domsæte  sitianda.  morgum  godum  monn- 
um  Jærdum  sem  leikum  nærverundum.  Og^)  þennan  minn 
dom  med  mier  samþyckundum.  Ok*)  til  sannenda  hier  um 
setta  ek  mitt  jnsigli  fyrir  þetta  domsbref  skrifad  a  stad  da 
Reykianese.  aa  sama  ari.  ix  nöttum  sidar  enn  fyr  seger. 


')  S?o. 


Dipl.  Isl.  V.  B.  50 


786  HOPSBRÉF  í  VATNSDAL.  1475. 

699.  39.  Maí  1475.    á  G^uðnmarstöðum. 

OísLi  Porgilsson  og  Steindór  Sölvason  leggja  niðr  fyrir  kvitt 
öU  þau  skipti  og  peninga  reikning,  er  þeirra  hafði  miUi 
farið,  á  þannhátt,  að  Gísli  fékk  Oddfríði  dóttur  sinni  íimm 
hundraða  part  í  Hofi  (í  Vatnsdal),  en  Steindór  skyldi  gera 
Gisla  tveggja  hundraða  sæmd  innan  tólf  mánaða. 

AM.  Apogr.  4181  „Ex  originali  Haldoru  Erlendzdottar  i  Bolstada- 
hlid"  (AM.).  Inusigli  Ljóts  var  fyrir  bréfinu.  Hin  bæði  voru  dottin 
frá. 

Þath  giorum  vær  þordr  jonsson.  liotur  þorleifsson  ok 
ormur  einarsson  godvm  monnum  vitvrligt  med  þessv  vorv 
opnu  brefe  at  vær  vorum  j  hia  sdctm  ok  heyrdvm  da.  da 
hofe  j  vazsddi  ord  ok  handaband  þessara  manna  gisla  þor- 
gilssonar  ok  steindors  sa^'lvasonar  at  so  firir  skildv  at  þeir 
la/'gdu  nidr  firir  kvitt  avll  þau  skipte  ok  peninga  reikning 
er  þeirra  hafdi  j  miUvm  farit  fram  til  þess  er  þa  var  kom- 
it  j  svo  máta  ath  adr  greindr  gisle  þorgilsson  fieck  oddfride 
dottur  sinne  fimm  hvndrada  partt  j  hofe  til  æfinligrar  eign- 
ar  enn  fyrnefndr  steindor  skyllde  giora  opt  nefndum  gisla 
sæmd  ok  skyllde  fram  koma  jnnan  .xij.  manada.  atte  sæmd- 
enn  ath  vera  .ij.  hvndrut  ok  hier  epter  vilium  vær  sveria 
ef  þvrfa  þikir. 

Ok  til  saninda  hier  vm  settvm  vær  fyr  nefndir  menn 
uor  jncigle  firir  þetta  bref  er  giortt  var  d  gudrvnarstodvm 
j  vazddl  mdnudagin  næsta  epter  dyradag  þa  er  lidit  uar 
fra  hingatbvrd  vorss  herra  jehsu  christe  þusund  fiogvr 
hundrut  siotigir  ok  fimm  dr. 


700.  5.  Júní  1475.  á  Espihóli. 

Magnús  Benediktsson  selr  Sigurði  príor  Jónssyni  og  klaustr- 
inu  á  MöðruvöIIum  jörðina  Skuggabjörg  í  Fnjóskadal  með 
tilgreindum  skógarmörkum  og  landamerkjum,  en  ábóti  galt 
Magnúsi  Sírelsstaði  í  Kræklingahlíð,  og  gaf  Magnús  fimm 
hundruð  i  milli. 


1475.  MÖÐRUVALLAKLAUSTR.  787 

AM.  Pasc.  XXI,  27,  frumrit  á  skinni.    Öll  (9)  innsiglin   eru  dottin 
frá,  neraa  eitt.  —  AM.  Apogr.  2983. 

Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyra 
senda  stigur  ingimundarson.  brian  olafsson.  prestar.  biarne 
olason.  jon  sigurdar(son).  helge  sigurdarson.  are  sigurdar- 
(son).  jon  steinsson  ok  hallur  erlendzson  Q.  Guds  ok  sina 
kunigt  gerandi  ath  þa  lidid  var  fra  hingatburd  uors  herra 
jhesu  christi  þvshund  fiogur  hundrud  siautiger  ok  fim  ar 
miduikudaginn  næsta  fyrir  barnabe  apostoli  aa  hespiholi  j 
eyiafirde  voru  vier  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handa- 
band  þessara  manna  brodur  sigurdar  priors  a  maudruvoUum 
ok  magnus  benedictssonar  ath  sua  fyrir  skildu  ath  magnus 
benedictsson  seldi  priornum  ok  klaustrinu  a  maudruvollum 
jordina  skuggabiorg  j  fnioskadal  er  ligur  j  laufas  kirkiu 
sokn  med  þessum  vmmerkium.  rædr  gasagil  fyrir  vtan  en 
melshornit  fyrir  sunnan  er  næst  er  skogi  þeim  er  eignadr 
er  þveraa.  Sagdi  magnus  benedictsson  ath  hann  hefdi  heyrt 
sagt  ath  grytubacka  kirkia  ætti  skog  a  skuggabiarga  jord 
er  kalladr  væri  þorlaks  skogur.  Suo  ok  skogrunna  nockura 
fyrir  nedan  gautur  vt  fra  skuggabiorgnm  er  hann  hefdi 
heyrt  eignada  eyulfi  arnfinzssyni  en  eigi  uisse  hann  hier 
nauckur  sanendi  tiL  Skildi  ok  fyrnefndr  magnus  þat  til 
ef  nauckur  skogar  jtauck  yrde  eda  profadizst  med  laugum 
j  gre(i)nda  jord  þa  skyllde  hann  þar  aungu  fyrir  suara  en 
hann  sagdizts  hier  eingin  til  vita.  í^^ier  j  mot  gaf  adr 
nefndr  priur  sigurd  med  samþycki  conventubrædra  aa  maudru- 
vollum  jordina  Sirelstadi^)  j  kræklingahlid.  er  ligur  j  glæsi- 
bæiar  kirkiu  sokn  med  auUum  gognum  ok  giædum  sem 
greindre  jordu  hefer  fylkt  ath  forno  ok  nyiu.  gaf  tittnefndr 
magnus  j  miUum  greindra  jarda  fim  malnytukugiUde  ok  fim 
hundrud  j  þarfligum  peningum  ok  gialldazt  ath  næstvm 
fardavgum.  Skilde  huar  þessara  manna  haJlda  þeirri  jordu 
til  laga  sem  keypte  en  huor  suara  lagariptingum  sem  selldi. 
Ok  til  sanenda  hier  vm  setti  eg  magnus   benedictsson  mitt 


^)  Það  mnn  yeia  sama   jörð    og    i   siðari   jarðabókum    heitir   Sila- 
Btaðir. 

50* 


788                                    SÓLHEIMABRÉF.  1475. 

jncigle  med  fyr  nefndra  manna  jnciglura  fyrir  þetta  jarda- 

kaups   bref  er   skrifat   var  j  sama  stad  degi  ok   ari  sem 
fyr  seger. 


701.  8.  Júní  1475.  á  Reyiiistað. 

JóN  Einarsson  selr  Þorsteini  presti  Jónssyni  jörðina  í  Sól- 
heimum  í  Glaumbæjarkirkju  sókn  með  kirkjuskyld  fyrir 
þrjátigi  hundraða  í  fríðum  peningum. 

AM.  Apogr.  651,  eptir  frQmriti,    sera   sent  var  Jóni  Magnússyni  til 
íslands  1731,  eptir  beiðni  hans. 

KitíiítOllum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heyrra 
senda  magnus  einarsson  andres  jonson  arnoddr  einarsson 
prestar  Oddi  kolbeinsson  skuli  gunnlauxsson  þorgils  cinar- 
son  ok  biorii  sygurzss  son  kuediu  guds  ok  sina  kunnigtt 
giorandi  þa  er  lidit  uar  fra  hingatburd  uorss  herra  ihesu 
christi  þusshundrod  ara  fiogor  hundrot  siotiger  ok  fimm  ar 
a  faustudagin  n^sta  fyrir  huítt  drottinss  dag')  j  solheimum 
j  sæmundarhlid  j  skagafirdi  vorum  u§r  þar  j  hia  saum  ok 
heýrdum  aa  ord  ok  haiidaband  þeira  þorsteins  prestzs  jons- 
sonar  af  einne  alfuo  enn  jons  einarssonar  af  annari.  ath  suo 
fyrir  skildu  kaupi  ath  adr  nefndur  jon  einarsson  seldi  þor- 
steini  prest  jonsyni  jordina  halfua  j  solheimum  j  s^mundar- 
hlid  er  liggur  j  glaumb^jar  þingum  med  ollum  þeim  gogn- 
um  ok  g^dum  sem  greindri  jordu  halfri  hefer  fyllgt  ath 
fornu  ok  nyo  ok  adr  nefndr  jon  uard  fremzst  eigandi  ath 
ok  hann  tok  j  erfd  epter  einar  magnusson  faudur  sinn. 
sagdi  tittnefndur  jon  til  kirkiu  skylldar  ath  syngia  etti  þar 
huern  dag  helgan  ok  takazst  heima  IiosstoI(I)ar  ok  tiunder. 
hier  j  mott  gaf  þorsteinn  prestur  jonson  þratt  n^fndum  joni 
þriatigi  hundratta  j  fridum  peningum  ok  friduirdum.  skylldi 
þorsteinn  prestur  hallda  halfri  jordunni  til  laga  en  jon  suara 
lagaEÍpttingum  a  fýr  greindum  jardar  parti.  vorv  þetta 
jardarkaup  samþyckiandi  skilgetner  br^dur  joiis  einarssonar. 


1)  Þ.  e.  12.  Maí. 


1475.  SÓLHEIMABRÉF.  789 

ok  til  sannenda  hier  um  settum  u§r  fyr  nefnder  men  uor 
jnzsigli  fyrir  þetta  jardarkaups  bref  er  giortt  uar  a  stad  j 
Reýnissnesi  íimtudagin  næsta  fyrir  festum  sancti  barnabbi 
apostuli  a  sama  aRÍ  sem  fýr  seger. 


703.  8.  Júní  1475.  á  Reynistað. 

JóN  Einarsson  gefr  Þorsteini  présti  Jónssyni  í  prófentu  með 
sérþrjátigi  hundraða,  er  Þorsteinn  prestrskuldaðifyrirhálfa 
jörðina  í  Sólheimum. 

AM.  Fasc.  XXI,  22,  frumrit  á  skinni.    Öll  (5)  innsiglin  eru  dottin 
frá.  —  AM.  Apogr.  2166. 

solheimabref^). 
Þath  gorum  uer  andress  prestur  jonson.  oddi  kolbeiii- 
son.  skuli  gunnlauxsoii.  gissli  einarsson  ok  bioríi  sygurzsson 
leikmenn  godum  monnum  viturligt  med  þessu  uoru  brefui 
a  faustudaginn  n^sta  fýrir  huittdrottinsdag^)  j  solheimum  j 
sæmundarhlid  j  skagaíirdi  vorum  uer  j  hia  saum  ok  heyrd- 
um  a  ord  ok  handaband  þorsteins  prestzst  jonssonar  af  einne 
alfvo  en  joiis  einarssonar  af  annarri.  faldizst  ok  skildizst 
þath  vnder  þeira  haiidabandi  ath  adr  nefndr  jon  einarsson 
gaf  j  prouentu  med  sier  fýr  nefndum  þorsteine  prest  jons- 
syni  þriatigi  hundratta  j  fridvm  peningum  ok  friduirdum 
þeim  somum  sem  þorstein  prestur  var  skylldvgr  adr  greind- 
um  joni  fyrir  halfva  jordina  j  solheimum.  hier  j  moti  skilde 
titt  nefndr  jon  af  optt  nefndum  þorsteine  presti  kost  ok 
§fenligt  frainf^ri  sem  dandimanni  b^rri  ath  hafua  suo  leingi 
sem  hann  lifdi  ok  hier  med  s§miliga  þionvstzo  ok  þar  til 
xij  alner  vadmals  a  hverivm  xij  manodum.  skylldv  aller 
peningarner  vera  þorsteins  prestz  þegar  jon  v^ri  kominn  a 
prov^ntvna  skýldi^)  jon  ath  eingibiorg  kona  sin  hefdi  hvss 
ok  miolka  kv  j  krinkvm  vm  arit  medan  jon  u^ri  til  ok  hann 


*)  Utan  á  bréfinu   með    fornri    hendi.     Árni  ritar   á    bréfið:    „Um 
Solheima".    «)  Þ.  e.  12.  Mai.    »)  =  skildi. 


790  GUNNARSHOLTSBRÉF.  1475. 

lifdi  ok  hvn  skýlldi  þath  Keiknast  vpp  aa  þa  peninga  sem 
jon  gaf  sier  til  framf^ris  huer  kostnadr  þorsteine  presti 
ýrdi  þfvr  af.  kynne  þath  at  sk^  ath  þorsteinn  prestnr  d^íj 
fýr  enn  jon  þa  skýlldi  joii  fyllgia  þeim  peningum  sem  hann 
^tti  epter.  Ok  til  sannennda  hier  um  settum  v§r  fýr  nefnd- 
er  menn  uor  jnzsigli  fýrir  þetta  prouentubref  er  giortt  var 
a  stad  j  Eeýnissnessi  þrim  nottum  fyrir  fesstum  barnabbi 
apostoli  anno  domini  CTD.^  cd.^  septuagessimo  quinto. 


703.  13.  Júní  1475.  á  Reyðarvatni. 

ÞoBSTEiNN  Árnason  selr  Guðmundi  Jónssyni  og  Ingigerði 
dóttur  hans  jörðina  Gunnarsholt  á  EangárvöUum,  með  þeim 
atvikum  sem  bréfið  skýrir  frá,  að  tilgreindum  máldaga  og 
ítökum  kirkjunnar,  og  tekr  meðal  annars  i  mót  jörðina  Lága- 
fell  1  Eystri-Landeyjum. 

AM.  Apogr.  Nr.  2158,  með  hendi  Þórðar  Þórðarflonar,  og  er  afskript- 
in  staðfest  í  Skálholti  þann  10.  Julií  1711  af  Þorleifi  Arasyni,  Gisla 
Bjarnasyni,  Þorgilsi  Sigurðssyni  og  Þórði  Þórðarsyni,  en  hún  er  gerð 
eptir  transskripti  Guðbrands  Björnssonar,  Torfa  Guðmuudssonar,  Eiriks 
Bjarnasonar,  Eyjólfs  Björnssonar,  Ólafs  Sveinsaonar,  Odds  Jónasouar  og 
Þorvalds  Jónssonar  gerðu  á  almenniiegu  manntalsþingi  &  Reyðarvatni  á 
Rangárvöllum  10.  Maí  1680,  en  Reyðarvatnstransskriptið  var  aptr  gert 
eptir  vidimuB  Sveins  Árnasonar  og  Þöiðar  Bjarnasonar  gerðu  á  Nesi  i 
Selvogi  þann  7.  Aprilis  1640,  og  var  það  vidiœuB  gert  eptir  írumritinu, 
sem  þá  var  með  fimm  hangandi  innsiglum. 

Ollum  mðnnum  sem  þetta  bref  sid  edur  heýra  senda 
Finnur  Magnusson.  Marteinn  Einarsson.  prestar.  Eyolfur 
Einarsson.  Hallur  Jonsson.  Haflide  Jonsson.  Helge  Oddsson 
og  Helge  Teitsson  leikmenn  kvediu  Gudz  og  sina  kunnugt 
giðrande  þa  lidid  var  frá  hingadburd  vors  herra  Jesu 
Christi.  þusund  .iiij^.  siðtiger  og  fimm  betur^)  j  Gunnars- 
hollte  cL  RangdrvoUum  mdnudaginn  j  siðundu  viku  sumars^). 
vorum  vier  i  hid  saum   og   heýrdum  d  ord   ok   handaband 


»)  =  vetur?    2)  =  29.  Maí, 


1475.  GUNNARSHOLTSBRÉF.  791 

þes8ara  manna.  þorsteins  arnasonar  af  annare  cílfu.  enn 
Gudmundar  Jonssonar  og  Jngegerdar  dottur  hans  af  ann- 
are.  Skildist  þad  under  þessu  handabande.  ad  nefndur  þor- 
steinn  sellde  greindum  Gudmunde  til  eignar  Jngegerdi  dott- 
ur  hans  jordina  GunnarshoUt  med  oUum  þeim  gognum  og 
giædum  sem  greindri  jðrdu  hefur  fýlgt  ad  fornu  og  nyu  og 
greindur  þorsteinn  vard  fremst  eigandi  ad  i  erfd  epter  Lopt 
heitinn  Loptsson  sonarson  sinn.  med  svo  vordnum  skilmdla. 
ad  greind  Jngegerdur  skyllde  eignast  .40°.  i  iordunne  Gunn- 
arshoUte.  greindust  þar  i.  xx^  ad  Loptur  heitinn  þorsteins- 
son  bonde  Jngegerdar  hafde  géfid  henni  j  fiordungsgiðf. 
Enn  fyrer  onnur  .xx°.  i  jordunne  skyllde  þorsteinn  taka 
under  sier  alla  þd  peninga  til  eignar  sem  hann  var  henne 
gkýlldugur  epter  son  sinn  Idtenn.  og  þd  voru  ogolldner. 
Enn  fyrer  ðnnur  .40°.  j  jðrdunne  Gunnarshollte  gaf  Gud- 
mundur  Jonsson  og  Jngegerdur  dotter  hans  jordina  alla 
Lagafell  j  Eystre  landeyium.  sem  liggur  j  Krosskirkiu  sokn. 
med  ðllum  þeim  gðgnum  og  giædum  sem  greindre  jðrdu 
hefur  fýlgt  at  fornu  og  nýu.  og  þau  urdu  fremst  eigande 
ad.  Og  hier  til  skyllde  þorsteinn  arnason  taka  under  sier 
[i]  greint  jardarverd  allt  þad  lausagotz  sem  kirkian  j 
gunnarshollte  ætte.  voru  þad  greind  atian^)  kugillde  bulæg. 
tolf  kyr  og  sex  dsaudar  kugillde.  fiðgra  vetra  gamallt  naut. 
iij  hestar.  og  .iij^.  er  golldin  voru  kirkiunne  medann  þor- 
steinn  hiéllt.  og  þad  meira  sem  Eeikningurinn  til  greiner. 
Skilde  optnefndur  þorsteinn  arnason  allan  kirkiu  Reikning 
af  sier  smdan  og  storan  sem  hðnum  bar  ad  luka  fyrer  sig 
og  Snorra  heitin  Jonsson  mdg  sinn.  Enn  optnefnder  menn 
Jogegerdur  og  Gudmundur  Jonsson  underbundust  ad  svara 
kirkiunne  j  GunnarshoUte  þeim  ðllum  Reikningskap  sem  titt- 
nefndur  þorsteinn  skilde  af  sier.  hier  til  skyllde  Gudmund- 
ur  Jonsson  og  Jngegerdur  dotter  hans  giallda  optnefndum 
þorsteine  arnasyne  .x°.  vj  bufiar  kugillde.  fimm  med  jðrd- 
unne  Ldgafelle.  enn  eitt  ad  ðdru  vore.  og  þar  til  .iiij°.  j 
þarflegum  peningum.  niu  stikur  klædis  j  hundrad.    ef  klædi 


*)  Btendr:  átta,  en  Árni  Begir:  les  atian. 


792  GUNNARSHOLTSBRÉF.  1475. 

er  goUdid.  fiðrutiu  dsmuiida  annars  hundradz  ef  jarn  er 
goUdid. 

Sagdi  greindur  þorsteinn  ad  j  GunnarshoUte  ætte  ad 
vera  prestur  og  diakne.  og  kirkian  ætte  þar  fiordung  j 
heimalande.  kotbreckur  og  Grdkollsstade.  og  kirkian  og 
jordin  1  GunnarshoUte  ætte  itðk  i  annara  manna  jarder. 
dttrædar  torfgrafer  til  moskurdar  j  Helluvadz  jðrd  drlega. 
fiskveide  j  Hroadslæk  tvo  daga  j  hvorre  viku  fyrer  hvors 
manns  jðrd.  ofan  ur  vatne  og  ut  i  d.  þd  sem  sd  kys  er  j 
Gunnarshollte  byr.  og  stinga  torf  til  vatz  upptðku  j  meire 
breckna  jord  a  vetur  sem  þarfnast.  Tveir  skogar  i  Næfur- 
hoUtz  jðrdu.  fiara  med  ummerkium  fýrer  Stackhollte  og 
backa.  eru  þau  ðrnefni  hin  eystri.  EUding  i  miUi  biarnar- 
eyiar  og  EUidaeyiar  uppe.  Enn  hin  vestri  ad  Sudurey  d 
ad  brydda  framm  undan  klett.  Hellunam  j  Eystre  kirkiu- 
bæiar  jðrd  sem  þarfnast.  fimm  hrossa  beit  j  ytre  kirkiu- 
bæiar  jðrd  d  sumar  enn  .x.  d  vetur  og  gefa  alin  til  geýmslu 
d  hvort  hross.  GunnarshoUt  d  og  eý  i  Eangd  fyrer  ofan 
bðlversfoss  honum  hina  næstu.  auUu  gelldfe  beit  ur  Gunn- 
arshoUte  j  Nordurkinn.  og  hallda  upp  Nautgarde  med  ðdr- 
um  þeim  er  þangad  eiga  nekstur.  og  fd  mann  i  safn  d 
haustid.  Skylldu  hvorer  hallda  til  laga  þeirre  jordu  er 
keypte.  enn  svara  lagariptingnm  ef  d  kynne  falla.  hvor 
fyrer  sig  d  þeirre  er  sellde. 

Og  til  sanninda  hier  um  setium  vier  fyrrnefnder  menn 
vor  innsigle  fyrer  þetta  bref.  er  giðrt  var  d  ysta  Reidar- 
vatne  j  Averiahrepp.  næsta  mdnudag  epter  festum  Barnabé 
apostula  d  sama  dre  og  fyrr  seiger. 


704.  31.  Jiíiií  1475.  í  Yiðey. 

Tkansskript  nokkurra  Viðeyjarklaustrsbréfa. 

AM.  238.  4to^  b!.  35b,  Bessastaðabók,  skr.  c.  1570.  Til  eru  all- 
margar  aðrar  afgkriptir  bréfsíns,  en  þær  eru  allar  komnar  frá  Bessa- 
staðabök,  og  þeim  ber  ekki  annað  á  milii  en  misskriptir. 

Þat  giorvm  vier  gvnnar  prestvr  magnvsson.  gvnnsteinn 


1475.  TRANSSKRIPT.  —  HÉÐINSHÖPÐABRÉF.  793 

asgrímsson.  arne  jonsson.  prestar  skalholltz  biskvpsdæmis. 
Skvle  loptzson.  Sygvrdvr  jonsson  og  EigiU  jonsson  leikmenn 
godvm  monnvm  kvnnigtt  med  þessv  opnv  brefi  at  vær  sa- 
vm  ok  yfer  lasvm  ok  heyrdvm  yfer  lesid  opin  bref  tveggia 
biskvpa  virdvligs  herra  jons  med  gndz  nad  biskvps  j  skal- 
hoUti  ok  herra  arna  med  samre  nad  biskvp(s)  j  skalhollti 
ok  jons  abota  j  þyckabæ.  med  þeirra  heilvm  ok  oskoddvm 
hangandi  insigllvm.  og  þar  med  insigUe  presta  ok  leik- 
manna  svo  latanda  ord  epter  ord  sem  hier  seiger.  [Hér 
koma: 

1,  bréf  Jóna  Skálholtsbiskups  26.  Jálí  1413,  Dipl.  Isl.  III,  Nr.  626; 

2,  bréf  Árna  biskups  frá  6.  MartB  1417,  Dipl.  Isl.  IV,  Nr.  311; 

3,  bréf  Jóns  ábóta  frá  25.  Júli  1405,  Dipl.   Isl.  III,  Nr.  581; 

4,  bréf  Gríms  lögmanns  frá  1346,  Dipl.  Isl.  II,  Nr.  514]. 

Og  til  sannenda  hier  vm  settum  vier  fýrskrifader  menn 
vor  insiglle  firir  þetta  transkriptabref  er  giort  var  j  videý 
midvikudæginn  næsta  fýrer  jonsmesso  baptiste  Aiino  domini 
œ*^  cd^  Ixxv  ar. 


705.  35.  Júní  1475.  í  Ási. 

Ingvelde  Magnúsdóttir  samþykkir  sölu  Ásgríms  Hallssonar 
bónda  síns,  er  hann  hafði  selt  Finnboga  Jónssyni  hálfan 
Héðinshöfða. 

AM.  Apogr.  86  „Ex  origin.  fra  Sr  Skula  ÞorlaksByne". 

Um  halfaii  Hedinshðfda. 
Þath  giorum  wier  jon  prestur  skeggiason.  magnus 
hallason  oc  helge  gudmundzson  godum  monnum  uiturligt 
med  þessu  uoru  opnu  brefe  ath  þa  lidid  uar  fra  hiugadburd 
uors  herra  jhesu  christi  þushundrud  fiogur  hundrud  siau 
tiger  oc  fimm  vetur  sunnudagin  n^sta  eptér  jonsmessu  bap- 
tist^  i  aasíí  j  auxarfirde  i  kellduhuerfue  woru  wier  i  hia 
saum  oc  heýrdum  aa  ath  jnguelldur  magnusdotter  eiginkonaa 
asgrims  hallzsonar  samþýckte  med  handaabande  uid  finnboga 
jonsson  oc  asgrim  bonda  sinn  þath  sama  kaup  oc  jardar 
saulu  fast  oc  staudaugt  aeitt  oc  laugligt  oc  obrigduligt  uera 


794  LANDAMERKJABRÉF.  1475. 

oc  uera  skylldu  fýrir  sier  oc  sinum  erfingium  oc  éfterkom- 
endum  sem  fýr  nefndur  asgrimur  hallzson  bonde  hennar 
hafde  sellt  adur  nefndum  finnboga  jonssýne  jordena  halfan 
heidinshaufda^)  er  liggur  aa  tiornesi  j  husauikur  kirkiu  sokn 
med  aullum  þeim  skilmala  oc  greinum  er  þath  kaupbref 
utuisar  sem  þetta  wort  bref  er  med  fest^).  Oc  til  sannenda 
hier  um  settu  vier  fýr  nefnder  menn  wor  jncigli  fyrir  þetta 
bref  skrifuad  j  sama  stad  aa  deghe   oc   ari   sem  fýr  seger. 


706.  35.  Júní  1475.     á  Skarði  á  Landi. 

Bbéf  um  landamerki  Merkr  og  Merkihvols  á  Landi  í  Land- 
mannahrepp.    (Viðsjárvert  bréf). 

AM.  969.  4to,  bl.  209,  á  pappír  frá  hér  um  bil  1850.  —  Landa- 
bökasafn  112.  4to,  blg.  334—335,  með  headi  Steingrims  biskups  eptir 
gömlu  blaði  auetan  af  Landi  1843.  —  Þetta  er  tortryggilegt  bréf,  bæði 
um  mart  orðalag,  og  ekki  síðr  hitt,  að  það  er  dagsett  að  m&naðardaga- 
tali,  en  ekki  messu,  og  ekki  bætir  vottorðið  frá  1682  heldr  mikið  úr  skák. 
Verðr  því  vandséð,  hvað  mikið  sé  hafandi  af  þessu  bréfi. 

Anno  1475  á  Skarði  í  Landmannahrepp. 
Það  gerum  vér  kunnugt  með  þessum  voram  vitnis- 
burði:  Oddur  Ásmundsson,  Björn  Jónsson,  Þorsteinn  Þórð- 
arson,  Sigurður  Eiríksson,  Hafliði  Sigurðsson,  tilskikkaðir^) 
af  sýslumanninum  í  Eangárþingi  Erlindi  Erlindssyni,  sem 
hefur  umboð  yfir  kongsjörðum  Mörk  og  Merkihvoli  liggjandi 
í  Landmannahrepp,  augljósa  að  gjöra  vora  sannleiksmeð- 
kjenning  og  staðfestan  vitnisburð  með  eiði  um  landamerki 
áðurgreindra  jarða,  hvað  Merkurlandeign  áhrærir,  er  vort 
sannférðugt  vitni :  fyrst*)  1  Gloppubotn,  ræður  svo  lækur  sá, 
er  rennur  í  fult  suður,  og  svo  út  yfir  í  Fögrubrekku,  svo  í 
þúfuna  fyrir  sunnan  lækinn,  þaðan  og  í  Markagróf,  svo  1 
Markhól.  Eæður  svo  garður  sá,  er  stefnir  í  Markhól  ytri, 
sem«)  líka  er  kallaður  KlofahóII.    Svo  1  Skógtorfu.    Eæður 


1)  Svo.  «)  „Þad  kaupbref  er  nu  elited  fra  þessu"  (AM.).  *)  Svona 
Btendr  það  í  báðum  afakriptunum,  og  er  það  varla  frá  15.  Öld.  *)  1, 
969:  1.  fyrflt,  112.    '^)  er  112. 


1475.  LANDAMERKI.  —  HAMRENDABRÉF.  795 

svo  Merkurlækur  alt  að  Dyralæk*),  er  Prestskelda  er  kölluð. 
Sjónhending  þaðan  og  í  Markmel.  Þaðan  og  í  Markhryggi. 
Þaðan  í  Markhellu.  Svo  í  gróf  þá,  sem  liggur  með  Al- 
menningsgötum^),  alt  fram  í  fyrrgreindan  Gloppubotn. 

Hafa  og  nokkrir  af  oss  séð  og  lesið  máldaga  jarðar- 
innar  Merkur,  sem  þá  var  kölluð  .Ix"^.  jörð,  og  stóð  þar  sem 
nú  er  kölluð  Fornamörk,  og  fylgir  henni  alt  hið  sama  land 
innan  áður  greindra  takmarka. 

Þennan  vorn  vitnisburð  staðfestum  vér  með  eiði  á 
Skarði  í  Landmannahrepp  þann  2^^  Júní  1475. 

Þetta  áðurskrifað  máldagagildi  var  útdregið  úr  gamli  máldagabók 
á  Hh'ði  á  Álptanesi^)  þann  Slta^)  Mai  1682.  Vitna  rétt  sé  Bamhljóða 
Binum  original 

Sigurður  Sigurðsson  Jón  Jónsson 

[Rett  skrifad  eptir  gömlu  bladi  mer  meddeildu  i  brefe  af  17  Oct. 
1843  fra  bónda  Joni  Fimbogasyni  i  Mörk. 

Steingrimur  Jónsson'^). 


707.  á.  Júlí  1475.  í  Bjarnarhöfn. 

33.  Maí  1476.  í  Snóksdal. 

LoPTR  Ormsson  fær  Sigurði  Daðasyni  til  fullrar  eignar  þrjá- 
tigi  hundraða  í  Hamrendum  í  Dölum,  og  kvittar  Sigurð 
fyrir  andvirði  jarðarinnar. 

AM.  Apogr.  1436,  án  efa  eptir  frumriti  (=  a).  Til  saraanburðar  er 
hftfð  önnur  afskript  stafrétt  eptir  frumritinu  meðal  Hamrendabréfa  (i 
minni  eigu)  með  hendi  Magnúsar  Einarssonar  á  Jörva  c.  1730— 40  (=6). 

Þad  geiorum®)  uær  þordur  klemensson.  bryniolfur  sig- 
urdsson.  jon  jonsson.  jon  magnosson')  ok  gvdmvndur  jonsson 
godum  monnum  uiturligt  med  þessv  vorv  brefe.  at  þda  er 
lidit  var  fra  hingatburd  vors  herra  ihesu  christi  CD  cccc  Ixx 
ok  íimm  dar.  þridivdaginn  næsta  efter  visitacio  sancte  marie 
virginis  j  biarnarhavfn  j  helgafellzsueit.  voro  uær  þar  j  hia 
scjGLum  ok  heyrdum  da  ord   ok   handaband    þessarra   manna 


1)  112;  diralækur(!)  969.  «)  -götunni  112.  »)  Altarnesi  (Seltiainar- 
nese)  112  (!)  *)  3,  112.  ^)  [Þessi  staðfeating  Steingrims  biskups  er  tek- 
in  eptir  112.    «)  giorum  b.    ^)  Svo  a  og  b. 


796  HAMKENDABRÉP.  -  DRÚDARDALR.  1475. 

lopz  ormssonar  ok  sigurdar  dadasonar  at  svo  fyrir  skildv. 
at  greindur  loptur  fieck  adur  nefndum  sigurde  til  fvllrar 
ok  allrar  æfenlegrar  eignar  þriatige  hvndrada^)  j  iaurdunne 
hamrendvm  er  liggur  j  breidafiardardavlvm  j  savdafellz 
kirkiv  sokn  med  aullum  þeim  gaugnum  ok  gædum  er 
greindum  jardarparte  fylger  ok  fylgt  hefer  at  fornv  ok 
nyiv  ok  hann  vard  fremzt  eigande  at.  jtem  skyllde  loptur 
snara  laga  Riptingvm  da  fyrnefndre  jaurdu  hamrendum  en 
sigurdur  hallda  til  laga.  suo  ok  eigi  sidur  medkendizt  þratt- 
nefndur  loptur  j  sama  handabande  at  hann  hefde  fulla  ok 
alla  peninga  vpp  borit  af^)  títtnefndum  sigurde  dadasyne  fyrir 
optnefndan  iardarpart  sem  honum  vel  oanægde.  ok  suo^)  gaf 
optnefndur  loptur  greindan  sigurd  aullunges  kuittan  ok  aa- 
kærvlavsan  fyrir  sier  ok  avllum  sinum  riettvm  epterkom- 
endum  um  fyrgreint  jardarverd  ok  jaurd. 

Ok  til  meire  sanninda  hier  um  settvm  vær  fymefnder 
menn  uor  jnsigle  fyrir  þetta  bref  skrifat  j  snoxdal  j  mid- 
davlvm  midvikudagen  næsta  fyrir  uppstigningardag  dare 
sidar  en  fyr  seiger. 


708.  5.  Júlí  1475.  í  Skálholti. 

SvEiNN  biskup  1  Skálholti  samþykkir  og  staðfestir  úrskurð 
Jóns  prófasts  Jónssonar  um  tíunda  og  toUagjald  úrÞrúðar- 
dal  til  Fells  í  KoUafirði  frá  22.  Maí  1475  (Nr.  698). 

Bisk.  Skalh.  FaBC.  XIV,  16,  frumrit  á  skinni.  —  AM.  Apogr.  2476 
„accurate"  eptir  frumritiuu.  —  AM.  382.  Fol.  transskr.  frá  2.  Marts 
1664,  og  afskript  þar  af  meðal  Apogr.  2478,  sem  borin  er  saman  við 
trosnað  transskript  frá  20.  Júní  1476,  og  er  afskript  af  því  meðal 
Apogr.  2362. 

Vær  svein  med  gvds  nad  biskup  j  skalhollte  ok  visita- 
tor  ýfer  allt  skalhoUz  biskupsdæme  giorvm  godvm  monnum 
kvnnigt  med  þessv  voro  opnv  brefe  ath  vær^)  havfvm  sied 
ok  yferlesid  ok  giolla   skodat   þann   dom   ok   vrskurd  aem 


»)  hundrud,  h.    •)  at,  b.    »)  þui,  b.    *)   Apogr.    2476  og  frbr.  bætir 
hér  við  v'  (=  ver),  sem  er  ofaukið. 


1475.  HVALNESSBRÉF.  797 

síra  jon  jonsson  vor  profastur  mille  geirholms  ok  hrvtafiard- 
araar  hefer  dæmt  vm  þa  kirkivtivnd  ok  presttivnd  semlvk- 
azt  hefde  att  af  jordvnne  þrvdardal  er  liggr  j  fellz  kirkiv- 
sokn  j  kollafirde.  lízt  os  sem  sa  sami  domur  se  skialigur 
ok  uel  hallande.  þvi  samþýckivm  ver  hann  med  avUvm 
sínvm  greinvm  ok  articulis  logligan.  Ok  til  sanninda  hier 
vm  settvm  vær  uort  innsigle  fyrir  þetta  samþyctarbref  vnder 
eins  med  adrgreindv  domsbrefe  skrifath  j  skalhollte  mid- 
vikvdagin  næsta  epter  translacionem  beate  martini  epiacopi 
confessoris.  anno  domini.  CO.®  cd.^  Ixx.^  quinto. 


709.  30.  Júlí  1475.  á  Reyðaryatni. 

FiNNR  prestr  Magnússon  selr  Þorsteini  Árnasyni  jörðina 
Hvalnes  í  Lóni  fyrir  jörðina  Árbæ  á  Eangárvöllum.  (Áthuga- 
vert  hréf?). 

Bréf  þetta  er  tekið  hér  eptir  tveim  afskriptum,  báðum  nýlegum:  a, 
afskript  staðfeatri  af  tveim  sýslumönnum  i  Skapt&rþingi,  Kristjáni  KriBtj- 
ánsgyni  og  J6ni  Guðmundssyni.  Aptan  við  þessa  afskript  stendr:  „Rétt 
afskrifað  eftir  gömlu  skjali  vitnar  Christiansson. 

Þesai  Copía  samhljóða  eptirriti  þvi  sem  þinglyst  var  á  Stafafells- 
manntalsþingi  Ita  Mai  1850  vottar  Jon  Guðmundason". 

b,  afskript  með  hendi  Guðmundar  Guðmundssonar  á,  Miðskerjum 
gerð  um  1860  og  send  hinu  íslenzka  Bókmentafélagi.  Fyrirsögn  i  báð- 
um  afskriptunum  er  „Copía  af  þvi  garala  Hvalnesbréfi  dat.  1475".  Bréf 
þetta  var  borið  i  lögréttu  2.  Júli  1592  og  dæmt  af  Þórði  iögmanni 
Gnðmundssyni  „i  alJan  máta  skjallegt,  þó  innsiglið  væri  þar  frá".  Sbr. 
lögfestu  frá  2.  Nóv.  1733  og  28.  Mai  1772. 

Þad  giorum  ver  Guttormur  Ögmundarson^).  Steirn  Þor- 
grijmsson  og  Jon  Biðrnsson  godum  monnum  kunnugt  med 
þessu  voru  opnu  brefi.  þa  lidid  var  fra  vors  herra  Jesu 
Christi  hijngadburdi  þusund  fiogur  hundrud  siðtygi  og  fimm 
vetur.  cL  Breidabolstad  i  Fliotshlijd  drottins  daginn  i  fimtu 
viku  sumars'^)  vorum  ver  i  hia  heyrdum  og  saum  a  ord  og 


*)  Ogmundsson,  a.    *)   Þ.  e.  14.  Maí,   sem  1475  er  hvítasunnudagr, 
og  er  hér  þvi  grunsamlega  til  orða  tekið.    Eptir  séra  Bjarna  Sveinssyni 


798  HVALNESSBRÉF.  1475. 

handaband  sira  Finns  Magnussonar  og  Þorsteins  Arnasonar 
ad  svo  fyrir  skildu.  ad  sira  Finnur  seldi  fyrgreindum  f>or- 
steini  Arnasyni  jðrdina  Hvalnes.  er  liggur  i  Loni  i  Stafa- 
fellsþinghá^)  med  [oUum  gðgnum  og  giædum^).  sem  greindri 
jðrdu  Hvalnesi  fylgir  og  fylgt  hefur  ad  fornu  og  nyu  og 
hann  vard  fremst  eigandi  ad  af  Oddi  diakna  Jonssyni  med 
rekum  sudur  ad  Hðfda  og  nordur  i  Hlaupgeira  undir  Skord- 
um  og  allt  landid  a  fiðrunni  og  inn  ad  jardbruarlæk  þeim 
sem  fyrir  jnnan  Myrarstein  er.  enn  austur  ad  Hlaupgeira. 
Jtem  med  skogum.  veidum  og  eingium.  Sagdi  hann  þessari 
jðrdu  fylgia  ætti  tveir  skogar  á^)  Hlijdardal.  þeir  Holmar 
heita  á  Hlijdardal.  á  tvð  hross  árlega  vidar*)  undir  Þijng- 
mannabrekku  i  vijkur  jðrdu  og  lietorfna^)  skurd  á  x.  hesta. 
eingiteig  i  Svijnhola  jðrdu  med  ummerkium.  fimm  hrossa 
beit  i  Krossa  landi  og  taki  ei  undann®)  folðld. 

Her  i  mót  seldi  Þorsteinn  Arnason  sira  Finni  jðrdina 
alla  Árbæ  fyrir  .xx.  hundrud,  er  liggur  i  Arveriahrepp  á 
RangárvðUum  i  Keldna  kirkiu  sokn.  med  ðUum  þeim  gðgn- 
um  og  giædum.  sem  greindri  jðrd  Arbæ  hefur  fylgt  ad 
fornu  og  nyu.  sem  hann  vard  fremst  eigandi  ad.  og  þar  til 
fiðgur  hundrud.  tvð  kugildi  búlæg  med  leigu  ad  ðdru  vori. 
og  tvð  hundrud  ofrijd.  hvort  sem  þau  verda  leyst  ad  hausti 
eda  ðdru  vori.  Her  til  skyldi  sira  Finnur  taka  undir  ser 
tvð  hundrud  af  þvi  jardar  verdi.  er  hann  atti  ad  luka  Oddi 
diakna.  skyldi  hvor  svara  lagariptingum  á  jðrd  er  seldi.  enn 
kaupandi  halda  til  laga.  [Og]  til  sanninda  her  um  setium 
ver  fyrnefndir  menn  vor  nðfn  undir  þetta  jardar  kaupsbref 
skrifad  a  eystra  Reydarvatni  i  Arveriahrepp  næsta  daginn 
eptir  olafsmessu  sama  ar  sem  fyrr  seigir. 

Guttormur  Ögmundarson.      Steirn  Þorgrijmsson. 
Jon  Biðmsson'). 


i  Stafafelli  (d.  1889)  sagði  mér  og  J6n  prófastr  Jónsson  á  alþingi  1893 
og  aptr  1.  Okt.  1898,  að  bréf  þetta  mundi  vera  „interpólerað"  og  ekki 
alstaðar  falslaust;  einkum  Iiafdí  séra  Bjarni  talið  itakið  i  Syinhólaland 
til  þesB,  er  falsað  væri. 

*)  þingi,  a;    •)  [gögnum  og  gjædum  öllum,  a;    ')  í,  a;    *)  viður,  a; 
*)  létorfa,  a;    «)  sl.  aj    ')  Undirskriptirnar  vantar  i  a;  það  er  og  mjög 


1475.  ÆRLÆKJARBRÉF.  799 

'710.  15.  vSeptemlber  1475.     í  Hafrafellstunga. 

Óli  Oddsson  selr  Jóni  Ólasyni  fjögur  ágildi  hins  þrettánda 
hundraðs  upp  í  jörðina  Ærlæk  í  Öxarfirði  fyrir  jafnvirði  í 
fríðvirðum  peningum. 

AM.  Fasc.  XXI,  35,  frumritið  á  skinni,   og   er    faidrinn    saumaðr  á. 
bréfið,    Fyrra  innsigUð  er  fyrir  þvi;   hitt  er  týnt.  —  AM.  Apogr.  3013. 

vm  ærlæk^). 
Þat  giorvm  vid  einar  prestr  halldorsson.  jon  finnboga- 
son  godum  monnum  vitanligt  med  þessv  ockru  brefi  at  þa 
er  lidit  var  fra  hingadburd  vors  herra  jesv  christi  þus- 
hundrud  fiogr  hundrud  siautiger  ok  fim  aar  a  þridiadaginn 
næsta  fyrir  mariumesso  hina  sidari^)  aa  ærlæk  j  oxarfirdi 
voro  vid  j  hia  saum  ok  heyrdum  aa  ord  ok  handaband  þess- 
ara  manna  ola  odzsonar  ok  jons  olasonar  at  suo  fyrir  skildu 
at  fyr  nefndr  oli  selldi  adr  nefndum  joni  til  fullrar  eignar 
fiogr  agiUdi  hins  þrettanda  hundrads  vpp   j   jordina   ærlæk 


hugavert,  að  hér  í  niðrlagi  bréfsins  er  komizt  svo  að  orði,  að  þeir  sem 
útgefa  bréfið,  seti  „wö/Vt"  sín  undir  það,  því  að  það  var  ekki  tízka  orð- 
in  fyrr  en  laungu  eptir  að  þetta  bréf  á  að  vera  gert,  svo  að  annaðhvort 
er  bréfið  falsbréf,  eða  þá  að  þeir,  sem  einhvern  tíma  hafa  gertþákopíu, 
sem  legið  hefir  til  grundvallar  fyrir  þeim  afskriptum,  sem  hér  eru  not- 
aðar,  hafa  breytt  orðinu  „innsigli"  i  „nöfn",  og  svo  bætt  Bömu  nöfnnm 
nndir  bréfið,  sem  þeir  sáu  að  stóða  í  upphafi  þess.  í  öðrum  löndum 
finnaBt  þess  dæmi  á.  15.  öid,  að  menn  undirskrifuðu  skjöl,  en  þö  ei  það 
mjög  fátítt  á  Norðrlöndum,  nema  um  konunga  eða  sekretera.  Þorsteinn 
ÁrnaBon  i  Gannarsholti  þekkist  frá  öðrum  bréíum  (Nr.  703);  sömuleiðis 
Béra  Finnr  (Nr.  703;  sbr.  Nr.  611).  Afakriptin  b  setr  að  lyktum  þessa 
klausu:  „Þessa  kopiu  af  Hvalness  jarðarbréfi  vitnar  prófastur  sera 
Högni  SigurðsBon  á  Stafafelii  af  13.  Mai  1748  samkvæma  og  samhljöð- 
andi  þvi  kalfskinns  originalbréfí  er  á  Hvalnesi  hjá  ábúendum  legið 
hefur  og  þeir  hafi  honum  léð.  Að  þetta  sé  rett  Bamanlesið  og  útBkrifað 
og    samhljóða   sínam    originali    vitnar  undirskrifaðr 

Sra  Magnús  Ólafsson. 

Framanskrifuð   lögíesta    [frá   1733   og    1772]   var  upplesin  þann  3. 
Mai  1808.    Testerar 

Bergur  BeuidiktsBon 
p.  t.  sýslumaðr". 

*)  Utan  &  biéfíuu  með  foruii  hendi.    *)  Þ.  e.  6.  Sept. 


800  ÆRLÆKR.  —  STRAUMSBRÉF.  1475. 

er  stendur  j  ðxarfirdi  med  ðllum  þeim  gognum  ok  giædum 
sem  greindum  jardarpart  til  ber  ok  hann  vard  fremz  eig- 
andi  at.  I^ier  j  mot  gaf  jon  titt  nefndum  ola  fiðgr  agiUdi 
hins  þrettanda  hvndrads  j  fridum  peningvm  ok  fridvirdum. 
skylldi  oli  svara  laga  RÍptingum  a  greindri  iordu  en  jon 
hallda  til  laga.  Ok  til  sanenda  hier  vm  settum  vid  ockr 
jnnsigli  fyrir  þetta  bref  skrifat  j  hafrafellztvngv  j  oxarfirdi 
fðstudaginn  næsta  epter  krossmessu  vm  haustid  a  sama  ari 
sem  fyr  seiger. 


^.  33.  September  1475.  á  Hofi. 

10.  Ápríl  1483.  í  Laxárnesi. 

ÖuDMUNDB  Magnússon  selr  Margrétu  Vigfúsdóttur  tíu  hundr- 
uð  í  jörðunni  Flekkudal  í  Kjós  fyrir  Straum  i  Hraunum, 
tiu  hundruð  að  dýrleika. 

AM.  238.  4to,  bl.  7  b,  skr.  c.  1670.    JSig.    143.    4to;   AM.  65.  8vo; 
AM.  Apogr.  1802. 

Bref  vm  Stravm. 

Pat  giorum  vid  Halldor  Hakonarson  [oc]  Felix  Þorar- 
ensson  godvm  monnvm  vitrligt  med  þessv  ockrv  opnv  brefi 
at  vid  vorvm  þar  j  hia  savm  oc  heyrdvm  aa  aa  Hofi  aa 
Kialarnesi  fostvdeiginn^)  j  imbrvvikv  vm  havstid  þa  er  lidit 
var  fra  gvdz  byrd  QD.  cd.  Ixxv  ar:  ord  oc  handaband  þess- 
ara  manna  Margretar  Vigfvsdottvr  oc  Gvdmvndar  Magnvs- 
sonar.  skiUdizt  þat  vndir  þeirra  handabande  at  fyrgreindr 
Gvdmvndr  seldi  advrnefndri  Margretv  x*'  j  jordinne  Fleckv- 
dal  er  liggr  j  Kios  j  Reynivalla  kirkiv  sokn  med  oUvm 
þeim  gognvm  oc  giædvm  er  greindre  jordv  fyllger  oc  fyllgtt 
hefir  at  fornv  oc  nyiv  oc  hvn  vard  fremst  eigandi  at. 

Hier  j  moti  gaf  fyrnefnd  Margret  opt  nefndvm  Gvd- 
mvndi  jordina  Stravm  er  liggr  j  Hravnvm  j  Alltaneshrepp 
j  Bessastada  kirkiv  sokn  fyrir  .x*'.  oc  þar  til  eitt  malnytv 
kvgilldi  med  avllvm  þeim  gognvm  ok  giædvm  er  þessari 
jordv  fyllger  ok  fylgtt  hefir  at  fornv  ok  nyiv  ok  hvn  vard 
fremst  eigandi  at.    Skyllde  hvort  fyrgreindra  manna   svara 

»)  Svo. 


1475.  SOLVEIG  ÞORLEIFSDÓTTIR.  801 

laga  riptingvm  aa  þeirre  jordv   er   sellde   ok   hvort  hallda 
þeirre  til  laga  er  keypti. 

Ok  til  sannenda  hier  vm  settvm  vid  fyrnefndir  menn 
ockvr  innsigle  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  var  j  Laxarnesi  j 
Kios  fimtvdagenn  fyrstan  j  svmre  viii  arvm  sidar  enn  fyr 
seiger. 


713.  34.  September  1475.  á  Hólum. 

ViTNisBUEDAEBKÉF,  að  Ormr  Einarsson  hafi  lýst  þvi,  að  Sol- 
veig  Þorleifsdóttir  hafi  sagt,  að  þau  sömu  innsigli,  sem  hún 
sýndi  honum,  hefði  hún  tekið  af  síra  Halli  Jónssyni  í  kirkj- 
unni  í  Flatatungu,  og  Ólafr  Filippusson  lýsti  því,  að  hann 
hefði  tekið  af  síra  Halli  liggjanda  í  sömu  kirkju  það  bréf, 
sem  hann  fékk  Solveigu. 

AM.  Fasc.  XXI,  23,  frumritið  á  skinni.    ÖU  (4)  innBÍglin  ein  dott- 
in  fiá. 

lýsing  orms  einarssonar  ok  olafs  philipussonar^). 
Þad  giðrvm  vier  olafur  klængsson.  þorbergur  stefans- 
son.  prestar.  hola  biskups  dæmis.  colle  magnus(son)  ok  jon 
þordarson  leikmenn.  godvm  monnvm  viturligt  med  þessv 
voro  brefe.  þar  vorvm  vier  j  hia  ok  heyrdvm  a  ad  ormur 
einarsson  taladi  þessi  ord  fyrir  oss  ok  fleirvm  monnum  odr- 
vm  vnder  stvdddevm^)  a  holvm  j  hialltadal.  lavgardagin^) 
næsta  epter  micelsmessv  vm  havstit.  ad  solveig  þorleifsdott- 
er  hefdi  sagtt  sier  ad  þav  savmv  jncigle  sem  hon  syndi 
honum.  hefdi  hon  tekit  af  sira  halle  jonssyni  j  kirkivnne  j 
flatatvngv.  ok  a  savmv  vættfangi  medkenndizt  olafur  fil- 
iphusson  fyrir  oss.  ad  hann  hefdi  tekit  af  liggianda  þratt- 
nefndvm  sira  halle  j  greindre  kirkiv.  þat  bref  sem  hann 
hafdi  j  hendinne  ok  feingit  solveigv  þorleifsdottur.  Ok  til 
sanninda  hier  vm  gettvm  vier  fyr  nefndir  menn  vor  jncigle 

*)  Utan  á  bréfinu  með  forni  hendi.  *)  Svo  =  Studium.  ')  —  dadin,  frbr. 
Dipl.  lil.  V.  B.  51 


803  TRANSSKRIPT.  1475. 

fyrir   þetta   bref.   skrifat   a   holvm  j  hialltadal.  svnnvdagin 
næsta  epter  micelsmessv.  anno  domini  CD®  cd°  Ixx  quinto. 


713.        11.  Október  1475,     í  Hereyjum  á  SunnmærL 

Þrír  menn  transskribera  bréf  frá  15.  Mai  1475  um  eignir 
hústrú  Margrétar  Vigfúsdóttur,  sem  hún  á  á  Eogalandi  í 
Noregi. 

AM,  Dipl.  orig.  Norv.  Fasc.  XLVI,  2,  frumtransskriptið  á  skinni. 
Innsiglin  eru  fyrir.  Bréfið  er  preutað  i  Dipl.  Norv.  IV,  979.  Trans- 
skript  þetta  er  með  ísleuzku  handarlagi  og  vist  ekki  norskn,  nema  það, 
sem  ritað  er  aptan  á  það,  og  gert  er  siðar.  Ank  þess  þekkjast  tveir  af 
mönnum  þcim,  er  útgefa  bréfið,  sem  íeleudingar.  Loptr  Ormsson  er 
aonr  Orms  Loptssonar  ens  rika  og  kvæntist  hann  á  Hálogalandi  1470 
Gunnhildi  Pétrsdóttur  (Nr.  501).  Hrafn  Brandsson  er  án  alls  efa  sá,  er 
flíðar  varð  lögmaðr  á  íslandi  (147^—83)  og  var  nafnkunnr  maðr  á 
sinni  tið. 

Pat  giorum  vær  jon  olaífsson  prestur  loftur  ormsson  og 
hrafn  brandzson  leikmenn  godum  monnum  viturlegt  med 
þessv  vorv  opnu  brefe  ath  vær  hofum  siet  og  yfirleset  opeth 
bref  med  heilum  og  oskðddum  hanganda  insiglvm  svo  lat- 
anda  ord  eftir  ord  sem  her  segir. 

[Hér  kemr  bréf  írá  15.  Mai  1475,  Nr.  697]. 

Og  til  meire  sanninda  hier  vm  settum  vier  fyrskrifad- 
er  menn  vor  insigle  firir  þetta  transkriftar  bref  skrifath  i 
Hereyium  midvikudagenn  næsta  firir  festum  reliquiarum 
arum  eftir  gvdz  bvrd  þvshvnd  fiogur  c  siðtigir  og  fimm  aar. 


714.  23.  Október  1475.  á  Kirkjulæk. 

DóMB  útnefndr  af  Erlendi  Erlendssyni  sýslumanni  í  Rang- 
árþingi  um  mál  þeirra  Porleifs  Björnssonar  og  Helga  Teits- 
sonar  um  Efra-Dal  undir  Eyjafjöllum;  dæma  þeir  Helga 
Dal,  en  Þorleifi  aðgang  að  Kollabæ  í  Fljótshlíð. 

AM.   Fasc.   XXI,   20,   transskript  á  skinni  frá   1.  AnguBt  1480.  — 


1475.  DALS  MÁL  OG  KOLLABÆJÁK.  803 

Fasc.  XXI,  21,    fom  pappírsafskript   af  transscripto   frá   1480.  —  AM. 
Apogr.  2897. 

Dalsdomur^). 

OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  oddur  asmundzson.  helge  oddzson.  ornolfur  oddzson. 
gudmundr  ionson.  þorsteinn  paisson.  einar  branzson.  eyuindr 
thumasson.  haflidi  jonsson.  jon  magnusson  ok  arnfinnur  jons- 
son  knediu  guds  ok  sina  kunnigt  gerandi.  ath  anno  domini. 
CD.^  cd.^  Ixx.^  quinto.  da  manudagenn  næsta  fyrir  tueggia 
postula  messu  simonis  et  jude  oa  kirkiulæk  j  fliozhlíjd  da 
þingstad  rettvm  vorum  vær  j  dom  nefndir  af  ærligum  manni 
ellindi  ellenzsýne  er  þa  hafdi  kongsins  sýslu  ,j  Eangaarþinge 
ath  dæma  j  millum  Þorleifs  biornssonar  ok  helga  teitzson- 
ar  vm  jordina  efra  dal  vnder  eýiafiollum.  ok  þau  bref  er 
þeir  haufdu  fyrir  aadr  greindre  jaurdu  er  þeir  badir  þottuzt 
eiga  sem  þeirra  bref  þar  vm  giord  vtvíjsa.  kom  þar  fýst 
fram  af  hendi  fýr  nefndz  þorleifs  bref  sumarlida  eireiks- 
sonar^)  med  hans  heilu  ok  oskauddu  hanganda  jnnsigle.  ath 
hann  hefdi  sellt  optnefndum  þorleife  aidur  greinda  jord  efra 
dal  til  æfinligrar  eignar.  Suo  ok  liet  þorleifur  lesa  þath 
bref  ath  gudrun  harallzdotter  fieck  lopte  guttormssyne  til 
fullrar  eignar  efra  dal  vnder  eýiafiollum  j  sin  þionuztu  laun. 
kynne  fýr  nefnd  jord  af  ath  ganga  med  laugum  af  adur 
nefndum  lopte.  þa  skýlldi  hann  eignazt  þa  peningana  sem 
fyrir  jordina  kiæme. 

hier  j  mote  tiedi  helgi  teitzson  sin  transkriptarbref 
fyrir  oss.  tolf  manna  dom  þann  ath  helga  stýrssýne  hafdi 
verit  dæmd  opt  nefnd  jord  efri  dalur  til  fullrar  eignar  af 
gudrunu  harallzdottur.  enn  luka  fulla  peninga  fyrir  jnnan 
siav  natta  epter  godra  manna  virdingu  ok  þar  med  orskurd 
jons^)  asmundzsonar  logmannz  þann  ath  hann  hafdi  orskurd- 
a(t)  þenna  sama  dom  laugligan  med  aullum  sinum  greinum 
ok  artikuluss^).  epter  þui  sem  hann  hafdi  dæmdr  verit.  J 
þridiu  grein  las  helgi  virdingarbref  sex  manna  ath  þeir 
haufdu  virt  j  iardar  verdit  j  efra  dal  jaurdina  kollabæ  fyrir 


0  Utan  á  XXI,  21,  með  fornri  hendi.    ^)  Svo. 

61^ 


804  DALS  MÁL  OG  KOLLABÆJAR.  1475. 

íimtigi  hundrada  ok  þar  thil^)  tiu  buíiar  kuilldi  ath  tiundar 
lage.  Nu  saker  þess  ath  þessir  fýrr  nefndir  menn  þorleifur 
biornsson  ok  helgi  teitzson  laugdu  vnder  med  handabande 
þann  dom  sem  ellendur  ellenzson  þar  ýfer  stefnde  huors 
þeirra  bref  skýlldu  meira  afl  hafa  vm  tíjtt  nefnda  jaurd 
efra  dal  gda  huar  þorleifur  biornsson  skylldi  athgang  eiga 
ef  jordin  daalur  geingi  af  med  laugum.  Ok  ath  þessum  fýrr 
skrifudum  brefum  aullum  skodudum  ok  fleirum  audrum  er 
þar  fram  kuomu  af  beggia  hende.  leizt  oss  þau  bref  fyrir 
eiga  ath  ganga  sem  helgi  teizson  bar  þar  fram  suo  framt 
sem  þau  bref  er  hann  vændizt  hafa  j  sinni  geýmslu  med 
heilum  ok  oskauddum  hangandi  jnnsiglum  (eru)  suo  latandi  ord 
fyrir  ord  sem  j  þeim  transkriptarbrefum  stod  er  fyrir  oss 
kuomu.  Þui  dæmdum  uær  fjr  nefndir  domsmenn  helga 
teitzsyne  jaurdina  efra  dal  vnder  eýiafiollum  til  fullrar  eign- 
ar  ok  frials  forrædiss.  gnn  þorleifur  biornsson  eiga  ath- 
gang  med  lavgum  ath  jordunne  kollabæ  ok  þeim  tiukuiUd- 
um  er  þar  voru  til  vird  fyrir  jordina  efradal.  gn  ef  nauck- 
vt  fals  kjnne  j  ath  metazt  þeim  brefum  er  helgi  atte  fram 
ath  leggia  vnder  dandi  manna  skodan  þa  dæmdum  vær  þor- 
leife  biornssyne  þrattnefnda  jord  efra  dal  vnder  eýiafiollum 
til  æfinligrar  eignar  epter  þui  sem  hans  bref  þar  vm  giord 
vt  visa.  Ok  til  sanninda  ok  fullrar  samþýcktar  hier  vm 
sette  ellendr  ellenzson  sýslumadur  j  Rangarþinge  sitt  jnn- 
sigle  med  vorum  fýrr  nefndra  manna  jnnsiglum  fyrir  þetta 
domsbref  skrifat  j  yztu  COaurk  vnder  eýiafiollum  da  sama 
are  deige  síjdar  enn  fýrr  seigir^). 


715.  30.  Október  1475.  í  Fíflholti. 

DóMR  útnefndr  af  Erlendi  Erlendssyni  sýslumanni  í  Rang- 
árþingi  um  Dals  og  Kollabæjarmál  Þorleifs  Björnssonar,  og 
hafði  umboðsmaðr  Þorleifs  stefnt  Guðmundi  Eiríkssyni  um 
hald  á  Kollabæ. 


1)  XXI,  21;  8l.  XXI,  20.    «)  24.  Okt. 


1475.  DALS  MÁL  OG  KOLLABÆJAR.  805 

AM.  Fasc.  XXI,  20,  tranaskript  á  skinni  frá  1.  Aug.  1480.  —  AM. 
Fasc.  XXI,  21,  afskript  forn  á  pappir  af  transscripto  frá  1480.  —  AM. 
Apogr.  2896. 

Dalsbref  ok  um  koUabæ^). 
OUum  monnum  þeim  sem  þetta  bref  sia  edr  heýra 
senda  einar  oddzson.  aurnolfur  oddzson.  arnfinnur  jonsson. 
eyuindr  tumasson.  arne  jonson.  hreinn  hallzson.  brandr  jon- 
son.  biame  þosteinsson.  þorlakur  hreinson.  helge  sigurdzson. 
brodde  þorlaksson  ok  halldor  audunarson  kuediu  guds  ok 
sina  kunnigt  giorandi  ath  anno  domini.  CD.^  cd.^  Ixx.^  quinto. 
ŒL  manudagenn  næsta  fyrir  allra  heilagra  messu  j  fiflhoUte 
j  uestra^)  landeyium  da  þingstad  EÍettum  vorum  vær  j  dom 
nefndir  af  ærligum  manne  ellinde  ellinzsyne  er  þa  hafdi 
kongsins  syslu  j  Rdangaarþinge.  ath  dæma  j  millum  þorleifs 
biornssonar  ok  gudmundar  eireikssonar^)  er  þar  var  þa  stefndr 
af  vmbodsmanne  þorleifs  biornssonar  fyrir  þa  sauk  ath  þor- 
leifur  kíærdi  þat  til  adr  greinz  gudmundar  ath  hann  hiellde 
jaurdina  koUabæ  j  fliozhlid  er  liggur  j  breidabolsstadar 
kirkiu  sokn.  enn  þorleifur  þottizt  eiga.  Nu  fyrir  sakirþess 
ath  oss  leizt  gudmundr  eireiksson^)  þar  riettliga  fyrir  kalladr 
ok  þess  anars  ath  fýr  nefndr  þorleifur  liet  lesa  þar  þau 
bref.  ath  aumarlide  eireiksson^)  hefde  sellt  honum  jaurdina 
efra  dal  vndir  eýiafiollum  til  fullrar  eignar  epter  þui  sem 
þeirra  bref  þar  vm  gert  vtvíjsar  ok  þat  annat  bref  ath 
gudrun  harallzdotter  hefdi  feingit  lopte  bonda  guttormssyne 
til  fullrar  eignar  fý(r)nefnda  jaurd  efra  dal  j  sin  þionuztu 
laun.  kynne  dalr  af  ath  ganga  med  laugum  þa  skýlldi  lopt- 
ur  eignazt  þda  pe(n)inga  sem  fyrir  jaurdina  kiæme.  Þat 
hid  þridia  bref  ath  jordin  koUabær  var  virttur^)  af  sex 
dandi  monnum  j  iardar  verdit  fyrir  efradal  undir  eyiafioU- 
um  fyrir  fimtigi  hundrada  ok  þar  til  tiu  bufiar  kuilldi.  hier 
med  kom  þar  fyrir  oss  tolf  manna  domur  suo  Idatande  ath 
þeir  hefdi  dæmt  helga  teitzsyne  opt  nefnda  jord  efradal  til 
fullrar  eignar  epter  þui  sem  hans  bref  vtvisudu.     gnn   þor- 


1)  Utan  &  transscripto  (XXI,  20)  með  fornri  hendi.    «)  Svo.    *)  virth 
XXI,  21. 


806  DALS  MÁL  OG  KOLLABÆJAR.  1475. 

leife  biornssyne  riettan  athgang  ath  kollabæ.  hier*)  j  moti 
þessum  brefum  ok  fleirum  audrum  er  þorleifur  bar  þar 
fram.  beidduzt  vær  af  gudmundi  eireikssyne  ath  hann  legdi 
þar  fram  þat  skial  sem  hann  hefdi  fyrir  jaurdunne  kollabæ. 
gnn  hann  sagdi  nei  til  ok  sagdizt  ok  ecke  hafa.  ok  þui 
dæmdum  vær  fýrr  nefndir  domsmenn  jorduna  koUabæ  erf- 
ingium  eireks  heitins  loptzsonar  til  æfinligrar  eignar  ok  frials 
forrædiss.  Enn  þorleif  biðrnsson  laugligan  medtaukumann 
epter  þui  sem  hans  bref  þar  vm  giord  vt  visa  enn  gud- 
mund  eireiksson  skýlidugan  ath  afenda  fýrr  nefnda  jord 
kollabæ  jnnan  mdcLnadar  þorleife  biornssyne  eda  hans  vm- 
bodsmanne.  gnn  hafa  dabud  doi  jordvnne  til  næstu  fardaga 
ok  giallda  þaa^)  þar  med  jordvnne  suo  maurg  kugillde  sem 
hann  tok  af  þeim  tiu  kvilldum  sem  virt  vorv  j  fýrr  greint 
jardar  verd.  skýlldi  þrattnefndr  gudmundr  lata  vj  menn 
meta  tíjttnefnda  jord  kollabæ.  ok  ef  jordin  virtizt  betre  enn 
fimtiger  hundrada  þa  skýlldi  hann  hafa  lika  fyrir  af  þeim 
sem  þoL  eignadizt  jordina.  Ok  til  sanninda  ok  fullrar  sam- 
þýcktar  hier  vm  Cfette  ellendr  ellenzson  syslumadur  j  Rang- 
carþingi  sitt  jnnsigle  med  vorum  fýrr  nefndra  manna  jnn- 
siglum  fyrir  þetta  domsbref  er  skrifat  var  j  ýztu  maurk 
vndir  eyiafiollum  óx  sama  dare  deigi  sidar  en  fýr   seiger^). 


716.  4.  December  1475.  í  Holti. 

SvEiNN  Þorgilsson  fær  með  samþykki  Steinunar  Jónsdóttur 
konu  sinnar  síra  Jóni  Gíslasyni  jörðina  Vatnadal  1  Súg- 
andafirði  til  fullrar  eignar  gegn  því,  að  síra  Jón  hjálpi  hon- 
um  að  borga  skuldir  sínar  og  byggi  honum  jörð  og  kúgildi. 

AM.  FaBc.  XXXVII,  7,  transskript  á  ökinni  frá  1504. 

Þath  giorvm  vid  olafur  prestur  teizson.  aurnolfur  ein- 
arsson  godvm  monnum  vitvrligt  med  þessu  woru  opnv  brefi 
ath  vid  worum  j  hia  savm   og   heyrdvm  da  ord  og  handa- 


1)  sl.  XXI,  21.    2)  XXI,  21;  moltnað  úr  XXI,  20.     «)  Þ.  e.  31.  Okt. 


1475.  VATNADALR.  -  BRÚSASTAÐABRÉF.  807 

band  þessara  manna  af  eine  alfv  sera  jons  gislasonar.  af 
anari  sueins  þorgilssonar.  ath  suo  fyrir  skildv  ath  fyr- 
greindr  suein  fek  adr  nefndum  séra  joni  jordina  vattnadal 
til  fuUrar  eignar  er  lig(g)ur  j  svgandafirdi  j  dalstadar  kirkiv 
sokn  med  jaýrdi  og  samþýcki  og  handabandi  steinvnar  jons- 
dottur  kuinnu  hans.  hier  j  moti  lofadi  tittnefndr  sera  jon 
þrattgreindum  sveine  ath  hialpa  honum  til  ath  giallda  sin- 
ar  skullder  og  býggia  honum  jord  og  kugilldi.  Og  til  sann- 
inda  hier  wm  settv  vid  fyrnefnder  menn  ockar  jnncigli  fyrir 
þetta  jarda  kaups  bref  er  giort  var  j  hollti  j  aunundarfirdi 
manudagin  næsta  fyrir  nichulas  messu.  arum  eptter  gudz 
burd  CD^  cccc^  Ixx  og  v  ar. 


717.  38.  December  1475.  á  Ökrum. 

FiNNBOGi  bóndi  Jónsson  selr  Egli  Grímssyni  jörðina  Brúsa- 
staði  í  Vatnsdal  fyrir  Hafralæk  1  Aðaldal  og  nokkurt  lausa- 
fé,  og  er  bænhússkyld  á  báðum  jörðunum. 

AM.  Apogr.  388  „Ex  originali  Sr  Olafs  StefanBaonar,  accurate. 
Skriftarlaged  á  þessu  brefi  er  nylegra  enn  þeirre  tid  sambiode  á  hverre 
þad  er  daterad.  þo  eru  eingar  notæ  falsitatis  á  þvi,  hverki  rasa  raembraua 
nie  neitt  þvilikt.  annars  er  þad  sierlegt  ad  þesse  giörningur  er  rett 
hinn  same  sem  giördur  var  árenu  fyrr  um  þessar  hier  nefndar  iarder,  á 
mille  Bömu  manna"  (AM.).    Sbr.  bréf  frá  22.  Aug.  1474,  Nr.  675. 

Um  Brusastade  i  Vatzdal  og  Hafralæk. 
Ollum  monnum  þeim  sem  þetta  bréf  sia  edr  heýra  Senda 
hallur  gudmundzsson  magnus  hallason  helgi  gudmundzsson 
oc  sýgurdr  broddason.  Q.  G.  oc  sina  kunnigt  giorande.  ath 
þa  er  lided  uar  fra  hingathburd  uors  herra  ihesu  christi. 
þushund  fiogur  hundrud  siautiger  oc  fimm  ar.  mariumessu 
enu  fýrre  um  sumarid  aa  skarde  j  langadal  voru  uier  hia 
saum  oc  heýrdum  aa  ord  oc  handaband  finboga  jonssonar  oc 
egels  grimssonar  ath  suo  fýrir  skildu  ath  nefndr  finboge 
sellde  saugdum  egle  grimssýni  til  fullrar  eignar  jordena 
brusastade  er  liggur  j  undenfellzs  kirkiu  sokn  j  uatzadal 
med  auUum   þeim   gaugnum  oc  g^dum  sem  greindre  jordu 


808  BRÚSASTADIR.  -  HEYDALIR.  1475. 

hefer  fýlgt  ath  fornu  oc  nýu  oc  hann  hafdi  fremzst  eigande. 
ath  ordeth.  Hier  j  moti  gaf  oc  sellde  adrnefndr  egell  fýr- 
saugdum  finboga  jonssyne  til  fuUrar  eignar  jordena  hafra- 
l§k  er  liggur  j  nes  kirkiu  sokn  j  adaldal  fýrer  fimm  hundr- 
ud  oc  tuttugu  j  fýr  sagt  jardar  uerd  med  auUum  þeim 
gaugnum  oc  g^dum  sem  greindre  jordu  fýlger  oc  fýlgt  hefer 
ath  fornu  oc  nýu  oc  egell  hafde  fremzst  eigande  ath  ordeth 
oc  þar  til  .x.  kugillde  oc  tuo  hesta  fýrer  þriu  hundrud. 
skýllde  egell  oc  suara  fýrer  b^nhus  skýlld  er  nidr  hafde 
fallid  aa  tittnefndre  jordu  brusastaudum.  sagde  egell  oc  til 
bQnhu(s)skýlldar  aa  hafral^k.  SkjUde  huor  um  sig  hallda  til 
fuUra  laga  þeirre  jordu  sem  keýpt  hafde  en  sa  þeirra 
skýllde  suara  lagariptingum  sem  sellt  hafde.  Oc  til  sann- 
enda  hier  um  settum  uier  fýr  nefnder  menn  uor  jncigli 
fyrer  þetta  jardakaupsbref  giort  aa  aukrum  j  skagafirde  en 
fiorda  dag  jola  æ,  sama  ari  sem  fýr  seiger. 


718.  1475. 

Heydala  máldagi  (ágrip). 

AM.  Apogr.  Nr.  4425,  ágrip  með  hendí  Árna  MagnúsBonar,  sbr.  &r 
1382,  1388,  (Dipl.  Isl.  III,  Nr.  309  pg  855),  1538. 

Ur  Heydala  maldaga  de  anno  1475. 
kaplar  pro  utriusqve  generis  eqvis. 
krossar  ij.  smelltér  oc  ij.  rodukrossar. 
ij.  merke. 


719.  [1475]. 

LopTR  Ormsson  stefnir  Solveigu  Þorleifsdóttur  móður  sinni 
um  hald  á  Víðidalstungu,  er  hann  taldi  sér  til  erfðar  fallið 
hafa  eptir  Einar  Ormsson  bróður  sinn. 

ÍBfél.  309.  8vo,  bl.  159.  Öxnafellabók  með  hendi  Ara  Magnússonar 
í  ögri,  Bkr.  c.  1620.  Þessi  atefna  mun  vera  frá  1475  (abr.  MKetiIsB. 
Lagasafn  I,  341). 


1475.  LOPTR  OG  SOLVEIG.  809 

Stéffnna  Lofftts  Ormssonar  wid  modur  sijna 
Solueigu  Þolleiffsdotter. 
Eg  Lopttur  Ormmsson  steffnne  þier  solueig  þoUeiffsdotter 
stundarsteffnu  til  seilu  j  skagafirde  aa  þingstad  riettann  aa 
fostudaginn  fyrir  Magnusdag  firir  brand  jonsson  logman 
nordann  og  vestann  aa  Jslandi  vnder  þann  dom  sem  hann 
þar  yffer  neffnner.  edur  þann  wrskurd  sem  hann  þar  yffer 
seiger.  huðrra  suaraa  edur  seckta  þu  werdur  mier  þar 
skylldug  firir  þessa  mijna  akiæru.  ad  jeg  kiære  þadtilþijn. 
ad  þu  heffur  og  helldur  jordina  wijdedal(s)tungu.  er  jeg 
re(i)ck(n)a  mier  til  Erffda  haffaa  fallditt  Epter  Einar  Orms- 
son  brodur  minn^)  og  slijktt  bu  sem  þar  var  aa  jordinne. 
Suo  og  eij  sijdur  kiære  ieg  þad  til  þijn  ad  þu  hefur  lagtt 
mier  j  valld  þig  og  alla  þijna  peninga  fasta  og  lausa  og 
hallditt  þar  ecki  af.  Hier  med  helld  jeg  þijna  peninga  suo 
fara  og  farid  haffa  med  skada  og  spiðllum  aff  [þijnum  fram- 
ferdum^)  ad  mier  þycker  þu  ecki  þar  firir  þitt  vmmbod 
haffa  meiga  og  werttu  komin  firir  haadeige  aa  fyrrgreindann 
dag  og  stad  med  oU  þijn  proff  og  skilrijke  sem  þier  maa  til 
bata  verda  j  greindu  maale.  suo  og  eij  sidur  verttu  þar  log- 
liga  steffnnd  fyrer  allar  þær  greiner  sem  ieg  maa  med  log- 
um  til  þijn  talaa  j  greindu  maale.  Sittu  suo  leinge  steffn- 
una  sem  endiligur  vegur  verdur  aa  malum  med  domi  eda 
vrskurdi  ockar  aa  mille. 

steffnne  jeg  þier  ad  ordfullu  og  logfullu  og  logmale 
riettu  ad  vitne  þijnu  Kj  ^  son  og  þijnu  l^  og  allra  þeirra 
sem  ord  mijn  heyra. 


720.  1.  Febrúar  1476.  á  Skarðl  á  Skarðsströnd. 

Haldór  Þorgeirsson  selr  hústrú  Ólöfu  Loptsdóttur  alla  jörð- 
ina  á  Snorrastöðum  í  Kolbeinsstaðahrepp,  að  fráteknum 
skóginum  í  Arkinnargeilum,  og  lýsir  landamerkjum,  en 
Ólöf  leggr  í  mót  Mela  á  Skarðsströnd  og  Hafnareyjar. 

1)  Einar  d6  1470.   «)  [þijngu  |  tvanferdum,  hdr. 


810  SNORRASTAÐABRÉF  1476. 

Eptír  afskript  staðfeBtri  15.  Maí  1704  á,  Reykhólnm  af  Gisla    Jóus- 
syni  Oj?  Steindóri  Helgasyni  eptir  transskr.  frá  13.  Dec.  1612. 

Þad  Giorum  vær  þoraren  cLronsson.  Steinþor  Jonsson. 
Pietur  narfason.  Jon  asraundsson  og  Jon  Jonsson  Godum 
mðnnum  viturlegt  med  þessu  voru  opnu  briefe  ad  þar  vor- 
um  vær  i  hia  óL  Skarde  d  Skardsstrond  íijmtudægen  fyrer 
Puriíicacio  Mariæ  þd  lided  var  fra  Guds  burd  M.  iiij®  Lxx 
og  vj  óLr  saum  og  heirdum  d  ord  og  handaband  þessara 
manna.  Hustru  Olofar  Loptsdottur  af  eirne  dlfu.  Enn 
Halldors  Þorgeirssonar  af  annare.  ad  .ao  fyrer  skilldu.  ad 
Greindur  Halldor  Þorgeirsson  sellde  fyrnefndre  Hustru  Olufu 
Loptsdottur  Jðrdena  alla  Snorrastade  i  Kolbeinsstada  kirkiu- 
sokn  til  fullrar  eignar  ad  frateknum  skogenum  i  drkinnar 
Geijlum.  med  ollum  þeijm  gðgnum  og  giædum  sem  greindre 
Jordu  fiUger  og  fillgt  hefur  ad  fornu  og  nýu  og  hann  vard 
fremst  eigande  ad.  sellde  hann  Jordena  Jtakalausa.  nema 
firgreindan  skogarpart.  med  þessum  Landamerkium.  ad 
Borgargata  rædur  fyrer  nordaii  og  sudur  i  Borgarlæk.  Enn 
fyrer  sunnaii  Kalldd.  er  sionhending  ur  Grasteijne  ogsudur 
i  Gðtu  þd  er  þar  er  næst.  Rædur  þd  gatan  ofan  giegnt 
Tottavatnsenda  enum  nedra.  Þadan  sionhending  utj  Mar- 
grofarlæk  og  svo  til  siofar.  Enn  þadan  d  Osflðgu  ur  dr- 
kinnahamre  firer  ofan  Salltness  dl.  og  so  nordur  i  Borgar- 
gðtu.  Hier  i  mote  gaf  offtnefnd  Hustru  Olof  Jordena  alla 
d  Melum  d  Skardsstrðnd  er  liggur  i  Skards  kirkiu  sokn. 
og  þar  til  Eyiar  er  heita  Hafnarejar  er  liggia  i  sðmu  kirkiu 
sokn.  med  ollum  þeim  Gognum  og  giædum  sem  Greindre 
Jordu  og  Eyum  fillger  og  fillgt  hefur  ad  fornu  og  nýu  og 
hun  vard  fremst  eigande  ad.  SkiIIde  hvortt  uni  sig  svara 
laga  Riptingum  d  þvi  sem  sellde.  enn  hallda  til  laga  sijnu 
kaupe.  Og  til  sannenda  hier  um  setiuín  vier  firnefnder 
menn  vor  Jnnsigle  fyrer  þetta  Jardakaups  brief  er  skrifad 
var  i  sama  stad  og  are  deige  sijdar  enn  fir  seiger. 


1476.  MÚLI.  811 

731.  3.  Febrúar  1476.  á  Skarði. 

HúsTKú  Ólöf  Loptsdóttir  gefr  og  geldr  Jóni  Erlingssyni  1 
sín  þjónustulaun  jörðina  Múla  1  KoUaíirði  og  þar  til  tuttugu 
kúgildi. 

AM.  Fasc.  XXII,  6,  frurarit  á  skinui.    Innsiglin  öll  (4)  eru    dottin 
frá. 

Þath  giorum  vær  þorarin  daronsson.  jon  asmundzson. 
jon  jonsson  og')  biorn  helgason  godum  moiuium  kunnigt 
med  þessu  uóru  opnu  breíi  at  þar  vorum  vær  j  hia  aa  skarde 
aa  skardzstrond  upp  ool  blasiusmessudag  þa  er  lidit  var  fra 
hingatburd  vors  herra  jhesu  christi  þusund  íiogr  hundrut 
siotigir  og  sex  oar.  saum  og  heýrdum  aa  ord  og  handaband 
þessara  manna  hustru  olofar  loptzdottur  af  einne  halfu  en 
jons  erlingssonar  af  annare  at  suo  fyrir  skildu  at  fyrr  nefnd 
hustru  olof  loptzdotter  gaf  og  gallt  adrnefndum  jone  erlings- 
syne  j  sin  þionustulaun  jordina  alla  mula  j  kollafirde  er 
liggur  j  gufudals  kirkiu  sokn  til  fullrar  eignar  og  frials 
forrædis  med  ollum  þeim  gognum  og^)  gædum  sem  greindre 
jordu  mula  fylger  og  fylgt  hefer  at  fornu  og  nýu  og  hun 
vard  fremst  eigande  vndan  sier  ok^)  sinum  erfingium  en 
vnder  hann  og  hans  erfinga.  hier  med  gaf  optnefnd  hvstru 
olof  tit  nefndum  jone  tutugu  kugiUde  j  sama  handabande 
til  fuUrar  eignar.  skyUde  þratt  nefnd  hustru  olof  suara 
lagariptingum  d  greindri  jordu  enn  tíjt  nefndur  jon  haUda 
til  laga.  Ok^)  til  sanninnda  hier  vm  settum  vær  fyr  nefnd- 
er  menn  vor  jnsigle  fyrir  þetta  bref  er  skrifat  var  j  sama 
stad  dege  og  oare  sem  fyr  seiger. 


733.  7.  Febrúar  1476.    í  Gfeldingaholti. 

Transskkiptarbréf  fimm  manna. 

AM.  Apogr.  3584,  með  hendi  séra  Snorrti  Jónssonar  eptir  frumtrans- 
skriptinu,   er   þá  var   meðal   bréfa   Hólastóls,  en  nú  er  ekki  i  BiskupB- 


*)  Svo  hér. 


812  TRANSSKRIPT.  -MIKLABÆJARRÁN.  1476. 

skjalaoafni.     „Originalbrefed  liggr  i  Stiftskistnnne  a  Holum.    Copian  kom 
til  min  1721  frá  Sra  Snorra  Jonssyue"  (AM.). 

Þad  giorvm  vier  gvnnar  jonsson.  andres  jonsson.  þordr 
jngemundarson  prestar  hola  biskupsdæmis.  jon  þordarson  oc 
vilhialmur  thomasson  leikmenn  godvm  monnum  viturligt 
med  þessv  voru  brefe,  ad  vier  saavm  oc  yferlasvm  med  heilv 
oc  oskavddv  hangandi  jncigle  vrskurdarbref  vors  nadvga 
herra  med  gvds  nad  biskups  olafs  a  holvm  svo  Jatanda  ord 
epter  ord  sem  hier  seger. 

[Hér  kemr  afsetningardómr  Ólafs  biskupa  yfir  séra  Sigmundi  Stein- 
dórssyni  geingiiin  á  Laugalandi  27.  Júni  1474,  en  bréfaðr  28.  Júní  & 
Möðruvöllum  =  Fasc.  XXI,  8  i  frumriti,  Nr.  668J. 

Og  til  sanninnda  hier  vm  settum  vier  fyrnefnder  menn 
vor  jncigle  fyrer  þetta  transkriptabref  er  skrifat  var  j 
gelldingahoUti  j  skagaíirdi  midvikvdagin  næsta  epter  purifi- 
cacio  sancte  marie  anno  domini  CD.^  cd.^  Ixx.  sexto. 


733.  14.  Febrúar  1476.  á  Hólum. 

ViTNisBUEBARBRÉF  um  ráuið  í  Miklabæ  og  um  peninga  stað- 
arins. 

AM.  Apogr.  3695,  eptír  transakripti  frá  13.  Jfiní  1480.  —  Afskript- 
ir  af  þessu  bréfi  i  kopíubókum  (Landsb.  116.  4to,  II,  183;  ÍBfél.  126. 
4to,  bls.  269;  MStcph.  78.  Fol.  180—181;  BiskupBskjalasafn  3.  Fol.)  eru 
athugaverðar,  því  þær  hætta  í  miðju  kafi  við  bréfið,  og  skeyta  aptan  við 
það  niðrlagi  af  bréfi  frá  9.  Apríl  1476. 

Þad  giorum  vid  halldor  þorgrimsson  ok  sigurdr  olafs- 
son  godum  monnum  uiturligt  med  þessv  ockrv  brefi  ath  þar 
vorum  uit  j  hia  saavm  ok  heýrdum  aa  favstudaghinn  næsta 
fýrer  nivvikna  fðstv^).  a  flvgvmýri  j  skagafirde.  j  stofvnne 
ath  þorolfur  þorfinnzson  ok  alrídr  gvnnlavgsdotter  sórv  full- 
an  bokareid  fyrir  sira  jone  broddasyni.  officalis  holabiskups- 
dæmis.  ath  aa  affaranot(t)ina  lavgardagsens  næsta  epter 
kyndilmesso   nu   næst  er  var^).    vissv  þav  fyrir  fvU   sann- 

*)  Þ.  e.  9.  Febr.    «)  Þ.  e.  3.  Febi. 


1476.  MIKLABÆJARRÁN.  813 

inndi.  ath  þessir  peningar  voro  j  kirkivnne  aa  myklabæ  [j] 
skagaíirdi  j  blavndvhlid^)  v.  vætta  kista  med  smior  ok  lavsa- 
smior  ath  avki.  navta  slatvr.  savdaslatur.  fiskar.  rikling. 
hakall  ok  rafabellti.  verk  bvssgðgn,  katlar.  pottar.  mvn- 
lavg.  vazkall.  sængarklæde.  kista  læst.  ðnur  olæst.  avrk. 
net.  kvern.  pallklæde.  med  þui  fleira  sem  þar  var.  sav  ok 
vissv  adrnefndir  menn  þorolfur  ok  alridr.  ath  þessir  sðmv 
penÍDgar  voro"  brut  borner  vr  greindri  kirkiv.  af  fylgdar- 
monnum  sira  sigmvndar  steinþorssonar.  lagde  ok  fýr  nefnd 
alridur  þat  j  sinn  eidstaf.  ath  hun  saa  vpp  ^aa.  ath  drottin 
fyrir  ofan  hvrdina  j  kirkivnne  aa  mýklabæ  var  nidrslegin. 
ok  greindr  sira  sigmundr  for  þar  fýst  inn.  Ok  til  sann- 
innda  hier  vm  settvm  vid  fýr  nefndir  menn  ockur  incigle 
fyrir  þetta  bréf.  skrifat  aa  holvm  j  hiallta[dal]  midvikvdagh- 
in  fýrstan  j  nivvikna  fðstv.  þa  lidit  var  fra  hingatbvrd  vors 
herra  jesv  christi  þvshvnd  fiðgur  hvndravd.  siavtiger  ok 
sex  dr. 


724.  17.  Febrúar  1476.  á  Hólum. 

Lýsing  Jóns  Jússasonar  um  þá  peninga,  er  hann  lét  bera 
í  kirkjuna  í  Miklabæ  áðr  síra  Sigmundr  Steinþórsson  og 
hans  fylgjarar  gripu  staðinn  og  ræntu  þar. 

AM.  Apogr.  3596,  eptir  transskripti  frá  13.  Júní  1480.  — •  AÍBkript- 
ir  af  bréfinu  eru  í  nokkrum  kopíubókum:  Biskupsskjalasafni  3.  Fol.; 
LandBbókasafni  115.  4to,  H,  162;  ÍBféi.  126.  4to,  bls.  257—59;  MSteph. 
78.  Fol.  blB.  179—180. 

Þat  giorer  ek  jon  iussason  godum  monnum  uiturligt 
med  þessu  minv  brefi  ath  aa  affaranottina  lavgardagsins 
næsta  epter  kyndilmesso  nv  næst  er  var.  let  ek  bera  sua 
ordna  peninga  j  kirkivna  aa  mýklabæ  j  skagafirdi  j  blaundu- 
hlid.  adr  en  sigmundr  prestur  steinþorsson  med  sinvm  fýlgi- 
orum.  gripu  nefndan  stad  ok  rænti  fyrir  sira  jone  brodda- 
sýni.  sem  hier  seger. 

^)  Hér  hætta  kopiubækmar  við  bréfíð,  og  taka  niðrlagið  af  bréfíua 
£r&  9.  Apríl  1476. 


814  MIKLABÆJARRÁN.  1476. 

j  fýrstu  kista  ok  var  vegnar  j  fiinm  vætter  smiors  ok 
lausasmior  at  auk. 

vxa  ath  auUum  limum  næma  vantadi  til  skamrifen. 

kýrþio  .ij. 

halft  vij*  saudarkrof  med  bogum  ok  .ij.  skamrif.  - 

mor.  smalka  matur.  bivgv  ok  sperdlar  ok  vndermorvar. 

fiskar  halft  annat  hundrat  harder  ok  .xx.  blauter.  ha- 
kals  lýkiur  .xij.  riklingur  ok  rafabellti.  skautvbavrd. 

sængr  .iij.  ok  eitt  aklædi. 

huder  .ij.  heilar.  gn  þridia  ristnar  af  .ij.  leingur. 

klýppingar  .v.  ok  uar  aa  einum  vllen  af  þeim. 

selskinn  .iij. 

reip  a  .iiij.  hesta.  vantade  til  eitt. 

katlar  .v.  med  tveimur  hola  stadar  kavtlvm. 

pottar  .iij. 

halfkavnnur  .ij.  munlavg  ok  vazskall. 

vlldvkur  ok  vllhanklæde. 

pallklæde. 

vondr  er  olafur  bondi  atti. 

net.  kvorn. 

kvotra  ok  skak. 

altvnnur  .ij.  fra  holastad  ok  halftvnna. 

kvartel  .ij.  ok  avnnur  halftvnna  er  olafur  bondi  atti. 

avrk.  matarlok  ok  læst  kista. 

halftvnna  malz. 

miol  j  stampi. 

sma  bvsgagn  oreiknad.  trog.  kerolld.  diskar.  skaler. 
aakar.  spæner.  smiorjarn. 

liaer  .iiij.  avx. 

nafrar  iij. 

hardsteinar  .ij. 

þverfare.  ok  svdþvare^). 

beinasavg.  hornasavg.  þuersagarefne. 

hialltahnifs  brot. 

kolskara  brotin. 


^)  Svo  hér. 


1476.  MIKLABÆJARRÁN.  —  SOLHEIMABRÉF.  81 5 

tangarbrot. 

vefer  .ij.  kastader. 

hnodu  med  garn  iiij. 

vindvr  xxx. 

var  þetta  gamallt  verk.  enn  tætt  j  vetvr  garn  af  vij. 
íiordvngvm  vllar  ok  vindur  smar  ok  storar  .xl.  var  svmt  j 
kirkiunne  af  þessv  adr. 

Ok  til  sanninda  hier  um  setti  ek  mitt  incigle  fyrir 
þetta  bref  skrifat  aa  holum  j  hialltadal  faustudaghinn  næsta 
fyrir  cathedra  petri  apostoli.  anno  domini  CD.^  cd.^  Ixx.* 
sexto. 


735.  30.  Fehrúar  1476.  á  Reynistað. 

ÞoEGniS  Einarsson  selr  Eyjólfi  Teitssyni  tíu  hundruð  í  jörð- 
unni  í  Sólheimum  í  Sæmundarhlíð  fyrir  lausafé,  og  kvittar 
um  andvirðið. 

AM.  Apogr.  352,  tvær  afakriptir  eptir  frumriti,   sem   var  sent  Jóni 
Magnússyni  til  íslands  1731  eptir  beiðni  hans. 

Þat  giorer  ek  þorgils  einarson  godum  monnum  uitur- 
ligt  med  þessu  minu  opnu  brefi.  ath  ek  medkenumz  ath  ek 
hefi  selt  eyolfi  teizsyne  tiu  hundrud  upp  j  jordena  j  sol- 
eymum  j  sæmundarhlid  er  stendur  j  skagafirdi  ok  liggur  j 
klaumbæiar^)  kirkiusonk^)  med  ollum  þeim  gaugnum  ok 
gædum  sem  greindum  iardarparte  til  heýrer  ok  ek  uar 
fremz  eigandi  ath.  hier  j  moti  gaf  adr  nef(n)dur  eyolfur 
mier  suo  ordna  peninga  sio  malnytu  kugilldi  ok  þriu  hundr- 
ud  j  oUum  peningum  ok  þar  til  leigur  ok  abata  af  þessum 
peningum  um  eitt  ar  er  ek  uar  honum  skyllugur.  hefi  ek 
þessa  peninga  ath  mier  tekit  ok  uppborid  fýrer  gréindan 
jardar  part.  suo  mier  uel  anægir.  þui  giorer  ek  fyr  nefndan 
eyolf  teiztson^)  kuittan  ok  akærulauaan  fyrer  mier  ok  oU- 
um  minum    erfingium    um   adr   greint   iardar    partz    uerd. 


^)  klaumbædiar,  hin  afskr.    ^)   Þ.  e.  kirkjasókn.    ^)  teizson,  hin  afskr. 


816 


SÓLHEIMABKÉP. 


1476. 


fyrerbiodandi  huerium  nianni  at  kilia  edur  kæra  ok  omaka. 
[skylldi  fýr  nef(n)dur  eyolfur  hallda  adr  greindri  jordu  til 
laga  en  þorgils  uera  forsuarsmadr  fyrer  henni^).  Ok  til  san- 
enda  hier  um  setta  ek  mitt  insigli  fyrer  þetta  bref  giort  a 
stad  j  reynisnesi  tueim  nottum  fyrir  Petrusmesso  a  uetrin. 
anno  domini.  CD.^  cd.®  septuagessimo  sexto. 


^)  [sl.  hín  afskr. 


Lagfæringar  og  viðaufear. 


n.  bindi. 

Bls.  138.  BréíÍD  Nr.  62  og  63  munu  öllu  beldr  vera  frá  vor- 
inu  eða  fyrra  hluta  siimarsins  1276  heldr  en  1277  (sbr. 
Bps.  I,  705—706). 

—  238.     x-^rtal  bréfsins  Nr.  111  er  ef  til  viU  réttara  sett  1283 

heldr  en  1282,  þvi  að  svo  er  að  sjá  sem  Loptr  Helga- 
son  haíi  farið  utan  með  bréfið  sama  sumar,  sem  útlegð 
Jóns  erkibiskups  og  fleiri  biskupa  fróttist  til  íslands, 
sem  sýnist  hafa  verið  1283  (sbr.  Bps.  I,  727—729). 

—  241.     Arfærsla  Brautarholtssamnings    (Nr.    114)    um  Staða- 

mál  sýnist  og  réttari  1284  en  1283  (sbr.  Bps.  I,  730— 
734;  Annálar  ár.1284). 

—  451.^     Gunnar    sá,    sem    hér    er    nefndr,    mun    án  efa  vera 

sami  maðr  og  Gunnar^  Pétrsson  (lögmanns  Haldórsson- 
ar)  i  Auðbrekku,  og  mun  því  klausan:  kýrckia  á  eina 
ku  &c.  vera  yngri  viðbót  (frá  c.  1370)  við  Auðunarmál- 
daga. 

—  451.^^     StuUi    Geirsson    mun    að    vísu    vera    sonr    Geirs    á 

Seylu  (1340 — 50)  Þorsteinssonar  úr  Auðbrekku,  og  mun 
hálfbróðir  samfeðra  Árna  og  Jóns,  og  faðir  Arnórs, 
Magnúsar,  Runólfs  og  Þórðar. 


m.  bindi. 

Bls.  12^*^:  „COodvr  Ingibiargar";  þótt  svo  standi  í  handriti  ættar- 
tölunnar  ''AM.  748  4to),  mun  það  tæplega  vera  rétt, 
heldr  mundi  hér  eiga  að  standa:  „oc  Ingibiargar",  því 
ekki  getr  það  staðizt  tímaus  vegua,  að  Ingibjörg  föður- 
móðir  þeirra  Jónssona,  Pétrs  og  herra  Sturlu  —  sem 
kominn  er  á  legg  1289,  og  er  litlu  síðar  gerðr  skutil- 
sveinn  Eiríks  konungs  Magnússonar,  og  riddari  fyrir 
1296     (Bps.     I,     784—785;     Annálar)      —    haíi     verið 


1)   Jón  og  Ólafr  hafa  verið  bræðr  hans. 
Dipl.  Isl.  V.  62 


818  LAGFÆRTNGAR  OG  VlÐAUKAH. 

dótturdóttir  Þórdísar  Snorradóttur,  Sturlusonar.  Börn 
Þórdíaar,  þau  er  nú  þekkjast,  eru,  eptir  Sturlungu,  fædd 
á  árunum  1226  —1232,  og  væri  Sturla  riddari  fæddr 
svo  sem  1270 — 1275  (eu  síðar  getr  hann  naumast  verið 
fæddr),  þá  verða  aðeins  rúm  40  ár  frá  fæðingu  dætra 
Þórdísar  Snori-adóttur  (c.  1230)  til  fæðingar  Sturlu 
riddara  (c.  1270 — 1275),  og  kemr  þá  nokkurn  veginn 
heim  við  þann  reikning,  að  Jón  prestr  faðir  Sturlu  væri 
dóttursonr  Þórdísar,  þó  að  ekki  komi  þá  nema  svo  sem 
20  ár  niðr  á  hvert  þeirra  mæðgina,  Ingibjargar  og  Jóns 
(Ingibjörg  f.  c.  1230,  —  Jón  prestr  f.  c.  1250).  Er 
þvi  líkast,  að  þær  Steinunn^  er  fyrgreind  ættartala 
nefnir,  og  IngibjÖrg,  er  þar  virðist  vera  talin  dóttir 
Steinunar,  hafi  verið  systr,  og  dætur  I>órdísar  Snorra- 
dóttur.  Én  hvernig  sem  á  þeim  ruglingi  stendr,  þá 
gæti  hvorki  móðir  eða  amma  Jóns  prests,  er  átti  Hail- 
kötlu  Hrafnpdóttur,  Oddssonar  af  Söndum  (d.  1234), 
hafa  verið  dóttir  Odds  (og  í>órdísar),  því  að  þá  hefðu 
þau  hjónin,  Jón  prestr  og  Hallkatla,  verið  of  skyld  i 
augum  klerkavaldsins :  annaðhvort  sj^stkinabörn,  eða 
þá  að  2.  og  3.: 

^, ,       I    Hrafn  —  Hallkatla 

^     I     [Steinunn]  —  Ingibjörg  —  Jón  prestr. 

Er  þvi  einmitt  líklegt,  að  þessi  dóttir  Þórdísar  sé  dóttir 
Olafs  Æðeyings;    hann    átti  barn  við  Þórdísi  árið  1232 
(Sturl.^  II,  142). 
Bls.  494*^:     Nr.  320,  les:  Nr.  340. 

—  497:     Artalið  efst  á  spázíu,  yíir  bréíinu  Nr.  408,  heíir  mis- 

prentazt:  1389,  fyrir:  1394. 

—  784,  á  fyrra  dálki  (registr):    Artalið    milli    sviga    við    nafn 

Andrésarprests  Arnórssonar,  sera  mun  vera  faðir  Stein- 
þórs,  hefir  misprentazt  1392  fyrir  1412. 
Bls.   842,    á    fyrra    dálki    (registr):    Hallr  Kolbeinsson.     Jósafat 
Jónasson  ættfræðingr    telr    hann    fæddan  um  1280,    og 
farast  svo  orð  um  hann: 

„Það  er  án  efa  þessi  Hallr  (Kolbeinssou),  sem  Gott- 
skálka-annáll  telr  að  audazt  hafi  1363,  og  nefoir  hann 
„Hall  karl  í  Hvammi";  hefir  „karl"  líklega  verið  kenni- 
nafn  Halls,  euda  hefir  hann  víst  verið  orðinn  gamall 
1363,  því  að  hann  sýnist,  eptir  ýmsum  atvikum,  sem  nú 
eru  Ijós  orðin,  vera  faðir  Brands  Hallssonar,  er  bjó  í 
Kalmanstungu  um  1330— c.  1360  (f.  c.  1300—1305); 
en  raeð  því  að  þeir  feðgar  hafa  átt  Kalmanstungu, 
getr  ekki  verið  mikil)  vafi  á  um  kyn  þeirra,  að  þeir 
eru  komnir  af  Sturlungura,  er  áttu  Kalmanstungu  á 
13.  öld.  Mun  þvi  Hallr  i  Hvammi  (d.  1363),  er  hefir 
verið  merkr  maðr  og  kunnr  vel  á  sinum  tíma,  vera 
sonr  Kolbeins  Auðkýlings,  með  fyrri  konu  Kolbeins, 
flallberu    dóttur  Egils  bónda  Sölmundarsonar  úr  Heyk- 


LAGFÆRINGAR  OG  VIÐAUKAR.  819 

holti  (sbr.  Bps.  I,  696,  Árna  bisk.  s.,  12  k.).  Hallr 
Kolbeinsson  mun  vera  fæddr  um  1280.  Hallr  Svart- 
höfðason  frá  KalmaDstungu  (Brandssonar,  Hallssonar) 
bjó  og  i  Hvammi  (um  1400)  og  má  Hvammr  hafa 
verið  eign  þeirra  langfeðga". 
Bls.  973,  2.  dálkr  i  registrinu,  lina  31  (ofan  frá):  Húnakappi, 
Snorri  Böðvarsson,  les:  Húnakappi:  Böðvar  Snorrason. 
--  979,  1.  dálkr  i  registrinu:  í>orbjörg  Guðmundardóttir,  Ara- 
sonar,  kona  Guðna  Oddssonar,  ætti  að  vera:  Þorbjörg 
Guðmundardóttir,  Ormssonar  (o :  Orms  frá  Skarði, 
Snorrasonar),  þvi  að  þótt  ættfræðingar  haíi  talið  í>or- 
björgu  konu  Guðna  systur  þeirra  bræðra  Ara  og 
Hrafns  lögmanns  (Guðmundarsona),  þá  er  það  með 
öllu  heimildarlaust,  og  þegar  betr  er  aðgætt, 
sést  að  þessi  ættfærsla  fær  ekld  staðizt,  þvi  að  ef  í>or- 
björg  kona  og  barnamóðir  Guðua  bónda  Oddssonar 
hefði  verið  sj^stir  þeirra  Ara  og  Hraíiis,  þá  hefðu  þau 
Hrafn  lögmaðr  Brandsson  og  Margrét  Eyjólfsdóttir  kona 
hans  verið  þrímenningar: 

ÍHrafn  lögm.,  d.  1432  —  Ragna  —  Plrafn 
lögmaðr  yngri. 
[Þorbjörg]  —  Snælaug  —  Margrét,  kona 
Hrafns  Brandssonar. 
Enn  fremr  er  hitt  eiunig  getgáta  yngri 
sagnaritara  og  ættfræðinga,  að  Guðmundr  faðir 
þeirra  Hrafns  lögraanns  og  Ara  hafi  verið  Arason, 
eins  og  það  er  bersýnilega  misskilningr  þeirra,  að  hann 
haíi  búið  á  Heykhókim  og  verið  þaðan  kynjaðr,  því  að 
vitnisburðr  þeirra  Gunnlaugs  Teitssonar  og  Sigurðar 
Þorbjarnarsonar  frá  24.  April  1424  (DI.  IV.  Nr.  372) 
sýnir  án  allra  tvimæla,  að  Guðmundr  faðir  þeirra  heíir 
búið  á  Skriðu  (Hauðuskriðu)  i  Aðalda],  og  er  sú  jörð 
i  vitnisburðinum  talin  „föðurleifð  þeirra"  Hrafns  og 
Ara  og  Snjólfs  (d.  1403).  Sýnist  einmitt  liklegast,  að 
Guðmundr  i  Skriðu  hafi  andazt  1402 — 1403,  i  svarta- 
dauða,  og  kynni  hann  helzt  að  vera  Guðrmmdr  Stigsson 
(frá  Ljósavatni,  Jónssonar),  er  Skinnastaða-ártiðarskrá 
nefndir  við  28.  Mai  („Árt."  172.  bls.;  sbr.  s.  r.  174— 
175.  bls.  og  ættslirá  XX);  væri  það  þá  að  þakka 
frændsemi  Hrafns  Guðm.undarsonar  við  Loga  officialis 
Stígsson,  að  Logi  veitir  Hrafni  Grenjaðarstað  við 
brottför  Þorleifs  Árnasonar  þaðan  1406  (DI.  IIL  Nr. 
587).  í  bréfum  15.  aldar  kemr  það  og  i  Ijós,  aðHrafn 
hefir  átt  fasteignir  miklar  í  Þingeyjarþingi,  einkum  um 
ættstöðvar  þeirra  Ljósvetninga.  Ari  Guðmundarson 
kvæntist  Ólöfu  dóttur  ííórðar  undan  Gnúpi  i  Dýrafirði 
(og  Solveigar  frá  Reykhólum  [systur  Gisla  Svartssonar]) 
1394  (Flateyjarann.),  og  hefir  auðsjáanlega  feingið  raeð 
henni  jörðina  Reykhóla,  höfuðból  þeirra  Svartanna  á 
14.  öld.     Hefir    kvonfang   þetta    liklega    farið    fram    að 

52* 


820  LAGFÆRINGAR  OG  VIÐAUKAR. 

ráði  Bjarnar  Jórsalafara,  því  að  Ari  mun  þá  hafa  verið 
í  vestrföriuni  með  Birni.  Að  ÍJorbjörg  kona  Guðna 
bónda  Oddssonar  hefir  verið  dóttir  Guðmundar  Orms- 
sonar,  af  Skarðverjaætt  vestra,  sést  Ijósast  af  eign- 
um  Guðna,  er  hanu  átti  í  Dalasýslu,  á  stöðvum  Skarð- 
verja;  voru  það  t.  d.  jarðiruar  Þykkviskógr,  Miðskógr 
og  Harrastaðir  (DI.  IV,  Nr.  394).  Guðmundr  Ormsson 
frá  Skarði,  Snorrasonar,  er  fyrst  nefndr  1385  (Flateyjar- 
annáll);  1386  rænir  Guðmundr  um  Sunnlendinga-  og 
Vestfirðingafjórðung,  og  fer  utan  það  ár  (Annálar). 
1388  hvarf  Gruðmundr  i  Færeyjum  „um  nátt  raed 
undarligum  hætti'*  (Annálar).  Sytskin  hans  voru 
þau  Guttormr  faðir  Lopts  rika  (veginn  1381)  og  Þor- 
björg  Ormsdóttir  á  Staðarhóli  (enn  á  lífi  1394;  Ann.), 
kona  Ólafs  tóna  (d.  1393).  Hefir  Þorbjörg  Guðmund- 
ardóttir  borið  nafn  Þorbjargar  Ormsdóttur  (föðursystur 
sinnar). 


IV.  bindi. 


Bls.  395.  „Þórðar  Þorleifssonar"  (í  íyrirsögn  bréfsins  Nr.  434) 
og  „Þórði  £>orleifssyni"  (í  íyrirsögn  bréfsins  Nr.  435) 
les:  I>orleifs  Þórðarsonar  (á  íyrra  staðnum)  og  í>orleifi 
JÞórðarsyni  (á  síðari  staðnum). 

—  492.     Af  bréfinu  i  V.  bindi   Nr.  182    (ár  1459)    er    það  nú 

komið  í  Ijós,  sem  ekki  var  jafnljóst,  þegar  IV.  bindi 
var  prentað,  að  Sigurðr  Þórðarson  í  Haga  hefir  dáið 
1448;  eru  því  vitnisburðirnir  Nr.  531  og  532  réttara  ár- 
færðir  „1448  eða  síðar"  heldr  en  „eptir  1431",  þó  að 
það  sé  i  sjálfu  sér  ekki  ran gt. 

—  573  (i  fyrirsögninni  fyrir  bréfinu  Nr.  613):  Skálholtsbiskups, 

les:  Skálholtsbiskup. 

—  6bS'\     Skúli,  les:  Hallsteinn. 

—    781,  fyrri  dálkr  (registr).      Við    uafn    Bergs    Þorvaldssonar 
hefir  fallið  niðr  að  geta  þess.  að  hann  var  prestr. 

—  818,     i      2.     dálki     rogistrsins;     þar     er    Haldóra     Helga- 

dóttir,  sera  í  bréfi  19.  Mai  1442  telst  kona  Ara 
Bessasonar,  haldin  vera  sama  kona  og  Haldóra 
Helgadóttir  (Guttormssouar),  systir  Þórðar  bónda  á 
Staðarfelli,  sú  er  selr  honum  erfðahluta  sinn  í  Staðar- 
fellsjörðu  1449;  getr  það  naumast  verið  rétt,  heldr  hafa 
Haldórurnar  Helgadætr  verið  tvær,  og  hefir  önnur 
þeirra  verið  kona  Ara  (DI.  IV,  Nr.  672).  Er  hún  enn 
á  lífi  19.  Maí  1442,  og  samþykkir  þá  kaup  þeirra  Ara 
bónda  síns  og  Bjarnar  bónda  Þorleifssonar,  þá  er  Ari 
selr  Birni  Kleifar  í  Gilsfirði;  en  þá  jörð  hefir  Ari  feingið 
með  Haldóru,  sem  þess  vegua  hefir  verið  kynjuð  af 
Vestfjörðum  eða  úr  Daiasýslu.      JÞó    er    óvist,    að    hún 


LAGPÆRINGAR  OG  VIÐAUKAR.  821 

hafi  verið  af  Staðarfellsætt.  Reyndar  áttu  þeir  Skarð- 
verjar  og  StaðarfellsmeDn  jarðir  i  Grilsfirði.  —  Haldóra 
þessi  hefir  að  líkindum  andazt  1442,  eða  1443  í  síðasta 
lagi;  því  i  gerningi  frá  6.  og  28.  Febr.  1444  er  getið 
Margrétar  konu  Ara  Bessasonar  (DI.  IV,  Nr.  692). 
Hefir  Margrét  þessi  verið  síðari  kona  Ara,  og  munu 
þau  hafa  gipzt  seint  á  árinu  1443.  Er  þvi  annaðhvort, 
að  Ari  hefir  áðr  skilið  við  Haldóru  Helgadóttur,  eða 
hún  hefir,  —  eins  og  fyr  var  getið,  —  verið  önduð, 
þegar  Ari  giptist  Margréti,  og  er  hið  siðara  liklegra; 
en  þar  af  leiðir,  að  Haldóra  Helgadóttir,  systir  Þórðar 
á  Staðarfelli,  sem  er  við  gerning  14.  Júní  1449,  verðr 
að  vera  önnur  kona;  en  vel  gat  hún  verið  systir  Hal- 
dóru  konu  Ara,  þótt  það  verði  nú  ekki  sýnt  með  full- 
um  rökura.  Þess  skal  getið,  að  svo  virðist  sem  þeir 
Þórðr  Helgason  og  Grunnar  Jónsson  i  Sælingsdals- 
tungu  hafi  verið  mágar,  og  að  Haldóra  Helgadóttir 
(1449)  systir  Þórðar  hafi  verið  kona  Gunnars;  enda 
er  hanu  (o:  Gannar)  fyrstr  vottr  að  því,  er  Haldóra 
selr  í>órði  hluta  sinn  í  Staðarfellsjörðu  (1449;  DI.  IV, 
Nr.  786).  —  Helgi  „bóndi"  Guttormsson^  leiðir  ýras 
vitni    um    landamerki    Sælingsdalstungu   (um  1410;  DI. 

III,  Nr.  606—607),  og  er  af  þvi  að  ráða,  að  hann  hafi 
þá  búið  í  Sælingsdalstungu  eða  átt  þá  jörð.  Síðar  af- 
hendir  Úlfrún  í>orsteinsdóttir  Gunnari  Jónssyni  Sæl- 
ingsdalstungu,    og    hefir    það    vérið     eptir     1427     (DI. 

IV,  Nr.  334).  Ulfrún  hefir  auðsjáanlega  verið  ekkja 
eptirHelga  Guttormsson,  er  andaðist  1427,  og  hefir  hann 
fyrst,  meðan  faðir  hans  liíði,  búið  að  Sælingsdalstungu, 
en  síðar  á  Staðarfelli,  og  er  því  líklegt,  að  hann  hafi 
verið  eigandi  beggja  jarðanna.  Verðr  þá  skiljanlegt, 
hvernig  á  því  stóð,  að  ulfrún  Þorsteinsdóttir  átti  að 
svara  reikningum  beggja  kirknanna  eptir  fráfali  Helga, 
og  svo  hitt,  að  Grunnar  Jónsson  tók  Sælingsdalstungu 
við  brottför  Úlfrúnar  þaðan.  KetiU  bóndi  Ásgrirasson 
(Snorrasonar),  er  bjó  i  Sælingsdalstungu  fyrir  og  um 
1400,  má  hafa  verið  móðurfaðir  Helga  Gruttorrassonar. 

Ura  forfeðr  ulfrúnar  verðr  fátt  með  vissu  sagt, 
en  nafnið  sjálft  er  mjög  fátítt,  og  finst  varla  i  ættum 
vesti'a,  er  nú  þekkjast,  neraa  i  Seldælaætt. 


V.  bindi. 


Bls.  26  (i  fyrirsögn  að  Nr.  27)  Brandr,  1.  Haldór.  —  28*«  (i  fyr- 
irsögn  að  Nr.  29)  sex  presta  og  sex    leikmenn,    1.    þrjá 


1)  I  bréfi  frá  19.  Júni  1427  er  Helgi  nefndr  „bóndi«  (DI.  IV,  Nr. 
394),  og  bendir  það  á,  aO  hann  haífi  vQriO  auðugr  maðr, 


892  LA.GPÆHTNGA11  00  VTBAUKAR. 

preata  og  þrjá  leikmenn.  —  SO^*'  „mill"  i  orðinu  milli 
helir  í  sumum  eintökum  fallið  framan  af  línunni.  —  34 
(i  fyrirsögn  að  Nr.  34)  Björn  Jónsson  1.  Björn  Sveiiiy- 
son.  —  52*"^  eccesiasticis  1.  ecclesiasticis.  —  53^*^  epiac- 
us  1.  episcopus.  —  58^"  vnder  i.  vader.  —  60^^  dispu- 
tatua  1.  deputatus ;  60^^  kouoka  1.  kanoka.  —  63*  rue  1. 
eru.  —  94  nm.  heiida  1.  hendi.  —  97"'^  briosta;  1.  briost. 
—  98^*  skyrkivm  1.  styrkivm.  —  103^^  recipmusl.  reci- 
pimus.  —  121 '■'  „mitt"  falli  niðr;  121"  Apopr.  1.  Apo- 
gr.  —  136^''  (í  fyrirsögn  að  Nr.  123)  Kaldbak  1.  Harð- 
bak.  —  143^**  biskup  1.  biskups.  —  183,^  „n"  (í  sum- 
um  eiiat.)  1.  En,  —  187^,  pappirsskriptir  1.  pappirsaískript- 
ir.  —  189,^  ram.  þui^)  þui  1.  þui^).  —  200^^  (í  íyr- 
irsögn  að  Nr.  185)  tveggja  1.  þriggja.  —    206^^    Barða- 

srönd  1.  Barðaströnd.  —  21 1^ ^^  gagndagwiku  1.  gagn- 

dagawiku.  —  215^^  Eriki,  réttara  væri:  Ercki;  215 
nmgr.  1.  besögiliz  1.  besögilsiz.  —  222^  mm.  Lands- 
hókasafn  1.  Landsbókasafn.  —  223^"*  Lýsetallar  1.  Lýse- 
tollar.  —  228,3  Þessa  l.  þess.  —  230,  Nr.  216:  Dag- 
setning  þessa  bréfa  i  fyrirsögn  á  að  vera  1.  Júní.  — 
233.  ReÍ3tará  á  syðri,  l.  Reistará  syðri  á.  —  235^  1. 
nmgr.  ÞórðarBon,  1.  Þórðarsonar.  -  245^^  domsmenu  1. 
domsbréf.  -  247  (undir  árinu  1480  neðst  til  hægri) 
bætist  iuh  III;  á  undan  IV.  —  248^  (efst  undir  árinu 
1491)  III  falli  niðr;  248=*  (ár  1485)  ni  bætist  inn  i  fvr- 
ir  framan  VHI.  —  271  ^<^  cx'^  1.  xc^  —  295,0  ívliur^iirar 
1.  æíinligrar.  —  305*  skep  1.  skip.  —  306— 307:  Þaii 
Gunnateinn,  Þorljótr,  Jóreiðr  og  Þórey,  er  koma  við 
rekaskrá  Munkaþverárklaustrs  (hér,  og  i  DI.  II.  Nr. 
35),  munu  vera  börn  Halls  Gunnarssonar,  sem  þar  er 
nefndr,  og  getr  hann  verið  sami  maðr  og  Hallr  kvistr, 
er  Sturlunga  nefnir,  og  sem  heíir  verið  merkr  maðr,og 
haft  goðorð  i  ÍJingeyjarþingi  (að  líkindum  Ljósvetninga- 
goðorð),  því  að  hann  var  einn  þeirra,  er  játtu  skatti  á  al- 
þingi  1262  (SturP.  III  298,312,  319).  Hverrar  ættar 
HaÍlr  Grunnarsson  heíir  verið^),  er  nú  bágt  að  segja 
með  visau,  en  sé  hann  faðir  þeirra  systkina  (Ganusteins, 
I>orljóts,  Jóreiðar  og  Þóreyjar),  þá  má  það  ráða  af  reka- 
skránni,  að  hann  haíi  búið  á  Ljósavatni,  og  verið  Ljós- 
vetningr  að  ætt,  og  eins  og  bent  heíir  verið  á  í  athuga- 
grein  fyrir  rekaskránni  í  II.  bindi  Eornbréfasafnsins 
eru  þau  systkyn  sjálfsagt  af  kyni  Gunnsteins  Þói'isson- 
ar  á  Einarsstöðum  (1160),  er  átti  Hallberu  dóttur  Þor- 
gils  Oddasonar.  En  ekki  þykir  mór  líklegt  að  þetta 
séu  börn  Halls  prests  Gunnsteinssonar  (d.  1228),  er  far- 
ið  hefir  vestr  ásamt  þeim  bræðrura  sínum,    Þorgilsi    og 


1)  Hann  getr  naumast  verið  Hallr  prestr  Gunnarsson  (d.  1201),  því 
bæði  virðist  þessi  Hallr  vera  uppi  um  og  eptir  miðja  13.  öld,  og  ekki 
getr  rekaskráin  þess,  að  hann  haíi  verið  prestr. 


LAGFÆRTNOAR  00  VIÐATJKAR.  823 

Lanibkári,  og  hafa  þeir  ankið  þar  ættir  sínar.  Hitt  sýn- 
ist  sennilegra,  að  einhver  grein  þessarar  ættar,  líklega 
einhver  sonr  Grunnsteins,  haíi  orðið  eptir  þarnyrðra  og 
búið  á  Ljósavatni,  eða  á  Einarsstöðum,  þar  sem  Gunn- 
steinn  bjó.  Ég  tel  vafalaust,  að  þessi  sonr  Gunn- 
steins  sé  einiaitt  Ögmundr  prest]*,  sá  er  bjó  á  hálfum 
Einarsstöðum  í  Reykjadal,  til  móts  við  Höskuld  Gunn- 
arsson  árið  1220  (Bisk.s.  I,  511—512;  SturL^  L  240— 
241),  og  átti  hann  tvo  sonu,  sem  nefndireru:  Grunnstein 
(er  heitinn  hefir  verið  eptir  Gunnsteini  Þórissyni)  og 
Odda  skeiðkoll,  er  borið  heíir  nafn  Odda  prests  Þor- 
gilssonar  (d.  1150).  Odda  er  getið  1220  (Bps.  IL  511 
— 512;  SturL^  I.  241),  en  Gunnsteinn  ugmundarson  var 
veginn,  ásamt  föður  sínum,  aí:'  Höskuldi  Gunnarssyni  ár- 
ið  eptir  1221  (Bisk.s.  L  523;  SturL^  L  254).  Resens- 
annáll  getr,  við  ár  1221,  um  „víg  þeirra  Og- 
mundar",  en  Konungsannáll  og  Flateyjarannáll  geta  um 
„víg  Liosvetninga"  sama  ár  (sbr.  Flateyjarbók  IIL 
525),  og  eiga  þessir  staðir  allir  vafalaust  við  sama 
atburð,  er  heíir  þótt  merkilegr.  Að  annálar  kalla 
þá  feðga  Ögmund  prest  og  Gunnstein  „Ljósvetn- 
inga",  tekr  af  öll  tvímæli  ura  ætt  þeirra,  þar  sem  vér 
vitum,  að  þeir  bjuggu  þó  ekki  á  Ljósavatni,  heldr  á 
Einarsstöðum,  og  Ogmundr  prestr,  er  verið  heíir  rosk- 
inn  1221,  heíir  því  án  alls  efa  verið  sonr  Gunnsteins  á 
Einarsstöðum,  £>órissonar.  Með  þessu  staðfesta  og  ann- 
álar  þá  ætlun  manna,  að  Gunnsteinn  Þórisson  haíi  sjálfr 
verið  Ljósvetningr  (sbr.  DL  11.  90,  861—862  bls.),  og 
það  hlýtr  hann  að  hafa  verið,  þvi  Hallbera  kona  hans 
var  ættuð  að  vestan  (SturL^  I.  40),  og  er  ætt  hennar 
aikunn.  Skal  ég  við  þetta  tækifæri  geta  þeas  að  mér 
þykir  ekki  ósennilegt,  að  Þórir  prestr  Símonarson,  er 
annálar  telja  að  vegiun  haíi  verið  1128,  sé  faðir  Gunn- 
steins,  og  sýnist  ekki  íjarri  sanni  að  ætla,  að  þeir  væri 
að  öðrura  og  þriðja  að  frændsemi  Þórir  prestr  og  Sím- 
on  Þorgrímsson,  Özurarsonar,  Oddbjarnarsonar,  Þor- 
kelsBonar  háks  (ísL  sögur^  I.  354.  bls.).  Sámr  prestr, 
sonr  Simonar  £>orgrímssonar,  átti  Guðrúnu  systur  Hraíns 
Sveinbjarnarsouar,  og  hefir  hanu  því  lifað  (fuUtíða)  um 
1200  (d.  fyrir  1211).  í>orgrímr  assi,  er  veginn  var 
(samkvæmt  annálura)  1146,  og  heíir  verið  norðlenzkr 
(Bps.  I.  441),  mun  einmitt  vera  sami  maðr  og 
í>orgrímr  Özurarson,  og  er  þá  keuninafnið  „assi" 
komið  af  föðurnafni  Þorgríms.  Hefir  það  leingi 
leigið  í  ætt  Ljósvetninga,  að  þeir  hafa  verið  óeirðamenn 
og  miklir  fyrir  sér.  Getr  naumast  verið  efamál,  aðþau 
Gunnsteinn,  Þorljótr,  Jóreiðr  og  Þórey  sé  af  þessum 
ættlegg    Ljósvetninga,    og   gætu  þau    verið    dótturbörn, 


824  LAGFÆRTNGATl  OÖ  VIÐAUKAH. 

eða  svo,  annarshvors  þeirra,  Gunusteins  eða  Odda*) 
skeiðkolls,  Ögmundarsoua.  Þess  skal  getið,  að  I>or- 
Ijótr  sá,  er  rekaskráin  neínir,  getr  með  eingu  móti  verið 
í>orljótr  sá,  er  bjó  á  Helgastöðum  (ekki  Einarsstöðum) 
1220,  og  var  þá  i  bardae^a  með  Guðmundi  biskupi,  þvl 
sonr  þess  Þorljóts  (SigurÖr)  er  þá  fuUtíða,  og  heíir  Þor- 
Ijótr  bóndi  því  verið  roskinn  um  1220  (sbr.  Sturl.*  II. 
53;  *I.  241;  Bps.  I.  512^).  —  308„  guluoíin  1.  gulu    ofin. 

—  322  í  yíirskript  k  blaðsíðunui:  Ljósavatn  1.  Hvammr. 
— 325  neðst.  Þ6  að  það  standi:  haganda  í  máldagabók- 
inni  mun  það  vera  misskript  fyrir  hanganda.  —  334^ 
Yestuaa.  1.  Vesturaa.  —  348^\  A  eptir  „nedrum*)  íitium" 
bætist  inn  holi.  —  351^'' aspicienskokl.  aspiciensbok. — 
357 "^  hænhús  1.  bæuhús.  —  386  (i  fyrirsögn  að  Nr.  335) 
Brunnáreyum  1.  Brunnáreyrum.  —  388.  Artalið  yíir  fyr- 
irsögn  bréfsins  Nr.  337  hefir  misprentazt  1464  fyrir 
1463.  —  394,  innsiglum'^).  1.  innsiglum').  —  397'^  stod 
1.  stad.  —  400  (í  fyrirsögn  að  Nr.  348)  Maríukirkju  1. 
Þorlákskirkju.  —  412^,  prestursson  1.  petursson. — 415® 
sapenciam  1.  sapienciam. —  423^^  18.  Sept.  1.  25.  Sept. — 
431^^  (i  fyrirsögn  að  Nr.  378)  Asgeirssonar  1.  Asgríms- 
sonar;  431^^  Þorgrimssyne  1.  Þorgeirssyne. —  440^,  egyph- 
anial.  epyphania. — 441*  „Biarna"  stendr  svo,  en  er  í  sjálfu 
sér  rangt  fyrir  „Helga Bjarnarsonar".  —4495  snorra  1.  snorri. 
— 467.  Fyrirsögnin  að  Nr.  415  heíir  farið  öfugt  saman  svo, 
að  Eiuar  Erlendsson  selji  Brynjólfi  Jónssyni  Oddgcirá- 
hóla  í  Flóa,  i  stað  þess  að  Brynjólfr  selr  Einari.  — 
489^*  „giore"  stendr  svo  í  frumbr.;  mun  misskriíað  fyr- 
ir  „giorde".  —   509^    Þorteinsdotter    1.    Þorsteinsdottor. 

—  519  í  fyrirsögn  að  Nr.  458  í>orvarðssonar  1.  Þórð- 
arsonar.  —  540^^  ef  1.  af  —  560  síðasta  orð  i  neðstu 
linu  textans  „og"  1.  eda.  —  569,  Vijdedalstunga  1. 
Vijdedalstungu.  —  589.  Nr.  528  mætti  el'  til  vill  eins 
vel  árfæra  til  c.  1460  (Sbr.  Nr.  196).  —  596j2  sequnn- 
ciubok  1.  sequenciubok.  —  654^  i  fyrirsögn  að  Nr.  584 
hefir  ártalið  misprentazt  1471  fyrir  1472.  —  754,,  31. 
Janúar  1.  7.  Febrúar.  —  769*  „han"  mun  eiga  að  vera 
hvn.  —  777,6  móðir  1.  móðurmóðir.  —  783^<*  13.  Okt.  1. 
11.  Okt.  —  800,  „hvn"  mun  að  réttu  lagi  eiga  að  vera 
hann.  —  812^^  Laugalandi  ].  Eyrarlandi. 

Um  ættfærslu  Brands  l'ógmanns  Jönssonar 
(eptir  Jósafat  ættfræðing  Jónasson;    sbr.  registrið  hér  á  eptir). 
Um    ættfærslu    Brands  lögmanns  Jónssonar,  í  registri  þessa 


1)  Hér  (i  Guðmundarsögu  72.  k.  Bps.  I.  512)  er  Sigurðr  sagðr 
„bróðir"  Porljóts,  en  það  mun  vera  rangt,  fyrir  „sonr".  „Oddr"  skoið- 
kollr  (Bps.  I.  511)  mnn  og  rangt  fyrir  Oddi,  sem  hann  er  nefndr  par 
litlu  í'yr. 


LAGFÆRINGAR  OQ  VIÐAUKAR.  825 

bindis,  er  þess  að  geta,  að  við  nánari  athuganir  kefi  ég  fundið 
góð  rök  fyrir  því,  að  Brandr  hafi,  eins  og  þar  er  beut  á,  verið 
sonr  Jóns  Ketilssouar,  en  ekki  sonr  Jóns  prests  Mariuskálds 
(d.  1471),  Pálssonar,  eins  og  Björn  á  Skarðsá  heíir,  eptir  ein- 
hverjum  óljósum  sögnum,  ritað  (Annálar  Björns  I.  66;  sbr.  Esp. 
^vh.  II.  33,49,59  og  víðar;  Sain  11.  88;Sýsíum.  æíir  A.  170— 171), 
enda  hefir  Es'pólín  efazt  um  þá  ættfærslu,  og  enn  frerar  Jón  háyíir- 
dómari  Pétrsson  (Sýsl.  æíir  A.  170;  Tímarit  J.  Pét.  111.52—53). 
Enn  fremr  sýna  það  rit  þeirra  tíma,  einkum  bróf  og  annálar,  að 
þeirra  Jóns  prests  og  Brands  er  naumast  meiri  aldrsmunr  en 
svo  sem  10 — 15  ára.  Jón  prestr  er  skipaðr  ráðsmaðr  Hólastóls 
1423  (Nýi  annáll),  og  er  hans  þá  getið  1  fyrsta  sinn;  er  hann  því 
varla  fæddr  fyr  eu  um  1390 —  c.  1395;  hefir  hann  að  líkindum 
verið  hér  um  bil  áttræðr  að  aldri  1471,  þegar  hann  andaðist, 
en  víst  eigi  eldri.  Brandr  Jónsson  (sem  án  efa  er  Brandr,  sá 
er  síðar  var  lögmaðr)  kemr  fyrst  við  bréf  1426  (DI.  IV.  Nr.  389), 
en  þá  er  hann  heldr  uugr,  því  að  hann  er  þar  talinn  síðastr  gern- 
ingsvottanna.  I>ó  mun  hann  ekki  síðar  fæddr  enn  um  1405 — 6. 
Er  því  allólíklegt,  að  Brandr  geti  verið  sonr  Jóns  prests  Páls- 
sonar;  en  ýmislegt,  bendir  til  þess,  að  þeir  haíi  verið  náskyldir 
(sbr.  einkum  DI.  IV.  Nr.  625;,  V.  Nr.  464).  í  Tímariti  sínu  (ITI. 
52)  hefir  Jón  Pétrsson  eftir  Arna  Magnússyni,  að  Brandr  lög- 
maðr  muni  hafa  verið  sonr  Jóns  Arnfinnssonar  (hans  getr  í  dómi 
írá  21.  okt.  1454;  DI.  V.  Nr.  114);  en  bæði  efast  hann  um  það 
síðar  (Sýshim.  æfir  A.  170,  ath.  1),  enda  hefi  ég  eiugin  rök  fund- 
ið  fyrir  þeirri  ættfærslu,  og  munu  þau  trauðla  finnast  hér  eptir, 
því  flest  bréf  frá  þeim  tímum,  sem  að  nokkru  eru  nýt,  eru  uú 
þegar  orðin  kunn.  Brandr  lögmaðr  bjó  —  eins  og  kunnugt  er 
—  á  Hofi  á  Höfðaströnd  1432—1465  (DL  V.  251.'bls.),  og  mun 
sú  jörð  hafa  verið  höfuðból  hinna  fyrri  ættmanna  hans,  og  eign 
þeirra.  1433,  eða  næsta  ár  eptir  að  Brandr  tók  Hof,  hefir  hann 
átt  í  deilum  við  Maguús  Benediktsson  (frá  Ökrum)  út  af  kirkju- 
fjám  á  Hofi,  er  Magnús  átti  að  lúka  Brandi  í  umboði  Margrét- 
ar  Eiríksdóttur,  raóður  sinnar  (DI.  IV.  nr.  568).  Má  af  því  ráða, 
að  Margrét  hefir  haldið  Hof,  næst  fyrir  Brand,  og  líklega  vegua 
einhverra  venzla  við  foreldri  hans;  eða  hún  hefir  þózt  eiga  eign- 
artilkall  til  Hofs  eptir  þau  Steinmóð  prest  L>orsteinsson  (d.  1403) 
og  Ingileifu  Eiríksdóttur  systur  sína,  sem  var  fylgikona  Stein- 
móðar  prests.  En  Steinmóðr  prestr  tók  við  Hofi  1395  af  Jóni 
nokkrum,  er  þar  hafði  áðr  verið  prestr,  (DI.  III.  528.  bls.).  I 
vitnisburði  frá  23.  Apríl  1414  erþess  getið,  að  Steinmoðr  prestr 
hafi  feingið  Eiríki  Bjarnarsyni,  Þorleifssonar,  20  hundruð  í  jörð- 
inni  Brúarlandi  í  Deildardal  (í  Hofskirkjueókn)  í  móðurarf  Eiríks, 
og  hafi  hann  leyst  þar  með  20  hundruð  úr  jörðinni  Hofi  (DI. 
III.  Nr.  631).  Samþykti  þetta  Björn  Þorleifsson  faðir  Eiríks, 
Björn  Bjarnarson  bróðir  Eiríks,  og  Ketill  Pálsson,  er  átti  syst- 
ur  Eiríks,  dóttur  Bjarnar  Þorleifssonar.  Hélt  Ketill  síðar  Brú- 
arland  í  óraagaeyri  Eiríks,  er  hefir  verið  ungr,  þegar  gerningr 
þessi  fór  fram;  en  það  hefir  verið  um,  eða  litlu  fyrir,  1400.  Hef- 
ir  Steinmóðr  preatr  auðsjáanlega   verið    skyldr  þeim  Bjarnarson- 


^-^y  lagfærinttAR  og  viðaukar. 

um  eða  toingdr  þðim  í  móðrætt  þeirra,  og  því  haít  fjárhald  Ei- 
ríks  á  heodi.  Heíir  hanii  ekki  viljað  hita  jörðÍDa  Hof  gauoa 
upp  i  ómagaeyri  Eiríks,  o^  þess  vegna  hefir  hann  lukt  Eiríki 
jörðina  Brúarland,  en  að  líkiudum  sjálír  haldið  partiun  i  Hoíi, 
er  hann  loysti,  og  ]íklega  æriað  haun  souum  sínum,  sem  síðan 
önduðust  un^:;ir.  Þ.  ir  Bjaruarsvnir  hafa  og  andazt  barnlausir, 
líkiega  í  Svartadauða  (1402—1404),  og  heíir  þá  Ketill  Páls- 
son  mágr  þeirra,  eða  erfingjar  hans,  kailað  til  Hofseigna  í  hendr 
örfum  Steinmóðar  prests.  Var  Margrét  Eiríksdóttir  þar  til 
svara  eptir  sysi:ursonu  sína  (sonu  Steinmóðar  prests  og  Ingileif- 
ar).  Jón  Ketiisson,  er  kemr  við  bréf  á  Hofi  '25.  Dec.  1416  (DI. 
IV.  Nr.  309),  hefir  án  efa  verið  sonr  Ketils  Pálssonar,  og  dótt.- 
arsour  Bjaruar  ÞorIeifsi.!onar  á  Hofi  (1395).  Jón  hefir  einmitt 
búið  á  Hofi  um  þessar  rauudir  (1416 — 1417),  og  hefir  verið  merkr 
maðr.  Hanu  kemr  og  við  bréf  gert  á  Höfða  á  Höfðaströnd  30. 
Augúst  1417  (DI.  IV.  Nr.  319),  og  er  hann  fyrri  vottr  beggja 
þossara  brófa.  I>að  getr  uaumast  verið  efamál,  að  þetta  sé  fað- 
ir  Brands  lögmanus.  Hitt  er  dálítið  vafasamt,  hvort  þetta  er 
sami  maðr  og  sá  Jón  Ketilsson,  er  heldr  Nes  í  Aðaldal  1429 — 
1431,  og  hefir  áðr  verið  sveiun  Jóns  biskups  Vilhjálmssonar  (DI. 
IV.  376.  bls.  og  Nr.  432).  ^  Systkin  þess  Jóns  Ketilssonar  voru 
Þorsteinn,  Teitr  prestr  og  Úlfhikir,  sem,  eptir  því  sem  séð  verðr 
af  bréfum,  hafa  naumast  verið  fædd  fyrir  1390.  En  Jón  Ketils- 
sou  faðir  Brands  lögmauns  sýnist  .  vera  eldri  en  svo,  að  hann 
geti  verið  bróðir  þossara  systkiua,  og  naumast  er  haun  á  þeira 
aldri,  að  haun  geti  verið  einu  maðr  og  Jón  Ketilsson  biskups- 
sveiun    (1429),  sem  i  fyrsta  lagi  er  í^ddr  um  1390^). 

Bræ-ðr  Brauds  lögmauns  Jónssonar,  sem  nú  þekkjast  með 
vissu,  voru  þeir  Björn,  er  ásamt  Brandi  kemr  við  bréf  á  Hól- 
um  í  Hjaltadal  3.  Febr.  1439  (DI.  IV.  Nr.  622),  og  Steinþór 
Jónsson"),  er  1429  fær  veitingu  fyrir  Miklabæjarstað  í  Blöndu- 
hlíð,  fyrir  bæuastað  Lopts  ríka,  til  fardaga  1430  (DI.  IV.  Nr. 
416).  Steinþór  bjó  síðar  á  Þverá  i  Skagafirði;  hanu  var  tví- 
kvæntr,  og  voru  börn  haus  (að  likindum  öU  með  fyrri  konu): 
Arnór  Steinþórsson,  kemr  við  bréf  1432,  og  síðar  (DI.  Nr.  534 
og  536);  Asgrímr  Steinþórssou,  er  orðinn  djákni  1423  (DI.  IV. 
307.  bls.),  og  heldr  hann  þá  staðinn  í  Miklabæ,  og  enn  1429, 
enn  sýnist  þá  hafa  verið  erleudis;  Haldór  Steinþórsson,  selr 
Nýleudi  á  Hölðaströud  1435  (DI.  IV.  Nr.  591);  Jón  Steinþórs- 
Ron  kemr  við  bréf,  er  snertir  Sigmund  prest  (bróður  hans)  1449 
(DI.  IV.  Nr.  782);  Sigmundr  Steiuþórsson  prestr  í  Miklabæ  i 
Blönduhlíð  (d.  1502)  hefir  og  verið  sonr  Steinþórs  Jóussonar. 
Sigmundr  prestr  selr  part  úr  jörðunni  xí.si  í  Vatnsdal    1449,    og 


.  1)    Hann    mun    vera    faðir    Ketils    Jónssonar,    er  kemr  við  bróf  í 
Pingeyjarþingi  17.  Mai  1446  (DL  IV.  Nr.  726). 

2)  Að  Steinþór  Jónsson  hafi  verið  bróðir  Brands  má  einkum 
ráða  af  DI.  IV.  Nr  647  og  724,  og  af  ýmsu  fleira  má  sjá  frændsemi 
þeirra. 


LAGPÆRINGAR  OG  VIÐAUKAR.  857 

er  hans  þá  fyrst  getið  (DL  IV.  Nr.  782).  Brigit  Steinþórsdóttir 
var  fiilltíða  1445  (DL  IV.  Nr.  713). 

Sonr  Brands  lögmanns  hét  og  Sigmundr,  og  hefir  það  nafn 
því  verið  algeingt  í  ætt  þeirri. 

Nafnið  Páll  á  syni  Brands  lögmanns  bendir  á  föðnrnafn 
Ketils  Pálssonar;  en  Björn  Lróðir  Brands  miin  hai'a  horið  nafn 
B]'arnar  Þorleifssoiiar  á  Hoíi. 

Þess  skal  hér  getið,  að  Eirikr  á  Marðargnúpi  Þorleifsson, 
sá  er  kemr  við  bréf  nyrðra  1369 — 1409^),  hefir  áu  efa  verið  bróð- 
ir  Bjarnar  á  Hoíi  (1395).  Kynni  þeir  bræðr  að  vera  1  ætt  við 
Brodda  Líorleifsson  (mágKolbeins  unga),  er  bjó  á  Hoíi  ál3.  öld. 

Þeir  Brandr  lögmaðr  og  Steinþór  á  Þverá  hafa  tæplega 
verið  sammæðra,  því  Steinþór  hefir,  samkvæmt  aldri  Asgríms 
djákna,  er  hefir  verið  elztr  sona  hans,  verið  fæddr  um,  eða  lithi 
eptir,  1380.  Jón  faðir  þeirra  Brands  er  því  fæddr  um  1360.  Hef- 
ir  þvi  móðir  Jóns,  —  íædd  um  1340,—  verið  dóttir  fyrri  konu 
Bjarnar  bónda  á  Hofi.  Enda  má,  af  bréfinu  frá  1414,  er  fyr  var 
getið,  sjá  að  kona  Ketils  Pálssonar  var  fulltiða  og  gipt,  þegar 
þeir  Björn  og  Eiríkr  synir  Bjaruar  Þorleifssonar  voru  enu  á  ó- 
magaaldri. 

Björn  Þorleifsson  á  Hofi  hefir  því  verið  gamall  maðr  1395 
(f.  um  1320). 

Bræðr  Ketils  Pálssonar  kynni  þeir  Brandr  og  Narfi  Páls- 
synir,  er  koma  við  bréf  fyrir  og  um  1400,  að  hafa  verið. 

Páll  Grímsson,  er  kenir  við  bréf  1377,  i  Skagafirði,  og  Ket- 
ill  Grímsson  í  Hvammi  á  Vatnsuesi  (1372),  munu  að  einhverju 
leyti  eiga  skylt  við  Ketil  Pálsson;  en  að  svo  stöddu  verðr  uaum- 
ast  með  vissu  séð  hveruig  frændsemi  þeirra  heíir  verið  háttað. 

En  mart  er  það,  sem  sýnir  að  forfeðri  Brands  lögmanus 
hefir  verið  göfugt,  og  einkum  sýnast  nöfniu:  Grímr,  Ketiíl,Narfi 
og  Páll,  benda  á  ættir  þeirra  Hítdæla,  Kolbeinsstaðamanna  og 
Skarðverja,  og  enn  fremur  Ásgríms  nafnið  og  Signiundar.  í  þeim 
ættum  voru  og  allmargir  lögmenn  á  14.  öld. 


1)  Eiriks  er  og  getið  i  Flateyjarannál  við  árið  1394,  oghefir  hann 
verið  merkr  maðr.  í  registri  HL  bindis  er  þeim  Eiriki  i  Vik  blandað 
saman;  en  þar,  á  718.  bls.,  sést  að  Eirikr  i  Vik  er  annar  maðr  en 
Eirikr  Þorleifsson. 


Registr. 


Á  i  Hofshreppi  í  Skagafirði  37, 
43. 

Á  á  Síðu  646,  697. 

á  (ár)  111,  119,  207,  225^ 
283,  322,  336,  396,  520, 
521,  563«,  568,  632,  707*, 
792.  —  á  Bleiksmýrardal  303, 
304.  —  í  Breiðdal  (=  Breið- 
dalsá)  155.  —  á  (=  Jökulsá  á 
Jökulsdal)  128.  —  á  i  Mið- 
firði  (=  Miðfjarðará)  335.  — 
í  Mjófadal  677^  678^  679.— 
hjá  E,eykjarhóli  í  Fljótum 
739',  740.  —  í  Svarfaðardal 
261^  —  i  Trostansfirði  698. 
—  á  =  líklega  Þverá  i  Eyja- 
firði  303.  —  árgrandi  472.— 
árferja  258.  —  ármót  119.  — 
árós  207,  261 2,  306. 

Aas,  sjá  As. 

Aaskersströnd  218,  sjá  Skarðs- 
strönd. 

abbadís  65,  192,  227,  397. 

ábati  92,  487,  549,  551,  586, 
657,  710,  815. 

ábóti  65,  417»,  419^  420*,  425, 
430,  459,  745,  770^  —  ábóta- 
mál  490.  —  Ábótastofa  á 
Helgafelii  555^ 

absolucio  736. 

ábúÖ  (á  jöiðu)  344,  806. 


áburðr  77. 

Ábær  i  Skagafjarðardölum  326*, 
409—410,  434. 

ábætir  589. 

Acherii  Specilegium  147. 

acolitatus  661. 

Acraslý,  sjá  Akraslý. 

Aðaldalr,  Aðaldælar,  i  Suðr- 
Þingeyjarsýslu  140,  273^  282, 
457,  462,  706,  707,  760,  761, 
807,  808,  819,  826. 

aðalskaparbréf  70—72,  151  — 
152.  —  aðalsmerki  IV. 

Aðalvik  (staðr,  kirkja)  í  Isa- 
fjarðarsýslu  160,  161,  162, 
163,  501,  502. 

Ad  aperiat  (messuupphaf)  413. 

aðflutningar  669. 

aðhlaup  508. 

administrator  94,  96,  98,  124. 

Adonay  et  domine  rex  (messu- 
upphaf)  413. 

aðtektir  (á  hval)  441. 

adventa  250^  251,  253^  254^ 
256,  257^  258«,  260«,  262^ 
266^  267',  271,  274,  275^ 
277^  282(opt),  284^  286^ 
287(opt),  291,  292,  293,  294^ 
296*,  298^  299«,  300,  301, 
309,  310^  311,  312^  313*, 
314*,    315«,    316«,  318",  320*, 


EEGIStB. 


829 


322*,    323*,    324^    325,    327, 

329^     329—30,     331',    333^ 

334^    337*,    338*,    342^   346, 

350^    351*,    352^    403,    404, 

405,  414,  415,  513,  556,  557, 

594,  596,  633,  675^  774. 
Adversaria    Huitfeldiana      214, 

218. 
Ad  vÍDCula  Petri  283. 
Advocates  Library  i  Eidinaborg 

201. 
advocati  139. 
áfangi  670. 
affall  (peninga)  379. 
afgjald  348,  7631 
afhendingarbréf  617—618. 
afhús  (afhýsi)  703^ 
aflát  94,  95,  97,  98^  494^  580, 

605^   —    aílátsbréf    59,     94, 

98^  493. 
afiausn  49,  218,  622,  731,  734^ 

735^.     —     aflausnarskilmálar 

735. 
aflausn  (jarða)  525. 
afreiðsla    265,    267^   280,  281', 

304,  364. 
afrétt    25,    207,    223,   267,  280, 

295,  298,  318,  332,  341,  348, 

401,  402,  434,  591,  594,  599, 

630,  643. 
afsalsbréf  542,  566. 
afsetning  officii  &  beneficii  238, 

726,  754.     -    afsetningardómr 

812. 
afskafningr  (skafið  bréf)  709. 
aftaka  (manna)  757. 
afvinna  265. 
Agatha  mær  hin  helga  283.   — 

Aguthumessa  283. 
ágildisvirði  598. 
Agnes  mær  hin  helga   14,    159, 


289^     401,     413. 


festum 


Agnetis    14.    —    Agneskirkja 
401.  —  Agnessaga  2891 

Agnes  (Jónsdóttir)  systir  og 
príorissa  á  Reynistað  (1431 
-1461)  226—227,   228—229. 

ágrip  (=  grip)  113. 

akbraut  323. 

Akerhöfði,  sjá  Akrhöfði. 

áklæði  190,  558,  750,  814.  — 
útlenzk  áklæði  339. 

ákomur  637,  638,  639. 

akr  (akrar)  563,  586,  640,  643. 
—  akrtröð  591. 

Akr  í  Húnavatnsþingi  354. 

Akra-Kristín,  sjá  Kristín  Þor- 
steinsdóttir. 

Akranes  i  Borgaríjarðarsýslu 
698,  699. 

Akrar  í  Blönduhlíð  (hvorir- 
tveggja)  1%  139,  323,  324, 
509,  656—657,  658-  -  659, 
690,  691,  807,  808,  825.  — 
Akraslý  323. 

Akrar  í  Fljótum  422. 

Akrar  á  Mýrum  456,  598. 

Akrhöfði  1  Oxarfirði  40. 

Akrströnd  á  Svínanesi  591. 

ákæra  (ákærur)  336,  366^  370, 
372^  374,  379,  380,  389, 
391,  394,  410,  418,  424,  428, 
429,  433,  436,  437,  446,  452, 
462,  464,  468,  474,  475,  477, 
483,  492,  495,  513,  519,  525, 
526^  529,  536,  540,  541,  546, 
550,  551,  556,  562,  567,  568, 
573,  576,  578,  584,  602,  613, 
617,  622,  648,  652,  656,  667, 
671^  676,  678,  680,  691,  692, 
700,  701,  708,  716,  719,  720, 
721,  727,  730,  731,  738,  739* 


830 


REGISTK. 


740,  742,  743,  776^  781,  796, 

809,  815. 
alabastr  (alebastr,  alibastr)  259, 

297,  302,  308^  309,  320,  329, 

331,  34G,  401,  408,  513,  548, 

583. 
Áland  i  Þistilsfirði  395,  764. 
Albert    Koruemarket   kaupmaðr 

(1434)  9. 
Aldís  £>orgrímsdóttir    í  Miðíirði 

(um    1280;    ef   til    vill   systir 

Eiriks  bóuda    á  Staðarbakka) 

335,  336. 
Alexandersson:  Hallr. 
Alexisson  (Alexíusson) :  Jón. 
Álfadalr    á    Ingjaldssandi    478, 

517—518. 
Alfgeirsvellir     (Asgeirsvellir)     i 

Skagaíirði  8,  104,  105. 
Alfons  V.    konungr    i  Aragoniu 

á  Spáni  (1416  - 1458)  142. 
Álfr  ívarsson  meistari,  kanoki  i 

Þrándheimi  (1472)  684. 
Álfr     Knútsson     á  Hálogalandi 

(1470)  560. 
Alft-,  álft-,  sjá  Alpt-,  álpt-. 
Aligil  á  Barðaströnd  698. 
alkirkja     298,     337,    354,    355, 

356^    357,    579,    591.    —  al- 

kirknatal     248.    —    alkirkju- 

skyld  579. 
áll  810. 
alleluia  413. 
allra  heilagra  kirkja    320,    406, 

493,  593,  598—599.  —   allra 

heilagra    messa    30,    94,    97, 

243,  298,  414,  468,  494,  583, 

805. 

allsson  414. 

Almenningar     á    Hornströndum 

230. 


Almenningr    i    Húnavatnsþingi 

85,  341,  343. 
alraenningsgötur     795.     —     al- 

meuningsvegr  792. 
alraúgi  16^  17^  21,  63,  64«,  66, 

67,     112«,     113«,     114«,    115, 

116,     183,     202,     383«,    385, 

398«,  760. 
almælis    (almennilegr)     orðrómr 

703«. 
ábiarkeíli  304«,  305,  630. 
álpt:  álptveiðr  279. 
Álptá  á  Mýrum  599. 
Alptafjörðr  i  Isafjarðarsýslu  748. 

—  Álptafjarðarheiði  730. 
Alptafjörðr     i    Snæfellsnessýslu 

512,  513. 
Alptafjörðr      i      Suðrmúlasýslu 

634. 
Alptamýri     i     Arnarfirði   579  - 

580. 
Álptanes  við  Faxaflóa  674,  743, 

795,  800.   --    Álptaneshreppr 

800. 
Alptanes  (Alptarnes)    á   Mýrum 

236,  237,  500,  599. 
Álptarhólmr  i  Aðaldal  272. 
Alriðr    (=   Álfriðr)    Grunnlaugs- 

dóttir    á    Miklabæ    í  Blöndu- 

hlíð  (1476)  812—813«. 
Altanes,  sjá  Alptanes. 
altari    590.    —    altarisdagr    94, 

97. 
altunna  814. 

Alviðra  i  Dýrafirði  501,  502. 
Alviðrugarðr  i  túninu  i  Asgarði 

i  Hvammssveit  568. 
alþingi     131,     186,     196,     213, 

455,  497,  522,  640,  673,  756, 

760.  —  alþingisdómr  185.  — 


REGISTE. 


831 


alþingisreið  497.      Sbr.  Öxar- 

árþing. 
álögur  518.  710. 
ambasiatores  24,  73,  203. 
Ambáttaráalr   í  HÚDavatnsþingi 

612,  677,  678. 
amboð,  sjá  búsgagn. 
Ambrosius  hinn  helgi  263,  475. 

—   Ambrosiuskirkja     263.  — 

Ambrosiuslíkneski     263.      — 

Arabrosiiismessa  (festum)  475. 
áiiiinDÍngar  þrennar  590. 
AíV'.ót  í  Vatnsdal  á  Barðaströnd 

698. 
Amsterdam  á  Hollandi  127. 
Ámúli     í     Isafjarðarsýslu     161, 

163. 
Amundasou:     Björn,    Þorbjörn, 

Þórðr. 
Ámundi  ísleiksson    á    riatuefs- 

stöðum      á     Vatnsnesi     (fyrir 

1472)  659^  674. 
Amundi    Jónsson     í  Þingeyjar- 

þingi  (1456)  141. 
Amundi  Ormsson    í  Húnavatns- 

þingi  (1472—1475)   685,  746, 

761,  769. 
AmundsBon :      Arnbjörn,     Hall- 

varðr. 
Andakíll(inn)    í  Borgaríirði  378, 

574,  588.  —   Andakýlsá  409, 

562-563,  574.  —  Andak^Hs- 

árfoss  409,  562—563,  574. 
Anders,  sjá  Andreas,  Andrés. 
andlátsdagr     hins     helga     í>or- 

láks  biskups  511 — 512. 
andiegt  vald  113^  115". 
Andreas,  sjá  Andrés. 
Andrés    Arnason     frá    Grnúpi    i 

Gnúpverjahrepp,  bróðir  Arna, 

prestr   (í    Hrepphóhim     1467 


—  1471  eða  leingr)  512 
621^). 

Andrés  Arnórssou  prestr  (1412) 
III,  784;  V,818^). 

Andrés  biskup  í  Björgvin  (1459) 
190. 

Audrós  Böðvarsso]]  i  Húna- 
vatnsþingi  (1473)  703. 

Andrós  Einarsson  i  Hornaiirði 
(1457)  150. 

Andrés  PinnbjarQarsou  frá 
Hvammi  i  Vatnsdal,  Sigurð- 
arsonar,  prestr  í  Grimstung- 
um,  á  Bergstöðum  og  í  Bói- 
staðarhlíð  (enn  á  lífi  25.  N óv. 
1391)  121. 

Andrés  biskup  í  Görðum  á 
Græulaudi,  umboðsmaðr  Skál- 
holtsstóls  (1460—1462),  6, 
214—215,  218,  237—238, 
239—240,  369^—370,  614. 

Andrétí  Guðmundarson,  hins 
ríka  Arasonar  (laungetinn), 
undir  Felli  í  KoUaíirði  og  á 
Reykhólum  (1462—1475)  368, 
370,  372— 373^  415,  552, 
580—581,  646—647,  705- 
706,  716—718,  784—785. 

Andrés  Jónsson  (líkl.  Einars- 
sonar  frá  Sólheimum  í  Sæ- 
mundarhlið)  prestr  nyrðra 
(1458  og  siðar,  í  Presthólum 
1466—1491  eða  leingr)  167, 
221,  278-,  279  436,  441, 
449,  513,  600,  602,  652, 
676,  788,  789,  812.^) 

Andrés  Nikulásson  285  (2.  neð- 
anmgr.),    sjá  Nikulás  Audrés- 


*)  Mun  hvorttveggja  einn  maðr. 
^)  Sýnist  vera  alt  einn  maðr. 


832 


REGIS'TR. 


son  og  Nikulás  Vilhjálms- 
son. 

Andrés  Ormsson  í  Skagafirði 
(1449—1453)  41,  104. 

Andrés  (Andreas)  postuli  61, 
70,  71,  127,  201,  202,  223, 
254,  259-,  260^  263,  264, 
266,  267,  284,  289,  294,  299, 
300,  310,  337,  352,  414,  456, 
510,  580,  647,  651^  725.  — 
Andréskirkja  259,  264.  — 
Andréslíkueski  223,  259,  267, 
352,  580.  —  Andrósmessa 
(festum,  vigilia)  61,  70,  71, 
127,  201,  202,  254,  263,  266, 
284,  294,  299,  300,  310,  337, 
414,  45G,  510,  647,  651^ 
725.  —  luiend  suiite  Andree 
apostole  127.  —  Andréssaga 
260,  289.  —  Kver  proprium 
af  Andreas  260. 

Andrés  prestr  á  Mikiabæ  í 
BlÖDduhlíð  (1489-1493  eða 
leingr)  325. 

Andrés  Steinsson  637  (6.  nmgr.), 
sjá  Arnór  Steinþórsson. 

Andrés  Steinþórsson  (Jónssonar, 
bróðir  Sigmundar  prests) 
prestr  nyrðra  (1457)  155. 

Andrés  Þorsteinsson  á  Landinu 
í  Rangárþingi  (1465)  455. 

Andrésson :  Ari,  Arnór,  Böðvar, 
Eyjólfr,  Guðmundr,  Gunnar, 
Nikulás,  Páll,  Steinþór,  Teitr, 
Ögmundr. 

Andreus,  sjá  Andrés. 

Andris,  sjá  Audrés. 

Angelus  hinn  helgi  142.  — 
Angelikirkja  142. 

Anglia,  Angli,  Anglici,  sjáEng- 
land,  Englendingar. 


Anna  Árnadóttir,    Höskuldsson- 

ar  (gipt  fyrir  1471)  626^ 
Anna     mær     hin   helga:     Önnu 

likneski  583. 
annáll  góðr  og  gamall  (í  Möðru- 

vallaklaustri  1461)  290. 
aunuli  preciosi  203. 
annunciacio       beatæ       (sanctæ) 

Mariæ  virginis    7,    342,    413, 

516—517,  594,  604. 
Anondardóttir :  Hólmfríðr. 
Anondarson:    Grunnar. 
Anonder    (Önundr)    Erlingsson, 

norrænn  raaðr  (1366)  3. 
Ansson :  Þorsteinn. 
anteponent  deus  414. 
antiphona  414,  415*. 
Antonius  ábóti  hina   helgi    289, 

324,  583.  —  Antoniuslikneski 

324,  583.  --  Antoniussaga  289. 
apostata  183. 
apostolica      auctoritas     59.     •  — 

apostolicum  auditorium  169.  — 

apostolica  benedictio  52,  735. 

—  apostolica  camera  52^, 
53^  59,  60,  61,  62^  —  apo- 
stolicæ  consituciones  737.  — 
apostolicus    nuncius  52,    118. 

—  apostolice  ordinaciones737. 

—  apostolica  sedes  52*^,  53^, 
59^  60,  61,  102,  123^  150, 
169,  203,  236^  —  Apostola- 
kirkja,  apostolamessa,  sjá 
postola-. 

appellacio  614. 

Aprilis  517,  737. 

aptansöngr  415. 

Apuleus  et  Marcellus  494. 

Aradóttir :      Cecilia,      Oddfriðr, 

Ólöf 
Aragonia  á  Spáni  142. 


REGISTR. 


833 


árar  558.     Sbr.  skip. 

Arason :    Daði,  Guðmundr,  Jón, 

Magnús,  Toríi,  Þorleifr,  Þor- 

móðr. 
Árbakki     á    Ska^aströnd    345, 

350,  769—770. 
arbeidi  605. 

Árbær  i  Holtum  797—798. 
Árbær      i     Mosfellssveit     430, 

431. 
archiepiscopus  19,  102,  203. 
áreið,  áreiðargerð  61,  144,  677, 

682^  713,  738,  740,  755. 
ai-fi  (eríingi)  219,  371. 
arfr    31,    109,    130,    155,    213^ 

216,     243*,     244,    245,    393^ 

443,  503,  555,  728,  730,  743^ 

747^    —    óskiptr     arfr     727, 

730.  —    aríleiddr    sonr    751^ 

—  arfleiðsla,  arfleiðing  747 — 

748.  —    arfsalskaup    246.   — 

arfskipti  452^  497—503,  556, 

751.  —  arfsvik  687.    —    arf- 

þurð  393—394. 
Arfuidur,  sjá  Arviðr. 
argentum  61.  —    argentea  vasa 

203.     Sbr.  málmar,  silfr. 
Ari  Andrésson,  Guðmundarsonar 

hins  ríka,  í  Bæ  áRauðasandi 

372. 
Ari  Arnason  á  Flatnefsstöðum  á 

Vatnsnesi  (fyrir  og  um  1472) 

659—660. 
Ari     Bessason     (Einarssonar)    i 

Héraðsdal    i  Skagafirði  (1442 

—1448)  820—821. 
Ari    Böðvarsson     (Arasonar)     í 

Húnavatnsþingi  (1457—1464) 

83,  116,  135,  433. 
Aii  Daðason    bóndi   i  Snóksdal 

(1442)  596—597,  683*. 
Dipl.  I8l.  Y. 


Ari    Einarsson     í    Miðfirði    (c. 

1460)  338. 
Ari     Einarsson     vestra      (1565) 

535,  537,  538. 
Ari  Guðlaugsson    prestr    vestra 

(1467—1471)    503(?),   604. 
Ari  Guðmundarson  frá  Skriðu  i 

Reykjadal,    sýslumaðr    vestra 

og    bóndi    á    Reykhólum    (d. 

1423)  495—496,  819—820. 
Ari    Guðmundarson,     Arasonar, 

hinn  eldri   (fæddr  fyrir  1427) 

615. 
Ari    Guðmundarson,     Arasonar, 

hinn  yngri  (fæddr  1430)  443, 

616. 
Ari     Gunnsteinsson      prestr      í 

Miklaholti  (1463  og  fyrri)  403. 
Ari  Haldórsson    á    Hallsstöðum 

(1469)  548—549. 
Ari  Jónsson  lögmaðr  (d.  1550)  62. 
Ari  Kálfsson,  Pálssonar,  iDala- 

sýslu  (1461)  2431 
Ari     Magnússon     sýslumaðr     í 

Ögri    (f.  1571,  d.  1652)    229, 

382,  535,  537,  538,  624,  636, 

691,  808. 
Ari  Ólafsson  i  Dalasýslu    (1472 

—1474)  666. 
Ari  prestr  vestra  (c.  1450)  80. 
Ari    Sigurðarson    priors,     Jóns- 

sonar,    í    Miklagarði    i  Eyja- 

firði  (1471-1475)    628,    629, 

787. 
Ari     Steinsson     prestr     vestra 

(1473)  717. 
Ari     Sumarliðason    (Loptssonar 

hins  rika)  vestra  (1460 — 1465) 

206,  407. 
Ari     Þorkelsson     sýslumaðr     í 


63 


834 


REGISTR. 


Haga  (f.  1650,  d.  1730)    535, 

537,  538,  691. 
Aris  norrænn  maðr  (1459)    191. 
Arkinnargeilar  i  Kolbeinsstaða- 

hreppi  809—810. 
Arkinnarhamar  i  Kolbeinsstaða- 

hreppi  810. 
arma  19.  Sbr.  vopn. 
ármaðr  113^  115^ 
armbrysti  190^  191,  570.     Sbr. 

vopn. 
Arnadóttir:     Anna,     Bryohildr, 

Guðrún,  Oddný,   Ragna,   Sig- 

riðr,  JÞóra,  Þorlaiig. 
Arnallzstaðir  í  Fliótsdal  632. 
Arnanes  í  Eyjalirði  290. 
Arnarberg  í  Blönduhiíð  323. 
Arnarbýlisdalr  í  Dýraíirði    501, 

502. 
Arnarbæli  á  Fellsströnd  636. 
Arnardalr    hvortveggja    i   Skut- 

ilsíirði    210,    211,    233,    232, 

501,  772—773. 
Arnardóttir:   Ingiinn  (IV.  b.). 
Arnarfjörðr  vestra   51,   82,  198, 

216,  239,  380,  501,  580,  695, 

696.  —  Arnarfjarðardalir  205, 

501,  502. 
Arnarholt       í     Stafholtstungum 

388,  389. 
Arnarnes  í  Dýraíirði  502. 
Arnarnes  í  Skutilsíirði  211. 
Arnarstapi     undir   Jökli    705 — 

706. 
Arnarsteinn      i     Helgafellssveit 

119. 
Arnarvatn    i   Mývatnssveit    40, 

320. 
Arnastaðir  í  Sléttahlíð  39,  355. 
Árnason :     Andrós,     Ari,    Arni, 

Ásgrímr,  Björn,  Böðvar,  Daði, 


Eilífr,  Einar,  Eirikr,  Guð- 
laugr,  Guðmundr,  Haldór, 
Hallr,  Hermundr,  Höskuldr, 
Jón,  Ketill,  Magnús,  Nikulás, 
Olafr,  Runólfr,  Sigmundr, 
Skúli,  Sturla,  Sveinn,  Sæ- 
mundr,  I>orbjörn,  (I>orgautr), 
Þorleifr,  Þorsteinn. 

Arnbjarnarson :  Gisli,  Jón. 

Arnbjörn  Ámundsson  prestr 
nyrðra  (1466)  464. 

Arnbjörn  Guðmundarson  i  Rang- 
árþingi  (1457—1459)  153, 
201. 

Arnbjörn  prestr  í  Vestrhóps- 
hólum  (1442— 1492  eðaleingr) 
343,  344^  464.  Sbr.  Aru- 
björn  Amundsson. 

Arnbjörn  Sæbjarnarson  (1467) 
487—490,  497. 

Arndísarstaðir  í  Bárðardal  610. 

Arneiðarstaðir  i  Eljótsdal  632. 

Árnes  í  Árnessþingi  188,  731. 
—  Arness-sýsla,  Arnessþing 
153,  187,  188,  584,  642. 

Arnes  í  Trékyllisvík  216. 

Arnfinnr  (Eyjóifsson,  Arnfinns- 
sonar)  bóndi  á  Urðum  (1477 — 
1480)  2601 

Arnfinnr  Jónsson  (Finnbogasonar 
hins  gamla  og  SteinunarArn- 
finnsdóttur)  bróðir  Finnboga, 
bóndi  á  Bakka  í  Öxnadal 
(1475—1478  eða  leingr)  og 
á  Laugalandi  i  Hörgárdal 
(1487  og  siðar),  sýslumaðr  í 
Vaðlaþingi  (1477—1480)  292, 
295,  721,  743,  803,  805. 

Arnfinnsdóttir :  Guðrún. 

Arnfinnsson:    Eyjólfr,  Jón. 

Arugeirsson :    Haldór. 


REGISTR. 


805 


Arngeirsstaðir  í  Hreppum  569. 
Arngerðarey,     eign     Grrenjaðar- 

staðakirkju  180. 
Arngerðareyr    í    ísafjarðarsýalu 

160,  163,  535,  566—567,  714 
Arngrímr     Birgisson     prestr     á 

Eiðum  (1474—1475)  748. 
Arngrimr  Bjarnason  ráðsmaðr  i 

Skálholti  (1708)  659,  673. 
Arngrímr    Hafliðason     lögróttu- 

maðr  syðra  (um  1460)  224. 
Arngrimr  Jónsson  lærði  61,  69. 
Arngrimr     Snorrason     prestr    á 

Breiðabólstað       i     Vestrhópi 

(1401—1402  eða  leingr)  85. 
Arngrimr  Þórðarson,  í>orsteins- 

sonar,  á  Ytri-LaugumiE,eykja- 

dal  (1463—1469)  392^  541. 
Arngrimsson :    Jón. 
Árni     Arnason      frá     Gnúpi     í 

G-núpverjahrepp,  bróðir   And- 

résar  prests  (1471)  621. 
Árni  Ásmundarson   í  Skagaíirði 

(1467)  482. 
Arni  Björnsson  hins  rika,    Þor- 

leifssonar     (1467)     499,    500, 

50P,  502'^  503,  504. 
Árni    Björnsson     prestr    nyrðra 

(1461)  238. 
Árni     Björnsson      í     Skagaíirði 

(1472)  682. 
Arni    Björnsson     frá     Snóksdal 

(1588)  578. 
Árni  Böðvarsson,    bróðir   Narfa 

prests    i   Holti    (1460—1462) 

206,  376. 
Árni     Einarsson,    Bjarnarsonar, 

Dalskeggr  (1393—1434)    lög- 

róttumaðr    og  bóndi  í  Djúpa- 

dal    i  Eyjaíirði    (1401—1427) 

IV,  359;  V  235^  812,  457. 


Árni  Einarsson,  sýslumanns 
Arnasonar  Dalskeggs,  bróðir 
Eyjólfs  lögmanns,  bóndi  i 
Hegranessþingi  (1467  og  þar 
eptir),  siðan  i  Djúpadal  i 
Eyjafirði  (1478—1491  eða 
leingr)  312',  509,  521,  566, 
706. 

Árni  Eiríksson  prestr  i  Valla- 
nesi  (1462-1471)  363,  364, 
6311 

Árni  Geirsson  (á  Sjóarborg;  d. 
fyrir  1391)  817. 

Árni  Greirsson  (Arnasonar)  á 
Eyvindarstöðum    í  Blöndudal 

^  (1464)  433,  515. 

Arni     Gíslason      sýslumaðr      á 

^  Hliðarenda  (d.  1587)  577. 

Arni  Guðbjartsson  lögréttumaðr 

^  i  Skagafirði  (1409—1417)  4. 

Arni    Guðmundarson  i    Ámess- 

^  þingi  (1473—1474)  730-^731. 

Arni  Hallsson  (Árnasonar)  í 
Þingeyjarþingi  (1466)  462.^) 

Arni  Hallsson  prestr  nyrðra 
^  (1469)  541.^) 

Arni  Henriksson  í  Skaptafells- 
þingi  (á  17.  öld)  646,  697. 

Arni  Höskuldsson,  Runólfsson- 
ar,  bóndi  i  Eingey  og  í 
Gnúpufelli  (1471—1473)  297^ 
625  -  626,  682^  684,  723. 

Árni  Jónsson,  Gilssonar,  í  Kal- 
manstungu  (d.  fyrir  1469) 
556—557. 

Arni  Jónsson  í  Mjóadal  og  sið- 
ast  prófentumaðr  á  Þingeyr- 
um  (1456-1464)  135,  373— 
374»,  417  (opt). 


*)  Gæti  þó  verið  einn  maðr. 
53* 


836 


EEGlSTÍL 


Anji  JónssoD  prestr  i  Kjalar- 
nessþingi  (1475)  793. 

Ámi  Jónsson  í  Rangárþingi 
(1472—1475)  655,  805. 

Árni  Jónsson  vestra,  faðir  Jóns 
(1467)  503. 

Ami  Ketilsson  (Dagssonar)  k 
Hvanueyri  (d.  íyrir  14G3)  378. 

Aroi  Magnússou  prófessor  28, 
51,  92,  93,  94,  109,  110-, 
120,  121,  125,  127,  128,  135, 
140,  145,  151,  153,  160,  166, 
176,  179,  182,  192,  195,  196, 
197*,  199,  201,  208,  211, 
212,  230,  235,  243,  247,  248, 
249,  268,  347,  358,  363,  364, 
378,  387,  394,  399,  400,  401, 
402,  404,  4(J5,  406,  408,  409, 
417,  419,  447,  452,  460,  461, 
462,  467,  476,  477,  478,  486, 
493,  510,  514,  516,  519,  523, 
526,  543,  549,  552,  553,  554, 
556,  566,  567,  573,  577,  578, 
581,  582,  587,  588,  596,  604, 
606,  608,  613,  614,  615,  636, 
654,  655,  ()58,  660,  661,  662, 
667,  669,  674,  691,  692,  695, 
701,  709,  714,  719,  720,  721, 
728,  737,  738,  741,  742,  746, 
747,  749,  751-,  755,  756,  760, 
765,  773,  779,  784-,  789,  791, 
808,  825. 

Arni  Nikulásson  i  Rangárþingi 
(d.  fyrir  1470)  570. 

Arai  Oddason  í  Skagaíirði 
^  (1453)  106. 

Arni  Olafsson  (tóna  I>orleifs3on- 
ar,  sbr.  Dagskrá  m,  bls.  194) 
hinn  mildi  biskup  í  Skálholti 
og  umboðsmaðr  Hólakirkju 
437«,  438,  540'',  793. 


Arni  Ólafsson  (1469)  546. 
Árni  ÓlafssoD  á  Svalbarðsströnd 

(1703)  84. 
Arni     Pétrsson      i      Hjálmholti 

(1454—1464)  425—426. 
Arni  Sigurðarson    á  Borðatjörn, 

bróðir     Þorbjarnar      (1464 — 

1473)  418,  718,  720. 
Ami    Steinersson     (Steinarsson, 

1465)  447—448. 
Arni    Steinþórsson,     sjá     Arnór 

Steinþórssou. 
Arni       Sturluson       (Geirssonar) 

nyrðra  (1401)  817. 
Arni  Sveinsson  á  Torfastöðum  í 

Miðíirði  (fyrir  1422)  519. 
Arni     Særaundarson,     Arnasou- 

ar,     á     Hóli     i     Bolungarvík 

532. 
Arni  Sæmundarson    og  Sigríðar 

Jónsdóttur  á  Stokkseyri,  bróðir 

Jóns  (1466-1471)  463,618— 

619. 
Arni  Þórhallssoa  vestra  (1440 — 

1457)  14. 
Arni     Þorláksson      (Staða-Arni) 

biskup    í    Skálholti   (d.  1298) 

590,  819. 
Arni    Þorleifsson,    Arnasonar,    í 

Glaumbæ    í    Skagafirði,    fyrrí 

maðr  Sophíu  Loptsdóttur  (1432 

1445)  332. 
Arni  Þorsteinsson,  bóndaMagn- 

ússonar    frá    Holti    i  Fljótum 

(1464)  422. 
Árni    í>orsteinsson    kirkjuprestr 

í  Skálholti  (1468)  527. 
Arnoddr  Einarsson  (fráSólheim- 

um,    Magnússonar)     prestr    á 

Undenfelli     i    Vatnsdal    (ura 


REGISTR. 


837 


1449—1486)  27,  45,  167,334, 

788. 
Arnoddsson:  Brandr. 
Arnór   Andrésson     í    Múlaþingi 

(1457)  154. 
Arnór  (Arnþór)  Björnsson  i  Suð- 

urþingeyjarþingi  (1454 — 1459) 

119,   177. 
Arnór     Finnsson,       Pétrssonar, 

sveinn  Björns  ríka   og  Ólafar 

á  Skarði  (1466)  469.^ 
Arnór  Haldórsson    prestr   syðra 

(1461)  238. 
Arnór  Klængsson    í    Þingeyjar- 

þingi  (1466)  459. 
Arnór     Steinsson,      sjá      Arnór 

Steinþórsson. 
Arnór  Steinþórsson  lögréttumaðr 

syðra  (1432—1471)   185,  187, 

223,  224,  637,  826. 
Arnórsson :    Andrés,     Guttormr, 

Kolbeinn,  í>orbjörn,  l>orsteinn. 
Arnórsstaðir  á  Jökuldal  128.  — 

Arnórsstaðasel  128. 
Arnstapi  í  Ljósavatnshreppi  40. 
Arnsteinsson :    Hjalti(?) 
Arnþór    Björnsson,     sjá    Arnór 

Björnsson. 
Arno  í  Svíþjóð  12. 
Aron    Jónsson     á     Barðaströnd 

(fæddr  1422,  á  lííi  1459)  195, 

199. 
Aronsson:  Grímr,  Magnús,  Svein- 

björn,  í>órarinn. 
Árós  í  Þorgeirsfirði  261,  306. 
Árdkógr  bvortveggja   á  Arskóg- 

arströnd  262,  356,  360,  364— 

365,    600,    706-707.  —    Ár- 

skógarströnd    218,    261,    690, 

706.  —  Árskógsþing356,600. 
ártið    375.  —    ártíðadagr   101", 


341,  348.  —   ártiðaskrár  294, 

296,  310,  675. 
Arviðr     Mattheusson     i    fíúna- 

vatnsþiugi  (1453—1456)  109^, 

110,  135=^. 
arx  episcopalis  169. 
ás    (á    landi)     336,     348,     396, 

630^. 
Ás  i  Fellum  394,  395. 
Ás  í  Hegranesi    36,    172,    360, 

711. 
Ás  i  Hjaltadal  35,  37^  431 
Ás  i  Holtum  187,  189,  241,  242, 

387,  388,  500,  583. 
Ás    í    Hörgárdal    92—93,    107, 

290.  —  Ásgerði    93,    290.  — 

Ásskógr  107. 
Ás  í  Kelduhveríi  279—280,  359, 
í      425,  793. 
I  Ás  i  Miðfirði  501. 
I  Ás  i  Vatnsdal   27—28,  49—50, 
'  ^  353,  479—480,  504,  826. 
Asar(nir)  i  Húnavatnsþingi  116, 

117,  162,  373,  433,  503  703. 
Asar     (eystri)     i     Skaptártungu 

502. 
Asbersstrand,   sjá  Skarðsströnd. 
Asbjarnardóttir:   Guðríðr(?). 
Asbjarnarnes  í  Viðidal  85,  354. 
Asbjarnarson:    Finnbogi,    Gunn- 

ar(?),    Haldór,    Jón,    Magnús, 

Ólafr,  Páll(?),  Þorkell. 
Asbjörn  Jónsson   norrænn  maðr 
^  (1471)  650. 
Asbjörn    Sighvatsson    í  Árness- 

þiugi  (1459)  187. 
Ásbjörn  Sturlason  vestra  (1467) 

499. 
Asbjörn  Vigfússon  ábóti  áÞing- 

eyrura  (d.  1439)  26,  27,  236. 


838 


REGISTR. 


Ásbjörn   Þorbjarnarson    á  Snæ- 

fellsnesi  (1465)  444. 
ascencio  domini  15,  700. 
Asdís  Guðmundardóttir    nyrðra, 

kona     Einars     Böðvarssonar 

(1450)  46. 
Asdís  (Ástis)  Ólafsdóttir,    fylgi- 

kona    Sveins    biskups  i  Skál- 

holti,    móðir   Pétrs     og  kona 

Jóns       rauðkolls       Jónssonar 

(1474)  751. 
Ásdís  (Ástís)  I>orsteinsdóttir  frá 

Brjánslæk,  Haldórssonar,  kona 

Eyjólfs  Haldórssouar   mókoUs 

(c.  1420)  496'^ 
Ásgarðr  í  Andakil  408. 
Ásgarðr    i    Hvammssveit    101 '^, 

142—143,  567—568,  593. 
Asgautr  Ingimundarson   á  Stað- 

arbakka  (c.  1270—1350)  335, 

336^     Sbr.  Ásgautr  Sigmund- 

arson. 
Ásgautr    kanoki    i    Þrándheimi 

(1472)  684. 
Ásgautr    Sigmundarson    í    Mið- 

íirði  (um  1270  og  síðar)   335. 

Sbr.  Ásgautr  Ingimundarson. 
Ásgautsstaðir      á      E^rrarbakka 

618—619. 
Ásgeir    Jónsson  (Styrssonar?)   í 

Húnavatnsþingi,  bróðir  Þórðar 

(1454)  121. 
Ásgeir    (Pétrsson?)    á   Krossi    i 

Landeyjum  (um  1460)    223— 

224.^) 

*)  Kynni  að  vera  sami  maðr  og 
sá,  er  Hannes  biskup  telrlögmann 
sunnan  og  austan  (Safn  n,83),  og 
væri  hann  þá  liklega  sonr  Pétrs, 
er  gaf  Kálfholtskirkju  1439  fjöru 
fyrir    Pykkvabœ    eða    Bryggju  og 


Asgeirsá  i  Viðidal  208,  348, 
353,  625.  —  Ásgeirsármelar 
347. 

Asgeirsholt  i  Landeyjum  223. 

Asgeirsmerki,  örnefni  eystra  128. 

Asgeirsson :  Jón. 

Asgeirsstaðir  i  Suðurþingeyjar- 
sýslu  280. 

Asgeirsvellir,  sjá  Alfgeirsvellir. 

Asgerði  i  Fellum  395. 

Asgrimr  Arnason  á  Efstalandi  i 

^  Öxnadal  (1473)  689. 

Asgrimr      Guðlaugsson      vestra 

^  (1467)  503. 

Asgrímr  Hallsson,  Asgrímssonar, 
á  Héðinshöfða  og  síðar  i  Mið- 
hvammi  i  Reykjadal  (1466  og 
þar     eptir)      458,     762—763, 

^  764,  793—794. 

Asgrimr  Jónsson,  Sigmundsson- 
ar,  á  Lundarbrekku  i  Bárðar- 
dal,  staðarhaldari  i  Nesi  og 
prófentumaðr  á  Hólum  (1449 — 
1460)  33—34,  75,2)  ^^__ 
141,  221,  273. 

Asgrímr  Sigmundsson,  Stein- 
þórssonar  (1474  og  þar  eptir, 
d.  1483;^  765—766. 

Asgrimr  Snorrason  í  Sælings- 
dalstungu  (á  14.  öld)  821. 

Asgrimr  Steinþórsson  (Jónsson- 
ar),  bróðir  Sigmundar  prests, 
djákni  og  prestr  á  Miklabæ  1 


Krossi  i  Landeyjum  (DI,  IV,  Nr. 
623).  En  sá  Pétr  var  sonr  Por- 
steins  Styrkárssonar  (likl.  Gizurar- 
sonar  frá  Nesi). 

^  ')  Gæti  þó,    ef   til    vill,    átt    við 
Asgrim  Porkelsson,    ef   það  feingi        i 
staðizt  timans  vegna. 


KBGISTR. 


839 


Blöndublið  (1423—1429,    enn 

á  liíi  1465)  449,  826,  827. 
Asgrímr  Þorkelsson,   Guðbjarts- 

souar,  nyrðra  (1456)  145 — 147. 
Asgrimsson :  Benedikt,  Eysteinn, 

Gunnsteinn,    KetiU,    Magnús, 

Rögnvaldr. 
Asgrímsstaðir    i    Hegranesi   81, 

82. 
Askell    Höskuldsson    i  E-angár- 

þingi  (1472)  655. 
Askelsá  í  Borgaríirði  eystra  634. 
askr  814.  —  askr  á  pönnu  557. 
Aslákr   Harniktsson    Bolt    erki- 

biskup  í  Niðarósi  (d,  1450)5, 

26,  55,  101—102. 
Áslákr    Pálsson      i     Skagafirði 

(1450)  54, 
Asláksson :   Ormr. 
Asláksstaðir  í  Arnarneshreppi  í 

Eyjafjarðarsýslu  670. 
Aslo,  sjá  Ósló. 
Asloia,  sjá  Osló. 
Asmundarson:  Arni,  Grunnlaugr, 

Jón,  Oddr. 
Asmundarstaðir    á    Sléttu     281, 

304. 
ásmuudr  (járns)  792. 
Ásmundr  (Jónsson  prests  Orms- 

sonar?)  á  Hálsi    i  Fnjóskadal 

(d.  fyrir  1480)  299. 
Asskógr,  sjá  Arskógr, 
Asta  (Gruðmundardóttir    Sveins- 

sonar)  vestra  (1467)  504"''. 
Astís,  sjá  Asdis. 
Astriðr  (Jónsdóttir,  Ketilssonar?) 

á  Hvanneyri  (c.  1470)  589. 
Astriðr      Jörundardóttir      kona 

Hjálms  Marteinssonar    (1411) 

og  siðar  Sveins  Hallvarðsson- 

ar,     prófentukona     á    Hólum 


(d.    fyrir   1465)     3—4,     437^ 

438,  440. 
assumpcio    sanctæ    Mariæ    154, 

279,  290,  413,  432,  448,  548, 
^  628,  629,  710. 
Asunnastaðir  i  Breiðdal  87. 
átala,  átölulaust  108,  365^  442. 
atganga  (aðganga)  640,  641. 
Atlalækr  á  Jökulsdal  128. 
Atlason:  Gruðmundr,  Jón,  í>órðr. 
Atlastaðir  á  Hornströndum  161, 

502. 
Atlastaðir,  jörð  Hvammskirkju  í 

Laxárdal  322. 
áttfeðmingr  (torfs)  322. 
atvist  135,  136. 
Auðbrekka  í  Hörgárdal  286, 290, 

360,  559.  —  Auðbrekkuskógr 
92—93,  290,  817^ 

Auðkúla  (Auðkúlustaðir,  Kúla) 
í  Svínadal  i  Húnavatnsþingi 
135^     209,     351—352,     353, 

361,  500,  501. 

Auðnir    i    Kjálkaíirði    i    Barða- 

strandarsýslu  198. 
Auðnir  i  Svarfaðardal  259,  260. 
Auðólfsstaðir  í  Langadal   174 — 

175. 
x^Luðonarstaðir,  sjá  Auðunarstaðir. 
auðr  747. 

Auðsstaðir  i  Reykholtsdal  400. 
Auðun    Bergsson     í    Þingeyjar- 

þingi  (1458)  1651 
Auðun  Þorbergsson    hinn   rauði 

biskup    á    Hólum     (d.     1322) 

125,  336,  817. 
Auðun    Þorgeirsson    (Thorgers- 

son)      norrænn     lögréttumaðr 

(1467)  476. 
Auðunardóttir:   Elen,  E-agna. 
Auðunarson:   Björn,  GuðíMu.ndr, 


340 


REGISTR. 


Haldór,    Jón,    Sigurðr,   Stein- 

móðr,  Þórðr,  Þorlákr. 
Auðunarstaðir  i  Viðidal  86,  162, 

348,  353. 
Augmundr,  sjá  Ögmundr. 
Augr,  sjá  Ögr. 

Augsarárþing,  sjá  Öxarárþing. 
Augustinus    biskup    hinn    helgi 

86,    288^    577,    698,   716.  — 

Augustinusdagr     56.    —    Au- 

gustinusmessa^(festum  August- 

ini)  577,  698,  716.  —  August- 

inusregla  86.  —    Augustinus- 

saga  (á  norrænu)  288. 
Augustinus  apostolus  Anglorum 

56. 
Augustusmánaðr  287. 
Aulferssker,  sjá  Ölvissker. 
Auldugil,  sjá  Öldugil. 
Aung-,  aung-,  sjá  Ong-,  öng-. 
Aunund-,  sjá  Önund-. 
Aur-,  sjá  Ör-. 
aurum     65,     103.       Sbr.      gull, 

málmr. 
Ausa  i  Andakil  408. 
Ausku-,  sjá  Ösku-, 
Austmannsdalr     i    Dalahrepp    í 

Barðastrandarsýslu    216,  219, 

502. 
Austrárdalr    i     Húnavatnsþingi 

29,  91,  92. 
Austrhólraar  í  Laxá  í  Suðrþing- 

eyjarþingi  283. 
Austrkambar  í  Hornaíirði   121. 
Ausugil     i    Laugadal    1    Hiina- 

vatnsþingi  349. 
aux-,  sjá  öx-. 
Auxna-,  sjá  Öxna-. 
Ávaldsdæli  í  Víðidal  348. 
Ávaldsstaðir  i  Víðidal  348. 
ave  Maria  94,  97,  493,  494,  580. 


Ávegr  í  Kelduhverfi  280. 
Averjahreppr  í  Rangárþingi  570, 

642,  798. 
áverki  508.  —  jarðar   81,    741. 

—  við  prest  725.  —    áverka- 

bót  741. 
Ávik    á    Ströndum    594.  —    Á- 

vikrreki  594. 
Avxar-,  sjá  Öxar-. 
ávöxtr  (fjár)  245,  379,  710. 
Axlarhagi  í  Blönduhlíð  36,  42, 
Axna-,  sjá  Öxna-. 

Baccalarius  (baccalaureus)  arcium 
470,  562,  574,  608. 

Backi,  sjá  Bakki. 

baðstofa,  sjá  húsakynni. 

bagall  128.     Sbr.  kirkja. 

Baggi  i  Vopnafirði  364. 

Baiern  15,  16,  20,  370. 

Bakkagarðr  á  Tjörnesi  274. 

Bakkagerði     á    Svalbarðsströnd 
694. 

Bakkalækjarós  i  Breiðavík  60. 

Bakkaskógr  í  Mjótsdal  632. 

bakki  261,  277,  278,  659^  674^ 
i  Bakki  í  Bjarnarfirði  219. 
I  Bakki   (hvortveggja)    i    Borgar- 
I      firði  eystra  634. 
1  Bakki     i   Dalahreppi    í   Barða- 
I      strandarsýslu  502. 
;  Bakki  í  Fljótum  39. 
I  Bakki  í  Fnjóskadal  303. 

Bakki     (bakki?)     i     Gnúpasveit 
I      (Guðmundarlóni)  277,  278. 
:  Bakki  í  Hrútafirði  (Prestsbakki) 
I      476,  517. 

'  Bakki     i    Höskuldsstaðaþingum 
i      175,  344,  354. 

Bakki  í  Landeyjum  792. 


REGISTR. 


841 


Bakki  i  Laxárdal  í  Skagafjarð- 
arsýslu  325. 

Bakki  í  Miðfirði,  sjá  Staðarbakki. 

Bakki  (i  Nauteyrarhreppi)  ílsa- 
fjarðarsýslu  160,  163. 

Bakki  á  Skaga  nyrðra  322.  — 
Bakkareki  322. 

Bakki  á  Skógarströnd  (Keis- 
bakki)  666—668. 

Bakki,  þar  er  Snorri  háloggr 
bjó  IV,  405. 

Bakki,  jörð  StaðarfeUskirkju  593. 

Bakki  á  Tjörnesi  280,  286.  — 
Bakkaland  280.  -  Bakkareki 
274. 

Bakki  í  Viðidal  348. 

Bakki  i  Viðvikrsveit  36,  627. 

Bakki  i  Öxnadal  295,  360,  483, 
546,  644,  653. 

Balafell  á  Langanesi  277. 

Balar  á  Hornströndum  500. 

Bálkastaðir  i  Hrútafirði  339. 

Bálkastaðir  i  Miðfirði  334,  338, 
353. 

bani  135.  —  banasár  522.  - 
banatilræði  507,  508. 

bann  47^,  48,  49,  66,  75,  77, 
183^  214^  368,  376,  445, 
465,  508,  522,  587,  614,  679, 
689,  701,  726,  741,  753^  771^, 
777.  —  bannsatkvæði  614.— 
bannsöngr  614,  727,  734.  — 
bannsetuing  614.  —  bann- 
setningarbréf  770 — 772.  — 
bannspina  14,  48^  49,  214^ 
238,  240,  609,  713,  727.  — 
bannsverk  726.  —  bannsök 
677,  739. 

Barbara  abbadis  á  Stað  i 
Eeynisnesi  (1443-  -  1461)  192 
— 194(opt),  227. 


Barbara  mær  hin  helga  31,  289, 
308,  414.  -  Barbare  likneski 
308.  —  Barbarumessa(festum) 
31,  414.  —  Barbarusaga  289. 

Barð  i  Fljótum  117,  253—254, 
355,  360,  422—423,  454,540, 
613,  627. 

Bárðardalr  hjá  Skrapatungu 
612,  677,  678. 

Bárðardalr  i  JÞingeyjarsýslu  33, 
77,  233,  234,  418,  454,  610. 

Bárðarson:  Eilífr,  Einar,  Hallr, 
Hrafn,  Jón,  Njáll,  Stein- 
móðr. 

Barðason :    Sturla  (IV,  b.). 

Barðastr'önd  vestra  160,  176, 
177,  179,  194,  195,  196,  197, 
198,  199,  200,  205,  206,  226, 
239,  441,  442,  495,  496,  500, 
592,  593,  667,  668,  693,  695, 
696,  697,  712,  768,  822.  — 
Barðastrandarsýsla  717,  784. 

Barðatjörn,  sjá  Borðatjörn. 

Bárðr  ábóti  i  Þykkvabæ  (1470) 
574. 

Bárðr  (i  Húnavatnsþingi  c.  1344) 
2,  3. 

Bárðr  Jónsson  undir  Ytra-Eelli 
á  Eellsströnd,  sveinn  Olofar 
Loptsdóttur  (1470)   581—582. 

Bárðr  laugi  (Langi-Bárðr)  i 
Ögri  (um  1370)  III,  325;  IV, 
136. 

Bárðr  Njálsson  (prests  á  Kálfa- 
felli,  d.  1389,  Bárðarsonar; 
1390)  III,  450.1) 

Bárðr  Sighvatsson,  heimamaðr 
Rafns     lögmanns    Gruðmunds- 


^)  Svo  réttara  færðr  til  ættar  on 
i  registri  III.  bindis. 


849 


REGISTR. 


sonar  i  Skriðu  (1407-1432) 
457^ 

Bárðr  Steinmóðarson  (líklega 
Auðuuarsonar  hy;nu;  virðist 
hafa  verið  sveinn  BjörnsÞor- 
leifssonar;  1461)  241. 

Barðsvík  á  Hornströnduni  223. 

Barkarhris  i  Kelduhverfi  283. 

Barkastaðir  i  Miðfirði  353. 

Barkastaðir  í  Svartárdal  352. 

Barmar  i  Reykhólasveit  502. 

barn  560.  —  barnamóðir  244, 
735.  —  barneignir  47,  622^ 
653,  735.  —  barnskírn  493. 
—  barnsöl  777. 

Barnabas  postuli  hinn  helgi  16, 
167,  232,  380,  413,  414,  463, 
483,  542,  669,  671,  672,  749, 
787,  789,  790,  792.  —  Barna- 
basmessa  (festum  Barnabæ) 
232,  380,  463,  483,  542,  669, 
671,  672,  749,  787,  789,  790, 
792. 

Barnafell  í  Ljósavatnshreppi  í 
Suðrþingeyjarþingi  41. 

Barnagrund  í  Blönduhlíð  36. 

Barnavík  í  Austíjörðum  634. 

Barnhylr  fyrir  neðan  Þreskjöld 
í  Miðdölum  683. 

Baro  Thorlevi,  sjá  Björn  Þor- 
leifsson. 

barones  148,  150. 

Barthalameus,  sjá  Bartholomeus. 

Bartholin,  Thomas  138,  142«, 
157^  168,  170,  174,  202,  374. 

Bartholomeus  (Bartlam)  postuli 
85,  86,  95,  125,  189,  191, 
218,  238,  239,  251,  266,  404, 
405,  529,  550.  —  Bartholo- 
meuskirkja  251,  404.  — 
Bartholomeush'kneski  251, 266, 


405.  —  Bartholomeusmessa 
(-dagr,  festum)  85,  95,  125, 
189,  191,  218,  238,  239,  529, 
550.  —  Bartholomei  vigilia 
86. 

Bartlam  266,  sjá  Bartholomeus. 

Básar  í  Grimsey  304,  318. 

Básar  (báðir)  i  Loðmundarfirði 
634. 

Básar  á  Skaga  nyrðra  345. 

Básar  i  Víðidalsá  347. 

Basilea  (Basel)  52. 
!  Basilius  biskup  hinn  helgi  289, 
I      290,     542,     544.    —     festum 
!      Basilii  542,  544.    —    Basilla- 
saga,  Basiliussaga  289,  290. 

BasiUasaga,  sjá  Basilius. 

Bassastaðir  i  Steingrímsíirði  502. 

bati  (=  ábati)  452. 

bátr,  sjá  skip. 

Bauðvar,  sjá  Böðvar. 

Bauggustaðir,  sjá  Böggustaðir. 

Baustabrekka  (nú :  Bustabrekka) 
í  Ólafsíirði  38. 

bavrur,  sjá  börur. 

Beatus  missus  414. 

beinasög,  sjá  búsgagn. 

Beingarðr  í  Hegranesi  36. 

Beinisson :    Jón. 

Beion,  sjá  Björn. 

beizl,  sjá  reiðskapr,  reiðtygi. 

beit  61*,  120,  144,  207*,  258, 
275,  283,  295,  322,  405^ 
472,  481*,  539*,  670,  685, 
707,  729,  792*,  798.—  beitu- 
teigar    481.     Sbr.     hagabeit, 

i      haustbeit,  vetrarbeit,  vorbeit. 

Beitines  við  Mælifellsá  í  Skaga- 

:      firði  707. 

bekkjargjöf  3,  87,  99,  172,  373, 

i      473,  505,  510. 


REGISTR. 


843 


Belgsá  í  Fnjóskadal  303. 

Belgstaðir  (nú:  Bergstaðir)  í 
Biskupstungum  618 — 619. 

Benedikt  ábóti  hinn  helgi  143, 
235^  282,  289,  303,  330, 
422,  443.—  Benediktsklaustr 
303.  —  Benediktslíkneski  330. 

—  Benediktsmessa  (festum, 
translacio  sancti  Benedicti)  70, 
143,  235^  282,  289,  422,443. 

—  Benedictussaga  (á  norrænu) 
289. 

Benedikt  Asgrimsson,  bróðir 
Rögnvalds  prests,  lögréttu- 
maðr  í  Hegranessþingi  (1460 
—1468)  221,  228,  473,  521. 

Benedikt  Brynjólfsson,  Bjarnar- 
sonar  frá  Ökrum  (dóttursonr 
BenediktsKolbeinssonar),  hinn 
auðgi  á  Draílastöðum  i  Fnjóska- 
dal  (1381;  d.  fyrir  1421) 
270. 

Benedikt  Jónsson  i  Húnavatns- 
þingi,  bróðir  Arna  prófentu- 
manns  (1456—1464)  135,  416, 
417. 

Benedikt  Kolbeinsson,  Bjarna- 
sonar  (d.  1379)   1. 

Benedikt  Magnússon,  Benedikts- 
sonar  hins  auðga  og  Þrúðar, 
í  Eyjaíirði  (1460  og  síðar) 
212—213. 

Benedikt  Magnússon  Bech,  gýslu- 
maðr  í  Hegranessþingi  (d. 
1719)  504. 

BenediktSæmundarson  (Erlends- 
sonar)  í  Múlaþingi  (1463  og 
siðar)  394. 

Benedikt  Þorsteinsson  lögmaðr 
í  Skriðu  (d.  1733)  177,  178, 
481,  568,  606,  627,  780. 


Benediktsdóttir:  Signý  (III,  b.). 
Benediktsson :      Bergr,      Björn, 

Einar,     Hannes,      Hermundr, 

Magnús. 
beneíicia    (sbr.    staðr)    67,    238, 

369,  517,  726,  754,  776. 
Berdór,  sjá  Bergþór. 
Bergá  á  Víðidalstunguafrétt  348. 

—    Bergárvatn     (Borgarvatu) 

348. 
Bergen,  Bergensis,  sjáBjörgvin. 
Bergíinnr  Jússason  (Sæmundar- 

sonar)  prestr  nyrðra   (1464 — 

1471)  418,  458,  600. 
Berggur,  sjá  Bergr. 
Berghen,  sjá  Björgvin. 
Bergljót   Guðmundardóttir    hins 

ríka  Arasonar  (f.  1428)  616. 
Bergljót     Jónsdóttir     (Haldórs- 

sonar,  systir  Olafs  í  Heykjar- 

íirði    og    Ketils)     kona    Jóns 

Alexissonar  (1455)  130''— 131. 
Bergljót  Sigmundardóttir,  Stein- 

þórssonar,    og  Solveigar  Þor- 

leifsdóttur     (1471—1479      og 

siðar)  325,  624—625. 
Bergr    Benediktsson    sýslumaðr 

Austr-Skaptfellinga  (1808)  799. 
Bergr  Eiríksson  í  Miðíirði    (um 

1280)  335. 
Bergr  (Gruðleiksson  ?)    í  Garði  í 

Kelduhveríi  (c.  1300)  275. 
Bergr  Jörundarson  i  Húnavatns- 

þingi     (1456—1473)      135«— 

136,  703. 
Bergr    Oddsson    (bróðir    Björg- 

ólfs     og     Ola)      lögréttumaðr 

(1459)  185. 
Bergr  Sigurðarson  í  Þingeyjar- 

þingi  (1463)  396. 


844 


REGISTR. 


Bergr  Þórarinsson  i  Þingeyjar- 
þingi  (1473—1474)  715. 

Bergi'  Porsteinsson  íÞingeyjar- 
þingi  (1458)  105,  166. 

Bergr  Þorvaldasou  prestrnyrðra 
(c.  1430—1440)  820. 

Bergssoii :  Auðun,  Jón,  Markús. 

Bergstaðir  i  Aðaldal  271. 

Bergstaðir  í  Miðnrði  520,  569. 

Bergstaðir  í  Svartárdal  248, 
257,  258,  352,  358,  361. 

Bergsveiusson:  Hafliði. 

Bergvað  í  Hvolhrepp  571. 

Bergvin,  sjá  Björgvin. 

Bergþór  Haldórsson  prestr  á 
Tjörn  í  SvarfaðardaP)  (1431 
— 1452)  og  siðar  á  Nesi  i 
Aðaldal  (1452—1480  eða 
leiugr)  45,  165,  273*,  366, 
425,  670.«) 

Bergþór  Jónsson  i  Húnavatns- 
þingi,  bróðir  Hrafns  og  Jóns 
(1460)  209. 

Bergþór,  er  gefr  til  Skúmstaða- 
kirkju  (c.  1470)  688. 

Bergþór  Þorvaldsson,  staðar 
haldari  á  Tjörn  á  Vatnsnesi 
(1451)  84—85,  673—674. 

Bergþórsson:  Jón,  Tumi. 

Bero,  sjá  Björn. 

Berserkseyri  í  Eyrarsveit  118 — 
119. 

Ber.si,  sjá  Bessi. 


')  En  ekki  Upsum,  eins  og 
steudr  af  vangá  i  registri  IV. 
bindis. 

*)  Prestr  þessi  er  ranglega  kall- 
aðr  „Bárðr'*  i  Prestatali  séra 
Sveins,  sem  án  efa  er  mislestr  úr 
„Berdor"  (sbr.  IV,  465). 


Bertinus    ábóti    hinn  helgi  579. 
—      Bertinusmessa      (festum 
Bertini)  579. 
j  Berufjörðr  í  Barðastrandarsýslu 
I      502. 

I  Berufjörðr    i    Múlasýslu      154, 
I      570.—  Berufjarðarströnd  570. 

Berunes  í  Suðurmúlasýslu  472. 

Berþór,  sjá  Bergþór. 

beskatning  113,  115. 

Bessaborg  í  Húnavatnsþingi  349. 

Bessason:  Ari,  EgiU,  Einar, 
Oddr. 

Bessastaðir  á  Alptanesi  385, 
516,  543,  583,  673,  674,  742, 
743,  792,  800.  —  Bessastaða- 
bók,  sjá  bók. 

Bessastaðir  i  Mjótsdal  87,  633. 

Bessastaðir  i  Hrútafirði  339. 

Bessi  Eiuarsson,  Bessasonar  og 
Margrétar  Jónsdóttur  frá 
Silfrastöðum,  bróðir  Höskuld- 
ar  og  Sigmundar,  bóndi  á 
Silfrastöðum  (1432—1448),  á 
Reykjum  i  Tungusveit  (1448 
— 1467),  sýslumaðr  Húnvetn- 
vetninga  og  lögréttumaðr 
a442— 1467)  25,  104,  105, 
329^  487. 

Bessi  Guðmundsson  i  Húna- 
vatusþingi  (1460)  220. 

Bessi  prestr  á  Staðarbakka  (um 
1330;  líkl.  faðir  Odds)  336. 

Bessi  Svartsson  á  Eyvindar- 
stöðum  í  Blöndudal  (1449 — 
1472  eða  leingr)  og  í  Hvarami 
i  Laxárdal  (um  1474—1489) 
45,  322^,  504,  612-613, 
677—678,  738,  776. 

betalnijng  469. 

Beverssaga  3. 


REGISTR. 


845 


Biaurn,  sjá  Björn. 

Biernastaðir,  sjá  Bjarnastaðir. 

Bildslækr    í   Suðrþingeyjarsýslu 
273. 

bilthoger    (=   útlægr)     18,     sjá 
friðlausir  menn. 

Bíldudalr  i  Arnarfirði  205,  206. 

Birgir  Magnússon  erkiprófastr  í 
Uppsölum  (1450)  51—53. 

Birgisson :  Arngrírar. 

birkiviðr  317.     Sbr.  skógr. 

Birningsstaðir  íFnjóskadal  298. 

Birnunes  í  Svarfaðardal  261. 

Birnustaðir  i  Dýrafirði  502. 

Birnustaðir      i      Suðrþingeyjar- 
þiugi  280. 

Birnustaðir  í  Ogrsþingum  506. 

birretum  (höfuðdjásn)  102. 

Birtingsson :  Gruðmundr.  1 

biskup  16,  57^  58^  59,  63,  65^  , 
66,  67(opt),  68^  96,  112,  114,  | 
137,     146,    147,    158^    159M 
173  (opt),     183,     222^  \ 
256,     257,     268,     273,  i 
335,     367,     368,     375,    390^  | 
391^    397'^     398,    411,    413,1 
424^    429,    437»,    438,   439 ^  | 
464^  465«,  508^    509«,    513«,  | 
517,  522,  525,  526,  532,  536,  | 
562,     600,     603    (opt),     607*,! 
635^    644^    645,    653^   671^  j 
672,     673,     676,    677^    678'^  j 
679*,    701^    708^    709^  711, ! 
723,     726,     733,     738,    740^  | 
741*,  743,  771«,  778^— bisk- 
upleg  makt  98.  —  biskuplegt 
starf  215*.  —  biskupsbaðstofa 
á  Hólum  221.  —  biskupsbréf 
173,    614-615.    —    biskups- 
dráparar  66.  —  biskupsdómr, 
biskupsdærai    167«,  170,  172, 


167«, 
238«. 


173*,  175,  183^  238,  250^ 
374,  375,  394,  426,  525,  545, 
549,  562,  574^  579,  582, 
604,  614,  622,  670,  676,  681, 
698,  708,  713,  714«,  721, 
731^  734^  738,  750,  751, 
753,  759,  766,  770,  776«, 
793,  796,  801,  8121  —  bisl^. 
upsembætti  61.  —  biskups- 
erindi  507,  509.  —  biskups- 
gisting  101,  492.  —  biskups- 
kosning  168.  —  biskupsleyfi 
(biskupslof)  367,  590.  — 
biskupssamþykt  680.  —  bisk- 
upssekt  563,  564.  —  skipan 
biskups  413-415,  590,672- 
673.  —  biskupsstóll  54,  67, 
173,  174,  529,  653.  —  bisk- 
upssveinn  612.  —  biskupatal 
12.  —  biskupstíund  348*, 
507.  —  biskupsúrskurðr  562, 
676,  692.  —  venjur  biskupa 
413.  —  biskupsvigsla  173. 

Biskupshöfði,  skógarland  frá 
Munkaþverárklaustri  304. 

Biskupstungur(nar)  122,  143, 
242,  470,  618,  619,  620. 

bismari  346. 

Bita(n)  í  Djúpafirði  591. 

biti  (í  húsi),  sjá  húsakynni. 

Bitra(n)  i  Strandasýslu  240,  241, 
493. 

bjálki  (i  húsi),  sjá  húsakynni. 

Bjarg  (bjarg?)  i  Barðastrandar- 
sýslu  5. 

Bjarg  i  Miðfirði  353,  625. 

Bjargabrú  á  Laxá  hjá  Grenjað- 
arstað  (sbr.  grein  Jóhannesar 
Þorkelssonar  i  Þióðólfi  LIII, 
Nr.  11,  ár  1900)  283. 

Bjargalækr  í  Vestrhópi  85^. 


846 


BBGISTR. 


Bjargastaðir  í  Austrái'dal  iHúna- 

vatnsþingi  29,  91-92. 
Bjargir    í  Renniseynui  á  Roga- 

landi  476,  783. 
bjargleigur  121. 
Bjarkastaðir  i  Aðaldal  283. 
Bjarnanes  í  Hornaíirði  120,  150, 

208,  209,  510,  511. 
Bjarnará    á    Tjörnesi    111,    583; 

V,  271,  273,  306. 
Bjarnarey    við    Vestmannaeyjar 

792. 
Bjarnai'fjörðr  á  Ströndum  684. 
Bjarnargil  í  rijótum  355. 
Bjarnarhöfu      í     Helgafellssveit 

748,  795. 
Bjarnarson,  .sjá  Björuáson. 
Bjarnarstaðir  i  Hvítársíðu  404. 
Bjarnarstaðir     í    Ísaíjarðarsýslu 

164,  165. 
Bjarnason:     Arngrímr,     Bjarni, 

Eiríkr,  Gísli,    Jón,    Kolbeinn, 

Magnús,  Nikulás,  Óli,  Snorri, 

í>órðr,  Þorsteinu. 
Bjarnastaðir     i    Blönduhlíð    36, 

42. 
Bjarnastaðir    i    Kolbeinsdal  37, 

43. 
Bjarnastaðir  í  Unadal  37,  43. 
Bjarnastaðir  i  Vatnsdal  354. 
Bjarni     i     Húnavatnsþingi      (c. 

1344)  2. 
Bjarni  nyrðra  (1465)    441,  824. 

Sjá  Helgi  Bjarnarson. 
Bjarni,    er    gefr    Maríusögu    til 

Staðarkirkju  í  Hrútafirði  (um 

1479)  340. 
Bjarui  Bjarnason,  bróðir  Eiríks, 

i  Isafjarðarsýslu    (1469)   542, 

543,  544. 
Bjami     Bjarnason,      Jónssonar 


dans,  lögsagnari    í  Arnarbæli 

:      í  Dalasýslu  636. 
Bjarni     Eiríksson      á     Búlandi 

i      (1664)  784. 

I  Bjarni        Gunnarssou        nyrðra 

I      (1411)  4. 

;  Bjarni  Haldórsson  á  Meðalfells- 

j      strönd  (1470)  582. 

!  Bjarni     Hallgrimsson     prestr    i 

'  Odda,  prófastr  í  Rangárþingi 
(d.  1723)  466,  468,  470. 

Bjarni  ívarsson  Hólms  (hins 
yngra)  Vigfússonar,  síðari 
maðr  Sophiu  Loptsdóttur, 
bóndi  i  Glaumbæ  (um  1450 — 
1464)  og  síðar  á  Meðalfelli  í 
Kjós  (enn  á  lífi  1473)  163, 
164,  332,  626,  728-729. 

Bjarni  Magnússon  í  Rangár- 
þingi  (1455)  451. 

Bjarni  Marteinsson  (Runólfssou- 
ar?  bróðir  Runólfs  Marteins- 
sonar  =  Hákalla-Bjarni)  bóndi 
á  Eiðum  og  Ketilsstöðum 
(1455  og  þar  eptir)  446 — 
447,  452,  748—749. 

Bjarni  Oddsson  prestr  í  ísa- 
fjarðarsýslu  (1460)  207. 

Bjarni  Ólason  i  Hvassafelli 
(Hvassafells-Bjarni,  1461  og 
þar  eptir)  362  (opt),  420— 
421,  474  -475,  610  -612, 
787. 

Bjarni  Sigurðarson  prestr  i 
Haga  og  Selárdal  (c.  1419  — 
1450)  74,  195,  196,  197, 
198.^) 


*)  Af  þessum  stöðum  verðr  þaÖ 
nokkuð  óvist,  hvort  faðir  Bjarna 
prests  sé  Sigurðr  Pórðarson  i  Haga. 


REGISm 


847 


Bjarni  Sigurðarson   vestra    217.  i 

Sjá  Braadr  Sigurðarson.  ^ 

Bjarni  Sveinsson  prestr  í  Stafa- 

felli  (d.  1889)  797—798. 
Bjarni  Þórarinsson  „góði  maðr" 

á  Brjánslæk,    maðr   Solveigar 

G-uðmundardóttur,      Arasonar 

(veginn  4.  Dec.   1481)    580— 

581,  684. 
Bjarni  Þorsteinsson    í    E.angár- 

þingi  (1472—1475)    655,  805. 
Bjarni  Þorsteinsson  í  Suðrþing- 

eyjarþingi  (1465)  441. 
bjúga,  sjá  kostr,  matr. 
Bjönn,  sjá  Björn. 
Björg  GuðmundardóttiriReykja- 

hlíð    kona    I>orsteins    Einars- 

sonar  (1444)  141. 
Björg  i  Kinn  357. 
Björg  i  Reykhólahreppi  502. 
Björgólfr  Oddsson  lögréttumaðr 

vestra,    bróðir  Bergs    og  Ola 

(1459—1461)  185,  236. 
Björgólfr    Þorsteinsson     nyrðra 

(1449)  31. 
Björgólfsson :  Guðmundr,  Illugi. 
Björgvin  (Bergen,  Norbern)  10 — 

II,  56,    59,    60,    69,  70,  72, 

III,  112,  114^  117,  118, 
134,  168,  169,  170,  171,  182, 
184,  189,  190,  191,  202,  523 
—524,  551— 552^  560-581, 
684—685,  759. 

Björk  i  Eyjafirði  285,  307,  313, 

351. 
Björn  Ámundason    i    Skagafirði 

(1430—1472)  681. 
Björn  Árnason  (1471)  637.  Sbr. 

Þorbjörn  Arnason. 
Björn  Auðunarson  (líklega  prests 

í  Grimstungum,  Svertingsson- 


ar)  bóndi  i  Hvammi  í  Vatns- 

dal  og   lögréttumaðr    (1412 — 

1439)  212. 
Björn  Benediktsson  í  Múlaþingi 

(1467)  472. 
Björn    Bjarnarson     frá    líoíi    á 

Höíðaströnd,  í>orleifssonar  (c. 

1400)  825,  827. 

Björn  Brynjólfssou,  Bjarnarson- 
ar  á  Ökrum  hins  rika  82. 

Björn  Einarsson,  Arnasonar  dal- 
skeggs,  bróðir  Arna  og 
Eyjólfs  lögmanns,  bóndi  í 
Djúpadai  (1471—1478)  312. 

Björn  Einarsson,  Bjarnarsonar, 
bróðir  Arna  dalskeggs,  bóndi 
í  Djúpadal  (1395  og  síðar,  d. 

1401)  312. 

Björn  Einarsson  Jórsalafari  i 
Vatnsfirði  543,  544,  820. 

Björn  Einarsson  (Ormssonar, 
laung.?;  1470)  571. 

Björn  Gruðnason  sýslumaðr  í 
Ögri  547. 

Björn  Helgason  vestra,  sveinn 
Björns  Þorleifssonar  ogÓlöfar 
(1467  -1476)  495,  496,  683, 
710,  711. 

Björn  Jónsson  „bóndi"  áMyrká 
(bróðir  Einnboga  gamla,  Jóns 
og  Sigurðar;  kemr  við  bréf 
nyrðra  1412—1442)  III,  748; 
IV,  289,  344,  345,  374,  420, 
619-  620,  626.^) 

Björn  Jónsson  (Ketilssonar, 
bróðir    Brands    lögmanns    og 


*)  Bjöm  á  Brimnesi  og  Björn 
bóndi  á,  Myrká,  mun  verá  einn 
maðr  (sbr.  IV,  Nr.  350,  461, 
662). 


848 


REGISTR. 


Steinþórs;    i  Skagafirði    1428 

—1439)    IV,    355,    583,   826, 

827.^) 
Björn    Jónsson,    rinnbogasonar 

hius  gamla  (1473)  721. 
Björn     Jónsson      í      Hörgárdal 

(1464)  432. 
Björn  Jóusson    (norrænn;  1471) 

650. 
Björn    Jónsson     í    Rangárþingi 

(1465—1475)  455,  794. 
Björn     Jónsson    á    Skarðsá   (d. 

1655)  457,  738,  825. 
Björn       Jónsson,        Snæfellingr 

(1704)  495. 
Björn  JónsL-:on  tjalds  (1467)  504. 
Bjöm     Jóuííson     (vestra?     fyrir 

1458)  164—165. 
Björn    Jónsson    i  ísfjarðarsýslu 

(1467)  506. 
Bjöm     Kársson     í    Húnavatns- 1 

þingi  (1447)  22.  j 

Björn  (Odda-Björn)    faðir    í>or-  j 

varðs      prests    (nyrðra     fyrir  | 

1450)  436  (2.  neðanmgr.).         | 
Björn     Oddsson     (Oddztson)     í ' 

Strandasýslu  (1470)  647. 
Björn    Ólafsson     vestra     (1470) 

567. 
Björn     Pétrsson      sýslumaðr     á, 

Bustarfelli  110,  153,  452. 
Björn  Sigurðarson,   Björnssonar 

á  Einarsstöðum  (1472)  671. 
Björn  Sigurðarson  vestra  (1467) 

504. 


*)  Pessi  úrgreiðsla  hér  um  þessa 
tvo  Bimi  kemr  fyrir  það,  sem  sagt 
er  i  registri  IV.  bindis  um  þrjá 
fyrstu  Birni  Jónssyni,  er  i  þvi 
registri  standa. 


Björn  Sigurðarson  í  Skagaíirði 
(1475)  788,  789. 

Björn  (Sláttu-Björn),  heimamaðr 
Einars  bónda  Ormssonar  á 
Hvoli  (1470)  570. 

Björn  Snæbjarnarson  (Helga- 
sonar)  á  Héðinshöfða  (1473 — 
1474)  752,  762,  764. 

Björn  Sveinsson  i  Hrepphólum 
(1449)  34—35,  822. 

Björn  Sæmundarson,  JÞorsteins- 
sonar  á  Svalbarði  á  Sval- 
barðsströnd  (1423—1450)  og 
síðar  á  Einarsstöðum  og  Myrká 
(d.  1471)  84,  294,  300^  396^ 
415—416,  441,  448-449, 
(635),  671—672,  686—688. 

Björn  Tjaldsson,  sjá  Björn 
Jónsson  tjalds. 

Björn  Þóraldarson,  norrænn 
(1366)  3. 

Björn  JÞorleifsson  ríki,  bóndi  í 
Vatnsíirði  og  á  Skarði  á 
Skarðsströnd  (1433—1467), 
riddari  (1457),  hirðstjóri  sunn- 
an  og  austan  (1457—1463), 
lögmaðr  sunnan  og  austan 
(1459?)  og  „hirðstjóri  yíir  alt 
ísland"  (1464—1467);  veginn 
eptir  þing  sumarið  1467 : 
8,  21—22,  46—47,  83—84, 
89—90,  95,  106—107,  116— 
117,  145^  147, 149, 151—152, 
172—175,  185—188,  206— 
207,  208,  213—214,  218—219, 
224,  231—233,  236—237, 
240—242,  244,  315,  370— 
371,  373,  380,  381,  387—390, 
430—431,  460,  469,  474, 
475—476,  477—478,  484- 
487,  488—489,  497(opt),  504, 


^fíGÍST^R. 


849 


515,  517—518,  535,  538, 
572^  621,  (638),  724,  745— 
746,  775,  777-778,  820.  — 
hönd  Björns  á  skjölum  172, 
388,  484. 

Björn  Þorleifsson  bóndi  á  Hoíi 
á  Höíðaströud  (c.  1395— c. 
1414),  faðir  Björns  og  Eiríks 
251^  825,  826,  827. 

Björn  Þorleifsson  biskup  á 
Hólum  (d.  1710)  249. 

Björn  Þorsteinssou  í  Hrosshaga 
og  á  Eystra-Fljóti  í  Biskups- 
tungum  (c.  1440,  d.  fyrir 
1456)  144. 

Björn  Þorsteinsson,  Magnússon- 
ar,  og  Ólofar  Arnadóttur, 
systur  Einars  sýslumanns,  i 
Eyjaíirði  (1461)  225^ 

Björn  Þorsteinsson  prestr  nyrðra 
(1466  og  þar  eptir;  ráðsmaðr 
á  Hólum  1472;  prestr  á 
Upsum  1473—1480)  251,466, 
473,  478-479,  480^  482, 
507,  523,  530,  600,  607,  652, 
669—670,  676,  677,  708. 

Björnsdóttir:  Gruðríðr,  Gruðrún, 
Kristín,  Eannveig,  Snjófríðr, 
Solveig,  Steinunn. 

Björnsson:  Árni,  Arnór,  Björn, 
Einar,  Eiríkr,  Eyjólfr,  Eúsi 
(Vigfús),  Gramli,  Gizur,  Gruð- 
brandr,  Gruðmundr,  Guðni, 
Grunnar,  Hálfdan,  Hannes, 
Helgi,  Hreinn,  Hrólfr,  ívar, 
Jón,  Magnús,  Oddr,  Ólafr, 
Ormr,  Páll,  Sigurðr,  Snorri, 
Tjöríi,  Þorbjörn,  í>orvaldr, 
Porvarðr. 

Bláberjabrekkur  í  Landeyjum 
223. 

Dipl.  Isl.  V. 


Bláhylr  i  Vestrá    í   Húnavatns- 

þingi  334. 
blak  (blök)  229,  230. 
blaklérept,  sjá  klæði. 
Blanda  í  Húnavatnsþingi   434. 
Blasius  biskup    hinn    helgi    46, 

48,  223,  515,  561,  811.  — 
Blasiusdagr,  -messa  (festum 
Blasii)  46,  48,  515,  561,  811. 
—  Blasiuslíkneski  223. 

blasphemia  204. 
Blaundudalshólar,     sjá    Blöndu- 

hólar. 
Bleiksmýrardalr  upp  af  Fnjóska- 

dal  303,  304,  315. 
Blesamýri,    beitiland    frá  Norð- 

tungu,    í     Sleggjulækjarlandi 

405. 
Blígr  Höskuldsson   i  Skagafirði, 

bróðir  Odds  (1450-1460)  54, 

221—222. 
Blígsvarða  á  Víðidalstunguafrétt 

347. 
Blikalón  á  Sléttu  304,  305*.  — 

Blikaiónsreki  305. 
blóð    514,    725,    726.    —   blóðs 

úthelling  731,  734. 
blót  (=  formælingar)  427. 
Blæjureki  fyrir  Hvanndölum  306. 
Blöndudalr     í     Húnavatnsþingi 

49,  50,  109,  110,  116,  361, 
514—515. 

Blöndudalshólar  (Hólar  íBlöndu- 

dal)  50,  352,  361. 
Blönduhlíð    í  Hörðudal    i  Dala- 

sýslu  504. 
Blönduhlið  í  Skagaíirði   25,  83, 

120,  121,  323,  708,  754,  766, 

776,  813^  826. 
boðskapr  15. 

Boguhylr  520,  sjá  Bugðuhylr. 
64 


850 


REGISTR. 


bók  (bækr)  3%  636,  761.  — 
bók  (=  helg  bók)  15,  78,  93, 
748,  778.  —  bók  (=  lögbók) 
130,  229,  460,  688.  —  bóka- 
registr,  bókatal  24ð,  286— 
290.  —  bókareiðr  13^  46^ 
93,  125,  141,  165,  166^  199, 
239,  243,  244,  245^  365, 
366,  368,  424,  425,  427,  428, 
429,  435—436,  437^  438, 
440,  442,  453,  457,  463,  495, 
528,  563,  567,  568,  572"-, 
601^  608,  611,  615,620,  653, 
677,  678,  683,  740^  771^ 
776,  778,  782^  812.  —  bók- 
band  249*.  —  bók  í  svörtum 
skinnum  258,  266,  284.  — 
bókfell,  sbr.  kirkja,  sjá  skinn. 

—  bókanöfn :  Bessastaðabók 
(AM.  238  4to)  62,  516,  583, 
742,  743,  792^—  sjáDægra- 
dvöl.  —  sjá  Flackaflick.  — 
Hítardalsbók  175.  —  bók 
höfuðsmanna  (Höfuðsmanna- 
bók)  385.  —  Jónsbók  81.  — 
Látrabók  688.  —  Ólafs  mál- 
dagabók  248.  —  Túnsbergs- 
bók  16,  132*.  —  Vilchinsbók 
88,  92, 100, 425,  513,  531,  698. 

—  Öxnafellsbók  80,  229,  382*, 
623,  636,  702,  808. 

Bolahólar  í  Miðíirði  335,  336. 
bolli,  sjá  búsgagn. 
Bólstaðarhlið  (Hlíð)   i  Langadal 

22—23,    121,    351,   361,  417, 

500,  502,  768,  786. 
Bólstaðr  i  Steingrímsfirði  502. 
Bolt,  sjá  Aslákr  Harniktsson. 
Bolungarvík    við   Isafjarðardjúp 

(Bolungarvikrtollar,  Bolungar- 

víkrmenn)   25,  231,  232,  381, 


460—461,      477—478,      501, 

502,    535,    536—539,     542— 

545,     566,     571—572,   577- 

579,  645,  728,  745,  746,  765, 

775. 
bólusótt,  bóluvetr  (1431—1432) 

216,  566^ 
bóndi   7,    28,  50,  65,  75^  124^ 

202,  273^  274,  308,  324,  341, 

348,  349,  358,  405,  434^  491, 

493^  494,  579,  595,  637,  639, 

673,  793. 
Bonifacius     biskup     hinn    helgi 

705.  —  festum  ejus  705. 
Bonus  (messuupphaf)  415^. 
borð,    sjá    húsbúnaðr.  —    borð- 

haid  141,  153,  194,  417,  459, 

603,  733. 
Borðatjörn  (Barðatjörn)  iHöfða- 

hverfi  356,  720. 
Borg  i  Króksfirði  216. 
Borg  í  Miðfirði  501. 
Borg    í  Skagafirði,    sjá    Sjávar- 

borg. 
Borg    hvortveggja    í    Vestrhópi 

(„Borgr")  2,  88,  90,  121,  122, 

174,  500,  502. 
borgan  104,  184,  377,  449,  517, 

522,  530»,  621. 
borgarar    19.  —    borgir   24.  — 

borgmeistarar  24.    Sbr.  burgi- 

magistri. 
Borgarey  á  Skarðsfirði  í  Austr- 

Skaptafellssýslu  120—121. 
Borgarfjörðr  i  Austfjörðum  629, 

630. 
Borgarfjörðr    í  í>verárþingi    99, 

187,  213,  237,  387,  389,  401, 

408,  427,  428,  430,  470,  500, 

545,  562,  574,  676,  768. 
Borgargata  (Eldborgargata)  810. 


HEGISTE. 


851 


Borgarlækr  (Eldborgarlækr)  810. 

Borgarsson :  Ingimundr. 

BorgarvatD,  sjá  Bergárvatn. 

borjárn,  sjá  smíðar. 

bostur  (=  kostr?)  165. 

Bót  (líklega  nú  Árbót)    í   Suðr- 

þingeyjarsýslu  40^. 
bótamaðr  66,  205. 
botn  (botnar)  134,347. 
Botn  í  Eyjaíirði  315. 
Botn  í  Patreksíirði  217,  712. 
Botn    i    Reykjarfjarðarhreppi    i 

ísaíjarðarsýslu  502. 
Botn  i  Súgandafirði  163,  164^ 
Botn    í    Tálknafirði     172,     216, 

219. 
Botnateigr  Ásskirkju    í    Keldu- 

hverfi  279. 
Botnsá  i  Botnsdal,  milli  Kjalar- 

nessþings  og  Þverárþings  562, 

574^  750. 
Botnsvatn   á  Tjörnesi   616,  762. 
Bótólfr    ábóti    hinn    helgi   (Bot- 

ulphus)  234,  751.  —  Bótólfs- 

messa     (-vaka,     festum    Bot- 

ulphi)  234,  751. 
Bótólfsson:  Hrafn. 
brachium  seculare  20. 
Brandagil,  sjá  Branngil. 
Brandr  Arnoddsson  (Arnoztsson) 

í  Húnavatusþingi   (1464)  433. 
BrandrHaldórsson,  Arngeirsson- 

ar,  hinn  ríki  á  Barði  í  Eljótum 

(1408—1433     eða    leingr,     d. 

fyrir  1464)  IV,  338;    V,   253 

—254^  423. 
Brandr  Hallsson  (Kolbeinssonar) 

i    Kalmanstungu     (c.    1330  — 

c.  1360)  818—819. 
Brandr  Högnason    prestr  syðra 

(1461)  238,  244. 


Brandr  Jónsson  (Ketilssonar, 
bróðir  Bjarnar  og  Steinþórs) 
bóndi  á  Hofi  á  Höíðaströnd 
(1432—1465),  síðar  í  Bæ  i 
Súgandafirði  og  á  Mýrum  i 
Dýrafirði,  lögmaðr  norðan  og 
vestan  (1452 — 1478)  og  um- 
boðsmaðr  Torfa  hirðstjóra 
Arasonar  (1459)  41,  99,  129 
-130,  179—180,  184—185, 
228,  25P,  398—399,  483- 
490,  497,  522,  529—530,  611^ 
686—688,  739',  757,  759— 
760,  809,  824  -827. 

Brandr  Jónsson  í  Dalasýslu 
(1461—1462)  240. 

Brandr  Jónsson  í  Bangárþingi 
(bróðir  Arnfinns  ?)  (1471— 
1475)  637.  805. 

Brandr  krókr  nyrðra  (1449)  41. 

Brandr  Magnússon  i  Húnavatns- 
þingi,  bróðir  Odds  (1456) 
135. 

Brandr  Oddsson  i  Skagafirði 
(1450)  54. 

Brandr  Ólafsson  i  Hornafirði 
(1457)  150. 

Brandr     Pálsson     í     Skagafirði 

(1371—1377)  827. 
i  Brandr  Sigarðarson,  bróðir 
Halls,  sveinn  Guðmuudar  rika 
Arasonar  (um  1440)  og  Björns 
rika  Þorleifssonar,  lögréttu- 
maðr  (1459  og  siðar),  sýslu- 
maðr  i  Húnavatnsþingi  (1464 
— c.  1467)  106,  174, 185,  213, 
21 7^  241,  368,  370,373,381, 
433—434,  499. 

Brandr,  er  gefr  Skinnastaða- 
kirkju  reka  (um  1300)  276. 

Brandr    Teitsson     prestr    syðra 
H* 


852 


REGISTH. 


(1464-1473)  412,  542—544, 
714. 

Brandr  Þórólfsson  i  Dalasýslu 
(1465—1467)  447,  483. 

Brandsdalr,  beitiland  frá  Brim- 
nesi  í  Svarfaðardal  539. 

Brandsdóttir :  Marin. 

Brandslón  i  Vestrhópi  85,  236, 
342. 

Brandsson :  Einar,  Erlendr, 
Eyjólfr,  Grimr,  Haldór,  Hrafn, 
Jón,  Oddr,  Páll,  Salomon, 
Sigmundr,  Signrðr,  Snjólfr, 
Svarthöfði,  Sveiun,  I>órarinn, 
Þorsteinn. 

Brandssynir  422,  sjá  Haldór, 
Hrafn  og  Snjólfr. 

Brandstaðir  i  Blöndudal  49 — 50. 

Branngil  (=  Brandgil  =  Branda- 
gil)  í  Hrútafirði  162. 

Brattabrekka  i  Hörgárdal  318. 

Brattavellir  í  Arskógsþingum 
257,  356,  600,  605. 

braudlaupzdagr,  sjá  brúðkaups- 
dagr. 

Brautarholt(ssamningr)  817. 

Brecker  448,  sjá  Brekkur. 

bréf  637,  638,  6391  -  dag- 
setning  bréfa  794.  —  útstryk- 
un  bréfs  15.  —  viðsjárverð 
bréf  794-795,  797—799.  - 
bréfabrot  65,  113,  115,  383, 
384,  385.  —  bréfabækr  (sbr. 
skjöl,  skjalabók) :  Arna  Grisla- 
sonar  577.  —  Biynjólfs  bisk- 
ups  Sveinssonar  150,  394.  — 
Gisla  biskups  Jónssonar  223. 
—  séra  Jóns  Gizurarsonar  í 
Múla  92.  —  Jóns  Vilhjálmsson- 
ar  36,  44,  45^  47,  48,  75, 
76,    77,    78^    79,    172,    248, 


359.  —  Nikulásar  páfa  51.— 
Sigurðar  lögmanns  Jónssonar 
406.  -  séra  Skúla  Þorláks- 
sonar  623,  762.  —  bréfagerð 
215.  -  bréfaregistr  724.  — 
bréfasafn  séra  Jóns  Haldórs- 
sonar  444.  —  bréfaskrá  523. 
—  bréfberi  118.  —  bréfs- 
form  523—524.  Sjá  fals,  fé- 
lag,  fríbréf,  gjafabróf,  gjörn- 
ingsbréf,  griðasölubróf. 

brefer  504.     Sjá  kirkja. 

brefuisar,  breíFuissere  151,  152, 
201,  564. 

Breiðabólsstaðr  i  Eljótshlíð  797, 
805. 

Breiðabólsstaðr  í  Reykholtsdal 
400. 

Breiðabólsstaðr  á  Svalbarðs- 
strönd  301. 

Breiðabólsstaðr  i  Vatnsdal  361. 

Breiðabólsstaðr  í  Vestrhópi  1 — 
3,  84—86,  235—236,  341-- 
343,  354,  361,  534,  546,  664. 

Breiðaiit  i  Skeljabrekkulandeign 
í  Borgarfirði  401. 

Breiðamýri  í  Miðlirði  335. 

Breiðamýri  i  Vopnaíirði  111. 

Breiðamýri  i  Þistilsfirði  395. 

Breiðastofa,  sjá  húsakynni. 

Breiðateigr  (-teikr)  í  Svarfaðar- 
dal  261. 

Breiðavík  undir  Jökli  60. 

Breiðavik  i  Patreksíirði  163. 

Breiðavik  á  Tjörnesi  280. 

Breiðavöllr  á  Grenjaðarstað  280. 

Breiðdalr  i  Suðrmúlaþingi  154, 
155,  570,  630. 

Breiðidalr  (Breiðadalr)  i  Önund- 
arfirði  501,  502,  781. 

Breiðifjörðr  219,  236,  227,  500, 


REGISTR. 


853 


534.  —  Breiðafjarðardalir  387, 

596,  713. 
Brekka  í  Fljótum  39. 
Brekka  i  Gnúpasveit    304,    419 

—420,  519. 
Brekka     i    Helgastaðahreppi     i 

SuðrþingeyjarþÍDgi  28U. 
Brekka  í  Húnavatnsþingi  354. 
Brekka  i  Húsavikriirepp  i  Suðr- 

þingeyjarþingi  40. 
Brekka  syðri  i  Óslandshlið  422. 
Brekka  i  Viðvikrsveit  (Asgeirs- 

brekka)  36,  42. 
Brekknalönd  bæði    á  Langanesi 

283. 
Brekkukot  í  Blönduhlið  36. 
Brekkur    (Brecker),    óvist    hvar 

447—448. 
Brekkur  í  Blöndudal  116. 
Brekkur    i    Brönduhlíð:     minni 

42.  —  syðri    36.  —  ytri    36. 

—  undir  Brekkum  42. 
Brekkur  (hinar  meiri)  íBangár- 

þingi  792. 
Brennusikshólmr  i  Svarfaðardal 

258. 
Brennuskriða     (Brenniskriða)    í 

Morudal  198. 
brennuvargar  27. 
Bretalækr  (Bretulækr)  í  Miðíirði 

335,  338. 
Bretland,  sjá  England. 
brigð  (á  jörðu)    478,    586,    688, 

717. 
Brigit  (Erlendsdóttir?  frá  Eyri  í 
Álptaíirði)     kona     Árna    dal- 
skeggs     Einarssonar      (1431) 
IV,  460.^) 


*)  Brigit    gæti    verið    dóttir  Er- 
lends  á  Eyri  (um  1390—1895,  DI, 


Brigit  Steinþórsdóttir,   Jóusson- 

ar  (gipt  fyrir  1445)  827. 
Brigith      hin      helga     (Brigida 

vidua)     142,     289,     684.     - 

Brigitharmessa   (festum)   684. 

—  Brigitharsaga  289. 
bríkarklettr  (Hlein  á  Vatnsnesi) 

674. 
Brimnes  á  Langanesi   277,  304. 
Brimnes   i    Svarfaðardal    539 — 

540.  —  Brimnessárós  539.  — 

Brimnesshólmr  539. 
Brimnes  í  Viðvíkrsveit  36. 
Bristollia  (Bristol)  72,  73. 
Britannia,  sjá  England. 
Brito  288. 
Brjánn  Haldórsson   í  Skagafirði 

(1473)  706. 
Brjánn  Ólafsson    prestr    nyrðra 

(1475)  787. 
Brjánslækr  (Lækr,  Lækjareignir) 

á  Barðaströnd  495  -496,  500, 

604,  693. 
brjóst:    Ijósta    á    brjóst  sér  94, 

97. 
Broddason:    Erlendr,    Jón,  Sig- 

urðr. 
Broddi  Sigurðsson  í  Þingeyjar- 

þingi  (1464)  425. 
Broddi  Þorláksson  (Hreinssonar) 

i    Rangárþingi     (1472-1475) 

655,  805. 
Broddi  Þorleifsson  á  Hofi,  mágr 


IV,  165),  en  hann  mun  sami  maðr 
og  Erlendr  Pórðarson,  bróðirOdds 
lepps;  mun  Brigit  laundóttir  Er- 
lends,  og  Oddr,  sem  erfði  Erlend, 
hefir  þvi  geíið  henni  jarðir  i  Alpta- 
firði.  Pórðr  Erlendsson  vestra 
1462  gæti  verið  bróðir  Brigitar. 


854 


REGISTR. 


Kolbeins     unga     (á    13.    öld) 
827. 
bróðir  (=  munkr)    28,    29,  47», 
48«,  92,  129,  136,    156,    165, 

190,  229,  365,  379,  396,  430, 
449,  467,  474,  523,  525,  533, 
614,  669,  670,  684»,  755,  787. 

—  bræðr    i    Björgvin      189, 

191.  Sbr.  smábræðr. 
Brók  i  Aðaldal  272. 
Brókarlækr       (Brokarleek)        á 

Skaga  38. 
brot  (aíbrot)  133,  134,  622,  640, 

653,  726,  731,  732,  734,  735, 

777. 
brú  258. 
Brú  (Brúarland,  Brúar)   i  Aðal- 

dal  41,  272^ 
Brú    i   Grimsnesi    (hvortveggja) 

241—242,  751. 
Brúarhraun      i     Kolbeinsstaða- 

hreppi  599.       ^, 
Brúarkelda  á  Jökulsdal  127. 
Brúarland   i    Deildardal     192— 

193,  227,  825,  826. 
Brúðarharaar  i  Skutilsfirði   210, 

232. 
brúðkaup,  bruUaup  3,  373,  626. 

—  brúðkaupsdagr,  bruUaups- 
dagr  30,  99,  109,  205,  473, 
505,  560,  581,  667,  696.  — 
brúðkaupskostnaðr  30.  — 
brúðkaupsvottar  3,  30,  87, 
99,  172,  206,  505,  581. 

bruggau  190^ 

Brúmmaðr    Sigurðarson     vestra 

(1449)  30. 
Brúnagerði  i  Fnjóskadal  303. 
Brúnaland       i       Suðrþingeyjar- 

sýslu  280. 
Brúnastaðir  i  rijótum  38,  855. 


Brúnastaðir  i  Flóa  549—550. 
Brúnastaðir  í  Tungusveit  327. 
Brúnavík  í  Austfjörðum  630. 
Bruuná  í  Öxarfirði  519. 
Brunnárej^rar     i     Saurbæ     386, 

387,  824. 
Brunngil  i  Bitru  493. 
Brúsastaðir    i    Vatnsdal     211 — 

212,      353,      760—761,     770, 

807—808. 
brutsöngr  337,  348. 
Briigge  í  Belgiu  10. 
l^i*yggja  190. 

Bryggjuteigr  i  Aðaldal  283. 
Brymnes,  sjá  Brimnes. 
Brynhildr    (Árnadóttir,     Ketils- 

sonar,  frá  Hvanneyri,  um  1470) 

589. 
Brynjólfr    Jónsson    i    Oddgeirs- 

hólum  (1459— 146G)  187,  467 

—468,    824.      Sbr.    Brynjólfr 

Ólafsson  og  Ingimundr  Brynj- 

ólfsson. 
Brynjólfr  Magnússon  (fráDrafla- 

stöðum,    Benediktssonar,     frá 

Ökrum;  1480  og  síðar)  317. 
Brynjólfr  Ólafsson  iÁrnessþingi 

(1459)    187.      Sbr.     Brynjólfr 

Jónsson  og  Ingimundr  Brynj- 

ólfsson. 
Brynjólfr     Sigurðarson,      bróðir 

Þorsteins,     vestra     (1474    og 

siðar)  747,  757,  795. 
i  Brynjólfr     Sveinsson     biskup    i 

Skálholti      (d.     1675)       150, 

394. 
Brynjólfr    Þórðarson     í     Aust- 

fjörðum  (1704)  472. 
Brynjólfsdóttir:  Ingibjörg. 
!  Brynjólfsson:    Benedikt,    Björn  , 
I      Ingimundr,  Jóu,  Þorsteinn. 


REGISTR. 


855 


brysti  (=  armbrysti)  570.  Sbr. 
hertygi. 

Brystona  498. 

brytaeiðr  78.  —  brytastarf  78, 
72P. 

Brytjalækr  á  Þelamörk  108. 

Bræðrá  (Bræderaa)  í  Sléttahlíð 
39,  44,  355. 

Bræðrasteinar  i  Enjóskadal  120. 

bú,  búnaðr,  búskapr  (sbr.  bóudi, 
búsgagn)  66,  67^  99,  195, 
196,  225,  410,  424,  454,  471, 
484,  485,  611,  673,  809.  — 
búfastr  maðr  124.  —  búfé 
258,  318,  539,  707,  791,  804, 
805.  -  búferli  577.  —  bú- 
lægt  fé,  búlægt  kúgildi  50, 
207,  388,  408,  409,  446^  470, 
491,  598,  674,  675,  685,  791, 
798.  —  búsveinar  65. 

búð  406,  445«.  —  búðarstaða 
445. 

Búðarnes  i  Hörgárdal  415. 

Búðarteigr  i  Eljótsdal  632. 

Buðladóttir  (Brynhildr)  718. 

Bugðuhylr  (Bugðahylr,  Bogu- 
hyk)  í  Miðfjarðará  335,  336, 
519—520. 

bugr  (landamerki;  Bugr?)  335*. 

Bugr  i  Svinavatnshreppi  (jarðir 
í  Bug)  500,  502. 

Búi  prestr  i  Höfða  í  Höfða- 
hveríi  (1492)  269. 

Bulungarnes  í  Langadal   515. 

búr,  sjá  húsakynni. 

burðardagr  Maríu  meyjar  673. 

Búrfell  á  Ásum  i  Húnavatns- 
þingi  162. 

Búrfell  i  Grrímsnesi  751. 

Búrfell  i  Miðíirði  335,  339. 

burgimagisti  203. 


Burgundia  (Burgund)  498*. 
búsgagn,  búsbúhlutir    322,  446, 
512,813.  —  smábúsgagn  814. 

—  askr  814.  —  askr  (á 
pönnu)  557.  —  beinasög  814. 

—  bismari  346.  Sbr.  pund- 
ari.  —  bollar  557.  —  byrður 
342,  547.  —  börur  (og  grind 
með)  631,  633.  —  diskar 
342,  557,  814.  —  drykkjar- 
askr  328,  547.  —  fat,  föt 
268,  342.  —  fata,  fötur  328, 
558.  --  ílatbytna  269.  — 
hálíkanna  814.  —  handpund- 
ari  558.  —  harðsteinar  268, 
557,  814.  —  hornasög814. — 
hrifa  558.  -  járnkall  558.  - 
kanna,  könnur  (með  loki  og 
loklausar)  268,  547,  558,  597. 

—  keröld  316'^  814.  —  ker- 
öld  i  jörðu  322,  328,  333, 
334,  342.  —  smákeröld  333, 
597.  —  stórkeröld  44,  547, 
557,  597.  —  uppgerðarkeröld 
328,  342,  557.  —  iij  tunna 
kerald  328.  —  ix.  fjórðunga 
kerald  702.  -  ketill,  katlar 
316,  342,  358,  749,  813,  814*. 

—  fjórðungsketill  322.  -  -  v. 
fjórðunga  ketill  557.  —  eir- 
ketill  og  liggr  á  hálfr  þriði 
fjórðungr  328.  Sjá  kirkja. — 
kistur  (kistuþrum,  með  loki 
og  loklausar,  læstar  og  ólæst- 
ar)  140,  153,  194,  316,  322, 
328,  362,  417,  435,  589,  703, 
733,  750,  813,  814.  —  kista, 
óiæst  með  flötu  loki  558.  — 
V.  vætta  kista  813.  Sjá 
kirkja.  --   kistlar,    sjá  kirkja. 

—  klabbrýni    557.    —    klyf- 


856 


REGISTR. 


beri  558.  —  kola,  sj&  kirkja. 

—  kolskara  814.  —  krókar 
558.  —  kvartel  814.  —  kvörn 

813,  814.  —  lás  269.  - 
Ijáir  557,  814.  —  Ijáspikur 
268.   —    matarlok    333,    342, 

814.  —  matborð  333.  --  orf 
558.  —  páll,  pálar  266,  557, 
697.  —  panna,  pönnur  557, 
597.  —  pottausa  597.  —  pottr, 
pottar  44,  322,  328,  597,  702, 

813,  814.    —    fjórðungspottr 

557.  —  pundari  35,  316.  — 
reip  558,  814.  —  reka  268.— 
rekjárn  268.  —  skálir  328, 
342,  814.  —  skerdiskr  út- 
lenzkr  558.  —  sniðill  268.  — 
snæri  (tvítugt)  558.  —  spónn, 
spænir  342,  557,  597,  814.— 
stafaskr  558.    —   stampr  814. 

—  steðji  557.  —  strokkr  558, 
597.  —  suðþvari  814.  —  sög 

558.  —  torfljár  557.  —  torf- 
skeri  557,  597.  —  trédiskr 
597.  —  tréfat  547.  -  -  trog 
326,     333,     342,     557^    597, 

814.  —  töng:  tangarbrot815. 

—  ullkambar  269.  —  vaðr, 
vaðir  211,  558^  —  vatnskall 
813,  814.  —  vefstaðr  35,558. 

—  þverfari  814.  —  þversag- 
arefni  814.  —  -  önglar  558. 

Bustarfell  i  Vopnafirði  110,  153 
—154,  451—453. 

byggiög  jarða  35,  197,  424^, 
436,  437^  447,  651,  659, 
700,  780,  783.  —  bygging 
peninga  393.  —  bygging 
staðar  607.  —  byggingarbréf 
481-482. 

Býldudab-,  sjá  Bíldudalr. 


byrða,  sjá  búsgagn. 

Byrgi  í  Kelduhverfi  275,  279, 
576-577. 

byrgisgerð  336. 

byssa  11. 

Bægisá  (hvortveggja)  i  Hörgár- 
dal  93,  107^  209,  294—295, 
360,  431,  602—603. 

bæn :  góðar  bænir  580.  —  bæna- 
hald  189,  569. 

bænhús,  bænhússkyld  5,  54, 
117,  232,  249,  256,  257,  276, 
278,  290,  299,  300-,  324, 
327^  337,  342,  352  (opt),  353 
(opt),  354  (opt),  355  (opt), 
356  (opt),  357  (opt),  395,  420, 
589,  597,  598,  633^  699, 
707,  761,  808^ 

bær  61,  100,  207,  223,  250, 
252,  254*,  257,  259^  261, 
265,  266,  268,  270,  272,  273, 
274,  275,  276,  278,  279,  283, 
284,  290",  292,  293,  294, 
297,  300,  302,  309,  311,  312, 
314,  316,  318,  320,  321,  324^ 
326,  328,  329,  330-,  331,  333, 
334,  337,  339,  340,  341,  342, 
343,  345,  348-,  568,  592,  594, 
597,  598,  617,  618,  633,  755. 
—  bæjaruppbrot  689. 

Bær  i  Borgarfirði  401—402. 

Bær  í  Hofshreppi  i  Skagafirði 
37. 

Bær  í  Hrisey  304  (eystri),  356 
(syðsti  og  yzti). 

Bær  (Saurbær)  á  Rauðasandi 
443,  449,  450,  500. 

Bær  á  Selströnd  í  Strandasýslu 
216,  219. 

Bær    í  Súgandafirði     161,    163, 


BEGISTR. 


857 


206—207,  486-487.  —  Bæjar- 

hlið  207. 
bætr  13P,  383,  514,  522,  530. 
Bææ,  sjá  Bær. 
Böðvar  Andrésson  nyrðra  (1473) 

718. 
Böðvar  Árnason  (Eunólfssonar), 

bróðir     Runólfs,      Skúla      og 

Sturlu,     nyrðra   (1463—1468) 

391,  514. 
Böðvar    Eiriksson     (Krákssonar 

hins  gamla  frá  Skarði;    1457) 

152—153. 
Böðvar  Eyjólfsson     á    Reykjar- 

hóli    í  Fljótum     (1465)    729, 

730. 
Böðvar    Finnsson,    Gamlasonar, 

lögréttumaðr  í  Hegranessþingi 

(1468)  521. 
Böðvar  Jónsson  prestr  í  Hjarð- 

arholti     i     Laxárdal    (1462— 

1464)  377^  427—429. 
Böðvar  Pálsson,    prests    Ketils- 

sonar  (1722)  108. 
Böðvar     Snorrason     Húnakappi 

(1363)  819. 
Böðvar  Sturluson  prestr  á  Val- 

þjófsstað  (d.  1712)  143. 
Böðvar  Þórðarson,  Böðvarssonar 

i  Bæ    i  Borgaríirði    (d.  1264) 

40P. 
Böðvar  Þórðarson,  Skúlasonar  i 

Grörðum  á  Akranesi  (d.  1187) 

401. 
Böðvar  í>órólfsson    undir   Eyja- 

fjöllum  (1468)  516. 
Böðvarsdalr  i  Vopnafirði  364. 
Böðvarshólar     i     Vestrhópi     2, 

501,  502,  534,  546,  621. 
Böðvarsson :   Andrés,  Ari,  Árni, 

Eiuar,     Eyjólfr,     Œsli,    Jón, 


Jörundr,        Klængr,        Narfi, 

Snorri,       í>orgeir,       Þorleifr, 

(Þorvarðr). 
Böðvasdalr,  sjá  Böðvarsdalr. 
Böggustaðir  í  Svarfaðardal   128 

—129,  539. 
Bölver(k)sfors  í  Rangá  792. 
Börre  Thorlossen  499,  sjá  Björn 

í>orleifsson  ríki. 
börur,  sjá  búsgagn. 

Calendarium  662. 
Calesii  stapula  72,  73. 
Calixtus  (Kalixtus)    páfi    pislar- 

vottr  242,  377,  497.    —    Cal- 

ixtusmessa     (14.     Okt.)     242, 

377,  497. 
Calixtus    páfi    hinn  þriðji  (1455 

—1458)  168. 
calumniæ  123. 
cancellaria  73. 
canonica  electio  168.  —  canoni- 

ca  postulacio  123.  —  canonici 

regulares      sancti     Augustini 

86. 
Cantuariensis,  sjá  Kantarabyrgi. 
cantzelær  205. 
capella  lapidea  737.     Sbr.  hiisa- 

capellanus  170. 
capitaneus  148. 
capitula    innsigli,    sjá    kapitula- 

innsigli. 
capitularius  95. 
capitulum  (kapituli)    12,  52,  55, 

238. 
carcer  203. 
cardinalis  170. 
carina  149. 
Carl,  sjá  Karl. 
Carolus,  sjá  Karl 


858 


REGISTR. 


castrum  19,  52,  150,  152^  171, 
204,  371,  376,  469,  565. 

catallum  73. 

cathedra  Petri  apo.stoli  (Pétrs- 
messa  22.  Pebr.)  5,  89,  601, 
602,  603,  660,  815. 

Cecelia,  sjá  Cecilia. 

Cecelia  Aradóttir  (Daðasonar, 
systir  Daða)  vestra  (1461) 
244^  2451 

Cecilia  mær  hin  helga  94,  97, 
172,  272,  331,  333,  455,  507, 
633,  769.  —  Ceciliukirkja 
272,  310.  —  Ceciliulikneski 
272,  310,  331,  633.  —  Ceciliu- 
messa  94,  97,  172,  333,  455, 
507,  769.  —  Ceciliupartr  i 
Gnúpufellsskógi  310.  —  Ce- 
ciliusaga  (-historia)  288, 
310-. 

Cecilia  Þorsteinsdóttir,  Halls- 
sonar,  kona  Einars  Ormsson- 
ar  (1471)  608—609. 

censura  19'^  736,  737. 

ceusus  annui  52. 

Cholumbanus,  sjá  Columbanus. 

Christian,  sjá  Kristján. 

christiani  148. 

Christiansson,  sjá  Kristján 
Kristjáusson. 

Christiern,  Christiernus,  sjá 
Kristján. 

Christín,  sjá  Kristín. 

ChristoíFerus  Danakonungr  729. 
Sbr.  Kristján  Danakonungr 
hinn  fyrsti. 

Christus,  sjá  Kristr. 

Chutbertus,  sjá  Cutbertus. 

cives  19.  —  civitas  19,  51,  52**, 
53,  118,  159,  498^  737. 

Claus  Smyt  (1433-1434)  9. 


Clawes      Rannove,      marsk&lkr 

(1449)  31—33. 
Olemens,  sjá  Klemens. 
clenodia  149,  203. 
clerici  52,  102,  169. 
clerus  Scalholtensis  375. 
Codex    juris    gentium    diploma- 

ticus  147. 
Colbirno,  sjá  Kolbjörn. 
collacio     79^     80,     102^     125, 

431.    —     collacionisbréf    79, 

429. 
Colle,  sjá  Kolli. 
collector   52^,    53.    —    collecto- 

ria  52. 
coUegium  52. 
Colonia  (Köln)  61,  498. 
Coh-imbanus     ábóti     (21.    Nóv.) 

200.  —  festum  ejus  200. 
Columpna,  de  157,  170,   174. 
comes  52. 

commemoraciones  414,  415,493. 
commendaciones  411. 
commercium  170.     Sbr.  verzlun. 
commissarius  24. 
composicio      (sættargerð)      158, 

159. 
concepcio  sanctæ  Mariæ  virginis 

33^  555,  727. 
concilium  Basilense  52.  —  con- 

cilium  sacrum  150. 
concordia  498. 
concubina  78,  607. 
coníiscacio  52. 
congregaciones  19^. 
consilium  168,  661.  —  consilia- 

rius  123,  134,  138,  203. 
consulatus  203. 
conventubræðr     26, 


420,     471,     684, 


417,     419, 
745^    757, 


769,    770,    787.  —  conventu- 


REGISTR. 


859 


innsigli    417.     —     conventu- 

systir  193,  194,  227. 
conventus  524^ 
conversio    sancti    Pauli  apostoli 

135,  419,     600,     655.      Sbr. 
Pálsmessa. 

Copenhauen,     sjá     Kaupmanna- 

höfn. 
copiuquer  542,  543,  545.      Sbr. 

kopiubók. 
Coppenhaven,    sjá    Kaupmanna- 

höfn. 
Cord  Sten  (1442)  15. 
corona     Norvegiæ      138,     169^. 

Sbr.  Noregr. 
corporalisdúkr  364.     Sjá  kirkja. 
corpus  Christi:    festum  corporis 

Christi    3,   51,  107,  233,  282, 

463,  540,  615,  669,  784. 
crastina  festorum    16,    96,    124, 

343. 
Cristus,  sjá  Kristr. 
Cristfé,  sjá  Kristfé. 
Cristiern,  sjá  Kristján. 
cross,  sjá  kross. 
crux    sancta    (helgi  kross)    220, 

242,  254,  257,  293,  315,  551, 

552,  581,  607,  643.   -    festum 

invencionis  sancti  crucis  607. 

-^  festum     exaltacionis     220, 

551,  581,  643.  —  crucifixum- 

blað  315. 
cubicularius  nuncius  51. 
cultelli  19. 
cura  animarum  579.  —   curatus 

690. 
curia  104,  118,  203^  498^ 
custnmæ  74,  498. 
Cutbertus  biskup  hinn  helgi  28, 

136,  156,  632.  —    Cutbertus- 
messa  (festum)  136.  —  Trans- 


lacio      sancti     Cutberti    156, 
632. 

Dacia,  sjá  Danmörk. 
Daðason  :  Ari,  Omr,  Sigurðr. 
Daðastaðir      (Dattstaðir,      Daz- 
staðir)     i    Einarsstaðaþingum 
396,  415,  448—449. 
Daðastaðir  í  Gnúpasveit  39. 
Daði    Arason,^)    Daðasonar    (og 
sonr      Guðríðar     [Ásjbjarnar- 
dóttur),    sýslumaðr   miUi  Hít- 
arár  ogSkraumu  1459;  (kemr 
við  bréf  1442—1461  og  síðar) 

I      146,^  147,  181—182,  244. 

I  Daði  Árnason    i   Suðrþingeyjar- 

I      þingi  (um  1200)  306. 

j  Daði  Jónsson  umboðsmaðr  Hóla- 

I      stóls  (1449)  40. 

:  Daði    Oddsson    í  Asbjarnarnesi 

(c.  1370—1451)  84—85. 
dagr  (=  dies  =  messa):  Au- 
gustini  Auglorum  apostoli  56. 
—  Augustini  episcopi  &  con- 
fessoris  56.  —  Bartholomæi 
191.  —  Blasii  46.  —  Fabiani 
&  Sebastiani  158.  —  Fidis 
723.  —  Gruðmundardagr  83, 
209,  2361  —  Sancti  Hans- 
dagr  499.  —  leronimi  720.— 
Johannis  baptistæ  523.  — 
Katerinæ  69.  —  Kristsdagr 
94,  97.  —  Magnúsdagr  477, 
809. —  Margrétardagr  757.— 
Mariæ  besögilsizdagr  215.  — 
Mikjalsdagr     32.    —     Nativi- 


')  Hefir  verið  bróðir  Torfa  hirð- 
stjóra,  og  mnnu  þeir  komriir  af 
Torfa  Koðranssyni  á  Ökrum  (d, 
1394). 


860 


REGI8TR. 


tatis  domÍÐÍ  58.  —  Nativitatis 

Mariæ    220.   —    sancti    Ólafs 

63.  —  Sebastiani  46.  —  Viti 

&  Modesti  483. 
daííálátta  225,  272. 
DagssoD:  Ketill,  Sdoití. 
dagþingaD   132,  159,  173,  185. 
Dalir  í  Barðastrandarsýslu  226. 
Dalir  (=  Breiðafjarðardalir)  112, 

241,  242,  373,  596,  658,   682 

—683,     713,     757,     795.     — 

Dalasýsla  820,  821. 
Dalir  (Úlfsdalir)  í  Fljótum  38. 
Dalir  (=  Skagafjarðardalir  hinir 

eystri)  409,  410. 
Dallr  i  Vatnsdal  353. 
dalr,  dalir  210,   303,  358^  418, 

516^  539,  677«,  678,  679^ 
Dalr     i     Blönduhlíð    (=  Djúpi- 

dalr)  324. 
Dalr  syðri   (Litlidalr)  i  Blöndu- 

hlíð  656—657. 
Dalr  íEyjaíirði(=  Djúpidalr)  360. 
Dalr  (Efridalr,  Stóridalr)    undir 

EyjafjöUum     725,     802—805. 

Sjá  Stóridair. 
Dalr  í  Lóni  510,  511.     SjáÞór- 

ólfsdalr. 
Dalr  (=  Markardalr)  í  ísafjarð- 

arsýslu   163. 
Dalr  (Dalir)  i  Rennisey  á  Roga- 

landi  3,  476,  783. 
Dalr     minni     í    Skutilsíirði    (= 

Arnardalr  hinn  minni)  210. 
Dalr  syðri  (Syðridalr)  í  Tungu- 

sveit  25. 
Dalr  í  Víðidal  353. 
Dalslandsheiði,  eign  Glæsibæjar- 

kirkju  318. 
Dalstaðr   =    Staðr   í   Súganda- 

firði  648,  650,  807. 


Damustasaga  290. 

dandikona  533. 

dandimenn,  dánumenn  23,  30, 
46,  48,  54,  65,  67,  71,  77, 
93,  141,  147,  153,  156,  162, 
168,  173«,  186,  213,  258,  387, 
389,  429,  435,  437,  440,  484, 
485^  486,  505,  511,540,545, 
547,  560^  604,  605'^  608, 
609,  614,  627,  628,  637,  690, 
692^  701,  711,  713,  723, 
726,  743,  750,  754,  767,  776, 
789,  804,  805.  —  dandi- 
mannagerð  429. 

Dania,  sjá  Danraörk. 

Daniel  Kepken  de  Nulant,  cleri- 
cus  Leodiensis,  secretarius, 
canonicus  Nidrosiensis  (1450 
—1453)  59^  60,  103^  118. 

Danmörk  (^Dacia,  Dania),  Danir, 
Danakonungar,  danskr  11  ^,  16, 
18  (opt),  19,  20,  23—24, 
31—33,  51,  52,  56,  57  -60, 
61,  63,  66,  69,  71,  72,  95^ 
102,  112,  114,  118,  122,  124, 
126,  127,  133,  134,  138,  139, 
147,  150,  151,  152,  158,  201, 
202,  204^  370,  371,  374,  380, 
381,  382,  384,  385,  386,  447, 
453,  469,  497,  498,  499,  564, 
695,  707,  729,  736.  —  danska 
151,  1521  ~  danskr  annáll 
499.  —  dönsk  hönd  448.  — 
danskir  peningar  103.  — 
dönsk  þýðing  564. 

Dannemargken,  sjá  Danmörk. 

Dannenberch  öldrmaðr  í  Danzig 
(1434)  9. 

dánumenn,  sjá  dandimenn. 

Danzig  á  Prússlandi  8 — 9,  11. 

Dattgtaðir,  sjá  Daðastaðir. 


REGISTE. 


861 


dauð  kúgildi  38  (opt),  39". 
dauðadagr  768. 
dauðadómr,  sjá  dómr. 
Dauðatjörn  i  Hörgárdal  291. 
dauðir  peuingar,    dautt  fé    245, 

369,  393,  485,  499,  561 ,  645, 

647,  649,  710. 
Daugurðareyri,     sjá     Dögurðar- 

eyri. 
David    biskup   i  Utrecht  (1459) 

202. 
Dazstaðir,  sjá  Daðastaðir. 
de,  Jectiones  de  sanctis:  Agnete 

413.  —  Barnaba  413,  414.— 
corpore  Christi  549.  —  Do- 
mina  413.  —  Hester  413.  — 
Johanne  ante  portam  Jatinam 

414.  —  Johanne  Holensi  413. 

—  Judith  413.  —  Magno  413. 

—  Marco  413. 
decanus  95. 
December  74. 
decina  pars,  sjá  tíund. 
decollacio      Johannis     baptistæ 

(höfuðdagr)  96,  98'-,  239,295, 
297,  300,  309,  349,  432,  576, 
643,  645,  648,  649. 

dedicacio  ecclesiæ  252,  254, 
255,  256,  259,  266,  273,  274-, 
276-,  278,  279,  283,  284,  290, 
293,  295,  297,  302,  309,  312, 
314,  318,  321,  326,  328,  329, 
330-,  332,  333,  337,  340,  341, 
343,  345. 

Deildará  á  Sléttu  276,  304,  305. 

Deildará  á  Skálmarnesi  379— 
380,  556,  592. 

Deildardalr  i  Skagafirði  116, 
117,  192,  193,  213,  214,  227, 
825. 

Deildarey  á  Hvammsfirði  88. 


Deildarhamar  á  Skaga  292,  322, 
323,  324,  344,  350. 

deilur  16. 

Delmenhorst  (Delmenhorse)  32^^^ 
69,  71,  95,  112,  114,  124, 
127,  133,  147,  151,  152,  158, 
201,  204,  371,  383,  384,  469, 
564. 

denarias  sancti  Petri  52,  59, 
60. 

Denemark,  sjá  Danmöi-k. 

Dennemarcken,  Dennemargken, 
sjá  Danmörk. 

Derwende,  sjá  Wende. 

Desjarmýri  í  Borgarfirði  austr 
634. 

Desjarteigr  (Dossjarteigr)  Greu j- 
aðarstaðar  380. 

Deus  enim  (messuupphaí;  413. 

deveria  74. 

diaconus  661.  —  diaconatus 
661.     Sbr.  djákn. 

Dialogus  283. 

Diderich  Oldevelt  kaupmaðr 
(1434)  9. 

dies  (sbr.  dagr),  dies  sanctorum: 
Agnetis  159.  —  Benedicti 
103.  —  catbedræ.  sancti  Petri 
5.  —  concepcionis  33^  — 
decollationis  Johannis  bapt- 
istæ  295.  —  deposicionis 
sancti  Grermani  721.  —  Dun- 
stani  346.  —  Felicis  254.  — 
Gereonis  &  sociorum  114.  — 
innocencium  469.  —  Johannis 
Holensis  782.  —  Landberti 
274.  —  Marcelli  et  Apulej 
494.  —  Margaretæ  21.  — 
Sanctorum  i  Selio  318. 

Dies  domini  (messuupphaí)  415. 


862 


KEðlSTH. 


Dílar  í  Borgai-firði  eystra  634. 
Dinjandi,  sjá  Dynjandi. 
diocesis     51,    52',    53,    59,    79, 

375",    661,    736,  737.  —  dio- 

cesani  12. 
Diouysius    binn    helgi    22,  116, 

333,  645.  —    Dionysiusmessa 

(festum     Dionysii)     22,     116^ 

333,  645. 
Dísastaðir  i  Breiðdal  87. 
diskr,  sjá  búsgagn. 
dispenseran  47''. 
Ditbmersken,    Ditmarsken,     sjá 

í>éttmerski. 
divina  ofíicia  736,  737. 
divisio  apostolorum  (15.  Júlí)  711. 
djákn,    djáknar    (sbr.   diaconus) 

85,  254,  257,  261,    268,    272, 

282,  284,  293,  297,  299,  307, 

311,  314,  316,  321,  324,  326, 

330,  331,  333,  334,  337,  339^, 

342,  359  (opt)  360  (opt),  361 

(opt),  527,  594,  631,633,727, 

792,  7981 
Djúpadalr  í  Barðastrandarsýslu  5. 
Djúpadalr  í  Eyjaíirði    310,   311 

—312,  313,  360.     Sbr.  Dalr. 
Djúpadalr,     selstöð    frá  Möðru- 

vöUum  i  Hörgárdal  351. 
Djúpadæld  (Djúpadeld)  í  Svarf- 

aðardal  129,  539. 
Djúpafjörðr      í     Barðastrandar- 

sýslu  501,  591. 
Djúpagil  (djúpt  gil)  418. 
Djúpagil  =  Hreiðarstaðagii  92. 
Djúpagil  í  Vopuaíirði  111. 
document  543,  547. 
dómabækr  243,  385,  507,  636^ 

699,  702. 
dómari  158,  336,  522,  578,  678, 

784,  785. 


dominica  (drottinsdagr)  287, 
296,  413*,  414.  -  dominica 
qua  cantatur  cantate  152^  — 
dominica  Judica  103^  — 
dominica  passionis  domini 
565.  —  dominica  Quasirao- 
dogeniti  139.  —  dominica  in 
ramis  palmarum  150.  —  do- 
minica  refectionis  139. 

dominium  168,  736. 

dorainus,  sjá  ascensio.  guð. 

dómkirkja:  í  Björgvin  189,190. 
—  á  Hólum  54,  602,  607, 
732,  733,  740,  741«,  7601  — 
á  íslandi  183.  —  í  Niðarósi 
411,  412.  —  i  Noregil59.— 
i  Skálholti  238,  41 1^  412, 
545,  735. 

dómr  7^  13,  23^  26,  27,  29^ 
45^  48,  63^  64,  65^  66\  67, 
68*,  69^  92^  125,  126^  131^ 
133,  134,  135^  136-,  158, 
159^  182^  184,  185,  187, 
188«,  193,  199^  224,  229^ 
230»,  238^  243^  244^  245, 
256,  336,  365^  366^  367^ 
368^  369,  380^  383^  384^ 
386^  424^  426«,  428'',  429 
(opt),  430,  432,  433^  434", 
436^  438  (opt),  439  (opt),  440^ 
445,  452-,  453'-,  455,  456'^ 
458,  464^  465^  466,  468, 
488^  489,  490,  497  ^  507  ^ 
508  (opt),  509^514(opt),518, 
522^  523,  543*,  545,  562, 
563^  564*,  573,  574»,  586«, 
608,    609«,    635«,    636*,  637*, 

.  638«,  639  (opt),  640^  64P, 
642«,  644',  652,  655*,  656«, 
671  (opt),  672^  673,  676«, 
677*,    678    (opt),    679«,    680^ 


RBGISTR. 


863 


686*,  687»,  692^  700^  701«, 
703^  704^  708\  709«,  711% 
714,  715%  722,  723,  734, 
738%  739,  740%  741%  742% 
745,  747,  753%  754%  756% 
757%  760,  776%  777%  782% 
785%  796,  797%  803%  804% 
805%  806,  809^  —  dauða- 
dómr  487—490,  497.  —  dóms- 
bréf  13—14,  22—23,  30,  45 
—46,  92,  126,  182,  189,  229, 
238,  244,  245,  365,  366,  367,, 
368,  380, 423—424,  425—426, 
427,  427—430,  433—434, 
436  -439,  445,  451—453, 
455—456,  458,  464-465, 
466,  487—490,  513—51% 
521—522,  523,  529,  562— 
564,  574—575,  608-609, 
636—642,  644—645,  655— 
656,  670—672,  676—679, 
680,  690,  691— 692,  699— 
701,  702—704,  708,  708— 
709,  714—715,  737—741, 
742,  754,  757,  760,  768, 
775-777,  782,  784—785, 
802—804,  804  -806.  —  aug- 
lýsÍDg  dóma  382.  —  dóms- 
atkvæði  29,  199,  224,  430, 
563,  640,  692,  785.  —  dóms- 
menn  135,  136%  182,  188— 
189,  244%  245,  428%  429, 
456,  509,  522%  638,  639, 
640,  641,  656,  804,  806.  - 
dómrof  708,  709^  —  dóms- 
úrskurðr  27,  45,  48.  —  dóm- 
sæti  13%  27,  29,  46,  49, 126% 
199,  208,  224,  440,  564,  609, 
680,  692%  742,  754,  785. 

Donemark,  sjá  Danmörk. 

Dorothea  hin  helga  9. 


Dortmunde  21. 
Dorwende,  sjá  Wende. 
Draílastaðir    i    Eyjaíirði    625 — 

626. 
Draílastaðir    i    Fnjóskadal   269, 

270—271,  359,  505,  506. 
drag  (landamerki)  347. 
Drageyri  í  Skorradal  408. 
Drambholtsstaðir     (Drumbodds- 
staðir)  í  Biskupstungum    618 
—619. 
Drangey  á  Skagafirði  365— 368. 
Drangr  í  Borgarfirði  eystra  630. 
Drangshlíð     undir     Eyjaíjöllum 

517. 
Drangsues  á  Selströnd  í  Stranda- 

sýslu  216,  219. 
dráp  642. 

Drápsker  fyrir  Barðaströnd  593. 
Dritvík  á  Langanesi  277,  390. 
drivelsi  115. 
drótt,  sjá  húsabygging. 
drottinn  512.     Sjá    lausnari.   — 
drottinsdagr     (sbr.    dominica) 
87,  797. 
drukkinn  maðr  654.  —  drykkju- 

skapr  68. 
drykkr    356    (sbr.    kostr,  matr). 
—    drykkjaraskr     328,     457. 
Sjá  sýra,  öl.     Sbr.  mjólk. 
Dufansdalr  (Dugansdalr)  íFoss- 
firði  i  Barðastrandarsýslu216, 
501,  502,  504. 
dúkr,  sjá  klæði. 
dúnn  328. 

Dunstanus     biskup    hinn    helgi 
346,  566.  —  festum  Dunstani 
566. 
dupplicia  festa  94,  97. 
duces  52,  203. 


864 


REGISTR. 


Dvergasteinn     í    ísafjarðarsýslu 

162'. 
Dý  hjá  Grenjaðarstöðum   136 — 

137. 
Dyderik  Lampen  (1442)  15. 
dýna,  sjá  húsbúnaðr. 
Dynhagi    í    fíörgárdal    291.  — 

Dynhagaskógr  291. 
Dynjandi  1  Arnarfirði  219. 
Dynjandi  í  Grunnavík  161, 163, 

461—462,  502,  654. 
dyr,  sjá  húsabygging. 
Dýrafjörðr  i  Isafjarðarsýslu  30, 

99,*  176,  177,  216,    222,    226, 

233,  245,  449,  450,  451,  496-, 

501,  502,  603,  604,  819. 
Dýralækr  á  Landinu   i  Rangár- 

þingi  795. 
Dýríinna   Eyjólfsdóttir    mókolls, 

Magnússonar,  og  Helgu  Þórð- 

ardóttur,      kona      Gunnsteins 

Klemenssonar,    vestra    (1463) 

380^ 
Dýrfinnastaðir  í  Blönduhlið  36, 

42. 
dýri       dagr       (festum    corporis 

Christi)    107,    143,    153,  212, 

466,  576,  615,  786. 
dýrleiki  jarða  29,  31,  117,  160, 

161,  634. 
Dægradvöl     síra     Gottskáiks    í 

Glaumbæ  81. 
dæl  (landamerki)  303,  553,  554, 

755^ 
Dælarland  í  Fljótum  253. 
Dögurðareyri    í    Eyjafirði    303, 

318. 

Ecce     concipies     (messuupphaf) 

416. 
ecclesia    52,    53,    78,    79  (opt), 


80,  102^  103,  118,  124,  168, 
169^  170,  171^  375-,  661^ 
737.  —  ecclesia.  (=  templum 
=  hús)  19S  737.  —  ecclesia 
cathedralis  19,  169,  661.  — 
ecclesia    Holensis     62,    168^, 


169^   170^    505. 


ecclesia 


Islandiæ  149.  —  ecclesia 
Nidrosiensis  61,  95,  102, 103, 
123,  157.  —  e(c)*\sia  occi- 
dentalis  52.  —  ecclesia 
Romana  52^  53^  118,  123.— 
ecclesia  Scalholtensis  12,  103, 
375 ^  —  ecclesia  universalis 
118,  123.  —  ecclesiastica 
beneficia  737.  —  ecclesiastica 
dignitas  204.  —  ecclesiastica 
emunitas  203.  —  eccJesiastici 
52. 

Edvard  IV.  Englakonungr  (1461 
—1483)  453,  695. 

Edvardus  Justinianus  Januensis 
(1457)  157. 

Eeg,  sjá  Egg. 

Efribygð  i  Staðarfellsþingum 
705. 

Eíridalr,  sjá  Dalr  efri,  Stóri- 
dalr. 

Efrihólar  i  Gnúpasveit  304.  Sjá 
Hólar. 

Efrihvamrar  i  Hvammssveit,  sjá 
Hvammr. 

Efrimelar,  sjá  Melar  efri  og 
neðri. 

Efrimiðvik,  sjá  Miðvik. 

Efstaland  í  Öxnadal  482—483, 
689. 

efstavika  22,  349. 

Efstidalr  i  Ögrsþingum  474, 
477—478,  506. 

egg  (eggjar)  60. 


REGISTR. 


865 


egg    367^,    368.  —  eggver  276,  j  EgiU    Magaason,     Jónssonar,    i 

280,  281,  304.  |      Suðrþingeyjarþingi  (1465)  441. 

Egg  i  Hegranesi  36,  42.  i  EgillMagnússon  nyrðraogvestra 

Eggert  Erille,  riddari,  salmeist- !      (1454—1467)   121,  243,  478. 

ari  Kristjáns   konungs    iyrsta  i  Egill  Pálsson  nyrðra  (1449)  43. 

(1449—1450)      31—33,       59,  i  EgiU  Sölmundarson  i  Reykholti 


70. 

Eggert  Hannesson  lögmaðr  (d. 
1584)  376,  442  (1.  nmgr.), 
747. 

eggver,  sjá  egg. 

Eggvershólmr  i  Fljótum  253. 

Eggversvatn  á  Sléttu  305. 

Egidius  ábóti  hinn  helgi  283, 
390,  392,  393,  550,  635.  — 
Egidiusmessa  (festum  Egidii) 
283,  390,  391,  392,  393,  550, 
6351 

Egill    Bessason    lögréttumaðr    i 
Skagafirði(1453 
139,  224,  481.^) 

Egill  Grimsson,  Egilssonar,  á 
Skarði  i  Langadal  (1453  og  þar 
eptir),  bróðir  Ólafs  og  Gríms, 
sýslumaðr  Húnvetninga  (1456 
—1461  og  1472—1473  eða 
leingr)    110,  116—117,  135— 


136, 


229- 

434',     487, 

656,     658, 

702—704,     724,      746—747, 

756,      760—762,       769—770, 

807—808. 
Egill  Jónsson    i    Kjalarnesþingi 

(1475  og  siðar)  783,  793. 
Egill  Jónsson    prestr  á  Tjörn  á 

Vatnsnesi  (1446—1486)   341^ 


*)     Pessi  staðr 
Egil    Magnusson, 


gæti    þó  átt  við 
sem    kynni    að 
hafa  búið  á  Mælifellsá   fyrir  1467. 

Dipl.  Isl.  V. 


(d.  1297)  818—819. 
EgiU   Tumason,    Bergþórssonar, 
i    Ásgarði      i     Hvammssveit 
(liklega     dáinn      fyrir     1470) 
567—568. 
Egill    Þorleifsson     i  ísafjarðar- 

sýslu  (1460)  210. 
Egilsá  i  Skagafirði  25. 
Egilsdóttir:  Guðrún,  Halibera. 
Egilsson:  Hákon,  Jón. 
Egilsstaðir  á  VöUum  452. 
Eguershóhnr,  sjá  Eggvershólmr. 
Eið  i  Eiðaþinghá  446,  748,749. 
0.1460)110,   Eið  i  Seyðisfirði  vestra  558. 

Eidinaborg  (Edinborg)    á    Skot- 

landi  201. 

eiðr,  eiðar  (sjá  bókareiðr,  fortaks- 

eiðr,  séttareiðr,  tylftareiðr)  9, 23, 

29^  46,  47,  48,  55,  61,  66,  78^ 

85,  93,  105,    107^    108,    112, 

122,  125,  136^  156,165,166*, 

182,     183,     188^    195,    196^ 

197,     198,     199^     209, 

230,     236,     238^     239, 

245^    335, 

368,     377, 

429«,    437^ 

442,     453, 

472,    477, 

508^     514, 

537,     559'^ 

566,     572, 

612,     613, 

651,     652, 


-230,  374,  433— 
514—515,  575, 
677^     678,    685, 


244S 

366^ 

428^ 

441, 

466^ 

496, 

535, 

563^ 

590, 

640^ 


336, 
424*, 
438^ 
464, 
488«, 
519, 
560, 
578, 
615, 
653«, 


212, 
243, 

365«, 
427, 
439, 

465«, 

489'-, 
533, 
562, 
579, 

638^ 
660, 


671,  674,  677^  678  (opt),  679*= 
55 


BG6 


ÉEGHSTR. 


681,  683,  687,  688,  697,  70P, 
703»,  704^  709,  723,  724, 
738S  739  (opt),  740^  741, 
745,  746,  757,  769,  775,  776^ 
778,  779,  782,  786,  794,  795. 
—  eiðslofan  652 — 653.  — 
eiðstafr  620,  813.  -  eiðstil- 
boð  650. 

Eigel,  Eigíl,  Eigill,  8já  EgiJl. 

Eigildaliolt,  sjá  Eyhildarholt. 

eiginbóndi  732. 

eigindóttir  615. 

eiginfólk  7311 

eiginhjón  647. 

eiginkona,  eignarkona,  eigin- 
kvinna,  eigiuhústrú  13,  46", 
48,  49,  111,  140,  141,  160, 
244,  373,  454,  496^  541,555, 
560,  585,  601,  647^  666,  667, 
684,  705,  716,  744,  793. 

eign  23,  26,  29,  50,  83,  84-, 
86,  87,  90,  92-,  99,  110,  120, 
187,  139,  140,  145,  153  ^  154,  | 
160»,  164,  166-,  175^  177, 
178,  179-,  193-,  199,  207, 
208,  216,  219,  221,  224,  225", 
226,  232-,  234^  237,  240, 
242,  243^  245-,  246^  863, 
364,  369=,  388,  390,  391-, 
392,  393^  395,  396,  397,  398, 
399,  410,  416^  43P,  433^ 
435,  436,  437-,  438,  439', 
442,  443^  445,  436,  448, 
452,  454,  453,  459,  460, 
462,  467,  470,  471,  475, 
476,  483,  487,  489,  495'-, 
496  (opt),  497,  505,  528, 
534*,  545,  546,  548,  550, 
652,  554^  563-,  568,  575'-, 
580,  581,  584,  586,  600,  603, 
610^    611'",    612-,    613-,  616, 


617,  619^  621,624^627,637, 
638,  643^  646,  647",  648, 
649,  650^  652,  654,  657-, 
658,  659,  663,  666,  669,  670, 
677*,  678\  679,  682,  684, 
686,  687,  688,  694,  696-, 
699,  706*,  710,  715,  716, 
717^  718,  719,  720,  722, 
725,  727,  730,  733^  738, 
740^  741,  744,  753,  755, 
762,  764,  768,  769,  773^ 
780«,  781,  786,  791«,  796, 
799,  802,  803^  804^  805^ 
806,  807«,  808,  810,  811^  ~ 
fom  eign  446.  —  eiguarhlutr 
770.  —  eignarbiakup  (=  eigiu- 
biskup?)  438,  439,  587.  — 
eignarmaðr  440,  768.  — 
eignarskipti    422,    445,    568^ 

—  eign  arskiptabréf  422 — 423. 

—  eignarumboð  226,  244, 
456,  649^  —  eiguarvitni  677, 
679^  751. 

Eiker  í  Noregi  18. 

Eilífr  Arnason  korti    erkibiskup 

i  Niðarósi  (1309—1332)  672. 
Eilífr  Bárðarson    lögréttumaðr  í 

E,aumsdalnum  i  Noregi  (1470) 

560. 
Eilífr  Þórðarson    í    Árnessþingi 

(1466)  467. 
Eilífsdalr,  sjá  ílífsdab. 
Einar       í     Húnavatnsþingi     (c. 

1344)  2. 
Einar     bóndi     á      Skútustöðuni 

(1461)  320. 
Einar  Arnason  dalskeggs,  Einars- 

sonar,     bóndi     í    Djúpadal    í 

Eyjafirði   (1427    og  þar  eptir, 

d.  1471),    sýslumaðr    Þingey- 


ÍIEGMR. 


m 


ÍDga  (1456)  87,  14P,  212, 
225—226,  312". 

Einar  Arnason  prestr  (áKirkju- 
bóli  i  Laugadal  1469)  547. 

Einar  Bárðarsou  í  E-angárþiugi 
.(1465)  455. 

Einar  Bárðarson  (bróðir  Halls, 
á  Snæfellsnesi  1465)  444. 

Einar  Benediktsson  prestr  á 
Grenjaðarstað  (1471  og  þar 
eptir)  445,  466,  480,  482, 
507,  602,  606—607,  644. 

Einar  Bessason,  Sighvatssouar, 
á  Gunnsteinsstöðum  (1408  og 
þar  eptir,  d.  1427)  26,  27, 
174,  175^ 

Einar  Björnsson,  hins  ríka  Þor- 
leií'ssonar,  á  Auðkúlu  (1468 — 
1472  eða  leugr),  síðar  hirð- 
stjóri  352,  461—462,  499, 
500,  502  (opt),  503,  504, 
654. 

Einar   Brandssou    í    Borgarfirði 

(1474)  768. 

Einar  Braudsson   í  E,angárþingi 

(1475)  803. 

Einar  Böðvarsson  nyrðra,    faðir 

Helgu  (1443—1450)  46. 
Einar  Einarsson  sýslumaðr  Barð- 

strendiuga     (um    1700)     206, 

784. 
Einar  Eiriksson    í  Vatnsfirði  (d. 

29.  Marts  1383)   207—208. 
Einar    Eiríksson     eystra   (1633) 

154. 
Einar  Erleudsson  (Brandssonar) 

i  Miðfelli  í  Hreppum  (1466— 

1469)     467-468,     526—527, 

549-550,  824. 
Eiuar  Erlendsson    prestr    syðra 

(á  16.  öld)  634. 


Einar  Geirmundarson,  Herjólfs- 
sonar,  vestra  (1458)  164, 
172. 

Einar  Gilsson  lögmaðr  (1367  — 
1368)  434. 

Einar  Hafliðasou  officialis  og 
prestr  á  Breiðabólstað  (d. 
1393)  1,  341,  342. 

Einar  Haldórsson  prestr  njTðra 
(1458;  á  Ærlæk  í  Öxarfirði 
1475)  167,  799. 

Einar  Haldórsson  prestr  á 
Torfastöðum  í  Biskupstungum 
(um  1438,  d.  fyrir  1456)  144. 

Einar  Hallfriðarson  (Hallfreðar- 
son)  í  Húnavatnsþingi  (1456 
—1464)  135^  433. 

Einar  Hauksson  vestra  (1465) 
449. 

Einar  Höskuldsson  prestr  á 
Grenjaðarstað  (fyrir  1318) 
280. 

Einar  ísleifsson  prestr  nyrðra 
og  bróðir  (1434),  síðar  ábóti 
í  Munkaþverá  1439  og  þar 
eptir(d.  1487)  87,  89,  90—91, 
136—137,  165,  362—363, 
379,  396,  419—421,  435, 
440—441,  449,  458—460, 
467,  471-472,  474—475, 
525,  528,  533—534,  541— 
542,  701,  720,  722—723,  728, 
744-745,  755-756. 

Einar  Isleifsson,  Þórðarsonar, 
lögréttumaðr  á  Reykjum  385. 

Einar  Jónsson,  bróðir  Olafs,  í 
Dalasýslu  (1472—1474)  666. 

Einar  Jónsson  prestr  í  Hegra- 
nessþingi  (1432)  8. 

Einar  Jónsson  íHúnavatnsþingi 
(1523)  208. 

55* 


868 


RBGtSTR. 


Einar    JÓDSSon    i    Hvilft    í   Ön- 

undarlirði     (1415-1439)    IV, 

592. 
Einar    Jónsson    á    Laugabóli    í 

ísafjarðarsýslu    (1473)    714— 

715. 
Einar  Jónsson    í  Múla    í  KoUa- 

íirði  (um  1420-1467)    495— 

496. 
Einar  Jónsson  i  Norðrþingeyjar- 

sýslu  (1464)  424. 
Einar  Jónsson  i  Síðuraúla  (fyrir 

1472)  674-675^ 

Einar  Magnússon    syðra    (1415) 

III,  766. 
Eiuar  Magnússon    á   Sólheimum 

i  Sæmundarhlíð  (1421—1452, 

d.   fyrir    1475)     54,     92—93, 

788. 
Einar  Maguússon  vestra    (1726) 

573. 
Einar     Magnússon       sýslumaðr 

Strandamanna  (1757)  717. 
Einar    Markússou    á    Laugabóli 

(1460—1461)  210—211,  231— 

233. 
Einar  Oddsson    (lögmanns,    As- 

mundarsonar;  syðra  1475)  805. 
Eicar  Odd.sson    á   Norðr-Reykj- 

um    í    Reykholtsdal     (1463-- 

1473)  400,  709—710.^) 
Eirar      Ormsson,       Loptssonar, 

staðarhaldari  í  Reykholti 
(1459—1463),  í  Víðidalstungu 
3463—1467),  síðast  bóndi  á 
Hvoli  í  Hvolhrepp  (d.  1470) 
180,  182,  349,  399—400, 
665«,  568,-571,  608-609, 
808-809. 


Einar  Pálsson  i  ísafjarðarsýslu 
(1460)  206. 

Einar    Sigmundsson      bóndi     á 
Lundarbrekku      (1468—1477) 
321. 
:  Einar  Skeggjason    í   Þingeyjar- 
þingi  (1454)  119. 

Eiuar     Sveinsson     sýslumaðr    i 
I      Hegranessþingi  (1432)  7—8. 
;  Einar    Sveinsson     i    Isafjarðar- 
I      sýslu  (1468)  531. 

Einar  Torfason  prestr  á  Stað  á 
Eeykjanesi  (d.  1698)  573. 

Einar  Þórðarson  i  Miðfirði  (um 
1280)  335. 

Einar  Þórðarson  (Gislasonar  frá 
Haga,  bróðir  Erlings  og  Sig- 
urðar)  bréfari  Guðraundarríka 
Arasonar  og  heimamaðr  hans 
(1424—1446;  enn  á  lifi  1460) 
8,  145,  164,  215—217. 

Einar  Þórðarson  á  Snæfellsnesi 
(1465—1471)  444/)  555.^) 

Einar  Þorleifsson,  Arnasonar,  á 
Auðkúlu,  jungkæri  og  „hirð- 
stjóri  norðan  og  vestan  á 
íslandi"  (1446;  d.  1453''))  22 
—23,  25,  83,  109,  IIO^   768. 

Einar  Þorsteinsson  í  Skagafirði 
og  Húnavatnsþingi  (1453 — 
1460)  104,  116,  212. 

Einar  JÞorsteinsson  prestr  á 
Hvanneyri  i  Andakýl  (eptir 
1470)  588. 

Einarsdóttir:     Guðrún,      Helga, 


*)  Mun  alt  einn  maðr. 


')  Mun  vera  einn  maðr  hvor- 
tveggja. 

*)  Gottskálksannáll  og  ýms  yngri 
rit  telja  ranglega  dánarár  Ein- 
ars  1473. 


REQISTK. 


869 


Herdis,  Ingibjörg,  KristÍD, 
Margrét,  Ragnhildr. 

Einarsson :  Andrés,  Ari,  Arni, 
Arnoddr,  Bessi;  Björn,  Einar, 
Eiríkr,  Eyjólír,  G-ísli,  Grizur, 
Guðraundr,  Haldór,  Hallr, 
Haukr,  Helgi,  Hödkuldr,  Jón, 
Klængr,  Magnús,  Marteinn, 
Nikulás,  Oddr,  Ólafr,  Ormr, 
Salomon,  Sigmundr,  Sigurðr, 
Snorri,  Stephán,  Stígr,  Sverrir, 
Tumas,  iJoríinnr,  Þorgils 
(Gísli),  í>orkell,  Þorsteinn, 
Örnólfr. 

Einarsstaðir  í  Beykjadal  178. 
280,  283,  359,  396,  415,  416, 
448—449,  635,  670—672, 
686-688,  822,  823,  824. 

Einbúi  í  Torfastaðalandi  iBisk- 
upstungum  144. 

eindagi  265,  509. 

Eindriði,  sjá  Indriði. 

eingelskr,  sjá  England. 

Eingey  í  Laxá  i  Suðrþingeyjar- 
þingi  283,  284. 

Eingey  á  Kollafirði  625—626. 

eingi,  eing,  eingiteigar  4,  61, 
86,  143,  144,  303^  315,  348, 
395,  401,  445,  563,  568^  586, 
593,  640'^  643,  670,  707,  756, 
770,  780,  798.     Sbr.  úteingi. 

Eingibakki  í  Aðaldal  272. 

Eingibjörg,  sjá  Ingibjörg. 

Eingihlíð  i  Langadal  191,  192, 
374. 

Eingimundr,  sjá  Ingimundr. 

Eingimýr  Grenjaðarstaðar  280. 

Eingines  i  Aðaldal  272. 

Einhleypingsvað  á  Lagarfljóti 
395. 

einhýsi  653.     Sbr.  húsakyuni. 


einkaverzlunarleyfi  31 — 33. 
einvígi  68^. 
Eiólfr,  sjá  Eyjólfr. 
Eirecr,  Eirekr,  sjá  Eiríkr. 
Eirikr     Arnason       á     Brekkum 

(1465)  447—448. 
Eiríkr    Arnason       lögréttumaðr 

syðra  (1474)  766. 
Eiríkr    Árnason     kirkjuprestr    i 

Skálholti     (1464)     og    prestr 

vestra  (1460—1471)  207,  412, 

426,  604. 
Eiríkr  Bjarnarson,  Þorleifssonar 

frá    Hofi    á   Höfðaströnd  (um 

1400)  825,  826,  827. 
Eiríkr  Bjarnarson  (Bjarnason)  í 

ísafjarðarsýslu     (1467—1469) 

475,  537,  542. 
Eiríkr  Bjarnarson  í  Skaptafells- 

þingi  (1473)  697. 
Eiríkr  Bjarnason  í  Rangárþingi 

(1680)  790. 
Eirikr     Björnsson     ráðsmaðr     í 

Björgvin    (1455—1469)     134, 

551-552,  759. 
Eiríkr  Einarsson  prestr  nyrðra, 

síðar  á  Grenjaðarstað  (1472 — 

1474)  652,  668,  700,  708,  711, 

738,  759. 
Eiríkr    Jónsson     messudjákn    á 

Hólum  (1473)  700. 
Eirikr  Jónssou,   bónda    í  Klofa, 

Ólafssonar  (d.  1466)  470. 
Eirikr    Jónsson,    bróðir  Halls,  i 

Rangárþingi(1471— 1472)  639, 

655.     Sbr.  Jón  Eiriksson. 
Eiríkr  Jónsson   prestr    syðra  (á 

15.  öld)  412  (nmgr.  5.). 
Eiríkr     Kolbjörnsson     lögréttu- 

maðr  í  Raumsdalnum  íNoregi 

(1470)  560, 


8^0» 


EIÖTSTR: 


Eiríkr  Loptsson,  Gruttormssonar, 

á  Grund  i  Eyjaíirði  (14:39  og 

þar    eptir,    d.    í   Febr.  1473) 

91,  164,  173,  212,  315,  317^ 

415,  611,  642,  721—723,  725, 

806. 
Eirikr   Magnússon    prestahatari 

Noregskonungr  (d.  1299)  817. 
Eirikr   Marteiusson     á    Bjarga- 

stöðum     i    Miðíirði     (1449— 

1452)  28—30,  92. 
Eirikr  njáll(?)  (c.  1330-1340)  1. 
Eirikr   Oddason     prestr    nyrðra 

(1395)  IV,  26. 
Eirikr  (Erich)  Ólafsson,  norrænn 

maðr  (1459)  190,  191. 
Eirikr  konungr  af  Pommern  12, 

185,  186. 
Eiríkr      Sigrauudarson       piestr 

nyrðra  (1491)  285- 
Eiríkr  Stephánsson  prestriNesi 

i    Aðaldal     (um    1483—1486) 

273^  396,  670,  700. 
EiríkrSumarliðason,  Eiríkssonar, 

faðir    Sæmundar    rika    i    Ási 

(1491  og  þar  eptir)  532. 
Eirikr    i    Vik     út     frá     Stað    i 

Skagafirði    (1408)    III,     718; 

V,  827. 
Eirikr  í>órarinsson    i  Suðrþing- 

eyjarþingi  (1474)  744. 
Eiríkr   Þorgrimsson     á    Staðar- 

bakka  (um  1280;  sbr.  Bps.  I, 

595)  335,  336. 
Eirikr  í>orleifeson  á  Marðarnúpi 

(1369—1409)  837. 
Eirikr    Þorsteinsson     prestr     á 

Stað  á  Reykjanesi  og  i  Saur- 
bæ  i  Eyjafirði   (d.  1738)  717. 
Eiriksdóttú*:  lugibjörg,  Ingileif, 
Margrét,  Ragnheiðr,. 


Eiriksson:    Árni.  Bergr,  Bjarni, 

Böðvar,      Einar,      Gruðmundr, 

Indriði,     Jón,     Magnús,    Sig- 

urðr,      Sumarliði,      Sæmundr, 

Þorsteinn. 
Eiriksstaðir   á  Jökulsdal    748— 

749. 
Eiriksstaðir     i    Svartárdal    352, 

500,  502. 
eirketiU     328.       Sbr.     búsgagn, 

málmr. 
Ekkjufell    i   Aðaldal    III,    557; 

V,  272. 
Ekki'ufell  i  Fellum  395. 
ektabörn  151«,  1521 
eldaskáli,  sjá  húsakynni. 
eldi  (búpenings)  35,  41^,  44. 
elding  (=  glæta,  rifa,  gina)  792. 

[Eptir    þessu    á    að    breytast 

það,    sem    sagt    er    i  registri 

III.  bindis]. 
eldiviðr     194,    195,    196-,    197, 

198,  226^  358,  405,  420,  435, 

460,    580,    707,  776.  —  eldi- 

viðarstaða  580.    —    eldiviðar- 

tak  595. 
Eldjárn      Jónsson      heyrari      á, 

Hólum  (1720)  612. 
Eldjárn  Stúfssoni  (Haldörssonar) 

á  Reykjarbóli  i  Eljótum  (1416, 

d.  um  1433)  729,  739. 
Eldjárnsson:  Guðlaugr,  Jóu. 
Eldjárnsstaðir    á    Bug    i  Húna- 

vatnsþingi  502. 
I  Eldjárnsstaðir  á  Langanesi  277. 
electus  158,  183^  —  electio  169. 
Elen  Auðunardóttir    (um    1470) 

608. 
Elizabeth     móðir    Jóns   skirara 

352.  —    Elizabethar  líkneski, 

sjá  Zacharias, 


Bir&iSTR: 


ari 


Ellendr,  Ellmdr,  sjá  Erlendr. 

EUiðaey  i  Vestmaunaeyjum  792. 

EUingr,  sjá  Erliugr. 

elztu  meun  335,  336. 

embætti  17,  215'^.  —  guðlegt 
embætti  731,  734.  —  emb- 
ættismenn  16^  17«,  21,  32, 
70^  71,  1Ö8,  159. 

endiraörk  266. 

Eneas  cardinalis  Senensis  (1457) 
157. 

Engelant,  sjá  England. 

Engilbert  Stephánsson  norrænn 
maðr  (1455)  134. 

Englaud  (Anglia,  Britannia, 
Eugleudingar,  enskir  meun, 
Eaglischen,  Englands  kou- 
ungar,  ensk  verzlan,  enskir 
kaupmenn)  10—11,  21,  23— 
24,  31-33,  67,  72—73,  142, 
171,  453,  497—498,  499,  571, 
695,  —  ensk  áklæði  104,311, 
328,  547.  —  ensk  líkaáklæði 
265.  —  enskt  guU  103.  — 
ensk  skip  499^  —  ensltr 
sloppr  311.  —  euskir  menn. 
vegnir  í  Grindavík  (íyrir 
1470)  571. 

Enni  á  Höfðaströnd  37,  43. 

Enni  =  Ólafsvikrenni  500. 

Enni  í  Viðvíkrsveit  36,  42. 

epiphania  domini  458,  716. 

episcopus  (sbr.  biskup)  19^,  79, 
170,  171,  183,  203^  204,  375, 
737.  —  episcopatus  19,  20.— 
episcopicidium  736,  777.  — 
episcopaUs  recidencia  662. 

eptirflutningar  756. 

eptirkæra  (sbr.  kæra)  652. 

equus,  sjá  hestr. 

Erasmus  hiskup  pislarvottr  hinn 


helgi  633.  —  Erasmusblað 
633. 

erfð,  erfðir  8,  23,  74,  153,  154, 
175,  213,  216,  221,  225,  307, 
364,  369,  418,  433,  443,  496, 
499,  500,  515,  552,  575,  581, 
624^  626,  647,  657,  671,  710, 
717,  728,  730,  768,  788,  791, 
809.  —  erfðaeign,  erfðagóz 
22,  23,  477,  651,  657.  — 
erfðahluti  74.  —  erfðapening- 
ar  215,  —  erfðatal  423.  Sjá 
jafnaðarerfðir. 

erfingi  (sbr.  arfi)  8,  82^  83,  90, 
122,  132,  140,  151,  152,  156, 
160,  175,  179^  181",  184^ 
193'^  207,  210^  217^  220, 
224»,  233,  234,  285,  297,  363, 
371,  374,  379,  383«,  388^ 
389,  416»,  421,  433,  448«, 
449,  459,  462^  469^  474, 
476,  477,  487^  490,  504,  525, 
531,  570,  571,  586^,  600,  603, 
619,  621S  626,  638,  641^ 
643,  651,  652^  654^  657, 
659,  702,  728,  747,  765^  781, 
794,  806,  8ir,  815. 

Erich,  sjá  Eiríkr. 

Erico,  sjá  Eiríkr. 

Ericus,  sjá  Eiríkr. 

erkibiskup  16,  47,  55,  57  (opt), 
58^  67,  95,  96^  117,  158, 
173,  202,  236,  295,  606,  614^ 
754.  —  erkibiskupsdómr  57, 
58*,  117.  —  erkibiskupskosn- 
iug  55.  —  erkibiskupssæti, 
erkistóU  56,  411,  413«.  — 
erkibiskupstign  57. 

Erlendr  Braudsson  i  Hrepphól- 
um  (1444),   sýslumaðr  Árnes- 


872 


REGISTB. 


ÍDga  i  umboði  Björns  I>orleifs- 

sonar  (1459)  185,   187—188. 
Erlendr    Broddason     djákn    og 

prestr  á  Munkaþverá  (1468 — 

1474)  527,  744—745. 
Erlendr  Erlendsson,  Narfasonar 

frá    Teigi,     bóndi    á    Hlíðar- 

enda     í    Fljótshlíð    (1470    og 

þar  eptir),  sýslumaðr  i  Rang- 

árþingi  (1471  og  leingi  síðan; 

eun  á  lifi    1495)    570,    636— 

642,     655-656,     794,   802— 

806. 
Erlendr   Filippusson    af   Losnu, 

féhirðir  i  Björgvin  (d.  1407)  3. 
Erlendr     Gunnarsson     prestr    i 

Hjarðarholti  i  Laxárdal  (1463 

- 1464)  427—429. 
Erlendr  Gunnlaugssou  (Erleuds- 

sonar)     í    Suðrþingeyjarþingi 

(1462—1467)  362,  391,  506.^) 
Erlendr      Jónsson       á       Hvoli 

(1708)  494. 
Erlendr  Narfason    (Vigfússonar) 

í  Teigi    í   Fljótshlíð    (d.  fyrir 

1458)  176. 
Erlendr  Ólafsson    sýslumaðr  Is- 

firðinga  70,  542. 
Erlendr  sveinaformaðr  á  Torfa- 

stöðum  i  Biskupstungum  (fyrir 

1456)  144  (=  Erlendr  Brands- 

son  eða  Narfason?). 
Erlendsdóttir:      Brigit('?),     Hal- 

dóra,  Ingvildr. 
Erlendsson :       Einar,      Erlendr, 

Gunnar,  Hallr,  Maguús,  Ólafr, 


*)  Mun  alt  einnmaðr;  hefirfarið 
noröan  með  Magnúsi  á  Draflastöð- 
um,  er  hann  fókk  Sigriðar  úr 
Ögii  (1467). 


Sæmundr,    Sölmundr,    Þórar- 

inn,  £»órðr. 
erligr  maðr,  sjá  ærligr  raaðr. 
Erlingr    Jónsson,    Erlingssonar, 

sveinn  Jóns    dans  (1474)  772 

-773. 
Erlingr    Þórðarson,     Gislasonar 

frá    Haga,    bróðir    Einars    og 

Sigurðar,    bóndi    undir    Múla 

á   Skálmarnesi     (1439—1460) 

172,  218—219,  592. 
Erliugsson:  Anonder,  Helgi,  Jón, 

Sigurðr,  Þórðr. 
ermaklæði,  sjá  klæðnaðr. 
Erringafönn     á      Lambatungum 

335. 
Eskiey  Grenjaðarstaðar  280. 
Eskiholt  á  Landi  455. 
Eskihólmr  í  Lóni  511. 
Eskil      (Askell)      erkibiskup     i 

Niðarósi     (1404—1429)      IV, 

740,  760. 
Espihóll    í    Eyjafirði    303,    651, 

786,  787.     Sjá  Stórhóll. 
Ester  (Hester)  413. 
Estonia  147. 
euangelium  79. 
Eufemiasaga  289. 
Eugeniasaga  290. 
Eustachius  hinn  helgi :  Eusstake 

saga  289. 
Evert  Ferwer  kaupmaðr  (1434)  9. 
Evert    Surker,     norrænn    kaup- 

maðr  (1459)  190,  191. 
exaltacio  crucis,  sjá  crux. 
excommunicacio  19,  736,  737. 
exorcistatus  661. 
Ex  quo  sancta  est  415. 
ey,  eyjar    120,    338,    366,    367, 
485,     500^     591,     593,    792, 
810^     Sbr.  úteyjar. 


REGISTR. 


873 


Ey  í  Laxárdal  i  ÞÍDgeyjarþingi 
280. 

Ey  á  Skagaströnd  344,  354. 

Eydalir  i  Breiðdal  (Heydalir) 
154,  634,  808. 

Eyðey  746,  sjá  Æðey. 

Eyði  (Eiði)  i  Seyðisfirði  vestra  223. 

eyðijarðir,  eyðikot  36,  37,  40, 
67,  161%  317,  348,  400,  783. 

Eyhildarholt  í  Hegranesi  42. 

Eygjafjörðr,  sjá  Eyjafjörðr. 

Eyjadalsá  (Eyjardalsá)  íBárðar- 
dal  321,  359. 

Eyjafjöll  (Eyjafjöld,  Ejöll)  í 
Rangárþingi  86,  122,  156, 
516,  517,  724,  725,  752,  802, 
803,  804,  805,  806. 

Eyjafjörðr  34,  87,  89,  91,  141, 
212,  213,  225,  235,  255,  268, 
303,  307,  309,  359,  362,  364, 
366,  367,  372,  379,  396,  416, 
419,  424,  425,  432,  433,  441, 
454,  466,  467,  471,  475,  511, 
514,  534,  542,  572,  573,  584, 
610,  611*,  612,  613,  625,  628, 
629,  644,  645,  651,  671,  672, 
686,  688,  694,  721,  724,  725, 
745,  754,  755,  787.  —  Eyja- 
fjarðará  315. 

Eyjar  í  Kjós  636. 

Eyjardalsá,  sjá  Eyjadalsá. 

Eyjarreki  í  Þingeyjarþingi  283. 

Eyjarsandr  (Húseyjarsandr)  i 
Austfjörðum  630. 

Eyjólfr  Andrésson  (bróðir  Teits) 
k  Mælifellsá  í  Skagaíirði 
(1467-1468)  481—482. 

Eyjólfr  Arnfinnsson,  hirðstjóra 
Þorsteinssonar,  bóndi  á  Grýtu- 
bakka  (1433—1441)  og  síðan 
á   Urðum   (1441—1472;    d.  i 


Nesi  i  Höíðahverfi  uni  vorið 
1476)  87,  251,  259,  266,  392 
—394,  477—478,  505^  539— 
540,  718—720,  787. 

Eyjólfr  Björnsson  (1680)  790. 

Eyjólfr  Björnsson  (1711)  460. 

Eyjólfr  Brandsson  kórsbróðir 
í  Niðarósi  (visitator  á  Ishindi 
1357—1358)  445. 

Eyjólfr  Böðvarsson,  Einussonar, 
nyrðra,  mágr  séra  Þorkels 
G-uðbjartssonar  (1465—1473) 
454,  540—541,  724. 

Eyjólfr  Einarsson,  Arnasonar 
dalskeggs,  bóudi  i  Möðru- 
felli  (1471  og  þar  eptii-),  siðar 
lögmaðr  312,  653,  790. 

Eyjólfr  Eúsason,  sjá  Eyjólfr 
Vigfússon. 

Eyjólfr  Guðmundarsou  vestra 
(1451—1465)  88,  449. 

Eyjólfr  Gunnarsson  (Nikulásson- 
ar,  bróðir  Nikulásar)  lázari, 
lögréttumaðr  eystra,  síðar 
sýslumaðr  i  Skaptafellsþingi 
(1469  og  þar  eptir)  546, 
655—656,  697,  733—7341 

Eyjólfr  Haldórsson  mókollr  i 
Haukadal  i  Dýrafirði,  mágr 
Þorsteins  Haldórssonar  á 
Brjánslæk  (ura  1420)  4961 

Eyjólfr  [Hallason,  bróðir  Jóns? 
(1459)]   190. 

Eyjólfr  Helgasou  lögréttumaðr 
(1474)  756. 

Eyjólfr  Hjaltason  lögréttumaðr 
syðra  (1474)  756. 

Eyjólfr  Jónsson  i  Arnessþingi 
(1471)  618. 

Eyjólfr  Jónsson  i  Mýdal  i  Kjós 
(um  1430)  Ö16. 


B74 


RB0I9TR. 


Eyjólfr  Jónsson  (bróðir  Jóns  i 
Máfahlið;  1467)  487—489. 

Eyjólfr  JÓDSSon  prestr  á  Völlum  ' 
í  Svarfaðardal  (d.   1745)    124, 
131,  189,  229,  390,  63G,  686. ; 

Eyjólfr  Magnússon  mókollrhinn 
eldri,  frá  Bæ  í  Bor^^irfirði, 
bróðir  Jóns  prests,  bóndi  á 
Hóli  í  Bíldudal  (1434—1469) 
30,  205-206,  239,,  379-380, 
555. 

Eyjólfr  Ólafsson  í  Húnavatns- 
þingi  (1472)  664. 

Eyjólfr  prestr  á  Staðarbakka  (c. 
1315-1320)  336". 

Eyjólfr       Teitsson        lögmanus 
Gunnlaugssonar,      eystra     og 
nyrðra      (1457—1476)       150, ' 
397,  815-816. 

Eyjólfr  Vigfúsöon  (Fúsason;  1474) 
515,  733—734.  | 

EyjóIfHdóttir :  Dýi-finua,  Ingi- 
björg,  Margrét.  \ 

Eyjólfshólmr  í  Svarfaðardal  261. 

Eyjólfsson :  Arnfiunr,  Böðvar, 
Gruðmundr,  Grunnar,  ívar,  Jón, 
Magnús,  Oddr,  Ólafr,  Sig- 
hvatr,  Sigmundr,  Þorbjörn, 
Þórðr,  Þorsteinn,  Ögmundr, 
Örnólfr. 

Eyktarmýrar  á  Jökulsdal  128. 

Eymundr  Jónsson  á  Tjörnesi 
(1471)  616,  617. 

Eynar,  sjá  Einar. 

Eynwolc  Everdes,  þýzkr  maðr 
(d.  1433)  8—9. 

Eyi-ará  í  Austí'jörðum  630. 

Eyrarbakki  í  Árnessþingi  451, 
455,  463,  618-619. 

Eyrardalr  í  ísafjarðarsýslu  162*, 
748. 


Eyrarhöfði  á  Tjörnesi  306. 
Eyrarland  i  Eyjafirði    255,  303, 

364,  365,  366,  367,  423,  424, 

432  -434,     458,.     466,      670, 

671,  755,  824. 
Eyrarsik  í  Víðidal  347. 
Eyrarstúfr  í  Hvalvatnsfirði  267.. 
Eyrarsveit    á  Snæfellsnesi    548,. 

550,  585—586. 
Eyrarteigr  í  Skriðdal   451,  453. 
Eyrekr,  gjá  Eiríkr. 
eyri  (Eyri?)  á  Sléttu  278. 
Eyri  1  Alptafirði  (G-eirröðareyri, 

Narfaeyri)  512—513,  667. 
Eyrií  Arnarfirði,  sjá  Hrafnseyri. 
Eyri  í  Bíldudal  206. 
Eyri  í  Bitru  (Óspakseyri)  240: — 

241,  493. 
Eyri  í  Borgarfirði  austr  630.. 
Eyri  í  Eyrarsveit    (Hallbjarnar- 

eyri)  548,  550,  585. 
Eyri  á  Flateyjardal  270. 
Eyri,  ajA  Ganilaeyri. 
Eyri  í  Hvalvatnsfirði  306. 
Eyri  i  Ingólfsfirði  219. 
Eyri  í  Mjóafh-ði  vestra  28a 
Eyri  (líklega  í  Moavallahreppi  í 

ísafjarðarsýslu)  502. 
Eyri    (í   Reykjarfjarðarhreppi)  í 

ísafjarðarsýslu  502. 
Eyri  í  Seyðisfirði  vestra    222 — 

223,  557—559,  636,  748. 
Eyri    í    Skutilsfirði     210,     232, 

772,  782. 
Eyri  í  Tálknafirði  (Eysteinseyri) 

179,  216,  219. 
Eyri   i    Önundarfirði    216,    219, 

580. 
eyrir  silfrs  fyrir  hundrað  225. 
eyristollar  100,  101. 
Eyrik,  Eyrikrj.  sjjá  Eiríkr, 


REÖISTR., 


sxs 


EysteÍBD  Ásgrírasson  bróðir  i 
Veri  45. 

EysteÍDn  Pétrssou  á  Barðaströnd 
(1465)  442. 

Eysteinseyri,  sjá  Eyri  i  Ták- 
íirði. 

Eysteinsson :  Sigmundr. 

Eystrafljót,  sjá  Eljót  hið  eystra. 

Eystraraufarfell;  sjá   Eaufarfell. 

Eystridalir,  sjá  Dalir. 

Eystriskógr,  sjá  Skógr. 

Eystrivellir,  sj.á  Vellir. 

Eyulfr,  sjá  Eyjólfr. 

Eyvindará  á  Fiateyjardalsheiði 
267. 

Eyviudardalr     i    Suðrmúlasýslu ! 
630. 

Eyvindarlækr  i  Aðaldal  283. 

Eyvindarsou:   Eyvindr,  Páll. 

Eyvindarstaðir  i  Blöndudal  109 
—110,  116—117,  352,  433— 
434,  514—515,  612.  —  Ey- 
vindarstaðaheiði  (-afrétt)  433 
—434. 

Eyvindr  Eyvindarson  á  Hreið- 
arsstöðum  i  Svarfaðardal 
(1461—1473)  454,  610,  611, 
718—719. 

Eyvindr  Ljótsson  (Liodzson) 
vestra  (1448)  25. 

Eyvindr  Thómasson  (Thumas- 
SOD,  Tumasson)  í  Húnavatns- 
þÍDgi  (1460),  vestra  (1471), 
lögréttumaðr  í  E-aDgárþingi 
(1474—1475)  209,  60P,  756, 
803,  805.^) 

EyxDadalr,  sjá  Öxnadalr. 


^)  VirOist  alt  vera  einn  maðr. 


Fabianus  et  Sebastianus  158, 
288.  —  Fabiani  et  Sebastiani 
dagr  158.  —  Eabiani  et  Se- 
bastiani  saga  á  norrænu 
288. 

fadderscap  159. 

faðir  andlegr,  heilagr  (heilagir 
feðr),  virðulegr  26,  28,  50, 
58^  6Q,  86,  128,  158=,  167, 
173,  175,  215^  221,  227,  365, 
366,  367,  397,  420,  426,  436, 
507,  513,  531,  602,  606,  644, 
671,  676,  708,  738. 

Eagrabrekka  í  Rangárþingi794. 

Pagrahlíð  í  Eyjaíirði  262. 

Fagranes  á  Langanesi  364. 

Fagranes  við  Mývatn  533. 

Eagranes  á  Peykjaströnd  106, 
330—331,  361,  726. 

Fagranes  i  Öxnadal  295. 

Fagribær  i  Höíðahverfi  286. 

Fagridalr  í  Breiðdal  87,  570, 
630. 

Fagridalr  i  Vopnafirði  364. 

Fagriskógr  á  Arskógarströnd 
285. 

faldr  (á  bréfi)  59",  461,  799. 

Fallendastaðir  (Fallandastaðir) 
i  Hrútaíirði  339. 

falsan  bréfa,  falsbréf  461 — 462, 
543,  544,  545,  577-,  578  (opt), 
611,  654,  709-,  718,  798^ 
799,  804,  807. 

famulus  76. 

íang  af  dauðum  hvölum  264. 

fangan,  fangelsan  132,  640, 
644^  6551  —  fangelsi  21.  — 
fangi  488,  489,  656.  Sjá 
foDgselstoorD. 

fangæzla(?)  460. 

faidagr,  farda^ar    14,    27^,   31, 


876 


REGISTR. 


80«,  83*,  92,  126,  137,  155, 
188,  220,  226,  234,  240,  245^ 
264,  362,  379«,  393,  395,  406, 
416,  417«,  426,  428^  429, 
431,  438',  449,  452,465,481, 
509,  514,  531,  541,  542,  549^ 
55P,  553»,  563,  564-,  586^ 
600,  603,  620-,  635,  639,  673, 
679,  685,  692,  699,  704'-,  733, 
741,  746,  777,  787,  806.  — 
fardagavika  141,  446,  GG^. 

í'armr  9,  756. 

íarnaðr  470. 

íarvegr  (ár)  347  ^  348. 

Fáskrúðr  í  Hvamm.ssveit  595. 

Páökrúðsíjörðr  í  Austfjörðum 
154,  155. 

fasta,  fastau  258,  275,  516,590. 
-  föstudagr  8,  13,  14,  29, 
46,  60,  74,  82,  83,  93,  94, 
97,  101,  106,  109,  111,  125, 
135,  141,  150,  172,  180,  181, 
219,  227,  236,  240,  246,  260, 
362,  377,  382«,  387,  388, 
391,  392S  393,  414,  415«, 
424,  436,  447,  451,  464,  484, 
486,  488,  503,  507,  509,  514, 
517,  531,  539,  551,  566,  605, 
612-,  615,  623«,  627,  635, 
644,  645,  646,  655,  657,  658, 
665«,  676,  680,  688,  691,  698, 
707,  708,  718,  730,  738,  742, 
758,  779,  782,  788,  789,  800«, 
809,  812,  815.  —  föstudagr  i 
fardögum  746.  —  fóstudagr- 
inn  laugi  101.  —  fóstugangr, 
föstungangr  44,  247,  689«.  — 
fóstumatr  749.  —  fóstutíðir 
265. 

fastaeign,  fasteign,  fast  fé,  fast 
góz,    fastir    peningar     1,    70, 


86,  206,  229,  240«,  250,  260, 
320,  369,  379«,  393,  445,  499, 
502«,  510,  561«,  575,  626, 
641,  647,  648,  657,  677,  710«, 
721,  729,  730,  738,  751,  778, 
809. 
fastnan  (konu)  224.      Sbr.    fest- 

ing. 
fat  (ílát),  sjá  búsgagn. 
fata,  sjá  búsgagn. 
fatabúr,  sjá  húsakynni. 
fátækir    menn     179,    569,    588, 

632«.  —  fátækir  frændr348. 
Faxadalr,  selstöð  frá  Bæ  í  Borg- 

arfirði  402. 

Faxakelda  i  Eyjafirði  225. 

Faxalækr  í  Vestrhópi  68. 

fé,  fémuuir,    fjármunir    64«,    66, 

77,    83,    109,    205,   206,  240, 

265,  274,  373,  402,  446,  582, 

586,  627,  639,  640«,  643,647, 

687,    747.  —  íjárafli    215.  — 

íjárhald       (fénaðr)     336.     — 

íjárhaldsmaðr    639^    641.    — 

I      íjárskipti,  féskipti  3,  23,  164, 

I      423,  490.  —  fjártekt  488.  — 

I      fjárumskipti    686,    687,    688«. 

i      —  fjárupptekt  113,  115,  489. 

I       —    fégjafir    505.    —    féhirðir 

I      113,    114,    115,    116.    —    fé- 

!      hirðsla    61,    113,    115.  —  fé- 

i      kaup    372,    509.    —    fémissir 

I      490.  —  fésekt,    fjársekt    426, 

I      731«,    735.    —    févöxtr     454, 

:      505. 

'■  Februarius  24,  375,  382^    386«. 
;  Feitsdalr  (uú  Feigsdalr)  í  Barða- 
I      strandarsýslu  216,   502. 
:félag:  félagsbróf  646— 647. 
,  feldr,  sjá  skinn. 


MGISTH. 


877 


Felicitas  virgo    (festum  ejus  23. 

Nóv.)  349. 
feligheit  173.  —  feligr  dagr  132, 

173,  184,  530. 
Felix  Þórarinsson   i  Kjalarness- 

þingi  (1475—1483)  800—801. 
rell  hið  ytra  (Ytrafell)  á  Tells- 

strönd  581,  582. 
Fell  i  Kinn  357. 
Fell  i  KoUafirði    i  Strandasýshi 

216,  217,  372,  573,  646,  647, 

705,  716,  717,  718,  784,   796 

—797. 
rell  í  Ljósavatnshreppi  í  Þing- 

eyjarþingi  40. 
Fell  i  Sléttahlið  251,  252—253, 

355,  360,  733. 
Fell(in)    i  Eljótsdalshóraði    394, 

395. 
Fellsendi  í  Döhim  713. 
rellshveríi    í    Hornaíirði    510 — 

511. 
Fellsströnd  i  Dalasýslu  88,  585, 

593.     Sjá  Meðalfellsströnd. 
Fellt  733,  sjá  Fell. 
fengselstoorn   133. 
ferð    641,    703^.  —  ferð    prests 

509. 
feria     20,    103,    152',    382.    — 

feria  tercia  (þriðjudagr)    309. 
•    —  feria  sexta  (föstudagr)  371, 

382,  384,  386,  735. 
ferjan     (til   Noregs)     131,    132, 

184^  529,  530. 
Feroeoe,  sjá  Eæreyjar. 
festing    (konu)     141,    454,    505, 

533^     610.    —    festingarbréf 

532 — 533.     —     festingardagr 

372,    415,    612.  —   festingar- 

vottr  87,  373,  506.  —  festar- 

mál  609. 


festum,  festa  sanctorum  412.  — 
festura  Augustini  episcopi  et 
confessoris,  Agnetæ  virginis, 
Ambrosii  episcopi,  Andreæ 
apostoli,  Barnabe,  Barbaræ, 
Bartholoraei,  Basilii  episcopi, 
Benedicti,  Bertini,  Blasii, 
Bonifacii,  Brigidæ  viduæ, 
Botulphi,  CathedræPetri,  Chut- 
berti,  Cholumbani,  Corporis 
Christi,  Crucis,  Dionysii, 
Divisionis  apostolorum,  Dun- 
stani,  Egidii,  Exaltacionis 
Crucis,  Felicitatis,  Fidei, 
Firmini,  Gregorii,  Grermani, 
Hugberti(?),  InvencionisCrucis, 
Jacobi,  Johannis  ante  portam 
latinam,  Johannis  baptistæ, 
Johannis  Beueriacenis,  Jo- 
hannis  Holeusis,  Julianæ., 
Laurencii,  Luciæ,  Lucæ, 
Margarethæ,  Marci,  Mariæ, 
Mariæ  Magdalenæ,  Martini, 
Matthei,  Matthiæ,  Maujicii, 
Michaelis,  Morici,  Nicolai, 
Olavi,  Petri,  Petri  et  Pauli, 
Petronellæ,  Philippi,  Prothi 
&  Jacincti,  E;eliquiarum, 
Remigii,  Scolasticæ,  Septem 
fratrum,  Thomæ,  Thorlaci, 
Tiburcii  et  Valeriani,  Timo- 
tei,  Transfiguracionis  domini, 
Translacionis  Cuthberti,  Ur- 
bani,  Valentini,  Valeriani, 
Vincencii,  Visitacionis  Mariæ, 
Vitalis. 

Feyskjalækr  i  Steingrímsfirði 
717. 

ífredagr  477,  651. 

Fides  mær  píslarvottr  285,  723. 


%n 


ÉEGHSTH. 


—    Fidesdagr    (festum)    285, 
723. 

Field,  sjá  Fjöll. 

Fiell,  sjá  Fjall. 

Fííilsgerði  í  Eyjaíirði  303. 

Fiflholt  í  LaDdoyjum  804,  805. 

Fílustaðir  í  Barðastrandarsýslu 
5. 

Filippus  Guttormsson  („Orms- 
sou"),  bróðir  Árna,  í  Ási  í 
Vatnsdal,  sveinn  Björns  Þor- 
leifssonar  og  umboðsmaðr  um 
hríð  yiir  Vatnstjarðareignum 
(1433 — 1467;  mun  dáinn  fyrir 
1469)  8,  49,  504,  537^^)  | 

Filippus  Ormsson,    sjá  Filippus  j 
Gottormsson.  j 

Filippus  Sigurðarson,  Þórðar- 1 
sonar  (í«ddr  1408),  sveinn 
Gruðmuudar  Arasonar  (1432 — 
1446),  lögréttumaðr  og  bóndi 
i  Haga  á  Barðaströnd  (1448 
-  1473  eða  leingr)  50—51, 
159,  185,  197,  198—199-, 
205,  239,  380,  487,  499,  667. 

Filippus  &  Jacobus,  sjá  Philippus. 

Filipus,  sjá  Filippus. 

Filippusson :  Erlendr,  Gísli, 
Helgi,  Loptr,  Olafr. 

Filpus,  sjá  Filippus. 

limmdeild  (hvalskipta)  345,  350. 

■fimtidagr,  fimtudagr  28,  48,  49, 
75,  77,  88,  90,  98-,  116,  122, 
155,  172,  174,  176,  205,  207, 
208,  209,  213,  222,  228,  235, 
265,  307,  388,  396,  398,  440, 
450,  451,  455,  456,  458,  466, 
470,  507,  541,  550,  611,  613, 
652,  668,  686,  694,  699,  710, 


*)  Er  alt  án  efa  sami  maðr. 


717,  727,  744,  749,  756,  759, 
766,  778,  781,  789,  801, 
810. 

Finnastaðir  í  Eyjafirði  314. 

Finnbjörn  Jónsson  kirkjuhaldari 
á  Valþjófsstað  (1457—1465) 
153,  363—364,  452,  632,  634. 

Finnbogadóttir:  Gruðlaug,  Mar- 
grét,  Þórunn. 

Finnbogason:  Jón,  Steinn,  Þor- 
gils. 

Finnbogi  Asbjarnarson  í  Húna- 
vatnsþingi  (1456)  135«— 136. 

Finnbogi  Jónsson,  prests  á 
Grenjaðarstað  Pálssonar,  hinn 
Marínlausi,  bóndi  á  Valþjófs- 
stöðum  í  Onúpasveit,  á 
Grenjaðarstað  og  á  Asi  i 
Kelduhverfi,  siðar  lögmaðr 
(1459—1475  og  úr  því)  285, 
410,  445,  464—465,  509—510 
(opt),  525—526,  616—^618, 
665—666,  690—691,  752, 
760—763,  764—765,  793— 
794,  807—808. 

Finnmörk  (Ffindmark)  72,  73, 
453. 

Finnr  Gamlason  (Marteinssonar) 
á  Mói  i  Fljótum  (1416  og  þar 
eptir,  d.  fyrir  1469)  540^ 

Finnr  Jónsson  biskup  i  Skál- 
holti  6,  63,  411,  660,  672. 

FinnrMagnússon  prestr  á  Skám- 
stöðum  (ura  1472  og  siðar) 
688,  790,  797-798,  799. 

Finnr  Magnússon  leyndarskjala- 
vörðr  (d.l847)  215,  218,  240, 
357,  358,  386. 

Finnr  Pétrsson,  Finnssonar 
(Laga-Finnr,  Akra-Finnr)  lög- 
réttumaðr  vestra  (1461 — 1471 


ÍIÉGFISTR. 


Bf^ 


og  siðar)  243,  389—387,  483, 
487,  516.  I 

Finnsdóttir:  Helga.  | 

Finnsson :  Arnór,  Böðvar,  Gísli, 
Hallr,     Hannes,    Pétr,    Teitr,  : 
Vilhjálrnr,  Þorvaldr.  | 

Finnsstaðir  í  Kinn  40,  298.         | 

Finnsstaðir   á  Skítgaströnd  345,  | 
350. 

Finnsteigr  á  Grenjaðarstað  280. 

Firminus     hinu     helgi     (festuni 
ejus)  339. 

Firufjörðr,  sjá  Farufjörðr. 

fiskr,  fiskar  322,  535,  537,  538, 
563^  569,  570^  813.  - 
blautir  fiskar  814.  —  harðir 
fiskar  814.  —  skarpir  fiskar 
714.  --  fiskileyfi  23.  —  fiski- 
lækr  (Fiskilækr?)  277.  — 
fiskareki     278.     —     fiskiróðr 

322,  535,  537,  538»,  578,692. 

—  fiskatoUar,  fiskitollar  257, 
264,  322,  542,  545,  691,  692^ 

—  fiskitoUaver  545.  —  fiska- 
veiðr,  fiskveiði    24,   262,  323, ' 
335,    409,    562,    563,  792.  —  | 
fiskver  262,  280.  —  fiskavætt ' 
37^  38  (opt),  39^  41^ 

fiökr  (verðaura)  504^. 

Fitjar    í  Viðidal     348,    824.  — 

Fitjaá  347. 
fjall  (fjíillsbrún,  fjallsendi,  fjalls- 
'  hlið)   4=,  119,  120,  279,    322, 

323,  332,  338,  348,  372,  410, 
443,  462,  516,  521,  674,  697, 
714,  71b^  717,  739,  740,  755, 
769.  —  milli  (til)  fjalls  og 
fjöru  210,  462.  —  fjalltoilr 
434. 

Fjall  i  Aðaldal  283. 
Fjall  í  Hjaltadal  37. 


Fjall  =  Vatnsnessfjall  647. 
Fjall:  undir  Fjalli  á  Síðu  697. 
FjaJlsel  i  Norðrmúlasýslu  395. 
Fjalsson:  Grunnar. 
fjara   (sbr.  fjall)    54,    163,    223, 

324,  500,  511,  591,  634«,  659, 
674,  685,  694,  717,  792,  798. 

—  íjörufar,  fjöruífar  463, 
619^  —    fjörugæði    85,    322. 

—  fjörugögn  262,  322. 
Fjarðarbotn  i  Fjörðum  264. 
Fjarðarhorn      i     Barðastrandar- 

sýslu  219. 
Fjarðarhorn  við  Hrútafjöi'ð  339. 
Fjarðarhorn  hvorttveggja  í  Kolla- 

firði  á  Ströndum  216,  373. 
fjórar  vikur  358. 
fjórðungr     215,     456.   —    fjórð- 

uugsgjöf   30,    131,    172, '246, 

325,  373,  506,  552,  561,  581, 
647,  791.  —  fjórðungskirkja 
354*,  420. 

fjórðungr  (vikt  =  10  puud)  137. 

—  fjórðungsketill  322.  — 
fjórðungsostr  594.  —  fjórð- 
ungspottr  557. 

f j  órm  en  n  in  gr ,  f j  ór  raen  n  ingsskyld- 
leiki  243,  609.  —  fjórmenn- 
ingsDieinbugir  (-frændsemis- 
spell)  608,  622.  Sbr.  frænd- 
semi. 

fjós,  sjá  húsaskipan.  —  fjóslækr 
211. 

Fjós  i  Fljótum  38. 

Fjósatunga  i  Fnjóskadal  554* 
744. 

fjögra  marka  kirkja  491. 

fjöl  (fjalir)  558. 

Fjöll  =  Eyjafjöil  86. 

Fjöll  i  Kelduhverfi  39,  279. 

fjörðr  257,  501,  511-,  569. 


880 


REGISTR. 


Fjörðr  á  Skálmaroesi  592. 

Flackaflick  (bók)  307. 

flag  81. 

Flandr:  altarisklæði  af  Flandr 
308. 

Flatasker  íyrir  Barðaströnd  593. 

Flatasaudr  i  Hornafirði  120. 

Flatatunga  i  Skagafirði  162, 
209,  292,  324,  765,  771,  801. 

flatbytna,  sjá  búsgagn. 

flatbytnubátr,  sjá  skip. 

Flatey  á  Breiðafirði  151,  218, 
219,  336,  337,  500,  523,  709, 
717,  819. 

Flatey  fyrir  Flate^^jardal  755. — 
Flateyjardalr  270,  303,  610, 
611,  612.  —  Flateyjardals- 
heiði  266,  267,  610,  611,612, 
694. 

Flatnefsstaðir  á  Vatnsnesi  341, 
659—660,  673-  674. 

Flautafell  i  Þistilsfirði  281. 

Flekkudalr  í  Kjós  800. 

flesjar  634. 

fljót  143,  520-. 

Fljót  hið  eystra  i  Biskupstung- 
um  144. 

Fljót  hið  ytra  i  Biskupstungum 
143. 

Fljót  =  Lagarfljót  395. 

Fljót  =  :Markarfljót  eða  Affall(?) 
223. 

Fljót  á  Horuströndum  163. 

Fljót  =  Skjálfandafljót  280, 
283,  298,  463,  780.  —  Fljóts- 
ós  298.—  Fljótssaudr  283,  298. 

Fljót(in)  i  Hegranessþingi  38, 
53,  54,  116,  117,  254,  255, 
256,  422,  423,  454,  520—521, 
540,  541,  576,  613,  625,  626, 
627,  681,  682,  723,  724,  729, 


737,  738,  742,  745,  759,  760. 

—  Fljótaumboð  Hólastóls  38. 
fljótaskript  608. 
Fljótsdalr(inn)  i  Austfjörðum  87, 

154,  472,  570,  632,  763,  764. 

—  Fjótsdalshérað     363,    394, 
395,  446,  447,  452,  634. 

Fljótsgata  1  Biskupstungum  143. 
Fljótshlið(ÍD)    i  Rangárþingi    6, 

151,  175,  572,  656,  797,  802, 

805. 
Fljótslækr  iBiskupstungum  143^, 

144*.  —  Fljótslækjarós   144. 
Fljózdalr,  sjá  Fljótsdalr. 
fióð  (sjáar)  694. 
flóð  (Flóð?)  223. 
flói  3351 
Flói(nn)  í  Árnessþingi  387,  388, 

426,  467,  468,  583,  584,  731, 

734,  824. 
Flókadalr  í  Borgarfirði  401. 
Flókatjörn  i  Biskupstungum  143, 

144. 
Flókavallargnípa    á    Reykjanesi 

vestra  591. 
flokkr  manna  65,  563. 
flugumeun  640. 
Flugumýri     i    Blönduhlíð     360, 

465—466,      525—526,      676, 

680,  708,  709,  766,  767,  775, 

777,  812. 
flutning    (hvals)    256,   262,  263 

(opt),   264,     267,    27P,     273, 

274^    278^    280^    281    (opt), 

283   (opt),    284^    304',    305^ 

306  (opt),  322,  341^  441",  630, 

634^    —    flutuiugshvalr,     sjá 

hvalr. 
flytjandi  eyrir  320,  330. 
Flæðar    (eingi)    780.     Sbr.  Ný- 
i. 


RECtISTR. 


881 


riæðar(nar)  i  Svarfaðardal  539. 

flæði  539. 

Fnjófskadalr,  sjá  Enjóskadalr. 

Fnjóskadalr  (Hnjóskadalr)  i 
JÞingeyjarþingi  119,  263,  298, 
303,  313,  318,  351,  418,  505, 
506,  533,  553—555,  610,  611, 
612,  635,  744,  786,  787.  — 
Tnjóská  (Hnjóská)  120,  298, 
755. 

fóðr  (bnfjár)  599. 

foedera  148,  149,  497. 

fógeti  16^  17^  21,  32,  33,  70, 
71,  113,  115,  133,  498,  499, 
543. 

Polaldareitr  i  Öxnadal  295. 

forbaðstofa,  sjá  húsakynni. 

forboð  47*,  48^  49'^  77,  183^ 
214,  464,  465^  545,  587,590, 
609,  614^  713,  734,  735, 
7711  -  hæsta  forboð  753.  - 
forboðsbréf  726. 

forbrot  615. 

forehöö  43". 

forgyltr,  sjá  gull,  málmr. 

forisfactura  72,  73. 

forléning  202^ 

forn :  til  forna  283,  339,  383.  — 
forngripir  249.  —  forn  lög- 
rétt  348.  —  forn  skyld  324. 

rornamörk  á  Landi  795.  Sjá 
Mörk. 

Fornastaðir  i  Fnjóskadal  40. 

Fornastiós  á  Sléttu  305. 

Fornavör  (Vör  hin  forna)  á 
Skaga  norðr  292,  323,  324, 
344,  345,  350. 

Fornhagi  i  Hörgárdal  291. 

Forniós  á  Sléttu  305. 

forræði:      frjálst     forræði     616, 


619,  638,  654,  716,  804,  806, 

811. 
Fors,  sjá  Foss. 
forsagnarvottr  155. 
forsvar    437,    621.  —    forsvars- 

maðr  816. 
fortakseiðr  29. 
forvaði  5,  274. 
forþrot  438,  603,  771. 
foss  347,  3951 
Foss  i  Vestrhópi  85,  341. 
Fossá  á  Barðaströnd  219,  769. 
Fossá  á  Skagaströnd  344,356. 
Fossar  i  Andakíl  562—563. 
Fossdalr  i  Fjörðum  263. 
^ossdalr  i  Svartárdal  358. 
Fossfjörðr   i  Barðastrandarsýslu 

502. 
fóstr  751. 

Fótaskinn  i  Aðaldal  283. 
Fótr    i    Seyðisfirði    vestra    162, 

1631 
Frakkland,     Frakkar    (Francar) 

24,  147,  149. 
framfæri,  framfærsla    153^,  246, 

369,  443,  459,  471,  643,  696, 

751,  789,  790. 
Francar,  sjá  Frakkland. 
Franciscus  hinn  helgi  343. 
frater  (munkr)    168,    169,    170«, 

17P,  523,  524^ 
Freysivikrbakki  i  Miðíirði  338. 
fribréf  71. 
fridbrytaræ  133^ 
friðendi  280-. 
friðheigir  menn  757. 
friðlagt  fé  406. 
friðlausir  menn  18,  67. 
friðleiki  fjár,  fritt  fó,  friðvirt  fé, 

friðir    peningar,    frið  kúgildi. 


Dipl.  Isl.  V. 


56 


882 


REGISTR. 


fríð  hundruð  35,  80,  83,  86, 
89,  90,  122,  155,  172,  178, 
181',  207,  212,  223,  229,  234, 
240^  250,  251»,  260,  262, 
265»,  268^  269,  272,  274, 
275»,  278,  283,  291,  294,  295, 
318,  363,  369,  373,  374,  377, 
378»,  379»,  388,  392,  397, 
420,  422,  429»,  443,  450,  453, 
468,  488,  489^  499,  510,  521, 
536,  540,  575,  589,  592,  593, 
600,  603,  619,  624,  625^  635, 
645,  647,  657,  658,  mG,  685, 
686,  692,  702,  710,  712,  721, 
743,  750,  751,  758,  761,  763, 
771,  781,  788,  789,  800. 

fridómr  470. 

friðr  133^  134,  181",  205»,  470, 
640. 

friheit  63,  151,  152,  159,  173, 
183,  771. 

frilla  607.  —  frillulííi,  friilu- 
liferni  158,  622. 

Frísland  (Vriesland)  23—24, 
126,  127.     Sbr.  Vestrfrísland. 

frjádagr  (sbr.  föstudagr,  feria 
sexta)  48,  137,  421. 

frjálsir  menn  21»,  m,  459. 

frjóvir  menn  (=  fullorðnir  meiin? 
sbr.  DI,  II,  444)  264. 

Tróðastaðir     í    Hvítársíðu    674, 

-    675. 

Frostastaðir  í  Blönduhlíð  36,  42. 

frú  192,  193'^  227. 

fruuibréf  26—27,  27—28,  33— 
34,  49-^50,  51,  53-54,  54— 
55,  74,  80,  82-83,  83,  86, 
87—88,  89,  91,  93,  94-95, 
98—99,  103,  104—105,  105 
—106,  106-107,  107—108, 
108,  116—117, 119—120, 122, 


125—126,  129—130,  130— 
131,  136—137,  137—138, 
141,  145, 145—146,  146—147, 
152—153,  155—156,  156— 
157,  159—160,  164,  167  -168, 
171—172,  174—175,  177— 
178,  192—193,  193—194, 
200—201,  204—205,  210— 
211,  213—214,  219-220, 
221—222,  225—226,  226— 
227,  227—228,  228,  228— 
229,  231—233,  233—234, 
236—237,  240—241,  241— 
242,  245-246,  247—357, 
362,  362—363,  366—367,  j 
367-368,  368- -369,  369—  ' 
370,  371—372,  372—373, 
374,  378—379,  380,  381, 
387—388,  388—390,  390— 
391,  391—392,  392,  392— 
394,  397,  398—399,  409— 
410,  410—411,  415—416, 
418—419,  419-420,  420- 
421,  421,  422—423,  423— 
424,  425,  427,  431—432,  432 
—433,  433—434,  434  -435, 
435—436,  436—439,  439— 
440,  441,  441—442,  442, 
446-  447,  447,  448—449, 
449—450,  450—451,  451, 
455_456,  458—460,  460— 
461,  462-  463,  463—464, 
464—465,  465—466,  466— 
467,  467—468,  470—471, 
471—472,  474—475,  475— 
476,  477-478,  478—479, 
479—480,  482—483,  484— 
486,  486—487,  492—494, 
494—495,  497—503,  503— 
504,  504—506,  506—507, 
509—510,     513-514,    516— 


RBGISTR. 


883 


517,  517—518,519,520—521, 
523—524,     525—526,    526— 


527. 


527—528,     528—529, 


532—533,  533—534,  534, 
539—540,  541—542,  546, 
549—550,  552—553,  553— 
554,  554—555,  555—556, 
557-558,  566—567,  567— 
568,  571—572,  576,  576- 
577,  581—582,  584—585, 
600—601,  610-611,  611-- 
612,  612—613,  616—617, 
617—618,  618—620,  620, 
621—622,  622,  625—626, 
627,     635,    642—643,    644— 


645,     645,     648—649,   661 
652,       656-657,     660—662 
663—664,     665—666,    666- 
677,       670—672,      676-679 
680,       680—681,     684—685 
685,       689,     690,    690—691 
699—701,     701—702,    705- 
706,       706—707,     708-709, 
709—710,      711,      715—716, 
718—719,     720—721,    721— 
722,     722-723,    724,    724- 
725,       725—727,     727—728, 
730,       732—733,     735—737, 
737—741,       742,      743-744, 
744—745,     745,       748—749, 
749—751,     751-752,    753— 
754,      754—755,     755—756, 
756—757,     759—760,    763- 
764,       764—765,     768—769, 
770—772,     772-773,    775— 
777,     779,      781,      782—783, 
784-785,     786—787,    789— 
790,       796—797,     799—800, 
801—802,  811.  —  frumbréfa- 
skrá  222. 
frændi  109,  131,  136,  179,  181, 


184,  191.  —  frændkona  473, 
611.  —  frændsemi  64,  243, 
609.  —  frændsemispell  158, 
622^  735.  Sbr.fjórmenningr, 
móðurfaðir,  móðurmóðir,  mæð- 
gin,  skilgetinn,  sonarsonr, 
systkin,  systurdóttir. 
fugl,  fuglar  367 '^,  368.  —  fugl- 
berg  277.  —  fuglveiðr  262, 
335. 
Fugiabjarganes    (Fullgabjargar- 

nes)  í  Vopnafirði  364. 
Fúlavík  i  Norðrmúlasýslu  128. 
fullrétti  65,  68,  188^  368,  453*, 
508,    639^    704,  776.  -   tvö- 
falt    fullrétti    639.  —  fullrétti 
kirkju     29,     514,     562,    701, 
74P. 
fullveðja  menn  184,  530. 
fursti  58. 
Furufjörðr     (Firuíjörðr)     i    ísa- 

fjarðarsýslu  161,  163,  502. 
Fúsi  (Vigfús)  Björnsson    í    ísa- 

fjarðarsýslu  (1467)  490. 
Fúsi  Oddsson   (Ottzson  =  Vig- 
fús     Oddsson)       umboðsmaðr 
Björns       Þorleifssonar    •    yfir 
Vatnsfjarðareignum  (fyrir 

1467)  537^ 
Fúsi  prestr  á  Stað    í  Hrútafirði 

340,  sjá  Vigfús. 
Fúsi  í>orsteins3on,  sjá  Vigfús. 
Fwrufjörðr,  sjá  Furufjörðr. 
fylgd      (með     presti)     324.     — 

fylgdarmaðr  813. 
Fyljudalsá  í  Sveinungsvik    304, 

305. 
fæðsla  (manns   með  presti)  101. 
Færeyjar  10,  59,  126,  127,  820. 
föðurarfr     99,     156,     201,    510, 
589,  610. 

56* 


884 


REGISTR. 


förumunkar   168,   170. 
munkalifnaðr  523. 


íbru- 


Gafl  i  Viðidal  348. 
gagudagavika,sjá  gangdagavika. 
Gagnstöð  „fyrir   neðan  Skarð  á 

Skarðsströnd"  (=  nú  Skarðs- 

stöð)  145. 
galdr  149. 
Gallti,  sjá  Galti. 
Galmanstunga,      sjá     Kalmans- 

tunga. 
Galmarsströnd  (Galraaströnd)  við 

Eyjafjörð  233,  234. 
Galtanes    (Galtarues)    í   Víðidal 

353,  528—529,  621. 
Galtardalstunga     á    Fellsströnd 

615. 
Galtarholt  á  Mýrum  709-710. 
Galtarlækr  í  Biskupstungum  143. 
Galtarnes,  sjá  Galtanes. 
Galti  í  Höfðahverfi  263. 
Galtstæðingar,  sjá  Saltstæ.ðingar. 
gamall  vani  141,  167,  433. 
Gamlaeyri     í     Hnappadalssýslu 

599. 
Gamladóttir:    Margrét. 
gamla  registrum  352. 
Gamlason:  Finnr,  Jón. 
Gamli    Björnssou    prestr,    ráðs- 

maðr  Reynistaðarklaustrs 

(1449—1458)  45,  167. 
Gamli  Marteinsson  bóndi  íLög- 

mannshlíð  (1390— c.   1420)  og 

síðar  á  Ljósavatni  (c.  1420 — 

1431;    eun    á    lifi    1432)  528, 

555^ 
Gamli    Þorleifsson    (í  Máfahlíð, 

Marteinssonar,     bróðir     Ingi- 

mundar    og    Þórðar;    1459 — 

1462)  182,  377. 


gangandi  fé  137,  210,  541,  550, 
585,  732. 

gangdagrinn  eini  379.  —  gang- 
dagavika  211,  703. 

Garastaðir,  sjá  Geirastaðir. 

Garðar  á  Akranesi  401,  699. 

Garðar  á  Grænlaudi  6,  59,  215, 
218,  238,  240,  614. 

Garðar  í  Isafjarðarsýslu  161,  502. 

Garðavellir  á  Sléttu  305. 

Garðhverfa  á  Grenjaðarstað  280. 

garðr  (bær,  búgarðr)  184,  370, 
383^  384-,  386*,  448,  560, 
739.  -  í  garð  manns  30,  87, 
99,  109,  172,  206,  416,  454, 
473,  505,  506,  581,  611,  613, 
636,  639-,  686,  687«.  — inuan 
garðs  og  utan  211^  222,  250, 
251,  252,  255,  256,  258, 
259,  266,  270,  272,  273,  274, 
275,  276,  279,  282,  284,  290, 
293^  294,  302,  307,  309,311, 
312,  314,  316,  318,  320,  321, 
322,  326,  330,  334,  340,  341, 
343. 

garðr  (girðing,  landamerkjagarðr) 
1432,  144,  178^  207«,  223, 
298,  313,  351,  396,  457«, 
521»,  553,  554»,  555,  586,  640, 
643,  694«,  707,  639«,  740, 
794.  —  garðsendi    306«,  364. 

—  garðstaðr  4,  313,  361*. 
Garðr  í  Aðaldal  280. 
Garðr  í  Dýrafirði  502. 

Garðr  í  Kelduhverfi  275-  276, 
306,  379.  —  Garðmenn    275. 

—  Garðmannareki  306. 
Garðr  í  Laxárdal  40. 
Garðshorn  i  Kinn  371. 
Garðshorn  i  Svarfaðardal  669 — 

670. 


REGISTR. 


885 


Garðsstaðir  í  Aðaldal  272. 
Garðsvik  (Gazvik)  á  Svalbarðs- 

ströDd  393,  505,  694. 
garn  815-2. 
Garpsdalr  i  Geiradal    B73,  697, 

698. 
GásagH  i  Fnjóskadal  266,  787. 
Gásir  í  Eyjaiirði  89,  91. 
gata,  götur    5,    143-,  395,    405, 

592,    595,    618*,     698,      787, 

810^ 
Gauksmýri  i  Linakradal  502. 
Gaukstaðir     á     Skaga    322.   - 

Gaukstaðaá  54,  322. 
Gaul    i  Staðarsveit    á  Snæfells- 

nesi  597. 
gaung-,  sjá  göng-. 
Gautar,  sjá  Gotar. 
Gautastaðir  (Gautsstaðir)  íFljót- 

um  256,  355. 
Gauti  Michelsson  riddari  á  Há- 

logalandi  (1470)  560. 
Gautland  384,  sjá  Gotar. 
Gautsdalr  i  Geiradal    216,   219, 

373. 
Gautsstaðir  í  Fljótum,  sjá  Gauta- 

staðir. 
Gautsstaðir     á    Svalbarðsströnd 

393. 
Gazvik,  sjá  Garðsvík. 
Gegnishóil  i  Skagafirði  104, 105. 
Gegnislækr  á  Sléttu   304,  305. 
Geilarbotnar     á    Viðidalstungu- 

afrétt  347. 
Geingja,   teigr  Hrafnagilskirkju 

íyrir  austan  Eyjafjarðará  315. 
Geir   Vigfússon     messudjákn    á 

Hólum  (1450),    prestr  á  Eelli  i 

i  Sléttahlið   (1476—1480    eða ' 

leingr)     46,    221,    253,     436, 

676,  776. 


Geir    Þorsteinsson     (Geirssonar 

hins    auðga)  á  Seylu  (1340  — 

1350)  817. 
Geiraldssaga  290. 
Geirastaðir  (Garastaðir)  viðMý- 

vatn   40. 
Geirbjarnarstaðir  i  Kinn  505. 
Geirhólmr,  sjá  Geirólfsgnúpr. 
Geirleifshöíði  i  Fjörðum  306. 
Geirmundarliólar     i      Sléttahlið 

39,  44. 
Geirmundarson :   Einar,  Ólafr. 
Geirmundr    Þorvarðsson     yngri 

á   Eorsum    i    Andakil    (1470) 

562-564,  574. 
Geirólbr,    sjá  Geirólfr,  Geirólfs- 

gnúpr. 
Geirólfr,  sjá  Geirólfsgnúpr. 
Geirólfsgnúpr     (Geirólbr,    Geir- 

ólfr,  Geirhólmr)    á  Ströndum, 

sýslumark     milli  Stranda    og 

ísafjarðarsýslu  207,  691,  784, 

797. 
Geirröðareyri  (Eyri  i  Alptafirði, 

Narfaeyri)  i  Álptafirði  495. 
Geirsson:    Arni,     Jón,   Magnús, 

Sturla  (Stulli),  I>orsteinn. 
geisladagr    23,    275,    282,    471, 

513,  652,  657,  658,  689,  775, 

776. 
geistlegheit  58,  127. 
geit,  geitr  266.  —   geithús  120, 

127. 
Geitafell  i  Laxárdal  280,  282. 
Geitafell  á  Vatnsnesi    162,  334, 

349. 
Geitagil     í     Barðastrandarsýslu 

163. 
Geitagil  á  Vatnsnesi  341. 
Geitalækr  í  Steiugrimsfirði  717. 
Geitarmúli  á  B?irðaströnd  698, 


886 


REGISTR. 


Geitaskarð     349,     sjá    Skarð    í 

Langadal. 
Geitavík  hvortveg^ja   í  Borgar- 

firði  eystra  634. 
Geithamrar  i  Svínadal    í  Húna- 

vatnsþingi  353,  502. 
Geithelliseyjar    (Geithelliseyrar) 

i  Aðaldal  272. 
Geithús  i  FDJóskadal  120. 
Geithús  á  Jökulsdal  127. 
Geitreyjarströnd      við      Mývatn 

303. 
Gel  190,  sjá  Gert. 
Geldingafell  á  Skagaströnd    85, 

236. 
Geldingaholt  i  Skagafirði  680— 

681,  770,  772,  811,  812. 
Geldingaskor    í    Barðastrandar- 

sýslu  5. 
Genesisbók  (liber  Genesis)  290. 
Georg  (Georgius)  pislarvottr  (23. 

Apr.)     157.    —    Georgskirkja 

157. 
Gerd    von     Thelchten    (1433— 

1434)  9. 
Gerðhamrar  í  Dýrafirði  502. 
gerði  93,  290. 
Gereon     píslarvottr    (10.     Okt.) 

114. 
Germanus     biskup      píslarvottr 

(festum  28.  Maí)  431,  721. 
Germundr,  sjá  Geirmundr. 
Gerrek  gullsmiðr,    skuldheimtu- 

maðr  Kristjáns  konungs  fyrsta 

(1464)  430—431,  447. 
Gerreksson:  Jón. 
Gert  raeistari  í  Björgvin  190. 
Gesta  salvatoris  289. 
Gestr  Pétrsson  í  Vatnsdal  norðr 

(c.  1420-1460)  212. 


gej^msluhús,  sjá  húsaskipan. 
gil  61,  92,  111,  120*,  143,  155, 

310,  313,  351,  755. 
Gil  i  Bolungarvík  477—478. 
Gil  í  Hrafnagilsþingum    89,    90 

—91,  303,  315. 
Gil  í  Langadal  (Yztagil)    104— 

105,  191—192. 
Gilhagi  i  Skagafirði  162. 
Giljá  i  Húnavatnsþingi  354. 
Gillason :  Þrándr. 
Gils  Jónsson  prestr,  ráðsmaðr  i 

Skálholti  (1470),  officialis  milli 

Botnsár     og    Helkunduheiðar 

(1474)  574,  750. 
Gilsá  i  Eyjafirði  625—626. 
Gilsá     i    Fljótsdalshéraði     128, 

472.     -  Gilsárbugr   hinn   sjö- 

undi  128. 
GilsárvöUr    í    Borgarfirði    austr 

632. 
Gilsbakki  i  Eyjafirði  310. 
Gilsbakki    i    Hvitársiðu     403— 

404. 
Gilsdóttir:  Helga. 
Gilsfjörðr     inn     úr     Breiðafirði 

242,  243,  443,  601,  615,  698, 

820,  821.    —    Gilsfjarðarmúli 

163. 
Gilsson:    Einar,  Hrafn,  Jón. 
Gilsstaðir  i  Vatnsdal  211—212, 

353,  770. 
Gilsvatn  í  Blöndudal  110. 
giptiug     142,     143,     156,    213, 

246,  454,  459,  505^  509,  561, 

610'^,  612,  626.   —    giptingar- 

dagr    668.    —    giptingarmaðr 

509.  —  giptir    menn    GG^.  — 

giptumál  213. 
Gisladóttir:  Guðrún,  Oddfriðr. 


REÖISTR. 


887 


Gíslason:      Árni,      Hallr,     Jón, 

Magnús,  Páll,  Þorlákr. 
Gísli    Arnbjarnarson     prestr    (á 

Skarði    á  Skarðsströnd  1470) 

582. 
Gisli     Bjarnason     (1711—1712) 

363,  790. 
Gisli   Böðvarsson    (bróðir  Narfa 

prests  i  Holti;    1462)  376. 
Gísb*  Böðvarsson  (Böðversson)  i 

Kjalarnessþingi  (1473)  708. 
Gisli    Einarsson     i   Arnessþingi 

(1459)   187.     Sbr.  Gisli  Ingj- 

aldsson. 
Gisli    Einarsson    (Magnússonar) 

á  Sólheimum  í  Sæmundarblíð 

(1475)  789.    Sbr.  ÞorgilsEin- 

arsson. 
Gísli  EinarssoQ    prestr  í  Vatns- 

firði  (d.  1660)  543,  577. 
Gisli     Filippusson      frá     Haga, 

Sigurðarsonar,  bóndi  á  Reyk- 

hóium    og    í   Haga,    lögréttu- 

raaðr     og    síðar    sýslumaðr   i 

Barðastrandarsýslu       (1460 — 

1473)    205—206,     370,     499, 

515,  601^  667—668,  712. 
Gísli       Finnsson      lögréttumaðr 

eystra  (1633)  154. 
Gisli    Guðmundsson    syðra    eða 

vestra  (1473)  714. 
Gísli  Gunnlaugsson  á  Grenjaðar- 

stað  (bannsettr  1466)  465. 
Gísli    Hákonarson    (lögmaðr,  d. 

1631)  636. 
Gisli     Hannesson     i   ísafjarðar- 

sýslu  461. 
Gisli  Illugason,  sjá  Illugiprestr 

i  Grímstungum. 
Gisli  Ingjaldsson   i  Arnessþingi 


(1459)  187.     Sbr.    Gisli    Ein- 

arsson. 
Gísli    ísleifsson    prestr    í    Kálf- 

holti  (d.  1851)  652. 
Gísli       Jónsson       lögréttumaðr 

(1474)  756. 
Gisli    Jónsson     biskup    í    Skál- 

holti  (d.  1587)  223. 
GísIiJónsson  prestr  (d.  1653)  303. 
Gísli     Jónsson     i    Máfahlið    (d. 

1715)  698,  810. 
Gisli  Magnússon  frá  Hjarðardal, 

Hallssonar,     undir     Hafrhesti 

(1473—1474)    728,  730,  7431 
Gísli    Oddsson     biskup    i  Skál- 

holti  (d.  1638)  143. 
Gisli  (Oddsson)  prestr  í  Hrepp- 

hólum  (fyrir  1467)  5121 
Gísli    Sigurðsson    i  Arnessþingi 

394. 
Gisli     Svartsson,    Þorleifssonar, 

á  Reykhólum  (1393  og  siðar, 

d.  1403)  819. 
Gisli    Sveinbjarnarson    (Þórðar- 

sonar,    prestr     nyrðra    1471) 

644.       Sbr.     Þorgils      Svein- 

bjarnarson. 
Gíöli    Þorgilsson    (Einarssonar, 

bróðir  Guðmundar  og  Helgu) 

lögréttumaðr,    bóndi    á  Hofi  i 

Vatnsdal     (1453—1479      eða 

leingr)     116,    135,    212,    477, 

487,  515,  589,  769,  786. 
Gísli  Þorvaldsson    i  Þingeyjar- 

þingi  (1473—1474)  715. 
gisting    51,    494,    513.   —  ólög- 

leg  gisting  17. 
Gizur     Bjarnarson     (Björnsson) 

syðra  og  nyrðra,  lögrótturaaðr 

(1461—1474)  241,  388,  746. 


888 


REQISTR. 


Gizur  Einarsson  biskiip  i  Skál- 

holti  (d.  1648)  143. 
Gizur  Haldórsson  á  Snæfellsnesi 

(1459)  182. 
Gizar  Runólfsson  vestra    (1432) 

60-  61. 
Gizur  Porbjarnarson  (ef  til   viil 

KoUasonar)  í  Skagafirði  (1388 

—1391)  82. 
Gizurardóttir :   Guðrún . 
Gizurarson:  Hákon,  Jón,  Magn- 

ús,  Þorlákr. 
gjá  6,  769. 

Gjá  i  Leirhafnargnúpi  305. 
Gjá  í  Rauðagnúpi  276,  281. 
gjafabréf  396,  561. 
gjald  32.  —  gjald  og  gjöf  747. 
gjörð  7,  92,  121,  186^  268,  692, 

767.     -   gjörðardómr  55. 
gjörð  (á  keraldi)  547.  Sbr.  bús- 

gagn. 
gjörningr:    grimmligr   gjörningr 

638. 
gjörningebréf     209,     461—462, 

576,  743,  760. 
Glambær,  sjá  Glaumbær. 
Glámsmýr  i  Lóni  511. 
glas  631,  634.     Sbr.  gler. 
Glaumbær  i  Skagafirði  23,  248, 

331-  332,  357,  368,  359,  361, 

409,  410,  433,  680—681,  788, 

815.  —  Glaumbæjarkvisl  68L 
gler  548.     Sbr.  glas. 
Glerá  i  Eyjafirði  126. 
Glerá    í    Hvammssveit    696.  — 

Glerárskógar  594—595. 
glit,     glitaðr,     glitvefnaðr,      sjá 

altarisdúkr,  dúkr,  lektaradúkr, 

saurdúkr  (kirkja).    Sbr.  klæði, 

vefnaðr. 
Gljúírá  í  Barðastrandarsýslu  591. 


Gljúfrá  í  Svarfaðardal  260. 
Gljúfrá  í  Viðidal    347,    348.  — 

Gljúfrárdrög  348. 
Gloppubotn  i  Rangárþingi   794, 

795. 
glossator  189. 
Glúmstaðir  á  Hornströndum  161, 

601. 
glæpr  614. 
Glæsibær    í    Eyjafirði     89,    91, 

212,     249,      318—319,     360, 

787. 
Gniparhús  i  Náttfaravikum  316. 
Gnúp-,  sbr.  og  sjá  Núp. 
Gnúpasveit  (Núpasveit)  iNorðr- 

þingeyjarþingi  410,  419,  420, 

423,  432,  458,  466,  467,  519, 

525—526,  533. 
gnúpr  111. 

Gnúpr  á  Berufjarðarströnd  570. 
Gnúpr     í  Dýrafirði     484,     501, 

502,  819. 
Gnúpr  (Núpr)  undir  EyjafjöUura 

86,  122,  156-157. 
Gnúpr  i  Gnúpverjahrepp  620 — 

621. 
Gnúpr  (Núpr)  i  Miðfirði  29, 137, 

361,  473. 
Gnúpr    (Núpr)    í    öxarfirði    39, 

280,  715—716. 
Gnúpsdalr  i  Miðfirði    137,    473, 

478  -479.  —   Gnúpdalstuuga 

137—138. 
Gnúpstaðir  i  Eljótsdal  632. 
Gnúpufell  i  Eyjafirði  296—297, 

313,  351,  359.  —  Gnúpufells- 

skógr  310,  313,  351. 
Gnúpverjahreppr  (Núpshreppr)  i 

Árnessþingi  J5iíi,  153. 
góða  nótt  191. 


J 


REGISTR. 


889 


Goðdalir  i  Skagafirði  (Guðdalir) 
325-  327,  360. 

Godfridus :  glosa  decretalium 
magistri  Godfridi  288. 

Godsvin  biskup  i  Skálholti 
(Gozewijn  Comhaer ;  1436 — 
1447)  6,  11—12,  13—14, 
26,  547,  628. 

Godzkall  261,  sjá  Gottskalk. 

Gotar  (Gautar,  Godi,  Goten, 
Goti)  16,  19,  32,  58,  71,  95, 
112,  114,  124,  127,  133,  147, 
151,  152,  158,  201,  204,  371, 
383,  384,  469,  664,  736. 

Gotskalk,  sjá  Gottskalk. 

Gottskalk  Gottskalksson  nyrðra 
(ef  til  viU  frændi  Olafs  bisk- 
ups  Rögnvaldssonar;  1467) 
482—483. 

Gottskalk  Jónsson  prestr  i 
Glaumbæ  (d.  1590)  62,  81, 
248,  357,  358,  359,  433. 

Gottskalk  Keneksson  biskup  á 
Hólum  (1442—1457)  26—28, 
35,  44,  45—50,  61—62,  69— 
70,  74—79,  86,  89,  93—95, 
96—98,  99—101,  103,  122, 
124—125,  126,  136—138, 
140—141,  145—147,  156— 
157,  167,  182—183,  249, 
261,  308^  396—397,  473, 
482—483. 

Gottskalk  Nikulásson  biskup  á 
Hólum  (d.  1520)  247,  255, 
308. 

Gottskalk,  norrænn  maðr  (1459) 
190,  191. 

Gottskalksson :   Gottskalk. 

góz,  5,  64,  6Q,  67^  70^  94,  97, 
133^  238,  383,  384  385,  456, 
469«,  607,  651. 


Grafarhóll  á  Vatnsnesi  502. 

grafnir  menn  750. 

Grágás  447,  448. 

Grákollsstaðir  í  E-angárþingi 
792. 

GrákuvoUr,  sjá  Krákuvöllr. 

Graoastaðir  í  Kinn  357. 

grandi  706. 

granni  752^ 

graptarkirkja  357,  358,  402. 

gras  54,  334.  —  gras  upp- 
höggvið  323,  358.  —  grasa- 
lestr  (fjallagrasa)  262.  — 
grasnautu  304. 

Graslaukshólmr        (Graslaugs- 
hóhur)  Grenjaðarstaða  280. 

grásteinn  674,  810. 

Grásteinn  á  Sléttu  305. 

Grecismus  288. 

j  Gregorius    biskup    í    Görðum  á 
Grænlandi  (1450)  59. 

Gregorius  páíi  8^  9,  94,  97, 
108,  288^  289,  412,  535,  537, 
538,  562,  732.  —  Gregorius- 
messa  8^  9,  94,  97,  108,412, 
535,  537,  538,  562,  732.  - 
pastorale  Gregorii  288.  — 
Gregoriussaga  289. 

greiðskapr  65. 

Greipr  Sigurðarson,  Þórðarson- 
ar,  þingaprestr  í  Haga  (1448 
—  1459  eða  leingr,  fæddr 
1405)  179,  194-195,  197, 
199. 

Greipsgjá  í  Austfjörðum  630. 

Grenivik  i  Höíðahverii  356, 
719—720. 

Grenjaðarstaðir  (Grenjaðarstaðr, 
Grenjastaðr)  i  Reykjadal  34, 
54,  111,  119,  136,  137,  141, 
165-166,  246,  280—283,  284, 


890 


REGISTE. 


286,  359,  392,  397,  425,  426, 

427,     445—446,     457,   465— 

466,      509—510,     606—607, 

616,  617,  623,  627—628, 636, 

665,  690,  762,  763,  764,  765, 

780,  819. 
Grese       öldrmaðr       í      Danzig 

(1434)  9. 
GreyD,  sjá  Magnús  Green. 
grið  131,  181,  184.  —   griðasala 

181\  —  griðastaðir  731,  734", 

735-,     756.    —    griðasölubréf 

181.  —  griðDÍðingr  181. 
Grillir     i     Fljótum     116—117", 

355. 
Grínikelsstaðir  í  Barðastrandar- 

sýslu  591. 
Grímólfsson:   KetiU. 
Grímr  Aronsson  vestra  (1471 — 

1472)    642,     645,     648,   649, 

665. 
Grímr  Brandsson  á  Barðaströnd 

(1473)  712. 
Grimr       Grímsson    (Egilssonar, 

bróðir    Egils    og   Olafs)     lög- 

réttumaðr    (1470—1474)    575, 

757. 
Grímr  Guttormsson  (bróðir  Arna 

og  Filippusar)   á  Barðaströnd 

(1440—1459)  179. 
Grímr  Pálsson,    Brandssonar    á 

Möðruvöllum  (um  1500)    308, 

827. 
Grímr  Runólfsson  djiUtn  nyrðra 

(1454)  126. 
Grimr  Styrmisson  i  Húnavatns- 

þingi  (1431—1471)  612-613. 
Grimr    Sveinsson     í    Isafjarðar- 

sýslu  (1470)  571. 
Grímr  Thorkelin    leyndarskjala- 

vörðr  (d.  1829)  380. 


Grimr     Vigfússon       í     FJjótum 

(1469)  540. 
Grímr  Þórarinsson  prestr  áMel 

i  Miðíirði  (1389—1402)  338. 
Grímr     Þórðarsou     í  Suðrþing- 

eyjarþingi  (1463)  393. 
GrímrÞorleifsson  (bróðir  Björns) 

í    Bæ    í    Súgandaíirði    (1460) 

206,  207. 
Grímr    Þorsteinssou      lögmaðr, 

riddari    og    bóndi   i  Stafholti 

(d.  1350)  793. 
Grimr  Þorsteinsson  vestra  (1470) 

571. 
Grimr  jÞorsteinsson  frá  Drangs- 

hlið  undir  Eyjafjöllum,  prestr 

eystra  (1468)  516-517. 
Grímsá  i  Borgaríirði  409. 
Grímsey  fyrir  norðan  land  304, 

360. 
Grímsnes(ið)   í  Arnessýslu    241, 

242,  751,  768. 
Grímsson:     Egill,   Grimr,     Jón, 

KetiU,  Magnús,   Narfi,    Ólafr, 

Páll,    Sujólfr,    Þorlákr,    Þor- 

varðr. 
Grímsstaðir  i  Reykholtsdal  400. 
Grímstungur       (Grírastunga)      í 

Vatnsdal   28,   332—333,  353, 

361. 
grind,     grindr    í     hliðura    586, 

643. 
Grind  áGaimansströndvið  Stein- 

grírasfjörð   593. 
Grindarás  i  Austfjörðum  630. 
Grindavík  í  Gullbringusýslu  571, 

747. 
grip,    gripdeildir     64,    75,     77, 

115,  325,  460,  484,  487,  488, 

518^     653,     703,    726^    729, 

766,  776^  778,  813. 


REGISTR. 


891 


Gripdeild  i  Austfjörðum  630. 

gripir  V,  147. 

Grísará  í  Eyjafirði  87,  235. 

grjót  376,  377.  —  grjótfesti  616. 
--  grjótgarðr  278-,  295.  ~ 
grjótgil  268.  —  grjóthryggr 
323.  —  grjótkast   376^    377. 

—  grjótrúst     616.    —    grjót- 
skriða  348.  —  grjótvarða  305. 

Grjót  i  Þorskafirði  591. 

Grjót  i  Þverárhlíð  241—242. 

Grjótá  323. 

Grjótá  á  Sléttu  305. 

Grjóteyri    í     Andakil     409.    — 

Grjóteyrarskógr  409. 
Grjótgarðr    i    Glæsibæjarhreppi 

1  Eyiafirði  291. 
Grjótgarðr  á  Saltnesi   278,  305. 

Sjá  Saltnessgarðr. 
Grjótnes  á  Sléttu  39,  281,  305. 

—  Grjótnesrekar  276. 

Gró     móðir     Eiriks     Árnasonar 

(1465)  448. 
Gró     Jónsdóttir,     kona     Einars 

Markússonar    vestra    (1460— 

1461)  210^  231—233. 
Gróa  Ketilsdóttir,    kona  Eilipp- 

uss    Sigurðarsonar    frá    Haga 

(1460)  205. 
gróf,  grófir  (sbr.  gröf)  266,  617, 

618,  795. 
Gróf  (Groof,  nú  Gröf)  á  Höíða- 

strönd  í  Skagafirði  37. 
Grófarsel  i  Jökulsdal  127. 
grottasilfr  430. 

Grotvem,  Johan  (1444—1445)  21. 
Gróuson:  Ólafr. 
Grund  í  Blönduhlið  36,  42. 
Grund    i    Eyjafirði    285,   314— 

315,  360,  572,  573,  721,  724, 


Grund  í  Höfðahverfi  268. 
Grund  í  Svarfaðardal  258,  356. 
Grund  í  Svinadal  i  Húnavatns- 
i      þingi  353,  502. 
Grund  í  Vestrhópi  85,  341. 
Grundarfjörðr  áSnæfellsnesi  503. 
Grunnasundsnes     i     Helgafells- 

sveit  555 — 556. 
Grunnavík  í  Isaí]arðarsýslul51, 

201,  222,  461-462,  473,523, 

654,  724,  768. 
Grunnavíkr-Jón,   sjá  Jón  Olafs- 

son. 
grunsemdarstaðr  653. 
Grýta  í  Eyjafirði  303. 
Grýtubakki  i  Höfðahverfi  265 — 

266,  356,  359,  392,  393,  394, 

418,  504—505,  539,  693,  718, 

719^  720,  722,  723,  787. 
Græci  (Grikkir)  52. 
Grænalækr  í  Karlsárdal  268. 
Grænatópt  i  Miðdölum  713. 
Grænavatn  við  Mývatn  286. 
Grænavík  i  Grímsey  (nú  Greni- 

vik)  304. 
Grænland,   Grænlendingar    175, 

214,  216,  218.  237,  238,  239, 

240,  368,  369,  614. 
Grænur  ytri  í  Landeyjum  395. 
gröf  (i  kirkjugarði)  190. 
gröf  tvítug  144. 
Gröf  i  Breiðavík  61. 
Gröf  i  Eyjafirði  303. 
Gröf    i    Kirkjuhvammshreppi   í 

Húnavatnsþingi  602. 
Gröf  i  Sökkólfsdal  695. 
Grönland,  sjá  Grænland. 
gröptr  491,  571,  579. 
guð:     guðs     embætti    726^.    — 

guðs  helgir  menn    493^,   494, 

569,   588,  593,  604,  605*,  — 


892 


BEGISTB. 


guðs     kristDÍ     412.    —    guðs 

reiði  72Ö.  —    guðs  réttr  771. 

—  guðs  (guðleg)  þjónu8ta94, 

97,    265,    689,    726,    772.  — 

í4'aðniðiugr  182. 
Guðbjartsson :   Arni,  Þorkell. 
Guðbjörg  Guðmundardóttir,  Ara- 

souar,  hins  ríka  (fædd  1428)  616. 
Guðbrandr  Björnsson  í  Rangár- 

þingi  (1680)  790. 
Guðbraudr  Þorláksson  biskup  á 

Hólum  (d.  1627)  40,  46,  220, 

625. 
Guðbrandsson :  Magnús. 
Guðdalir,  sjá  Goðdalir. 
Guðfiuna     Jónsdóttir     í    Húna- 

vatnsþingi   (1461)  229—230. 
Guðfriðr  hústrú(!)  319,  sjá  Guð- 

mundr       Jónsson      prestr      í 

Glæsibæ. 
Guðhine,  sjá  Guðiui,  Guðni. 
Guðine,  Guðini,  sjá  Guðni. 
Guðlaug     Finnbogadóttir    (hins 

gamla  Jónssonar)   kona  Odds 

lögmanns  Asmundarsonar 

(1453—1456)  111,  140. 
Guðlaugr  (Arnason,  Ketilssonar, 

frá  Hvanneyri   c.  1470)  589. 
Guðlaugr     Eldjárnsson,      Stúfs- 

Konar,  i  Fljótum  (1469)  540. 
Guðlaugr     Kolbeinsson     (ef    til 

viU  Þorgilssonar)    i    Hnappa- 

dalssýslu  (1440)  IV,  614. 
Guðlaugr  Magnússon    húskarl  i 

Haga  á  Barðaströnd   (1413 — 

1459;  f.  1395)  196,  199. 
Guðlaugr    Þórðarson    í    Kjalar- 

nessþingi  (1475)  779. 
Guðlaugsson :  Ari,  Ásgrimr,  Jón. 
Guðlaugsstaðir  í  Blöndudal  109 

— UO. 


I  Guðlaukr,  sjá  Guðlaugr. 
!  Guðleikr  uyrðra  (1449)  41.») 
I  Guðleikr  Sigurðarson  í  Lundi  i 
Fnjóskadal  (um  1450  og  siðar) 
554.») 

Guðleiksson:  Bergr,  Þorsteinn, 
Ögmundr. 

Guðmundardóttir:  Asdís,  Asta, 
Bergljót,  Björg,  Guðbjörg; 
Ingigerðr,  Solveig,  Þóra, 
jÞorbjörg,  Þórdís. 

Guðmundarlón  á  Langanesi  283 
—284,  390,  421. 

Guðmundarson :  Andrés,  Ari, 
Arubjörn,  Arni,  Bessi,  Eyjólfr, 
Gisli,  Guðmundr,  Gunnlaugr, 
Haldór,  Hallkell,  Hallr,  Helgi, 
Hnútr,  Hrafn,  Högni,  ísleifr, 
Jón,  Magnús,  Narfi,  Oddr, 
Sighvatr,  Sigurðr,  Snjólfr, 
Steingrímr,  Sumarliði,  Sveiun, 
Thomas,  Toríi,  Þórðr,  í>or- 
lákr,  Þorleifr,  Þorsteinn,í>or- 
varðr. 

Guðmundarstaðir  í  Ljósavatns- 
hreppi  40,  357. 

Guðraundr  Andréssou  frá  Bjargi, 
orðabókarmaðr  (d.  1654)  191. 

Guðmundr      Andrésson,      Guð- 
j      mundarsonar   frá  Reykhólum, 
I      undir  Felli  i  Kollaíirði  (fyrir, 
um  og  eptir  1500)  372. 

Guðmundr  Arason  biskup  á 
Hólum  (d.  1237)  83,  168,  209, 
300,  308,  315,  330,  536, 
633,  824.  —  Guðmundardagr 
(Gvöndardagr)  83,  209,  536. 
—    Guðmundarlikneski     300, 


*)  Getr  hvorttveggja  verið    einn 
maðr. 


REGISTR. 


893 


308,  315,  330,  633.  -    Guð- 
mundarnaut  42^   43^ 

Guðmundr  Arason,    sýsluraanns 
á     Reykhólum     (Gruðmundar- 
sonar    úr  Skriðu,    Stigssonar) 
hinn  ríki,    bóndi    á  Reykhól- 
um    (1423 — 1446),    sýslumaðr 
Húnvetninga        (1422—1427) 
108—109,     215—217,     218-- 
219,       370—371,     388- -390, 
430—431,  443,  469,  484,496, 
552,  558—560,  565,  575,581,  j 
601-602,  615-616,  730.   —  | 
Gruðmundar  eignir    (góz,  pen- 1 
ingar,     mál)    215 — 219,    370,  \ 
388,  430—431,  469,  484,575,  | 
615.  I 

Guðmundr  Arasou  819.  Sbr.  og  ; 
sjá  Gruðmundr  Ormsson.  j 

Guðmundr  Arnaaou  í  Berufirði 
(1703)  154. 

Guðmundr  Atlason  i  Arness- 
þingi  (1454)  122.  j 

Guðmundr  Atlasou  i  Eyjafirði ' 
(1471)  611.  I 

Guðmundr  Auðunarson  (Salo- ! 
monssonar,  bróðir  Sigurðar,  ^ 
Þórðar  og  Þorláks)  vestra  j 
(1470)  571—572.  | 

Guðmundr     Birtingsson     (Jóns-  i 
sonar)     i    Svarfaðardal    (fyrir 
1454)  125. 

Guðmundr  Bjarnarson  i  Múla- 
þingi  (1464)  394. 

Guðmundr  Bjarnarson  á  Rauða- 
læk  efra  i  Hörgárdal  (1453 — 
1454)  107,  108^ 

Guðmundr  Björgólfsson,  prests 
IUugasonar,  bróðir  Illuga  og 
Þorkels  (1443-1453)  54,106 
—107. 


GuðmundrEinarsson,  bróðirSalo- 

mons  i  Galtarholti  (1473)  709. 
Guðmundr    Einarsson,     Þórðar- 

sonar,  á  Snæfellsnesi  (1454-  • 

1465)  118,  180,  182,  444. 
Guðmundr      Eiríksson     (Kráks- 

sonar?)  i  Kollabæ  i  Fljótshlíð 

(1472—1475)  655,  804—806. 
Guðraundr  Eyjólfsson,  Arnfinns- 

sonar,  á  Urðura  (1473)  260. 
Guðmundi'  Guðmundsson  (iViði- 

daliHúnavatnsþingi  1523)  208. 
Guðmuudr  Guðmundssou  á  Sval- 

barðsströnd  (1703)  84. 
Guðmundr  Guðmundsson   áMið- 

skerjum    (1860j     og    siðar    á 

Töðuhól  i  Hornafirði  797. 
Guðmundr   Hallkelsson    i  Suðr- 

þingeyjarþingi  (1442)  IV,  624. 
Guðmundr       Helgason      (bróðir 

Arnar)       i       Húnavatnsþingi 

(1461)  229. 
Guðmundr  Hrafnsson    i    Skaga- 

firði  (1461—1473)  246,  706. 
Guðmundr  Hrafnsson  i  Rangár- 

þingi  (d.  fyrir  1470)  570,  688. 
Guðmundr       Húnrauðarson        i 

Keldunesi    (1472—1473)    665 

—GQQ,  690-691. 
Guðmundr    Isleiksson     i    Dýra- 

firði  (1434—1466)  449,  461. 
Guðmundr       Ivarsson      (Hólms 

jungkæra  Vigfússonar,  bróður- 

sonr      hústrú      Margrétar      á 

MöðruvöUum    og    upp    fæddr 

hjá  henni)    á   Hofi    á  Kjalar- 

nesi  (1460—1475)    212,    419, 

779,  7831 
Guðmundr    Jónsson     i     Barða- 

strandarsýslu  (c.  1430—1470) 

659. 


894 


EEGISTR. 


Graðmundr  Jónsson  (bróðirlngi- 1 

mundar     sýslumanus)     vestra 

(1468—1475)    532,  699,  795«. 
Guðraundr  Jónsson  i  ísaíjarðar- 

sýslu  (1475)  781. 
Guðraundr    Jóusson     í    Kjalar- 

nessþingi  (líklega  bróðirGuð- 

rúnar  konu  Guðraundar  ívars- 

sonar;  1475)  779. 
Guðraundr     Jónsson      prestr     í 

Glæsibæ    (1479   og  þar  eptir; 

á  lifi  1491)  285,  319'^ 
Guðmundr    Jónsson    á    Reyðar- 

vatni,  lögréttumaðr  i  Rangár- 

þingi     (c.    1460—1475)     224, 

621,  790—792,  803. 
Guðmundr  Jónsson  íÞingeyjar- 

þingi  (1473—1474)  715. 
Guðmundr  Loptsson    i    Arness- 

þingi  (1471)  618. 
Guðraundr  Magnússon  áHólmum 

i    Reyðarfirði     (1468)     154— 

155,  531. 
Guðraundr  Magnússon   i  Laxár- 

nesi  i  Kjós  (1475)   800—801. 
Guðraundr     Magnússon    (Odda- 

sonar)  á  Grýtubakka  (1464 — 

1493)  269,  418. 
Guðraundr    Magnússon,     bróðir 

Jóns,     vestra    (veginn    1459) 

179—182,       184—185,      200, 

204—205. 
Guðraundr    Marteinsson    vestra, 

sveinn    Guðmundar   Arasonar 

á  Reykhólura     (1440    og   þar 

eptir;     enn    á    lííi    ura    1470) 

560. 
Guðmundr  Narfason  (fráMýrum 

i    Dýrafirði,     Pétrssonar,     og 

soor    Steinunar    Narfadóttur, 

bróðir  Jóns  og  Ólofar)  prestr 


nyrðra  (1448 — 1451),    siðar  á 

Gilsbakka  (c.  1455—1463)  og 

þar    eptir    i    Hrepphólura    (c. 

1469—1474)  27^  30,  45,  46, 

81,  403—404,  512  (1.  nragr.) 

773,  774. 
Guðmundr  Ólafsson  i  Suðrmúla- 

sýslu  (1474—1475)  748. 
Guðmundr     Ormsson,      Snorra- 

sonar,     frá    Skarði    (d.   1388) 

819,  820. 
Guðmundr     Ormsson      lögréttu- 

raaðr  syðra  (um  1460)  224. 
Guðraundr    Pótrsson     i   Tungu- 

múla     á     Barðaströnd  (1459) 

198—199. 
Guðraundr    prestr    á  Breiðaból- 

stað  i  Vestrhópi  (1484—1488 

eða  leingr)  343. 
Guðmundr  Sighvatsson  (Sugurðs- 

son)     i     Rangárþingi     (1471) 

637.       Sbr.      Magnús      Guð- 

raundsson. 
Guðnmndr     Sigurðarson     (í>or- 

steinssonar)    á  Bessastöðum  i 

rijótsdal,       mágr     Þorsteins 

Höskuldssonar     (1451—1465) 

87,  452. 
Guðmundr    Sigurðarson     vestra 

(1469—1475)   547,  548,  550. 
Guðraundr   i    Skriðu    819,     sjá 

Guðmundr  Stigsson. 
Guðraundr  Skúlason,  Loptssonar, 

prestr  á  Mel  i  Miðfirði  (1462 

-1479)  339^ 
Guðraundr  Stephánsson   (í>órar- 

inssonar;  1473)  705—706. 
Guðraundr    Stigsson    frá  Ljósa- 

vatni,    Jónssonar     (um    1400) 

819. 
Guðraundr  Sveinsson,  borðmaðp 


REGISTR. 


895 


i    Vatnsfirði     eða    á     Skarði, 

faðir  Sveins  (og  Astu;  d.  fyrir 

1467)  504 
Guðniundr  Tumason,    Bergþórs- 

sonar,    í  Asgarði  í    Hvamms- 

sveit    (líklega    d.    fyrir  1470) 

667—568. 
Guðmundr  Valentinusaon  eystra 

og  vestra   (1457—1467)    150, 

503. 
Gí-uðmundr  Þóralsmágr  (1449)  41. 
Gruðmundr       Þorbjarnarson       í 

Húnavatnsþingi  (1453—1473) 

116,  515,  703. 
Gruðmundr      Þórðarson,       Gruð- 

mundarsonar^      og     Katrínar, 

prestr  eystra  (1473)  697. 
Guðmundr  í>órðarson   lögmanns 

243. 
Guðmundr     Þorgilsson     (bróðir 

Gísla  ogHelgu)  sveinnEinars 

Þorleifssonar  (1445—1450)  23, 

29. 
Guðmundr     Þorkelssou     (1473) 

703  (2.  nmgr.)  sjá  Guðmundr 

Þorbjarnarson. 
Guðmundr    Þorláksson,    Sigurð- 

arsonar,    systursonr    Astríðar 

Jörundardóttur,     bróðir     Sig- 

urðar  prests,    djákn  á  Hólum 

(1430),     síðar   kirkjuprestr    á 

Hólum  (1439—1449)  14,  27. 
Guðmundr  Þorláksson   á  Torfu- 

stöðum     i     Miðíirði     (1422  - 

1428),  mágr  Ólafs  staða  Mar- 

teinssonar  519. 
Guðmundr  Þorleifsson    i    Suðr- 

þingeyjarþingi      (1474)      762, 

764. 
Guðmundr    Þorleifsson     i    ísa- 

fjarðarsýslu  (1645)  461. 


Guðmundr  I>orleifsson  riki  á 
Narfaeyri  (1704)  495. 

Guðmundr  Þorsteinsson  nyrðra 
(1449)  41. 

Guðmundr  Þorsteinsson  prestr 
á  Valþjófsstað  (1384—1405), 
siðan  ráðsmaðr  i  Skálholti 
(1409)  510. 

Guðnadóttir:  Kristin,  Snjólaug, 
Sæunn. 

Guðnason:  Björn,  Gunnar, 
Helgi,   Jón. 

Guðui  Björnsson  prestr  á  Kálfa- 
felli  i  Fljótshverfi  (1471)  646. 

Guðni  (Guðini)  Jónsson,  sýslu- 
manns  Ásgeirssonar  og  sonr 
Kristinar  Gaðnadóttur,^)  Odds- 
sonar,  bóndi  í  Hvammi  i 
Hvammssveit  (1456—1469), 
síðar  i  Kirkjubóli  i  Langadal 
og  i  Ögri,  sýslumaðr  miUi 
Gilsfjarðar  og  Skraumu  (1460 
—1461;  d.  1507)  142—143, 
179—182,  184—185,  200, 
204—205,  242—245,  547— 
549,  550-551,  552—553, 
561,  566,  585—587,  593— 
594. 

Guðni  Nikulásson  i  Hörgárdal 
(1453)  107. 

Guðni  Oddsson  lepps  i  Ögri  (d. 
1431)  819,  820. 

Guðný  Jónsdóttir  í  Fljótum 
(1452-1474)  740. 


*)  Skúli  Loptsson  kallar  Guðna 
„systurson  sinn"  i  bréíi  30.  Mai 
1456,  en  það  er  ekki  svo  að  skilja, 
að  Kristin  móðir  Guðna  væri 
systir  Skúla,  heldr  að  þau  Skúli 
væri  systkinabörn. 


896 


REGISTR. 


GuÖDý  Magnúsdóttir  á  Lundar- 
brekku  (líklega  kona  Jóns 
Sigmundssonar;  1471)  321. 

Guðný  Ólafsdóttir  frá  Skörðum 
i  Reykjahveríi,  kona  Halls 
Jónssonar  (1463)  396. 

Guðný  hústrú  Pétrs  meistara 
Pétrssonar  (1448)  IV,  738. 

Guðný  Snæbjarnardóttir  og  Þor- 
gerðar,  kona  GuðmundarHún- 
rauðarsonar  i  Kelduuesi  (1472) 
665—666. 

Guðný  JÞorleifsdóttir,  Arnasonar 
í  Auðbrekku  (1445),  „hústrú" 
Eiriks  bónda  Loptssonar  á 
Grund  (d.  fyrir  1471)  559, 
623—624. 

Guðný  Þorsteinsdóttir,  Hös- 
kuldssonar,  á  Myrká,  kona 
Guðmundar  Sigurðssonar 

(1451)  87. 

Guðólfr  Magnússon  prestr  nyrðra 
(1453—1465)  91,  422. 

Guðríðr  (Ás)bjarnardóttir  (1461) 
244,  245.  Sjá  Guðríðr  Bjarn- 
ardóttir. 

Guðriðr  Bjarnardóttir,  systir 
Gunnars  og  Páls  prests  (kona 
Ara  bónda  Daðasonar  og 
móðir  Daða,  Ceciliu  ogTorfa; 
enn  á  liíi  1461)  244-245. 
Sbr.  Guðríðr  Asbjarnardóttir. 

Guðríðr  Ingimundardóttir,  0- 
þyrmissonar  af  Dali  iRennis- 
ey,  hústrú  Vigfúsar  hirðstjóra 
ívarssonar  Hóhns  (1397 — 
1436)  3,  476—477,   650,  783. 

Guðríðr  Oddsdóttir,  Höskulds- 
sonar  nyrðra,  kona  Ketils 
I>órðarsonar      (1460)      221— 

m 


!  Guðríðr      Þorkelsdóttir,       heíir 

j      verið       hjá     Guðmundi     ríka 

i      (1427—1446;  enn  á  h'fi  1471) 

i      615-. 

:  Guðríðr    I>orvarðsdóttir,    Lopts- 

!      sonar,     kona   Eriends     sýslu- 

I      manus     Erlendssonar     (1463) 

i      378-379. 

■  Guðrúnarstaðir  i  Eyjafirði  307. 

I  Guðrúnarstaðir   í  Vatnsdal  353, 

736. 
Guðrún  Arnadóttir  frá  Kahnans- 
tungu,  kona  Sumarliða  Eiríks- 
sonar  (1468)  532—533. 
Guðrún       ArníinDsdóttir,     I>or- 
steinssonar,      á.     Grýtubakka, 
kona     Magnúsar     Oddasonar, 
en    siðar   Odds    Þorkelssonar 
(1445;  d.  1463)  392-394. 
Guðrún  Björnsdóttir  (Sæmundar- 
sonar)  koua  Jóns  í>orkelsson- 
ar  á  Þverá  (1459)  178". 
Guðrún  Egilsdóttir,  heimiliskona 
hjá     Birni     Þorleifssyni      og 
Ólofu  (fyrir  og  um  1467;  enn 
á  líii  1475)    571—572,  777— 
778,  782. 
Guðrún  Einarsdóttir,  Ormssonar 

(1470)  569. 
Guðrún    Gisladóttir    frá    Tungu 
i  Onundarfirði,    kona   Indriða 
Hákonarsonar      (1452—1460) 
98—99,  222. 
Guðrún  Gizurardóttir,  kona  Þor- 
steins     í    Drangshlíð      undir 
EyjafjöUum  (1468)   516-517. 
Guðrún      Haldórsdóttir,      kona 
Bárðar  Jónssonar  (1470)   581 
—582. 
Guðrún      Haldórsdóttir,       kona 


REGISTR. 


897 


Jóns    Haldórssonar    á    Halls- 

stöðum  (1470)  585—586. 
Guðrún     Hallsdóttir      (frá     Ás- 

garði)    kona  Tuma  Bergþórs- 

sonar  (d.  fyrir  1470)  567. 
Gruðrún     Haraldsdóttir     i    Dal 

undir  EyjafjöUum    (ef  til  vill 

systir  Jóns  í  Árbæ;  uml400) 

803^  805. 
Guðrún  Hrafnsdóttir    lögmanns, 

Guðmundarsonar,    kona  Olafs 

Loptssonar  í  Reykjahlíð  (enn 

á  lífi  1461)  155—156,  610«. 
Guðrún     Jónsdóttir     (frá    Önd- 

verðareyri)   kona   Guðmundar 

ívarssonar  (1475)  779. 
Guðrún  Káradóttir,    móðir    Ste- 

pháns  Helgasonar    (á  Jökuls- 

dal;  1474)  748—749. 
Guðrún  Magnúsdóttir,  kona  Ás- 

grims   Jónssonar    (enn    á    lifi 

1456)  140. 
Guðrún  Símonardóttir  frá  Skarði 

i  Fnjóskadal,    kona  í>orstein3 

Brandssonar  (1464)  418. 
Guðrún     Snaradóttir    i     Húna- 

vatnsþingi  (1467)  504. 
Guðrún     Steinsdóttir    i     Gnúp- 

verjahreppi  (1470)  570. 
Guðrún      Sveinbjarnardóttir      á 

Eyri  i  Álptafirði,    kona  Sáms 

prests  Símonarsonar    (1211 — 

1224)  823. 
Guðrún     kona    Sveins  Þorkels- 

sonar  i  Klifshaga  (1438)  519. 
Guðrún  Sæmundardóttir  frá  Asi, 

Eiríkssonar,  kona  ArnaGisla- 

sonar  á  Hliðarenda  (á  16.öld) 

532. 
Guðrún       (Þorgrimsdóttir      og) 

dóttir  Margrétar  Finnbjarnar- 
Dipl.  Isl.  V. 


dóttur    (innan     tvitugs    aldrs 

1466)  459. 
Guðrún     Þorkelsdóttir       prests 

Guðbjartssonar,       og      dóttir 

Valgerðar  Magnúsdóttur,  kona 

Eyjólfs  Böðvarssonar     (1465) 

454^ 
guerra  (ófriðr)  148. 
Gufudalr  i  Gufufirði    171,    172, 

496,     582—583,       701—702, 

811.  —  Gufufjörðr  582. 
Gufunes      með      Sundum     431, 

783. 
Gufuskálar  á  Snæfellsnesi  444. 
gull   3,    103,  311,  560.  —  guU- 

farg  405,  583^  —  gull-lagðir 


munir     345,     630. 


gyitir. 


forgyltir  munir  266,  307', 
308^  339,  389^  402,  583, 
675,  720,  750.  —  forgyltr 
kopar  315.  —  gyltr  peninga- 
búnaðr  631.  —  forgylt  silfr 
722.  —  guUnobil  430.  —  gull- 
smiðr  430,  447. 

GuUsteinar  i  Strandasýslu    591. 

GuUtungur  hjá  Skrapatungu  612, 
677,  678. 

Gunarus,  sjá  Gunnar. 

Gunhildr,  sjá  Gunnhildr. 

Gunnar  Andrésson  (ef  til  vill 
Þórarinssonar)  prestr  i  Klofa 
(1457—1465)  152,  451. 

Gunnar  Anondarson  (Önundar- 
son)  norrænn,  bróðir  Hólm- 
friðar  (1366)  3. 

Gunnar  (As)bjarnarson  vestra 
(fyrir  1461)  243,  244.  Sjá 
Gunnar  Bjarnarson. 

Gunnar  Bjarnarson  á  Harra- 
stöðum  i  Vestrhópi  (1472) 
663—664. 

67 


cuUk 


RBGISTR. 


Gunnar  Bjarnarson  („Ásbjamar- 
son",  „Bjarnason")  í  Hvammi 
í  Norðrárdal  (1432—1442), 
áðr  sveinn  Áma  biskups  Ólafs- 
sonar  (1417),  og  síðan  virðist 
hann  hafa  búið  iHöfn(Knarr- 
arhöfn)  í  Hvammssveit  (eptir 
1442),  bróðir  Guðriðar  í  Snóks- 
dal  og  Páls  prests  í  Hjarðar- 
holti  (enn  á  lifi  1451)  243— 
244.  Sbr.  Gunnar  Asbjarnar- 
son.*) 

Gunnar  Erlendsson  i  Arness- 
þingi  (1459)  187. 

Gunnar  Eyjóifsson  prestr  nyrðra 
(1452  og  þar  eptir;  enn  á  lífi 
1474)  91,  364. 

GKinnar  Fjalsson  nyrðra  (1449) 
41. 

GtiDnar  Guðnason  á  Vindheim- 
unoi  á  Þelamörk  (fyrir  1453) 
107. 

Gunnar  Holck  biskup  í  Ósló 
(1455)  134. 

Gunnar  Jónsson  bóndi  í  Sæl- 
ingsdalstungu  (1439  og  síðar), 
lögréttumaðr  vestra  (1460 — 
1470  eða  leingr)  84,  88,  lOl^ 
200,  213,  243,  443,  518,  582, 
821. 

Gunnar  Jónsson  bróðir  á  JÞing- 
eyrum  (1472)  684. 


*)  Asbjarnarson  i  ynífri  afskript 
dómsins  viröist  af  bakan  ein.  Bjarni 
(rétt:  Bjöm?)  Ottarsson,  sem  kemr 
fyrir  ásamt  Gunnari  i  bréíi  1417, 
gœti  verið  faÖir  hans,  og  má  hafa 
verið  sonr  Ottars  Bjamarsonar  og 
(Sigriðar?)  dóttur  Torfa  Koöráns- 
souar  (d.  1394). 


Gunnar  Jónsson    prestr    i  Goð- 

dölum  (1489—1492  eða  leingr) 

327,  812. 
Gunnar  Magnússon  klaustrprestr 

i  Viðey  (1475)  792. 
Gunnar      Pétrsson       (lögmanns 

Haldórssonar)  „bóndi"  á  Hól- 

um     i    Eyjafirði     og    í   Auð- 

brekku  11,  451;  V,  817. 
Gunnar  Þjóstólfsson  prófastr  við 

Maríukirkju  í  Ósló  (1442)  18. 
Gun  n  arsdóttir :  S  a  Ibj  örg. 
Gunnarsholt       á    Rangárvölium 

790—792,  799. 
Gunnarsson :     Bjarni,     Erlendr, 

Eyjólfsson,       Hallr,        Helgi, 

Höskuldr,     Jón,     Kári,     Sig- 

valdi,  Þorsteinn. 
Gunnhildr   kona    Hauks    bónda 

Einarssonar  (1461)  242. 
Gunnhildr    Pétrsdóttir     af  Há- 

logalandi,       „hústrú"     Lopts 

riddara       Ormssonar     (1470) 

560—561,  802. 
Gunnhildr  Vermundardóttir,  Kol- 

beinssonar    (og    dóttir  Rögnu 

Auðunardóttur),     kona    Jóns 

Ketilssonar    á  Hvanneyri    (d. 

eptir  1470)  378,  588-589. 
Gunnlaugr       Asmundarson       á 

Harðbak  á  Sléttu  (1431)   IV, 

488, 
Gunnlaugr  (Erlendsson)  áöxará 

i  Ljósavatnsskarði    (1431,    d. 

fyrir     1462),     faðir      Erlends 

362. 
Gunnlaugr  Guðmundsson    (faðir 

Teits  lögmanns)  bóndi  á  Upp- 

splum    í  Skagafirði,    lögréttu- 

maðr  nyrðra  (1417—1431,   d. 

fyrir  1451)  83. 


REGISTR. 


899 


Gunnlaugr  Haldórsson  (og  sonr 

Þuríðar       Haldórsdóttur     frá 

Uppsölum    i  Eyjafirði;    1467) 

472. 
G-unnlaugr    Hallsson     i    Húna- 

vatnsþingi  (1452;  92. 
Gunnlaugr  Teitsson  á    Haldórs- 

stöðum     i    Laxárdal    (1410 — 

1446)  819. 
Gunnlaugr    Teitsson,    lögmanns 

Grunnlaugssonar    (laungetinn), 

frá  Bjarnanesi    (1460)    208— 

209. 
öunnlaugr    Þorkelsson     (prests 

Olafssonar^),     bróðir    Þorláks 

og  Þorvalds)  bóndi  áMarðar- 

núpi  i  Vatnsdal,  lögréttumaðr 

nyrðra  (1456—1487,    d.   fyrir 

1489)  135,  487. 
Gunnlaugsdóttir :     Alriðr,     Ing- 

vildr. 
Gunnlaugsson :    Erlendr,     Gisli, 

Hannes,    Ólafr,    Skúli,    Teitr, 

Þorgils. 
Gunnólfsá  i  Ólafsfirði    256,  477 

—478. 
Gunnsteinn   ábóti   á  Þingeyrum 

(1363—1385)  85. 
Gunnsteinn  Ásgrímsson  prestr  i 

Skálholtsbiskupsdæmi  (1471 — 

1475     og     siðar)     604,     717, 

792—793. 
Gunnsteinn  (Hallsson,  Gunnars- 


^)  Svo  er  hann  færðr  til  ættar  i 
ættartölxibók  séra  Jóns  4  Lamba- 
vatni  (frá  1681),  og  reynist  það 
með  öllu  rétt,  en  Porkell  prestr 
og  Ami  biskup  hafa  verið  synir 
Ólafs  tóna  Porleifssonar  (d.  1393). 
Sbr.  Dagskrá  HI,  Nr.  49-50. 


sonar)  á  13.  öld  306,  822,  823 

—824. 
Gunnsteinn     ísleiksson      vestra 

(1474)  768. 
Gunnsteinn  Klementsson  vestra, 

sveinn    Björns    Þorleifssonar, 

mágr   Eyjólfs   mókolls     eldra 

(d.  fyrir  1463)  380^ 
Gunnsteinn  I>órisson    á  Einars- 

stöðum  (1160)  822,  823. 
Gunnsteinn  Ögmundarson  (prests 

Gunnsteinssonar)  Ljósvetningr 

(veginn  1221)  823,  824. 
Gunnsteinsson :        Ari,       Hallr, 

Lambkárr,   Þorgils,   Þorleikr, 

(Ögmundr). 
Gunnsteinsstaðir  i  Langadal  220, 

361. 
Gunnvör       á    Höllustöðum     (c. 

1450)  81. 
Gunnvör,  er  gefr  til  Skúmstaða- 

kirkju  (c.  1470)  688. 
Guttormr  Arnórsson     prestr     á 

Kolfreyjustað  (1457)  154. 
Guttormr  Kráksson  i  Snóksdal, 

heimamaðr     Ara     Daðasonar 

(enn  á  lífi  1472)  682—683«. 
Guttormr  Ormsson,  Snorrasonar, 

frá      Skarði      (veginn     1381) 

820. 
Guttormr  Ögmundarson  i  Rang- 

árþingi  (1475)  797,  798. 
Guttormsson :    Filippus,    Grimr, 

Helgi,    Loptr,    Runólfr,    Þor- 

gils. 
Giinter,  Otto,   dr.,  borgarskjala- 

vörðr  í  Danzig  9^ 
Gýgjarhorn  i  Öxarfirði  280. 
gyllini    59,  60,  190,  191^  473^ 

503«,  551,  684.  —    létt   gyU- 

ini  202. 

67* 


900 


REGISTR. 


Gylsá,  sjá  Gilsá. 

Gyrðr  ívarsson    biskup    í  Skál- 

holti  (1349—1360)  414. 
göng    (til    baðstofu)    617.     Sbr. 

húsakynni. 
Göngukonugróf  í  Helgafellssveit 

119. 
Gönguskarðsá  í  Skagafirði  434. 
Götuhryggir  í  Lambatungum  335. 

Hádegi  809. 

Háeggjar  á  Múlavatnsheiði  770. 

HáfafeU  í  Miðdölum    241—242, 

373. 
Háfakleifar   í  Seyðisfirði  vestra 

658. 
Háfamöl,  reki  frá  Auðkúlu  351. 
Háfaþjörn  (=  Háfatjörn)  í  Svarf- 

aðardal  259. 
Hafbessi  nyrðra  (1449)  41. 
HaiFanensis,       sjá       Hafnensis, 

Hafniensis. 
HaíFjarðará  (Hafsfjarðará)  599. 
HaíFnensis,  sjá  Kaupmannahöfn. 
Hafgrimsstaðir  í  Skagafirði  327, 

482. 
HáíhóU  i  Gnúpverjahreppi  570. 
háfjall  348. 

Hafliðason:    Arngrímr,  Einar. 
Hafliði  Bergsveinsson    prestr    á 

Torfastöðum  og  í  Hrepphólum 

(1708—1762)    535,    536,  538, 

646,  697. 
Hafliði    ívarsson    (Þórðarsonar) 

í  Húnavatnsþingi  (1440—1460) 

13,  135,  174—175,  220. 
Hafliði  Jónsson  (bróðir  Halls)  í 

Rangárþingi  (1475)  790,  803. 
Hafliði  Marteinsson  í  ísafjarðar- 

sýslu  (1471—1472)   642,  645, 

648,  649,  665. 


Hafliði  Pálsson  (Magnússonar(?), 

bróðir  Teits    og    Þorsteins)  í 

Rangárþingi    (c.  1460—1472) 

224,  655^ 
Hafliði    Sigurðarson    í   Rangár- 

þingi  (1475)  794. 
Hafliði      Steinsson      prestr       á 

Breiðabólstað   í  Vestrhópi  (d. 

1319)  1. 
Hafnardalr  í  Nauteyrarhreppi  í 

ísafjarðarsýslu  161,  163. 
Hafnareyjar    fyrir  Skarðsströnd 

809—810. 
Hafnarfjörðr    við  Faxaflóa    430, 

580,  581,  623,  757. 
Hafnarhólmr    á    Selströnd    216, 

219,  500,  502,  591. 
Hafnarrekar  á  Sléttu  278.     Sbr. 

Leirböfn. 
hafnarvoð  258. 
Hafnia,  sjá  Kaupmannahöfn. 
Hafniensis,  sjá  Kaupmannahöfn. 
Hafrafell  í  Reykhólasveit  502. 
Hafrafellstunga  í  Öxarfirði  359, 

799,  800. 
Hafragjá  í  Þingeyjarþingi    306. 
Hafralækr  i  Aðaldal   706—707, 

760—761,  807—808. 
hafrótt,  sjá  aírétt. 
Hafrey  i  Laxá  í  Suðrþingeyjar- 

sýslu  283. 
Hafrsstaðir  í  Eyjafirði  303. 
Hafrsstaðir  á  Skagaströnd   344. 
Hafsfjarðará,  sjá  Haffjarðará. 
Hafstaðir  á  Einnmörk  354. 
hafwer     (=   háfur    =    auðræði, 

auðæfi,  góz)  5. 
Hagagarðr    á  Barðaströnd    194, 

195,  196,  197,  198,  199,  225, 

239. 


REGISTR. 


901 


Hagagarðr  (hagagarðr?)  i  Blöndu- 

hlíð  323. 
Hagagarðr  (hagagarðr?)  i  Seyð- 

isfirði  vestra  558. 
Haganes  (hvorttveggja)   i  Fljót- 

um  38,  355. 
Hagaues  við  Mývatu  40,  145 — 

147. 
Haganes  á  Slóttu  305. 
Hagen  öldrmaðr  i  Danzig  (1434) 

9*. 
hagi,  hagar  141,  280,  586,  643. 

—  hagabeit  349. —  hagaeign 

358. 
Hagi     á    Árskógarströnd   125*, 

126,  261,  690. 
Hagi  á  Barðaströnd    159,    160, 

179,  194—200,  205,  206,  226, 

239,     442,     592—593,    667— 

668,      695—696,     697—698, 

717,  768,  820. 
Hagi  i  Reykjadal  norðr  33,  34, 

425. 
Hagi    i  Hraunhreppi   á  Mýrum 

599. 
hákall  813,  814. 
Hákon  Egilsson    (Grimssonar)  i 

Húnavatnsþingi  (1473)  703. 
Hákon  Einarsson  nyrðra  (1456) 

137. 
Hákon  Gizurarson  galla  í  Viði- 

dalstungu    (f.  1324,    d.  1381) 

348^ 
Hákon  Hallsson  (Finnbogasonar 

hins  gamla)    á   Höskuldsstöð- 

um  i  Reykjadal    (1463—1469 

og  siðar)  396,  541-542. 
Hákon     Hannesson      sýslumaðr 

Árnesinga  (1708)  646,  697. 
Hákou    Indriðasou     i   Dýrafirði 

(1434—1452)  99«. 


Hákon    Jónsson    á  Vatnsenda  í 

Ólafsfirði  (1468—1470)  520— 

521,  576. 
Hákon  Jónsson  i  ísa^arðarsýslu 

(1473)  691—692. 
Hákou     Jóusson,     Erlingssonar 

og  Ingibjargar    (1474)   772— 

773. 
Hákon  Kálfsson  á  Valþjófsstöð- 

um  i  Gnúpasveit  (1427—1447) 

424^ 
Hákon  Magnússon  háleggr  Nor- 

egskonungr  (1299—1319)  131, 

184,    530,    (Sbr.    DI,    II,  Nr. 

215,  §  9). 
Hákon    Magnússon    Noregskon- 

ungr  (d.  1380)  3. 
Hákou  Ormsson  landsþingsskrif- 

ari  og   sýslumaðr  Rangæinga 

(d.  1656)  191,  636. 
Hákonardóttir :  Ingibjörg. 
Hákonarson:  Glsli,  Haldór,  Her- 

mann,  Höskuldr,  Indriði,  Jón, 

Magnús,  Páll,  Ögmundr. 
hald  (=s  helgihald,  hátíð,  helgi- 

dagr)     282,    415.      Sbr.   nýja 

hald. 
Haldór  Árnason    prestr    í  Skál- 

holtsbiskupsdæmi  (1467)  470. 
Haldór  Arngeirsson,  Skúfgsonar, 

á    Barði    (enn    á    lífi    5.  Júlí 

1395)  627. 
Haldór    Ásbjarnarson    í    Húna- 

vatnsþingi  (1447)  22. 
Haldór    Auðunarson    i   Rangár- 

þiugi  (1475)  805. 
HaldórBrandsson,  Haldórssonar, 

á  Barði  lögréttumaðr  i  Hegra- 

nessþingi  (1449—1480)    26— 

27,     220,     254*,     422,-423, 

621,  821. 


90S 


REGISTB. 


Haldór  Emarsson  sýslumaðr 
PingeyÍDga  (d.  1707)  478, 
721. 

Haldór  Guðmundarson  í  Borgar- 
garðarsýslu  (c.  1470)  589. 

Haldór  öuðmundsson  i  Dala- 
sýslu  (1637)  177. 

Haldór  Hákonarson,  Jónssonar, 
og  sonr  Oddfriðar  Aradóttur; 
umboðsraaðr  Bjarnar  Þorleifs- 
sonar  (fyrir  1467),  bóndi  á 
Kirkjubóli  í  Valþjófsdal  (1458 
-^1474  eða  leingr)  159—160, 
176,  376—377,  490—491,  499, 
524—525,  531—532,  535— 
536,  571—572,  580,  642— 
643,  645,  648—650,  727,  730, 
772—773. 

Haldór  Hákonarson  i  Kjalar- 
nessþingi  (147Ö— 1483)  800— 
801. 

Haldór  Hauksson  prestr  i  Skál- 
holtsbiskupsdæmi  (1464)  426. 

Haldór  Jónsson  (Finnbogasonar 
hins  gamla)  nyrðra  (1469) 
639—540. 

Haldór  Loptsson  prestr  og 
officialis  (d.  1403)  352. 

Haldór  Magnússon  í  Húnavatns- 
þingi  (1472-1473)   685,  703. 

Haldór  Ólafsson  prestr  nyrðra 
(1450—1458)  46,  167. 

Haldór  Ormsson  kirkjuprestr  í 
Skálholti  (1462—1463),  ráðs- 
maðr  Skálholtsstóls  (1464— 
1470),  officialis  miUi  Botnsár 
og  Helkunduheiðar  (1470 — 
1471  eða  leingr);  og  síðast 
ábóti  á  Helgafelli  (1480  og 
þar  eptir)  368,  412,  426,  527, 
547,  569;  609. 


Haldór  prestr  syðra  (1470)  569. 

Sjá  Haldór  Ormsson. 
Haldór  Sigmundarson  (áBreiða- 

bólstað    á   rellsströnd,     faðir 

Bjarna,    Guðrúnar,    Ólafs    og 

Sigmundar;  1449—1470)  108, 

582«. 
Haldór  smiðr  (Hólastaðar  1449) 

40. 
Haldór     Snorrason    vestra     og 

nyrðra  (veginn  i  Janúar  14Ö6) 

60,  121,  135-.  1) 
Haldór  Steinþórsson  (Jónssonar) 

bóndi  í  Hegranessþingi  (1435 

-1468)  110,  521,  826. 
Haldór     Sumarliðason     (líklega 

Loptssonar)  í  Vatnsfirði  (1467) 

475. 
Haldór  Sveinsson  (Brandssonar) 

frá   Hjarðardal,     bróðir    Páls 

(1459—1461)  176—177,  245— 

246. 
Haldór  JÞorbergsson,  Hrólfsson- 

ar,  lögréttumaðr  á  Seylu  490. 
Haldór    Þorgeirsson     (Haldórs- 

sonar)     í   Hitardal    (1473    og 

síðar)  698—699,  809-810. 
Haldór    Porgrímsson    í    Skaga- 

firði  (1476)  812. 
Haldór  Þorkelsson  í  Köldukinn 

(1402-1462)  371—372. 
Haldóra     Erlendsdóttir    1    Ból- 

staðarhlíð  786. 
Haldóra  Helgadóttir,   Guttorms- 

sonar  (kona  Gunnars  bónda  í 

Sælingsdalstungu,    1449)    IV, 

765;  V,    820—821. 
Haldóra  Helgadóttir,    kona  Ara 


*)  Sýnist  alt  elnn  maðr. 


BBÖISTB. 


903 


Bessasonar  (d.  1442  eða  1443) 
IV,  627;  V,  820—821. 

Haldóra  i  Hvarami  iBlönduhlið 
(1449)  42. 

Haldóra  Eunólfsdóttir  á  Lýtings- 
stöðura  (1461)  246-247. 

Haldóra  í>órðardóttir  áBakka  i 
Öxnadal,  frilla  Runólfs  Hösk- 
uldssonar  (1470—1472)  585, 
600,  644,  6531 

Haldórsdóttir :  Gruðrún,  Ingi- 
björg,  Þuríðr. 

Haldórsson:  Ari,  Arnór,  Berg- 
þór,  Bjarni,  Brandr,  Brjánn, 
Einar,  Eyjólfr,  Gizur,  Gunn- 
laugr,  Illugi,  Ingimundr,  Jón, 
Magnús,  Oddr,  Ófeigr,  Ólafr, 
Pótr,  Sighvatr,  Sigmundr, 
Snorri,  Thomas,  Vigfús,  Þor- 
gils,  I>orsteinn. 

Haldórsstaðir  í  Laxárdalíl>ing- 
eyjarþingi  41,  166,  269. 

Haldórsstaðir  í  Skagafirði  681. 

Haldórustaðir  (Haldórsstaðir)  í 
Bárðardal  40,  391. 

hálfleitingr,  sjá  hálfhlytingr. 

Hálfdan  Björnsson  (frá  Myrká 
Jónssonar,  bróðir  Bergs  og 
Snæfriðar;  1428—1451)  87. 

Hálfdanarson:  Loptr,  Sigurðr, 
Þorsteinn. 

halfflop  (=  hálfr  laupr)  651«. 

hálfhlytingr  535^  537^  538^ 

hálfkanna  814. 

hálfkirkja,  hálfkirkjuskyld  7^ 
14,  28,  50,  117,  225,  249, 
253,  256,  259,  278,  290,  299, 
337,  342,  352^  353  (opt), 
354  (opt),  355',  356^  357*, 
400,  404,  40Ö,  406,  422,  491^ 


515,    524— 52Ö,    532«,     535, 

536,  649,  589,  597. 
hálfleijtingr,  sjá  hálfhlytingr. 
hálfrétti  65. 
hálfsmánaðarverk  226. 
hálftunna  (lagarmál)  814*. 
Halkel,  sjá  Hallkell. 
Halla  Jónsdóttir   (systir  Þórðar 

í   Bæ    á    Rauðasandi,    móðir 

Jóns  Gunnarssonar;  1433)8. 
Hallason:       Eyjólír(?),        Jón, 

Magnús. 
Hallbera   Egilsdóttir,    Sölmund- 

arsonar  818. 
Hallbera  Jónsdóttir,    kona  Vig- 

fúsar    bónda     í>orsteinssonar 

(1468)  521. 
Hallbera    í>orgilsdóttir,     Odda- 

sonar  822,  823. 
Hallbjörn   Jónsson    í  Hörgárdal 

(1464)  432. 
Hallfreðarson       (Hallfriðarson) : 

Einar,  Jón. 
Hallgeirsstaðir     (Halgeirsstaðir) 

á  Langanesi  277. 
Hallgrimr  Jónsson   Thorlacius  i 

Berunesi  (1703)  154. 
Hallgrimv   Sigurðsson     á    Sval- 

barði  við  Eyjafjörð  (um  1700) 

246. 
Hallgrimsson :  Bjarni, 
Hallkatla    Hrafnsdóttir,     Odds- 

sonar  818. 
Hallkell    Guðmundarson     (Hall- 

kelssonar,     bróðir     Þorsteins 

prests)    prestr  nyrðra   (1458) 

167. 
Hallkell     Pálsson     i    Suðrþing- 

eyjarþingi   (liklega  bróðir  Sí- 

monar;  1474)  762,  764. 


904 


REGISTR. 


Hallkelsson:  Guðmundr. 

Hallr  Alexandersson  (Alexanz- 
son)  heimamaðr  Sigurðar 
IÞórðarsonar  i  Haga  og  sona 
hans  (1429—1459)  197,  199. 

Hallr  Arnason  prests  í  Saurbæ 
i  Eyjaíirði  (c.  1435—1438), 
síðar  á  Sauðanesi  (1450— 
1470  eðaleingr),  umboðsmaðr 
Hólastóls  (1464;  fæddr  1411) 
167,  311,  366,  367,  390, 42P, 
424«,  449,  458,  576—577. 

Halb*  prestr  í  Húsavík  á 
Tjörnesi  (1474  -1480  eða 
leingr)  275.  Sbr.  Halh'Árna- 
son. 

Hallr  Bárðarson  (bróðir  Einars) 
á  Snæfellsnesi  (1465)  444. 

Hallr  Einarsson  nyrðra  (1440 — 
1461)  233. 

Hallr  Erlendsson  í  Eyjafjarðar- 
sýslu  (1475)  787. 

Hallr  Finnsson  prestr  á  Breiða- 
bólstað  í  Vestrhópi  (1460— 
1480;  kemr  við  bróf  1444  og 
úr  þvi)  27,  29,  81,  92,  167, 
342^  343,  423,  664. 

Halh:  Gíslason  í  Hörgárdal 
(1453)  108. 

Halh:  Guðmundarson  (bróðir 
Helga  og  Jóns)  nyrðra(1475) 
807. 

Hallr  Guðmundsson  (1704)  3. 

Hallr  Gunnarsson  prestr  á 
MöðruvöUum  í  Eyjaíirði  (d. 
1201)  822  (nmgr.  1). 

Hallr  Gunnarsson  (ef  til  vill 
bróðir  Höskuldar;  um  1250) 
306,  822*.     Sbr.  Halh  kvistr. 

Halh-  Gunnsteinsson,  Þórisson- 
ar,  prestr  (d.  1228)  822. 


Hallr    Hermannsson     1    Höíða- 

hverfi  (1473)  693. 
Hallr    Jónsson    (1473)    703    (4. 

nmgr.) 
Hallr    Jónsson     messudjákn     á 

Hólum  (1467),    prestr   nyrðra 

(1474  og  þar  eptir)  507,771*, 

801. 
Hallr  Jónsson  (bróðir  Eiríks  og 

Hafliða)  í  Rangárþingi   (1471 

1475)  637,  790. 
Hallr  Jónsson  syðra  (1461)241. 
Hallr     Jónsson     (Þórissonar)    i 

Skörðum  í  Reykjahverfi  (1463 

—1474)  396,  744. 
Hallr  karl    i  Hvammi   818,    sjá 

Hallr  Kolbeinsson. 
Hallr  Ketilsson  í  Þórsnessþingi 

(1459)  182,  200. 
Hallr  Kolbeinsson  (AuðkýHngs) 

karl   í  Hvammi    í  Norðrárdal 

(d.  1363)  818—819. 
Hallr  kvistr,  Þingeyingr  (1262) 

822.     Sbr.  Hallr  Gunnarsson. 
Hallr  Magnússon,    Hallssonar  i 

Hjarðardal,  síðar  undir  Hesti 

í  Önundarfirði  (d.  1473)  727— 

728,  730^  743^ 
Hallr  Másson  prestr    í  Bólstað- 

arhhð  og    á  Bergstöðum^)  (c. 

1360)  ni,  159,  463. 
Hallr  Oddsson  á  Svalbarðsströnd 

(1703)  84. 
Hallr    Ólafsson,    Þorsteinssonar 

(1409—1432)  608^ 
Hallr   Runólfsson    í    Þingeyjar- 

þingi  (1459)  177. 


*)  Petta  orð  hefir  misprentazt 
(i  m.) :  Bessastöðum,  og  þvi  er 
nafnjð  hór  tekið  upp  aptr. 


REGISTR. 


905 


Hallr  Sighvatsson  vestra  (1473) 
705. 

Hallr  Sigurðsson  (bróðir  Brands) 
]  Skagafirði  (1453)  106. 

Hallr  Svarthöíðason  i  Hvammi 
(um  1400)  819. 

Hallr  Sveinsson  (bróðir  Ólafs 
staða)    vestra  (1450)    60—61. 

Hallr  Þorsteinsson  (Hallssonar, 
bróðir  Ceciliu  konu  Einars 
Ormssonar;  1470)  570. 

Hallr  Þorvaldsson  vestra  (1448 
—1449)  25. 

Hallsdóttir:  Guðrún,  Jóreiðr, 
Þórey. 

Hallsson :  Arni,  Arngi-ímr, 
Brandr,  Gunnlaugr,  (Gunn- 
steinn),  Hákon,  Hreinn,  Ind- 
riði,  Kolbeinn,  Loðvik,  Magn- 
ús,  Ólafr,  Ormr,  Sigurðr, 
Stephán,  Sæmundr,  (Þorljótr), 
Þorsteinn. 

Hallsstaðir  á  Meðalfellsströnd 
548,  585. 

Hallsteinn  Höskuldsson  á  Hesti 
i  Borgarfirði  (1444)  820. 

Hallsteinn  Þorbjarnarson  nyrðra 
(veginn  1455)  131—132. 

Hallsteinn  Þorsteinsson  (Magn- 
ússonar)  í  Holti  í  Fljótum 
(1461—1492)  255^  432,  520, 
540,  610. 

Hallsteinn  í>orsteinsson  (Arnórs- 
sonar?  bróðir  Páls)  bóndi  á 
VíðivöUum  í  Fljótsdal  (c. 
1460  og  þar  eptir)  og  sýski- 
maðr  i  Múlaþingi  (1485)  224, 
472,  688,  763—764. 

Hallvarðr  Amundsson,  sveinn 
Ólafs  biskups  Rögnvalds- 
sonar  og  mágr  hans  ^(1467 — 


1468)    473^    478-479,    481, 

521—522,  529—530. 
Hallvarðr    Fúsason,     sjá    Hall- 

varðr  Sigfússon. 
Hallvarðr  Hallvarðssou    i  Þórs- 

nessþingi  (1459)  180. 
Hailvarðr    prestr    á  Koappstöð- 

um   (1487—1493    eða    leingr) 

256. 
Hallvarðr     prior      i      Björgvin 

(1468)  523. 
Hallvarðr  Sigfússon  (Fásason)  i 

Árnessþingi  (1459)  187. 
Hallvarðr     Vébjarnarson      hinn 

helgi  (d.  1043)    frá  Hlíðum  i 

Noregi    121,    289,    363,    364, 

374,  419,  518,  539,  611,  612, 

664.  —  Hallvarðsmessa  (-dagr) 

121,  363,  364,  374,  419,  518, 

539,  611,  612^  664.  —  Hall- 

varðssaga  289. 
Hallvarðr  Vocksson  syðra  (1470) 

570. 
Hallvarðsson :    Hallvarði,     ívar, 

Sigurðr,  Sveinn. 
Hallvardus,  sjá  Hallvarðr. 
Hallvegar  i  Noregi  18. 
Hálogaland     í    Noregi    (Halga- 

landia,  Helgaland)    453,    560, 

812. 
Háls  i  Eyjafirði  310. 
Háls    i  Fnjóskadal    119,    298— 

299,  306,  359,  533,  635,  744. 

—  Hálsmannatungur  298. 
Háls  i  Kjós  (hinn  neðri)  516. 
Háls  i  Ljósavatnshreppi  íÞing- 

eyjarþingi  40,  357. 
Háls  i  Svarfaðardal  356. 
Hálshús     í    Vatnsfjarðarþingum 

208. 
hálshögg  490. 


906 


RBGI8TR. 


Halvarðr,  sjá  Hallvarðr. 
hamar,  sbr.  búsgagn,  sjá  smiða- 

tól 
Hamar     i     Barðastrandarsýslu 

592. 
Hamar    hvortveggi    i    Eyjaíirði 

303. 
Hamar  út  frá  Klapparósi  278. 
Hamar   i    Langadal    i    Kirkju- 

bólsþinguin  748. 
Hamar  í  Laxárdal  í  Þingeyjar- 

þingi  418. 
Haraar  i  Naut^yrarhreppi  i  ísa- 

íjarðarsýslu  161. 
Hamar    (biskupsstóU)    i    Noregi 

158. 
Hamar  enn  litli  (Hamarsland)  i 

Þverárhlíð  405. 
Hamarland    á   Reykjanesi    216, 

219,  502. 
Hamborg  453. 
Hamborgswundt  21,    sjá  Horn- 

borusund. 
Hamdisvík  343,  sjá  Hanndisvik. 
hámessa  415. 
Hamfn,  sjá  Höfn. 
Hamraendar  i  Dölum  682—683, 

718,  757—758,  795—796. 
Hamraland,  sjá  Hamarland. 
Hamraland  i  Langadal  349. 
Hamrar  i  Eyjafirði  303. 
Hamrar  i  Tungusveit  162,  765. 
Hamrar  (Vatnshamrar)   í  Anda- 

kil  589. 
Hiiimundarstaðir  í  Eyjafirði  356. 
Hámundarstaðir      i     Vopnafirði 

111,  138,  364. 
handaband    4,    14^   22,  25,  28, 

31,  83,  46*,  49,  50^  86,   90«, 

91,  101,  104^  106^  107,  110, 

111;  116,  119,  180,  135,  136, 


137,  139,  140«,  145,  146, 163, 
154",  156,  157,  160,  172, 173, 
175,  176,  177^  179,  180, 181», 
186^  192^  193,  200,  201,  206*, 
209,  210,  212^  218*,  220,  221, 
222,  225^  228,  232-,  233,  284, 
237^  239,  241^  242,  246^  862, 
368,  369,  870,  374,  378*,  381, 
388*,  389,  390,  391,  393*,  396, 
396*,  397,  416,  417,  418,  419, 
421,  422*,  423,  431,  432,  443, 

447,  449,  450,  451,  464,  459, 
462,  467,  468^  471,  475,  478, 
479,  480,  482,  483,  486,  487, 
490,  495*,  496*,  500,  509,  514, 
515,  617*,  520,  521,  522,  625, 
626^  528,  536,  589,  540,  641*, 
546,  648,  550,  555*,  556, 561, 
567,  675,  583,  585*,  687,  600, 
602,  606,  613*,  616,  617,  618, 
621*,  623,  624»,  636*,  643*, 
645*,  647*,  648*,  649,  650*, 
651,  667,  658,  666*,  668,  669, 
684*,  685,  686,  687,  691,  694*, 
696,  700,  705,  706*,  707,  710, 
711,  712,  716»,  717,  719*,  720, 
722,  725*,  744*,  746»,  749*, 
757,  761,  762,  764,  772»,  773, 
776,  779*,  781*,  786,  787,  788, 
789*,  790,  791,  793,  795,  796, 
798,  799,  800*,  804,  806— 
807,  807*,  810,811«. 

handarhögg  514,  522. 
handfesting    85,    108,  143,  212, 

365,  380,  425,  441,  442*,  472, 

495,  528,  566,  567,  612,  621, 

681*,  727,  730,  768. 
handlag    8,    14,    46,    122,  145*, 

153,  177»,  179,  368,  397,  416, 

448,  462,  517,  532,  536,537*, 
656,  668,  746,  781. 


REGISTR. 


907 


handpundari     558.      Sbr.     bús- 

gagn. 
handrán  8,  639. 
handsöl,    handsalan,    handsöluð 

mál  84,  221,   459,    481,    643, 

686,  687,  752,  764*. 
HanhóU    i    Bolungarvik     231— 

233,  477—478. 
Hánefsstaðir  i  Svarfaðardal  260. 
Hanke    Horn    skipstjóri    (1437) 

10. 
Hanndisvik      (Hamdisvik,       nú 

„Hindisvik")  á  Vatnsnesi  343. 
Hannes    Benediktsson    prestr   á 

Snæfjöllum  (1660—1708)  461, 

654. 
Hannes  Björnsson  frá  Snóksdal 

(1588)  573. 
Hannes  Finnsson  biskup  iSkál- 

holti  6. 
Hannes  Gunnlaugsson  í  Reykjar- 

firði  (1666)  636. 
Hannes  Þorsteinsson  ritstjóri  16, 

18,  248. 
Hanuesson :    Eggert,    Gisli,  Há- 

kon.  T  6mi 

Hannisson :    Pétr. 
Hans   (=    Jón    skirari):    sancte 

Hans  dagr  499. 
Hans  von  Borstel   (1444—1445) 

21. 
Hans      Danakonungr      (1481 — 

1513)  499. 
Hansa,      Hansastaðir,      Hansa- 

verzlan  10—11,  23—24,  132, 

133,  497—499. 
hanzki  504,  563. 
hápallr,  sjá  húsakynni. 
Haraldr    Keneksson      (án      efa 

bróðir      Valgerðar      Keneks- 

dóttur)  vestra  (1467)  499, 


Haraldr  Sörkvisson  norrænn  lög- 

réttumaðr  (1467)  476. 
Haraldsdóttir :  Guðrún. 
Haraldsson :  Magnús,  ÓJafr. 
Harboe,  Ludvig,  Sjálandsbiskup 

660. 
Harðbakr     á    Sléttu     39,    136', 

279,  281,  304^  822.  —  Harð- 

baksmöl    278,    305.  —  Harð- 

baksreki  283,  305. 
harðsteinn,  sjá  búsgagn. 
Harðsteinasker    á    Hvammsfirði 

88. 
Harniktsson:  Aslákr  Bolt. 
Harrastaðir  i  Dalasýslu  820. 
Harrastaðir  á  Skagaströnd  354. 
Harrastaðir  i  Vestrhópi    2,  663 

—664. 
Hartvig    Krummedik     magister 

(1453—1455)  118,  134. 
háskerðingr  278.     Sbr.  hvalr. 
Hasse,  P.,  skjalavörðr  í  Lybiku 

21. 
hátiðir  94,  97,  98,  402,   494.  -- 

stærstu,  hærstu  hátiðir    346*, 

492, 
Hattardalr    hvortveggja     í    Isa- 

fjarðarsýslu  162,  163,  748. 
hattr  189,  190,  570.     Sbr.    her- 

Haudskeið     á    Rogalandi    476, 

783. 
Haufdi,  sjá  Höíði. 
Haufn,  sjá  Höfn. 
Hauganes  við  Eyjafjörð  262. 
Haugnastaðir,  sjá  Högnastaðir. 
Haugr,  sjá  Haukr. 
haugstaðr  211. 

Haukadalr  i  Dalaaýslu  596,  597. 
Haukadalr  i  Dýraíirði  216,  219, 

496. 


908 


REGISTR. 


Haukagil  i  Vatnsdal  332,  353. 
Haukr     Einarsson      (prests,     d. 

1430,  Haukssonar,    Finnsson- 

ar)  bóudi  syðra  (1461—1462) 

241—242,  368. 
Hauksson :  Einar,  Haldór,  Jón, 
haulkn,  sjá  holkn. 
Haurg-,  sjá  Hörg-. 
Haurk-,  sjá  Hörk-. 
Haurs-,  sjá  Hörgs-. 
Hausk-,  sjá  Hösk-. 
haustbeit  207. 
haustlag  758. 
Hávarðr  Loptsson  hinn  gamli  á 

Á  á  Siðu    (f.  1584,    d.    1687) 

646,  697. 
Hávarðr    prestr    á  Stórólfshvoli 

(1470)  569. 
Hávarðsson:  Lafranz. 
Hávarðsstaðir    i   ísa^'arðarsýslu 

163. 
Hávarðsstaðir  i  Viðidal  349. 
Héðinshöíði    á    Tjörnesi    616— 

618,     752—753,     762,      764, 

793—794. 
hefð  678,  740. 
Hegranes    172,    711.  —  Hegra- 

nessþing  398,  521,  522. 
Heiðargata  í  Aðaldal  272. 
Heiðarhagi  i  Eyjafirði  351. 
Heiðarhús  á  Flateyjardal  610— 

612. 
heiðarlegr  maðr  167. 
heiði     120-,     298,     318,      395^ 

433. 
Heiði  á  Langanesi  39. 
Heiði  i  Sléttahlíð  39,  355. 
heilagir  menn    9,    94,    97,    189, 

406.  —  heilagir  staðir  67. 
heimafólk  703. 
heimajörð  358. 


heimaland  85,  127,  223,  251, 
252,  253,  254,  255,  256,  258, 
260,  262,  263-,  264,  265,266, 

269,  271,  272,  273,  275,  276, 
277-,  279,  280,  283,  294,  296, 
298,  303*,  307,  310,  311,  312, 
313,  315,  318,  320,  323,  325, 
327,  330,  332,  333,  334,  338, 
339,  341»,  343,  344,  347«, 
348,  350,  399,  400,  404,  405, 
406,  449,  515,  580,  591,  592, 
697«,  598^  599^  629,  632, 
676,  792. 

heimanfylgja  454,  491. 

heimaprestr  327. 

heimareki  263. 

heimelikt  hús  211. 

heimferð  704. 

heimili  238,  537,  637,  639,  640, 
703,  756.  —  heimilisfastir 
menn,  heimilismenn  405,  491, 
520,  538,  673.  —  heimilishús 
265.    —    heimilisprestr     101, 

270,  309,  314,  329,  330,  579, 
592.  —  heimilistiðir  265. 

heimreið  702,  731,  734. 
heimrekstr  141. 
heimsókn  689,  703,  756. 
heimtingarmaðr  710. 
Heinrekr  Arnason    (bróðir  Her- 

mundar)  eystra  (1467)  510. 
Heinrekr     Englakonungr      hinn 

sjötti    (1422-1461,    d.   1471) 

23—24,  72—74. 
Heinrekr  Griífenberch  öldrmaðr 

i  Danzig  (1434)  9. 
Heinrekr    Grot,    norrænn    maðr 

(1459)  191. 
Heinrekr      Jónsson      (Henricus 

Johanuis),        norrænn      maðr 

(1455)  134, 


REGISTR. 


909 


Heinrekr  Kaldison  (Kalteison) 
erkibiskup  i  Niðarósi  (1450 
-1456)  57,  95— 96^  117, 
142. 

Heinrekr  Kepkin  umboðsmaðr 
Kristjáns  konungs  fyrsta  á 
íslandi  (1463—1467),  „hirð- 
stjóri  yfir  alt  ísland"  (1470— 
1474    eða    leingr)    388—390, 

503,  504,      564—565,      639, 
642,  693,  707    759^ 

Heinrekr  Steinbecke    kaupmaðr 

(1434)  9. 
Heinreksson :      Arni,      Nikulás, 

Steinmóðr. 
Helga  Einarsdóttir  (Bessasonar) 

kona     Haldórs      Brandssonar 

(1449—1464)  26,  423. 
Helga    Einarsdóttir      (Böðvars- 

sonar)  kona    Viðnæms    Jóns- 

sonar  45—46,  48—49. 
Helga   Einarsdóttir,    Ormssonar 

(1470)  Ö70. 
Helga  Finnsdóttir  prófentukona 

á  Eeynistað  (1459—1461)  193 

—194,  228. 
Helga  Gilsdóttir  á  Snorrastöðum 

(1473)  698-699. 
Helga    kona    Hákonar    Indriða- 

sonar  (1452)  99. 
Helga  Þórðardóttir,  kona  Eyjólfs 

mókolls  Magnússonar  (1460 — 

1469)  205—206,  380,  555^ 
Helga  í>órðardóttir  vestra  (1467) 

504.  Sbr.     næstu     konu     á 
undan. 

Helga  Þorgilsdóttir  frá  Ból- 
staðarhlið  (fyrir  og  um  1447) 
23. 

Helga  Porleifsdóttir,  Árnasonar, 
kona    Gruðmundar    ríka    Ara- 


I      sonar    á    Reykhólum  (1423 — 
I      c.  1438)  108— 109^  443,  552, 
I      558—560,  581,  601,  615. 
1  Helga  Þorleifsdóttir,  Árnasonar, 
I      hin  yngri,  kona  Skúla  Lopts- 
i      sonar    (fædd  1412,    enn  á  lífi 
I      1487)  13—14,  559. 
'  Helgá  í  Eyjafirði  303. 
Helgadóttir:  Haldóra,  Ingvildr. 
Helgafell        í      Helgafellssveit, 
klaustr  46—48,  118, 119, 180, 
181^     182,     200,    374,    445, 
(485),   555,  627,  748,  795.  - 
Helgafellssveit  180,  182,  748, 
795. 
Helgaland,  sjá  Hálogaland. 
Helgason :    Björn,  Eyjólfr,  Guð- 
mundr,      Hlugi,      ívar,     Jón, 
KetiU,     Ljótr,     Loptr,    Ólafr, 
Sigurðr,     Steinþór,     Stephán, 
Sveinn,       Teitr,      (Þorbjörn), 
Þórðr,     Þormóðr,     Þorsteinn, 
Örn. 
Helgastaðir    (nú    Helgustaðir)  i 

Fljótum  39. 
Helgastaðir  í  Reykjadal  34,  78, 

359,  824. 
helga  vika  461,  472. 
Helgi      í     Húnavatnsþingi     (c. 

1344)  3. 
Helgi  Bjarnarson  (bróðir  Gutt- 
orms^)  og  liklega  Margrétar 
konu  Hrafns  lögmanns  Guð- 
mundarsonar),  umboðsmaðr 
Hólastóls  (1430;  enn  á  lífi 
1431)  424.^^) 


*)  Guttormr  kemr  við  bréf  24. 
Jan.  1420  ásamt  Helga  bróður 
sinum  (DI,  IV,  Nr.  335). 

^)  Helgi    þessi   mun    vera    h^xxv 


910 


REGISTR. 


Helgi    BjaruarsoD     i    Síðumúla 

(1472—1474)  674,  768. 
Helgi  Bjarnarson  prestr  í  Suðr- 

þingeyjarþingi    (1465)    440 — 

441,  824. 
Helgi  Einarsson     prestr    vestra 

(1383)  208. 
Helgi  Erlingsson    (Þórðarsouar) 

vestra     og     nyrðra     (1442— 

1473)  703. 
Helgi  Filippusson    (Þórðarsonar 

fráHaga)  vestra  (1462— 1467) 

376,  490,  517. 
Helgi  Guðmundarson    (Bjamar- 

sonar)     í     Múlaþingi     (1464) 

394. 
Helgi      Guðmundarson       (Guð- 

mundsson)  nyrðra    og    vestra 

(1452-1462)  90,  240. 
Helgi      Guðmundarson       (Guð- 

mundsson;     bróðir    Halls     og 

Jóns)     nyrðra      (1472—1475) 

665,  690,  793,  807. 
Helgi    Guðmundsson     481,     sjá 

Helgi  Guðnason. 
Helgi     Guðnason      (Sæmundar- 

sonar?),  systurson  Arna  bisk- 

ups  Ólafssonar,  lögmaðr  norð- 

an  og  vestan  (1436 — 1439  eða 

leingr;  d.  fyrir  1445)  481.^) 


sami  „Helgi  Bjamarson",  sem  kemr 
við  kaupmálabréf  Vigfúsar  Hólms 
(1397)  og  kynni  að  vera  sonr 
Bjarnar  Olafssonar  áHvalsnesi,  en 
Margrét  kona  Hrafns  lögmanns, 
er  af  nokkrum  talin  dóttir  þess 
Bjamar. 

*)  Q-uðni  Sæmundarson,  sem  gœti 
verið  faðir  Helga  lögmanns,  kemr 
viö  bréf  1399  i  Skagafirði,  og  mun 


Helgi  Gunnarsson  (Andréssonar) 
í  Rangárþingi  (1472)  655. 

Helgi  Guttormsson  „bóndi"  á 
StaðarfeUi  (d.  1427)  820,  821. 

Helgi  Illugason  vestra  (1461) 
236. 

Helgi  Ingjaldsson  prestr  i 
Görðum  á  Álptanesi  (1415 — 
1461)  238. 

Helgi  Jónsson  i  Hegranessþingi 
(1433—1468)  521. 

Helgi  Ljótsson  (prests  Helga- 
sonar)  vestra  (1465)  449. 

Helgi  Lioztsson,  sjá  Helgi 
Ljótsson. 

Helgi  Magnússon  (bróðir  Þórðar 
prests)  prestr  í  Miklaholti 
(1463—1470  og  leingr)  402- 
403. 

Helgi  Magnússon,  Runólfssonar, 
djákn  nyrðra  (1449),  síðar 
prestr  (1462— 1472  eðaleingr) 
27,  364,  366,  367,  423,  432— 
433,  670.*) 

Helgi  Oddsson  (lögmanns  Ás- 
mundarsonar)  syðra  (fulltíða 
1465),  lögréttumaðr  íBangár- 
þingi  (1474  og  síðar),  síðar 
lögmaðr  455,  756,  790,  803. 

Helgi  Ólafsson  nyrðra  (1449)  31. 

Helgi  Ólafsson  (Loptssonar?) 
nyrðra  (1459)  201. 

Helgi  Sigurðarson  priors,  bróðir 
Ara,  nyrðra  (1460  og  siðar) 
212,  379,  419,  611,  787. 

Helgi  Sigurðarson  i  Rangár- 
þingi  (1475)  805. 


vera   bróðir  Ingibjargar    á   Silfra- 
stööum. 
')  Mun  alt  einn  maðr. 


REGISTR. 


911 


Helgi  Snorrason  i  Þórsness- 
þingi  (1465)  444. 

Helgi  Styrsson  (bróðir  Gruðrún- 
ar  konu  Snorra  á  Ökrum), 
bóndi  á  Krossi  í  Landeyjum 
(1419—1430),  hirðstjóri  sunn- 
an  og  austan  á  íslandi^)  og 
sýslumaðr  í  Vestmannaeyjum 
(1420)  223—224,  803. 

Helgi  Teitsson,  Helgasonar,  í 
Dal  undir  EyjafjöUum  (1475) 
790,  802—805. 

Helgi  Þórarinsson  í  Dalasýslu 
(1470)  565. 

Helgi  Þórhallsson  vestra  (1442 
-1467)  22,  478. 

Helgi  Þorkelsson  (iíklega  Ólafs- 
sonar,  bróðir  Páls)  prestr  i 
Gufudal  (1439—1473)  og 
officialis  milli  Hvitár  1  Borg- 
arfirði  og  Hnitafjarðarár 
(1463-1469,  d.  1473)  172«, 
218—219,  373,  386—387,427 
-430,  545,  547,  548,  582— 
583,  604,  701—702. 

Helgi  Þorsteinsson  (frá  Holti 
Magniissonar,  d.  fyrir  1461) 
225. 

helgir  dagar,  helgidagar  7,  94, 
96,    101,   258,  265,  269,  298, 


*)  Hefir  orðið  hirðafcjóri  eptir 
Amfinn  Porsteinsson  1420,  en 
Amfinnr  hafði  hirðstjóm  um  alt 
land  1419 ;  munu  þeir  Amfinnr 
hafa  veriö  mágar,  og  hafa  þau 
PáH  á  Viðimýri  og  Sigriðr  kona 
Helga  liklega  verið  böm  Porsteins 
lögmanns,  er  margir  ætla,  að  hafi 
búið  i  Viðimýri. 


324,  342,  844,  349,  491,  493, 

595,  788. 
Helkunduheiði  á  Langanesi  470, 

574,  750. 
Hella  á  Arskógarströnd  356. 
Hella     (Hellulönd     tvö)      undir 

Jökli  599. 
Hellge,  sjá  Helgi. 
Hellisvik     á    Skagaströnd    345, 

350. 
Helluland  í  Hegranesi  81,  82. 
Helluland  i  Strandakirkjusókn  i 

Noregi  477. 
hellunám  792. 
Helluvað  við  Mývatn   533. 
Helluvað  í  Rangárþingi  792. 
hehningakaup  223. 
helmingakona  30,  109,  206. 
helmingalagsbréf  646 — 647, 
helmingarfólag    109,    130,    224, 

561,  646,  647^ 
Helmingargeil    við    Skjálfanda- 

fljót  780. 
helmingaskipti  695,  7J0. 
Hemingr  Færeyjabiskup    (1450) 

59. 
Hening    Mikelsson     ráðsmaðr    í 

Björgvin  (1472)  684. 
Henninge  Sten  (1442)  15. 
Henrik,  sjá  Heinrekr. 
hérað    213,    398,    522,    673.  — 

héraðsþing  455. 
Héraðsdalr  i  Tungusveit  25. 
herbergi     586,     643.     —     her- 

bergjan  21  ^ 
Herbjarnarey  í  Lóni  511. 
Herdís  Einarsdóttir   i  Dýrafirði 

(1460—1461)  222,  223. 
Herdis   (Jónsdóttir,    Ketilssonar 

á  Hvanneyri  og)  dóttir  Gunn- 


912 


REGISTR. 


hildar     Vermundardóttur     (á 

lífi  1470)  588. 
Herdis    móðir   Gruðrúuar    Gísla- 

dóttur    (i    Tungu    i  Önundar- 

firði,  1452)  99. 
Herdis  Magnúsdóttir  frá  Hjarð- 

ardal,  Hallssonar  (fyrir  1473) 

728,  730. 
heretica  pravitas  53. 
Hereyjar  á  Sunnmæri  802. 
Herjólfsvik  við  Þistilsfjörð  281. 
Herlacus,  sjá  Herleikr. 
Herlaugr  Mattheusson  lögmaðr  i 

Ósló  (1442)  18. 
Herleikr  Pótrsson  norrænn  maðr 

(1405)  134. 
Herraann    Hákonarson    bóndi    i 

Haga  á  Árskógarströnd  (1454) 

125—126. 
Hermann     Jónsson      prestr      á 

Undinfelli  (1449)  27. 
Hermann    Lafranzson,    norrænn 

maðr,  sveinn  Hólmfríðar  Vig- 

fúsdóttur  (1475)  783. 
Hermann  Lange  (1436)  11—12. 
Hermannsson  :  Hallr. 
Hermundr  Árnason  eystra(1460 

—1467)  208,  510—511. 
Hermundr  Benediktsson    eystra 

(1474)  763. 
hernaðr  56. 
herra   592,    673,  676,  700,  711, 

785. 
hertygi,    tygi,    vopn,    arma    11, 

19,  188^  563,  570,  637,  639«, 

776.   -     nakin    tygi    776.  — 

tygjaö  lólk  776.  —  armbrysti 

190»,  191,  570.  —  brysti570. 

—  hanzkar  504,  563.  —  hattr 

189,  190,  570.  —  hjálmr  71^ 

151^     152^     —    hjaltahnifr: 


hjaltahnifsbrot  814.  —  hnifr 
508.  —  hringapansari  570. — 
járnhattr  638*.  —  jukka  189, 
504.  —  lásbogi  377.  —  pans- 
ari  189,  190,  638^  -  skjöldr 
71«,  161^  152^  189.  —  sverð 
504,  507. 

HespihóU,  sjá  EspihóU. 

Hestagil  á  Viðidalstunguafrétt 
347.  —  Hestagilsbotn  347. 

Hestanes  á  Sléttu  281,  283, 
304^  —  Hestanesmöl  305. 

hestar,  sjá  hross.  —  hestamaðr 
571. 

Hestbringur  í  Breiðavik  61. 

Hester,  sjá  Ester. 

Hesteyri  í  ísafjarðarsýslu  161, 
163,  502. 

Hestfjörðr  i  ísafjarðarsýslu  223, 
558. 

Hesthamar  i  Ófeigsfirði  86. 

HesthóU  í  Víðidal  347. 

Hestr  i  AndakU  IV,  658. 

Hestr  i  Breiðavik  60. 

Hestr  i  Önundarfirði  ÖOI,  743. 

hetta,  sjá  klæðnaðr. 

hey  265,  269,  729,  789,  741«, 
767,  776,  —  heygarðr  119.  — 
heykaup  108.  —  heystaða 
144.  —  heytoUr  250,  252, 
254^  257,  259^  261,  265, 
266,  268,  270,  272,  273,  274, 
275,  276,  278,  279,  283,  284. 
290^  292,  293,  294,  297,300, 
302,  309,  311,  312,  314,  316, 
318,  320,  321,  324,  326,  328, 
329,  330»,  331,  333,  334,337, 
339,  340,  341,  342,  343,  345, 
348^,  598^  Sbr.  taða,  vönd- 
uU. 

HeydaHr,  sjá  Eydalir. 


REGISTR. 


913 


Heydalr  i  Vatnsfjarðarþingurn 
163,  164^  624,  748. 

Hieronymus  prestr  hinn  helgi 
(d.  420)  315,  720.  —  Hiero- 
nymuslikneski  315. 

Hietland,  sjá  Hjaltland. 

Hildibrandsson :    Jón,  Vigfús. 

Hildr  Ólafsdóttir  (tóna?)  kona 
Indriða  Hallssonar  á  Rauða- 
mel  (1472)  666—667. 

Hildr  Svarthöfðadóttir  fráKöldu- 
kinn  á  Fellsströnd,  konaGuð- 
mundar  Stephánssonar  (1473) 
705. 

hiraeríki  588. 

Hinrik,  sjá  Heinrekr. 

Hinrik  Seffrinzson(!),  sjá  Hein- 
rekr  Kepkin. 

hirðsla  703*. 

hirðstjóri  63,  64,  65^  Q6,  67, 
68^  69,  139,  146,  147^  151^ 
180«,  185,  186,  188«,  389, 
430,  476,  486,  499,  639^ 
642,  693*. 

Hítará  í  Mýrasýslu  181,  182. 

Hítardalr  í  Mýrasýslu  101,  143, 
175,  215,  223,  406—408,523, 
524,  531,  535,  551,  564,  575, 
579,  596,  597,  598—599,602, 
693,  698—699.  —  Hitardals- 
bók  4,  175.  —  Hitdælir  827. 

Hjallaland  i  Vatnsdal  354. 

Hjallanes  á  Tjörnesi  280. 

Hjallar  i  Porskaíirði  502. 

Hjalli  i  Höfðahveríi  356. 

hjallr,  sjá  húsakynni.  —  hjalla- 
hrís  537. 

Hjálmar  Snartarson  (i  Otradal 
1461)  2931 

Hjálmarströnd  i  Loðraundaríirði 
634. 

Ðipi.  isi.  y. 


Hjálmholt  i  Flóa  425—426. 

hjálmr,  sjá  hertygi. 

Hjálmr  Marteinsson  bóndi  i 
Syðravallholti  i  Hólmi  (likl. 
bróðir  Gramla),  fyrri  maðr 
Astríðar  Jörundardóttur  (1411) 
3—4. 

Hjálmr  Örnólfsson  (i  fylgd  með 
Birni  Jórsalafara  norðr  um 
land  1395)  m,  605. 

Hjálmsstaðir  i  Eyjafirði  225. 

Hjalsa  i  Noregi  477. 

Hjaltabakki  i  Húnavatnsþingi 
354,  361,  397. 

Hjaltadalr  i  Fnjóskadal  303. 

Hjaltadalr  i  Skagaíirði  13,  26, 
28,  35,  45,  46,  48,  49,  50,  54, 
62,  80,  89,  125, 136, 140, 141, 
146,  147,  201,  221,  222,  248, 
303,  358,  365,  366,  367,  411, 
421,  423,  432,  434,  435,  436, 
439,  440,  445,  458,  466,  473, 
479,  480,  481,  490,  507,  514, 
523,  529,  531,  602,  603,  606, 
607,  620,  653,  668,  679,  680, 
681,  682,  689,  690,  700,  711, 
723,  724,  727,  729,  732,  733, 
737,  741,  742,  759,  760,  778, 
779,  801,  802,  813,  815,  826. 

hjaltahnifr,  sjá  hertygi. 

Hjaltason:  Eyjólfr,  Ólafr. 

Hjaltastaðir  i  Blönduhlið  36, 
42. 

Hjalti  (Arnsteinsson  ?)  prestr  í 
Nesi  i  Aðaldal  (fyrir  1318) 
272. 

Hjalti  Steinmóðarson  i  I>ing- 
eyjarþingi  (1464)  421. 

Hjalti  I>orsteinsson  nyrðra 
(1449)  30—31. 

Hjaltland  126,  127. 

53 


914 


REGISTR. 


Hjarðardalr      (hvortveggja)       í 
Dýraíirði  176—177,  245,  496. 

—  Hjarðardalslækr  177,  245. 
Miarðardalr  í  Önundarlirði  2iá2, 

727—728,  730. 
Hjarðarnolt  1  Laxartiai  242,  243, 

244,  245,  377,  386—387,  427 

—430,  596,  658. 
Hjarðarholt    i    Staíholtstungum 

709—710. 
hjarir,  sjá  hurð. 
hjón  (eiginhjón)  160«,  232,  233, 

459,     655,    685,     686»,    646, 

647^    686,  731,  744,  751.  — 

hjónaband   45,    48,  244,  608. 

—  hjónalag    585.    —    hjóna- 
vígsla  493. 

hjúskapr     244,     609*.    —     hjú- 

skaparband  609. 
hlað  (bæjarhlað)  427. 
hlaða,  sjá  húsaskipan. 
hlasshvalr,  sjá  hvalr. 
Hlaupgeiri  undir  Skörðum   798. 
Hleiðrargarðr  í  Eyjaíirði   625— 

626. 
hlein  (klettabrík)  659^  674. 
hlekkjafesti  189,  569. 
Hlið  á  Álptanesi  795. 
Hlíð    361,    417,    sjá    Bólstaðar- 

hlíð. 
Hlíð    i   Bolungarvik    (meiri    og 

neðri)     381,     535,    537,    538, 

566-567,    571—572,    577— 

578,  782. 
Hlið    i    Kræklingahlið    360    = 

Lögmannshlið. 
Hlíð  á  Langanesi  764. 
Hlið    (i  Súðavikrhreppi)    i    ísa- 

fjarðarsýslu  163. 
Hlið  í  Viðidal  348. 
Hlið  við  Þorskaíjörð  591. 


HUðar  (=  Berghlíðar)  i  Barða- 

strandarsýslu  5. 
Hlíðardair  i  Lóni  798. 
Hliðarendi  i  Fljótshlið  151,577, 

655^  656. 
Hlíðarhagi  i  Eyjaíirði  313,  350. 
hlunnindi   82,  94,  97,  117,  210, 

224,  381,  416,  448,  549,  550, 

733. 
hlutarmaðr  635,  537,  538. 
Hlöðufall  miUiViðidals  og  Mið- 

fjarðar  348. 
Hlöðugeil  i  Fellum  395. 
Hnappstaðir,  sjá  Knappstaðir. 
hnefahögg  230^ 
hnisur,  sjá  hvalr. 
Hnjófsk-,  Hnjósk-,  sjá  Enjósk-. 
Hnjótr  á  Rauðasandi  163. 
Hnjúkr,  sjá  Hnúkr. 
hnoða  með  garn  815. 
Hnúkr  i  Skíðadal  366. 
Hnúkr  i  Vatnsdal  770. 
Hnúksá  á  Jökulsdal  128^ 
Hnúksvatn  á  Jökulsdal  128. 
Hnútr     (Knútr)    Guðmundarson 

vestra  (1471)  647. 
Hnútsstaðir,  sjá  Knútsstaðir. 
Hnörr  705,  sjá  Knörr. 
Hof  i  Eellum  395. 
Hof  á  Elateyjardal  303. 
Hof  i  Goðdölum  360. 
Hof    á  Höfðaströnd     41,     131, 

132,  193,  214,  250—251,360, 

398,  825,  826,  827. 
Hof  i  Hörgárdal  670. 
Hof  á  Kjalarnesi  779,  800. 
Hof  á  Skagaströnd  31, 105, 146, 

147,  354,  361. 
Hof  i  Svarfaðardal  356. 
Hof  i  Vatnsdal    211—212,  589, 

769—770,  786. 


REGISTR. 


915 


Hof  i  Vopnafirði  111,  395,  452.  ] 

Hofdæli  (Hofdalir)  í  Skagafirði  i 
36,  42. 

Hofsós  i  Skagafirði  (Hofsósskip 
1724)  248. 

Hofstaðir  í  Fnjóskadal  318. 

Hofstaðir  á  Mýruin  409,  599. 

Hofströnd  í  Borgarfirði  eystra 
632. 

hofsveinn  564,  565. 

Hofteigr  á  Jökulsdal  127. 

Hólabrekka  i  Geiradal  219. 

Hólagerði  i  Reykjadal  178^ 

Hólakot,  eyðijörð  Hólastaðar 
(1449)  40. 

Hóiakot  í  Viðvíkrsveit  36,  43. 

Hólar  í  Arnarbýlisdal  501,  502. 

Hólar  í  Blöndudal  (Blöndudals- 
hólar)  116,  361  (tvisvar?), 
515. 

Hólar  í  Dýrafirði  502. 

Hólar  í  Einarsstaðaþingum  40, 
177  -178,  396,  448—449. 

Hólar  i  Eyjafirði  309—310, 
359. 

Hólar  (HÓU)  í  Eljótum,  Hóla- 
teigr  681-682,  723,  724, 
729,  737—742,  745,  759— 
760. 

Hólar  (efri)  i  Grnúpasveit  533. 

Hólar  í  Gnúpasveit  (Presthólar) 
136,  277-279,  359,  419, 
420. 

Hólar  i  Hjaltadal  (-biskup, 
-biskupsdæmi,  -dómkirkja, 
-staðr,  -stóll)  7,  8,  13,  14, 
16,  26,  27,  28,  35—44,  45^ 
46,  47,  48,  49—50,  53—54, 
55^  59,  61— 62^  69—70,  74, 
75,  GQ,  77,  78,  79,  80,  86, 
89,    91,    92,    93,    94,    96,  98, 


100,  101,  103^  104,  118,122, 
124,  125^  126,  129, 136, 137^ 
140—141,  145—147,  165,  166 
-170,  171,  172—174,  175, 
177,  182—183,  201,  202,  214, 
220,  221^—222,  226,  227, 
228,  234,  247,  248,  249,  250, 
260,  263,  277,  289,  291,  303, 
318,  320,  321,  322,  323,  324, 
332,  357,  358,  359,  360,  365, 
366,  367,  390,  391,  364,  396, 
397,  398,  410,  411,  412,  413, 
416,  421,  423,  424,  427,  481, 
432,  434—440,  445, 448—449, 
457,  458,  462—463,  464—465, 
466,  473,  478— 481,482— 483^ 
490,  505,  507,  513—514,  522 
-523,  525,  6íá6,  529—531, 
551,  564,  584,  600,  602—603, 
605—607,  614,  620,  627,  628, 
635,  644,  652,  653,  665,  668, 
669,  670,  671,  676,  677,  678, 
679,  680,  681,  682,  689,  690, 
693,  699—701,  707,  708,  711, 
715-716,  723,  724,  725,726, 
727,  728,  729,  732- -733,734, 
737,  738,  740,  741,  742,  753, 
754,  756,  769-760,  766,770, 
775— 777^  778—779,  780, 
781,  782,  801  -802,  8J1— 
813,  814,  815,  825,  826.  — 
stærð  Hóladómkirkju  357 — 
358. 

Hólar  i  Hrunamannahreppi 
(Hrepphólar)  34—35,  100, 
399,  470,  512,  527,  773— 
775. 

Hólar  í  Hvammssveit  100,  565. 

Hólar  i  Ólafsfirði  38. 

Hólar  (HoUar)  i  Steingrímsfirði 
502. 

58* 


916 


REGISTR. 


Hólar  i  Stiflu  38. 

Hólar  (i  Svartárdal?)  361^1  Sbr. 

Hólar  i  Blöndudal. 
Hólar   í   Vestrhópi   (Vestrhóps- 

hólar)  90,  343—344,  354,  361. 

—  Hólaþing  354. 
Hólármark  i  Svarfaðardal  261. 
Hólavik  i  Fljótuin  253. 
hold    og    blóð    vors   herra  Jesu 

Christi  590. 
Hólfriðr,  sjá  Hólmíriðr. 
Hólgerðislækr  á  Jökulsdal    128. 
holkn  120. 

Holkná  i  Austfjörðum  630. 
hóll  119,  335,  336. 
Hóll  i  Bildudal  205,  206. 
HóU  (HvoU)  i  Bobingarvik   25, 

231,     232,     381,      460—461, 

478,  501,  535,  587,  538,  542, 

543,  571,  572,  577,  579,  645, 

728,  745,  746,  765,  775,  777, 

778. 
HóU    í    Dalahreppi     i    Barða- 

strandarsýslu  216. 
HÓU  i  Fjörðum  264. 
HÓU  i  rijótum    422,    723,    724. 

Sjá  Hólar. 
HóU  i  Helgastaðaþingum  i  Þing- 

eyjarsýslu   34,  280,  286,  418. 
HÓU  i  Kinn  371,  372,  505. 
HóU  á  Melrakkasléttu  3041 
HóU,      Munkaþverárklaustrsjörð 

303. 
HÓU  í  Ólafsfirði  38. 
HÓU  i  ÓslandshHð  422. 
HóU  i  Reynistaðarþingum  213. 
HóU  i  Siglufirði  763. 
HóU  á  Skaga  37. 
HóU    (syðri    og   ytri)    á  Skaga- 

strönd  344,  345. 
HÓU  i  Skiðadal  262. 


HóU  i  Svarfaðardal  37,  44,  259, 

356. 
HóU  i  Svartárdal  352. 
HóU  i  Viðidal,    sjá  Vatnshorns- 

hóU. 
HóU  i  Önundarfirði  490. 
HoUand       (HoUant)     126—127, 

132—133. 
HoUdsdalr,  sjá  Holtsdalr. 
HoUensis,  sjá  Hólar  í  Hjaltadal. 
HoUzthen,  sjá  Holsefcaland. 
hoUusta  565. 
hólmar    225,    258*,    261,    283*, 

284,     303,     313,     472,     539, 

577. 
Hólmar,  skógar  á  HUðardal  798. 
Hólmar  i  Reyðarfirði  531. 
Hólmavað     i    Helgastaðahreppi 

280. 
Hóbnavatn  á  Langanesi  277. 
Hólrafriðr     Anondardóttir     (Ön- 

undardóttir)  kona  Ingimuudar 

Óþyrmissonar  i  DaU  (1366)  3. 
Hólmfriðr    Vigfúsdóttir    Hólms 

(1475)  783. 
Hólmr    hinn  mikU  á  Grrenjaðar- 

stað  280. 
Hólmr(inn)    i    Skagafirði    (VaU- 

hólmr)  323. 
Hólmr  í  Steingrimsfirði  216,  sjá 

Hafnarhólmr. 
Hólmsel  i  Djúpadal    í  Eyjafirði 

313,  351. 
Hóleá     á    Meb-akkasléttu    276, 

305. 
Holsetaland  (Holsten,  Holstenn, 

HoUzthen)  371,  383,  384, 469, 

564. 
Hólsreki  á  Sléttu  304,  305. 
Holsten,  sjá  Holsetaland. 


REGISTR. 


917 


holt  61,  511,  586,  643,  713.  — 

holt  til  viðunar  272. 
Holt  á  Barðaströnd  593. 
Holt     undir     Eyjafjönum      156, 

516,  517. 
Holt  í  rijótum    254—255,    355, 

361,  422,  520,  521,  540-541, 

682,  723,  724,  729,  738. 
Holt    i    Hjaltabakkaþingum    (á 

Ásum)  354,  397. 
Holt,  eyðijörð  Hólastóls  40. 
Holt  i  Saurbæ  í  Dalasýslu   492 

-494,  747,  748. 
Holt  á  Síðu  570. 
Holt    í  Svarfaðardal    (meira    og 

minna)  259,  260,  356. 
Hoit    í    Svínadal    i   Húnavatns- 

þingi  353,  501. 
Holt  í  Önundaríirði  96—98,  176, 

376,  490,  491,  524,  531,    535 

—536,    579,    727,    730,    781, 

782,  806,  807. 
Holtamannahreppr  i  Rangárþingi 

189,  240,  242,  388,  583.  Sbr. 

Holtin. 
Holtastaðir  í  Langadal  104, 191, 

192,  349—350,  361,  515. 
Holtin  i  Rangárþingi    241,  387, 

500.     Sbr.  Holtamannahreppr. 
Holtsdalr    út     úr    Svarfaðardal 

258. 
Holtstjörn  í  Skagaíirði  681. 
Homborigsundhe  21,    sjá   Horn- 

borusund. 
Hópsós  í  Húnavatnsþingi  236. 
Horastaðir  744,  sjá  Hróastaðir. 
hórdómr,     hórdæmi     158,     585, 

600,  644^ 
horn :  hvitt  silfr  af  hornum  389, 

—  hornasög,  sjá  búsgagu. 


Horn     i     Hornafirði     120—121, 

208-209. 
Horn  í  Rennisey  3,  476—477. 
Horn  í  Skorradal  408. 
Hornafjörðr  120,  121,  150,  208, 

209,    511.  —    Hornafjarðarós 

120. 
Hornborusund  i  Noregi  20,  21. 
Hornbrekka     i     Ólafsfirði     258, 

356,  600. 
Hornskriður  i  Hornafirði  120. 
Hornstrandir  558,  sjá  Strandir. 
Hornteigr  á  Eingibakka  i  Aðal- 

dal  272. 
Hós  477,  sjá  Ós. 
hospital  sancte  Brigidæ  142. 
hostiariatus  661. 
hosur,  sjá  klæðnaðr. 
Hrafn  Bárðarson  (líklega  Stein- 

móðarsonar),  er  gefr  til  Hvann- 

eyrarkirkju     i     Andakíl    (um 

1470)  588. 
Hrafn  Bótólfsson,  Andréssonar,  i 

Langahlíð,     lögmaðr    (1381 — 

1390)  347. 
Hrafn  Brandsson,  Haldórssonar, 

frá    Barði,    bóndi    i  Skriðu    i 

Reykjadal  (1464  og  þar  eptir) 

og  lögmaðr  norðan  og  vestan 

(1479—1483)   422—423,   454, 

504—505*,  802,  819. 
Hrafn    Gilsson     (líklega    prests, 

Jónssouar)  prestr  i  Reykholti 

(1463—1474  eða  leingr)    399, 

532. 
Hrafn    Guðmundarson,')    bróðir 


*)  Er  að  likindum  sonr  Guð- 
mundar  Stigssonar  (Ártiðaskrár 
bls.    172)     frá    Ljósavatni,    og    þk 


918 


KBÖISTR. 


Ara  og  Snjólfs,  bóndi  á 
Skriðu  i  Reykjadal,  lögmaðr 
norðan  og  vestan  (1409 — 
1432)  109,  165 -166^  371, 
457,  819. 
Hrafn  Guðraundarson,  Hrafns- 
sonar,  í  Rangárþingi  (c.  1470) 


Hrafn  Haldórsson,  Brandssonar, 

á    Barði    i   Fljótum  (1480  og 

siðar)  254. 
Hrafn  Jónsson  (Atla8onar,bróðir 

BergþórS;  Jóns   og  Þorgeirs), 

sveinn    Bjarnar  Þorleifssouar 

(1445—1464)  22,  209,  433. 
Hrafn  Jónsson    (bróðir  Nikulás- 

ar)  i  Dýraíirði  (1471)  603. 
Hrafu  Jónsson   biskupssveinn  á 

Hólum  (1720)  612. 
Hrafn  Oddason    prestr   i  Höíða 

(fyrir  1433)  IV,  527. 
Hrafn  Oddsson  riddari  (d.  1289) 

818. 
Hrafu    Oddsson     prestr     vestra 

(1472—1473)  667. 
Hrafn    Sveinbjarnarson    á   Eyri 

í  Arnaríirði  (d.  1213)  823. 
Hrafnabjörg  í  Svinadal  í  Húna- 

vatnsþingi  353,  501. 
Hrafnabjörg  í  Ögrsveit  506. 
Hrafnagil  i  Andakil  409,  562— 

563,  574. 
Hrafiiagil  i  Eyjafirði  89,  90,  91, 

315,    317,    360,    419,  433.  — 

Hrafnagilssel     á    Porvaldsdal 

364,  365. 
Hrafnagil  í  Laxárdal  752. 


bróÖursonr  Loga  officialis,  er  veitir 
Hra&i  umboð  jrfir  Grenjaðarstað 
1406. 


Hrafoaskálagnúpr  í  Önundarfirði 

580. 
HrafnhóU  (RamfhóU)  i  Hjaltadal 

37,  43. 
Hrafnkelsataðir  i  Fljótsdal  632. 
Hrafusá  á  Skaga  345,  350. 
Hrafnás  i  Eellum  395. 
Hrafnsdóttir:  Gfuðrún,  Hallkatla, 

Bagna. 
Hrafnseyri    (Eyri)     i   Arnarfirði 

695—696. 
Hrafnskarðsá    á   Víðidalstungu- 

afrétti  348. 
Hrafnsson:       Guðmundr,      Jón, 

Sveinbjörn,  Thomas. 
Hrafnsstaðir  i  Upsaþingum  356. 
Hrafnsstaðir      (Ramfnstaðir)      i 

Hjaltadal  37,  43. 
Hrafnsstaðir  i  Viðidal  348,  349. 
Hrafnsvik  (Hramsvik)    á  Vatns- 

nesi  659,  674. 
Hrafntóptarhús  frá  Staðarbakka 

336. 
Hrafstaðir   (=  Hrafnsstaðir,    nú 

Hrappsstaðir)  i  Vopnafirði453. 
Hramsvik,  sjá  Hrafnsvik. 
Hranason:  KetiU. 
Hranastaðir  i  Eyjafirði  315. 
Hrapaðargiá     i     Suðrþingeyjar- 

þingi  263. 
hraukar  (torfs,  mós)  4. 
hraun  457. 
Hraun  (nú:  Hraunlönd)  iBreiða- 

vik  61. 
Hraun  í  Dýrafirði    (i  Keldudal) 

219,  501,  502. 
Hraun  í  Sléttahlið  355. 
Hraun  í  Fljótum  38,  53,  54. 
Hraun      i    Holgastaðahreppi     i 

Suðrþingeyjarþingi  41,  280. 


REGISTR. 


919 


Hraun  á  iDgjaldseaÐdi  475,  517 

-518. 
Hraun    hið    innra  á  E-eykjanesi 

vestra  591. 
Hraun    á   Skaga     38,     53,     54, 

345. 
Hraun  347,  sjá  Tindahraun. 
Hraungerði     i     Flóa    187,    188, 

388,  467-  468,  583-584,  734. 

—  Hraungerðisdómr  223.    — 

Hraungerðishreppr  464. 
Hraunhóll    í    Miðíirði     335.    — 

Hraunhólstjörn  335. 
Hraunhreppr  í  Mýrasýslu  456. 
Hraun(in)  í  GruUbringusýslu  800. 
Hraunsás  í  Hálsasveit  400. 
Hraunsmúli    í    Hnappadalssýslu 

699. 
Hreiðarstaðir      í     Austrárdal     í 

Húnavatnsþingi    28,  29,  91— 

92.  —  Hreiðarstaðagil  92. 
Hreiðarstaðir  í  Svarfaðardal718. 
hreinlífi  585. 
Hreinn  Bjarnarson  prestr  syðra 

(1438—1463;  afhendir  Hrepp- 

hóla  1463)  399,  774. 
Hreinn  Hallsson    í  Rangárþingi 

(1475)  805. 
Hreinsson:  Þorlákr. 
Hreppar(nir)       í        Arnessþingi 

(Gnúpverja    og     Hrunamanna 

hreppr)    241,    242,    527,  569, 

620—621. 
Hrepphólar,  sjá  Hólar  í  Hruna- 

mannahreppi. 
hreppr  347,  794,  798,  800. 
Hreppr,  bær  i  Andakíl  563. 
hrífa,  ajá  búsgagn. 
hringapanzari,  sjá  hertygi. 
hringing  94,  97. 
Hringsdah"  í  Höíðahverfi  356. 


Hringver  i  Ólafsfirði  256. 
Hringver  á  Tjörnesi  40,  273. 
Hringver  í  Viðvikrsveit  36,  43. 
hrís     258,    323,    405^    460.    — 

hríshestr  336.  —   hrisrif  144, 

322,    336^  461,  535,  538.  — 

hrísviðir    336.  —   Barkarhrís 

283.  —    Maríuhrís    93^    290. 

—  Valahrís    272,  283^     Sbr. 

skógr,  tróðhris. 
Hrís  i  Eyjafirði  296. 
Hris  í  Laxárdal    i  Suðrþingeyj- 

arsýslu  280. 
Hrís  í  Víðidal  348. 
Hrisás     hjá    Staðarbakka     335, 

336. 
Hrisdalr  í  Arnarfirði  216,  219. 
Hrísey    á    Eyjafirði     304,    356, 

360. 
Hrísey  í  Laxá  í  Suðrþingeyjar- 

þingi  283. 
Hrísey  í  Lóni  511. 
Hríshvoll  i  Reykhólasveit  502. 
Hróaðslækr  (Hróarslækr)  íRang- 

árþingi  792. 
Hróarskelda  61,  103^ 
Hróarstunga,  sjá  Tunga. 
Hróastaðir     í    Enjóskadal    119, 

744. 
Hróðbjartsson :  Þórðr. 
Hrólfr  Björnsson  (líklega  bróðir 

Gizurar)     í      Húnavatnsþingi 

(1472)  685. 
Hrólfs  saga  Gautrekssonar  290. 
Hrólfs  saga  kraka  290. 
Hrólfsstaðir  i  Skagafirði  325. 
Hrollaugsstaðir    i     Hjaltastaða- 

þinghá    630,    632.    —     Hrol- 

laugsstaðasandr  630. 
Hrómundr  Magnússon    í    Dýra- 

firði  (1459)  177. 


990 


REGISTR. 


hross  31,  36,  36^  37*,  38»,  44, 
80,  89,  222,  225,  251,  252, 
257,  261,  266,  268,  270,  272, 
274,  275,  280,  284,  291,  295,  i 
311,  318*.  322*,  324,  328,  | 
334,  337,  339,  340,  341,  342, 
344,  345,  370,  378,  405,  446, 
482,  512,  521,  542,  591,  594, 
597,  599,  619,  628,  630,  675, 
702,  773,  774,  792*,  798*.  — 
vetrgömul  hross  269,  291.  — 
þrevetr  hross    407,   589,  599. 

—  fulh'oskin,  roskin  hross 
370,  400,  407,  599.  —  geld 
hross  333,  556.  —  gömul 
hross  391.  —  hrossabeit  338, 
560.  —  hrossageymsla  792.  — 
stóðhross  262,  472.  —  stóð- 
hrossabeit  144.  —  folöld472. 
798.  —  folaldarekstr  313,  351. 

—  folar  38,  571.  --  hestar 
2*,  8,  21*,  30,  35,  65,  141, 
234,  253,  257,  274,  295,  311, 
322,  325*,  333,  334,  336,  340, 
342,  344*,  348*,  378*,  399, 
400,  401,  407,  408,  446,  450, 
472,  501,  503,  507,  508*,  509*, 
512,  521,  548,  556,  569,  570*, 
589,  593,  599^  630,  675,  676, 
697,  702,  704^  749,  751,  761, 
773,  776,  791,  798,  808*,  814. 

—  vetrgamlir  hestar  291.  — 
tvævetrir  370.  —  þrevetrir 
870,  402.  —  fjögurra  vetra 
569.  —  fullrosknir  402.  — 
gamlir  316.  —  graðr  hestr 
422.  —  hundraðshestar,  kú- 
gildishestar  31,  83,  101,  328, 
363,  404,  468,  495,  592,  712. 

—  tveggja  hundraða  hestr 
706.  —  klárar  fulh-osknir  269. 


—  hestgrip  703,  704«.  -- 
hestdráp  507,  508*,  509.  — 
kaplar  269*,  270,  273,  274, 
294,  319,  326,  330,  501*,  588, 
597,  598,  632,  670,  710,  726, 
750,  808.  —  tiu  aura  kapall 
320.  —  merar:  mer  afgömul 
311.  —  tvævetr  311.  —  litr 
hrossa  669,  570,  571.  Sbr. 
hestamaðr. 

Hrossadalr     á     Svalbarðsströnd 

694. 
Hrossagötugil      i     önundarfirði 

580. 
Hrossasteinn    fyrir  Flateyjardal 

306. 
Hrossavellir  á  Langaneai  284. 
Hrosshagi  í  Biskupstungum  143, 

144. 
Hruni  í  Hrunamannahreppi  100, 

237—238,  240,  368,  369,  370. 

—  Hrunamannahreppr  34,  240, 
368,  370,  399,  526—527,  773. 
Sbr.  Hrepparnir. 

Hrútafjörðr  við  Húnaflóa  116, 
117,  338,  339,  455—456,  601, 
502,  517,  784.  —  Hrútafjarð- 
ará  29,  387,  427,  428,  430, 
645,  562,  574,  760,  784,  797. 

Hrútalækr  í  Aðaldal  272. 

Hrútanes  í  Víðidal  347. 

Hrúteyjarkleif  í  Ófeigsfirði  86. 

Hrúthagi  í  Eyjafirði  313,  314, 
351. 

Hrúthólmr  i  Aðaldal  272. 

Hrúthólmr  í  Svarfaðardal  261. 

hryðjuverk  725. 

Hrý.sás,  sjá  Hrísás. 

húðir,  sjá  skiun. 

Hugbertus  (Hubertus)  biskup 
hinn    helgi   af  Kantarabyrgi : 


REGISTR. 


921 


festum  Hugberti  (3.  Nóv.) 
768. 

Hugi  Oddsson  (Ásmundarson- 
ar?)  á  Landinu  í  Rangárþingi 
(1459—1465)  201,  455. 

Hugi  Vilhjálrasson  prestr  nyrðra 
(1440)  14. 

hugmóðr,  hugmót,  hugarmót 
575^  603,  778. 

Húkr  i  Miðíirði  334. 

humall  190. 

Húnakappi  819,  sjá  Böðvar 
Snorrason. 

Húnavatnsþing  1,  29,  30,  104, 
116,  135,  229,  230,  249,  352, 
397,  433,  490,  500,  501,  503, 
504,  516,  569,  589,  615,  624, 
657,  659,  677,  678,  702-704, 
747,  769. 

hundraðseign  580. 

Húnrauðarson :  Guðmundr. 

Hundsnes  á  Sléttu  281,  283. 

Húnsstaðir  í  Stiflu  255. 

hurð,  sjá  húsabygging. 

Hurðarbak  i  Vestrhópi  85,  341. 

hús,  sjá  húsakynni. 

Húsá  á  Jökulsdal  128. 

Húsabakki  í  Þiugeyjarþingi  280, 

húsabygging,  sjá  húsakynni. 

húsaeign  358. 

Húsaíell  í  Borgaríirði  186,  187, 
676. 

húsagarðr,  sjá  húsaskipan,  húsa- 
kynni. 

húsakynni,  húsaskipan,  hús  34, 
65,  128,  140,  141,  211^  317, 
335,  336-^  384,  417,  435^ 
445^  459,»  460-,  481,  568, 
586,  617,  618'^  643,  733,  750^ 
789.  —  húsbætr,  húsaumbætr 
807,  317,  696,  —  húsaraskan 


689.  —  húsbrot,  húsuppbrot 
336,  703*.  —  húsgerð  35^ 
37^  316,  358,  756.  -  hús- 
rúm  358.  —    húss-staða  420. 

-  —  húss-uppgerð  336.  —  húsa- 
garðr  387.  —  Ábótastofa  (á 
(Helgafelli  1469)  555'2.  —  af- 
hús,  afhýsi  703«.  —  baðstofa 
i  Arnardal  i  Skutilsíiríi  (1460) 
211.  —  baðstofa  á  Héðins- 
höíða  (1471)  617.  —  baðstofa 
á  Hólum  i  Hjaltadal  (1464) 
435.  -  bitar  (i  húeum)  586, 
643.  -  bjálkar  (í  húsum)  586, 
643.  —  Breiðastofa  i  Vatns- 
firði  (1458—1471)  164,  206, 
775,  777«.  —  búr  617.  — 
capella  lapidea,  sjá  steinkap- 
ella.  —  drótt  (yfir  dyrura) 
813.  —  dyr  766.  —  einhýsi 
653.  —  eldaskáb"  í  Ásgarði 
(1470)  568.  —  fatabúr  (kon- 
ungs)  202.  —  fjós  211,  387, 
617.  —  forbaðstofa  i  Arnar- 
dal  (1460)  211.  —  geithús 
(Geithús?)  í  Fnjóskadal  og  á 
Jökulsdal  (1460)  120,  127.  — 
geymsluhús  669.  —  göng 
(baðstofu)  617.  —  hápallr  á 
Bægisá  (1461)  194.  —  heim- 
ilishús  (=  heiraahús)  265.  — 
heygarðr  119.  —  hiUufiöl  558. 

—  hjallar  211'^  535,  538.  - 
hlöður  387,  568,  617.  -  hurð- 
ir  hjar(a)fastar  586,  643.  — 
Jónshús  á  Hóium  i  Hjaltadal 
(1456—1471)  140,  733.  — 
kapitulahús  á  Stað  i  Reynis- 
iiesi  (1463)  397.  —  karldyr 
643,  766.  --  lambhús  61,568, 
617.    -  prófentuhús    733.    — 


992 


REGISTR. 


skáli  280.  —  skálagerð  277, 
637.  —  skálastæði  121.  - 
skerama  720.  —  Skrifstofan 
í  Vatnsfirði  (1468)  517.  — 
skrúðhús  á  Hólum    260,   700. 

—  á   Munkaþverá    449,    528. 

—  i  Skálholti  527.  Sjákirkja. 

—  steinhús  12.  —  steinkap- 
ella  (er  gera  átti  í  Skálholti 
1474)  735,  737.  —  stofur: 
stofa  i  Ásgarði  (1470)  568.— 
á  riuguraýri  (1476)  812.  — 
í  Iljarðarholti  í  Dölum  (1464) 
429.  —  á  Krossi  í  Landeyj- 
nm  (1471)  6381  -  í  Miðhús- 
uni  í  Breiðavík  (1450)  61.  — 
í  Reykjahlíð  (1444)  141.  — 
í  Vatnsfirði  (1460)  206.  ~ 
litla  stofa  á  Hólum  i  Hjalta- 
dal  (1475)  778.  —  i  Hvammi 
í  Hvammssveit  (1469)  550. — 
á  StaÖ  á  Reynisnesi  (1459) 
194.  -  í  Ögri  (1470)  561.— 
stóra  stofa  á  Hólum  (1471— 
1473)  602,  653,  723.— ÍKal- 
raanstungu  (1468)  532.  —  i 
Skál  á  Síðu  (1473)  697.  — 
i^  Skálholti  (1471)  608.  Sjá 
Abótastofa,  Breiðastofa,  Skrif- 
stofa,  Tirabrstofa.  —  stofu- 
borð  334.  —  Studium  (stud- 
devm)  á  Hóium  (1449—1475) 
28,  50,  801.  --  Sveinshús  á 
Hólum  (1464)  435.  —  Tiujbr- 
stofa  á  Hólura  (1449)  26.  — 
úthýsi  317.  —    útiskemma  568. 

—  veíjarstofa  (á  Staðarbakka 
um  1300)  336. 

Húsanes  í  Breiðavík  60 — 61. 
húsaskipan,  sjá  húsakynni. 
Húsavík  í  Norðrmúlasýslu  634. 


Húsavik  i  Strandasýslu  567, 
568. 

Húsavík  á  Tjörnesi  273—275, 
359,  426,  427,  431,  505,  616, 
617,  752,  762,  794. 

húsbóndi  162,  17^  66,  66',  133^ 
216,  217,  514. 

húsbúnaðr,  húsgögn:  borð  344, 
558.  —  borð  á  hápalb'num  (á 
Bægisá)  294.  —  borðbúnaðr 
446.  —  dýnur  (meðdún,  með 
ull)  328^  —  hægindi  með  ull 
328.  —  matborð,  sjá  bús- 
gagn.  —  pallklæði  813,  814. 
—  reflar  (íslenzkir  og  út- 
lenzkir)  5^.     Sjá  kirkja. 

Húseyjarsandr,  sjá  Eyjarsandr. 

húsfastir  meun  124.    . 

húsfreyja  (húspreyja),  húsfrú, 
hústrú  4,  7,  13,  28,  50,  77, 
101,  109,  124',  137,  147,^ 
176^  296^  302\  308^  309^ 
310,  319,  324,  329,  349*, 
378,  397,  405,  431,  446,  447, 
469^  470,  476^  477,  4:86«, 
491,  493'^  495^  499,  500*, 
505,  509,  535,  549,  550,  560, 
561,  566,  581,  582,  583,  595, 
615,  624«,  651,  683,  684,687, 
710=^,  748,  779,  783^  810«, 
81 1^ 

Húshóimi  á  Jökulsdal  472. 

húslausar  jarðir  317. 

Hvaleyri  við  Hafnarfjörð  623. 

Hvalgjá  i  Rauðagnúpi  305. 

Hvallátr  á  Breiðafirði  500. 

ílvallátr  á  (fyrir)  Rauðasandi 
163,  442,  443,^9—451. 

Hvallátr  (Hvallátralöud)  í  Suðr- 
þingeyjarsýslu  267, 


RíGISTB. 


9^3 


Hvallátr  i  Vatnsfjarðarþingutn 
21  -22,  502. 

Hvalnes  i  Lóni  eystra  797 — 
798,  799. 

Hvalnes  á  Skaga  38. 

hvalr:  dauðir  hvalir  264.  — 
festingarhvalr  211.  —  fimm- 
deila  á  hval  304.  Sjá  fimm- 
deild.  —  flutning  hvals,  sjá 
flutning.  —  tvítugir  hvalir 
264,  267,  304,  322,  338.  — 
uppskorinn  hvalr  322.  — 
hvalgögn  304.  —  hvab-eki  5, 
101,  111,  129,  128,  129,  223, 
229,  256,  261,  263(opt),  27P, 
274^276^  277^  278,  279,  280'^ 
281  (opt),  283^  284^  298, 
303',  304«,  305«,  306  (opt), 
310,  322^  323^  324,  334^ 
338^  339^  34P,  349,  364^ 
395^  441»,  442,  540,  591, 
593*,  594,  630  (opt),  632^ 
634  (opt),  698.  —  hvalskurðr 
264.  —  hvaltíund  265.  — 
hvalir  364.  —  háskerðingr 
278.  —  hlasshvah'  278,  304, 
634.  —  hnísur  278.  —  spik 
264^  ~  spikhvalr  634.  — 
starfhvah'  278.  Sjá  skot- 
mannshvalr,  skurðr,  skutill. 

Hvalsá  við  Hrútafjörð  388,  475 
—476,  501,  502,  517,  591. 

Hvalseyjar  fjTÍr  Mýrum  599. 

Hvaltjaruir  á  Sléttu  3051 

Hvalvatnsíjörðr  í  Fjörðum  267, 
306.  —  Hvalvatusós  263. 

Hvalvík  i  Borgarfirði  eystra  630. 

Hvammr  í  Blöuduhb'ð  hvor- 
tveggj  a  (Fhigu  m  ýr  ar  h  va  m  mr 
og  Hjaltastaðahvammr)  36"^, 
42K 


Hvammr  í  Eyjafirði  303. 
Hvamrar  íFljótura  355,  422,  423. 
Hvamrar    í  Grenjaðarstaðaþing- 

um  34. 
Hvammr  í  Hjaltadal  37,  43. 
Hvammr,  jörð  Hólastaðar  44. 
Hvammr  í  Hornafirði  120. 
Hvamrar     í     Hvararassveit     88, 

128,  142,  143,  548,  549,  550, 

551,  552,  553,  568,  586,  593  — 

595.  —  Hvamrar  efri  594.  — 

Hvammssveit     88,    128,    142, 

143,  518,  549,  550,  551,  553, 

565,  567,  586^  593,  595. 
Hvamrar  í  Höíðahverfi  356. 
Hyammr  í  Laugadal  349. 
Hvammr    í   Laxárdal     37,    248, 

321-323,  325,  357,  361,752, 

824. 
Hvammr    synsti    í  Miðfirði  519 

—520. 
Hvammr    í     Norðrárdal     5,    7, 

242,  818,  819. 
Hvammr  397,  sjá  Presthvammr. 
Hvammr  i  Reykjadal,   ejá  Mið- 

hvararar. 
Hvamrar  (=  Hraun?  i  Sléttahlíð) 

39. 
Hvammr   i  Vatnsdal    334,    354, 

361,  515,  770. 
Hvamrar     á    Vatnsnesi    (synsti, 

syðsti  Hvammr)  27-  28,  827. 
Hvammr  á  VöUum  629. 
Hvammr  í  Öxnadal  37. 
Hvammsheiði    í    Suðrþingeyjar- 

þingi  283. 
Hvammshús    í    Vopnafirði    128, 

364. 
Hvannahlíð      i     Barðastrandar- 

sýslu  591. 
hvannaskurðr  262. 


9ð4 


REGISTR. 


Hvanndalir  i  Náttfaravikura  298, 

806. 
HvaDneyri  í  Andakíl    378,    408 

— 40y,  562-564,  574,   587— 

589. 
Hvanneyri  i  Siglufirði  38. 
Hvannsstóðsreki     í    Borgaríirði 

eystra  634. 
Hvarf  i  Svarfaðardal  260,  356. 
Hvarf  i  Víðidal  325,  348. 
Hvassafell   i  Eyjafirði     33,    34, 

862.  —  Hvassafellsskógr  310. 
Hvassafeil  í  Norðrárdal  i  Mýra- 

sýslu  241—242. 
Hverahóll  (HverrahóU)    i  Svarf- 

aðardal  260. 
Hveralækr   ytri   i  Biskupstung- 

um  144. 
Hverfi  279  =  Keiduhverfi. 
Hverfigjá  í  Víðidal  348. 
Hverrahóll,  sjá  Hverahóll. 
Hvesta    i    Arnarfirði    216,    219, 

379,  380,  502. 
Hvijsdalr,  sjá  Teitsdalr. 
Hvilft  i  Önundarfirði    376,  377, 

603,  781. 
hvíluvoðir  328,  558.  Sbr.  sængr- 

klæði. 
hvíta,  sjá  kostr. 
Hvitá    i    Borgarfirði    887,    427, 

428,  430,  470,  545.  -    Hvít- 

ársíða  404,  405. 
Hvítá  við  ísafjörð  462. 
hvitabjörn      (skjaldmerki)     71", 

151«,  152*. 
hvítadagar  178,  298,  783. 
hvítasunna    94,     97,    122,   178, 

212,  256,  257,  266,  271,  293, 

307,  312,  314,  320,  333,  346, 

414,  421,  494,  520'-,  571,  572, 

668,  707,  748,  782.  -  hvíta- 


sunnudagr      797.     —     hvíta- 

sunnuvika   13,  349,  427,  613. 

—  hvítdrottinsdagr   788,  789. 
Hvítiugseyjar    i  Barðastrandar- 

sýslu  692. 
Hvoll  i  Bolungarvík,   sjá  Hóll. 
Hvoll    i  Hvolhrepp    568,     569, 

571.  _  Hvolhreppr  568,  571. 
Hvoll  i  Saurbæ  494. 
Hvoll  i  Vestrhópi  2,  85. 
Hvolsá  i  Steingrimsfirði  593. 
Hvsa,  sjá  Húsá. 
hvspreyia,  sjá  húsfreyja. 
Hybernia  (írland)  24. 
hylling  66,  185,  186. 
hylr  336. 
Hyrningsstaðir    i  E-eykhólasveit 

502. 
hýsiug  2V,  65,  113,  115,  728. 
hægindi,     sjá     húsbúnaðr,    hús- 

gögn. 
Hægranesþing,     sjá     Hegranes- 

þing. 
Hælarvík  á  Hornströndum  502. 
Hænuvik    á    Barðaströnd     768, 

769. 
Höfðahverfi  i  Suðrþingeyjarsýslu 

393,  418,  505,  539,  693, 719^ 

723. 
Höfðaskáli  á  Slóttu  281,  205. 
Höíðaströnd    i    Skagafirði    131, 

250,  398,  825,  826. 
höíði  694. 
Höfði  á  Akranesi  (Birnuhöfði  eða 

Elinarhöfði)  698—699. 
Höfði  (Búlandshöfði)  á  Snæfells- 

nesi  500. 
Höfði  i  Dýrafirði   99,  222,  223, 

603—604. 
Höfði  i  Grunnavik  502. 


REGISTR. 


925 


Höfði  i  Hornafirði  798. 

Höfði     i    Höfðahveríi      (Höfða- 

menn)  263—264,  269,  359. 
Höfði  á  Höfðaströnd  37,  43,  80, 

360,  826. 
höfðingjar  182. 
höfn  147. 
Höfn  i  Borgarfirði    eystra    629, 

630. 
Höfn  i  Dýrafirði  502. 
Höfn  á  Hornatröndum  223,  558. 
Höfn    i  Hvammssveit  (Kuarrar- 

höfn)  595. 
Höfn  i  Patreksfirði  (Örlygshöfn) 

442. 
Höfn  (Súlnahöfn)  á  Sléttu  304. 
Höfn  i  Siglufirði  38. 
Höfn  á  Skagaströnd  354. 
Höfn  í  Vopnafirði  364. 
höfuðból  423,  625. 
höfuðdagr     Jóns     skirara    432. 

Sbr.  decollacio. 
höfuðhögg  187,  188,  229. 
höfuðsmaðr  (foringi)  641  ^ 
höfuðsmaðr  skips  605. 
höfuðsmenn  65«,  67,  385,  551. 
högg    65,    187,    188^  229,  376, 

507«,    508,    509,    514^    725, 

731,  734. 
Högnason:  Brandr,  Jón,  Svein- 

ungi. 
Högnastaðir  i  Þverárhlið  405. 
Högni  Gruðmundsson    i  Borgar- 

fjarðarsýslu  (1468—1474)  5S2. 
Högni  Sigurðsson  prestr  á  Stafa- 

felli  (d.  1770)  799. 
hölkn,  sjá  holkn. 
Höllustaðir  i  Reykhólasveit81(?), 

502. 
hörð  (ill,  vond)   ferð    640,    725, 

726. 


Hörgárdalr  i  Vaðlaþingi  87,  91, 
92,  93,  107,  108,  128,  129, 
130,  233,  234,  290,  318,  360, 
365,  415,  4.32,  519,  669,  670, 
755,  780. 

Hörghóll,  sjá  HörgoU. 

HörgoU  (=  HörguU?,  siðar  Hörg- 
hóU)  i  Vestrhópi  2,  502. 

HörgshHð  (HaurshUð)  i  ísa- 
fjarðarsýslu  164^  502. 

Hörkuá  á  Skaga  328. 

Höskuldr  Arnason  (frá  Grnúpa- 
feUi,  Höskuldssonar)  nyrðra 
(kvæntr  fyrir  1471)  301,  626. 

Höskuldr  Einarsson  vestra 
(1448)  25. 

Höskuldr  Grunnarsson  nyrðra 
(1220—1240)  823. 

Höskuldr  Hákonarson  prestr  á 
Miklabæ  i  BlönduhUð  (1395 
1409  eða  lengr;  kemr  og  við 
bróf  1391—1393)  323. 

Höskuldr  (Runólfsson,  Sturlu- 
sonar)  faðir  Runólfs,  Árna  og 
fleiri,  lögréttumaðr  1419 — 
1431  eða  leiugr,  bóndi  i 
GrnúpufeUi,  á  Bakka  i  Öxna- 
dal  og  á  Laugalandi  (1404— 
1439)  107. 

Höskuldr  Sigurðarson  áSkinna- 
stöðum  (1510)  277. 

Höskuldsnes  á  Sléttu  283,  304, 
305. 

Höskuldsson :  Árni,  ÁskeU, 
BUgr,  Einar,  HaUsteinn,  Jón, 
Runólfr,  Steinmóðr,  I>or- 
steinn. 

Höskuldsstaðir  i  Breiðdal  154 — 
155. 

Höskuldsstaðir  i  Eyjafirði  303, 
420—421. 


926 


RKGISTR. 


Höskuldsstaðir  i  Laxárdal  503, 

668. 
Höskuldsstaðir  i  Reykjadal  IV, 

567-568;    V,    34,  474-475. 
Höskuldsstaðir     á    Skagaströnd 

26,    175,  220,  344—346,  354, 

361,  373,  374,  416,  612,  677, 

685. 

lacÍDctus     (HyacÍDCtus)    martyr 

580. 
Iclis    (bréfasafD    séra    Eyjólfs  á 

VöUum,  ÍBfél.   67,    4to)    189, 

229,  248,  396,  636,  686. 
leroDÍmus,  sjá  Hierouymus. 
Ifar,  sjá  ívar. 
íferð    (í  fjöru)    101,    21P,    338, 

591,  685. 
ífærsla  211. 
Ijslaod,  sjá  íslaud. 
íleifsfjall  Dyrðra  577. 
ílífsdalr  Dyrðra  119. 
ílífsdalr  í  Kjós  Ö16. 
IUavgi,  sjá  IUugi. 
iJlgerðir    113.    —    iUgerðameuo 

15,  113.  —  illgerDÍDgr  115. 
HlugasoD:     Gísli,     Helgi,     Jód, 

MagDÚs,  Markús,  Þorgeir,  Þor- 

SteÍDD. 

Hlugastaðir  i  Eljótum  422. 
IUugastaðir    i    FDJóskadal    249, 

301—802,     303,    3Ö9,  Ö38— 

535,  745. 
Hlugastaðir     í      Múlahreppi    i 

BarðastraDdarsýslu  219. 
lUugastaðir     á  Vatosuesi     341, 

349,  353. 
lUugi  vestra  (c.  1450)  80. 
Illugi  BjörgólfssoD    (prests    lU- 

ugasoDar)lögréttumaðr  uyrðra, 

siðast  i  Vik    i  SæmuDdarhlið 


(1412-1453)  IV,  578;  V,54«, 

81—82,  105—106,  224. 
lUugi  HaldórssoD  lögréttumaðr  i 

Skagafirði    (1478—1475     eða 

leÍDgr)  521,  706,  778. 
lUugi  HelgasoD  Dyrðra  (1464 — 

1473)  422,  520,  613,  723. 
lUugi  JÓDssoD,  KetilssoDar,    frá 

HvauDeyri  (c.  1470)  589. 
lUugi     prestr    í     Grímstuugum 

(1496—1499)  333.     Sbr.  Gisli 

IllugasoD. 
lUugi  Þórðarson    i    HúuavatDS- 

þÍÐgi  (1473)  703.^) 
lUugi  ÞórðarsoD   (MagDÚssonar) 

vestra  (1478)  717.^) 
imbrudagar    101,    349,    413.  — 

imbruvika  323,  394,  681,763, 

778,  800. 
ími    Magnússotí     prestr    vestra 

(Hklega    bróðir     Þorbjargar; 

1471)  608. 
imperiaHs  auctoritas  59. 
imprisoDamentum  72. 
iDdriðasoÐ  :     Hákon,    Marteinn, 

Svartr. 
Indriðastaðir  i  Skorradal  409. 
Indriði     í     Húnavatnsþingi     (c. 

1344)  2. 
Indriði  Eiríksson    norrænn    lög- 

réttumaðr  (1467)  476. 
Indriði    Hákonarson     (Indriða- 

sonar)  i  Tungu  i  Önundarfirði 

(1452—1461)     98—99,      177, 

222,  233. 
Indriði   HaUsson    á  Rauðasandi 

(1472)  666—667. 
Indriði    Jónsson     (ísleikssonar) 


*)  Grœti  þó  verið  einn  maðl". 


REÖISTB. 


937 


vestra    (kvæntr    1458)    171— 

172. 
Ingeialldr,  sjá  Ingjaldr. 
Ingibjörg  Brynjóifsdóttir  (Jóns- 

sonar      frá      Oddgeirshólum) 

kona   Magnúsar  Þorlákssonar 

(1463)  388. 
Ingibjörg     Einarsdóttir,     Orms- 

sonar  (1470)  570. 
Ingibjörg      Einarsdóttir       kona 

RunólfsHöskuldssonar  nyrðra 

(1470)  584-585.^) 
Ingibjörg    Eiriksdóttir,     Kráks- 

sonar  frá  Skarði,    kona    Jóns 

Ólafssonar    í    Klofa  (1457— 

1467)  153^  470. 
Ingibjörg  Eyjólfsdóttir  mókolls, 

Magnússonar,  kona  Gisla  Eil- 

ippussonar     í    Haga    (1460 — 

1473)  205—206,  712. 
Ingibjörg  Hákonardóttir,    Jóns- 

sonar,  kona  Jóns  Erlingssonar 

(1460—1474)  210—211,  773. 
Ingibjörg   Haldórsdóttir,     Jóns- 

sonar,  kona  Þórðar  Sigurðar- 

sonar    í    Haga    (1458—1473) 

159—160,  668,  696,  712. 
Ingibjörg      (Eingibjörg)      kona 

Jóns  Einarssonar   á  Sólheim- 

um  (1475)  789. 
Ingibjörg    Ólafsdóttir     á     Núpi 

undir     EyjafjöUum      (1451 — 

1457)  86,  156—157. 
Ingibjörg    Pálsdóttir,     Þorkels- 

sonar,   kona  Indriða  Jónsson- 

ar  (1458)  171—172. 
Ingibjörg  raóðir  Jóns  prestsPétrs- 

sonar  HI,  12;  V,  817»,  818«. 


*)    Göeti    verið    sama     kona    og 
næsta  á  undan. 


Ingibjörg  (norræn?)  kona  nefnd 

í    testamenti    Torfa  Arasonar 

(1459)  191. 
IngibjÖrg     Þorláksdóttir,      Sig- 

urðarsonar^  kona  KollaMagn- 

ússonar  (prófentukona   á  Hól- 

um  1474)  732—733. 
Ingibjörg  Þorsteinsdóttir,    kona 

Jóns    Einarssonar    frá    Hvilffc 

(1475)  781. 
Ingibjörg  Þorvarðsdóttir,  Lopts- 

sonar,  kona  Páls  Brandssonar 

(1463)  378— 379^ 
Ingigerðr  Guðmundardóttir, 

Jónssonar^    kona    Lopts  í>or- 

steinssonar      1     Rangárþingi 

(1475)  790—791. 
Ingileif     Eiríksdóttir,     Maguús- 

sonar  825,  826. 
Ingimundardóttir :  Gruðríðr, 

Ragna. 
Ingimundarson :    Ásgautr,    Kol- 

beinn,    Olafr,    Símon,    Snorri, 

Stígr,  Þórðr. 
Ingimundr     Borgarsson     prestr 

vestra  (1434—1448)  25. 
IngimundrBrynjólfsson  187,  sjá 

Brynjólfr  Jónsson. 
Ingimundr  Haldórsson    i    Suðr- 

þingeyjarþingi  (um  1440)  755. 
Ingimundr  Haldórsson    i  Rang- 

árþingi  (1465)  451,  455.*) 
Ingimundr       Jónsson      (líklega 

Styrssonar  frá  Ökrum,  bróðir 

Guðmundar,  Pétrs,  Þórðarog 


*)  Kynni  að  vera  faðir  Einars 
prests  á  Breiðabólstað  og  Por- 
bjarnar  prests  föður  Olafs  lögréttu- 
manns,  föður  Einars  prests  i 
Görðum. 


928 


REGISTR. 


í>orgils^)    lögréttumaðr    (1470 
og  þar  eptir),  sýalumaðr  milli 
GilsQarðar  og  Skraumu(1471 
og   þar    eptir,    d.  1480)    575,  j 
615,  698—699,  743.  i 

Ingimundr  Ólafsson  í  Skagafirði 
(1473)  706. 

Ingimundr  Óþyrmisson  (Úþyrm- 
isson)  í  Dali  í  Rennisey  á 
Rogalandi,  faðir  Guðríðar 
konu  Vigfúsar  Hólms    (1366) 

3-') 
lugimundr      Steinsson      njrrðra 

(1427—1460)  220. 
Ingimundr    Thorge(i)rsson,     sjá 

Ingimundr  Þorgeirsson. 
Ingimundr  í>orgeirsson  norrænn 

lögróttumaðr  (1467)  476. 
Ingimundr    Porleifsson     (bróðir 

Gamla)  vestra  (1462)  377. 
Ingimundr    (Eingimundr)     JÞor- 

steinsson   í  Skagafirði    (1467) 

477__478. 
Ingiríðarstaðir  í  Reykjadal  283. 
Ingiríðr  i  Björgvin  (1459)  190. 
Ingjaldr    í>orbjarnarson     í  Ar- 

nessþingi  (1467)  470. 
Ingjaldsson :  Gísli,  Helgi. 
Ingjaldssandr    í    Isafjarðarsýslu 

475,  517—518. 
Ingland,  sjá  England. 


^)  Það  sýnist  naumast  efamál, 
að  þessir  menn  sé  af  Akraætt  á 
Mýrum  og  synir  Jóns  Styrssonar 
(1447);  en  Ingimundr  mun  vera 
sá  hinn  sami  og  veginn  var  1480 
(DI,  yi,  Nr.  256—257). 

*)  Úþyrmir  1  Dali  kemr  við  norsk 
bréf  om  1330  og  er  án  efa  faðir 
Ingimundar. 


Ingunarstaðir  í  Króksfirði  216, 
219. 

Ingunn  Arnardóttir,  kona  Magn- 
úsar  Jóussonar  á  Grund  i 
Eyjafirði,  stjúpmóðir  Þorsteins 
Magnússonar  i  Holti  (1417 — 
1427)  IV,  259—260,  344— 
345;  V,  255. 

Ingvarastaðir  (nú:  Ingvarir)  i 
Svarfaðardal  258. 

Ingveldr,  sjá  Ingvildr. 

Ingvelstaðir,  sjá  Ingvildarstaðir. 

Ingvildarstaðir  í  Hjaltadal  36, 
43. 

Ingvildarstaðir  á  Reykjaströnd 
651—652. 

Ingvildr  Erlendsdóttir  nyrðra 
(1429),  kona  Sigmundar  Ó- 
blauðssonar  (1429)  IV,  392. 

Ingvildr  Gunnlaugsdóttir  (af 
Svalbarðsströnd,  móðir  Steiu- 
móðar  Höskuldssonar;  1473) 
674. 

Ingvildr  Helgadóttir,  Guðna- 
sonar,  fylgikona  Þorleifs  hirð- 
stjóra  Björnssonar  (1470  og 
síðar)  588,  622,  6Ö6— 659, 
733,  735. 

Ingvildr  Magnúsdóttir,  kona 
Asgríms  Hallssonar  (1476) 
793—794. 

In  principio  413. 

infamia  737. 

inngjöld  67. 

innheimtumaðr  51. 

innsigli  13,  26,  27,  29,  30,  31, 
33,  49,  51,  53,  54,  57,  62, 
68',  82»,  83,  84,  86,  87,  89,  90, 
91,  92^  93,  94,  98,  103,  104, 
105,  106,  107,  108,  110,  111, 
116,  119,  121,  122,  123,  125, 


REGISTB. 


929 


128^  129,  130;  135^  136, 
137,  141,  145^  146,  155,156, 
160,  164,  165,  167,  171,  174, 
176^  179,  192*,  193,  200, 
204,  205,  207,  209-,  210,211, 
212^  213,  220,  221,  222,225, 
226^  227,  228^  230,  231, 
233,  234,  235^  236,  239,  240 
241,  246,  362'^  364^  366, 
367,  368,  369,  371,  372,  376, 
377,  378,  380,  381,  387^388, 
390,  391,  392^  394,  397,  399, 
409,  410,  415,  416,  417^418, 
419,  420,  421,  422,  423,  425, 
427,  428,  431,  432,  433,  434, 
435,  436^  439^  441,  446, 
447,  448,  449,  450,  451,  455, 
457,  458^  460,  461^  462, 
463,  464,  465,  466,  467^  470, 
471,  473,  474,  475,  477,  478, 
479,  480,  482,  483,  484,  486, 
492«,  494,  497,  504,  506,509, 
ðll,  513,  516,  517,  518,  519, 
520,  523^  525,  526,  527,528, 
530,  532,  533,  534,  539,  541, 
543,  545,  546,  549,  550,  552, 
553,  554,  555,  557,  562,  566^ 
571,  573,  576^  577»,  581, 
584,  587^  600,  603,  604,606, 
610,  611,  612,  613,  616,  617, 
618,  620,  621,  622,  625,  627, 
628,  629«,  635,  642,  644,  645, 
648,  651,  652,  654,  655,  657, 
660^  663,  665,  666,  667^ 
669,  670,  676,  680,  681,  684, 
685,  689,  690^  695,697,705, 
706^  708,  709,  711,  712,  715, 
718^  719,  720,  721,  722,  724^ 
725,  727,  730,  732,  737^  742^ 
743,  744^'  745,  748,  749,751, 
753,  754,  755,  759,  760,  763, 
Dipl.  Isl.  V. 


764,  765,  768,  770,  772,  775, 
781,  782,  786,  787,  789,  790, 
797,  799^  800,  801  ^  802, 
811.  —  innsigliseign  239.  — 
innsiglisgerð  239'.  —  inn- 
siglisstunga  655,  695.  —  inn- 
siglaþveingir  164,  463,  483, 
613,  718. 

innstæða  240,  250,  312,  329, 
344^,  399,  586,  596,  710.  — 
innstæðupeningar  429*. 

inntektir  214. 

innsveitis  65. 

inpennthecoste  141.  Sbr.  hvíta- 
sunna. 

inquisitor  53. 

írafell  i  Tungusveit  25. 

írland  (Hybernia),  írar,  irskir 
menn,  irskr  67.  —  irsk  bók 
298^  310.  —  irskr  kross  263, 
297,  309,  313,  350.  —  irsk 
paxblöð  314.  —  írsk  skrá  279. 
—  irsk  söngbók  298,  310. 

ísafjörðr  i  Isafjarðarsýslu  14», 
22,  74,  83,  109,  131,  164, 
176,  177,  207,  462,  474,  475, 
491,  492,  499,  502,  503,  506, 
507,  517,  535,  537,  538,  542, 
553,  561,  567,  587,  623,  624, 
665,  668,  691,  715,  746,  748, 
772,  773.  —  Isafjarðarsýsla 
164. 

iskyld,  ískylda  144,  785.  -— 
iskyldarsauðr  426^  -' 

ísland  (Islandia,  íslendingar, 
islenzkir  menn)  5,  6,  8,  9,  10, 
11,  12*,  15,  16,  19,  20,  21, 
22,  23—24,  31—33,  45,  46, 
47,  48,  55,  56,  60,  62,  63, 
64,  65,  66,  67^  68,  70,  72- 
74,  95,  112,  118,  126,  127, 
59 


930 


RKGISTK. 


129,  131,  132,  138,  139»,  142, 
146,  147*,  149*,  150,  161, 
167,  158,  168,  169,  170,  171, 
173,  174*,  180,  182,  183, 184, 
185,  186,  188,  191,  201,  202, 
218,  248,  290,  370,  371,  375, 
381,  383,  384,  385,  386,  388, 
389,  398,  430,  434,  445,  448, 
462,  453,  465,  469,  476-477, 
481,  482,  483*,  486,  487,  488, 
497,  498,  499,  629,  551,  564, 
605,  611,  614,  625,  636,  650, 
651,  660,  661,  684,  686,  693, 
695,  726,  726,  736,  756,  757*, 
760,  788,  802,  809,  716,  817. 
—  íslendingasaga  i  Möðru- 
vallaklaustri  (1461)  290.  — 
islenzk  börn  67.  —  islenzk 
lögbók  67.  —  islenzka  (sbr. 
norræna)  161,  218. —  islenzkir 
reflar  5. 

Islandia,  sjá  ísland. 

ísleifr  i  Ásgarði  i  Hvammssveit 
(um  1300;  ef  til  vill  af  ætt 
Þorleifs  hreims)  101. 

ísleifr  Guðmundarson  i  Vaðla- 
þingi  (1460)  212. 

ísleifsson:  Einar,  Gisli,  Jón, 
Oddr,  Steingrimr. 

ísleiksson:  Ámundi,  Guðmundr, 
Gunnsteinn,  Jón,  Ólafr. 

ísólfsmelshorn  i  Miðfirði  519— 
520. 

ísvaldsson:  Jón. 

itak,  itakalaus  jörð  5,  126,  154, 
226,  232*,  336,  394,  405,  472, 
496,  510*,  539,  591,  594,  698», 
707,  770,  790,  792,  798,  810. 

Itala,  itölulaust  100,  127,  225, 
267,  272,  313,  314,  318,  321, 


343,    361*,    471,   472*,     521, 

628,  539*,  554,  719. 
ívar  Björnsson  i  Suðrmúlasýslu 

(1474_1475)  748. 
ívar  Eyjólfsson   mókolls,  Magu- 

ússonar,  vestra  (1469)    556 — 

656. 
ívar  Hallvarðsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1439)  IV,  598. 
ívar  Helgason  syðra  (1470)  583. 
ívar  prestr  á  Valþjófsstað  (fyrir 

1471)  634. 
ívar     Steinsson     i     Húnavatns- 

þingi  (1461—1462)   229,  374. 
ívar  Steinsson  i  ísafjarðarsýslu 

(1704)  461. 
Ivar    Sveinsson     norrænn     lög- 

réttumaðr  (1467)  476. 
Ivar     Vigfússon     Hólmr      hinn 

yngri,  jungkæri,  á  Kirkjubóli 

á  Miðnesi  (1415—1433)    516, 

728,  783. 
ívar  (Vikingsson)     prófastr  við 

Mariukirkju   i   Ósló,    kanzlari 

Kristjáns       konungs       fyrsta 

(1455—1460)  134,  205. 
ívar   (Þórðarson)    faðir   Hafliða 

á  Borg  i  Vestrhópi    (d.   fyrir 

1458)  174—175. 
ívarsson :      Bjarni,     Guðmundr, 

Gyrðr,  Hafliði,  Valgarðr,  Vig- 

fús  Hólmr. 

Jafnaðareríðir  213. 

jafnaðarskipti  500,  730. 

Jakob  postuli  106,  124,  154, 
228,  237,  252,  292»,  293,416, 
427,  428,  444,  446,  455,  525, 
526,  556,  606,  633,  638,  742, 
743,  744.      Sbr.    Filippus    og 


REGISTR. 


931 


Jacobus.  —  Jakobskirkja  292. 

—  Jakobslikneski  292,  633.  — 

Jakobsmessa         (-messudagr^ 

festum)    124,    154,    237,  252, 

427,     428,     525,     526.      Sbr. 

Tveggja    postula     messa.   — 

Jakobssaga     292.   —    Vigilia 

sancti  Jacobi  526. 
Jakobsson :  Matthías. 
Jannes     prestr     á    Melum    (um 

1452)  100. 
Januarius  654. 
jarðbrúarlækr  798. 
jarðkross      324.     —     jarðkross 

lagðr  af  steinum  93,  290. 
jarðvarp  229^  230. 
Jarlstaðir    i    Aðaldal     272.    — 

Jarlstaðaholt     272.    —     Jarl- 

staðateigr  272. 
járn  (fangajárn,  varðhald)  133. 
járn,  sjá  málmr. 
járnhattr,  sjá  hertygi. 
járnkall,  sjá  búsgagn. 
Járngerðarstaðir     í     Grindavík 

747. 
jartegnir  12. 
jejunia  524. 
Jens    Sö(f)rensson    umboðsmaðr 

á  Bessastöðum  (1639)  543. 
Jeppe  Jönisson,  án  efa  norrænn 

maðr  (1467)  483  (nmgr.) 
Jeronimus,  sjá  Hieronimus. 
Jesus     Christus :      Jesúlíkneski 

346. 
Joachim  TroUe,  kapellan  Krist- 

jáns     konungs     fyrsta  (1458) 

170. 
Jóan,  sjá  Jón. 
Jódísarstaðir     í     Eyjafirði    303, 

420—421. 


Jódísarstaðir  i  Reykjadal  474 — 
475,  505. 

Jóhan  Gv (=  Jón  Guð- 

mundsson?  1473)  667. 

Jóhan  Horn  skipstjóri  (1437) 
11. 

Jóhan  kanzlari  í  Lundúnum  21. 

Jóhan  Vos  de  oide,  kaupmaðr 
(1439)  9. 

Jóhann  Danakonungr,  sjá  Hans. 

Johannes  ante  portam  latinam, 
sjá  Jón  postuli. 

Jóhannes  baptista,    sjá  Jón. 

Johannes  Bech  miles  73. 

Johannes  Beuerlacensis :  festum 
eius  608. 

Johannes  Boteviir  (1436)  11 — 
12. 

Johannes  Jenechini,  sjá  Jón 
Gerreksson. 

Johannes  kardinali  142. 

Johannes  Pauli,  sjá  Jón  Páls- 
son. 

Johannes  postuli,  sjá  Jón 
postuli. 

Johannes  sanctus  78,  sjá  Jón 
skírari. 

John  Wolffe  enskr  kaupmaðr 
(1449)  31—33. 

Johnn  Jonsson,  sjá  Jón  Jóns- 
son. 

jól  34,  94,  97,  175,  222,  252, 
257,  258,  267,  272^  273,282, 
283,  286,  293^  296,  298*, 
299,  300,  301,  309,  310,  312, 
313,  315,  318,  320,  322,  323, 
324,  326^  327,  337,  342, 
349,  351,  414,  436,  470,  471, 
493,  494,  589,  594,  675,  682, 
694,  728,  729,  730,  770,  773, 

59* 


932 


REGISTR. 


808.  —  jóladagr  94,  97,  493, 
494.  —  þriði  dagr  jóla   773. 

—  fjórði  dagr  jóla    175,  808. 

—  íirati  dagr  jóla  222.  - 
átti  dagr  jóla  94,  97.  —  ní- 
undi  dagr  jóla  694.  —  tíundi 
dagr  jóla  682,  729.  —  tólfti 
dagr  jóla  770.  —  þrettándi 
dagr  jóla  94,  97,  329,  436, 
470,  730.  —  jólabók  (-bækr) 
300,  301,  318,  322.  —  jóla- 
fasta  4,  88,  257,  296«,  300, 
307',  315,  326,  327,  331*, 
349,  414,  728.  —  jólafóstu- 
bók  313,  351. 

jómfrú,  sjá  jungfrú. 

Jón,  maðr  1  Húnavatnsþiugi  (c. 

1344)  2. 
Jón    Alexisson    (=  Alexíusson), 

Jónssonar,    á     Arngerðareyri, 

umboðsmaðr  Vatnsfjarðartolla 

(1430—1474)    130^  535,  547, 

666—  567,  745—746. 
Jón  Arason  biskup  á  Hólum  (d. 

1550)  62,  63. 
Jón  Arason    i    Fljótum  (1435— 

1465)  740. 
Jón    Arason     prófastr    í  Vatns- 

íirði  (d.  1673)  543,  544. 
Jón     Arnason      í      Árnessþingi 

(1474)  758^ 
Jón       Árnason     (Jónssonar)      í 

Dalasýslu   (1464—1474)    503, 

666. 
Jón  Arnbjarnarson    (líkl.    Jóns- 

sonar)     i     Skagaíirði     (1467) 

479,  480. 
Jón  Arníinnsson^)   (hirðstjóra    á 


Urðum,I>orsteinssonar)i  Svarf- 
aðardai  (fyrir  1454)  125,  825. 

Jón   Arngrímðson    (Þórðarsonar 
frá    Laugum      i     Reykjadal; 
1491)  285. 
I  Jón  Asbjarnarson  í  Arnossþingi 
j      (1459)  187. 

I  Jón  Ásgeirsson^  sýslumanns 
Árnasonar,  bóndi  í  Hvammi  i 
Hvammssveit  (1428—1456), 
síðar  í  Ögri  (1456  og  síðar) 
og  á  Kirkjubóli  i  Langadal, 
sýslumaðr  vestra  (d.  1478) 
80,  172,  176,  180,  184,  185, 
200  (opt),  474^  490,  492», 
499,  506—507,  593-594, 
772. 

Jón  Ásmundarson  (bróðir  Odds 
lögmauns)  „lögmaðr"  sunnan 
og  austan  á  Islandi  á  15.  öld 
(líkl.  enn  á  liíi  1467)  482  (3. 
nmgr.),*)  803. 

Jón  Asmundarson  nyrðra  (c. 
1430—1468)  365^  529*.«) 

Jón  Ásmundarson  vestra  (1469 
1474)  555,  810,  811. 

Jón  Atlason  (bróðir  Þórðar) 
nyrðra  (1464)  415. 

Jón  Auðunarson  (Jónssonar)  á 
Snæfellsnesi  (1459)    180,  182. 

Jón  Bárðarson  vestra  (1462) 
376. 


*)  Þenna  Jón    Arníinnsson  kvað 
Arni  Magnússon  hafa  haldið  föður 


!  Brands  lögmanns  (sbr.  Timarit  J. 
j  Pót.  HI,  52),  en  við  nánari  athug- 
j  un  reynist  Brandr  sonr  Jóns  Ket- 
I  ilssonar. 

*)  Jón  getr  eins  vel  verið  rétt 
I  eins  og  Árni  i  þessum  leshætti. 

')  Gæti  verið  sami  maðr  og  Jón 


REGISTR. 


933 


Jón     Beinisson     nyrðra    (1464) 

482. 
Jón    Bergsson     (Vigfússonar)  á 

Neðrimýrum  í  Höskuldsstaða- 

þingum      (frændi      Þormóðar 

Ólafssonar;    1427—1462)  219 

—220,  3741 
Jón  Ber(g)sson  (1472)  684. 
Jón    Bergþórsson    í    Isafjarðar- 

sýslu     (c.    1435—1469)     210, 

536-537. 
Jón  Bergþórsson  syðra  og  vestra 

(1465—1467)  455,  609. 
Jón  biskup  í  Skálholti   (1409— 

1413)  793. 
Jón     Bjarnarson    í     Norðrárdal 

(1431)  7. 
Jón       Bjarnarson       (Bjarnason, 

Björnsson),  prestr  á  Grenjað- 

arstað     og     oííicialis     nyrðra 

(1419—1432)  280,  424. 
Jón  Bjarnason    prestr    á    Mel  í 

Miðfirði  (um  13Ö0)  336^ 
Jón  Bjarnason  prestr  (í  Kirkju- 

bæ  í  Tungu?)  í  Múlaþingi  (fyrir 

1462)  363—364. 
Jóu  Bjarnason  (um  1700)  21. 
Jón  Björnsson  (1459)  190. 
Jón    Björnsson     (daur?)    vestra 

(1473)  695,  696. 
Jón    Björnsson     í    Eangárþingi 

(1475)  797,  798. 
Jón  Björiisson  á  Skriðu  í  Eljóts- 

dal  (1591)  474. 
Jón     Björnsson,     Jóussonar,     á 

Holtastöðum  (d.  1613)  747^ 
Jón      Björnsson      1     Dalasýslu 

(1643)  713. 
Jón     bóndi     syðra    (1470),     sjá 

Jón  Ólafsson,  Loptssonar. 
Jón    Brandsson     (frá     Stað     í 


Hrútafirði?  Jónssonar)  í  Mið- 
íirði  (um  1270—1280)  335. 

Jón  Brandsson  prestr  í  Hvammi 
í  Laxárdal  (1489  og  síðar) 
3221 

Jón  Broddason  prestr  1  Hóla- 
biskupsdæmi  (1448  og  þar 
eptir),  á  Hrafnagili  (1456 — 
1475)  og  á  Miklabæ  ]  Blöndu- 
hb'ð  (1475—1489),  ráðsmaðr 
Hólastóls  (1463-1473),  offi- 
cialis  (1474  og  siðar)  45,  46, 
126,  136,  137,  167,  316^ 
317^  325^  397,  423,  458, 
464,  513,  630,  644,  676,  677, 
679,  681—682,  699—701, 
708,  711,  738^  739,  740, 
759,  765—767,  770—772, 
775—777,  778,  812—813. 

Jón  Brynjólfsson  í  Húnavatns- 
þingi  (1474)  761. 

Jón  Böðvarsson  (Krossreiðar- 
maðr,  veginn  1474)  756 — 
757. 

Jön  Egilsson  i  Kjalarnessþingi 
(1430—1468)  516. 

Jón  Egilsson  prestr  í  Hrepp- 
hólum,  annálaritari  (enn  á  lífi 
um  1634)  497. 

Jón  Eiuarsson  í  Húnavatnsþingi 
(1428-1458)  22,  135,  174. 

Jón  Einarsson  (Jónssonar)  í 
Hvilft  í  Önundarfirði  (bróðir 
Þorkels  og  Örnólfs;  1460^ 
1475)  222,  242,  442,  781. 

Jón  Einarsson  í  Skagafirði 
(1457—1467),  507—509.^) 

Jón  Einarsson,^)  Magnússonar 
(hinn    yngri,    bróðir  Arnodda 


')  Gœti  verið  einn  maðr. 


934 


REQISTR. 


prests,  Magnúss  prests  og  Þor- 1 
gils)  á  Sólheimum  í  Sæmundar-  j 
hlið,  prófentumaðr  á  E-eynistað 
(1475)  788—790. 

Jón  Eiríksson  skalli  hiskup  á 
Hólum  (d.  1390)  261,  338, 
341,  445. 

Jón  Eiriksson  í  Knarrarhöfn  (c. 
1470)  575. 

Jón  Eiríksson  í  Rangárþingi 
(1471)  637  (3.  nmgr.).  Sbr. 
Eirikr  Jónsson. 

Jón  Eldjárnsson,  Stúfssonar,  á 
Reykjarhóli  (1474)  739^ 

Jón  Erlingsson,  Þórðarsonar, 
undir  Múla  á  Skálmarnesi 
(1460  og  þar  eptir),  sveinu 
Óiofar  Loptsdóttur  (1467— 
1476;  enn  á  lííi  1491)  210— 
211,  231—232,  449,  592^ 
772^  81P. 

Jón  Espólín  sýslumaðr  (d.  1836) 
497,  568,  825. 

Jón  Eyjólfsson  á  Skinnastöð- 
um  (1463—1464)  390—391, 
421. 

Jón  Fabiansson  í  Skagafirði 
(1451)  83. 

Jón  fes  414  (1.  nmgr.). 

Jón  Filippusson  (Guttormssonar) 
nyrðra  (1471)  605,  629, 
638. 

Jón  Finnbogason  (hins  gamla 
Jónssonar,  bróðir  Halls,  Guð- 
laugar,  í>orgils  og  Þórunar 
0.  fl.)  á  Böggustöðum  í  Svarf- 
aðardal  (1441—1475)  128— 
129,  410—411,  799. 

Jón  Finnbogason  (lögmanns), 
Jónssonar,  djákn,  staðarhald- 
ari      í      Múla    (1491—1524), 


siðar    príor     á    MöðruvöUum 

(1524—1546)  285^ 
Jón  Finnbogason  bóndi  i  Mörk 

á  Landi  (1843)  795. 
Jón  Gamlason,   Marteinssonar,^) 

messudjákn  á  Hóium  (1430 — 

1431),    prestvígðr  1432,  ráðs- 

maðr    Hólastóls    (1435),    pró- 

fastr  i  Húnavatnsþingi  (1449), 

officialis  (1452),  ábóti  áí>ing- 

eyrum   (1440—1488)    13—14, 

26—27,  28—30,  91—92,  332, 

417,  769—770. 
Jón  Geirsson    á    Seylu  (1391 — 

1406)  817. 
Jón     Geirsson     (Árnasonar)      á 

Ey  vindarstöðum  (1453)  109'— 

UO^ 
Jón  Gerreksson    biskup   i  Skál- 

holti  (d.  1433)  5—7,  12,  50— 

51,  735-737. 
Jón  Gilsson,  Einnssonar,  i  Kal- 

manstungu    (1398;    d.  1427*)) 

557. 
Jón  Gislason    prestr    vestra    og 

prófastr       i       ísafjarðarsýslu 

(1473)  691—692,  806—807. 
Jón  Gizurarson  (Björnssonar)    i 

Húnavatnsþingi  (1472)  685. 
Jón    Gizurarson    prestr    í  Múla 

(d.  1662)  92. 
Jón  Grimsson  i  Nesi  í  Fljótum 

(1464—1471)  253,  422. 


1)  Eignir  Jóns  ábóta  iSuðrþing- 
eyjarþingi  benda  á,  að  hann  só 
sonr  Gamla  Marteiiissonar  áLjósa- 
vatni  (sjá  DI,  IV,  Nr.  579). 

2)  í  Nýja  annál  er  getið  l&ts 
Jóns  „Gislasonar'*,  og  mun  það  án 
efa  viUa  fyrir  „Gilssouar", 


REGISTR. 


935 


Jón  (Jóan)    Gruðlaugsson    prestr 

(c.  1464)  414. 
Jón     Guðmundarson       ábóti     i 

Viðey  (d.  1379)  230. 
Jón  Guðmundarson  i  Borgaríirði 

(1470)  588. 
Jón  Guðmundarson    á    Hóium  i 

Fljótum     (fyrir     1465)      729, 

740. 
Jón  Guðmundarson  húskarl  Jóns 

Asgeirssonar   og  Kristínar  (c. 

1450)  80. 
Jón  Guðmundarson  í  ísafjarðar- 

sýslu  (1450)  164. 
Jón  Guðraundarson  (faðirGríms 

lögmanns?)  i  Skagafirði  (1459 

1467)     193,     482.     Sbr.    Jón 

Guðnason. 
Jón     Guðmnndarson      prestr     í 

Húnavatnsþiugi  (1452  og  sið- 

ar),  á  Stað  i  Hrútafirði  (1469 

—1479    eða  leingr)    92,    167, 

340*. 
Jón     Guðmundarson      prestr    í 

Skagafirði  (1620)  706. 
Jón     Guðmundarson      („Jóhann 

Guðm.";  1473)  712.     Sbr.Jón 

Gunnarsson. 
Jón  Guðmundsson  ritstjóri  I>jóð- 

ólfs    og    sýslumaðr   Skaptfell- 

inga  (d.  1875)  797^ 
Jón  Guðnasou  (Guðinason,  bróðir  ■ 

Helga  lögmanns)  í  Skagafirði : 

(1445—1456)  139.  I 

Jón     Guðnason       í      Skagafirði  | 

(1467)    482    (5.  nmgr.).     Sbr.  \ 

Jón  Guðmundarson.  j 

Jón  Gunnarsson  Cog  sonr  Höilu  \ 

Jónsdóttur      frá     Saurbæ      á 

Rauðasandi)  á  Álfgeirsvöllum  | 

í  Skagafirði  (1433—1444)   8*.  | 


Jón    Gunnarsson    vestra   (1473) 

705,     712.      Sbr.     Jón    Guð- 

mundarson. 
Jón    Hákonarson,    Gizurarsonar 

galla,      í     Viðidalstungu     (f. 

1350;    enn    á  lifi    1398)    347, 

348,  349. 
Jón  Hákonarson   (Jónssonar  frá 

Kirkjubóli)  vestra  (1460)  210. 
Jón    Hákonarson    á  Vatnshorni 

(d.  1748)  243. 
Jón  Haldórsson  biskup    i  Skál- 

holti  (d.  1339)  100*. 
Jón    Haldórsson     i    Krossdal    i 

Tálknafirði  (d.  fyrir  1450)  74. 
Jón  Haldórsson,  bróðir  Ara    og 

Þorgils,      á     Hallsstöðum     á 

Fellsströnd  (1469-1470)  548, 

585—586. 
Jón     Haldórsson    prestr    i    Ar- 

skógi  (1432—1471)    45,    167, 

364-365,  366,  423,  644. 
Jón  Haidórsson  prófastr  i  Hitar- 

dal  (d.  1736)    4,    14,    45,  63, 

69,    143,   215,  216,  217,  219, 

223,  408,  444,  491,  523,  524, 

534,  535,  551,  564,  575,  579, 

596,     599     (2.    nmgr.),     602, 

693. 
Jón  Hallason    (Hallsson;    1459) 

190. 
Jón  Hallason    í   Barðastrandar- 

sýslu  (1471)  601«. 
Jón  Hallfreðarson    ábóti   i  Veri 

(1405—1422)  793. 
Jón     Hauksson     i    Árnessþingi 

(1459)    187.     Sbr.    Jón    Hös- 

kuldsson. 
Jón  Hauksson    (Kolbeiussonar?) 

i  Kjalarnessþingi    (c.    1430 — 

1468)  Ö16. 


936 


REGISTR. 


Jón    Helgason    nyrðra    (1447  — 

1449)  33. 
Jón  Helgason  prestr    i  Árskógi 

(1472—1480)    262,    613,  644, 

669. 
Jón     Helgason     prestr     nyrðra 

(1720)  612. 
Jón     hestamaðr    Einars    Orms- 

sonar  á  Hvoli  (1470)  571. 
Jón  Hildibrandsson  í  Suðrþing- 

eyjarsýslu  (1466)  465 — 466. 
Jón     Hrafnsson     vestra    (1467) 

503. 
Jón      Högnason      (Einarssonar) 

í     Suðrþingeyjarsýslu    (1463) 

393. 
Jón  Höskuldsson    i  Arnessþingi 

(1459)  187.     Sbr.  Jón  Hauks- 

son. 
Jón     Illugason     vestra      (1554) 
..  543.  •  :  .  i-ó>íb 

Jón    ísleifsson     á     Snæfellsnesi 

(1459)  182.     Sjá  Jón  Isleiks- 

son. 
Jón  Isleiksson    í   Dalasýslu    og 

á  SuœfellsDesi     (1459-1462) 

182,^)  377.  --r:  ,iru 

Jón  Isleiksson  í  Suðrþingeyjar- 

þingi  (1473—1474)  715. 
Jón  ísvaldsson  í  Hvammi    101, 

sjá  Jón  Sveinsson. 
Jón  Jónsson  „bóiidi^'  i  ísafjarð- 

arsýslu  (1466)  461—462. 
Jón  Jónsson    undir   Eyjafjöllam 

(1468)  516. 
Jón     Jónsson       (sýnist      bróðir 

Hrafns  og  Bergþórs)  í  Húna- 

vatnsþingi  (1460)  209. 


Jón  Jónsson  i  Máfahlið,  bróðir 
Eyjólfs  (og  líklega  faðir  Páls 
biskupsmágs)  umboðsmaðr 
Jóns  ábóta  á  Helgafelli  (1464) 
og  Bjarnar  I>orleifssonar(fyrir 
og  um  1467;  ræntr  það  ár; 
kemr  við  bréf  1450—1469) 
60,  118,  182,  218,  444—445, 
485«,  487,  488,  489^  555.«) 

Jón  Jónsson  (Magnússonar?), 
sveinn  Olofar  Loptsdóttnr 
(1467—1476)  495,  496,  621, 
795,  810,  811.=^) 

Jón  Jónsson  i  Meirihlíð  i  Bol- 
ungarvik  (1460-1470)  206, 
230,  231^  577-579. 

Jón  Jónsson  rauðkoUr,  bryli  1 
Skálholti  (1473)  og  prófentu- 
maðr  (1474),  umboðsmaðr 
sona  Sveins  biskups,  Pétrs 
og  Sigurðar  660,  720—721, 
749—752,  773. 

Jón  Jónsson  (Sæbjarnarsonar? 
bróðir  Kára)  í  Vopuaíirði 
(1422,  d.  fyrir  1462)  363,  364. 

Jón  JónssoD  í  Suðrþingeyjar- 
þingi  (1458  -1461)  165,   233. 

Jón  Jónsson,  er  selr  Lundar- 
brekku   (1461)  233—234. 

Jón  Jónsson  prestr  í  Eyjafirði 
(1464—1472)  415,  670. 

Jón  Jónsson  (Ormsrfonar)  prestr 
á  Hálsi  í  Enjóskadal  (1480— 
1491  eða  leingr)  299. 


*)  ísleifsson  steiidr  í  afskript,  on 
það  mun  misskript  fyrir  ísleiksson. 


")  Petta  luun  alt  oinn  maðr,  þó 
að  ekki  vcröi  það  með  öllu  á- 
bvrgzt 

^)  Sumt  af  þessum  stöðum  gæti 
þó  oins  vol  átt  við  iiæsta  maun  á 
undan. 


REGISTR. 


937 


Jón  Jónsson  prestr  í  Hruna 
(1452—1461)  og  officialis  (d. 
1462  fyrir6.Júli)  100,  237— 
238,  340,  368—369. 

Jón  Jónsson  „fæddr  og  lærðr  i 
Skálholti",  kirkjuprestr  í 
Skálholti  og  officialis  (fyrir 
1456)  144^ 

Jón  Jónsson  (smásveinn;  bróðir 
Sjí;-urðar  prests)  prestr  í  Isa- 
íjarðarsýslu  (1460—1470),  á 
Stað  á  Reykjanesi  (um  1470 
og  síðar),  prófastr  um  Strandir 
(1475)  207,  571,  491,  784— 
785,  796—797. 

Jón  Jónsson  lögmaðr  (d.  1606) 
114,  672. 

Jón  Jónsson  syðra  (1682)  795. 

Jón  Jónssou  á  Hólum  i  Hjalta- 
dal:  (1704)  490. 

Jón  Jónsson  á  Snæfellsnesi 
(1704)  495. 

Jón  Jónsson  prófastr  í  Stafa- 
felli  120,  798. 

Jón  Jússason  ráðsmaðr  í  Mikla- 
bæ  í  Blönduhlíð  (1476)  813— 
815. 

Jón  Ketilsson  (Dagssonar)  á 
Hvanneyri  i  Andakil  (c.  1460 
1470  eða  leingr)  378^  562— 
564,  587—588,  589. 

Jón  Ketilsson  (Pálssonar,  dóttur- 
sonr  Bjarnar  bónda  I>orleifs- 
sonar  á  Hofi  á  Höfðaritrönd 
(1416—1417)  IV,  249,  251; 
V,  825,  826,  827.^) 


Jón  Ketilsson  staðarhaldari  í 
Nesi  (1429—1431),  sveinn 
Jóns  biskups  Vilhjálmssonar 
IV,  368,  376,  393-394,  426, 
467,484,618—619;  V,  826. 

Jón  Koðransson  i  ísafjarðar- 
sýslu  (1459)  176. 

Jón  Kolbeinsson  í  Arnessþingi 
(1459)  187. 

Jón    Kolbeinsson    prestr    vestra 

(1464)  428. 

Jón  Krabbe,    sjá  Jón  Stepháns- 

son  Krabbe. 
Jón    lágr    í    Suðrþingeyjarsýslu 

(1465)  441. 

Jón  Landbjartsson  lögréttumaðr 

(1474)  756. 
Jón  Magnússon    á  Höllustöðum 

(c.  1450)  81. 
Jón    Magnússon     i    Húnavatns- 

þingi  (1452)  90. 
Jón     Magnússon     (bróðir    Guð- 

mundar),  lögréttumaðr,    syðra 

og  vestra  (1469—1475)  180— 

181,  621,  637,  795,  703. 
Jón  Magnússon    á  Lýtingsstöð- 

um  (1461)  246*. 
Jón  Magnússon    (líklega    Odda- 

sonar,  og  Gruðrúnar  Arnfinns- 

dóttur)    í    Suðrþingeyjarþingi 

(1463-1464)  393. 
Jón    Magnússon     i    Vallholti    i 

Skagafirði  (1465)  437. 
Jón     Magnússon     eldri      sýslu- 

raaðr     Dalamanna     (d.    1641) 

693. 


*)  Jón  þossi  mun  vafalaust  vera 
faðir  þoirra  Bjarnar,  Brands  lög- 
maiins,     Ketils    ofj    Steinþórs,    þvi 


að     Braiidr     átti    Hof    á     Höfða- 
strönd. 


936 


REOISTR. 


Jón  Magnússon  danr  hinn  yngri 
á  Eyri  i  Seyðisfirði  (d.  1651) 
636. 

Jón  Magnásson  sýslumaðr  i 
Dölum,  bróðir  Árna  (d.  1738) 
90,  109,  110,  l'il,  135,  160, 
211,  212,  364,  417,  514,  658, 
669,  719,  746,  747,  769,  788, 
815. 

Jón  Magnússon  landritari  702. 

Jón  Markússon  (liklega  bróðir 
Einars)  i  Isafjarðarsýslu  (1462 
—1468)  376,  517. 

Jón  Markússon  i  Tungumúla 
(c.  1419—1459)  197,  198, 
199. 

Jón  Marteinsson  prestr  vestra 
(1459—1469)  179,  238,  536. 

Jón  mokr  i  Túnáli  í  Sogni  (c. 
1400),  raaðr  Rögnu  Ingimund- 
ardóttur  650—651,  783. 

Jón  Narfason  (Pétrssonar  og 
Steinunar  Narfadóttur,  líklega 
lögmanns,  Sveinssonar),  bróðir 
Gruðmundar  prests  og  Ólofar 
(1439—1469),  lögréttumaðr 
(1459—1467  eða  leingr),  um- 
boðsmaðr  hústrú  Margrétar 
Vigfúsdóttur  (1461—1465) 
30,  159,  185,  235,  242,  430, 
446—447,  476,  488,  517. 

Jón  (Nikulásson)  murti  í  Vatns- 
firði  (1387;  vegr  Jón  Styrmis- 
son  1357;  d.  1389),  líklega 
maðr  Bríetar  Koðransdóttur, 
sem  heíir  verið  hálfsystir 
Einars  Eiríkssouar  i  Vatns- 
firði  548. 

Jóu  Nikulásson  (Jónssonar 
murta,  Nikulássouar)  á  Lauga- 
bóU  (1439—1458)  14,  164*. 


Jón  Oddsson  í  Andakil  (d.fyrir 

1463)  378. 
Jón     Oddssou      lögréttumaðr     í 

Kjalarnessþingi   (1473)  707— 

708. 
Jón    Oddsson    í    Suðrþingeyjar- 

þingi  (1473)  719. 
Jón    Oddsson     prestr    á    Torfa- 

stöðum  (1456)  143*. 
Jón  Oddsson  prestr  á  ÞingvöU- 

um  (1448—1475)  782^ 
Jón  Ólafssou    í  Húnavatnsþingi 

(1447)  22. 
Jón  Ólafsson,  Loptssonar  (1449 

—1472)  í  KlofaáLandi(1457 

og    síðar),    ráðsmaðr   i    Skál- 

holti  og  sýslumaðr  i  Arness- 

þingi  (1467—1472)  27,  152— 

153,      155—156,      200—201, 

451,       455—456,     463—464, 

470—471,       570,     618—619, 

621,  642,  655.  —   hönd  Jóns 

201. 
Jón  Olafsson  í  Hörgárdal,  faðir 

Sigurðar  priors    (1439 — 1455) 

130*. 
Jón  Ólafsson  í  Snæfellsnessýslu 

(1454)  118. 
Jón     Ólafsson     i      Önundarfirði 

(1462)  376. 
Jón  Ólafsson  prestr  i  Hrepphól- 

um  (1463)  399. 
Jón  Ólafsson  prestr  (1475)  802. 
Jón  Ólafsson   prestr    (á  Munka- 

þvorá;  1468)  527. 
Jón  Ólafsson   frá  Grrunnavik  (d. 

1779)    13,    63,    70,  151,  201, 

222,  473,  523,  724,  768. 
Jón    Ólason     á  Ærlæk   (1464— 

1475)    419-420,     466—467, 

715—716,  799—800. 


REGISTR. 


939 


Jón  Ormsson  í  Suðrmúlasýslu 
(1474—1475)  748. 

Jón  Ormsson  í  Suðrþingeyjar- 
þingi  (1459)  177. 

Jón  Ormsson  prestr  nyrðra 
(1444—1449)  45. 

Jón  Ormsson  prestr  á  Hálsi 
í  Fnjóskadal  (1465-1480) 
299^ 

Jón  Ormsson  prestr  á  Skinna- 
stöðum  (1467-1481)  276. 

Jón  Otzson,  sjá  Jón  Oddsson. 

Jón  Pálsson  ábóti  á  Helgafelli 
(1465)  444—445. 

Jón  Pálsson  í  Húnavatnsþingi 
(1415)  III,  758. 

Jón  Pálsson  í  Hænuvik  á  Barða- 
strönd  (1414—1474)  442,  768 
-769. 

Jón  Pálsson  í  Dalasýslu  (1470) 
585. 

Jón  Pálsson  Maríuskáld,  prestr 
á  Grrenjaðarstöðum  (1427 — 
1430  og  1440—1471),  ráðs- 
maðr  Hólastóls  (1423—1426, 
og  1440),  prófastr  i  Hðgraness- 
þingi  (1426—1429),  i  Þing- 
eyjarþjngi  (1440—1448),  offi- 
cialis  nyrðra  (1429,  1440— 
1444  og  1458),  umboðsmaðr 
Erlends  Narfasonar  (fyrir 
1439),  staðarhaldari  á  Breiða- 
bólstað  í  Pljótshlíð  (c.  1432— 
1440),  officialis  syðra  (fyrir 
og  um  1438;  dáinn  1471  fyrir 
5.  Maí)  44,  54,  119-121, 
154—155,  165^  167,  172— 
173,  268,  283,  425,426-427, 
525—526,  627—629,  825. 

Jón  Pálsson  prestr  syðra(baDn- 
settr  1462  og  1471)  614^ 


Jón  Pálsson  subdjákn  á  Hólum 

(1467)  og  síðar  prestr   507. 
Jón     Pétrsson      prestr,       mágr 

Hrafns  Oddssonar   (c.  1270— 

c.    1300)  817— 818^ 
Jón     Pétrsson    (lögmanns    Hal- 

dórssonar,      1875)       817     (1. 

nmgr.). 
Jón  Pétrsson  í  Dalasýslu  (1472) 

683. 
Jón  Pétrsson  prestr    á    Hrafna- 

gih  (1449—1466)    27,  45,  46, 

316^  464—466. 
Jón  Pétrsson  i  Dalasýslu  (1637) 

117. 
Jón    Pétrsson    háyfirdómari    (d. 

1896)    8,    129,  215,  219,  385, 

510,  520,  521,  527,  560,  636, 

706,  825. 
Jón    postuli    (Johannes    evange- 

lista)    5,   279,  289,  297^  299, 

300^    589,   593,  596,  597.  — 

Jónskirkja  postula  297,   299, 

589,  593,  597.  —  Jóns  líkneski 

postula  279,  297,  300,  596.— 

Jóns  saga  postula  300,589. — 
,  Johannis  saga  og  Pauli    289. 

Johannes  ante  portamlatinam 

91,       155,     414,     697,     706, 

744. 
Jón    prestr     á    Hofi     á   Höíða- 

strönd  (1395)  825. 
Jón     prestr     í    Húnavatnsþingi 

(1467)  504. 
Jón  prestr  vestra  (c.  1450)  80. 
Jón  rauði  erkibiskup  í  Niðarósi 

(1267—1283)  158,  817. 
Jón  Runólfsson  áLundarbrekku 

(fyrir  1449)  34. 
Jón     E-unólfsson,      Sturlusonar, 


940 


REGISTR. 


í      Hörgárdal 

107.^) 
Jón    Runólfsson 

þingi  (á  17.  öld)  646,  697. 
Jón  SemÍDgsson  (1469)  536    (2. 

nmgr.).     Sjá    Jón    Sveinunga- 

son. 
Jón    SigmundarsoD,     faðir     As- 


grims,  „bóndi"  k  Vindheimum 


á  Þelamörk  (1427—1461)    og 

á  Lundarbrekku  (1461—1471) 

87,  91,  107,  108,  126,    233— 

234,  295,  320. 
Jón  Sigmundarson  vestra  (fæddr 

1409;    eun    á    lifi  1473)    177, 

Ö77— 579,  691—692. 
Jón  Sigmuudarson  prestr  i  Odda 

(fyrir  1453;    enn    á  lífi  1464) 

101— 102^  426. 
Jón     Sigraundarson,     Steinþórs- 

sonar,    síðar    lögmaðr    (1471) 

624-625. 
Jón  Sigurðarson  Skálholtsbiskup 

(d.  1348)  414. 
Jón    Sigurðarson     í     Skagafirði 

(1433—1451)  8,  82. 
Jón    Sigurðarson    príors,    Jópa- 

sonar,  bróðir  Ara,    Einars  og 

Helga  (1439—1476    og  siðar) 

129—130«,     506,     539,     611, 

719,  721,  722,  787. 
Jón  Sigurðarson  á  Telli  i  Kolla  • 

firði  (am  1440)  217. 
Jón     SigurÖarson      i     Dýrafirði 

(1449)  30. 
Jón     Sigurðarson    kirkjuhaldari 
k     Undenfeili      (1480-1486) 

334. 


(1453 — 1454)  ;  Jóu     Sigurðsson     á     Reynistað 

I      lögmaðr  (d.  1635)  560. 
i    Skaptafells-  i  Jón  Sigurðsson    skjalavörðr    (d. 
1879)    225,    255,     477,    491, 
513,  516,  524,  531,  579,  674, 
684,  688,  697,  768,  800. 
Jón  i  Skagafirði  (1449)  41. 
Jón  Skeggjason  prestr  í  Húsa- 
vik  (1431),     síðar   í    Garði    i 
Kelduhverfi  (1451—1489    eða 
loingr)  276^  364,  793. 
Jón  Skeggvaldason  syðra(1470) 

570. 
Jón  skirari    (Johannes  baptista, 


*)    Getr    verið 
næsti  á  undan. 


sami     maðr    og  \ 


St.Hans)  91,  94,  97,  98,  100, 
101,  109,  155,  180^  181,213, 
239,  253,  254,  257,  258^,  262«, 
264,  266,  275,  278,  286,  287 ^ 
291^  292«,  293«,  294  (opt), 
295,  296,  297«,  298,  299,300, 
301,  309  (opt),  310,  316,  318, 
322,  328,  330,  331^  333, 
334«,  337  (opt),  340,  342, 
343,  347,  349,  350,  351,  352, 
358,  403,  407,  414,  432,  447, 
464«,  466,  479,  484,  499,  518, 
522,  523,  533,  573,  574,  576, 
580,  581,  593,  594,  598,  608, 
616,  617,  618,  620^  629, 
631^  633,  643,  645,  648,649, 
697,  706,  708,  711,  744,  752, 
753,  754,  755,  793«.  -  -  Jóus- 
altari  631.  —  decoilacio  Jo- 
hannis  (höfuðdagr),  sjá  það 
orð.  —  hjálmr  fyrir  sancte 
Johannes  631.  —  Jónshöfuð 
253,  297,  331,  337,  343,  631. 
—  Jónskirkja  100,  254,  258, 
262,  291,  294,  296,  309,  331, 
334,  343,  347,  351,  581,  593, 
598,  629.  —  Jónslikneski  101, 


REGISTR. 


941 


254,  258,  262,  275,  291,  294, 
309,  331,  334,  337,  343,  350, 
352,  403,  580,  631.  —  Jóns- 
messa  (-messur,  uativitas)  94, 
97,  109,  155,  180^  181,  213, 
253,  257,  258'^  264,  266,278, 
286,  287^  292,  293^  294^ 
298,  299,  300,  301^  310,316, 
318^  322,  328,  330,  331^ 
333,  337*,  340,  342,  350,358, 
407,  447,  464^  466,  479, 
484,  486,  499,  518,  522,  523, 
533,  573,  574,  576^  616,617, 
618,  620»,  708,  711,  752,753, 
754,  755,  777,  780,  7931  -- 
Jónssaga  291,  294,  337.  — 
Jónsskript  594.  —  stika  fyrir 
saDCte  Johannes  262. 

Jóu  skjafali  (á  Bægisá,  c.  1464) 
295. 

Jón  smásveinn  591,  sjá  Jón 
Jónsson. 

Jón  Snorrason  i  Húnavatnsþingi 
(1453)  110. 

Jón  Snorrason,  djákn  nyrðra 
(1443),  prestr  á  Bægisá  (1453 
—1463),  prófastr  milli  Glerár 
ogÚlfsdalafjalla  (1454);  afsettr 
1473  fyrir  manndrápsábarð  o. 
fl.  107,  125—126,  295^  690, 
725—727. 

Jón  Snorrason  (hálíbróðir  Ind- 
riða  Jónssonar)  prestr  í 
Rauðasandsþingum  (1458 — 
1473),  ráðsmaðr  í  Skálholti 
(1474)  172^  449—451,  490— 
491,  569,  604—605,  623, 
750. 

Jón  Stefánsson,  sjá  Jón  Ste- 
phánsson. 

Jón       Steíiiisson       fylgdarmaðr 


Narfa     prests      Böðvarssonar 

(1462)  376. 
Jón  Steindórsson,  sjá  Steinþórs- 

son. 
Jón  Steingrimsson    i   Skagaíirði 

(1704)  25. 
Jón    Steinmóðarson     í    Kangár- 

þingi  (1472)  655. 
Jón  Steinsson  í  Eyjaíirði  (1475) 

787. 
Jón    Steinþórsson     (bróðir    Sig- 

mundar  prests)    í  Húnavatns- 

þingi  (1449)  27,  826.^) 
Jón  Steinþórsson  á  Kirkjubóli  í 

Langadal    (1455—1469)    131, 

547.^) 
Jón  Steinþórsson,   Gíslasonar,  á 

Knerri  i  Breiðavík  (á  17.öld) 

444. 
Jón  Stephánsson    nyrðra    (1472 

—1475)  665,  798. 
Jón    Stepbánsson    frá    Grundar- 

íirði,    dr.    phiL,    í   Lundúnum 

32. 
Jón  Stephánsson  Krabbe  biskup 

í  Skálholti  (1462— 1465;  kemr 

við     bréf    á    íslandi   1463 — 

1464)  6,  374—375,   378,    386 

—387,   400,    401,   406,  411— 

412,  413—415,  425—426,  526 

—527,  562. 
Jón  strandi  vestra  (1458)  154. 
Jón    Stullabróðir    nyrðra  (1449) 

41. 
Jón  Styrbjarnarson  í  Hörgárdal 

(1453)  107. 
Jón    Styrsson,    Snorrasonar    frá 

Ökrum  (1447)  22—23. 


^)  Græti  verið  einn  maðr. 


942 


REGISTR. 


Jón    Sugurðarson   (Sugurðsson), 

sjá  JÓD  Sigurðarson. 
Jón     svartr    i    Fljótsdalshéraði 

(á  14.  öld)  632. 
Jón     Sveinsson     i     Hvammi     i 

Hvammssveit    (Jón  Hvammr: 

1308—1355)  101,  594^ 
Jón     Sveinssou      (bróðir     Odds 

prests),     heimamaðr       Björns 

Þorleifssonar  og  Ólofar  (1453 

—1474)    108,    145,  240—241, 

483,  486,  487,  565,  585,  747. 
Jón  Sveinungason    i   Isafjarðar- 

sýslu    (1469)    536.      Sbr.  Jón 

Semingsson. 
Jón    svellahnöttr    vestra    (1467) 

504. 
Jón    Sæbjarnarson    i    Múlaþingi 

(d.  fyrir  1462)  364. 
Jón  Sæmundarson  eystra   (1465 

—1467)  451,  455,  510.^) 
Jón  Teitsson  í  Skagafirði  (1620) 

706. 
Jón  Tolleifsson,    sjá    Jón    í>or- 

leifsson. 
Jón  Úlfsson     í    Þingeyjarþingi 

(1466)  458—459. 
Jón     Valdason     í    Árnessþingi 

.(1471)  618. 
Jón  Vermandarson  i  I>ingeyjar- 

þingi  (1466)  457^  462. 
Jón  Vilhjálmsson  biskup  á  Hól- 

um  (1429—1434)  og  bréfabók 

hans    35,  44,  45^  47,  48,  75, 

76,  77,  78,  79,  172,  248,  359, 

437,  826. 
Jón     í>órálfsson     í    Húnavatns- 

þingi  (1474)  761. 

*)    Ekki     er    með    öllu    vist,    að 
þetta  sé  alt  einn  maðr. 


Jón  Þórðarson  (frá  Haga  Sig- 
urðarsonar;  1459—1473)  179, 
380,  696. 

Jón  Þórðarson  (ef  til  vill  frá 
Kalmanstungn,  Jónssonar)  frá 
Norðtungu,  sýslumaðr  i  Hegra- 
nessþingi  (1468),  siðar  pró- 
fentumaðr  á  Hólum  (1460— 
1476  ogsíðar)  213-214,435, 
473,  479,  480^  482,  521— 
522,  523-,  530,  602,  620,  627, 
628,  629,  635,  652,  681,  682, 
739—740,  778,  801,  812.^) 

Jón  Þórðarson  prestr  iEyjafirði 
(1398-1400)  235,  822. 

Jón  Þórðarson  prestr  vestra 
(1554)  543. 

Jón  I>orgilsson  nyrðra  (1450) 
49. 

Jón  I>orgrímsson  prestr  i  Skál- 
holtsbiskupsdæmi  (1405 — 
1415)  m,  761. 

Jón  Þórisson  i  Fnjóskadal  (1474) 
744. 

Jón  Þorkelsson  norrænn  maðr 
(1366)  3. 

Jón  Þorkelsson  i  Húnavatns- 
þingi  (1449—1458)  27-28, 
174. 

Jón  Þorkelsson  (Guðbjartssonar) 
á   JÞverá    í   Laxárdal     (1459) 

.    177—178. 

Jón  Þorkelsson  prestr  nyrðra 
(1491)  285. 

Jón  Þorkelssou  41,  sjá  Jón 
Þorleifsson. 

Jón  Þorláksson,  skrifari,  á  Hóli 
í  Bolungarvik  (1449—1473  eða 

^)    Þetta    virðist    alt   vera    einn 
maðr. 


REGISTR. 


943 


leingr)  30,  145,  174,  200,  447, 

506,  668,  721,  728^^) 
Jón  Þorleifsson  (ef  til  vill  bróðir 

Gamla  og  Þórðar)  á  Snæfells- 

nesi  og  í  Dölum  (1459—1470) 

182,  243,  443,  570.(?) 
Jón    Þorleifsson    nyrðra    (1449) 

41^ 
Jón  Þorleifsson    á   Vindheimum 

á  Þelamörk  (fyrir  1453)    108. 
Jón  Þorleifsson    prestr    í  Grufu- 

dal  (1554)  543. 
Jón   Þormóðarson     í    Dalasýslu 

(1470)  573. 
Jón  Þorsteinsson    i    Neðrihlið  í 

Bolungarvík  (1449—1470)  231, 

376,  499,  577—579. 
Jón  Þorsteinsson  (Magnússonar) 

bóndi  i  Holti  í  FJjótum  (1492 

—1500;    fuUtiða    1464)     255, 

432. 
Jón  Þorsteinsson  measudjákn  á 

Hólum  (1467)  507. 
Jón    Þorsteinsson    prestr    syðra 

(1461)  238. 
Jón  Þorsteinsson  prestr  í  Skaga- 

firði  (1463—1465)  397,  436. 
Jón  Þorvaldsson  búlands,  Jóns- 

sonar       (bróðir       Gottskálks, 

Bjargar        og       Ingibjargar) 

prestr       á       Höskuldsstöðum 

(1492-1501)       og      ábóti     á 

Þingeyrum  (kemr  fyrst  við  bréf 

1474;  d.  1514)  346^  738. 
Jón    Þorvarðsson    i   Fnjóskadal 

(1446—1469)  553—554. 


^)  Þeir  voru  tveir  bræðrnir 
Jónar  Þorlákssynir,  og  er  óvist, 
nema  eitthvað  af  þessum  stöðum 
kunni  að  eiga  við  hinn. 


Jón  Ögmundarson  biskup  á 
Hólum  hinn  helgi  (d.  1121) 
90,  104,  165,  168,  177,  226, 
227,  228^  234,  260,  277,  289, 
291,  318,  320,  394,  412,  413, 
416,  458,  478,  480,  665,  777, 
780,  781,  782.  —  Jónslíkn- 
eski  277,  291,  318,  320.  — 
Jónsmessur  (báðar)  90,  204, 
165,  177,  226,  227,  228-, 
234,  260,  394,  412,  416,  458, 
478,  480,  665^  777,  780,  781, 
782.  -   Jónssaga  289. 

Jón  Ögmundarson  nyrðra  (c. 
1415— c.  1440;  likl.  d.  fyrir 
1454)  125,  224 

Jónasson :  Jósafat. 

Jónn,  sjá  Jón. 

Jónsdóttir:  Ástríðr(?),  Bergljót, 
Gró,  Guðfinna,  Guðný,  Guð- 
rún,  Halla,  Hallbera,  Herdis, 
Kristin,  Ólöf,  Sigríðr,  Solveig, 
Steinunn,  Þórey,  Þuríðr. 

Jónshús  á  Hólum,  sjá  húsa- 
kynni. 

.  .  .  Jónsson  í  Húnavatnsþingi 
(1473)  703^  (4.  nmgr.).  Sbr. 
Þorsteinn  Ansson. 

.  .  .  Jónsson  prestr  nyrðra 
(1450)  46. 

Jónsson:  Ámundi,  Andrés,  Ari, 
Arnfinnr,  Arngrímr,  Arni, 
Aron,  Asbjörn,  Asgeir,  As- 
grimr,  Asmundr(?),  Bárðr, 
Benedikt,  Bergþór,  Björn, 
Brandr,  Brynjólfr,  Böðvar, 
Daði,  Egill,  Einar,  Eiríkr, 
Eldjárn,  Erlendr,  Erlingr, 
Eyjólfr,  Eymundr,  Finnbjörn, 
Einnbogi,  Finnr,  Gils,  Gísli, 
Gottskalk,  Guðmundr,  Guðni, 


m 


REGISTR. 


Gunnar,  Hafliði,  Hákon,  Hal- 
dór,  Hallbjöru,  Hallgrímr 
Tliorlacius,  Hallr,  Heinrckr, 
Helgi,  Hermann,  Hrafn,  Hl- 
ugi,  ludriði,  Ingimundr,  Jón, 
Kári.  Kárr,  KetiU,  Koðran, 
Loptr,  Magni,  Magnús,  Markús, 
Nikulás,  Oddr,  Ófeigr,  Ólafr, 
Ormr,  Páll,  Pótr,  Salomon, 
Semingr,  Siguiðr,  (Símon), 
Skúli,  Snorri,  Steingrimr, 
Steinn,  Steinþór,  Stephan, 
Stígr,  Sturla,  Sveinn,  Sölvi, 
Torfi,  Vermuudr,  Viðnæmr, 
Vigfús,  Þórðr,  Þorgeir,  Þor- 
grímr,  Þorleifr,  Þorsteinn, 
£>orvaldr,  Önundr. 

Jóreiðr  (Hallsdótlir,  Gunnars- 
sonar)  af  ætt  Ljósvetninga  (á 
13.  öld)  307,  822,  823— 
224. 

Jóreiðr  Olafsdóttir  í  Ásgarði  í 
Hvammssveit  (enn  á  lííi  1470) 
567—568. 

Jórunn  Magnúsdóttir  frá  Hjarð- 
ardal,  Hallssonar  (1473)  728, 
730. 

Jósafat  Jónasson  ættfræðingr 
819,  824-  827. 

Jósephsson:  Skapti. 

Júdas,  sjá  Símon  et  Judas, 
Tveggja  postula  messa. 

Judith  413. 

jukka  189,  504.     Sbr.  hertygi. 

Juliana  virgo  289,  413.  —  fest- 
um  ejus  413.  —  Julianesaga 
289. 

Julius  (mánuðr)  345. 

jungfrú  (Maria)  406,  493^  494, 
561,  579^  080^  588,  604, 
728. 


jungfrú  (titill)  499,  600^  501, 
504,  557. 

jungkæri  240,  370,  373,  499, 
515,  728,  783. 

Junius  (mánuðr)  53,  170. 

juranientum  737.     Sbr.  eidr. 

Jurien,  Íslandsfar  (1434)  9. 

jus,  jura  19,  51,  52'',  79,  138, 
661,  736,  737.  —  juseligendi 
episcopos  183. 

Jússason:  Bergíinnr,  Jón,  Niku- 
lás. 

Justina  virgo  290.  —  Justinu- 
saga  290. 

jökull  505  (=  Snæfellsjökull), 
511  (=  Vatnajökull),  632  (= 
VatnajökuU). 

Jökulsá  á  Jökulsdal  127,  128, 
472. 

Jökulsá  í  Lóni  511. 

Jökulsá  í  Skagaíirði  323. 

Jökulsá  i  Öxarfirði  304. 

Jökulsdalr  i  Norðrmúlaþingi  127, 
748,  749. 

Jökulskelda  i  ísaíirði  163.  Sbr. 
Kelda. 

Jönisson:  Jeppe. 

jörð:  í  jörðu  og  á  210,  586, 
643.  —  afhending  jarðar  687, 
688.  —  jarðabók  317.  — 
jarðabréf  486,  685.  —  jarðar- 
eign,  jarðeigu  108^  116,  178, 
303^  848=,  358,  410,  463, 
476,  528^  593,  650,  769.  — 
jarðagóz  215,  219,  422,  440, 
506,  610.  —  jarðakaup,jarða- 
kaupabréf  4,  14,  21—22,  23, 
25,  26^  27,  28,  29,  31^  33— 
34,  50,  82,  89,  90«,  dV,  104 
—105,  109—110,  110,  110- 
111,       116-117,      119—120, 


KEGÍSTR. 


945 


121,  122,  125^  136—137, 
137-138,  145—146,  146— 
147,  154^  155,  156,  177, 
177—178,  178—179,  192  - 
193,  206—207,  210—211, 
213,  217^  220,  222,  223, 
224,  225-226,  226'^  227^ 
231—233,  233- -234,  236— 
237,  241^  241—242,  245— 
246,  303,  332«,  362,  363, 
381,  387  -388,  391—392, 
393,  394—395,  396^  402, 
409—410,  418—419,  419— 
420,  420—421,  421,  425,430, 
437,  438^  439,  440,  448^ 
450,  451,  452^  453^  455^ 
456^  463^  467,  467—468, 
474,  475,  475—476,  476,  477, 
477-478,  478—479,  479- 
480,  486—487,  490—491, 
495^  496^  510-511,  514— 
516,  517—518,  618,  520— 
521,  526—527,  528,  633— 
534,  534,  539,  540,  541— 
542,  546,  548,  549—550, 
550 --551,  583-584,  585— 
586,  613,  616,  617,  618,  618 
—620,  621—622,  627,  638, 
649—650,  657^  658,  659', 
664,  666,  668^  678,  679,  682, 
685,  686^  687«,  688«,  691, 
693—694,  695  -696,  698- 
699,  705—706,  706,  707, 
712—713,  715—716,  717— 
718,  718—719,  720,  723, 
725,  740,  741,  744*,  745,  747, 
749^  752,  757—758,  760— 
762,  762—763,  764^  765^ 
769,  772,  779,  781,  786- 
788,  788—789,  791,  792, 
793,  794,  797—799,  800,  801, 

Dipl.  I8l.  V. 


803,  807,  807— 808,  •  809— 
810,  815.  —  jarðamismunr 
533.  —  jarðanytjar  82.  — 
jarðarmegn  29.  —  jarðar- 
spottr  515.  —  jarðasldpti  92, 
160,  162.  —  jarðarverð  4, 
23,  50,  90,  122,  225,  233, 
237,  393,  468,  474,  483,  504, 
526,  529,  617,  668,  694,  716, 
747,  763,  765,  781,  791,  796, 
798,  803,  805,  806,  808,  815. 
Sjá  eyðijarðir. 

Jöríi  í  Haukadal  („Reykjadal") 
596—597,  757,  795.  —  Jörfa- 
skógr  (Örfaskógr)  596,  597. 

Jörundardóttir:  Ástriðr. 

Jörundarson:  Bergr,  Loptr. 

Jörundr  Böðvarsson  bróðir  Narfa 
prests  i  Holti  (1462)  376. 

Jörundr  Vigfússon  í  Múlaþingi 
(1422—1465)  452. 

Jörundr  Þórðarson  vestra  (1404 
—1412)  196. 

Jörundr  Þorsteinsson  biskup  á 
Hólum  (d.  1313)  3351 

Jörvi,  sjá  Jöríi. 

Kaalsá,  sjá  Karlsá. 
Kaalund,  sjá  Kálund. 
Kaðalstaðir  í  Ejörðum  264,  317. 
KagaðarhóU  í  Langadal  349. 
Kagaðarhólmr,  landamerki  Viði- 

dalstungu  349. 
Kálbatjörn,  sj4  Kálfatjörn. 
Kaldá  i  Hnappadalssýslu  810. 
Kaldaðarnes       (Kallaðarnes)     í 

Bjarnarfirði  216,  500,  684. 
Kaldaðarnes     í     Flóa     569.    — 

krossinn  í  Kaldaðarnesi  (1470) 

569. 
Kaldakinn  á  Fellsströnd  705. 
60 


946 


BEGISTR. 


Kaldalón  í  Jökul^örðum  (í  eyði 

1458)  161. 
Kaldárós,    jörð    i   Huappadals- 

sýslu  698—699. 
Kaldbakr      á     Viðidalstunguaf- 

rótt  336. 
Kaldbakr  (Kallbakr)  á  Tjörnesi 

274,  280,  310. 
Kaldbaksá  á  Öxnadalsheiði  323. 
Kaldalækr  á  Skagaströnd  344. 
Kaldalækr  á  Viðidalstunguheiði 

348. 
Kaldison  (Kalteison):  Heinrekr. 
kaleikr    364,     590.  —  af  silíri 

436.     Sjá  kirkja. 
Kálfafell  i  Hornafirði  511. 
Kálfalækr  í  Aðaldal  283. 
Kálfalækr  á  Mýrum  598. 
Kálfanes  við  Flókadalsá  íBorg- 

arfirði  401. 
kálfar,  sjá  nautpeningr. 
Kálfatjöm     á   Vatnsleysuströnd 

478. 
Kál(f)borgará  i  Bárðardal  610. 
Kálfdalsdrag  í  Viðidal  349. 
Kálfdalstunga,  sjá  Kárdalstunga. 
Kálfeyri  i  Önundarfirði  580. 
Kálfholt  i  Holtum  652. 
Kálfr  Pálsson,    prests    Bjarnar- 

sonar,  i  Dalasýslu  (1461)  243*, 

244  (opt),  245. 
Kálfsá  í  Ólafsfirði    38,  43,  356. 
Kálfsdalslækr  á    Viðidalstungu- 

afrétt  348. 
kálfskinn,  sjá  skinn. 
Kálfskinn  á  Árskógarströnd  356. 
K&lfsson:  Ari,  Hákon,  Nikulás, 

Steinólfr. 
Kálfssund  i  Noregi  132,  134. 
Kálfstaðir  i  Hjaltadal  37,  43. 
KaliztuS;  sjá  Calixtus. 


Kallaðames,  sjá  Kaldaðarnes. 
Kallamagnús,  sjá  Karlamagnús. 
Kallsstaðir,  sjá  Karlsstaðir. 
Kallzárdalr,  sjá  Karlsárdalr. 
Kalmanstunga  (Galmannstunga) 

i  Hvitársiðu     532,   556-557, 

818,  819. 
Kálund,  Kr.,  dr.,  bókavörðr  448, 

589,  728. 
Kambar  i  Blönduhlið  121. 
Kambr  i  Borgarfirði  eystra  128, 

630. 
Kambr  (hvortveggja)    i   Breiða- 

vik  60—61. 
Kambr  i  Eyjafirði  303. 
Kambr  i  Króksfirði  500. 
Kambr  i  Langadal  349. 
Kambsstaðir  i  Fnjóskadal  298. 
kampr  (bardagi)  68^^. 
Kanavik  á  Sléttu  305. 
kanikar,      kanúkar,       kanunkar 

183,  199,  684. 
kanna,  sjá  búsgagn. 
Kantarabyrgi  á  Englandi  270. 
kautica  graduum  411. 
kápa,  sjá  klæðnaðr. 
kapeila  127.  —    kapelluprófastr 

55. 
kapituli  (klerkaráð)  55. —  kapi- 

tulahús,     sjá     húsakynni.    — 

kapitulainnsigli  192,  193,194, 

227,  421. 
Kappastaðir  í  Sléttahlið  252. 
Káradóttir:  Guðrún. 
Káragróf  i  Reykjadal  178*. 
Kárastaðir  i  Miðfirði  338. 
Kárateigr  i  Aðaldal  283. 
Kárateigr    austan    megin   Eyja- 

fjarðarár  315. 
Kárdalstunga  (Kálfdalstunga) 

Vatnsdal  332. 


RÉÖISTB. 


MÍ 


kardinalar  167,  170,  174 
Kárhöfn       við     Steingrímsfjörð 

593,  717. 
Kári  Gunnarsson    nyrðra   (1434 

—  1447)  22. 
Kári      Jónsson      (bróðir      Jóns 

prests)    í    Norðnnúlasýslu  (d. 

fyrir  1462)  364. 
karlar  65,  244. 
karldyr,  sjá  húsakynni. 
Karl     hertogi     hinn     djarfi     af 

Burgund  (1467)  498. 
Karl  Frakkakonungr   hinn    sjö- 

undi  (1422—1461)  147. 
Karl     Knútsson       Svíakonungr 

hinn  áttundi  55,  149. 
Karlamagnús    (Carolus  magnus) 

Trakkakeisari  (d.  814)  290.— 

Karlamagnússaga    með   öllum 

þáttura  290. 
Karlsá     (Kaalsá)    á  Upsaströnd 

IV,      472.     —       Karlsárdalr 

(Kallzárdah-)  258. 
Karlsgata  á  Tjörnesi  305. 
Karlsstaðir  i  Eljótum  258. 
Karlsstaðir    í    ísafjarðarsýslu  (i 

eyði  1458)  161. 
Karlsstaðir  í  Ólafsfirði  119. 
Karnsá  (nú:  Kornsá)  iVatnsdal 

1,  353. 
Kárr  Jónsson    prestr   i    Skaga- 

firði   (1444—1475)     29,     464, 

507—509,  776. 
Kársson:   Björn. 
Kasthvammr    í    Suðrþingeyjar- 

þingi     420—421,     474—475, 

610. 
Katerin,  Katerina,  sjá  Katrín. 
Katrin  mær  hin  helga  (Katerina) 

69,    94,    97,    190,    289,   315, 

316,  323,  329,  342,  350,  400, 


405,  473,  650.  —  Katrínar- 
blað  315.  —  Katrinarkirkja 
190,  400,  405.  —  Katrínar- 
líkneski  315,  323,  329,  342, 
350,  405.  —  Katrinarmessa 
(-dagr)  69,  94,  97,  473,  650. 
—  Katrinarsaga  289,  316. 

Katrin  kona  Jóns  Gilssonar  í 
Kalmanstungu  (1398)  557. 

Katrin  Óladóttir  í  Skál  á  Síðu, 
kona  Þórðar  Guðmundarsonar 
(1473)  690. 

Kaungustaðir,  sjá  Köngustaðir. 

kaup  (empcio):  kaupbréf  722— 
723.  —  kaupvottar  31,  417. 
Sbr.  jarðakaup. 

kaup  (hjúskapar)  87,  99,  172, 
205,  372,  373,  380,  396,  415, 
467,  473,  505,  506,  510,  555, 
581,  610,  611,  612,  668.  — 
kaupfestingarbréf  555 — 556. — 
kaupmáli  3,  30,  87,  99,  130, 
171,  205,  210,  372,  415,  505, 
560,  581,  712.  —  kaupmála- 
bréf,  kaupmálagerningr,  kaup- 
bréf  30,  87—88,  99,  131, 172, 
205—206,  372-373,  415— 
416,  454—455,  467—468,  473, 
481,  505—506,  506—507, 
509—510,  532—533,  555— 
556,  560—561,  581—582, 
610-611. 

kaup  prests  7,  257,  298,  344**, 
402,  491,  493,  595.  —  kaup 
(prófentukaup)  750.  —  kaup 
(vinnufóJks)  570. 

kaup,  kaupslag,  kaupskapr  127, 
374,  383,  385,  750.  —  kaup 
við  útlenzka  kaupmenn  383, 
384^  385.  —  kaupmenn  10*, 
11,  32,  133,  191,  383'^,  384^, 
60* 


948 


REÖISTtl. 


386*,  498*.  —  kaupstaðar- 
menn  16,  63.  —  kaupstefna 
191.     Sbr.  verzlan. 

Kaupangr  í  Eyjafirði  302,  303, 
359,  693,  694. 

Kaupraannahöfn  (Copenhaven, 
Hafnia,  Kobenhavn)  12,  31, 
33,  61,  62^  63,  69,  70^  71, 
95«,  96,  101,  103^  110,  122, 
123,  124,  126,  127,  138,  139, 
142,  147,  150,  löl,  152,  168, 
170«,  171,  174«,  201,  202^ 
204,  221,  370,  371,  381,  384, 
386,  469,  564—565,  660, 
729. 

Keflabakki  á  Skaga  327. 

Keflavik  i  Fjörðum  267,  356. 

Keflavík  i  Hegranesi  36. 

Keflavik  á  Rauðasandi  163. 

kefli  (sbr.  reki)  305,  769. 

Kefsá  i  Eyjafirði  315. 

Keita,  sjá  Keta. 

kelda  61,  568^  681. 

Kelda  í  Vatnsfjarðarþingum 
164«,  624,  748.  Sbr.  Jökuls- 
kelda. 

Keldá  í  Fljótsdal  472. 

Keldaland,  sjá  Kelduland. 

Keldudalr  í  Dýrafirði  501,  502. 

Keldudalr  i  Fljótsdal  632. 

Kelduhverfi  1  Norðrþingeyjar- 
sýslu  280,  283,  425,  666, 
793. 

Kelduiand  á  Kjálka  35,  42. 

Keldunes  i  Kelduhverfi  39,  275, 
665 — 666.  —  Keldunessreki 
283. 

Keldur  á  RangárvöUum  636, 
642,  798. 

Keldur  i  Sléttahlið  39. 


Kelduvik    (Keldavik)     á  Skaga 

38,  324. 
Kellda,  sjá  Kelda. 
Kelling,  sjá  Kerling. 
Keneksdóttir:  Valgerðr. 
Keneksson  :  Gottskalk,  Haraldr. 
kennidómr    182.   —    kennimenn 

13,     526.    —     kenniraannlegt 

embætti  614.  •^ítfiH 

kensla    (til    prests)     890«,    469, 

772—773. 
Kepkin,  sjá  Heinrekr. 
ker  (i  Fitjá,  landamerki)  347. 
Kerafljót  i  Viðidal(sá)  347. 
kerald,  sjá  búsgagn. 
Keranes  i  Náttfaravikum  306. 
Kerling  i  Ejörðum  263. 
kerti:     með     steyptum     kertum 

(bannsathöfn)    727.  —    kerta- 

messa  (=  kyndilmessa)  253. 
Keta  á  Skaga  38. 
ketiU,  katlar,  sjá  búsgagn. 
Ketill  Árnason,  Ketilssonar   (og 

sonr  Unnar  Vermundardóttur) 

á   Hvanneyri     (um     og    eptir 

1470)  589. 
Ketill   Asgrimsson     i     Sælings- 

dalstungu  (um  1400)  821. 
Ketill      Dagsson,     ívarssonar,*) 

bróðir       Snorra      Dagssonar, 

faðir  Arna    og  Jóns    (d.  fyrir 

1463)  378. 


')  Dagr  ívarsson  kemr  við  bréf 
í  Deildartungu  og  í  Ási  i  Borgar- 
firði  24.  Mai  1384  og  15.  Janúar 
1385  (DI,  in,  Nr.  820);  mun  hann 
vera  faðir  Ketils  ogSnorra.  Bróð- 
ir  Dags  mun  og  vera  Ketill  ívars- 
son    á   Varmá,  i  MosfeUssveit  (um 


REGISTR. 


949 


Ketill  Grrímólfsson  prestr  nyrðra 
(1452  og  siðar),  i  Presthólum 
(1459—1466),  á  Kviabekk 
(1466—1483),  kirkjuprestr  á 
Hólum  (1475),  síðast  prestr  i 
Laufósi  (1483;  d.  1491)  91, 
126,  128,  257,  260,  268,278'-, 
364,  366,  367,  410—411,  458, 
464,  465,  507,  600,  669,  670, 
708,  766,  776,  778. 

KetiU  Grirasson  i  Hvamnii 
á  Vatusnesi  (1372)  827. 

Ketill  Helgason  á  Skinnastöðum 
(um  1300  eða  fyrri)  276. 

Ketill  Hranason  nyrðra  (1449) 
41. 

Ketill  Jónsson  nyrðra  (1446) 
826. 

Ketill  Jónsson  (Haldórssonar, 
bróðir  Bergljótar  og  Ólafs)  i 
Ísaijarðarsýslu  (1452)  99. 

Ketill  Jónsson,   Ketilssouar  (frá 


1390;  DI,  IV,  bls.  112);  eru  þeir 
auðsjáanlega  bræðr  Vigfúsar  hirð- 
stjóra  Hóhns,  synir  ívars  hirð- 
stjóra  Hólms  (d.  1371),  Vigfússon- 
ar  hirðstjóra  1371  (d.  1371),  Jóns- 
sonar  frá  Ferjubakka  (1810—1329), 
Erlendssonar  sterka.  Ætt  þessari, 
sem  áðr  hefir  verið  skakt  rakin^ 
verðr  að  eins  komið  heim  við  tima- 
tal  og  önnur  atvik  á  |)ennan  hátt. 
Hefir  Jón  á  Ferjubakka  átt  dóttur 
Vigfúsar  á  Hlíðarenda  (líkl.  Hall- 
beru,  d.  1326)  Magnússonar  agn- 
ars,  Andréssonar,  og  er  svo  Vig- 
fúsarnafnið  og  eignin  Hliðarendi 
komin  1  þessa  ætt.  En  Vigfús 
Jónsson  (d.  1371)  hefir  átt  dóttur 
ívars  Hólms  Jónssonar  (1312)  og 
Ástu  Klængsdóttur,  Teitssonar. 


Hvanneyri,     og     sonr    Gunn- 

hildar  Vermundardóttur ;  eptir 

1470)  589. 
Ketill  Nikulásson  i  Rangárþingi 

(1465)  455. 
Ketill    Ormsson     (bróðir   Ljóts) 

vestra  (1474)  757-758. 
Ketill  Pálsson  á  Brúarlandi  (um 

1400)  825,  826,  827. 
Ketill  Teitsson  á  Torfustöðum  í 

Miðfirði  (1462)  362—368. 
Ketill   Þórðarson     (bóndi    Guð- 

riðar       Oddsdóttur)       nyrðra 

(1460)  221—222. 
Ketill  Þorvarðsson    (frá  Reykj- 

um  í  Miðíirði,   Ólafssonar^))  i 

Húnavatnsþingi  (1449—1456) 

31,  135. 
Ketilsdóttir:    Gróa,  Oddný,  Úlf- 

hildr. 
KetiJsson:      Arni,     Hallr,     Jón, 

Magnús,     Teitr,    Þórðr,   í>or- 

steinn. 
Ketilsstaðir  á  Tjörnesi  40. 
Ketilsstaðir  áVöllum  446—447, 

630.  —  Ketilsstaðasandr  632. 
Ketilsteigr  (-teikr)  á  Grenjaðar- 

stað  230. 
Kettill,  sjá  Ketill. 
Keyser,      Rudolf,      prófessor    í 

Kristjaniu  374,  375,  376. 
Kiðaskarð    i   Skagafjarðardölum 

482. 
Kiðjalækr  i  Hörgárdal  291. 
Kiðjastapi  i  Náttfaravikum  306. 
Kiðsá  i  Fnjóskadal  313,  351. 


1)  Ólafr  faðir  Porvarðs  er  án  efa 
Olafr  Skeggjason,  bróðir  Ketils 
Skeggjasonar ;  Olafr  átti  Reyki 
(sbr.  DI.  IV,  Nr.  714). 


.950 


RBÖISTR. 


Kieldo-,  sjá  Keldu-. 

Kietill;  sjá  KetiU. 

Kilamerki  i  Norðrraúlasýslu  895. 

Kilmannateigr  i  Austfjörðum 
630. 

Kinn  (Fúlakinn,  Kaldakinn)  i 
Þingeyjarþingi  271,  298,  359, 
371,  505. 

Kinnastaðir  í  ísafjarðarsýslu 
161. 

Kinnastaðir  við  Þorskafjörð  502, 
592. 

kirkja,  heilög  kirkja  7^,  25", 
29»,  34^  40,  65,  QG,  84^  85«, 
86«,  88^  92«,  94,  95,  97,  98«, 
lOO^  lOl^  104^  105,  112, 
114,  117,  124«,  125«,  126«, 
127,  131,  132,  144,  158«, 
159,  165«,  167^  167—168, 
168«,  173«,  175,  179,  183^ 
184,  194,  1952,  196,  197^, 
198^  199  (opt),  207,  208^ 
216«,  226,  227,  228,  236, 
238  (opt),  239,  244,  249,  250, 
25P,  2522,  253^  254,  255^ 
256,  258,  259,  260^  261, 
262^  263*,  264«,  265,  2662, 
268,  269,  270^  271 2,  27Q2, 
273*,  2742,  275,  276*,  277*, 
2782,  2792,  2802,  2832,  284, 
285,  291,  2932,  294,  295, 
2962,  297«,  298,  2992,  300«, 
301*,  3022,  307,  308»,  309, 
3102,  3115^  312,  313,  314, 
3152,  316,  317^  318,  319«, 
320«,  321*,  322«,  3232,  3242^ 
325»,  326«,  327,  329*,  330, 
331«,  332«,  3332,  3342,  3362, 
337«,  338,  3392,  340,  341, 
3422,    343^    3442^    345^    34(^3^ 

3472,    348*,    3492,    350,    351, 


1  358,  368,  3782,  307,  394, 
j  395«,  3992,  400,  401*,  402«, 
I  403,  4042,  405,  4092,  410, 
!  412,  4202,  422^,  429«,  445^, 
í  446«,  448,  449,  464,  470, 
491«,  592,  493«,  494*,  495», 
507,  512,  513«,  622,  524, 
5302,  531,  532,  535,  536, 
537«,  5382,  542^  543^  5444^ 
545«,  547^  556,  557,  558«, 
562«,  563^  564,  567,  568, 
569«,  574,  578*,  579,  580«, 
582'-,  583«,  586,  687*,  588*, 
589«,  591«,  592«,  593*,  594, 
596  (opt),  597«,  598«,  604, 
605«,  607«,  614,  617*,  619«, 
622«,  629,  631^  632«,  634«, 
635,  644«,  645,  656,  659, 
660,  671*,  672«,  673,  674«, 
675«,  676«,  677*,  679*,  680«, 
688,  689«,  690«,  692*,  697, 
6982,  701,  710,  712,  713«, 
714^  715«,  721,  726,  727, 
731«,  732«,  734«,  736,  739«, 
740,  741«,  742«,  750,  753«, 
754»,  761,  766,  770»,  77P, 
772,  773,  776,  778«,  779, 
780,  784*,  785*,  787,  791«, 
792«.  —  grisk  kirkja  117.  — 
heilög  Hólakirkja,  sjá  Hólar. 
—  heilög  Skálholtskirkja,  sjá 
Skálholt.  —  heilög  kirkja  i 
Þrándheimi  95,  96«.  —  kirkju- 
bóndi  348«,  785.  —  kirkju- 
bréf  107.  —  kirkjubrennari 
17.  —  kirkjubrjótar,  kirkju- 
brotsmenn  17,  06.  —  kirkju- 
dagr  94,  97,  254,  259,  285, 
339,  493,  494.  —  kirkjudyr 
(ættleiðiug  íyrir  kirkjudyrum) 
649«,    747.    —     kii-kjudyr   (á 


EEÖISTB. 


951 


innsigli)  545.  —  kirknaeign 
(fé,  góz)  6,  29, .  34,  44,  54, 
112,  114,  159,  1992,  250,255, 
256,  257,  260,  2652,  323, 
332,  335,  348,  349,  366^ 
3902,  394^  397^  421,  423, 
424*,  429,  445,  449^  515, 
551,  589,  603,  619,  635^, 
670,    671^    6722,    677,    739, 

753.  —  kirkjufriðr  19.  — 
fuUrétti  kirkjunnar  29,  514, 
Ö62,  701.  —  kirkjuganga  731, 
7342.  —  kirkjugarðr  640.  - 
kirknagjöld  147.  — ■  kirkju- 
hluti  (í  eign)  251  ^  254,  255, 
256,  258,  259,  261,  265,  266, 
268,  270,  272,  273,  274,  275, 
276,  2782,  2832,  284,  290, 
292,  2932,  2942,  295,  296, 
2992,  300,  302,  3082,  309, 
310,  311,  312,  314,  315, 
316,  317,  319,  320^  321, 
324,  326,  328,  329,  332, 
339,  345,  349.  —  kirkju- 
hreinsan  51.  —  hurð  (drótt 
yíir  hurð)  kirkju   brotin    813. 

—  innganga  kirkju  590.  — 
kirkjujörð  92. —  kirkjuleiðsla 
kvenna  493.  —  lýsing  kirkju 
357.  —  kirkjulög  13,  47^  49, 
65,  124,  159,  183^  238",  368, 
437,  465,  509,  585,  609,  677, 
679,  725,  726,  727,  731,  739^ 
741,  753,  785.  -  kirkju- 
prestr  14,  144,  221,  402,412, 
527,  609,  750,  778.  —  kirkj- 
unnar  refst  48.  —  kirkju- 
reikningar  346,  712,  sjá 
reikningr.  —  kirkjurekar  604. 

—  kirkjunnar  réttr  183^  199, 

754,  771*.     —     kirkjusöngr 


413.  —  kirkjusaurgan  51, 
731,  7342,  735.  —  kirkju- 
garðssaurgan  376.  —  kirkju- 
siða  breyting  414.  —  kirkju- 
skrá  336.  -  kirkjuskyld 
515,  788.  —  kirkjusókn  136, 
198,  317,  3252,  339,  362, 
363,  373>,  388,  390,  392, 
393,  396,  397,  408,  409, 
410,    4162,    417^    4184,    4^92^ 

421,  425,  431,  434,  443, 
4502,  454,  462,  468,  470, 
471,  473,  474,  475,  476*, 
4772,  479,  4802,  483,  4^7, 
4902,  491,  493,  496,  505, 
506,  517^  518,  519,  524, 
527,  528,  5332,  534,  536, 
539,  541,  546*,  548^,  650, 
552,  570,  581,  585^,  6OO2, 
603,  613,  616,  624,  625^, 
634,  635,  643,  646,  648,  650, 
654,  657,  6582,  659,  6Q6, 
667,  6732,  677,  682,  685, 
6992,  7052,  7072,  710,  712, 
716,  717,  719,  720,  727,  729, 
730,  733,  734,  738,  744,  747, 
748^  751,  752,  7552,  758, 
7612,  762,  765,  768,  772, 
781,  783,  787^  791,  794, 
796,  797,  798,  800^  805, 
807,  808,  810«,  811,  815.  — 
kirknatal  248,  249,  352—357. 

—  kirkjuleigur  225.  —  kirkju- 
tiund  2,  252,  254,  255,  256, 
259,  298,  302,  326,  330, 
333*,  334,  337,  340,  341, 
342,  343,  410,  630,  784,  797. 

—  kirkjutoUr  785.  —  kirkj- 
unnar  vani  412^  —  uppheldi 
kirkju   94,  97,  112,  114,  580. 


ms 


REÖISTR. 


—  kirkjuiinar  vald  754,  77G. 

—  kirkuaþjófar  GQ. 

kirkja,  sjá  alkirkja,  bænhús, 
dómkirkja,  fjórðungskirkja, 
fjögurra  marka  kirkja,  grapt- 
arkirkja,  hálfkirkja,  kapella, 
sóknarkirkja,  útkirkja. 

kirkja,  hús  34,  46,  51»,  61,  66, 
75,  95»,  97^  101,  157,  185, 
223,  250,  251,  252,  253,  254, 
256",  257,  258,  259,  2G0, 
261,  262,  263,  265»,  267, 
369,  270,  271,  272,  274^ 
275,  277,  278,  279,  281, 
284,  29P,  292,  293,  294-, 
297,  298,  299,  301,  302, 
307,  308,  309^  310,  311, 
313,  314,  315,  318,  319, 
320«,  321,  324,  325,  327, 
329^  330,  332,  334,  337*, 
338,  340,  341,  342,  343,  344, 
345,  349,  350^  352,  358, 
354,  859,  368,  387,  402,  404, 
406,  407,  408,  409,  465,  466, 
470,  492»,  494,  513',  515, 
656,  557,  574,  579»,  580*, 
588,  590«,  591,  598,  599, 
604'^  605^  612,  617,  633», 
644,  653,  675-,  717,  720, 
731^  732,  77P,  774,  8OI2, 
813»,  815.  —  kirkjubót  24, 
40,  99=^,  176,  251,  261,  273, 
274,  279,  309,  311,  316,  319, 
327,  337,  341,  344,  345,  346, 
849,  557,  583^  596=».  — 
kirkjubruni  302.  —  endur- 
bæting  kirkju  580,  604,  605^ 

—  kirkjufyrud    34,  104,  269, 
348.  —  kirkjugerð   316,  595. 

—  hrörnan     kirkju     344.    — 
niðrfall  veggja  kirkju  311.  — 


ofantekt  kirkju  599.  —  rétting 
kirkju  311,  599. —  kirkjuspjöll 
251.  —  uppbygging,  uppgerð 
kirkju    252^    293,  302^  326, 

330,  345,  492,  512,  513,  711. 

—  kirkjuvígsla  100,  341,401, 
493,  579.  —  kirkjuvirðing 
316,  492.  —  bjór,  kirkjubjór 
34,  285.  —  bjór  yíir  kórdyr- 
um  251.  —  bjórklæði  yfir 
kórdyrura  258.  —  kirkjudyr 
238.  —  fjalir    (i  kirkju)    269. 

—  forkirkja,  framkirkja  223, 
227,  251,  298,  302,  318,  328, 

331,  387,  492,  675.  —  fram- 
kirkja  Hólakirkju  358».  — 
kirkjugarðr  95,  97,  376», 
376—377,  377,  579.  —  gátt: 
innan  gátta  44,  342,  598.  — 
glergluggar  5,  101,  261,  267, 
282,  291,  294,  297,  298,  310, 
327,  331,  332,  334,  837,  338, 
342,  343,  345,  350,  556,  631. 

—  kirkjugólf  274,    331,  333. 

—  gólf  í  framkirkju  675.  — 
gólf  i  kór  675.  —  grunnr 
(kirkju)  604.  —  hurð  331, 
813.  —  drótt    yíir  hurð    813. 

—  klukknahús  337.  —  kór 
(sönghús)  267,  274,  277,  297, 
309^  314,  315,  318,  340,352, 
358^  493,  675«,  732.  —  há- 
kór  308.  —  kórdyr  251,  268, 
302,  309,  315,  350,  631,  676, 
774.  —  langbönd  34.  — 
skrúðhús  á  Hókim    260,  700. 

—  k  Munkaþverá  449,  528. 
í  Skálholti  527.  —  skúrþili 
676.  —  sperrur  34.  • —  stúkur 
(i  Hólakirkju)  358^  —  stöpull 


REGISTR. 


953 


315,  358«,  604.  —  stöpulgerð 
604.  —  torf  um  kirkju  492. 
—  veggir  (innan  veggja)  274, 
276,  326,  328,  340,  345.  — 
veggjahleðsla  311.  —  viða- 
leysi  (til  kirkju)  604.  — 
viðartillag  (til  kirkju)  604.  — 
þil  34,  331.  —  þil  undir  kór 
374.  —  stærð  Hólakirkju 
248,  357,  358. 

kirkja,  helgun  kirkju,  sjá  Agnes- 
kirkja,  Allra  heilagra  kirkja, 
Ambrosiuskirkja,  Andreas- 
kirkja,  Angelikirkja,  Apostola- 
kirkja,  Bartholomeuskirkja, 
Ceciliukirkja,  Georgskirkja, 
Jakobskirkja,  Jóns  kirkja 
postula,  Jóns  kirkja  skirara, 
Katrin  arkirk  j  á,  Krosskirkj  a, 
Laurencii  kirkja,  Magnús- 
kirkja,  Ma(u)ricii  kirkja,  Ma- 
ríu  kirkja,  Maríu  kirkja 
Magdalenu,  Marteinskirkja, 
Mattheuskirkja,  Michaels- 

kirkja,  Nikuláskirkja,  Olafs- 
kirkja,  Pálskirkja,  Pétrs- 
kirkja,  Postulakirkja,  Ste- 
phánskirkja,  Thomaskirkja 
erkibiskups,  Þorlákskirkja. 

kirkja,  búnaðr  kirkju  og  áhöld, 
inventarium,  kirkjuskraut, 
ornamentum,  skrúði  5,  34, 
94,    97,    100,    175,    274,  279, 

296,  314,  326,  348,  400,  547, 
675,  701.  —    áklæði    325.  - 
eingelsk,     ensk     áklæði    104, 
311,     328,    547.    —    útlenzkt 
áklæði  339.  —-  almarium  281, 

297,  309.  —  almarium  læst 
294.  --  altari  253^  259,  265, 
266,  293,  294,  297,  298,  313, 


314,  315,  318,  320,  321,  324, 
327,  333,  351,  403,  406,  409, 
4932,  513,  583^  589,  633, 
675,  702,  7741  —  háaltari 
297,  301,  307,  308'^  314, 
387,  345,  583,  633.  —  Jóns- 
altari  baptistæ  6311  —  Ma- 
ríualtari  308,  631.  —  Mar- 
tinusaltari  308.  —  altaris- 
blæja  309.  —  altarisbrlk  266, 
343,  548.  —  altarisbrún   284, 

297,  334,  337,  594.  —  altaris- 
brún  með  dúkum  265.  — 
altarisbúningr  291,  318.  — 
á  Jóhannisaltari  631.  —  á 
Mariualtari  308,  631.  —  alt- 
arisdúkr  101,  250,  251,  252, 
254,  256,  270,  272,  277,  284, 
2932,  318,  319,  324,  328, 
330,  332,  338,  345,  346, 
580,  594.  —  altarisdúkr  með 
brún(um)   237,  315,  346,  675. 

—  glitaðr  774.  —  óvigðr 
312.  —  vígðr  345,  583.  — 
altarisklæði  223,  250,  251, 
252,  253,  256,  258,  261^, 
2622,  266(?),  267,  270,  272, 
274,  275,  277,  278,  279, 
284,  292,  293,  294,  296,  297, 

298,  299,  300,  801^,  302, 
307,     3082,     312,     313,    314, 

315,  316,  319,  320,  323,  324, 
325,  327,  329,  330,  331,  332, 
333,  334,  337,  338,  340, 
342,  348,  345,  350',  401, 
402,  403,  405,  407,  409,  493, 
548,  556,  580,  592,  633,  675, 
702,  774.  —  með  bíTin(um) 
310,  312.  —  með  dúkum400. 

—  með  fordúkum  513,  630.  — 
afFlandrSOa—  með  hlöðum 


i9U 


REGISTR. 


282.  —  með  lausura  dreglum 
265.  —  steint  405,  594.  - 
á  háaltari  með  brún  vígðri 
583.  —  á  Martinusaltari  raeð 
oddabúningi  forgyltum  308.  — 
altarissteinn  260,  251,  256*, 
261,  265«,  267,  270,  271, 
274,  278,  279,  282,  284, 
292,  293,  294,  297,  300, 
301,  310,  313,  314,  315, 
818,  323,  326,  337,  350, 
408,  548,  556,  580,  633,  774. 

—  altarissteinn  búinn  402. — 
altarissteinu  fastr  i  altarinu 
774.  —  vigðr    400.  —    ampli 

408,  409,  702.     Sbr.  hömpuU. 

—  antependium  (af  striga) 
346*.  —  bakstrbuðkr  267.  - 
bakstrjárn  250,  259,  261, 
268,  282,  294,  301,  310,  315, 

326,  327,  332,  345,  350,  408, 
548,  594,  633,  702,  774.  — 
bílæti  100.  —  bilæti,  er 
standa    yfir    altari    674 — 675. 

—  bjöllur  223,  250,  251, 
256,  267,  272,  274,  275, 
284,  294,  297,  298«,  300, 
307,  309,  313,  321,  327, 
331,  337,  338,  340,  342, 
345,     350,    403,     405»,    407, 

409,  548,  592,  633,  675, 
774.  —  sraábjöllur    253,  254. 

—  bjalla  í  kór  314.  — 
bjarufeldr,     bjarnskinn      326, 

327.  —  bjarnfeldr  á  aJtari 
298.  —  blað,  blöð  (sbr. 
skript)  294,  299.  —  steind 
blöð  270.  —  blöð  raeð  upp- 
kast  281.  —  Erasmusblað 
633.  —  blöð  yfir  Jónsaltari 
631.  —  crucifixum  blað    315. 


—  sanctæ  Katrinar  blað  315. 
-  ■    blað,     er     á     er     skrifað 

Maria  Magdalena  309.  — 
Mattheus  á  blaði  330.  — 
bókaformi  403,  407,  675.  — 
bókakista  250,  633.  —  bóka- 
stóU  408.  —  brík  223,  261, 
267,  301,  325,  327,  331, 
337,  338,  339,  341,  342,  34Ö, 
350,  494,  587,  588.  —  ala- 
bastrsbrík  (með  alabastrum) 
308,  309,  408.  —  alabastrs- 
brik  yfir  altari  409.  — 
með  alabastrum    forgylt    308. 

—  steind  brík  284,  293,  831, 
594.  —  brik  með  glas631.— 
brík  útskorin  með  krossi, 
hurðum  og  stöplum  313,  350. 

—  brik  yfir  (frammi  fyrir) 
altari  253,  259,  293,  296,  314, 
406,  493,  774.  —  brik  með 
gullfarg  583.  —  brík  raeð 
krossi  og  undirstöðum  297.  — 
bríkarklæði  267,  282,  325, 
631.  —  brikarklæði  yfir  há- 
altari  297.  —  broddr  294.  — 
brodd.«tafr  310,  340.  — 
brúnir  (sbr.  altarisdúkr,  altaris- 
klæði,  dúkr,  vigsludúkr)  251, 
261,  274,  279,  282,  284,  292, 
293,  294,  297,  299,  302,  809*, 
314,  319,  323,  325,  328,  337, 
342,  343,  350,  407,  548,  631, 
633.  —  vígð    brún   583,  631. 

—  brún  á  háaltari  301.  — 
brúnir  um  kór  með  dúkura 
297.  —  brúnir  fyrir  likneskj- 
ura  801.  —  brún  áJónsaltari 
með  gyltum  peningabúnaði 
631.  —  brúnir  raeð  dúkum 
297,  313,  350.  —    brún   með 


REGISTR. 


956 


gullhlað  308.  —  brún  með 
silfurskjöldum  og  pellum  308. 

—  brún  með  vigsludúk  og 
saurdúk  329,  345—346.  — 
brúnir    guU-lagðar    345  —346. 

—  brún  með  silfrbúningi 
forgylt  307.  —  brýtel  259.— 
buðkr     633.   —    burðarstikur 

281,  408.  —  corporale,  cor- 
poralia,  corporall  250,  253, 
256^  259,  262,  265^  274, 
277,  285,  297,  300,  309,  313, 
319,  323,  325,  326,  329, 
331,  337,  338,  340,  342, 
343,  350,  402,  407,  594, 
633,  774.  —  corporalia  i  hús- 
um  267,  279,  282,  284,  297, 
300,  310,  314,  327,  332,  333, 
343,  583.  —  húslaus  583.  — 
corporalöhús    302,    325,    407. 

—  dalmatica  (dalmadika)261, 

282,  284,  307,  325,  400,  631. 

—  dalmatica    ermalaus    267. 

—  dráttarkola  fyrir  vorri  frú 
631.  —  dúkar  (blámerktir, 
fóðraðir,  glitaðir,  rendir,  með 
röndum,  vígðir,  með  brún,  yíir 
altari,  á  háaltari,  á  frammi- 
stöðuforma,  á  hákór,  fyrir 
krossi,  fyrir  krossi  á  háaltari, 
yfir  líkneskjum,  undir  refil; 
sjá  altarisklæði)  250,  253, 
259,  261,  262,  265,  270,  274, 
279*,  282,  291,  292^  294, 
297^  298,  300^  301,  307^ 
308^  309^  310*^,  311^  313^ 
314,  320,  32P,  325,  327^ 
329*,  330,  331,  332*,  337, 
338,  340  342,  343^  345,  346, 
350,  351,  352^  403,  407, 
409,    493,    548,     630,    631», 


633.  —  klæðisdúkr  633.  — 
sprangdúkr  267.  —  ulldúkr 
597.  Sjá  vígsludúkr. 
yfirdúkr  308.  —  yfirdúkr  á 
altari  403.  —  dúkalaus  tjöld 
223,  310.  —  dymbiU  267, 
309,  327.  —  eirkola  595.  — 
eldberi  101,  250,  253,  254, 
259,  262,  266,  267,  270,  271, 
274,  281,  291,  294,  297,  298, 
309,  312,  314,  319,  326,  327, 
331,  342,  343,  350,  402,  556, 
592,  631.  —  eldberi  með 
kopar  256,  261.  —  foutr 
(með  búnaði,  búningi,  umbún- 
aði)  261,  265,  267,  278,  282, 
293,  307,  310,  319,  331,  332, 
405.  —  fontr  með  ij  bríkr 
314.  —  fontr  með  pjátr    631. 

—  font(s)klæði  223,  292,  309, 
404,  513,  548,  594,  631,  675. 

—  fontkross  (með  járn,  með 
kopar,  smeltr)   315,  594,  623. 

—  fontsmunnlaug  408.  — 
fontsumbúnaðr  (umbúningr) 
250,  256,  272,  297,  300,  313, 

314,  315,  323,  327,  337,  338, 
340,  342,  343,  345,  351,  402, 
408,  409,  556,  583,  631,  633, 
774.  —  fontvigsla  493.  — 
fordúkar  407,  513,  594,  630, 
633.  —  formi  301,  337,  342, 
702.  —  frammistöðuformi  267, 

315,  548.  —  formadúkr  253, 
265,  338.    -    föstutjald   267. 

—  fyrir  háaltari  308.  — 
fyrir  líkneskjum  308.  Sbr. 
tjald.  —  gier  548.  —  glóðar- 
ker  101,  250,  252,  253,  254, 
256^  258,  259,  262,  263,  2G6, 
267,  270,  271,  272,  274,  277, 


956 


REGISTB. 


279,  281,  284,  291,  292,  293, 
294,  297,  298^  300,  302, 
308,  310,  312,  313,  314,  318, 
319,  323,  325,  327,  329^ 
331^  332,  334,  337,  340, 
342,  343,  345,  350^  400, 
401,  402,  403,  404,  405,  408, 
409,  548,  556,  594,  631,  633, 
675,  702,  774.  —  glóðarker 
krotið  275.  —  með  kopar 
307,  309.  —  grafartré  267, 
315.  -•    guðspjallakross    315. 

—  gullhlað  308.  —  gullnista 
284.  —  háaltari,  sjá  altari 
631.  — -  handklæði  252,  267, 
282,  297,  310,  548.  Sjá 
sacrarium  handklæði.  — 
handlín  250,  267,  299,  313, 
315,  327,  332,  342,  350.  — 
helgir  dómar,  sjá  Jónshöfuð, 
pungr,  skrín.  —  hjálmr    314. 

—  fyrir  sancti  Jóhannes  631.  | 

—  fyrir  vorri  frú  332.  — 
koparhjálmar  309,  324.  - 
koparhjálmr  með  sex  pipum 
269.  —  látúnshjálmar  208, 
312.  —  tróhjálmr  337,  — 
hjörtr  með  kopar  261.  — 
hringar  með  kopar  261.  — 
húfa  301.  —  hurðir  fyrir 
likneskjum  302^  308,  309, 
315,  319,  583.  —  hurðir  á 
brik  313,  350.  —  hurðir  á 
spjaldi  405.  —  hús,  sjá 
corporale,  Mariulíkneski.  • — 
huslker  ha(n)gancla  325.  — 
huslker  raeð  silfr  633.  — 
höfuðlín  253,  261,  274,  277, 
292,  296,  298,  313,  319,  329, 
350,  633.  —  höklar  250, 
254,    261,    267,    270,     274, 


278,  282,  284,  299,  307, 
309,     312,     313,     315,     316, 

318,  323,  324,  325,  827, 
329,     330,     331,     382,     333, 

337,  338,  342,  344,  350, 
400,  404,  407,  556,  630, 
633,  675^  774.  ~  fóðurlaus 
270.  —  silkihökull  402.  — 
hömpull  (sbr.  ampli)  207, 
259,  302,  309,  325.  —  hömp- 
uU  af  tin(i)  313,  351.  —  járn- 
karl  250.  —  járnkista  læst 
266.  —  járnpípur,  sjá  kerti- 
stika.  —  járnskip  331.  — 
járnstika  34,  250,  253,  254, 
256,  263,  266,  271,  272, 
274,  275,  279,  281,  284, 
292,  294,  297,  298,  300, 
301,  302,  307,  312,  313, 
314,  315,  319,  323,  324, 
327,     329,     331,     333,     334, 

338,  341,  345^  350^  681.  — 
á  (fyrir)  altari  320,  633.  — 
á  háaltari  337.  —  i  fram- 
kirkju  298.  —  fyrir  líkneskj- 
um  267,  309^  315,  318,325«, 
327,  333,  334,  S50^  633.  — 
Jónshöfuð  baptista  253,  297, 
337,  343.  —  Jónshöfuð  á 
diski  331.  —  Jónshöfuð  yfir 
kórdyrum  631.  —  kaleikar 
(kalekar,  kalikar)  5,  34,  75, 
101,  128,  223,  250,  252, 
253,  254,  256^  258,  259, 
261,  262,  263,  265",  267, 
270,  271,  272^  274,  277, 
278,  279,  281,  284,  291, 
292,  293,  294,  297*,  298, 
300,  302,  307,  309,  310, 
312,     313,     314,     316,      318, 

319,  323,     324,    326,      327, 


REöism 


957 


329^  331«,  332,  334,  337, 
838,  340,  341,  342,  343, 
345,     350',    400*,    402,    405, 

406,  407,  409,  493,  548, 
556,  580,  Ö92,  594,  631, 
633,  675,  774.  —  kirkju- 
kaleikr  266.  —  measukaleiltr 
301.  —  mesaukaleikr,  er 
vegr  hálfan  tólfta  eyri  333. 
ailfrkaleikr  (gyltr)  402^  — 
kaleikr  patiuulaus  281.  — 
kaleikr,  er  vegr  hálfan  íimta 
eyri  631.  —  kaleikr,  er  vegr 
vel  .X.  aura  315.  —  kaleikr, 
er  vegr  xij  aura  gyltr  innan 
583.  —  kaleikr  forgyltr,  er 
vegr  vel  .x.  aura  315.  — 
kambr  267,  297,  —  kantara- 
kápur  251,  259,  265,  277, 
284,     296,     299,     301,     310, 

313,  315,  318,  325,  327, 
332,    338,    350,    400,     402, 

407,  409,  556,  594,  630, 
638,  675,  774.  —  raeð  silki- 
hlöðum  583.  —  kantarakápa 
með  silkihlöðum  583.  — 
kápur  261,  267,  270,  274, 
282,  284,  293,  294,  298,  307, 

314,  319,  324,  329,  331,  337, 
343,  345,  350,  404,  405,  631. 
—  kertaformi  315.  —  kerta- 
klofi  826,  327.  —  kerti:  iij 
kerti,  er  vógu  xj  aura  327.  — 
tvö  hundruð  kerta  346.  — 
þrjú  hundruð  kerta  346.  — 
kertisblað  266.  —  kertistika 
(kertastika)  101,  252,  340, 
406,  692.  —  fyrir  líkneskjum 
292,  310,  402,  513.  —  með 
kopar  402,  406,  407,  409, 
556,    631.    —   með    járn    (af 


járni)     259,    292,    329,    556, 

595.  —   af  messing  291—292. 

-  með  tré  og  járupípur  327. 

—  ketill,  katlar  (þriggja  fjórð- 
unga  ketill,  íimm  marka  ket- 
iU,  sex  fjórðunga  ketill,  tíu 
fjórðunga  ketill,  tunnuketill, 
tveggja  tunna  ketiil)  44,  101", 
222,  327,  547,  597^  702^  — 
kirkjuketill  266,  267,  282, 
310.  —  kistar  (læstar,  ólæst- 
ar,  loklausar,  flatlokaðar, 
botnlausar)     253,     258,     259, 

269,  274,  281,  291,  298,  300, 
321,  326,  327^  329^  331, 
332,  334^  346,  408,  513. 
Sbr.  járnkista.  —  kistlar  845, 
408.  —  kistill  steindr  633.  - 
klukkur  128,  223,  250,  251, 
252,  253,  254,  256«,  258,  259, 
261,     262,     263,     266,     267, 

270,  271,  272,  274,  275, 
278,  279,  281,  284,  291, 
292,  293,  294,  297,  298^ 
300,  301,  307,  309,  310, 
312,  313,  314,  318,  319, 
320,  323,  324,  325,  326, 
327,  329,  330^  331,  333, 
334,  337^  338,  341,  342, 
343,  345,  350^  402^  403^ 
405,  406,  407,  409,  493, 
548,  556,  589,  592,  595, 
631,  633,  675,  774.  — 
klukka  í  stöpli  315.  —  kólf- 
laus  klukka  270,  321.  — 
klukka  í  kór  315.  -  klukku- 
keingir  256.  —  koddar,  sjá 
texti.  —  kolur  270,  329,  556. 

—  kola  hangandi  274.  — 
trékola  338.  —  trékola  með 
látún      338.     —    kirkjukolur 


958 


REGISTR. 


253,  281,  291,  292,  294, 
310,  313,  314,  330,  350, 
633.  —  kola  með  larapi  af 
járni  297.  —  kórkápa  285, 
309,    316.  —  krismaker    282. 

—  krossar  250,  251,  252, 
253^  254,  256-,  259,  262, 
265,  267,  270,  272,  274, 
275,  277,  278,  279,  284, 
291,  292,  293,  294,  297, 
300,  301,  310,  311,  313^ 
314,  318,  319,  320,  321, 
323,  325,  329«,  330,  331*, 
332,  334,  342,  343,  345, 
350^  493,  548,  556,  595, 
633,  702,  774.  —  smeltr 
kross  101,  274,  329,  402, 
408,  409,  630,  633,  675*, 
774,  808.  —  kross  með  undir- 
stöðum  258,  261,  263,  270, 
281,  284,  293,  297^  298, 
302,  307,  324,  327,  329, 
332—333,  337,  388,  340, 
341,  345,  350,  400,  403, 
405,  408,  589,  595,  596, 
633.    —    uodirstöðulaus    774. 

—  kross  yfir  altari  315,  324, 
327,  583.  —  kross  yfir  há- 
altari  308.  —  kross  yfir  kór- 
dyrum  302,  309,  315,  675, 
774.  —  forgyltr  kross,  gyltr, 
gull-lagðr  583,  630,  675.  — 
guðspjallakross  315.  —  irskr 
Ivross  263,  297,  309,  313, 
350.  —  koparkross,  kross 
með  kopar  á  281,  284,  583, 
631.  —  látúnskross  með 
merkistöngum  308.  —  líka- 
kross  301,  315.  —  kross  með 
silíri  lagðr  265.  —  steindr 
kross    406,    631,  675.  ~  tré- 


kross  313,  350.  —  kögur 
282,  339,  345.  —  lampr:  af 
járni  297.  —  með  kopar  307. 

—  lás,  sjá  skrúðakista.  — 
lektari  259,  266,  267,  274, 
281,  293,  294,  297,  300, 
301,  309,  310,  313,  314, 
323,  324,  326,  327,  329, 
337,  345,  361,  403,  409, 
548,  556,  633,  675,  702*.  — 
lektaradúkr  (blámerktr,  glit- 
aðr,  með  glit  og  sprang, 
með  röndum)    261,    267,  299, 

308,  310,  314,  315,  346, 
631,  633.  —  lérept  um  kór 
277.  —  lérept  til  slopps  313, 
350.  —  likaáklæði  eingelskt 
256.  —  líkabroddr    252,  268. 

—  líkakrákr    101,    272,   299, 

309,  345,  409,  648,  631, 
633.  —  likakross,    sjá    kross. 

—  likakiilt  270,  310,  323, 
633.  -  líkneski  261,  265, 
267,  292,  297—298,  308«, 
315,  318,  325,  327,  329, 
513,     589,     631«,    633«,   675. 

—  lýsing  fyrir  líkneskjum 
269.  —  Ambrosius  líkneski 
263.  —  Andreas  likneski  223, 
259«,  267,  352,  580.  — 
Autonius  líkneski  324.  — 
með  alabastrum  583.  — 
Barbare  líkneski  308.  —  Bar- 
tholomeus  (Bartlams)  líkneski 
261,  266«,  405.  —  Bene- 
dictus  líkneski  330.  — 
Blasius  líkneski  223.  — 
Cecilie  likneski  272,  633.  — 
með   kertistikum     og    dúkum 

310,  —  Cecilie  undirstöður 
331.  —    Elizabethar    likneski 


REGISTR. 


969 


(343),  352.  —  einglar  267,  | 
279.  —  Guðmundar  likneski 
300^  308,  315,  330,  633.  — 
Hieronymus  likneski  315.  — 
Jakobs  líkueski  292,  633.  — 
Jesú  líkneski  346.  —  vors 
herra  líkneski  með  alibastr 
259.  —  Jóns  líkneski  275.— 
Jóns  likneski  Hólabiskups 
277,  291,  818,  320.  —  Jóns 
líkneski  postula  262^  279, 
297,  300^  596.  —  Jóns 
líkneski     skirara     lOP,    254, 

258,  291^  292,  294^  309», 
331,  334,  337*,  343«,  350, 
352^  403,  580,  631^  633.  — 
Katrínar  líkneski  315,  323, 
329,  342,  350,  405.  —  Kle- 
menslikneski  406.  —  Kristo- 
phorus  líkneski  308,  408.  — 
með  alabastr  308.  —  Lauren- 
tius  líkneski  308,  314^  — 
Maguús      líkneski     Eyjajarls 

259,  274*,  300,  308,  319, 
327,  483^  596.  —  Margrétar 
líkneski  308,  315,  325,  343. 
—  með  alabastr  308.  — 
Maríu  (vorrar  firú)  likneski 
101,  128,  250,  251,  252, 
253,  254,  256^  258,  259, 
261,  262,  263,  265,  266, 
269,  270,  271,  274,  275, 
277,  278,  279,  281,  282, 
284,  291,  292,  293,  294, 
297*,  298,  300*,  301,  302, 
307,  308,  309,  310,  313, 
314,  315,  318,  319,  320, 
321,  323,  324,  325,  329, 
331^  332,  333,  334,  337, 
345,  350^  352,  364,  402, 
493,     583,    595,    631,     633, 


675*,  728. 


með  alabastrum 


(læst)  297,  329.  —  raeð  gull- 
farg  i  húsi    og    hurðum    583. 

—  með  einu  guilnista  284. — 
i  (með)  hurðum  302,  308, 
309,  315,  318.  —  á  spjaldi 
259.  —  Maríu  líkneski  Mag- 
dalenæ  300,  319,  594.  — 
Marteins  (Martinus)  líkneski 
34,  281,  282,  307,  320,  513, 
631.  —  með   alabastrum  320. 

—  Matthei  líkneski  331.  — 
Michaels  likneski  397^  308, 
329,  331.  —  Nikulás  líkneski 
263,  271,  274,  281,  284, 
291,  293,  301^  310,  311, 
315,  318,  320'^  321^  325, 
326,  327,  330,  331,  332, 
333^  334,  350-.  —  Ólafs 
likneski  (hins  helga)  34,  251, 
253,  256,  259,  261,  265^ 
274,  275,  277,  291,  293, 
297,  298,  302,  314^  319, 
320'^     323,     324,    337,    342, 

345,  346,  494—495.  --  með 
alabastrum    (i   hurðum)     302, 

346.  —  Páls  postula  likneski 
311—312,  352,  548,  633.  — 
Pétrs  likneski  postula  223, 
250,  252,  254,  256,  267, 
269,  270',  274,  298^  308, 
311,  313^  315,  329,  331, 
345,  350,  351,  556,  633.  — 
með  alabastr  308.  —  Sancte 
Sita  (Zita)  308,  350.  —  Smá 
líkneski  256,  263,  281,  297, 
338,  342.  —  Stephani  likn- 
eski  266,  277,  338*.  — 
Thomas  líkneski  284,  308, 
315,  340.  —  Thomas  líkneski 
erkibiskups  279.  —  meðguU- 


m 


EEGlSTB. 


farg  583.  —  Trinitatis  líkn- 
eski  403,  408.  —  Zachariæ 
likneski  (343)  352.  —  Þor- 
láks  líkneski  biskups  253, 
265,  275,  278,  291,  300, 
829,  556,  579,  595,  631, 
633,  675.  —  Önnu  líkneski 
583.  —  líndúkr  268  597.  -- 
lindúkr  undir  messufötum  að 
hafa  402.  —    merki    34,  128, 

252,  256,  259,  261,  263, 
265,  267,  270,  272,  274, 
275,  279,  281,  284,  285, 
292,  293,  294,  297,  298, 
307,  308,  309,  310,  313, 
314,  319,  320,  321,  323, 
324^  325,  327,  331,  332, 
337,  338,  342,  350,»  402, 
405,  408,  548,  556,  592, 
594,  631,  675,  808.  — 
silkisaumað  með  veanda  (= 
viginda?)  saum  583.  —  merki- 
steingr  308.  —  messufot, 
messuklæði  5,  34,  75,  lOl'*, 
128,    223,     250,    251,     252, 

253,  254,  2562,  258,  259, 
261«,  262^  263,  265,  267, 
270,  271,  272,  274,  275, 
277,  278,  279,  282,  284, 
291,  292,  293,  294,  296, 
297,  298,  299,  301,  302, 
307,  309,  310,  311*,  312«, 
313,  314,  315,  316«,  319, 
323,  324«,  325,  327, 
329^  331«,  332,  333,  334, 
337,  338,  340,  341,  342, 
343,  345,  346,  350^  400, 
401,  402^  404,  405,  407, 
409,  493,  494,  513,  548, 
556,  680,  583,  592,  594, 
630,     633,     675,    676,     774. 


—  með    guðvefjarhökul    582. 

—  með  hamettu  og  peninga- 
búnaðr  upp  á  631.  —  með 
silki  gulu  oíin  308.  —  hökul- 
laus  318.  —  messufatakista, 
messuklæðakista  281,  402, 
556.  —  messufatastóll  675.  — 
messuhorn  267.  —  raessu- 
kaleikr,  sjá  kaleikr.  —  messu- 
serkr     104,     274,    277,    296, 

299,  342,  633.  —  met,  meta- 
skálir  316,  318,  319,  321, 
346,  495,  548,  633,  774.  — 
munnlaug  101,  268,  274,  327, 
328,  597,  631«.   —    myrruker 

341.  —  oddabúningr  forgyltr 
308.  —  óttusöngvasloppr  101. 

—  pappír,    pappirsblöð    302«. 

—  páskablöð  261,  282,  300, 
310,  314.  -  páskakerti  309, 
594.  —  páskakerti  með  tró 
313,  351.  —  páskaspjald  267. 

—  páskastöng  267,  315.  — 
patína  (patena)  266,  270,  281, 
284,  294,  297«,  298,  310, 
316,  319,  326,  329«,  331«, 
332,  340,  342,  343,  345«, 
556.  —  paxblað  223,  253, 
254,  258,  266,  267,  270, 
274,  275,  279,  281,  292, 
294,  297,  298,  299,  309, 
318,     319,     320,     329,      341, 

342,  343,  403,  406,  408, 
493,  548,  556,  702,  775.  — 
írsk  paxblöð  314.  —  pax- 
blöð  steind  405.  —  með  tró 
307.  —  með  uppkast  301.  — 
paxspjald  250,  262,  284,  293, 

300,  310,  218,  327,  329,  331, 
332,  334,  338,  340,  345,  409, 
631.  —  paxspjöld  steind  633. 


ÍIEGISTÉ. 


961 


—  paxspjald  útlent  319.  — 
plenarium  402.  —  propicia- 
torium  281.  —  með  kopar 
327.  —  með  kopar  forgylt, 
og  er  horn  i  miðju,  og  annað 
lítið  með  silfr  þar  innan  i 
307.  —  með  silfr  (forgylt) 
338,  343,  583,  631,  722.  — 
pundari  372.  —  pungr  með 
helgum  dómum  291,  297.  — 
reílar  261,  268,  269,  293, 
3462.  —  um  kirkju  291.  — 
um  framkirkju  318.  —  dúkr 
undir  refil  346.  —  reiiquiæ, 
sjá  skrín.  — reykelsisker  341. 

—  reykelsisstokkr    267,    297. 

—  róða  408.  —  róðukrossar 
223,  402,  580,  592,  808.  — 
róðukrossinn  á  Völlum  407, 
599.  —  sacrarium  handklæði 
261,  302,  315,  327.  — 
sacrarium  munnlaug  253,  260, 
267,  282,  297,  310,  318,  345, 
548,  592,  633.  —  sacrariura 
sár  252.  —  saltkall  267.  — 
saurdúkr  (glitaðr,  með  rönd- 
um)  274,  278,  282^  284, 
293,  297,  301,  329  346,    350. 

—  serkr  332,  350.  —  sessa 
314.  —  setstóll  315.  —  silfr- 
skjöldr  308.  —  silkiskaut 
yíir  vorri  frú  345.  —  skar- 
klofar  (=  skarbítr)  267.  — 
skírnarsár  631,  633.  —  lát- 
únsskons  594.  —  skrín  267, 
270,  274,  281,  298,  329, 
331,  332,  337,  338,  342,  556, 
630,  633.  —  skrin  með  helg- 
um  dómum  (cum  reliquiis) 
261,  292,  294,  301,  310, 
314,    325,   345,  350.    -  sia-ín 

Dipl.  Isl.  V. 


I      með    kopar,    koparskrin    284, 

315*. —  skrin,  sem  á  erbæði 

silfr    og    kopar   307.  —  silír- 

skrin,     skrín    með    silfr    310, 

314,     315^    —     smelt     skrin 

1      408.  —  skrin  af  tró,  tréskrin 

I      314,    350.  —    skrin    af    tönn 

I      318.  —  skriptir    402.  —    Jo- 

i      hannis    skript   baptistæ    594. 

i      —     Laurencius     skript     548, 

I      594.  —  Maríuskript  223,  267, 

I     272,  327,  329,  330,  331,  334, 

I      337,  338,  340,  341,  842,  343, 

j      352,     400,     401,     402,    405«, 

406,  408,  409,  493,  548, 
556,  580,  592,  594,  595, 
630,  633,  675,  774.  —  með 
alabastr  331,  548.  —  Mariæ 
Magdalenæ     594—595,     675. 

—  Ólafsskript  409,  595,  774. 

—  Pétrsskript  594.—  Thom- 
asskript  með  alabastrum 
401.  —  Þorláksskript  409.— 
skrúðakista  (ólæst,  læst,  með 
lás)  254,  267,  292,  293, 
297,  298,  301,  307,  309, 
310,     313,     331,     345,      351, 

407,  548,  633,  775.  —  skrúða- 
stolikr  læstr  262.  —  sloppar 
101,  104,  250,  253,  261, 
265,  267,  270,  272,  274, 
277,  278,  282,  284,  292, 
293,  294,  296,  299«,  300, 
301,  307,  309,  310,  313, 
314,  315,  116,  318, 
319,  324,  325«,  327,  331, 
332,  337,  338,  343,  845, 
346,  350«,  400,  402,  404, 
405,  407,  409,  548,  556, 
583,  594,  630,  631,  675, 
774.  —  eingelskr  sloppr  311. 

61 


962 


EBGISTB. 


—  sólarsteinn  (=  solariiim) 
310.  —  öótdiipt  270.  — 
spegiU  267.  -  spjald,  spjöld 
261,  253,  259,  325,  337, 
350,    352.  —    yíir   kórdj^um 

350.  —  með  glas  634.  — 
með  hurðum  og  gullfarg  405. 

—  steinspjald  223.  -  með 
uppkast    298.  —  spónn    267. 

—  stika  6312.  _  stikur  f>TÍr 
líkneskjum  2G2,  337,  631.  — 
sjá  járnstika.  —  koparstikur, 
stikur    með    kopar    101,  223,  | 

253,  258,  259,  2G1,  267,1 
270,  281,  284,  285,  292,  i 
294,  297,  298,  302,  307,; 
308,  309,  310,  314,  315,1 
323,  326,  327,  333,  337,  i 
339,  342,  343,  350,  513,' 
595,  675,  702,  774.  —  á 
altari  493.  —  með  átta  píp- 
um     279.    —    messingarstika 

254,  263,  266,  274,  301, 
313,    345,    350.  —    smástikur 

281.  —  standstika  með  járn 
284.  —  tréstika  270.  —  i 
framkirkju  298.  —  sjá  upp- 
haldsstika.  —  stokkr  327, 
334,  633.  —  stokkr  útlenzkr 
ólæstr  269.  —  stóla  250, 252, 
259,267,282,296,299,313,315, 
319,  327,  331,  342,  350,  407, 
548,  556,  633.  -  stóll  275. 
278,  281,  291,  293,  297,  300, 
302,  309,  310,  313,  314,  318, 
326,  327,  333,  334,  342,  350, 

351,  548,  556,  633.  ~  stóll 
iæstr  252.  —  stólklæði  402.  — 
stökkull  267,  594.  --  stöplar 
á    brik    313,    350.  —    subtiU 

282,  284,  307,  631.—  tabula, 


tabulum    267,    282,  325,  327, 

331,  3.33,  337,  338,  341, 
342,  343,  345,  350,  631.  — 
forgylt  266.  —  með  pappír 
302.  —  fyrir  (yfir)  altari  (há- 
altari)  345,  513.  —  fyrir 
altari  með  gullfarg  583.  — 
tölur  327.  —    textadúkr   281. 

—  tjöld    270,    298,  319,  329, 

332,  343,  345,  402,  405.  — 
um  kirkju  101,  294,  556.  — 
um  kór  267,  340,  493.  - 
tjöld  undir  reflum  291.  — 
sjá  föstutjald.  —  sprangtjald 
um  kór  309.  —  steintjöld 
251,  267,  272,  307,  310, 
312,  324,  331,  334,  631, 
633,  634.  —  stointiöld  yíir 
ídtari  265,  314.  —  yfir  kór 
318.—  um  þvera  kirkju  309. 

—  ullstakkr  402.  —  ^^PP- 
haldsstika  267,  302,  307, 
315,  341,  403.  —  uppkasts- 
blöð    309.  —  vatnshorn    633. 

—  vatnskall  250,  253,  256, 
258,  268;  316,  401,  597.  — 
vatnsketill  261,  266,  297, 
307,  345,  548,  556,  631, 
633.  —  vatusklukka  774.  — 
vax  35,  94,  97,  316,  323, 
327,  334,  343,  346«,  493, 
556.  —  vaxkerti  græn  yfir 
aitari  266.  —  vaxstokkr  267. 

—  vígðs  vatns  líetill  408.  — 
vigsludúkr  251,  265,  282, 
284,  293,  297,  301,  308, 
309,  311,  313,  319,  329, 
3372,  343,  346,  350.  —  með 
brún  278.  —  vængir  með 
teinum  281.  —  þelahögg  556. 

—  örk  269. 


IIBGISTÉ. 


des 


kirkja,  bækr  kirkju  af  ýmsu 
tagi  (bókaskræður,  skræður, 
smábækr,  bækbngr,  kver) 
5,  75,  101,  175,  250',  253', 
260,  261,  262,  263,  266,  267^ 
271,  272,  273',  274,  275, 
277^  278,  279,  282',  284, 
286,  29P,  292,  293,  294, 
296,  2982,  300^  301«,  307, 
310,  312,  3132,  314,  315, 
316*,  318,  319,  3212,  322, 
323',  324,  326,  327,  329^, 
331,  3332,  337,  340,  341^, 
342,  3432,  345,  346,  350, 
3512,  352,  3782,  400,  403, 
404,  4072,  492,  548,  556, 
557,  589,  592,  593,  594^, 
596,  598,  631,  675,  702', 
728,  774.  —  bók,  er  heitir 
Flackaflick  (=  riakaflík?)  307. 

—  kolumpneruð  bók  583.  — 
lýsÍDg  bókar  728.  —  bók 
lýst  með  útlendau  stein    583. 

—  bókarskrár  326,  338,  345. 

—  bókagerð  728.  —  adventu- 
bók  (adventus)  254,2712,313, 
321',  326,  327,  340,  351.  — 
adventubrefer  (brefiarium)  286, 
338.  —  Agnes  saga  289^.  — 
altarisbækr  291,  307,  331, 
350,  405,  556,  631.  — 
Andrés  saga  260,  289.  - 
kver  proprium  af  Andreas 
260.  —  annáll  góðr  og  gam- 
all  290.  —  antifonarius,  anti- 
fonabók    274,    287  (opt),  346. 

—  Antonius  saga  289.  — 
ártíðaskrár,  ártíðakver,  ártíðir, 
101,  282,  294,  296,  310, 
675.  —  aspiciensbækr  253, 
257,  260,  261,  266,  267^  271, 


278,  282,  292',  3072,  309», 
8I32,  314,  318,  319,  326, 
342,  351*.  —  ath  óttusöngum 
til  páska  i  tveimr  bókum 
631.  —  Augustinus  de  con- 
sensu  iiij  evangehstarum  288. 

—  Augustinus  saga  288.  — 
omelie  Augustine  284.  — 
sermones  Augustini  288.  — 
Barbare  saga  289.  —  Basi- 
lius  saga  289.  —  BasiUa  saga 
290.  —  Benedictus  saga  289. 

—  brefer,  brefiarium  (brevi- 
arium)  262,  286^,  301,  338, 
403.  —  brefer  alt  lesandi 
fyrir  x.  hundruð  346.  — 
brefer  útlenzkt  407.  —  Bri- 
gitar  saga  289.  —  Brito  288. 

—  burtsöngvabók  253,  300, 
327.  —  canones  251.  — 
canonkver,  canonumbók  312, 
625.  Sbr.  kananumbók.  — 
capitularius  (-ium)  250,  251, 
260,  261,  262,  264,  266, 
267,  271,  273,  277,  282,  284, 
287,  296,  299',  301,  307,  310, 
314,  316,  318,  320,  323,  326, 
327,  329,  331,  333,  338,  352, 
400,  407,  409,  556,  631,  633, 
675.  —   capitulariusbók    325. 

—  Casus  quinque  librorum 
decretalium  288.  —  Catrinar 
saga,  sjá  Katrínar  saga.  — 
Ceciliu  istoria  310.  —  Ce- 
ciliu  saga  288,  310.  —  cecre- 
tur  (á  bók)  341.  —  collec- 
tarius,  collectur  262, 266,  282, 
286,  291,  292,  293,  294,  312', 
316,  404,  633.  —  Commemo- 
rationes:    sanctæ  crucis    293. 

—  sancte    Mariæ     293.    — 

61* 


964 


REGISTB. 


sanctæ  trinitatis  293.  — 
comraon,  cominun,  commune 
(sanctorum),  communsbók  250, 
253,  266,  267,  271,  277, 
279,  282,  293,  294,  309, 
318«,  314,  318,  323^  327, 
333,  340,  843,  351«.  — 
commune  suíFragium  261, 
801,  310,  321,  556.  —  com- 
munis  (communs)  brefer  826, 
838.  —  commonsgrallare  310. 

—  commonsbók  299,  633.  — 
communis  messubók  269,313. 

—  Damusta  saga  290.  — 
Davids  psaltari  631.  Sjá 
psaltari.  —  Textas  quinque 
librorum  decretalium  288.  — 
de  sanctis  (bók)  250\  251^ 
252,  253*,  254^  257^  258^ 
260^  262,  263,  264,  266^ 
267*,  271^  272^  273^  274, 
275«,  277,  278*,  282  (opt), 
284^  286^  287  (opt),  292, 
293^  294«,  296\  298*,  299, 
300*,  301*,  307,  309«,  310«, 
311,  312«,  313*,  314«,  316«, 
818^  320,  321,  322^  324, 
325«,  326^  326—327,  327^ 
328,  329«,  330«,  331^  334«, 
337^  338*,  340,  341,  342, 
343,  345,  350«,  351*,  352«, 
400,  403,  404,  407^  513, 
556«,  557,  583,  594  (opt), 
696«,  631,  633*  675«,  774.  - 
de  tempore  (bók)  250^,  251, 
253«,  254,  256,  267,  258', 
260«,  262^  267^  271^  272, 
278,  279«,  282  (opt),  284^ 
286^  287  (opt),  291«,  293*, 
294*,  296^  298*,  299,  300*, 
3012,    307^  3095^   3io*,    312*, 


813«,  314,  315*,  316,  320*, 
321«,  322,  323^  324^  325«, 
326^  327«,  328,  329«,  330«, 
331^  333^  334«,  337*,  338^ 
341,  3422,  345^  350^^  3512^ 
352*,  403^  404^  405,  407, 
513,  556«,  657,  583,  594 (opt), 
596«,  633^  675»,  774».  —  de 
tempore  brefer  318.  —  de 
tempore  kver  256.  —  Dia- 
logus  á  norrænu  289.  — 
Quatuor  libri  dialogorum  288. 

—  dominicubók,  dominicale, 
dominikur  (sbr.  guðspjalla- 
bók)  275,  284,  300,  310, 
320,  327,  633,  675.  —  kver 
de  dominicis  syngjandi  á 
sumarið  313,  851.  —  domi- 
uicugrallari  310.  —  Enchiri- 
dion  Augustini  288.  — 
epistolarum  et  euangeliorum 
bækr  286.  —  Euangelia  Matt- 
hei  288.  —  Eugeniu  saga 
290.  —  Euphemiæ  saga  289. 

—  Eustacii  saga  289.  — 
Exposicio  super  cantica  canti- 
corum  288.  -  Fabiani  saga 
og  Sebastiani  288.  —  festum 
corporis  Christi  (á  bók,  á 
kveri)  267,  292,  294.  — 
„fieriur"  (á  bók)  294.  — 
formælabók  633.  —  föstubók 
325,  326,  331  (sbr.  bls.  318). 

—  Geiraldssaga  290.  — 
Genesisbók  (á  norrænu)    290. 

—  Gesta  salvatoris  á  nor- 
rænu  289.  —  Glosa  decret- 
aliura    magistri   Godfridi  288. 

—  grallarar,  gradualia  (grad- 
all,  gradlare,  grallaraslitur, 
vondur)    223,    250,   252,  253, 


.er^^ 


REGISTR. 


965 


254,  256,  257,  258,  260, 
261«,  262,  266,  267,  271, 
274,  275,  278,  279,  282^ 
284,  286,  291,  292,  293, 
294,  296,  2982,  299^  300, 
301,  307,  309^  310,  312, 
313,  314,  316,  319«,  321, 
822,  325,  326«,  327,  329*, 
330,  331,  333,  334,  337, 
338,  341,  342,  350,  351, 
352,  400,  403,  404,  407, 
582,  594^  6332.  —  graduala- 
skrá  342.  —  hátiðagrallari 
293.  —  Grecismus  288.  — 
Grregoriussaga  289.  —  omelie 
Grregorii  288*.  —  Pastorale 
Gregorii  288.  —  guðspjöU, 
guðspjallabók  251,  254,  258^, 
260,  262^  266,  267^  275, 
278,  282,  286,  292,  293, 
294^  298«,  299,  312,  316, 
318,  320,  322^  324,  325, 
326,  3272,  329,  330,  3332, 
334,  337,  338^  341«,  342^ 
345,  400,  404,  407,  594"', 
633«.  —  bók  með  guðspjöllum 
og  pistlum  326.  —  Hallvarðs 
saga  289.  —  handbók  267, 
287,  346,  774.  —  historia  af 
kirkjudegi  254.  Sbr.  kver.  — 
historiabók  hinna  hæstu  há- 
tiða  um  árið  492. —  historiu- 
bækr  250^  342^  675.  — 
de  sanctis  330.  —  útlenzk 
287.  —  historiakver  287.  — 
homiliur,  sjá  Omeliubók.  — 
Hrólfs  saga  Gautrekssonar 
290.  —  Hrólfs  saga  kraka 
290.  —  hymnabók,  ymnale, 
ymnar,  ymnarium,  ymnarius 
(imnarius)     260,     266,     267«, 


271«,  277,  282,  284,  287, 
293,  299,  300,  301,  307, 
310,  313,  314^  316,  318, 
320,  327,  329,  331,  333,  350, 
351,  596,  633.  —  ymnaskrá 
296.  —  Institutiones  ordinis 
canonicorum  regularium    288. 

—  írsk  bók  298.  —  irsk 
söngbók  298,  310.  —  írsk 
skrá  279.  —  Islendinga  saga 
290.  —  istoria,  istoriabók,  sjá 
historia.  —  Iterata  passio 
Ghristi  á  norrænu  259.  — 
Jakobs  saga  293.  —  jstorialis 
sancte  Jacobi  292.  —  Jo- 
hannis  og  Pauli  saga  289.  — 
Jólabók   300,    301,   318,  322. 

—  Jólaföstubók  313,  351.  — 
Jólaföstubrefuer  326.  —  Jóns 
saga  baptistæ  291,  294,   337. 

—  Jóns  saga  Hólabiskups 
269.  —  Jóns  saga  postula 
300,     589.    —    Juliane     saga 

289.  —  Justinu  saga  290.  — 
kananumbók  633,  774.  — 
með  sálumessu  407.  —  kanar 
286.    —    Karlamagnús     saga 

290.  —  Katrinar  saga  289, 
316.  —  kiriall  (kirial,  kirialo, 
„kirkiall")  251,  260,  267, 
279,  282,  292,  293,  298, 
310,  318,  329,  330,  331, 
350,  352,  400,  403,  407, 
557,  580,  683,  594«,  596, 
633,  675.  —  með  venite  271, 
286,  296,  313,  323,  351.  ~ 
kirkjubók  127,  343,  587,  588, 
773.  —  kirkjuskrá  336.  - 
Kongabók  (Noregskonunga 
sögur)  290.  —  kórbók  85.  — 
Kross-saga    289.  —   kver   af 


^6 


BSQISTB. 


kirkjudegi  260.   Sbr.  historia. 

—  lágasöDgvabók,  lágasöDgva- 
kver,  lágasöDgvar  263,  260, 
266,     267*,    271,    272,    277, 

293,  298«,  301,  307,  308, 
310,  314,  316,  326,  327, 
333,  338,  340,  343,  351, 
852,  400,  403,  404,  409, 
498,    694.  —  lágasöDgvaskrá 

294,  296.  —  Lais    saga   290. 

—  Lambertus  saga  289.  — 
langafbötubók  327.  —  langa- 
föstusöDgr  (á  bók)    313,    851. 

—  latÍDubækr  282,  288.  — 
latÍDsk  DÓtDasöngsbók  728. — 
Laureutius  saga  289.  — 
lectioues  (á  bók)  821.  — 
legeoda,  legeDdariura,legeDdu- 
bækr  266,  287^,  293,  301,  810. 
Leodgarius  saga  289.  —  les, 
lesbók,  lestrar  (á  bók),  lestra- 
bók,  lestrbók  260^  251,  252, 
253»,  254*,  257 ^  258^  260, 
261,  263,  2672,  271,  272*, 
273,  274,  275*,  278,  282», 
284^  287,  291*,  293^  294^ 
296*,  298^  299,  300«,  802, 
307,  809»,  3122,  318,  314, 
315«,  818,  320,  822,  323^ 
324,  825,  826,  827,  328, 
3302,   331«^    333^    334»^    337«^ 

338,  342=',  350,  351,  852, 
400,  402,  404»,  407,  556, 
594»,  633,  675,  774.  - 
lesbók  af  doniinicum  338.  — 
lesaiídi  brefer  34G.  —  lesaodi 
páskabrefer  326.  —  lesaodi 
messubók  277,  300,  314,  331, 
338.  —  lesgrallarl  262,  263, 
292—293,  313,  324,  325, 
326,    887*,   338,   351.  — ^  les- 


skrá  300. 


Liber   Geoesis, 


sjá  Geuesisbók.  —  Luciesaga 
289.  -  Luce  saga  289.  — 
lögbók  293.  —  Machabeabók 
(á  Dorrænu)  290.  —  Magnús 
saga  Eyjajarls  274,  289.  — 
Magnús  jstoria  493. — Maríu- 
messua  bók  323.  —  Mariu- 
saga  277,  284,  340,  556,  633. 

—  Mariupsaltari  313,  351, 
567.  —  Mariæ  saga  Magda- 
leuæ  og  Marthæ  289.  — 
Martinus  sa^^a  (á  uorræDu) 
282,  288,  289.  —  kversyDgj- 
andi  af  Martino  282.  —  Vita 
saDcti  MartÍDÍ  288.  —  raar- 
tirilogium  287,  338.  —  uiatu- 
tiuale,  matutÍDalebók  291, 
294«,  301.  —  messur  (á  bók), 
raessubók  250,  251«,  256, 
258«,  260",  261,  264,  266, 
2712,  274,  2772,  279,  282, 
284«,  286»,  291,  293,  296^ 
298,  300S  308,  310»,  812», 
313,  318,  320,  323,  325, 
331«,  334,  338^  342, 
343,  346,  350,  351,  352, 
402,  403,  405,  582,  594, 
596,  633«,  675.  —  vor  frú 
messa  (á  bók)  352.  —  messu- 
bók  á  skiuni  700.  —  raessu- 
bók  í  svíirtura  skinnum  266, 
284.  —  niessubók,  er  Jód 
Þorlákssou  riíaði  728.  — 
messubók    útlenzk    404,    407. 

—  messubrefueri  329.  — 
messucoramun  300.  —  raessu- 
dagabók  311.  —  niessudaga- 
kver  319.  —  Michaels  saga 
296. —  iniraculum  bók  vorrar 
frú  288.  —  missale,    missale- 


REGISTK. 


967 


bók  (misales,  misale,  missali, 
misalisbók)  253,  254,  267^, 
271^  272«,  278,  282,  284, 
292^  294,  298,  301,  309=^, 
3132,  318,  320,  323,  329, 
330,  331,  400,  402,  404, 
513,  556,  631,  633,  675, 
774.  —  missale  de  dominica 
316.  —  missale  communium 
sanctorum  333.  —  Nikulás 
saga  264,  277,  301,  318, 
326,  327,  334,  350,  404.  — 
jstoria  Nicholai  318.  —  nótna- 
söngsbók  latínsk  728.  — 
nýja  halds  kver  277.  —  Ólafs 
saga  (hins  helga)  253,  277, 
290,  320,  323,  342.  —  Ólafs 
saga  Tryggvasonar  290.  — 
omeliubók  266'^  Sbr.  Aug- 
ustinus  og  Grregorius.  — 
oraciones,  oraciur,  oraciobók 
254,  262,  267^  278,  294^ 
298'^  299,  316,  320,  324, 
325,  329,  333,  334^  337, 
338,  341,  594.  —  orda,  ordo, 
ordobók,  orðubók  264,  267, 
274,  278,  282,  284,  287, 
292,  294,  296^  299,  300, 
307^  309-,  310^  313,  323, 
326^  342,  351,  400,  404, 
407,  631,  633,  774.  — 
orðuskrá  297.  -  -  óttusöngva- 
bók  223,  260^  262,  293^ 
294,  299,  300,  333,  338,! 
400,  403^  407,  557,  594^1 
595,  631,  633.—  Parsdextræ! 
partis  288.  —  páskabók,  I 
páskakver  253-,  271,  275,  ' 
211,  279,  284,  286,  309, 
314^  321,  322,  331,  633.  —  \ 
páskabrefer    292,     326,    346,  j 


350.  —  passionarius  aposto- 
lorum  á  latínu  310.  —  per 
usum  bók  402.  —  Pétrs  saga 
postula  267,  330,  345,  556. 
—  pistlar,  pistlabók  251, 
254,  258-,  260,  262,  266, 
267^  278,  282,  286,  292, 
293,  294^  296^  298^,  299, 
316,  318,  320,  324,  325, 
326,  327,  329,  333^  334', 
337,  338*,  341^  345,  400, 
404,  407,  594^  633.  — 
Postulasögur  288.  —  prima 
lestrarbók  407.  —  minus 
volumen  Prisciani  288.  — 
processionale,       processionall 

261,  267,  282,  286,  292, 
296,     300,     307,     310,     316, 

319,  327,  331,  337,  340, 
341,  342,  403,  404,  557, 
633,  675.  —  psaltari  (psalt- 
araskræður,  sbr.  Davíðspsalt- 
ari)  223,  250,  251,  253,  254, 
256,     257,     258,     260,    261*, 

262,  266,  267,  271^  273, 
274,  277,  278,  279,  282*, 
284,  287,  291,  293^  294, 
296^,  299,  300,  301,  302, 
307,  309,  310,  312*,  313, 
314,  316^  318,  321,  322, 
325,  326,  327,  328,  330*, 
331,  333,  334,  337,  338, 
340,     341,     342,     343"^    350, 

351,  400,  403,  404,  407, 
409,  492,  557,  594,  633, 
675.  —  p8altari  fyrirhundrað 
346.  —  psaltari  kolumpneraðr 
lýstr  vel  með  útlenzkan  stein 
583.     —    psaltaraskrá    319 — 

320,  321.  —  qvommune,  sjá 
comraune.    —    Rationale     di- 


968 


REGISTR. 


vinum  officiorum  288.  — 
responsoria,  responsoriabók 
322*,  323.  -  rím  309.  — 
sálumessur,  sálutíðir  293,  311, 
407,  594.  -  Sedulius  288.— 
saga  septem  dormieucium  289. 

—  sequenciæ,  sequenciubók, 
sequenciuskræður  223,  250, 
253,  257,  258,  260,  261, 
268,  266,  267,  271,  272^ 
273,  274,  275,  278,  282^ 
284,  286,  291,  292,  293, 
294,  296,  298^  299,  300^ 
301,  307,  309^  310,  312, 
313,  314,  316,  318,  319, 
324,  325«,  B26,  327,  329^ 
331,  333,  334,  337,  338^ 
342,  343,  350,  351,  352, 
400,  404,  406,  407,  493, 
557,  583,  594^  596,  633«, 
675.  —  sermonsbækr  277, 
338,  407.  —  sermonsbók  403. 

—  sermonsskrá  807.  —  Sil- 
vesterssaga  277,  289.  — 
Skjöldungasaga  290.  —  skrár 
(skrártötrar)  250,  256,  258, 
260,  262,  266,  271,  274, 
277,  278,  279,  284,  288, 
291,  294,  301,  310,  312«, 
313,  314,  318,  320,  326«, 
350,  351.  —  smáhöld  (=  smá- 
hátíðir,  á  bók)  318.  —  Ste- 
phanus  saga  289.—  suíFragia 
sanctorum    in    commune   287. 

—  sumarbók  275,  3261  — 
sumarbrefer  346.  —  Sumula 
Raymundi  288.  —  söngr, 
söngbækr  (bækr  með  söng, 
syngjandi  bækr:  adventubók, 
adventubreviarium,  aspiciens- 
bók,    brefer,    commune,    com- 


munsbrefer,  communsmessu- 
bók,  commune  suíFragium, 
messucommun,  grallari,  les- 
grallari,  dominicubók,  jóla- 
fóstubók,  páskabrefer,  páska- 
bók,  páskakver,  messubók, 
de  sanctis  bók,  óttusöngva- 
bók,  sumarbrefer,  sumarbók, 
vetrarbók)  251,  253*,  256, 
257«,  258,  262,  263,  266«, 
267,  271«,  272«,  275^  278, 
279,  282«,  284*,  286^  287, 
294«,  296^  298,  3002,  301», 
302,  309,  311,  312«,  313«, 
314^  315«,  316»,  319,  320, 
321*,  323,  325,  326*,  327«, 
328,  329,  331,  337«,  338^ 
341,  346',  850,  351«,  633.  — 
söngbók  í  svörtum  skinnum 
258.  —  söngbók  frá  páskum 
til  adventu  fyrir  viii  hundruð 
311.  —  söngbók  írsk  298, 
310.  —  söngbókarskrá,  söng- 
skrá  296,  300.  —  texti, 
textus  evangeliorum,  textabók 
281,  284,  291,  292,  301, 
307,  311,  314.  —  texti  með 
forgyltan  kopar  315.  —  með 
kodda  261.  —  með  silfr  338. 

—  óbúinn  638.  —  Theodorii 
saga  289.  —  Vita  Thobiæ 
288.  —  Thomas  saga  erki- 
biskups  279,  289.  —  historia- 
kver  af  sancte  Thomase  279. 

—  tíðir,  tíðabækr  260,  345, 
346.  —  Ursule  saga  289.  — 
vetrarbók  310«,  320,  326.  — 
Vincencius  saga  288.  — 
Vita  patrum  288,  290  (á 
norrænu).  —  Vitæ  et  passi- 
ones    plurimorum     sanctorum 


REGISTR. 


969 


288.  —  Volsunga  saga  290. 
—  vorbók  300.  —  ymnarius, 
sjá  hymnarius.  —  Ysodorus 
de  suramo  bono  288.  — 
Synonyma  Ysidori  288.  — 
Þorlákssaga  289.  —  Þorláks 
historia  675. 

Kirkjuból  í  Arnarbýlisdal  i 
Dýrafirði  501,  502. 

Kirkjuból  í  Barðastrandarsýslu 
502. 

Kirkjuból  i  Feitsdal  216,  219, 
502. 

Kirkjuból  i  Langadal  í  ísa- 
fjarðarsýslu  14,  21,  547 — 
548,  561,  586-587,  748. 

Kirkjuból  á  Litlanesi  í  Barða- 
strandarsýslu  592. 

Kirkjuból  í  Skutilsfirði  98»,  232. 

Kirkjuból  í  Valþjófsdal  í  Öd- 
undarfirði  159—160,  216, 
219,  233,  490-491,  501, 
502,  524—525,  531—532, 
535-536,  579—580,  642, 
643,  648,  649«,  650,  727, 
728,  730,  743. 

Kirkjubær  i  Norðrárdal  í  Húna- 
vatnsþingi  344,  354. 

Kirkjubær  eystri  og  ytri  á 
RangárvöUum  792. 

Kirkjubær  á  Síðu  (klaustr) 
519,  646,  697. 

Kirkjubær  í  Tungu  363—364, 
630. 

Kirkjufell  i  Eyrarsveit  377. 

Kirkjuhólmr  í  Eyjafirði  225. 

Kirkjuholt  (vestan  í>verár  í 
Hamarslandi)  í  Þverárhlið  404. 

Kirkjuhvammr  i  Barðastrandar- 
sýslu  5. 

Kirkjuhvammr  á  Vatnsnesi  361. 


Kirkjulækr  í  FljótshHð  802, 803. 

Kirkjuskarð  í  Langadal  349. 

Kirkjusker  á  Langanesi  277. 

Kirkjuskógar  í  Hvammssveit  568. 

kista,  sjá  búsgagn,  kirkja. 

Kista  i  Aadakil  408. 

Kista  i  Vestrhópi  502. 

Kjalarnes  778,  808.  —  Kjalar- 
nessþing  583—584. 

Kjálkafjörðr  i  Barðastrandar- 
sýslu  198. 

Kjalvararstaðir   1       sjá  Kjöl- 

Kjaulvararstaðirl    vararstaðir. 

Kjólsvik  í  Austfjörðum  630. 

Kjós  í  Trékyllisvík  216,  219. 

KjÓ3(in)  i  Kjaiarnessþingi  487, 
516,  728,  779,  800,  801. 

Kjölvararstaðir  í  Reykholtsdal 
400. 

kjörgripir  30. 

kjöt,  sjá  kostr. 

klabbrýni,  sjá  búsgagn. 

Klambra  (Klömbur)  i  Laxárdal 
i  Suðrþingeyjarþingi  280. 

Klangr  Ólafsson  í  Húnavatns- 
þingi  (1447)  22. 

Klappar(ár)ós   á  Sléttu  278,  305. 

Klauason  (Klaufason?):  Þorgeir. 

Klaumbær,  sjá  Glaumbær. 

klaustr  26»,  27^  58,  67,  89«, 
91*,  93^  105,  128,  129^ 
189,  190,  192^  193^  194, 
227«,  228^  229«,  291,  292, 
365»,  417,  419«,  420^  421«, 
459^  471,  472,  475,  485^ 
533,  541,  542,  646,  669«, 
684^  697,  722,  728,  744«, 
745,  755S  757,  769,  770^ 
787.  —  klaustraeign  27,  93, 
3652.  _  klaustrafólk  67.  — 
klaustraraenn  238.    —    Bene- 


970 


REGISTR. 


diktsklaustr    303.  —   klaustr- 

dyr  (á  signeti)  545. 
Klauns     Jut,     skipherra     Olafs 

biskups  RögDvaldssonar  (íyrii* 

1471)  614. 
kleif  591. 
Kleif  i  Arnarnesshreppi  i  Eyja- 

firði  285. 
Kleif    fram    frá    í>uriðarstöðum 

í  Fljótsdal  632. 
Kleif  á  Skaga  38. 
Kleif  í  Öxaríirði  280. 
Kleifar  í  Gilsíirði  820. 


Kleifar     frei 


beitiland     frá 


Glæsibæ  318. 
Kleifar  í  Steingrimsíirði  502. 
Kleifargil    í    Skuggabjörgum     i 

Suðrþingej^jarsýtílu  303,  755. 
Klemens  páfi   hinn  helgi  pislar- 

voítr    40G,    45G,  507,  649.     - 

Klenienslikneski  406.  —  E^e- 

meusmessa  456,  507,  649. 
Kl  enien  sso  n :  Gun  n  stein  n ,  I>órðr. 
klerkar,    klerkdómr,    klerkmenn 

67,  142,  158,  159^  238,   282, 

374,  375,  413,  427,  509,  574, 

590^    727.  —    klerkaráð    55, 

57,  95. 
klettr  372. 
Klettr    (=  Heimaklettr    i  Vest- 

mannaeyjum)  792. 
Klettr   (líkl.  Hrísaklettr)    488— 

489. 
Kleyf,  sjá  Kleif 
Klif  í  Öxaríirði  519. 
Kliishagi  í  Öxarfirði    280,    304, 

425,  458,  459,  519.  —  Klifs- 

hagarekar  284. 
Klof,  jörð  i  Arnarbýlisdal    501, 

502. 
Kloíi    á    Lp.ndi     í    Rangárþirjgi 


152,  153,  451,  463,  464.  — 
Klofahóll  794. 

Klofnilækr :  Kloínalækjarbotnar 
i  Biskupstungum  144. 

Klofningar  í  Biskupstungura  143-. 

Kluftasandr  í  Austijörðum  634. 

Klúka  í  Barðastrandarsýslu  502. 

Klúkuland  (nú  Kiukkuland)  í 
Dýraíirði  502. 

klukka  711.  —  hringdar  klukk- 
ur  (i  baunfæringu)  727^. 

klyf,  sjá  klif. 

klyíberi,  sjá  búsgagn. 

klykking  590. 

klyppingr,  sjá  skinn. 

klæði  (vefnaðr),  sbr.  kirkja, 
klæðnaðr,  sængrklæði,  vað- 
mál,  voð  80,  246,  459,  471, 
570S  585,  722,  733,  750, 
751,  758,  791-.  —  blaklérept 
190.  —  dúkar  191.  —  iúgla- 
sæi  (=  silkiflöjel)  548.  — 
klæðisdúkr  633.  —  lérept 
190,  194,  277,  313,  350,  459, 
570,  750.  —  líndúkr  268, 
597.  —  línstakkr  402.  — 
silki  (gult)  308^  345,  402, 
583.  —  strigi  346.  —  ull- 
dúkar  697,  814.  —  ullhand- 
klæði  814.  —   ullstakkr    402. 

—  vefr  (kastaðr)  815.  — 
vöndérept  191.  —  blámerkt, 
sjá  dúkr,  lektaradúkr(kirkja). 

-  glit,  glitað,  sjá  altarisdúkr, 
dúkr,  lektaradúkr,  refill,  saur- 
dúkr  (kirkja).  —  guðvefr,  sjá 
hökull  (kirkja).  —    rent,  með 


röndum 


sja 


dúkr,    lektara- 


dúkr,  saurdúkr.  —  sprang 
63.  —  sprangdúkr  2G7,  — 
sprangtjöld  309. 


BKGISTR. 


971 


klæðnaðr  394.  —  ermaklæði  394. 

—  hetta  (græn,  rauð)  190'.  — 
hosur  (brúnar)  190.  —  kápa 
(bnin,  rauð,  með  spennum) 
189,  190,  569.  —   kragi   189. 

—  skyrta:    skyrtulérept    153. 

—  skæði  141,  153,  194,  435. 
Sbr.  skinn.  —  stakkr  (blár, 
rauðr)  189^  190,  569,  750.  — 
treyja  (blá)  190.  —  vosklæði 
153. 

Kiængr,  sbr.  og  sjá  Klangr. 
Klængr     Böðvarsson     (Klængs- 

sonar)    bróðir    Narfa  prests  í 

Holti  (1462)  376. 
Klængr  i  Húnavatnsþingi  (1467) 

504.      Sbr.       Klangr      Ólafs- 

son. 
Kiængr  Einarsson  (frá  Sólheim- 

um  i  Sæmundarhlið,  Magnús- 

sonar,  bróðir  Maguúsar  prests 

á     Möðruvöllum     i    Eyjafirði) 

prestr  i  Miklagarði    (1474  og 

siðar)  745. 
Klængsson:   Arnór,  Ólafr. 
Klömbur  í  VeStrhópi  2. 
klöpp  457. 
Knap(p)ey,  eign  Grenjaðarstaðar 

280. 
Knappstaðir  (Hnappstaðir,  Nap- 

staðir)    i  Stíflu    („í  Eljótum") 

255—256,     355,     360,    625— 

626. 
Knarrarhöfn  i  Hvammssveit,  sjá 

Höfn. 
Knarrarnes  á  Mýrum  599. 
Knarrarson:   Þórðr. 
Knaur,  sjá  Knörr. 
knéfall  491,  590. 
knéslíot  229-,  230. 
knií'r  108.     Sbr.  búsgagn. 


I  Knjótr  (Hnjótr)    á    Barðaströnd 
I      490. 

j  Knútr,  sbr.  Hnútr. 
Kuútr  Nikulásson   prestr  (1464) 

412. 
Knútr    Þorsteinsson     i     Skaga- 

íirði  (1449)  41. 
Knútsson :  Karl. 
Knútsstaðir  í  Aðaldal  272,  283, 

284. 
Knörr    í    Breiðavík     61,    588— 

589,  705. 
Knörr     („Knauts")      Þórðarson 

(Kuarrarsonar)     i     Isafjarðar- 

sýslu     490,     531,     536,    537, 

664. 
Koðran     Jónsson     í     Múlaþingi 

(1466)  446. 
Koðran  Jónsson  prestr  á  Eyri  í 

Arnaríirði     (1460—1473     eða 

leingr)  206,  696. 
Koðransson:  Jón,  Ólafr. 
Kofanef  i  Hestíirði  vestra  558. 
Kolageil  í  Fellum  395. 
Kolbeinu     Arnórsson     uugi    (d. 

1245)  827.  ,.■ 

Kolbeinn  Bjarnason  Auðkýlingr 

(d.  1309)  818. 
Kolbeinn    i  Húnavatnsþingi    (c. 

1344)  3. 
Kolbeinn  Hallsson  í  Fnjóskadal 

(um  1430—1440),    heimaraaðr 

Gamla    bónda    Marteinssonar 

554—555. 
Kolbeinn  Ingimundarson  (bróðír 

Ólafs     prests      og      Simonar) 

prestr    á  Hálsi    i    Fujóskadal 

(1456 — 1465),        uraboðsniaðr 

Hólastóls      i     ÞingeyjarþÍM^xi 

(1473)    299^    3G6,    367,    458, 

715,  716. 


972 


REGISTR. 


Kolbeinn     Magnússon     i    Suðr- 

þingeyjarþingi  (1465)  441. 
Kolbeinn,    er    gefr   fé  til  Múia- 

kirkju  í  Aðaldal  (1480)  285. 
Kolbeinn  Sigurðarsou  frá  Vífils- 

mýrum,  I^órðarsonar    (1419 — 

1484)  730.^) 
Kolbeinn     Thoraasson    í    Suðr- 

þingeyjarþingi    (1465)    440  — 

441. 
Kolbeinseyri    i     ísafjarðarsýslu 

558. 
Kolbeinsson :     Benedikt,     Guð- 

laugr,  Hallr,  Jón,  Oddi,  Páll, 

Vermundr,  Þorsteinn. 
Kolbeinsstaðir     í     Hnappadals- 

sýslu    666,     698—699,     809, 

810.   —    Kolbeinsstaðahreppr 

809.     —     Kolbeinsstaðamenn 

827. 
Kolbernus,  sjá  Kolbjörn. 
Kolbitsá  i  Strandasýslu  338. 
Kolbjörn    Grest,    norrænn    maðr 

(1455)  134. 
Kolbjörnsson :  Eirikr. 
Kolfinna    í    Húnavatnsþingi    (c. 

1344)  2. 
Kolfinna  stroka    i    Miðfirði  (um 

1280)  385. 
Kolfreyjustaðr    i    ráskrúðsfirði 

155. 
kolgerð  402. 

Kolgrafarhóll  i  Aðaldal  272. 
Kollabúðir  i  Reykhólasveit  502. 
KoUabær  i  Fljótshlið  572—573, 

802—806. 


»)  Sbr.  DI,  VI,  Nr.  460.  Kol- 
beinn  sýnist  fæddr  nær  1400 
(—1405). 


lioUacio,  sjá  coUacio. 

KoUafjörðr  i  Barðastrandarsýslu 
496,  784,  811. 

Kollafjörðr  i  Kjalarnessþingi 
686. 

Kollafjörðr  i  Strandasýslu  216, 
372,  573,  647,  705,  718,  796, 
797.  —  Kollafjarðarnes  591. 

KoUason:  Nikulás,  Pétr. 

Kollavik  við  Þistilsfjörð  281, 
281. 

Kolli  Magnússon  (frá  Grund  í 
Eyjafirði,  Jónasonar,  bróðir 
I>orsteins  bónda  i  Holti  i 
Fljótum),  bóndi  i  Ási  i  Hegra- 
nesi,  lögréttumaðr  i  Skaga- 
firði  og  umboðsmaðr  Hóla- 
stóls  i.  rijótum  (kemr  við 
bréf  1448  og  úr  þvi)  49, 136, 
137,  221,  482,  521,  530,  668, 
711,  723,  732—733,  740,  778, 
801. 

Kolli  Vigfússon  i  Suðrþingeyjar- 
þingi  (1465)  454. 

KoUr  á  Vatnsnesi  341. 

Kollsstaðir  (nú  Kolsstaðir)  i 
Hvítársíðu  404. 

KoUsvik  á  Barðaströnd  217. 

Kolmúladalr  i  Barðastrandar- 
sýslu  502. 

Kolnar  mörk  61. 

Kolsgerði  i  Höfðahvei-fi  263. 

kolskara  814.     Sbr.  búsgagn. 

Kolugil  i  Viðidal  348,  349. 

kolviðarholt,  sjá  skógr. 

Kolviðarholt  i  Álptaneshreppi  á 
Mýrum  406. 

kona  244,  509,  519,  567,  648, 
653,  687«,  688,  707,  712*, 
779,  789. 

Kongabók,  sjá  bækr  kirkju. 


REGISTR. 


973 


kongr,  konungr  55,  56^,  57(opt), 
58  (opt),  63,  65,  131,  132^ 
136,  141,  147»,  182^  184, 
185*,  186^  1872,  188«,  191, 
215,  243,  244,  245,  370, 
380*,  388,  398^  430^  431, 
433,  490,  503,  504,  509, 
522^  530»,  551^  615,  637, 
639,  641,  655,  656,  677, 
687,  693^  704*,  754,  799, 
803,  805.  —  Noregskonungr 
20,  63,  66,  113,  115,  151, 
152,     173,     186*,    229*,    237, 

398,  469,  485*.  —  kongdómr, 
konungdómr  135*,  158,  159, 
180^  200,  399,  530,  601, 
637,  640,  656,  704.  —  kon- 
ungleg  hefnd  70,  71,  159, 
202,  371.  —  konungleg  renta 
202.  —  konungleg  vernd  70, 
127,  152*.  —  konungsatkvæði 
530.     —     konungsbréf     (sbr. 

■  réttarbót)    18,  381—386,  398, 

399,  469,  484,  486,  489*, 
564-  565.  —  konungsgarðr 
551.  —  konungsjarðir  68, 
794.   —    konungskosning    56. 

—  konungs  náðir    641,    757*. 

—  kongs  sýsla  135.—  kongs 
vald  641,  757. 

Kongsstaðir  í  Svarfaðardal  260. 

Konsá,  sjá  Karnsá. 

kopar     256,     261^     292,    307^ 

309,     315^     327,     402,    406, 

407,     409,     556,     631*.     Sbr. 

málmar. 
Kópareykir  i  Eeykholtsdal  400. 
Kopenhamn,     sjá     Kaupmanna- 

höfn. 
kopíubók  Ara  Þorkelssonar535, 

537,   538,    691.  —    kopíubók 


Hólastóls  729,  766,  812, 
813*. 

korn  476,  651*. 

Kornsá,  sjá  Karnsá. 

kostnaðr  639,  790. 

kostr,  matr,  réttr  141,  165, 194, 
246,  261,  348,  435*,  459, 
471,  585,  607,  630,  632, 
750*,  751,  789.  —  matreki 
511'.  —  matselja  570.  — 
bjúga    814.    --   Sbr.    drykkr. 

—  hákarl(slykkja)    813,    814. 

—  hvannir:  hvaunskurðr  262. 

—  hvita  194.  —  kjöt  194.— 
kýrþjó  814.  —  heit  mjólk 
194.  —  mör  814.  —  undir- 
mörvar  814.  —  nautalimr  128. 

—  nautaslátr  813.  —  Sjá 
ostr.  —  rafabelti  813,  814.— 
rengi  264.  —  riklingr  813, 
814.  —  sauðarbógar  814.  — 
sauðarkrof  814.  —  sauðaslátr 
813.  —  skammrif  (af  sauð, 
uxa)  814*.  —  skyr  701.  — 
skötubörð  814.  —  slátr  90, 
258,  363,  450,  570.  —  smálka- 
matr  814.  —  sperðlar  814. — 
stórlimir  (uxafalls)  261.  — 
uxafall  261.  —  uxi  að 
öllum  limum  814.  —  uxa- 
limr  814.  Sjá  korn,  mjöl, 
skreið,  smjör,  söl. 

kot  93,  143,  156,  194,  195, 
196,  197,  198,  718,  719.  — 
kotungr  64. 

Kot  í  Eyjaíirði  303. 

Kotbrekkur  á  Rangárvöllum  792. 

Kotnúpr  i  Dýrafirði  502. 

kragi,  sjá  klæðnaðr. 

Krakastaðir  (Krákustaðir)  i 
Sléttahlið  39,  44. 


m 


REGISTR. 


Kráksson :   Guttormr. 

Krákuá  á  Öxnadalsheiði  323. 

Krákugil  á  Horn.ströndum  558. 

Krákuvöllr  (Grákuvöllr)  á  Grenj- 
aðarstað  280. 

krankloiki  189,  190,  206,  669, 
588. 

Kraumastaðir  (Kraunastaðir)  i 
Aðaldal  283. 

Krieger,  Lauritz  Angel,  stipt- 
amtmaðr  á  íslandi  (1829 — 
1837),  handrit  hans  108, 180^ 
181,  184,  200,  204,  205, 
207,  215,  216,  217,  219, 
443,  444,  535,  537,  538, 
558,  559,  560,  561,  565, 
575,  601,  615,  746,  775, 
777. 

Krínastaðir  i  Eyjafirði  310. 

Kringla  i  MiðdöJum  597. 

Kringkivatn  i  Suðrþingeyjar- 
þingi  280. 

Kristfé,  sjá  Kristr. 

Kristiern,  Kristiernus,  sjá 
Kristján. 

Kristin  Björnsdóttir,  Jórsalafara, 
kona  í>orleifs  Aruasonar 
(Vatnsfjarðar-Kristíu,  d.  1458) 
82—83,  109,  160,  162,  164*, 
535,  608,  745—746. 

Kristin  Einarsdóttir,  Ormssonar 
(1470)  570. 

Kristín  Guðuadóttir  (Guðiua- 
dóttir)  Oddssonar  lepps,  kona 
Jóns  Asgeirssouar  í  Ögri 
(1433—1470)  80,  56P. 

Kristín,  er  getr  i  Miklabæjar- 
máldaga  í  Blönduhlið  325, 
sjá  Kristín  Þorsteinsdóttir. 

Kristín    Jónsdóttir,    barnamóðir 


Kálfs  P&lssonar  (d.  fyrir  1461) 
Í44. 

Kristín  Teitsdóttir  lögmanns  frá 
Bjarnanesi,  Gunnlaugssonar, 
kona  Þorleifs  yugr;\  Árna- 
sonar  (1460)  208-^209^ 

Kristín  Þórarinsdóttir  i  Dala- 
sýslu  (líklega  systir  Bjarna, 
Stepháns  og  Porsteins  prests; 
lá70)  565—566. 

Kristín  Þorstoiusdóttir  lögmanns 
Olafssonar,  kona  Helga  lög- 
manns  Guðnasonar  og  síðar 
Torfa  hirðsljóra  Arasonar 
(Akra-Kristín,  d.  1490)  191, 
325,  509,  656-659,  824. 

kristindómr  94,  97.  —  kristin- 
réttr  113,  672.  —  kristinréttr 
forn  113,  115'-.  —  kristni 
guðs  412.  —  kristuir  menu, 
kristnar  sálir  95,  97,  412, 
494,  580,  726,  734,  771. 

Kristján  Danakonungr  hinn 
fyrsti  (Cristieru,  Kristiern, 
Kristiernus;  1448—1481)  31 
—33,  55,  56,  57,  58,  62—72, 
95—96,  111—116,  122—124, 
126—127,  132—134,  138— 
139,  140,  142-,  147—150, 
151  -152,  157,  158—159, 
168—171,  183,  185,  186«— 
187,  191,  201—205,  221, 
236-237,  370  -371,  374— 
376,  381—386,  388—390, 
398—399,  430-431,  463, 
469,  484,  485,  48G,  489, 
490,  497,  498,  499,  503, 
504,  564—565,  695,  707, 
729^  735—736.  Sbr.  Christ- 
oíFerus,  Kristofur. 


REGISTR. 


975 


Kristjáii  KrístjáTissoD  sýslii- 
maðr  Skaptrellinga,  síðar 
amtiiiaðr  (d.  1880)  797. 

Kristjánsson :  Kristján. 

Kristnes  i  Eyjafirði  225,  226, 
285. 

Kristoforus,  sjá  Kristophorus. 

Kristofur  konungr  i  Danmörku, 
Noregi  og  Svíþjóð  (1473)  729. 
Sbr.  Kristján  konungr  hinn 
fyrsti. 

Kristopher  konungr  af  Baiern 
(1440-1448)  15—21,  55,  66, 
370,  371. 

Kristophorus  hiun  helgi  (lilineski 
hans)  308,  408. 

KristupJiorus,   sjá  Kristophorus. 

Kristr,  Jesus  Chrisus:  Krists- 
dagr  94,  97.  —  festum  cor- 
poris  Chrísti  233,  463,  540, 
549,  615,  669,  784.  -  vors 
herra  líkueski  með  alibastr 
259.  —  Jesú  likneski  346.  — 
Kristfé  111,  225,  258,  282, 
285-,  286^  303,  345.  — 
Kristfó  íynv  norðan  Öxna- 
dalsheiði  285-286.  —  Krist- 
fé  i  Auðbrekku  286.  —  á 
Bakka  á  Tjörnesi  286.  —  á 
Bjö)'k  í  Eyjaíirði  („alkristfé") 
285.  —  í  Eagrabæ  286.  — 
i  Eagraskógi  285.  —  á 
Grenjaðarstað  282,  286.  — 
á  arund  í  Eyjafirði  (tvö)285. 
—  á  Grænavatni  286.  —  á 
Hóli  („alkristfé")  286.  —  á 
Hóli  á  Skagaströnd  345.  — 
á  KleÍL  i  Eyjafirði  285.  — 
í  Kristnesi  285.  —  á  Kroppi 
í  Eyjafirði  285.  —  í  Möðru- 
felli   285.  —    i   Presthvammi 


286,  392,  397.  —  i  Saurbæ  i 
Eyjafirði  285.  —  i  Teigi  í 
Eyjafirði  285.  -^  á  Tjörn  -í 
Svarfaðardal  253,  285.  — 
á  Uppsöluni  (tvö)  28Ö.  —  á 
JÞórisstöðum  285.  —  Kristfjár- 
máldagi  285.  —  Kristfjáró- 
magi  282,  311,  392,  397.  — 
Iterata  passio  Christi  239. 
kró  (=  skipakró)  211".  —  króar- 

gerð  537. 
krókar,  sjá  búsgagn. 
Krókar  i  Fnjóskadal  505. 
Krókr  á  Skagaströnd  30,  31. 
Krókr,  örnefni  í  Vopnafirði  111. 
Króksfjörðr      i     Barðastrandar- 

sýslu  216,  219,  500. 
Króksstaðir  i  Eyjafirði  303. 
Króksstaðir  i  Miðfirði  334,  335, 

336. 
króua,  liroua,  sjá  krúna. 
Kroppr  i  Eyjafirði  87,  286. 
Kroppr  í  Reykholtsdai  40(3. 
kross:   að  stiga  í  kross  81. 
kross,     krossar     225,     389.    - 

kross  ógyltr  festarlaus  389. 
kross  í  Kaldaðarnesi  569.  —    á 
Krossbrekkum  698.  —  á  Set- 
bergi  569. 
I  Kross  á  Barðaströnd  698,  768. 
!  Kross  í  Fellum  395. 
I  Kross  i  Hofshreppi  í  Skagafirði 
I      37,  43. 

;  Kross     í     Hólmi     i     Skagafirði 
;      323^ 

:  Kross  í  Landeyjnm  223—224, 
í  620—621,  636-642,  646, 
í  655,  733-734,  756,  791.  — 
I  Krossreið  (1471)  636—642, 
I  655,  733-734.  —  Kross- 
reiðardómr    Erlends    Erleuds- 


976 


REGISTR. 


sonar    (1471)     636—642.    — 

Krossreiðarmenn  655. 
Kross  í  Ljósavatnsþingum   415, 

687,  744,  745. 
Kross,     rekaland    írk    Valþjófs- 

stað  111. 
Krossaland  í  Hornaíirði  798. 
Krossaues  á  Vatnsnesi    89—90, 

162,  354. 
Krossavík  við  Þistilsfjörð    281, 

283. 
Krossbrekkur      á     Barðaströnd 

698. 
Krossdalr  i  Tálknafirði  74. 
Krosskirkja  296.  —   i  Björgvin 

190. 
Krosslaugarhvammr     á     Barða- 

strönd  698. 
krossmessa     (Crucismessa)     94, 

97,     207,     257,     303.     —     á 

haustið  (14.  Sept.)    207,   253, 

392,  491,  532,  Ö82,  762,  800. 

—  á  vorið  (3.  Maí)  150,  154, 

164,  207,  209,  229,  417,  611, 

665-666,  678,  708,  745. 
Krossnes  i  Eyrarsveit  548 — 549, 

550- Ö51,  585—586. 
Krossós  i  Landeyjum  223. 
Kjossreið,  Krossreiðardómr,  sjá 

Kross  i  Landeyjum. 
Klross-saga  á  norrænu  289. 
Kross-skógar       Vallanesskirkju 

630. 
Krossvik  i  Austfjörðum  634. 
krot,  sjá  smiðar. 
krúna  (króna)  63,  95,  151,  152, 

158,     202^     371,     383,    384, 

385,  389,  398,  469,  564. 
krýning  55^,  56. 
Kræklingahlíð    i    Eyjaíirði  212, 

610,  611,  612,  786,  787. 


kúgildi  1»,  2^  7^  14*,  28,  30, 
31,  35  (opt),  36  (opt),  37  (opt), 
38  (opt),  39  (opt),  40  (opt), 
41  (opt),  44,  50,  83^  89«, 
90,  91,  99,  lOO^  104^  105, 
111,  137^  155,  160^  161 
(opt),  162  (opt),  163,  164«, 
165,  172,  177,  178,  181*, 
194,  205^  207,  211*,  217, 
222*,  232,  234^  237*,  245, 
250*,  253^  255^  256,  259», 
261,  262*,  264»,  265,  268^ 
269,  270*,  272,  273»,  274*, 
275,  276,  278,  279,  283, 
285,  291*,  293,  294*,  295, 
296,  297,  299\  302,  316», 
318,  319»,  320,  322*,  324», 
326*,  328,  330,  331,  333*, 
334*,  339*,  340,  341*,  342, 
344^  345,  348*,  362*,  373*, 
378  (opt),  388,  391,  3932, 
395»,  399»,  400  (opt),  402^, 
406»,  407,  408»,  409,  417, 
418,  420,  429,  434*,  437, 
443,  446»,  447,  450»,  468, 
470,  475»,  478,  483*,  487», 
490,  493,  500*,  501»,  503^ 
604^  506,  518*,  521,  529, 
531,  540»,  542,  544,  546^, 
549*,  550*,  551,  556,  557*, 
569,  570»,  580,  586*,  588«, 
589',  591,  592*,  594,  596*, 
597,  599«,  600,  603»,  613, 
624,  625,  626,  628,  652, 
658,  668»,  670,  674,  675*, 
676,  688*,  700»,  701,  705, 
710,  718»,  719,  720',  722*, 
733,  748,  749,  750»,  751, 
752,  758*,  761*,  763,  773, 
781,  787,  791*,  800,  804*, 
805,    806*,    807,     808,    811, 


REGISTR. 


977 


815.  —  kúgildaleigur  393, 
699.  —  kúgildaregistr  761. 

kuilldi,  sjá  kúgildi. 

Kúla  í  Svínadal,  sjá  Auðkúla. 

Kúrsveinsstaðir  í  Höíðahverfi 
266. 

kvartel^  sjá  búsgagn. 

kvengildr  ómagi  225,  275,  282, 
676. 

kvengildr  veizlumaðr  283. 

Kvennabrekka  i  Miðdölum  596 
—597,  713. 

Kvíabekkr  í  Ólafsfirði  119,  256 
—258,  355,  360,  478,  520, 
600. 

Kvíárnes  i  Súgandaíirði  645, 
649. 

Kvíastaðir  í  Svartárdal  352. 

Kvíendisdalr  i  Einarsstaðaþing- 
um  449.  —  Kvíindisdalsá 
1782. 

Kvigindisdalr  i  Vaðlaþingi  225, 
303. 

kviilldi,  sjá  kúgildi. 

kvikfé,  kvikir  aurar,  kvikirpen- 
ingar  245,  251,  253,  256, 
259,  261,  264,  265,  273, 
284,  299,  311,  322,  324, 
328,  331,  339,  342,  344, 
345,  348,  369,  393,  485, 
499,  561,  645,  647,  649, 
7102. 

kvinna  (=  eiginkona)  153^,  388, 
415^  419,  423,  425,  446,  468, 
493,  506,  521,  559,  610,  612, 
667,  710,   781,  807. 

kvislar  (árkvislar)  272,  347^. 

kvittan,  kvittanarbréf,  kvitt- 
antzia  4,  14,  26^  59,  60,  61 
—62,  74,  90,  101,  103,  1042, 
lOö,     106-107,     122,      129, 

Dipl.  iBl.  V. 


145,  156,  157,  180,  181*, 
186,  187,  201,  204—205, 
213,  218,  230,  232,  233^ 
246«,  262,  273,  277,  295, 
302,  3112,  3ie^  3312^  332^ 
333,  337,  344,  346,  363, 
369^  370,  374',  379,  388 
—390,  391,  393^  394,  397, 
399,  410,  416,  444^  447, 
450—451,  452,  453,  456, 
462,  468,  469^  474,  474— 
475,  483,  484,  492,  494— 
495,  508,  524—525,  526^ 
526—527,  529,  530,  531— 
532,  536,  541,  549—550, 
551—552,  553^  556,  573, 
576^  592,  603,  617,  622, 
648,  652,  654,  656,  667, 
679,  691,  693,  694,  696, 
701,  707,  709,  716,  720— 
721,  7312,  741,  747,  759^ 
765,  770,  781,  786,  796, 
815. 

kvona,  sjá  kona.  —  kvonar- 
mundr  142,  172,  205.  — 
kvonfang  802. 

kvotra  558,  814. 

kvöldsöngr  413. 

kvörn,  sjá  búsgagn. 

kwant(r)  167. 

kyndilmessa  (-messudagr)  312, 
560,  812,  813.  Sbr.  kerta- 
messa. 

Kýrholt  i  Viðvikrsveit  36. 

Kyrkjuból,  sjá  Kirkjuból. 

Kýrlág  í  Vestrhópi  85. 

kyrsetning  fjár  12. 

kærur,    kærumál    10*,    16^    18, 

29,    51,    64*,    75»,    105,    125, 

133,     158,     188«,     195,    198, 

217,    229,    238,    243,     335, 

69 


m 


KEGISTR. 


365,  367,  369»,  424,  426, 
428,  433,  452,  453,  464, 
i81,  488«,  489,  507«,  508^ 
538,  562,  Ö84,  687,  637, 
638,  661,  677,  692,  700^, 
703,  709,  7Ö4,  771,  776, 
784,  805,  809,  816. 

Köhler  borgmeistari  í  Lybiku 
497. 

Köln  (Köbiarmenn,  Colonienses) 
202—204. 

Köngnstaðir  (Kaungustaðir)  í 
Svarfaðardal  260. 

Lafranz       Hávarðsson       n^nrðra 

(1426),  IV,  339. 
Lafranzson:  Hermann. 
lág  108. 
laga-,  sjá  lög. 
Lágadak    í    Nauteyrarhreppi    i 

Isafjarðarsýslu  161,  163. 
L&gafell    i    Landeyjum    790 — 

791. 
Láganúpr       í      Barðastrandar- 

sýslu  5. 
Lágheiði  upp  af  Olafsfirði  119. 
laicales  personæ  52.     Sbr.  leik- 

menn. 
Laissaga  290. 

Lambá  i  Eyjafirði  313,  351. 
Lambadah",    afrétt    frá  Hvammi 

i  Hvammssveit  594. 
Lambanes  i  Fljótum  38,  355. 
Lambastaðir  á  Mýrum  406. 
lambatollr,  sjá  sauðpeningr. 
Lambatungur    i   Vatnsdal   332, 

335. 
Lambert    lamerlant    kaupmaðr 

(1434)  9. 
Lambertus  martyr  274,  289.  — 

Lambertussaga  289. 


Lambey  i  Fljótshlið  636,  637, 
655. 

Lambey  á  Hvammsfirði  88. 

Lambhagi  i  Svarfaðardal  261. 

Lambhagi  i  Þorskaíirði  591. 

Lambhagavik  i  Mjótum  253. 

Lambkárr  Gunnsteinsson,  I>órL<»- 
sonar  i  Grsltardalstungu  (um 
1200)  823. 

larabhús,  sjá  húsaskipan. 

Lámúli  á  Skaga  38. 

lán  67,  442,  520,  667,  710,  729, 
740«. 

land  127,  159.  —  =  Island 
64,  65,  167«,  173«,  187,  270, 
383,  385,  393,  394,  452, 
489,  559«,  624,  653,  704, 
725,  757.  —  =  Noregr, 
Noregsriki    21,    24,  133,  134. 

—  landráðasök  64,  65,  66, 
67«,  68«.  —  landsfriðr  16.  — 
landslagabók    522,    640,   687. 

—  landsréttr  647.  —  lands- 
vist   66,    132,   185,  205,  530. 

—  landsvistarbréf  383. 

land  (fast  land)  113,  115,  127, 
133,  322,  338,  339,  630«, 
634,  669,  7562. 

land  (prædium  =  jörð)  66,  101, 
107,  223«,  255,  258,  259, 
265,  266,  281,  304»,  313^ 
314,  315,  3222,  325,  327, 
336,  338«,  341,  343,  345, 
349,  351*,  395,  401«,  402, 
409^  418,  457,  463,  481, 
554,  556,  5912,  592^,  593», 
594,  6292,  632«,  640,  643^ 
6742,  67^^  697^  72O,  795, 
7982.  —  landamerki,  landa- 
ummerki,  landamörk,  lands- 
merki  60^  61«,  92,  108,   111, 


EEGISTR. 


979 


118,  1192,  120,  143^  144^ 
164,  1772,  178,  207,  210, 
2232,  224,  225,  231,  232, 
2452,  279,  334,  335^  336«, 
371,  372,  395,  396,  409, 
4572,  4622,  463^  472^  474^ 
481,  ölO,  516,  519,  521, 
527,  5532,  554^  555,  5582, 
643,  659*,  674,  681*,  682, 
683*,  7132,  714,  738,  739, 
740,  786,  810.  —  landa- 
merkisgarðr    144,    739^    740. 

—  landamerkjabréf  177,  451, 
4612,  516^  519.  _  landa- 
merkjaskrá  334.  —  landar- 
eign  554,  677 ^  678*,  679«.— 
landeign  178,  223,  291,  347, 
Ö39,  660,  678,  694,  717, 
720,  780*,  794.  —  landgögn 
277,  278.  —  landmannahlutr 
(af  hval)  305.—  landnám  81, 
868,  679,  741.  —  landsendi 
322.—  landseti  689.  -lands- 
hluti  (af  reka)  305,  323,  341. 

—  landshlutr  (af  laxi)  520. — 
landsmáli  752.  —  landskyld 
682,  1052,  160,  161^  162, 
202,  269,  393,  424^,  436, 
437^  452,  4532,  476,  553, 
603,  650,  651,  711.  — 
landsleg  143,  714.  —  lands- 
nytjar  462,  475,  618.  — 
landsnytjaeign  358. 

Land,  sjá  Efstaland  í  Öxnadal. 

Landbjartsson :  Jón. 

Landeyjar  á  Hvammsfirði  88. 

Landeyjar  eystri  og  ytri  í 
Rangárþingi  223,  224,  620— 
621,  636,  637,  638,  641,  688, 
734,   756,    790-791,  805. 

LandfaU  í  Blönduhlíð  323. 


Land(ið),     Landmannahreppr,    í 

Rangárþingi     153,    200,    201, 

455,     456,     463,     464,     500, 

794,  795. 
Langadalr  í  Húnavatnsþingi  23, 

25,     1042,     105,     109,      110, 

175,     220,     374,     500,      602, 

514,    515,    685,     704,      760, 

761,  762,  807. 
Langadab*   í  ísafjarðarsýslu  14, 

21,  547,  561,  686—587. 
langafasta     30,    101,    160,   256, 

257,  279,  283,  284,  300,  301, 

307,  326,  342,  349,  536,  537, 

778. 
Langagarðr  í  Ólafsfirði  521. 
Langagarðr  hinn  syðri   í  Öxar- 

firði  519. 
Langahlíð  í  Hörgárdal  107,  108, 

129,  130,  432. 
Langahryggr  í  Skutilsfirði  210, 

232. 
Langamýri  á  Bug  í  Húnavatns- 

þingi  162,  702—704. 
Langamýri  i  Hólmi  í  Skagafirði 

35. 
Langanes  i  Arnarfirði  198,  207, 

601,  691. 
Langanes  í  Norðrþingeyjarsýslu 

304,     364,     390,     421,      505, 

764. 
Langareki  á  Tjörnesi  280,  283. 
Langavatn    í    Helgastaðahreppi 

í  Suðrþingeyjarþingi  280. 
Langavatnsdalr      í     Mýrasýslu 

699. 
Lange,    skjalavörðr  Norðmanna 

21. 
Langebeck,  Jakob  95. 
Langholt    neðra   i  Árnessþingi 

100. 

62* 


980 


REGISTR. 


LaDghús  i  rijótum  253. 

lás,  sjá  búsgagn  og  kirkja. 

lásbogi,  sjá  hertygi. 

latioa  238,  310,  327,  334,  338, 
407.  —  latinsk  bréf  660. 

Látr  á  Látraströnd  3Ö6.  — 
Látrarekar  263. 

Látr  á  Hornströndum  688. 

látún,  sjá  málmar. 

Laufás  i  Þingeyjarþingi  263, 
264,  266—269,  357,  359, 
393,  418,  454,  533,  534, 
627,  628^  629,  694,  75ö, 
787.  —  Laufásbarð  317.  — 
Laufáshagi  267.  —  Laufás- 
þing  357,  393,  694. 

Laugaból  i  Langadal  i  Isafjarð- 
arsýslu  14,  210,  211,  461— 
462,  714  (1.  nmgr.),  715. 

Laugaland  i  Fljótum  253. 

Laugaland  syðra  og  ytra  i 
Eyjaíirði  303. 

Laugaland  i  Hörgárdal  291 — 
292,  360,  812,  824. 

Laugar  i  Hvammssveit  100. 

Laugar  syðri  i  Reykjadal  i 
í>ingeyjarþingi  415,  462,  463 

Laugar  ytri  i  Reykjadal  iSuðr-* 
þingeyjarþingi  392. 

Laugarbrekka  á  Hellisvöllum  á 
Snæfellsnesi  588. 

laugardagr  88,  92,  94,  97, 
106,  132,  145,  153,  154, 
184,  198,  201,  225,  226, 
229,  238,  241,  394,  4132, 
415,  425,  426,  430,  432, 
461,  463,  466,  482,  511, 
521,  525,  531,  540,  552, 
568,  582,  626,  643,  645, 
648,  649,  653,  664,  QGQ, 
672,    673,     691,     700,     711, 


713,  715,  725,  728,  733, 
759,  762,  777,  801,  812, 
813. 

Laugardalr  i  Tálknafirði  172, 
179. 

Laugardalr  i  Ögursþingum  i 
ísafjarðarsýslu  210,  211. 

Laugarhús  (Lögarhús)  i  Mjóts- 
dal  632. 

Laurencius  (Lafranz)  pislarvottr 
hinn  helgi  94,  97«,  145,  146, 
147,  252,  266,  289,  301, 
308,  314,  376,  548,  592,  713. 
—  Laurenciuskirkja  97,  314, 
592.  —  Laurencius  likneski 
308,  314.  —  Laurencius- 
messa  (festum)  94,  97,  145, 
146,  147,  252,  266,  301, 
376,  713.  —  Laurencius  saga 
289.  —  Laurenciusskript  548, 
592. 

Lauritz  Scheving  klaustrhaldarí 
á  MöðruvöUum  128. 

laus,  laudes  (söngr)  414,  415. 

lausafé,  lausagóz,  lausir  aurar, 
lausir  peningar  2,  3,  66,  70, 
86,  87^  90,  117,  137,  154, 
179,  206^  210,  212,  219, 
229,  240^  250«,  252,  256, 
259,  260*,  270,  279,  296, 
297,  312,  315,  316,  817, 
320*,  326,  330,  333,  334, 
337,  340,  341,  348,  369, 
379*,  393,  394,  419,  449, 
454*,  467,  499,  505»,  506, 
510,  520,  527,  540,  550, 
553,  561  ,  575,  603,  610, 
620,  626«,  640,  641,  645, 
647*,  657,  658,  684,  687, 
710*,  718,  721,  748,  751, 
757,     762,     778,     781,     791, 


REGISTR. 


981 


809,  815.  —  lausafjártiuDd  1. 

—  lausasmjör  813,  814. 
lausn    (aflausn)    47^,    368,    465, 

508,     679,     701,    726«,    731, 

732«,    734S     735,    741,    754, 

777. 
lausD  (jarða)  84,  117,  175,  297^, 

363,  449,  668,  785,  798. 
lausnarbróf  742—743. 
lausnarinn  507,  532,  536. 
lax:    laxastangan,  laxveiðr  253, 

280,  334,  3S5,  401,  409,    445 

446,  599,  607. 
Laxá  i  Króksfirði  500,  501. 
Laxá    i    Laxárdal     í    Suðrþing- 

eyjarsýslu  272,  283. 
Laxá  í  Lóni  511. 
Laxá      á     Skaga      344,      350, 

434. 
Laxamýri     í    Varmalækjarskógi 

401. 
Laxamýri    í   Suðrþingeyjarþingi 

40. 
Laxárdalr  í  Dalasýslu  243,  377, 

386,  387,  427,  428,  429,  503, 

658. 
Laxárdalr      í       Hegranessþingi 

248,     321,    322,    325,     357, 

678,  752. 
Laxárdalr   i   SuðrþÍDgeyjarþingi 

33, 166,  178,  268,  418,  420— 

421. 
Laxárnes  i  Kjós  800,  801. 
Laxárós     i     SuðrþingeyjarþÍDgi 

283,  445—446. 
lectoratus  661. 
ledangur  (=  leiðangr)  477. 
leðrleÍDgjur,   sjá  skÍDD. 
Leek,  sjá  Lækr. 
leg,  legstaðr  189,  299,  472,  569, 

588^ 


legatus  26,  57,  59,  102,  118, 
123,  182. 

legifer  139.     Sbr.  lögmaðr. 

legorð  132,  46,  555,  653. 

Legnestaðir  (Leiknisstaðir,  nú 
Læknistaðir)  á  Langanesi  39. 

lehDsmeDd,  sjá  léDsmaðr. 

LeibDÍtz,  Gottfr.  Wilh.  (d.l716) 
147. 

Leiðarhólmr  í  Dölum  112,  114, 
547.  —  Leiðarhólmssamþykt 
(1513)  112,  114,  547. 

Leifsstaðir  i  Öxarfirði  391,  519. 

leiga,  leigur  29,  38,  39^  41, 
422,  242,  250,  251,  252,  254, 
256,  258,  259,  266,  270, 
273,  274,  276,  279,  282, 
284,  292,  293,  297,  300, 
302,  307,  309,  312,  314, 
316,  318,  320,  321,  322, 
326,  327,  329,  340,  341, 
343,  424,  447,  452,  481, 
553,  658,  668,  700^  710, 
711,  763,  798,  815.  —  leigu- 
burðr  222,  309,  503.  — 
leigulaust  fé  382,  39^  213.  — 
leigulausar  jarðir  783.  — 
leiguliði  660,  711,  729.  — 
leiguliðaskipti  481.  —  leigu- 
máli  729.  —  leigustaðr  240. 
Sbr.  kúgildaleigur. 

leikbræðr  189. 

leikmenn,  leikir  menn,  (laicales 
personæ)  26,  29,  30,  52,  54, 
64,  66,  '  67^  68,  100,  112, 
113,  115,  1332,  158,  167, 
168,  173,  183,  199,  215, 
258,  285,  328,  369,  387, 
390,  391,  396,  397,  416, 
417,  418,  419,  421,  422, 
435,     441,    449,    454,     459, 


BEGISTR. 


462,  470,  471,  473,  479«, 
480',  481,  482,  492,  527, 
530,  631,  532,  547,  564, 
581,  684,  690»,  602,  604, 
600«,  606,  609^  620,  627, 
629,  635,  652,  667,  669, 
679,  684,  692,  699,  701, 
711,  713,  714«,  715»,  726, 
750,  753^  767,  78ö,  789, 
790,  793«,  801,  802,  812.  — 
leikmannadómr  590,  677,  739. 
—  leikmaDnamál  753. 

Leikskálaá  i  Suðrþingeyjarþingi 
357. 

Leirá  í  Leirársveit  145. 

Leirhöfn  á  Sléttu  280,  305.  — 
Leirhafnargnúpr  305. 

Leirmúli  í  Miðdölum  683,  713. 

Leiti  (leiti?)  ytra  við  Gljúfrá  1 
Barðastrandarsýslu  691. 

lemstr  188,  637.  —  lemstrarsár 
187,  188. 

lén  17,  138,  169,  202,  393, 
551«.  —  lénsmenn  113,  115, 
151,  152,  499. 

lónatorf  143. 

Leodgarius  (Leutegarus)  hinn 
helgi  289,  722.  —  Leutegar- 
usmessa  (festum)  722.  — 
Leodgariussaga  289. 

lérept,  sjá  kirkja,  klæði. 

lesningr  411. 

lest  (hesta)  726. 

lest  (skreiðar)  389,  485,  488. 

lestr,  sjá  tíðalestr. 

lestr  (bréfs,  dóms)  427,  689, 
708^  726,  727,  745,  760,  771, 
803,  805. 

lestrahöld  413'^. 

lótorf  472.  —  lótorfnaskurðr 
699,  798«. 


Leyningr  i  Sigluíirði  718—719. 

Leysingjastaðir  í  Hvammssveit 
100. 

liber  (=  helg  bók)  12. 

libra  498. 

líflát  489,  639,  673. 

ligei  72«. 

lík  548. 

líkamleg  gerning  49.  —  likam- 
leg  samvist  46,  49.  —  likam- 
legt  legorð  653«. 

Linakradalr  i  Húnavatnsþingi 
500,  502. 

línlak,  sjá  sængrklæði. 

Linn  (Linnensis)  497,  498. 

ListlahóU,  sjá  Litlahóll. 

Litlaborg,  sjá  Borg. 

Litlafjara  i  Náttfaravikum  280. 

LitlahóU  í  Viðvikrsveit  36,  42. 

Litlatunga  1  Saurbæ  vestr  335, 
836. 

Litlatunga,  sjá  Tunga  hin  litla 
i  Bárðardal. 

litteræ  sacræ  169. 

Ijár,  sjá  búsgagn. 

Ijóðmæli  414«. 

Ljósavatn  í  Ljósavatnsskarði  40, 
41,  298,  306,  307,  821,  359, 
362,  391,  528,  745,  819, 
821,  822,  824.  —  Ljósavatns- 
skarð  415,  527,  528,  686.  — 
Ljósavatnsþing  362,  391,  744 
— 745.  —  Ljósvetningar  298, 
306,  819,  822,  823.  —  Ljós- 
vetningareki  306. 

Ijóstollr,  sjá  lýsitoUr. 

Ljótr  bóndi  í  Sveinatungu  i 
Norðrárdal  (fyrir  1389)  338. 

Ljótr  Helgason  prestr  á  Reyk- 
hólum  (1432—1448),  síðar  1 
Selárdal  (1450)  50—51. 


REGISTR. 


m 


Ljótr    Þórarinsson    i  Múlaþingi 

(1465)  446. 
Ljótr  Þorleifsson    i  Húnavatns- 

þingi  (1475)  786. 
Ljótshólar   i    Svinadal    í  Húna- 

vatnsþingi  353,  501—502. 
Ljótsson:  Eyvindr,  Helgi. 
Ljótsstaðir  i  Helgastaðahreppi  i 

Suðrþingeyjarþingi  41,  280. 
Ljótsstaðir  i  Skagafirði  37,  43. 
Ljótsstaðir    i  Vopnaíirði    110 — 

111,  395. 
Ljúfustaðir    i    KoUaíirði     216, 

373. 
locator  612. 

lóð  (jarðar,  1466)  460«. 
Loðvik  Hallsson  prestr  á  Breiða- 

bólstað    i   Vestrhópi    (1439-- 

1451    eða  leingr;    enn    á    lifi 

1475)    2,    46,    85,    435—436, 

437,     507,     513,    602,      676, 

776. 
Loíftur,  sjá  Loptr. 
lofunarbréf  229. 
Logar  100,  sjá  Laugar. 
logardagr,  sjá  laugardagr. 
Logi  Stígsson    officialis    (enn  á 

lifi  1411)  819. 
Lómagnúpr  i  Fljótshverfi  646. 
Lómatjörn  í  Laufássþingum  266, 

857. 
Lón(ið)    i   Austrskaptafellssýslu 

510,  797,  798. 
Lón,  jörð  i  ísafjarðarsýslu  163. 
Lón  i  Kelduhverfi  39. 
Lón  i  Viðvikrsveit  36,  42. 
London,  sjá  Lundún. 
Lónseyr    i  ísafjarðarsýslu    161, 

163. 
Lónshöfn    i    Suðrþingeyjarsýslu 

304. 


lopar  (=  laupar)  650. 

Loptr  Brandsson  245  (2.  nmgr.), 
sjá  Loptr  Ormsson 

Loptr  Filippusson,  Sigurðarson- 
ar,  frá  Haga,  vestra  (1460  og 
siðar),  prestr  i  Hólabiskups- 
dæmi  (1471—1472)  og  siðan 
i  Gufudal  (1473  og  siðar) 
205,  651,  652,  656,  658,  667, 
701—702,  714^ 

Loptr  Guttormsson  hinn  riki 
(frá  Skarði,  Ormssonar  lög- 
manns  Snorrasonar),  bóndi  á 
MöðruvöUum  i  Eyjafirði, 
kirkjuhaldari  i  Lögmannshlið, 
staðarhaldari  á  Sauðanesi 
(1429—1432),  ráðsmaðr  og 
umboðsmaðr  Hólastóls  (1430 
—  1431),  og  hirðstjóri  (1427) 
norðan  og  vestan  á  íslandi 
(d.  1432)  317,  802,  803^ 
805^  820,  826. 

Loptr  Hálfdanarson  á  Kirkju- 
bóli  i  Langadal  (1421—1453; 
d.  1457)  14,  22,  109,  5371 

Loptr  Hallsson,  sjá  Loptr  Hálf- 
danarson. 

Loptr  Helgason,  Loptssonar,  i 
Skál,  bróðir  i  Veri  (d.  1317) 
817. 

Loptr  Jónsson  vestra  (1461 — 
1462)  240. 

Loptr  Jörundarson  prestr,  ráðs- 
maðr  i  Skálholti  (1444— 1449) 
782. 

Loptr  Loptsson,  I>orsteinssonar 
(og  sonr  Ingigerðar  Guð- 
mundardóttur)  syðra  (d.  fyrir 
1475)  791. 

Loptr  Marteinsson  (likl.  Gamla- 


984 


REGISTR. 


sonar)  i  Fnjóskadal  (1441 — 
1474)  554—555,  744. 

Loptr  Oddsson  424  (4.  nmgr.), 
sjá  Loptr  Ormsson. 

Loptr  Ormsson,  Loptssonar  hins 
ríka,  bóndi  á  Staðarhóli  í 
Saurbæ  (1459  og  þar  eptir), 
umboðsraaðr  Jóns  biskups 
Krabba  yíir  Hítardalsstað 
(1463),riddari  („á  vopn",  1470; 
d.  1475—76)  180^—181^184, 
200^  242-245,  406—408, 
443_444^  484—485,  560— 
561,  575,  580—581,  609, 
623—625,  747—748,  757— 
758,  795-796,  802,  808— 
809. 

Loptr  i  Reykjarfirði  (1458)  164. 

Loptr  Pórðarson,  Hallssonar  á 
MöðruvöUum  (d.  1355)  263. 

Loptr  ÞorsteinssoD,  Arnasonar, 
í  Rangárþingi  (d.  fyrir  1475) 
791. 

Loptsdóttir:   Ólöf,  Sophia. 

Loptsson  :  Eiríkr,  Gruðmundr, 
Haldór,  Hávarðr,  Loptr, 
Ólafr,  Ormr,  Skúli,  Stephán, 
Þórðr,  Þorvarðr. 

Lorencius,  sjá  Laurencius. 

Lubica,  sjá  Lybeck. 

Lucas  guðspjallamaðr  99,  194, 
222,  289,  503,  554,  555.  — 
Lucasmessa  (festum)  99,  194, 
222,  503,  554,  555.  —  Lucas 
saga  289. 

Lucia  mær  hin  helga:  festum 
407.  —  Lucie  saga  289. 

Ludhusia  16. 

lukningarbréf  364. 

Lundarbrekka  í  Bárðardal  33 — 
34,    74—75,     77-78,    233— 


234,  320-321,  359,  418, 
454. 

Lundarreykjadalr  i  Borgarfirði 
237. 

Lundey  i  Suðrþingeyjarsýslu 
616,  762. 

Lundr  i  Fnjóskadal  40,  313, 
351,  553-555.  -  Lundarsel 
553,  554. 

Lundún  (Lunden,  London)  á 
Englandi  10,  21,  24,  498. 

Lurkasteinn  á  Öxnadalsheiði313. 

lusistollr,  sjá  lýsistollr. 

Lybeck  (Lubica,  Lybika)  11 — 
12,  15,  21,  61,  62,  497.  — 
lybskir  peningar  (lybskmörk) 
11-12,  15,  61,  62. 

lyklar  (á  signeti)  545. 

Lyna  498.     Sbr.  Linn. 

lýrettareiðr  (lýritareiðr,  lyrtar- 
eiðr)  230,  438,  701. 

lýsingarbréf  164. 

lýsitollr  (Ijóstollr,  lusistoUr,  lýs- 
istolh-)  28,  50,  100,  223,  250, 
252,  254«,  257,  259«,  261, 
265,  266,  268,  270,  272, 
273,  274,  275,  276,  278, 
279,  283,  284,  290^  292, 
293,  294,  297,  300,  302, 
309,  311,  312,  314,  316, 
318,  320,  321,  324«,  326, 
328,  329,  330«,  331,  333, 
334,  337,  339,  340,  341, 
342,  343,  345,  348,  491, 
590,  673*,  788. 

lýstir  munir  583. 

Lýtingsstaðir  i  Tuugusveit  246, 
247,  327,  706,  707. 

Læ.kjamót  i  Viðidal  162,  164, 
353. 


EEGISTR. 


985 


Lækjarteigr  á  Grrenjaðarstað 
280. 

Lækjavik  i  Suðrþingeyjarþingi 
306. 

lækr  4,  111«,  119,  127^  128^, 
143^  165,  258,  305,  324, 
348,  395,  4062,  528,  556, 
568*,  591,  632,  682,  694, 
707,  7942.  —  lækjargil  119, 
481,  694.  —  lækjarós  694. 

Lækr  á  Barðaströnd,  Lækjar- 
eignir,  sjá  Brjánslækr. 

Lækr  í  Mýraþingura  i  Dýrafirði 
176. 

Lækr  í  Viðvíkrsveit  36,  42, 
627. 

lærðir  menn  29,  48—49,  64, 
66«,  67,  68,  113,  115,  133^ 
158,  167,  168,  173,  183^, 
199,  215,  369,  387,  564, 
590,  604,  605,  609*,  673, 
692,  701,  711,  713,  726, 
750,  785. 

læring  (til  klerks)  144. 

lög  15,  17^  18,  20,  21,  22,  23«, 
25^  26,  27^  28,  31,  34,  50, 
55,  56,  63,  64^  65^  68,  69, 
772,  90,  105*,  106,  111,  112, 
113^  114^  115^  116,  117*, 
120^  121,  130^  134*,  136, 
137*,  138,  140,  146,  147, 
154,  155,  156,  173,  175*, 
176,  177,  178,  181,  182, 
187,  192,  193«,  1962,  197, 
198,  207,  208,  211,  213, 
214*,  215,  216,  220,  224«, 
232,  2342,  237*,  239,  242, 
244,  246*,  381,  383,  388, 
391,  392,  395^  397,  410, 
415*,  416,  418,  420,  421, 
423,    424,    437,    442,    450», 


4552,  459,  460,  468«,  476, 
477,  478,  479,  480,  481, 
482,  487*,  488,  490,  491, 
508,  509,  511,  514,  515^ 
5182,  521^  526,  529,  534, 
540,  541,  542,  546,  549, 
551,  552,  561,  581,  584, 
585,  586,  594,  600*,  603, 
607,  609,  614,  618*,  619, 
640,  641«,  642,  643,  647, 
652,  653,  657,  659,  666, 
673,  685,  687,  689,  699, 
706,  7072,  712,  716,  718, 
719*,  720,  723,  725,  745, 
748,  749,  751,  754,  758, 
762,  763,  7642,  767,  770, 
771,  781,  7852,  787^,  788, 
792,  796,  798,  800,  801*, 
803,  804»,  805,  808,  809, 
810,  811,  816.  —  guðs  lög 
141,  208,  454,  505,  753.  — 
gömul  lög  113,  115.  —  rétt 
lög  214,  391,  754.  —  lögarfi 
130,  721.  —  lögaurar  509, 
692.  —  lögbók  3,  64,  66,  67, 
69,  113,  115,  133*,  159,  181, 
182,  367,  465,  489,  490,  522, 
563,  570,  640^  641,  642,  678, 
679,  687,  704,  747*,  757.  — 
lögbók  Einars  ísleifssonar  á 
Reykjum  385.  -  lögbók  séra 
Sigurðar  á  Grenjaðarstað 
636.  —  lögbrot  731.  — 
lögbrotsmenn  731,  732.  — 
lögfasta  264.  —  lögfesta  199, 
638,  649,  797,  799.  -  löggjöf 
246,  394,  473,  552,  581,  646. 
—  löggjafabréf  646 — 647.  — 
lögheimili  65,  508,  638*.  — 
löghelgir  dagar  257.  —  lög- 
leg  afsakan   426*.  —   löglegt 


REQISnt. 


áhald  k  jörð  456.  —  löglegt 
arfsalskaup  246.  —  lögleg 
betran  73.  —  lagaboð  640.— 
lagadómr,  löglegr  dómr  430, 
440,  529,  574,  609,  656,  680^ 
690,  742»,  797,  803.  —  lög- 
legir  eigendr,  eignarmenn 
444,  586,  643,  785^  —  lög- 
leg  eiginkona  141,  454,  605, 
533.  —  löglegt  eignarskipti 
600.  —  löglegt  eignarumboð 
645.  —  löglegir  eptirkomendr 
145,  187,  213,  541,  550,  556, 
622,  781.  —  lögleg  erfð  213, 
668.  —  löglegir  erfingjar 
529,  765.  -^  löglegr  fjárhalds- 
maðr  721.  —  lögleg  forföll 
464,  508,  671.  —  löglegt 
forsvar  641*.  —  löglegt  fyrir- 
kall  13,  199,  244,  424,  426, 
428,  433,  438,  464,  508,  562, 
671,  678,  687,  692,  700,  703, 
708,  738,  776.  -  löglegr 
giptingarmaðr  509.  —  lögleg 
gjöf  245.  —  lögleg  gerð, 
löglegr  gemingr,  lagagern- 
186,  554,  614,  781.  —  laga- 
bald,  löglegt  bald  380,  439. 
—  lagaWýðni  112,  113,  114, 
115.  —  lögleg  kaup  455,  686, 
793.  —  lögleg  krafa  224.  — 
lögleg  meðferð  380.  —  lög- 
legr  meðtökumaðr  806.  — 
lögleg  próf,  löglegar  prófa- 
leiðslur  238,  429,  760.  — 
lagaripting,  lögleg  ripting  22, 
25«,  28,  31,  34,  50,  90,  105, 
111,  117,  120«,  121,  137, 
137—138,  140,  146,  147, 
155,  176,  177,  178,  207, 
211,    213«,    220,    232,    234, 


237,  242,  246,  381,  388, 
391«,  392,  395,  397,  410, 
416,  417,  420,  423,  460, 
459,  468,  476,  478,  479, 
480,  487,  490,  511,  515, 
521,    529,     534,    540,     541, 

642,  546,  549,  551,  584, 
586,    600,    603,     618,     619, 

643,  659,  666,  685,  699, 
706,  707,  712,  716,  718, 
719,  720,  745,  749,  758, 
762,  763,  764,  770,  781, 
787,  788,  792,  796,  798, 
800,  801,  808,  810,  811.  — 
lögleg  sala  717.  —  lögleg 
samþykt  527.  —  löglegr 
sáttmáli  712.  —  lögleg  skil- 
ríki  456.  —  lagaskipti  561. 
—  lagaskjal  160,  578.  — 
löglegar  skuldir  626,  687.  — 
lögleg  sókn  193,  244.  — 
löglegr  sóknari  244,  443.  — 
lögleg  stefna  135,  188,  238, 
365,  428,  438,  452,  508, 
671,    678,    692,     708,     738, 

709.  —  lagasvar,  lögsvar  184, 
438,  439,  452,  481,  639.  — 
lagaumboð,  löglegt  umboð 
23,  200,  217,  244,  379«,  406, 
444«,     488,     489,     553,    605, 

710,  734.  —  löglegr  umboðs- 
maðr  508,  564,  638,  642«, 
740,  751.  —  lagaúrskurðr  27, 
130«,  131,  132,  184«,  199«, 
208«,  224,  244,  398,  898— 
399,  430,  440,  445,  530, 
545^  680,  687,  688,  690, 
742,  764,  785.  —  lagavegr 
380,  641«,  679«,  682,  738.  — 
lögleg  virðing  (jarða)  468.  — 
lögleg   visitacio    514.  —  lög- 


REGISTR. 


987 


leg  vitni  365,  424,  429,  465, 
611,  671,  740^  —  lögmál 
522,  752,  753,  809.  -^  lög- 
maðr  63,  64,  65«,  m,  67, 
68«,  69,  120,  132,  134, 
159«,  165,  166«,  180,  184«, 
188,     213,     251,     285,    347», 

371,  372,  383,  398«,  434«, 
452«,  453«,  455,  456,  463, 
481«,     488,    484^    486«,    487, 

488,  490«,  497,  509,  522, 
529,  630,  611«,  621,  627, 
636,  637,  672,  686«,  739^ 
756,  757«,  760«,  793,  802, 
803,  809.  —  lögmannsbréf 
139.  —  lögmannsinnsigli  637. 
—  lögmannskaup  487.  — 
lögmannsúrskurðr  201,  452, 
522,  638,  640.  -  lögrétt 
348.  —  lögrétta  131,  184, 
186,  213,  372,  760^  797.  — 
lögréttumenn    68«,    186,    224, 

372,  452,  476,  483,  488, 
521,  522«,  560,  707—708, 
756,  760.  —  lögréttumanna- 
dómr  640.  —  lögsókn  112.— 
lögskil  124.  —  lögveð  668«. 
lögþing  760. 

Lögmannshlið    (Hlið)    í  Krækl- 

ingahlið  249,  317,  360. 
Lönd    kvortveggja    i     Öxarfirði 

IV,  468;  V,  281. 
Lönguhlíðarendi      á     Jökulsjdal 

128. 
Lönguhliðarlækr      á     Jökulsdal 

128. 

Máfahlið     á    Snæfellsnesi    488, 

489,  500. 

magistri  375^.  —  magistri    ma- 
rinarii  73^. 


magnati  150. 

Magni  Einarsson  364,  sjáMagn- 
ús  Einarsson  prestr. 

Magni  Jónsson  i  Suðrþingeyjar- 
þingi  (1465)  441. 

Magnús  í  Húnavatnsþingi  (c. 
1344)  2«. 

Magnús  Arason  á  Barðaströnd 
(1704)  206. 

Magnús  Árnason  undir  Ási  í 
Fellum  (1463)  394—395. 

Magnús  Ámason  í  Suðrþing- 
eyjarþingi  (um  1410— 1458) 
165,  166. 

Magnús  Aronsson  vestra  (1459 — 
1466)  176,  461. 

Magnús  Ásbjarnarson  í  Arness- 
þingi  (1459)187.  Sbr.Magnús 
Þorláksson. 

Magnús  Ásgrímsson  prestr 
nyrðra  (1444  og  þar  eptir),  á 
Bægisá  (1463—1464),  iHúsa- 
vik  (1464—1474),  á  Hrafna- 
gili  (1480—1483),  á  Kvia- 
bekk  (1483  -  -1485  eða  leingr) 
233,  257,  275^  295^  317, 
423,  431—432,  670,  824. 
Sbr.  Magnús  prestr  áSkinna- 
stöðum. 

Magnús  Benediktsson  hins  ríka 
Brynjólfssonar  á  Ökrum, 
„bóndi"  á  Draflastöðum  i 
Fnjóskadal  (1432—1439),  síð- 
ar  á  Espihóli  (Stórhóli,  1439 
—1479  eða  lengr)  212-^213, 
270^  289,  419,  505—506, 
651—652,  706—707,  786— 
787,  825. 

Magnús  Bjarnarson  (bróðir 
Grunnars)     á    Harrastöðum    í 


988 


REGISTB. 


Vestrhópi  (1451—1472)  84, 
663—664. 

Magnús  Bjarnarson  („Björns- 
son")  prestr  á  Kvennabrekku 
(c.  1425— c.  1470)  428,  596 
-597. 

Magnús  Bjarnason  í  Þingeyjar- 
þingi  (1472)  665. 

Magnús  Björnsson,  sjá  Magnús 
Bjarnarson. 

Magnús  Einarsson  stúdent  á 
Jörfa  í  Haukadal  (um  1700 
og  síðar),  skrifari  Árna  28, 
92,  363,  519,  757,  795. 

Magnús  Einarsson  bónda  á  Sól- 
heimum  í  Sæmundarhlíð, 
Magnússonar,  prestr  áMöðru- 
völlum  í  Eyjafirði  (1439— 
1478)  14,  45,  167,  364,  379, 
419,  423,  670,  788. 

Magnús  Eiríksson  í  Eyjaíirði 
(1468)  527. 

Magnús  Erlendsson  (Pétrsson- 
ar^))  á  Bustarfelli  (1452- 
1465)  163—154,  451—452. 

Magnús  Erlendsson  Eyjajarl  (d. 
1116)  4,  104,  131,  174,  259, 
264,  273,  274»,  289,  300, 
308,  319,  327,  412,  413, 
477,  493,  494,  587,  596, 
728,  809.  —  Magnúskirkja 
264,  273—274,  493.  —  Magn- 
úslíkneski  259,  274,  300, 
308,  319,  327,  493,  596.  - 
Magnúsmessa  h  vortveggja  493, 
494.  —  Magnúsdagr  (-messa) 
á  jólaföstu  4,  104,  728.  — 
Magnúsmessa  á  vor  (festum) 
131,  174,  412,  477,  587,  809. 


>)  Sbr.  PI.  rV,  Nr.  317,  695. 


—    Magnús    saga     274,    289, 

493.   —  Magnús  istoria  493. 
Magnús  Eyjólfsson  í  Köldukinn 

i  Suðrþingeyjarsýslu  (um  1400 

—1462)  371—372. 
Magnús      Eyjólfsson       mókolls, 

Magnússonar   (og  sonr  Helgu 

Pórðardóttur)     djákni    vestra 

(1460),    siðar   biskup    í  Skál- 

holti    206,   408,    409,  675  (1. 

nmgr.). 
Magnus  de  la  Gardie  636. 
Magnús  Geirsson  (liklega  Áma- 

sonar)     nyrðra    (1464 — 1474) 

425,  445,  762,  764. 
Magnús  Gíslason  á  Galtarlæk  í 

Biskupstungum     (enn     á    lífi 

1456)  143»— 144^ 
Magnús     Gizurarson     biskup    i 

Skálholti  (d.  1237)  590. 
Magnus  Green    (Greyn)    riddari 

og  féhirðir  Kristjáns  konungs 

fyrsta  í  Björgvin  (1453)  114, 

116,  118. 
Magnús     Grímsson     á    Bjarna- 

stöðum  i  Blönduhlið    (1369— 

1380)  in,  357. 
Magnús    Guðbrandsson     nyrðra 

(1439—1459)  27-28,  177. 
Magnús    Guðmundarson    (1471) 

637     (4.    nmgr.).     Sbr.    Guð- 

mundr  Sighvatsson. 
Magnús  Hákonarson    lagabætir, 

Noregskonungr       (d.       1280) 

158. 
Magnúa       Haldórsson        vestra 

(1458—1474)  164,  747. 
Magnús     Haldórsson     prestr     i 

Skagafirði    (1466—1475     eða 

leingr)  466,  478,  480,  776. 
Magnús  Hallason  nyrðra   (1467 


REÖISTR. 


m 


—1475)  509,  690,  762,  764, 
793,  807. 

Magnús  Hallsson  (Kálfssonar)  i 
HjarðardaP)  ytra  í  Önundar- 
firði  (kemr  við  bréf  1412 — 
1421)  727—728,  730. 

Magnús  Haraldsson  prestr  (c. 
1400)  414. 

Magnús  Illugason  (ef  til  vill 
Björgólfssonar)  prestr  nyrðra 
1458)  167. 

Magnús  Jónsson  á  Grund  í 
Eyjafirði  (faðir  JÞorsteins  og 
KoUa,  1417—1437)  IV,  271- 
274. 

Magnns  Jónsson  í  Klifshaga  í 
Öxarfirði  (1457—1474),  próf- 
entumaðr  á  Munkaþverá 
(1466)  155,  458—469,  511, 
715.«) 

Magnús  JÓQSSon  (Narfasonar')), 
lögréttumaðr,  bóndi  i  Húna- 
vatnsþingi  (1461  og  þar  eptir) 
og  síðaf  á  Krossi  í  Landeyj- 
um  (veginn  1471)  224,  236, 
433-434,  488,  528—629, 
634,  546^  620—621,  636— 
642,  646,  688,  734,  756. 

Magnús  (Jónsson?)  i  Mikla- 
garði  í  Eyjafirði,  faðir  Sem- 
ings  prests  í  Saurbæ  314, 
351.*) 

Magnús  Jónsson  djákni  á  Hólum 
(1433—1439),  prestr    á   Völl- 


1)  Sbr.  DI,  IV,  Nr.  349. 
')  Liklega  alt  einn  maðr. 
8)  Sbr.  DI,  V,  Nr.  484. 
*)    Gæti     verið    sami   maðr    og 
Magnús    á  Grund. 


um'^)  i  Svarfaðardal  (1439— 
1480  eða  leingr)  14,  125, 
126«,  261,  262,  366,  367, 
423,  613,  600,  644,  670, 
690,  708,  738,  740,  776. 

Magnús  Ketilsson  sýslumaðr  í 
Búðardal  (d.  1803)  63,  69,  71, 
112,  132,  151,  152,  158, 
382,  384,  385,  386,  564, 
747,  808. 

Magnus  Kraffse  kapellan  Krist- 
já,ns  fyrsta  (1453)  118. 

Magnús  Magnússon  (frá  Espi- 
hóli  Benediktssonar  frá  Ökr- 
um)  nyrðra  (1463  og  þar 
eptir;  kvæntr  1467),  bóndi  á 
Draflastöðum  i  Fnjóskadal 
(1469—1491  eða  leingr)  270, 
271,  391,  473,  480,  506— 
507. 

Magnús  Markússon  skólameist- 
ari  i  Skálholti  og  prestr  á 
Grenjaðarstað  (d.  1733)  246, 
535,  536,  538,  691. 

Magnús  Oddason  (Þorsteinsson- 
ar)  á  Grýtubakka,  mágr 
Eyjólfs  Arnfinnssonar  (1427 — 
1459)  193,  528. 

Magnús  Oddsson  í  Dalasýslu 
(1465)  443. 

Magnús  Oddsson  syðra  (um 
1472)  688. 

Magnús  Oddsson  „bóndi"  i 
Kaupangi  í  Eyjafirði  (1473) 
693—694. 

Magnús  Ólafsson  góði  Noregs- 
konungr   (d.  1047):    Magnúss 


^)  Þetta  er  réttara  heldr  en  á 
Tjöm,  sem  stendr  i  registri  IV. 
bindis. 


m 


RBGISTR. 


saga    og    annara    Noregskon- 

unga   til    Sverris    290.      Sbr. 

Konungabók. 
Magnús   Ólafsson     i   Hörgárdal 

(1461)  233. 
Magnús  Ólafsson  vestra  (1470— 

1476)  671— Ö72,  782. 
Magnús       Ólafsson      prestr      í 

Bjarnanesi  (d.  1834)  799. 
Magnús  prestr    á  Skinnastöðum 

(1449)  44.     Sbr.  Magnús  Ás- 

grímsson. 
Magnús      Runólfsson       (Sturlu- 

sonar)     „bóndi"      í      Gnúpu- 

feUi  (1424— 1442)  ogáLauga- 

landi     i    Hörgárdal    (1442— 

1460;  d.  1460^))  292,  433. 
MagnúsRunólfsson  (Árnasonar)? 

nyrðra     og      syðra      (1467 — 

1470)  506,  570. 
Magnús     Sigfússon      prestr      á 

Höskuldsstöðum      (d.      1663) 

303. 
Magnús    Starkaðarson     í   Eyja- 

firði  (1461)  225. 
Magnús  Stephensen  konferenzráð 

(d.     1833)      189,      481—482, 

568,  606,  627,  636,  693,  780, 

812,  813. 
Magnús    Sturluson    (Greirsaonar; 

d.  1390)  817. 
Magnús  Þórálfsson   i  Dalasýslu 

(1468)     581.       Sbr.     Magnús 

Þórólfsson. 
Magnús   Þorbergsson    prestr   i 

Laufási  (1434—1445)  756. 
Magnús  (Þorgrimsson  og)   sonr 


»)    Sbr.  DI,  V,  Nr.  380,  703,  og 
bls.  292. 


Margrétar  Finnbjarnardóttur 
(1466)  459. 

Magnús  Þorláksson  (ef  til  viU 
bróðir  Jóns  skrifara)  í  Odd- 
geirshólum  i  Flóa  (1459 — 
1470)  187  (5.  nmgr.),  243, 
387—388,  585.  Sbr.  Magnús 
Ásbjarnarson. 

Magnús  JÞormóðsson  í  ísafjarð- 
arsýslu  (1440—1470)  14,  22, 
561. 

Magnús  Þórólfsson  („í>órálfÍ3- 
son",  „Þórúlfsson"),  liklega 
bróðir  Einars  á  Hofstöðum, 
lögréttumaðr,  vestra  og  nyrðra 
(1459—1474)  182,  518,  582, 
651,  656,  658,  757. 

Magnús  Þorsteinsson  i  Norðr- 
þingeyjarþingi  (1466)  458. 

Magnúsdóttir :  Guðný,  Guðrún, 
Herdís,  Ingvildr,  Jóreiðr,  Ólöf, 
Valgerðr,  Þorbjörg,  Þorgerðr. 

Magnússon :  Ari,  Árni,  Bene- 
dikt,  Birgir,  Bjarni,  Brandr, 
Brynjólfr,  ÉgiU,  Einar,  Ei- 
rikr,  Eyjólfr,  Finnr,  Gisli, 
Guðlaugr,  Guðmundr,  Guð- 
ólfr,  Gunnar,  Hákon,  Hal- 
dór,  Hallr,  Helgi,  Hró- 
mundr,  ími,  Jón,  Kolbeinn, 
KoUi,  Magnús,  Markús,  Oddr, 
Ólafr,  Páll,  Salomon,  Sem- 
ingr,  Sigurðr,  Sturla  (Stulli), 
Sveinn,  Sæmundr,  Teitr,  Vig- 
fús,  Þórðr,  Þorgrimr,  Þor- 
kell,  I>orleifr,  Þorsteinn,  Þor- 
valdr. 

mágr  79L 

Maius  (mánuðr)  695. 

Makkabeabók  (liber  Machabeor- 
um)  290. 


REGISTR. 


991 


mál,  málaferii  215,  244,  527, 
609,  760.  —  málakæra  64. 
—  málsaðili  497.  —  málstaðr 
652. 

máldagar  4—5,  7,  34—35,  85 
—86,  88,  98,  100,  XOO— 101, 
127—128,  222—223,  247— 
361,  378,  399,  400,  401, 
401—402,  404^  405^  406, 
408,  409^  425,  493— 
494,  512,  612—513,  531, 
556-657,  579—580,  591  — 
594,  595S  596—597,  598^ 
699,  674—675,  676,  688,  697 
—698,  701,  713,  714«,  715, 
773—775,  784«,  790,  795, 
808.  —  máldagabók  247^ 
248^  249,  394,  399,  591, 
698,  713,  714—715.  —  mál- 
dagabók  Ólafs  biskups  Rögn- 
valdssonar  247 — 361.  —  mál- 
dagabréf  88,  629—632,  634— 
635,  693—694.  —  máldaga- 
gildi  795. 

Málfríðr  Torfadóttir,  hirðstjóra 
Arasonar,  kona  Finnboga 
lögmanns  (1467  og  siðar) 
279,  509—510*. 

máli  (samningr)  752. 

máli  (konu)  87*,  99»,  172,  416, 
454,  473,  505,  506,  581, 
611,  613,  686,  687^  -^ 
málagjörð  425.  —  málakona 
87,  172,  454^  473,  505,  506, 
581,  611. 

Malland  á  Skaga  38. 

málmar:  eirketiU  328.  —  ©ir- 
kola  595.  -  gull,  aurum: 
enskt  gull  103.  —  gullfarg 
—    guUhlað     308.     — 


guUnista  284.  —  gullnobil 
62.  -  gull-lagðir,  gyltir, 
forgyltir  munir  (brún,  ka- 
leikr,  kross,  oddabúningr, 
propiciatorium,  tabulum)  266, 
307,  308,  339,  345,  346, 
583,  630,  631,  675,  722. 
Sjá  kirkja.  —  ógyltr  kross 
389.  —  járn  (sjá  kirkja: 
fontkross,  járnkall,  járnkista, 
járnskip,  járnstika,  kertistika, 
standstika)  250,  259,  266, 
268,  284,  292,  297,  298, 
307,  309^  315,  318,  820, 
325^  327,  329,  331,  333, 
334,  337,  350^,  409,  556, 
633^  792.  —  ásraundar  (járns) 
792.  —  kopar  (sjá  kirkja: 
eldberi,  fontkross,  glóðarker, 
hjörtr,  hringar,  kertistika, 
lampr,  propiciatorium,  skrin, 
stika)  256,  261*,  292,  307', 
309,  315^  327,  402,  406, 
407,  409,  556,  651.  —  kop- 
arhjálmr  269,  309,  324.  — 
koparkross  583.  —  kopar- 
skrín  284.  —  látún  (sjá 
kirkja:  hjálmr,  kross,  skons, 
trékola)  208,  308,  312,  338, 
594.  —  messing  (sjá  kirkja: 
kertistika,  messingarstika)254, 
263,  266,  274,  292,  301, 
313,  345,  350.  —  pjátr  (sjá 
kirkja:  fontr)  631.  —  silfr, 
argentum  (sjáikirkja:  kaleikr, 
propiciatorium,  skrín,  spíra, 
stéttarker)  34,  61,  203,  225, 
265,  307',  310,  311,  315», 
338^    343,     362,    373,    389», 


m 


REGISTR. 


430,  431,  435,  583,  681, 
633,    722.  —  grottasilfr    430. 

—  hvitt  silfr  af  hornum  389. 

—  eyrir  silfrs  í  krossuin  eðr 
öðrum  góðum  þingum  fyrir 
hundrað  225.  —  gylt  silfr  og 
graíið  750.  —  ósmiðað  silfr 
768.  —  smiðað  sHfr  431,  479, 

:  758.  —  silfrpeningar  (nobil) 
389,  430.  —  silfrbelti  hvítt 
389^  —  silfrbúningr  307.  — 
silfrkaleikr  402^  —  silfrlindi 
(hvítr,  forgyltr)  389^  —  silfr- 
skálir  (hvítar,  forgyltar)  389^ 

—  silfrskeið  190,  569.  — 
silfrskjöldr  308.  —  silfrskrin 
með  helgum  dómum  314.  — 
silfrspennur  189'.  —  silfr- 
staup  389.  —  tin  (sjá  kirkja: 
ampli,  hömpull,  ömpull)  313, 
351.  —  tinaðir  munir  633.  —  | 
tinföt  268,  342,  547,  597.         ! 

Málmey  (Malo)  á  Skagafirði  37.  i 

málnyta,  málnytja    31,    37,    90,  j 
104,     137,     155,     177,     178, 
181«,     253^    259,    264",    269,! 
270,     273,     278,     299,     302,' 
318,    319,     344,    362,    390— 
391,     417,     420,     434,      450, 
475*,    493,     521,     529,     531, 
540^     542,    586,    588^    689^ 
597,     600,    603,     613,     625, 
628,     668,     670,     700,      705, 
719,     720,     722,     733,      749, 
750«,    768,     763,     781,    787, 
800,  815. 

málrún  545. 

malt  189«,  190^  504,  750, 
814. 

malvase  (malvasi)  190. 

Mal0,  sjá  Mákney. 


Máná  á  Tjörnesi  305. —Mánár- 
rekar  305,  307. 

mánadagr,  mánudagr  3,  19,  22, 
25,  51,  55,  91,  104,  125, 
126,  131,  141,  156,  165, 
167,  178,  185,  187,  188, 
193,  1992,  209,  213,  231«, 
239,  316,  364«,  366,  367, 
372,  387,  369,  397,  4Í8», 
414«,  419,  428,  432,  436, 
441,  448,  452,  463,  472, 
529«,  535,  550,  561,  562, 
571,  585,  634,  637,  665, 
683,  705,  710,  721,  747, 
753,  755,  763,  765«,  775, 
776,  779,  783,  784,  786, 
790,  792,  803,  805,  807. 

Mánafell  í  Suðrþingeyjarþingi 
271. 

Mánaskáli  (Mánaskál)  á  Skaga- 
strönd  344,  354,  677,  678. 

Mánavik  (Mannavik)  á  Skaga 
322. 

mandatum  169,  171. 

manerium  (aðsetr)  615,  662«. 

Manir  á  Svalbarðsströnd  694. 

Mannavík,  sjá  Mánavik. 

manndráp  9,  68,  135*,  640,725. 
—  manndrápari  6Q.  —  mann- 
drápsáburðr  725. 

mannfjöldi  65. 

Mannhelgi  Jónsbókar   640,  641. 

mannplágan  mikla  (1402—1404) 
93,  166«,  441—442,  769.  Sbr. 
svarti  dauði. 

mannslag  (sbr.  manndráp,  yig)  68, 
131, 132,  180,  181*,  182«,  184, 
200«,  204,  218«,  376,  383, 
522,  529,  571,  637«,  640, 
641«,  726,  731,  734«,  756^ 
757. 


HEGISTR. 


993 


maniitalsþmg  790,  797. 

Mansteinn  (Mannsteinn)  í  Breiða- 
vík  60. 

Marbæli  (Marbelæ)  í  Óslands- 
hlið  35,  37,  43. 

Marcellus  og  Apuleus  494. 

Marcellus  biskup  i  Skálholti 
(1448—1462;  d.  1462),  erki- 
biskup  í  Niðarósi  (1451 — 
1453)  og  kongsumboðsmaðr 
i  Vestmannaeyjum  (1456)  6, 
51—53,  55—60,  61,  95«— 
96',  101—103',  117—118, 
122—124,  132,  134,  138— 
140,  157^  174^  202—204, 
375,  6141 

Marcius  (mánuðr)  661. 

Marcus,  sjá  Markús. 

Marðareyr  í  ísafjarðarsýslu  161. 

Marðarnúpr  í  Vatnsdal  333, 
827. 

Margdæl,  sjá  Markdæl. 

Margrét  síðari  kona  Ara  Bessa- 
sonar  (1444)  821. 

Margrót  Einarsdóttir,  Ormssonar 
(1470)  570. 

Margrét  Eiriksdóttir  konaBene- 
dikts  ríka  á  Ökrum  825, 
826. 

Margrét  Eyjólfsdóttir,  Arnfinns- 
sonar  (og  dóttir  Snjólaugar 
Guðnadóttur),  kona  Hrafns 
lögmanns  Brandssonar  (1467 
og  siðar)  504—505,  819. 

Margrét  Eyjólfsdóttir  mókolls, 
Magnússonar,  kona  Páls  Jóns- 
sonar  (1469)  555—556. 

Margrét       Einnbjarnardóttir      í 

Klifshaga,  kona  Þorgríms  og 

Magnúsar  Jónssonar  (1462  og 

siðar),  prófentukona  á  Munka- 

Dipl,  Isl.  V. 


þverá  (1466)  363,  458-459, 
511. 

Margrét  Gamladóttir  (Marteins- 
sonar)  kona  Þórðar  Magnús- 
sonar  í  Klifshaga  (1464)  425. 

Margrét  mær  hin  helga  21,  94, 
308,  315,  325,  343,  371, 
382,  384,  623,  757.  —  Mar- 
grétar  líkneski  308  (tvö), 
315,  325,  343.  —  Margrétar- 
messa  (festum  Margarete 
virginis)  94,  97,  371,  382^ 
384,  386,  623,  757. 

Margrét  Ólafsdóttir,  Loptssonar 
hins  ríka  (1459  og  síðar), 
kona  Bjarna  Ólasonar  i 
Hvassafelli  (1461)  200—201, 
362,  610—612. 

Margrót  Vigfúsdóttir  Hólms 
hirðstjóra,  ívarssonar  (og 
dóttir  Guðríðar  Ingimundar- 
dóttur),  „hústrú"  Þorvarðs 
Loptssonar  (1436),  heldr 
Möðruvelli  og  Kaupang  (1447 
og  þar  eptir)  og  Silírastaði 
(1462—1471)  296^  302*,  308», 
309*,  310,  378—379«,  397, 
446—447,  476-477,  650— 
651,  779,  783,  800-801, 
802. 

Margrét  Þórhalladóttir  (liklega 
frilla  Einars  Ormssonar)  á 
Skúmstöðum  (1470)  570. 

Margrét  í>orsteinsdóttir  vestra 
(1470)  567. 

Margreta,  sjá  Margrét. 

Margrófarlækr  í  Kolbeinsstaða- 
hrepp  810. 

Maria  mær,  móðir  drottins,  vor 
M  4,  5,  7,  18,  20,  33,  78, 
80,  84,  94,  100,  127,  128, 
63 


m 


REGISTR. 


184,     154,  157,     189,     190, 

205,    219,  220,   223,    286— 

237,     240,  252,     253,     254, 

256«,    258,  259«,    261,   262,- 

263,    265,  266,     267,     269, 

270,     271«,  272,     274,    275, 

277\    278,  279,    281,    282, 

283,    284«,  288,    290,    291, 

292,    298,  294,     296,    297«, 

398,    800,  301,    302,     307, 

308,    309,  310,     313,     314, 

815,    318,  319,     320,      321, 

3232,    324,  325,    329,    330, 

831',    332,  333,    834,    337, 

388,    339,  340,    341,     342, 

343,    344,  345,    350,     352, 

864,    878,  381,    886,     390, 

400,    401,  402,    403,     405, 

406,    408,  409,    410,     411, 

412,     413,  414,    432,     447, 

448,    449,  484,    486,     488, 

493,    494,  517,    528,     529, 

631,    537,  639,    548,     555, 

556,    661,  569,    679*,   580», 

683,    588,  594,    595*,    596, 

697,  698,  604»,  628»,  629, 
e80,  631,  632,  633»,  637, 
672—673,  675»,  676,  680, 
681,  710,  715,  718,  719, 
727,  728,  756,  759,  761, 
772,  774,  795,  799,  807, 
810,  812,  824.  —  Mariualtari, 
sjá  kirkja  (altari).  —  Maríu- 
kirkja  (vor  frú  kirkja)  4,  ð, 
18,  101,  127,  134,  189, 
190,  205,  259,  271,  283, 
296,  297,  339,  340,  344, 
400,  401,  405,  406,  408, 
493,     579,  593,     596,     597^ 

698,  699,  682,  728.  —  Mariu- 
liknaafci,  sjá  kirkja.  —  Maríu- 


messa,  Mariumessur,  „vor 
frú  measa"  84,  227,  328, 
352,  493,  494,  537,  639.  — 
arjnunciacio  beate  Marie 
(Maríumessa  ifóstu,  boðunar- 
dagr  Mariu,  25.  Marts)  88, 
342,  413,  516^517,  537, 
594,  604.  —  assumpcio  Marie, 
Maríumessa  hin  fyrri,  Wurt- 
usmessa,  15.  Aug.)  84,  154, 
277,  290,  390,  414,  432», 
447,  448,  528,  548,  587, 
628^  629,  710,  715,  761, 
807.  —  concepcio  Marie 
(Mariumessa  á  jólafóstu,  8. 
Dec.)  88,  555,  727.  —  nativi- 
tas  Marie  (Mariumessa,  Maríu- 
dagr,  siðari,  efri,  8.  Sept) 
28,  29,  157,  192,  193,  219, 
220,  240,  256,  318,  418, 
449,  488,  529,  531,  679, 
637,  676,  680,  681,  718, 
719,  772,  799.  —  puri- 
ficacio  Marie  (kyndilsraessa, 
kertamessa,  2.Febr.)  82,  205, 
410,  411,  810,  812.  — 
visitacio  Marie  (I>ingmariu- 
messa,  Marie  besögilsis- 
dagr,  vitjunardagr  Mariu, 
2,  Júlí)  20,  54,  134,  216, 
237,  381,  672—673,  756, 
759,  795.  —  Mariuhátíðir 
allar  94.  —  Maríumessnabók 
323.  —  rairaculum  bók  vorr- 
ar  frú,  sjá  kirkja.  —  Maríu- 
psaltari,  sjá  kirkja.  —  Mariu- 
saga,  sjá  kirkja.  —  Mariu- 
skript,  sjá  kirkja.  —  vor  fri^ 
tíðir  412. 
Maria  Magdalena  94,  97,  289, 
300,    309'^     319,     330,    459, 


REGISTR. 


995 


593,  594—595,  664,  675,733, 

760.  —   Mariukirkja    593.  — 

iikneski,       sjá       kirlija.      — 

Mariumessa     Magdalene     94; 

97,    309,    330,  459,  664,  733, 

760.  —  Mariu    saga    Magda- 

lene  og  Mörtu,  sjá  kirkja.  — 

Mariuskript    Magdalene,     sjá 

kirkja. 
MarÍD  Brandsdóttir,  konaBrynj- 

ólfs     Jónssonar     i    Oddgeirs- 

hólum  (1466)  468. 
MariuhólmrMunkaþverárklaustrs 

303. 
Maríuhólmr  i  Svarfaðardal  258. 
Mariuhris  í  Ássjörðu   i  Hörgár- 

dal  92—93,  290. 
Mariuskógr   á  Skuggabjörgum  i 

Laufássþingum  755. 
Mariutungur     i     Fljótsdal     IV, 

209;  V,  632. 
mark     (rekamark,     landamerki) 

261,     284,     344,     345,     350, 

554.  —  marklækr  4. 
Markagróf  á  Landi  794. 
Markardalr      i      ísafjarðarsýslu 

161,  163.     Sbr.  Dalr. 
Markdæl  í  Fnjóskada]  298. 
Markgróf  á  Jökulsdal  127. 
Markhella  á  Landi  795. 
Markhóll  á  Landi  794^- 
Markhóll  i  Skagaíirði  481. 
Markhryggir  á  Landi  795. 
Markkus,  sjá  Markús. 
Marklág  á  Þelamörk  108. 
Markmelr  á  Landi  795. 
Markús  i  Aðalvik,   umboðsraaðr 

Vatnsfjarðar-Kristínar    (1458) 

160,  162. 
Markús    Bergsson    sýslumaðr   í 

ísafjarðarsýslu  (d.  1753)  63. 


Markús  guðspjallamaðr  91,  141, 
323,  413,  479,  481.  —  fest- 
um  Marci  91,  141,  323,  479, 
481. 

Markús  Illugason  (Björgólfsson- 
aj)  i  Skagafirði  (1474)  766. 

Markús  Jónsson  (Þorsteinsson- 
ar)  vestra  (1467—1473)  199, 
705. 

Markús  Magnússon  (Markússon- 
ar)  nyrðra  (1471)  611. 

Markús  Snæbjarnarson  prestr  i 
Flatey  (d.  1787)  717. 

Markús  Vigfússon  (ef  til  vill 
bróðir  Geirs  prests)  nyrðra 
(1465)  445. 

Markússon :  Einar,  Jón,  Magnús. 

Markvarðr  Heinreksson  ráðs- 
maðr  i  Björgvin  (1472)  684. 

Mársstaðir  i  Skiðadal  124. 

Mársstaðir  i  Vatnsdal  354,  361. 

Marströnd  55. 

Marta  mær  hin  helga  289. 

Marteinn  (Martinus)  bisliup  hinn 
helgi  34,  86,  87,  94,  97,  150, 
172,  187,  189,  198,  199,  200, 
264,  280,  281,  282^,  288,  289, 
307,  308,  320,  331,  398,  401, 
505,  513,  584,  585,  631,  646, 
723,  724,  769,  771,  797.  — 
Martinus  altari,  sjá  kirkja. — 
Martinus  kirkja  280,  307, 
401.  —  Marteinslikneski,  sjá 
kirkja.  —  Marteinsmessa  (hvor- 
tveggja,  4.  Júli  og  11.  Nóv.) 
86,  87,  94,  97,  150,  172,  187, 
189,  198,  199^  200,  264,  281, 
331,  398,  505,  584,  585,  646, 
723,  724,  769,  771,  797.  — 
Martinus  saga,  sjá  kirkja. 

63* 


996 


REGISTR. 


Martemn  bróðir  í  Björgvin  (1459) 
190. 

Marteinn  Einarsson  prestr  i 
Rangárþingi  (1475)  790. 

Marteinn  Indriðason  norrænn 
maðr  (1470)  650. 

Marteinn  Runólfsson,  Sturlu- 
sonar,  i  Hörgárdal  (1463— 
1464),  faðir  Hákalla-Bjarna 
og  Runólfs  295. 

Marteinn  Þjóðólfsson  prestr  á 
Höskuldsstöðum  (d.  1383) 
344^ 

Marteinsson :  Bjarni,  Eiríkr, 
Gamli,  Guðmundr,  Hafliði, 
Hjálmr,  Jón,  Loptr,  Páll; 
Runólfr,  Sigmundr. 

Martenn,  sjá  Marteinn. 

Martinus,  sjá  Marteiun. 

Markvik  i  Noregi  476. 

Másson:  Hallr. 

mat  (fjár  og  jarða)  83,  806. 

matarlok  333,  342,  814.  Sbr. 
búsgagn. 

matborð,  sjá  búsgagn. 

Matehus,  sjá  Mattheus. 

matgjöf  264. 

Matias,  sjá  Matthias. 

matr,  sjá  kostr. 

matreki  51 1^     Sbr.    matr,  reki. 

matselja  570. 

Mattheus  (Matthias)  biskup  á 
Hólum  (1450—1458)  og  „um- 
boðsmaðr  Skálholtskirkju " 
(1458)  6,  55*,  59,  118,  172— 
174,  175^  182-184  (opt), 
214—215. 

Mattheus  guðspjallamaðr  60, 
207,  288,  293,  330^  331, 
337,  393,  394,  423,  466, 
491,     509,     552,     582,     634, 


721,  763,  764.  —  Mattheus- 
kirkja  330.  —  Matthei  likn- 
eski,  sjá  kirkja.  —  Mattheus- 
messa  (festum)  60,  207,  293, 
330,  337,  393,  394,  423, 
466,  491,  509,  552,  582, 
634,  691«,  721,  763,  764.  — 
Mattheus  á  blaði  330.  — 
euangelia  Matthei  288. 

Mattheusson:  Arviðr,  Herleikr. 

Matthias  Jakobsson  norrænn 
maðr  (1454)  134. 

Matthíasmessa  (festum,  vigilia) 
postula  30,  60,  552,  690, 
691^  721. 

Mauðruvellir,  sjá  Möðruvellir. 

Mauricius  (Moricius)  hinn  helgi: 
festum  Mauricij  (22.  Sept.) 
329,  492.  —  kirkja  401. 

Maurk,  sjá  Mörk. 

Meðaldalr  i  ísafjarðarsýslu  501, 
502. 

Meðalfell  í  Kjós  728. 

Meðalfellsströnd  (Fellsströnd)  i 
Dalasýslu  548,  582. 

Meðalheimr  i  Húnavatnsþingi 
354. 

Meðalnes  í  Eellum  395,  630. 

meðkenning  (meðrkenning)  644. 
—  meðkenningarbróf  215 — 
217. 

meðmælabróf  714. 

meginland  264,  591,  593. 

Meiðavellir  í  Kelduhverfi  40. 

mein  244.   —  meinbugir  690^ 

meineiðari  183.  —  meinsæris- 
menn  158. 

Meiriakrar,  sjá  Akrar. 

Meiribrekkur,  sjá  Brekkur. 

Meirihh'ð,  sjá  Hlíð  í  Bolungar- 
vík. 


REGISTR. 


997 


MeiravatD,    sjá  Vatn   i   Tungu- 

sveit. 
meistari    368,    369,    374»,    412, 

426,  684. 
Melaendi  á  Slóttu  805. 
Melalækr  á  Barðíiströnd  ð. 
Melalækr  í  Miðfirði  335. 
Melar   í  Melasveit   99—100.  — 

Melasveit  99. 
Melar  á  Skarðsströnd  809—810. 
Melar  i  Svarfaðardal  250. 
Melar,   efri  og  neðri,    hrosshagi 

frá  Grenjaðarstað  280. 
Melar  á  landamerkjum  Sands  i 

Aðaldal  4Ö7. 
Melbakki  (melbakki?)    í  Breiða- 

vík  61. 
Melgraseyri      í     ísafjarðarsýslu 

586—587. 
melr  (landamerki)  323,  447».  — 

melshorn  520»,  787. 
Melr    í   Hraunhrepp    á    Mýrum 

409. 
Melr   í  Miðfirði    (Melstaðr)    28, 

29,  142,  143,  335»,  336'^  338 

—339,  353,  361,  476,  747. 
Melrakkadalr,  selstöð  frá  Munka- 

þverá  303. 
Meh-akkadalr     i     Víðidal     162, 

625. 
Melrakkaslétta  (Slétta)  í  Norðr- 

þingeyjarþÍDgi  136^  249. 
Melstaðr,  sjá  Melr. 
meraoriale  761. 
Merarbás      i     Skutilsfirði     210, 

232. 
mercanciæ,  mercandisæ  72^,  73*, 

453,     695.    —    mercator     72, 

73^     138,    695.      Sbr.    kaup, 

verzlan. 
merces  498»,  695. 


merki  (landamerki)  302,  682.  — 
merkigarðr  (merkisgarðr)  632», 
694'^,  729.  —  merkisteinar 
694.  —  merkjaá  528. 

Merkidælar  í  Grímstungnaþing- 
um  332. 

Merkishólar  á  Reykjanesi  vestra 
591. 

Merkihvammr  i  Vopnafirði   111. 

Merkihvoll  á  Landi  794. 

Merkileiti  i  Hornafirði  120. 

Merkrlækr  á  Landi  795. 

Merten  Mollner  (1433—1434)  9. 

messa  48,  94—95,  97,  257, 
258,  269,  307,  342^  344^ 
3492,  405,  464,  465,  466, 
494,  588,  5902,  595^,  614, 
726,  734»,  794.  Sjá  Agathu- 
messa,  allra  heilagra  messa, 
Andreasmessa,  Augustinus- 
messa,  Barbarumessa,  Barna- 
bæ,  Bartholomeus,  Benedicti, 
Blasius,  Ceciliu,  Clemens  (sjá 
Klemens),  Crucis  (sjá  kross- 
messa),  Dionysius,  Dorotheu, 
Egidius,  Gregorius,  Hall- 
varðs,  Jakobs,  Jóns  Hóla- 
biskups  Ögmundarsonar;  Jóns 
postula,  Jóns  skírara,  Kal- 
ixtus,  Katrínar,  kertaraessa, 
Kleraens,  krossraessa,  kyndil- 
raessa,  Laurencius,  Leute- 
garus  (Leodgarii),  Lucas, 
Magnús,  Margrétar,  Maríu, 
Maríu  Magdalenu,  Marteins, 
Mattheus,  Matthías,  Michaels, 
Ólafs,  Páls,  Petronellæ, 
PétrS;  Pétrs  og  Páls,  postula- 
messur,  Scolasticæ,  Selju- 
mannamessa,  Silvestri,Simons, 
Simonis   &   Judæ,    Theodori, 


m 


REGISTR. 


Thomas  erkibiskupa,  Thomas  | 
postula,  Trinitatis,  Tveggja 
postula  messa,  Urbans,  Vin- 1 
cencii,  Vituamessa,  Wurtus- 
messa  (Maríumessa),  I>ing- 
marlumessa,  Þorláksmessa.  — 
hámessa  415.  —  messubók, 
sjá  kirkja.  —  messubræðr 
189.  —  messudagr,  sjá  messa. 

-  messudjákn  13,  402,  507, 
700.  —  messuembætti  732.— 
raessugerð  í  Skálholtskirkju 
411.  —  messusöngr  47,  48, 
49,  411,  466. 

messing    (sjá  málmr)  292. 

metfé  35,  339,  370,  400,  402, 
407,  599. 

raetropolis  59. 

Michael  (Michiel,  Mickell,  Mik- 
jáll)  höfuðengiil  19,  32,  94, 
97,  110,  111,  241,  263,  296^ 
297,  308,  329,  331,  365,  374, 
406,  426,  433,  450,  451^  452, 
454,  514,  533,  535,  537,  538, 
553,  639,  644,  683,  686,  700, 
720,  734,  752,  765,  801,  802. 

—  Michaelskirkja  276,  329, 
406.  —  Michaelslíkneski,  sjá 
kirkja.  —  Michaelsmessa 
(-dagr,  festum  29.  Sept.)  19, 
32,  94,  97,  109,  110,  111, 
241,  263,  365,  374,  426,  433, 
450,  451^,  452,  454,  514,  533, 
535,  537^  538«,  553,  639^ 
644,  683,  686,  700,  719,  720, 
734,  752,  765,  801,  802. 

Michaelsson :    Ólafr. 
Miðá  í  Miðdölum  713. 
Miðbói  í  Náttfaravikum  280. 
Miðbær  í  Hrísey  304. 
Miðdalir  i  Dalasýslu   573,   595, 


667,    757,    758,     796.     Sbr. 

Breiða^arðardalir,  Dalir. 
Miðdalr  i  Steingrimsfirði  591. 
miðfasta  258. 

Miðfell  í  Hreppum  526—527. 
Miðfjarðarnes  í  Norðrmúlasýslu 

364. 
Miðfjörðr  i  Húnavatnsþingi    28, 

29,  92,  142,  143,  363,  475— 

476,  479,  488,  501,  517,  619, 

520,    569,    625,   746,  747.  — 

Miðfjarðará      335.     —     Mið- 

fjarðarnes    339,    746,  747.  — 

Miðfjarðarvatn  349. 
Miðhlið  á  Barðaströnd  196. 
Miðhóll  i  Sléttahlíð  39,  44, 
Miðhóp  i  Húnavatnsþingi  354. 
Miðhús  í  Breiðavík  61. 
Miðhús  i  Höfðahverfi  393. 
Miðhús  á  Mýrum  406. 
Miðhús  á  Eeykjanesi  vestr  502, 

591. 
Miðhús     í     Vatnsfjarðarþingum 

208. 
Miðhvammr  i   Helgastaðahreppi 

í  Suðrþingeyjarþingi  280,  762, 

764. 
Miðjanes    í    Barðastrandarsýslu 

216,  219,  502. 
Miðker  í  Viðidaisá  347. 
Miðlandahólmr     á   Hvammsfirði 

88. 
Miðmorginshóll  í  Víðidal  347. 
Miðsker  i  Hornafirði  797. 
Miðskógr  i  Dalasýslu  820. 
Miðskógr  i  Huappadal  599. 
Miðskytja  i  Blönduhlið  120,  121, 

324. 
miðsumar  322.     Sbr.  sumar. 
Miðvík    í    Laufássþingum    357, 

393,  694. 


REGISTR. 


999 


Miðvlk  hvortveggja  í  Sléttu- 
hreppi  í  Isafjarðarsýslu  161, 
163,  502. 

miðvikudagr,  miðkudagr  26^  30^, 
31,  33,  83,  85,  101,  122, 136, 
179,  189,  212,  374,  390«, 
413,  414,  417,  419,  449, 
455,  515,  516,  518,  Ö20, 
522,  542,  573^  574,  581, 
Ö83,  584,  587,  600,  601, 
602,  603,  608,  611,  618, 
620,  621,  628,  629,  669, 
671,  681,  684,  719,  723, 
724,  768,  769^  777,  787, 
793,  796,  797,  802,  812, 
813. 

Miklabær  í  Blönduhlið  117, 
139,  323—325,  360,  657, 
658,  754—755,  766—767, 
771,  775—777,  778,  812— 
815,  826.  —  Miklabæjarmenn 
324.  —  Miklabæjarrán  (3. 
Febr.  1476)  812—815. 

Miklabær  i  Óslandshlíð  37,250, 
422. 

Miklaey  Munkaþverárklaustrs 
303. 

Miklaey  á  Skarðsíirði  eystra 
120. 

Miklagarðr  í  Eyjaíirði  37,  313— 
314,350—351,  360,  584,  644, 
645,  672,  745,  753,  754.  — 
Miklagarðsskógr  310. 

MiklahóU  i  Viðvíkrsveit  36,  42. 

Miklaholt  i  Biskupstungum  144. 

Miklaholt  i  Miklaholtshreppi 
402—403,  598. 

Miklateigr  á  Eiugibakka  í  Aðal- 
dal  272. 

Miklavatn  í  AÖaldal  457. 

milites  19,  59.  —  milicia  148. 


ministri  72. 

Minniakrar,  sjá  Akrar. 
Minnibrú,  sjá  Brú. 
minnisblað  160. 
miracula,  sjá  jartegnir. 
Miraculumbók    vorrar    frú,     sjá 

kirkja. 
Mígandi  á  Hornströndum  658. 
Migandi  í  Vestrhópi  85.      '-i-'i' 
Mígandisdalr    (Mígendisdalr)    á 

Sléttu  305. 
misdýrleiki  (jarða)  91. 
missa  736,  737.     Sbr.  messa. 
Mjaðmardalr  í  Eyjaíirði  303. 
Mjóey  í  Laxá    í  Suðrþingeyjar- 

þingi  283. 
Mjófadalr  í  Bólstaðarhlíðarþing- 

um  417,  612,  676  -679,   704. 

—  Mjófadalsá  612.  —  Mjófa- 

dalsdómr    680.  —   Mjófadals- 

mál  (1472)  676. 
Mjófafjörðr       í     Isafjarðarsýslu 


mjólk,  sjá  kostr. 

Mjósyndi  fyrir  Flateyjardal  271, 

306. 
Mjóvadalr,  sjá  Mjófadah-. 
mjöðr  190. 

mjöl  189,  190,  703,  814. 
Mjölbrigðastaðir  i  Fljótum    625 

—626. 
Móafell  i  Fljótum  38,  43. 
Móberg    i    Langadal     25,     219, 

220. 
Modestus  og  Vitus,  sjá  Vitus. 
móðir     andleg     (heilög     kirkja) 

167. 
móðir     guðs     (blessuð,     signuð, 

sæl)  80,  127,  189,    344,    401, 

486,     493,     569,    588.      Sbr. 

Maria  mær. 


1000 


REGISTR. 


móðurarlr  87,  156,  212,  213, 
582,  6262,  728,  730. 

móðurfaðir  710. 

móðurmóðir  746,  777. 

Mógil  á  Flateyjardalsheiði   267. 

Moldbrekka  í  Huappadal  599. 

Moldbrekkur  i  Svarfaðardal  539. 

Moldhaugar  í  Eyjafirði  318. 

Moldir  á  Rogalandi  477. 

moldligr  líkami  189,  569,  588. 

monasterium  52,  53,  416.  Sbr. 
klaustr. 

monetæ  62,  103.    Sbr.  peningar. 

Montensis  dux  203. 

Mór  í  Fljótum  (Yztimór)  38, 
44,  355,  454,  540—541,  613. 
—  Mósreki  540—541. 

Moradah",  sjá  Morudalr. 

morðingjar  17. 

morgungjöf  3,  87,  99,  172,  373, 
473,  505. 

mórautt  blek  54,  643. 

Moricius,  sjá  Mauricius. 

mortalia,  mortualia  251,  253, 
2552,  257,  261,  265,  268, 
272,  276,  280,  284,  285^ 
2952,  299,  311,  316^  317, 
319^  325^  339^  340",  343, 
3782,  408,  556,  592,  596, 
702. 

Morudalr  á  Barðaströnd  194, 
195,  196,  197,  198,  199,  226, 
239,  698.  —  Morudalsskógr 
194,  195,  196,  197,  198,  199, 
226,  239. 

Mosagrund  í  Blönduhlíð  323. 

Mosdalr  í  Öuundarfirði  491, 
580. 

Mosfell  á  Asum  1  Húnavatns- 
þingi  162. 

MosfeU  í  MosfeUgsyeit  430,500, 


683—584.  —  Mosfellssveit  430, 
500. 

Móskógar  i  Fljótum  89. 

móskurðr  792. 

Mósvík  í  Fljótum  253. 

mótgáfa  (til  hjónalags)  560*. 

Múlakot  í  Þorskafirði  591. 

Múlaskarð,  rekaland  Múlakirkju 
780. 

Múlatún  í  Biskupstungum  144. 

Múlavatnsheiði,  selstöð  frá  Hofi  i 
Vatnsdal  770. 

Múlaþing  422. 

Múli  i  Aðaldal  246,  280,  281, 
283—285,  359,  422,  505, 
780. 

Múli  á  Barðaströnd  697,  769. 

Múli  i  Fljótsdal  632. 

Múli  i  KoUafirði  495,  496, 
811. 

MúH  í  Linakradal  500,  502. 

MúU  (nú  Múlakot)  í  Lundar- 
reykjadal  237. 

MúU  á  Skálmarnesi  380,  592. 

MúU  i  Skriðdal  (ÞingmúU)  154. 

Munistunga  i  Reykhólasveit  502. 

Munkaþverá,  Þverá,  í  Eyjafirði, 
klaustr,  staðr  89,  90—91, 
136,  165,  225,  249,  303— 
307,  359,  362,  363,  379, 
396,  419—421,  425,  440, 
441,  448—449,  458—459, 
467,  471—472,  474—475, 
511,  525,  527,  528,  533, 
534,  541-542,  554^  720, 
722,  728,  744—745,  755— 
756,  822. 

munkr,  munkar  49,  304,  411, 
729.  —  munkaregla  183.  — 
munkasiðir  411—412.  — 
munkaskript  gömul  592. 


REGISTR. 


1001 


mumilaug  813,  814.     Sjákirkja. 

Murtasel  i  Skutilsíirði  210,  232. 

mútur  64. 

Mýdalr  i  Kjós  516. 

Mykl-,  sjá  Mikl-. 

mýr,  mýri  4,  372,  396. 

Mýr  í  ísafjarðarsýslu   161,  163, 

164,  165. 
Mýr  á  Tjörnesi  505. 
Mýr  í  Vestrhópi  (Þernumýr)   2. 
Mýradalr    704    (2.    nmgr.),    sjá 

Mjófadalr. 
Mýrahreppr  642  (9.  nmgr.),    sjá 

Áverjahreppr. 
Mýrar  í  Dýrafirði  30,  176,  177, 

222,    245.  -     Mýraþing    176, 

222. 
Mýrar    í  Höskuldsstaðaþingum : 

Efrimýrar  346.  —   Neðrimýr- 

ar  374. 
Mýrar(nar)     í     Mýrasýslu    236, 

237,  406,  409,  500,  598,  599, 

625. 
Mýrarkvísl  i  Þingeyjarþingi  165, 

716. 
Mýrarreki  (Laxamýrar)  283. 
Mýrarsteinn  í  Hornaíirði  798. 
Myrká  í  Hörgárdal  (Myrkárdal) 

87,    293  -294,    360,    415.  — 

Myrkárdalr  415. 
Mývatn      i     Suðrþingeyjarþingi 

145,  146^  156,  201,  533. 
mæðgin  500,  502,  772,  773. 
Mælifell  i  Aðaldal  283. 
Mælifell    í  Skagaíirði    248,   327 

-328,    357,    361,    381,    706, 

765.  —  Mælifellsá  (áin)  481^ 

706—707. 
Mælifellsá     í    Skagafirði     (jörð) 

481—482,  707. 
mær  509, 


Morafell,  sjá  Möðrufell. 

Möðrudalr  á  Fjöllum  (Möðru- 
dalsþing)  749. 

Möðrufell  (M0rafeU)  í  Eyjaíirði 
212,  213,  225,  226,  285,  314. 

Möðruvellir  í  Eyjaíirði  141,234, 
2352,  307—308,  313,  359, 
371,  372,  378,  379,  415,  416, 
419,  476,  688,  745. 

Möðruvellir  í  Hörgárdal,  klaustr, 
staðr  27,  49,  89,  90  -91,  92  — 
93,  126,  128—129,  130,  234, 
249,  286-291,  292,  351,360, 
364,  365,  397,  420,  519,  525, 
669—670,  754,  755^  780, 
786—787,  812. 

möl  (rekamark)  305. 

mör  814,     Sbr.  kostr. 

Mörk  hin  yzta  undir  Eyjafjöll- 
um  804,  806. 

Mörk  á  Landi  794—795. 

Naírar,  sjá  smíðatól. 

náfrændr  608. 

naglar  (í  Eómaskatt)   452. 

nagli,  sjá  viðr. 

Narfadóttir ;    Steinunn . 

Narfaeyri,  sjá  Eyri  í  Álptafirði. 

Narfason :  Erlendr,  Guðmundr, 
Jón,  Pétr,  Snorri. 

Narfastaðir  í  Viðvikrsveit  36. 

Narfeyri,  sjá  Eyri  í  Álptafirði. 

Narfi  Böðvarssou  (Klængssonar) 
prestr  i  Holti  i  Önundarfirði 
(1462—1475  eða  leingr),  pró- 
fastr  um  ísafjörð  (1470)  376^ 
491,  531—532,  536,  571— 
572,  604,  782. 

Narfi  arímsson  (1474)  747  (3. 
nmgr.)  sjá  Ólafr  Grímsson. 

Narfi  Gruðmundsson  (ívarssonar 


1002 


REGISTR. 


Hólms)    í    Eyjafirði      (1473) 

724 
Narfi    PálssoD     bóndi     nyrðra 

(1401)  827. 
Narfi  Pétrsson    (liklega  Þórðar- 

sonar,  faðir  Guðmundar  prests, 

Jóns  og  Ólofar)    i  ísafjarðar- 

sýslu  (1449—1463)  30^  380. 
NarfiTeitsson,  Helgasonar,  einn 

af  Krossreiðarmönnum  (1471) 

636—642,  655. 
Narfi      í>orbjarnarson       nyrðra 

(1469)  539. 
Narfi  Þorvaldsson,  Þoi  kelssonar 

officialis,  vestra  (14Ö9  og  sið- 

ar),  bóndi  á  Eyri  í  Álptafirði 

(síðan    hans    daga   Narfaeyri; 

1467     og    þar    eptir),     mágr 

Björn  I>orleifssonar  180,  236, 

341,  513. 
Narfui,  sjá  Narfi. 
Narvastaðir,  sjá  Narfastaðir. 
nativitas  domini  Ö8.     Sbr.  jól. 
nativitas     Johannis,      sjá    Jón 

skírari. 
nativitas  Mariæ,  sjá  Maria. 
Náttfaravíkr   við  Skjálfandaflóa 

2802,    283,    298,    306,    440— 

441. 
náttstaðr  182. 
nauðgunarmenn  17. 
naust     145,     211«,     442^   669^ 

720,    769.  —  naustgerð    207, 

262,  756.  —  nausttópt  306. 
Naust  1  Eyjafirði  303. 
Naustahólmr  i  Eyjafirði  303. 
Naustaós    i    Suðrþingeyjarsýslu 

306. 
Naustateigr  (-teikr)  í  Svarfaðar- 

dal  261. 
Naustavík  í  Hornafirði  121. 


Nautabú  í  Hjaltadal  36,  706— 

707.  —  Nautabúslækr  481. 
Nautanes  í  Aðaldal  272. 
Nautasteinn    á    Svalbarðsströnd 

694. 
Nauteyr(i)  í  ísaflarðarsýslu  161, 

163. 
nautpeningr,  nautgripir  531.  — 

geld  naut,  geldneyti  83,  261, 

268,  268—269,  345,  358, 
512,  588,  Ö89.  —   vetrgamall 

269.  —  tvævetr  269.  — 
þrévetr  269.  —  fimm  vetra 
269.  —  sex  vetra  269.  -- 
ejö  vetra  269.  —  geldneyta- 
rekstr  304.  —  graðungr, 
griðungr  43,  44.  —  vetrgam- 
all  557.  —  á  annan  vetr  48. 
—  tvævetr  404.  —  þrévetr 
328.  —  kálfar  35,  36^  825, 
828,  399^  630,  701,  774.  — 
kúneyti  358.  —  kvígur  (á 
fyrsta  vetr,  tvævetrar,  þré- 
vetrar,  fjögurra  vetra,  fimm 
vetra,  sex  vetra)  42*,  43*, 
44',  80,  557,  700,  701.  — 
alin  kviga  43^.  —  kviga  á 
maat  (mat)  36^  38.  —  kvíga 
mylk  35.  —  mark  á  kvígu 
700,  701.  -  kýr  1,  2«,  28, 
35,  40,  41,  42  (opt),  43  (opt), 
44^  83,  100,  101,  141,  161*, 
211,  234«,  246,  250,  251*, 
252,  256,  2572,  258«,  261, 
262,  266,  268^  270,  272, 
273,  274,  275,  283,  284, 
294,  295^  311,  312,  316«, 
3192,  3222,  324,  325, 
326,  328,  330,  331,  833, 
334,  387,  339,  340«,  341, 
342,    343,    3442,    345,    348, 


REGISTR. 


1003 


370,  395,  3992,  401,  402, 
404,  405,  406,  408,  450, 
468,  488,  512,  ð31,  536, 
547,  549,  550,  556,  557, 
558^  586,  589,  591,  592«, 
596,  597,  598,  599^,  619, 
630,  632,  674,  676,  701, 
702,  751,  758,  761,  767^ 
773,  774,  789,  791.  —  bæn- 
húskýr  751.  —  gjaldkýr  258. 
—  innstæðukýr  164^  —  litr 
kúa  257,  258,  767.  ~  mark 
á  kúm  257,  258,  767.  — 
virðing  kúa  257,  258,  767.  — 
naut269,  402,4851  —  naut  á 
fyrsta  vetr  42^  43^  —  naut 
vetrgömul  257,  291,  322,  488, 
532,  536,  547,  596,  597, 
630.  —    naut    á    annan    vetr 


43' 


44^ 


naut     tvæ- 


vetr  211,  256—257,  269^ 
291,  316,  328,  532,  536, 
630,  749,  750.  —  naut  á 
þriðja  vetr  42*,  43^  44^  — 
naut  þrévetr  41,  257,  322, 
531—632,  536,  758.  —  naut 
fjögurra  vetra  gamalt  547, 
750,  791.  —  naut  íimm  vetra 
gamalt  774.  —  Guðmundar- 
naut  42*,  43'\  —  nautarekstr 
323.  —  nautgarðr  792.  — 
nautsfóðr  631.  —  uxar,  yxn 
(„auxar",  „liugsar")  312,  351. 
—  uxi  á  fyrsta  vetr  42^.  — 
uxi  á  annan  vetr  42 '^,  43^  — 
tvævetr  uxi  557.  —  uxi  á 
þriðja  vetr  42^,  43^  —  þré- 
vetr  uxi  410,  557.  —  þró- 
vetrir  uxar  og  eldri  291.  — 
uxi  á  fjórða  vetr  42^,  43^  — 
uxi     fjögurra     vetra     gamall 


257,  630.  —  uxi  á  fimta  vetr 

42^,    43^.  —  uxi    fimm    vetra 

gamall     261,    702.  —    uxi    á 

sjötta  vetr  42^,  43.    —  nauta- 

limr,  nautaslátr,  sjá  kostr.  — 

nautskinn,  sjá  skinn. 
navigacio    453,    497.    —    navis, 

sjá  skip. 
Neðraás,  sjá  Ás. 
Neðraholt,  sjá  Holt  i  Saurbæ. 
Neðrareykholt,    sjá    Reykholt    í 

Biskupstungum. 
Neðribrú,  sjá  Brú  í  Grrimsnesi. 
Neðrifitjar,  sjá  Fitjar  í  Víðidal. 
Neðrihlíð,    sjá  Hlíð  i  Bolungar- 

vík. 
Neðrimelar,  sjá  Melar. 
Neðrimiðvik,  sjá  Miðvík. 
Nefstaðir  í  Fljótum  256,  355. 
nea  715^  726. 
Nes    i  Aðaldal    140,    272—273, 

359,  457,  707,  761,  808,  826. 
Nes    (Litlanes)     á   Barðaströnd 

692. 
Nes  i  Fljótum  253,  355,  422. 
Nes  í  Fnjóskadal  120. 
Nes  í  Hegranesi  42  (sbr.  Utan- 

verðunes). 
Nes    í   Höfðahverfi    266,     356, 

357,  393. 
Nes  i  Selvogi  790. 
Nes,  sjá  Öndvertnes. 
Nesoddi  á  Kollafjarðarnesi  591. 
net    40,    144,    21 1^,    269,    563, 

813,  814.    -  netjalagnir  211. 

—  netjadráttr  445^.  —   netja- 

veiði  4452. 
Nicholas,  sjá  Nikulás. 
Niðarós,  Niðarósserkistóll,    Nið- 

arósserkibiskupar,      Niðaróss- 

kirkja  26,  95,  101,  102,  103, 


1004 


REGISTR. 


117—118,  123,  134,  157, 
173,  182,  183,  202,  203, 
214,  215,  238,  411,  412, 
413,  754. 

Níels  Þorkelsson  (Torkelsson; 
1465)  448. 

Nlelsson:  Sveinn. 

Nikulás  (á  15.  öld)  281  (1. 
nmgr.). 

Nikulás  Andrósson  prestrnyrðra 
285  (2.  nmgr.),  sjá  Nikulás 
Vilhjálmsson. 

Nikulás  Árnason  prefitr  á  Kjal- 
arnesi  (í  Saurbæ?   1475)  779. 

Nikulás  biskup  hinn  helgi  94, 
97,  101,  102»,  127,  263,  264, 
271^  274,  277,  281,  283,  284, 
291,  293,  301«,  309,  310,  315, 
318,  320,  321,  325,  326,  327, 
328,  330,  331,  332,  3332,  334, 
349,  350^  404,  807.  —  Niku- 
láskirkja  101,  102,  127,  263, 
264,  271,  283,  293,  301,  310, 
318,  320,  321,  325,  327,  332, 
333,  349.  —  Nikuláslikneski, 
sjá  kirkja.  —  Nikulásmessa 
festum  94,  97,  309,  828,  686, 
807.  —  Nikulássaga  (istoria), 
sjá  kirkja. 

Nikulás  Bjarnason  iHúnavatns- 
þingi  (1452)  92. 

Nikulás  Einarsson  i  Húuavatns- 
þingi  (1431—1471)  612—613. 

Nikulás  Heinreksson  í  Skapta- 
fellsþingi  (1473)  697. 

Nikiilás  Jónsson  (í  Hraungerði) 
iÁrnessþingi  (1459)  187—188. 

Nikulás  Jónsson  (murta),  Niku- 
lássonar,  í  Vatnsfirði  og  á 
Laugabóli  (1387—1392)  542. 

Nikulás  Jónsson  (frá  Laugabóli 


Nikulássonar,  bróðir  Hrafns) 
í  ísafjarðarsýslu  (1471)  603. 

Nikulás  Jússason  (Sæmundar- 
sonar)  nyrðra  (1468—1471) 
523,  566,  628,  629. 

Nikulás  Kálfsson  (prests  i 
Skagafirði  1417—1420,  Jóns- 
sonar),  prestr  i  Skagafirði 
1432  og  siðar),  á  Hofi  á 
Skagaströnd  (1437—1466  eða 
leingr)  464. 

Nikulás  Kollason  prestr  (í  Ár- 
skógi  c.  1471—1472),  á  Stað 
i  Kinn  (1473—1492  eða  ieingr) 
262,  269,  272*,   635.^) 

Nikulás  Ólafsson  kanoki  í  Kaup- 
mannahöfn  (1436)  11—12. 

Nikulás  páfi  hinn  fimti  (1447 — 
1455)  51—53,  117—118,  122 
—124. 

Nikulás  prestr  i  Árskógi  262, 
sjá  Nikulás  Kollason. 

Nikulás  Vilhjálmsson  prestr 
I      nyrðra  (1491)  285. 

Nikulás  Þormóðsson  (prests, 
Ólafssonar  hirðstjóra  Niku- 
lássonar?)  prestr  nyrðra(1467 
og  þar  eptir),  prestr  á  Upsum 
(1480—1491  eða  leingr)  og  sið- 
ast  príór  á  Möðruvöllum  252^, 
260,  479,  480,  507,  525,  584, 
600,  602,  607,  627,  628,  629, 
635,  644,  652,  676,  681,  708, 
711,  738,  759. 


*)  Pessir  staðir  munu  allir  eiga 
við  sama  mann.  Eöð  Árskógs- 
presta  og  ártöl  reynast  röng  um 
þetta  leyti  i  Prestatali  .siraSveins 
Nielssonar,  0;?  heíir  Jón  Helgason 
tekið  staðinn  1472,  en  ekki  1480, 
eins  og  Jþar  segir. 


REGISTR. 


1005 


Nikulásmessa  686,  sjáMichaels- 
messa. 

Nikulásson :  Andrés,  Árni, 
Gottskalk,  Guðni,  Jón,  Ketill, 
Knútr,  Ólafr,  Páll,  Pótr,  Vig- 
fús,  Vincencius. 

nisti  389. 

níuviknafasta  266,  271,  275, 
279,  282,  292,  294*,  302^ 
312,  320,  321,  338^  404, 
521,  812,  813. 

Njáll  í  Húnavatnsþingi  (c.  1330 
-  1344)  1,  2.     Sbr.  Eiríkr. 

Njáll  Bárðarsou  prestr  á  Kálfa- 
felli  í  Eljótshverfi  (d.  1389) 
ni,  4ðl.^) 

Njáll  Bárðarson  (Njálssonar  frá 
Kálfafelli,  bróðir  Sigurðar  og 
Steinmóðar  ábóta  í  Viðey) 
ábóti  á  Helgafelli  (1429— 
1449)  46-48. 

Njáll  Þorsteinsson  (prests  Halls- 
sonar')  í  Dal,  Sigurðarsonar 
seltjarnar)  prestr  í  Eyvind- 
arhólura  undir  Eyjafjöllum 
1363—1371  eða  leingr)  III, 
188,  259. 

Njálsson :  Bárðr. 

Njálsstaðir  á  Skagaströnd  344, 
416—417. 

nobel,  nobil,  nobilia,  nobiles 
(peningar)  103,  469^  503*.  — 


^)  Svo  er  rétt  talið  (sbr.  Gott- 
skálksaunál),  en  siðr  hitt,  sem 
talið  er  i  registri  HI.  bindis,  að 
þetta  sé  sami  maðr  og  Njáll 
prestr  Porsteinsson. 

^)  Kona  Halls  í  Dal  hefir  ver- 
ið  dóttir  Porsteins  Skeggjason- 
ar  úr  Skógum. 


nobiles  aurei  62.  —  silfrnóbil 
3892,  430. 

nobiles  52. 

nobis  quoque  peccatoribus  (pec- 
toribus)  95,  97. 

nocturnum  413. 

Nollr  í  Höfðahverfi  266,  317. 

nona  414,  415. 

Norbern,  sjá  Björgvin. 

Norðlendingafjórðungr  357,  358. 

Norðrárdalr  í  Húnavatnsþingi 
612,  613,  678. 

Norðrárdalr  í  Mýrasýslu  5,  7, 
241,  242,  338,  401,  402,  597. 

Norðreyr  í  Súgandafirði  645, 
649. 

Norðrkinn  á  Eangárvöllum  792. 

Norðrlönd  174,  799. 

norðrreið  Gruðmundar  Arasonar 
(1427)  566,  601^—602^   615*. 

Norðrreykir  í  Hálsasveit  400. 

Norðtunga  (Norðrtunga)  í  Þver- 
árhlið  213—214,  242,  405,  502. 

Noregr  (Norðmenn,  Norie,  Nor- 
wegia,  Noruegia,  Norwoghen, 
Nory,  Noregsríki,  Noregs- 
veldi)  3,  6,  11,  16«,  18,  19, 
20,  23-24,  31—33,  35,  51, 
52,  55,  56,  57—60,  61,  63,  66, 
67,  69,  70,  71,  72,  95—96, 
102,  112^  113^  114^  115, 116, 
117,  118,  124,  126,  127,  131, 
132,  133,  134,  138,  142,  147, 
148,  149,  151,  152,  158,  159, 
168,  169,  170,  171,  182,  183, 
186^  189,  201,  202,  204,  205, 
371,  375,  382,  384,  385,  386, 
389,  398,  453,  469,  476,  489, 
529—530,  564,  581,  614,641, 
695,  729,  735,  736,  783,  802. 
Sbr.  norrænn,  norskr. 


1006 


REQISTR. 


norræna  238,  282,  403.  — 
norræn  rithönd  36.  Sbr. 
Noregr,  norskr. 

norska  448,  802.  —  norsk  forn- 
bréf  21,  448.  —  norskir 
verzlunarmenn  448.  —  norskt 
handarlag  482,  681.  —  norskt 
rikisráð  55.  —  norskuskotið 
bréf  482,  483.  Sbr.  Noregr, 
norrænn. 

Northbern,  sjá  Björgvin. 

Nortunga,  sjá  Norðtunga. 

Noruegia,  Norwegia,  sjá  Noregr. 

Norwoghen,  sjá  Noregr. 

Nory,  sjá  Noregr. 

Nostaós,   sjá  Naustaós. 

nótnasaungsbók  728.  —  nótna- 
stef  414. 

notarius  publicus  59,  62. 

November  (mánuðr)  61. 

nunoius  51,  52. 

Nunnusetr  i  Björgvin  190. 

Núpr,  Núps-,  sjá  Grnúpr, Gnúps. 

nuptiæ  19. 

Nýgræði  (Flæðar)  hjá  Grrenjað- 
arstað  780. 

Nýjabær  í  Skagafjarðardölum 
409—410,  434. 

nýjársdagr  205. 

Nýjaós  (Nýiós)  á  Sléttu  305. 

Nýlendi  í  Eyjaíirði  315. 

Nýlendi  i  Skagafirði  37,  43, 
826. 

Næfrholt  á  RangárvöUum  792. 

Óblauðr  Sigmundarson  (Óblauðs- 
sonar)  nyrðra  (1464 — 1473 
eða  leingr)  418,  719,  722. 

óbótamál  640^  641.  ~  óbóta- 
menn  640^  641,  7562. 

octava     (áttund     frá    helgidegi) 


18,  118,  119,  134,  139,  254, 
279,  285,  330,  368,  376, 
413^  436,  440,  528,  622, 
653,  715,  759. 

Oculi  mei  (messuupphaf)  309. 

óðal  64. 

Odda-Bjarnarson :    Þorvarðr. 

Odda-Bjarni,   sjá  Odda-Björn. 

Odda-Björn  faðir  Þorvarðs  prests 
436.     Sbr.  Björn. 

Oddason :  Árni,  Eiríkr,  Gunn- 
steinn(?),  Hrafn,  Magnús, 
Steingrímr,  í>orgils. 

Oddbjarnarson:    Özur. 

Oddbjörn  Þorkelsson  háks  (á 
11.  öld)  823. 

Oddeyri  við  Eyjafjörð  303. 

Oddfríðr  Aradóttir,  Guðmundar- 
sonar,  kona  Haldórs  Jónsson- 
ar  og  síðar  Hákonar  Jóns- 
sonar  (1420—1458)  160. 

Oddfriðr  Oísladóttir  frá  Hofi  i 
Vatnsdal,  í>orgilssonar,  kona 
Steinþórs  Sölvasonar  (1475  og 
síðar)  786. 

Oddgeir  Þorsteinsson  biskup  i 
Skálholti  (1366—1381),  Odd- 
geirsmáldagar  4,  280,  414, 
593,  698  (1.  nmgr.). 

Oddgeirshólar  i  Elóa  387—388, 
467—468,  731,  733—734, 
743,  824.  —  Oddgeirshólareið 
(3.  Okt.  1473)  731,  733—734, 
743. 

oddi  (landamerki  715*. 

Oddi  á  Rangárvöllum  101—102, 
425,  467. 

Oddi  Kolbeinsson  (Böðvarsson- 
ar?)  í  Skagaíirði  (1475)  788, 
789. 


EEGISTK. 


1007 


Oddi  Þorgilsson,  Oddasonar, 
prestr  (d.  1150)  823. 

Oddi  Ögmundarson  (Gunnsteins- 
sonar)  skeiðkollr  (1220)  823, 
824. 

Oddný  Árnadóttir,  Höskulds- 
sonar  (gipt  fyrir  1471)  626^ 

Oddný  Ketilsdóttir,  Dagssonar, 
á  Hvanneyri  (um  1470  eða 
siðar)  588. 

Oddr  Ásmundarson  á  VíðivöU- 
um  i  Skagafirði  og  síðar  á 
StóruvöUum  á  Landi,  mágr 
Finuboga  gamla  (fulltiða  maðr 
1427  og  hefir  þá  veriðsveinn 
Lopts  Guttormssonar^)),  lög- 
maðr  sunnan  og  austan  á 
íslandi  (1456—1479)  110- 
111,  139-140,  213,  451— 
453,  455—456,  463,  481— 
482,  566,  621,  638,  756— 
757,  794,  803. 

Oddr  Bessason  í  Miðfirði  (um 
1270—1300)  334,  336«. 

Oddr  Bjarnarson  (Björnsson) 
nyrðra  og  vestra  (1452— 1475) 
90,  164—165,  775. 

Oddr  Brandsson  (Oddasonar)  í 
Húnavatnsþingi  (1447 — 1464) 
22,  116,  229,  416. 

Oddr  Einarsson  biskup  í  Skál- 
holti  (d.  1630)  394,  577, 
784, 

Oddr  Eyjólfsson  skólameistari  í 
Skálholti  og  prestr  i  Holti 
undir  EyjafjöUum  (d.  1703) 
150,  394,  784. 

Oddr  Guðmundarson  í  í>ing- 
eyjarþingi  (1464)  421. 


1)  Sbr.  DI,  IV,  bls.  682. 


Oddr    Gruðmundarson    prestr    á 

Hólum  (1430—1432),    siðar  á 

Skinnastöðum      (1452—1467) 

276,  390,  421. 
Oddr  Haldórsson  á  Leifsstöðum 

i  Öxarfirði  (1463)  390-^291. 
Oddr  ísleifsson  (likl.  Ásmundar- 

sonar)  eystra  (1457)  154. 
Oddr  Jónsson  i  Dalasýslu  (1470) 

573. 
Oddr   Jónsson    (prests    Brands- 

sonar,   bróðir    Sveins    prests) 

prestr  i  Skálholtsbiskupsdæmi 

(1438—1461),     kirkjuprestr  'i 

Skálholti  (1439)  238. 
Oddr  Jónsson  djákni   i  Skapta- 

fellsþingi  (1475)  7982. 
Oddr    Jónsson    prestr    í  Nesi  í 

Aðaldal    (c.    1486-1491    eða 

leingr)  273. 
Oddr     Jónsson     í    Raugárþingi 

(Oddr  digri?  1680)  790. 
Oddr  Magnússon    i  Árnessþingi 

(1474)  758^ 
Oddr  Magnússon  á  Barðaströnd 

(1461)  239. 

Oddr  Magnússon  (bróðir  Brands) 
i  Húnavatnsþingi  (1456)  135. 

Oddr  Oddsson  i  Húnavatnsþingi 
(1449)  31. 

Oddr  Oddsson  syðra  (1471) 
618. 

Oddr     Ólafsson     prestr      syðra 

(1462)  370. 

Oddr  Olason  (Álason)  á  Söndum 
(d.  1234)  818. 

Oddr  Pótrsson  (Einnssonar, 
bróðir  Finns  í  Ljáskógum), 
„bóndi"  i  Holti  í  Saurbæ 
(1461  og  siðar),  lögréttumaðr 
(1470)  243,  493,  575,  747. 


1008 


REGISTE. 


Oddr  Pétrsson  (bróðir  Sveins 
biskups)  prestr  syðra  (1461 
og  þar  eptir),  baccalaureus 
arcium,  oíficialis  railli  Botns- 
ár  og  Hrútafjarðarár  (1467 — 
1474  eða  Jeingr)  238,  404, 
470,  527,  562—564,  574,  608, 
733—735,  750. 

Oddr  prestr  á  Tjörn  í  Svarfað- 
ardal  (1453—1463)  259.  Sjá 
Oddr  Þorkelsson. 

Oddr  Sighvatsson  vestra  (1467) 
503. 

Oddr  Sigurðsson  lögmaðr  (d. 
1741)  249,  737,  738,  742. 

Oddr  skeiðkoUr  824  (1.  nmgr.) 
Sjá  Oddi  Ögmundarson. 

Oddr  Steinsson  (á  15.  öld)  281 
(1.  nmgr.). 

Oddr  Sveinsson  (bróðir  Jóns) 
prestr  á  Skarði  á  Skarðs- 
strönd  (1456;  enn  á  lííi  1473) 
145,  717. 

Oddr  Vigfússon  („Fúsason"; 
liklega  prests  á  Melum,  Svein- 
bjarnarsonar)  lögréttumaðr 
vestra  (1436),  kallaði  til 
Kirkjubóls  í  Skutilsfirði  (d. 
fyrir  1442)  IV,  556—557, 
560,  628.^) 

Oddr  JÞórðarson,  Flosasonar, 
leppr,  á  Ósi  í  Bolungarvík  og 
Mýrum  í  Dýrafirði,  lögmaðr 
sunnan  og  austan  (enn  á  lífi 
1440)  224. 

Oddr  Þói'ðarson  vestra  (1467) 
503. 


^)  Pessi  tUvitnan  stendr  við 
Odd  lepp  í  registri  IV.  bindis,  en 
á  hér  við. 


Oddr  Þorkelsson  „bóndi"  á 
Grýtubakka  (1460-  1471  eða 
leingr),  mágr  Eyjólfs  Arn- 
finnssonar  266,  393—394. 

Oddr  Þorkelsson  (ef  til  vill 
officialis  Ólafssonar)  bóndi  í 
Síðumúla  (1472)  674-  675^ 

Oddr  Þorkelsson  prestr  á  Bæg- 
isá  (1440  -1452)  og  á  Tjörn 
í  Svarfaðardal  (1453—1468 
eða  leingr;  enn  á  lífi  1466) 
126,  259,  364,  366,  367,  464. 

Oddr  Þorkelsson  i  Raugárþingi 
(1471)  637.  Sjá  Oddr  Þor- 
steinsson. 

Oddr  JÞorsteinsson  i  Eyjafirði 
(1412—1462)  365. 

Oddr  I>orsteinsson  í  Haugár- 
þingi  (1471)  637  (2.  nmgr.). 
Sbr.  Oddr  Þorkelsson. 

Oddsdóttir:  G-uðrún,  Jóreiðr.(?) 

Oddsson:  Bergr,  Bjarni,  Björg- 
ólfr,  Björn,  Brandr,  Daði, 
Einar,  Fúsi  (Vigfús),  Grísli, 
Guðni,  Hallr,  Helgi,  Hrafn, 
Hugi,  Jón,  Magnús,  Oddr, 
Ólafr,  Óli,  Rögnvaldr,  Snorri, 
Sveinbjöm,  Sörli,  Vigfiis, 
Þórðr,  Þorgils,  Þorsteinn, 
Örnólfr. 

Oddsstaðir  á  Sléttu  39,  276.  — 
Oddsstaðaósar  276. 

Ódeiluhólmr,  eign  Grenjaðar- 
staðar  280. 

Odzstaðir,  sjá  Oddsstaðir. 

ódæðismenn  17,  21'. 

Ófeigr  Haldórsson  í  Skagafirði 
(1386)  m,  388«. 

Oföigr  Jónsson  (frá  Silfrastöðum 
Ófeigssonar?  1467)  503. 

Ófeigsfjörðr  á  Ströndura  .-86. 


REGISTR. 


1009 


Ófeigshellir  i  Náttfaravíkum  271, 
306,  440—441. 

Ófeigsson :    Ólafr. 

Ófeigsstaðir  i  Kinn  271. 

officialis  7,  27,  53,  139,  144^ 
173,  231,  238,  366,  367,  368, 
369,  376,  387,  390,  391,  412, 
426,  428,  429*,  430«,  436, 
462,  466,  470,  482,  505,  513, 

525,  527,  545,  548,  562,  574*, 
608,  609,  734,  750*,  770,  776^, 
777,  778,  812.  —  officialis, 
officialatus    innsigli    92,    430, 

526,  564,  772,  777. 
officiarii  72. 

oíficium  238,  524,  726,  754. 

oífr  493,  580. 

ófrelsi  199,  700. 

ófriðr  21*. 

ofriki  217,  428.  —  ofrikismenn 
63. 

óírítt  fé,  ófriðir  peningar  39, 
40,  86,  177,  194,  212,  223, 
229,  240*,  265,  275*,  276,  278, 
295,  333,  369,  374,  377,  379*, 
429*,  443,  475,  488,  489^ 
499,  510,  575,  634,  645,  647, 
686,  710,  721,  743,  751,  758, 
771,  798. 

Ófæra  (Ófærurekar)  í  Austfjörð- 
um  630,  632. 

Ófæra  1  Skutilsfirði  210. 

ógerningr  771. 

ógildir  menn  641,  756. 

óheilindavitni  217. 

óhlýðni  726,  754*,  755,  770. 

Óladóttir :    Katrin. 

Ólafr  Árnason  (bróðir  Þorbjarn- 
ar)  i  Rangárþingi  (1471)  637. 

Ólafr  Ásbjarnarson  (ef  til  viU 
ábóta      Vigfússonar,      bróðir 

Dipl.  I8l.  V. 


Haldórs,     faðir      Klængs)    i 
Húnavatnsþingi  (1447)  22. 

Ólafr  staðarhaldari  á  Breiða- 
bólsstað  í  Vestrhópi  (c. 
1344)  2. 

Ólafr  Björnsson  (bróðir  Gizur- 
ar?)  á  Eyvindarstöðum  i 
Húnavatnsþingi  (1464—1471) 
433,  612—613. 

Ólafr  Einarsson  í  Dalasýslu 
(1469—1475)  548. 

Olafr  Einarsson  i  Húnavatns- 
þingi  (1448-1462)  135*,  136, 
374. 

Ólafr  Erlendeson  (Pétrssonar, 
frá  Bustarfelli)  á  Hraf(ns)stöð- 
um  í  Vopnafirði  (1444 — 1465) 
451-453. 

Olafr  Eyjólfsson  stutts  i  Auð- 
brekku  (1420—1437)  IV,  420, 
486. 

Ólafr  Eyjólfsson  í  Suðrþingeyj- 
arþingi  (1467—1471)  509, 
616,  617. 

Ólafr  Filippusson  (írá  Haga,  I>órð- 
arsonar)  nyrðra  (1475)  801. 

Ólafr  Geirmundarson  tóni,  Herj- 
ólfssonar  írá  Hvoli  í  Saurbæ, 
„bóndi"  á  Hróðnýjarstöðum 
i  Laxárdal  (1446—1462)373*. 

Olafr  Grrímsson,  Egilssonar 
(bróðir  Egils  og  Grims)  lög- 
réttumaðr  (1441 — 1476  eða 
leingr),  bóndi  á  Lýtingsstöð- 
um  og  sýslumaðr  í  Skaga- 
firði  (1463)  41,  139,  192— 
193*,  227,  228,  246,  398*, 
509,  515,  521,  601*,  706— 
707,  747,  814*. 

Ólafr  Gróuson  (Gróasson)  njrrðra 
(1449)  41. 

64 


im 


RE&ISTR. 


Ólafr  Gunnlaugsson  i  Borgar- 
firði  (bróðir  Árna  i  Deildar- 
tungu;  1380—1385)  IH,  355, 
376. 

Ólafr  Haldórsson  á  Refsteins- 
stöðum  (1474)  746-747. 

Ólafr  Haldórsson  (Sigmundar- 
sonar)  í  Dalasýslu  (1470) 
582. 

Ólafr  Hallsson  í  Fljótsdalshér- 
aði  (1465)  446. 

Ólafr  Haraldsson  hinn  hélgi 
Noregskonungr  (d.  1030)  55, 
63,  85,  94«,  97,  125,  126, 
189,  190,  217,  236,  251,  252, 
253,  254,  256,  259,  260,  261, 
Íi64,  265,  273,  274,  275,  277^ 
287,  290,  291,  293,  296,  297, 
298,  302,  314,  319,  320,  321, 
328»,  324,  337,  341,  342,  845, 
346,  358,  372,  387«,  388,401, 
409,  411,  414,  428,  430,  494 
>-496,  569,  £93,  595,  626, 
627,  712,  774,  784.  —  Ólafs- 
kirkja  85,  94,  125,  1262, 
189,  190,  254,  256,  260,  264^ 
277,  296,  319,  321,  323,  341, 
358,  401,  569,  593,  595,  784. 
—  Ólafsklaustr  (í  Björgvin) 
1^9.  —  Ólafölíkneski,  sjá 
'kirkja.  —  Ólafsmessa  (-dagr) 
163,  287.  "-  Ólafsmessa  fyrri 
(29.  Júli)  :55,  145,  236,  273, 
887*,  388,  414,  428,  480, 
626,  798.  —  Ólafsmessa  síð- 
ari  (translacio  Olavi,  3.  Aug.) 
217,  241,  252,  372,  627, 
712.  —  Ólafsmessa  fjari  og 
síðari  94,  97.  —  Ólafssaga, 
fljá  kirkja.  —  Ólafsskript, 
sjá  kirkja. 


Ólafr  Helgason  Í  Eyjafirði  (1461) 
225. 

Ólafr  Hjaltason  biskup  áHólum 
(d.  1569)  40,   263. 

Olafr  ímason  428  (2.  nmgr.), 
sjá  Ólafr  Tumason  prestr. 

Ólafr  Ingimundarson  prestr 
nyrðra  (1467 — 1474  eðaleingr) 
507,  602,  759—760. 

Olafr  Isleiksson  í  ísafjarðar- 
sýslu  (1470- 1474)  561,  «571, 
587,  772. 

Ólafr  ísleiksson  prestr  i  Holti 
í  Önundaríirði  (1443—1460), 
prófastr  um  ísafjörð  (1460) 
30,  99,  113*,  176*,  :207-.2œ. 

Ólafr  Jónsson  í  Barðastrandar- 
sýslu,  heimamaðr  Cruðmundar 
Arasonar  (1427-  1448;  enn  á 
lííi  1471)  6011 

Ólafr  Jónsson  (bróðir  Einars)  i 
Dalasýslu  (1472—1474)  66G. 

Ólafr  Jónsson  (frá  Krossdal 
-i  Tálknaíirði,  Haldórssonar, 
bróðir  Bergljótar,  Hákonar  og 
Ketils),  sveinn  Vatnsfjarðar- 
Kristínar  (1441—1451),  bóndi 
i  Æðey  (1450—1451)  og  siðar 
í  Reykjarfirði  (1455—1473  eða 
leingr)  74,  82—83,  99,  181, 
376',  461,  691—692. 

Ólafr  'Jónsson  lögréttumaðr  í 
Raumsdal  i  Noregi  (1470)  560. 

Ólafr  Jónseon  nyrðra  (1463 — 
1471)  390,  391,  539,  584, 
605.^) 

Olafr  Jónsson  lögsagnari  í 
Vaðlaþingi  (1626)  7. 


*)  Mun  alt  einn  maðr,  þófct  ékki 
sé  það  með  öllu  víst. 


REQISTR. 


tX)ll 


Ólafr  Jónsson    i  ísafjarðarsýslu 

(1645)  461. 
Ólafr    Jónsson    locator    í    Skál- 

holti  (1662—1664)  394,  784. 
Ólafr     kirkjuprestr      á     Hólum 

(1449)    45.     Sbr.    Ólafr    Þor- 

geirsson. 
'Ólafr  Klængsson  (líklega  Ólafs- 

sonar)  messudjákn    á   Hólum 

(1473),  prestr  nyrðra  (1474— 

1475  og  siðar)  700,  766,  801. 
Ólafr  Koðransson    i  Borgarfirði 

(1473)  709—710. 
Ólafr  Loptsson,    Guttormssonar, 

bóndi   í    Reykjahlið    (1424— 

1457)  og      staðarhaldari     á 
Helgastöðum  (1449—1451;  d. 

1458)  74—75,  77—78,   155— 
166,  200,  610. 

Ólafr  magister  134,  sjá  Ólafr 
í>rándarson. 

Ólafr  Magnússon  (prests,  ÍJor- 
bergssonar?,  bróðir)  áMunka- 
þverá  (c.  1440—1474)  441, 
449,  467,  471,  511,  527,  541, 
755. 

Ólafr  Magnússon  í  Hlið  í  Bol- 
ungarvík  og  á  Eyri  i  Skut- 
ilsíirði  (1460—1475)  222,239, 
572,  573,  664,  743,  782.^) 

Ólafr  Magnússon  prestr  nyrðra 
(1448)  og  síðar  á  Þaungla- 
bakka  (1464—1471)  265, 
539. 

Olafr  Magnússon  prestr  vestra 
(1554)  543. 

Ólafr  Michelsson  vestra  og  syðra 
(1473)  714. 


')    Mim    alt    Ginn   maðr,    þó   að 
ékki  sé  það  með  öUu  vist. 


Ólafr  Nikulásson  norrænn  maðr 
(1455)  134. 

Ólafr  Oddsson  nyrðra  (1449) 
31. 

Ólafr  Oddsson  kirkjuprestr  í 
Skálholti  (1474)  750. 

Ólafr  Oddsson  prestr  eystra  (c. 
1580)  634. 

Ólafr  Ófeigsson  nyrðra  (1461) 
234,  235. 

Ólafr  Ólafsson  á  Barðaströud 
(1465)  442. 

Ólafr  Ólafsson  í  Önundarfirði 
(1462)  376. 

Olafr  Ólafsson  í  Skaptafells- 
þingi  (1473)  697. 

Ólafr  Olafsson  lærðikarl  prestr 
í  Grímstungum  (d.  1666) 
303. 

Ólafr  Pótrsson  (lögmanns  Hal- 
dórssonar)  hirðstjóri  (d.  1410) 
817  (1.  nmgr.). 

Ólafr  Rögnvaldsson  prestr  nyrðra 
(1449),  i  Odda  á  Rangár- 
vöUum  (1453),  sýslumaðr  í 
Hegranessþingi  (1459 — 1469), 
biskup  á  Hólum  i  Hjaltadal 
(1458—1495;  d.  1495)  2  (3. 
nmgr.),  27,  46,  79,  101—103, 
125,  166—168,  173»,  182— 
183,  191,  192,  201—202, 
221»- 222,  226-228,  247— 
249,  250,  252,  254,  255,  258, 
260,  269,  273,  285,  308,  312, 
320,  332,  337,  352,  355,  357*, 
358,  359,  364—368  (opt), 
390—392,  396—397,  398— 
399,  423,  424,  426—427, 
431—432,  434—440,  448, 
449,  458,  464^466,  473, 
479—480,  482—483,  507— 
64* 


1012 


REGISTR. 


509;  513—514,  522,  525— 
526,  529—630,  551,  684— 
585,  600—601,  602-  603, 
606—607,  620,  635,  644— 
646,  652—653,  670-672, 
676—679,  680—681,  689— 
690,  693,  699—701,  708— 
709,  711,  723,  725—727,  728, 
732—734,  737-742,  763— 
755,  756,  759,  760,  771,  778, 
812.  —  hönd  Ólafs  biskups 
681  (1.  nmgr.)  —  máldagar 
Ólafs  biskups  247—361. 

Ólafr  Skeggjason  (bróðir  Ketils) 
á  Reykjum  i  Miðfirði  (d. 
1392^))  rV,  669. 

Ólafr  Stephánsson  prestr  i  Valla- 
nesi  (d.  1740)  454,  545,  613, 
760,  807. 

Ólafr  Sveinsson  staði,')  bróðir 
Halls,  á  Kambi  i  Breiðavík 
(1450)  61. 

Ólafr  Sveinsson  i  Rangárþingi 
(1680)  790. 

Ólafr  Sölvason  (bróðir  Steinþórs 
og  í>orsteins)  i  Húnavatns- 
þingi  (1473  og  siðar)  703. 

Ólafr  Teitsson  i  Múlaþingi 
(1467)  472. 

Ólafr  Teitsson  prestr  á  Stað  i 
Súgandafirði  (1460—1475  eða 
leingr)  222,  806. 

Ólafr  Tryggvason  Noregskon- 
ungr:  Saga  hans,  sjá  kirkja. 

Ólafr     Tumason     (bónda    i  Ás- 


*)  Hór  meö  leiðréttist  Artalið 
„1401--1403'*  i  registri  IV.  bindis. 

•)  Mun  vera  sonr  Sveins  Bjarn- 
arsonar  og  Puriðar  Olafsdóttur 
hins  staða  Marteinssouar. 


garði  Bergþórssonar)  prestr  á 
Eyri  i  Bitru  (1448—1464  eða 
leingr)  240—241,  428,  567— 
568  (opt). 

Ólafr  Þórðarson  vestra  eða 
nyrðra  (1448)  25. 

Ólafr  I>órðarson,  Magnússonar, 
i  Steingrimsfirði  (d.  fyrir 
1473)  717. 

Ólafr  Þorgeirsson  prestr  nyrðra 
(1448  og  aiðar),  kirkjuprestr 
á  Hólum  (1449),  prestr  í 
Húsavik  (1456—1464)  og  á 
Bægisá  (1464—1494  eða 
leingr)  45,  46,  165,  167, 
274^  275^  295^  364,  426— 
427,  431—432,  464,  600, 
644,  689,  824. 

Ólafr  Þorleifsson  tóni  (d.  1393) 
820. 

Olafr  Þorsteinsson,  lögmanns 
Eyjólfssonar  (bróðir  Markúss 
i  Skógum,  Arnfinns,  Sumar- 
liða  o.  fl.)  „bóndi"  i  Rangár- 
þingi  (1375;  d.  1380)  608«. 

Ólafr  Þorsteinsson  nyrðra  (1459) 
192. 

Ólafr  Þorsteinsson  i  Rangár- 
þingi  (1465)  455. 

Olafr  Þorvaldsson  á  Barðaströnd 
(um  1400—1465)  441-442. 

Olafr  í>orvarðsson,  Ólafssonar 
frá  Reykjum  i  Miðfirði,  kirkju- 
haldari  á  Reykjum  i  Miðfirði 
(1449—1450),  bóndi  á  Bjarga- 
stöðum  og  lögréttumaðr  i 
Húnavatnsþingi  (1452—1467) 
28-30,  92,  488. 

Olafr  Þrándarson  magister, 
electus  (1450—1459),  erki- 
biskup     i     Niðarósi     (1459 — 


BEGISTR. 


1013 


1474)  65—56,  57,  60, 134,182, 
214—215. 

Ólafr  ÆðeyÍDgr  (1232)  818. 

Ólafsdóttir :  Asdís,  Guðný, 
Hildr,  Ingibjörg,  Jóreiðr, 
Margrét,  (Steinunn),  Valgerðr, 
Þorbjörg,  Þorgerðr. 

ÓlafeQörðr  i  Vaðlaþingi  38, 
43,  49,  477—478,  520,  576. 

Ólafeson :  Ari,  Ami,  Bjöm, 
Brandr,  Brjánn,  Brynjólfr, 
Eirikr,  Erlendr,  Eyjólfr,  Guð- 
mundr,  Haldór,  Hallr,  Helgi, 
Ingimundr,  Jón,  Klangr, 
Magnús,  Nikulás,  Oddr,  Ó- 
lafr,  PáU,  Sigurðr,  Svarthöfði, 
Tumi,  Vigfús,  Vilhjálmr  Fin- 
sen,  Þorgeir,  í>orgrímr,  í>or- 
leifr,  Pormóðr,  í>orvarðr,  Öra- 
ólfr. 

Olafuer,  sjá  Ólafr. 

Ólason:  Bjarai,  Jón,  Oddr. 

Olauus,  sjá  Ólafr.      '-^  •      ' 

Oldenborg  32*,  69,  71,  95,  112, 
114,  124,  127,  133,  147,  151, 
152,  158,  201,  204,  371,  383, 
384,  469,  564. 

Oldenborkh,  sjá  Oldenborg. 

Oldinborg,  sjá  Oldenborg. 

óleigis  358. 

Ólfríðr,  sjá  Hólmfriðr  Vigfús- 
dóttir. 

Óli  Bjaraarson,  sjá  Óli  Bjaraa- 
son. 

Óli  Bjarnason  („Bjaraarson", 
Snorrasonar),  bróðir  Snorra, 
faðir  Hvassafells-Bjarna,  á 
Ytriþverá  i  Eyjafirði  (1445 — 
1461)  1312—1322,  610—612. 

Óli  Oddsson  (frá  Ærlæk  í    Öx- 


arfirði,  Oddpsonar,^)  bróðir 
Bergs  og  Björgólfs)  lögréttu- 
maðr  i  Hafrafellstungu  (1459 
—1475)  185,  799—800. 

Ólföf,  sjá  Ólöf. 

ólifnaðr  47,  67. 

Ólöf  i  Húnavatnsþingi  (c. 
1344)  1. 

Ólöf  Aradóttir,  frá  Reykhólum, 
Guðmundarsonar,  og  dóttir 
Þorgerðar  Ólafsdóttur,  kona 
Sumarliða  Loptssonar  (d.  fyrir 
1460)  219. 

Ólöf  (Jónsdóttir  frá  Hvammi, 
Sveinssonar)  kona  Orms  lög- 
manns  Snorrasonar  (enn  álifi 
1403)  m,  659. 

Ólöf  Loptsdóttir,  Guttormsson- 
ar,  hin  rika  á  Skarði,  „hús- 
trú"  Björns  hirðstjóra  Þor- 
leifssonar  (d.  1479)  176»,  224, 
231—232,  430—431,  447, 
469,  486,  487,  488^,  489, 
495,  497,  499,  500*,  502, 
503,  517—518,  528—529, 
549—550,  566,  581—582, 
583—584,  615,  620—621, 
637,  638,  642,  683,  709— 
710,  809—811. 

Ólöf  Magnúsdóttir  frá  Hjarðar- 
dal,  Hallssonar  (1473)  723, 
730. 

Ólöf  Magnúsdóttir,  Pétrssonar, 
kona  í>orkel3  Einarssonar, 
vestra  (1449)  30. 

Ólöf  Þórðardóttir  kona  Ara 
Guðmundasonar  (1394)  819. 

ólög  112,  114.  —  ólöglegrdómr 


1)  Sbr.  DI,  IV,  Nr.  700, 


mé 


REGIfllTR. 


753.  —  ólöglega  getin  börn 
609.  —  ólöglegrgerningr641. 

—  ólöglegt  hald  426,  509.— 
ólöglegt  hjónaband  609. 

ómagar  225,  275,  282,  334,471. 

—  ómagaaldr  751.  —  ómaga- 
góz  7Ö2.  —  ómagaprestr  360, 
361.  Sbr.  þriggja  marka  ó- 
magi. 

ómagavist  272. 
Ombedsraend  152. 
ordin  arium ,  ordinarius  411,412^. 
ordines     sacri     661  ^    —     ordo 

sancti  Augustini   86.  —  ordo 

Predicatorum   168,  170,  523', 

624. 
orðtak,  orðtæki  641*. 
orðubækr  411,  413*,   414. 
óréttr  17,  133,  603. 
orf,  sjá  búsgagn. 
Orkneyjar   (Orkenoy,     Orkadia) 

10,  147,  149. 
Ormarsá  á  Melrakkaslóttu  278. 
Ormarslón    á    Slóttu    (-lónsreki) 

304*,  305. 
Orma(r)staðaá  i  Fellum  395. 
Ormr      i      Húnavatnsþingi      (c. 

1344)  2. 
Ormr  Áslákeson  biskup    á  Hól- 

um  (1342—1356)  336. 
Ormr  Bjarnarson    vestra,    mágr 

Þórðar  Sigurðarsonar  i  Haga 

(1472)  668. 
Ormr    Daðason      sýslumaðr      í 

Fagradal  (d.  1744)    128,  404, 

587,  659,  673,  717. 
Ormr  Einarsson  bónda   áHvoli, 

Ormssonar;    nyrðra    (1470  og 

siðar)  569,  786,  801. 
Ormr    Hallason     i     Skagafirði 

(1453)  110«. 


Ormr  Jónsson  i  Dalftsýslu 
(1450—1460)  60,  145,  206. 

Orrar  Jónsson  nyrðra  (1471)) 
602. 

Ormr  Loptsson,  Guttormssonar, 
bóndi  á  StaðarhóU  (1430— 
1436)  og  i  Víðidalstungu 
(1436—1446),  „hirðstjórinorð- 
an  og  vestan  á  íslandi  (1436; 
d.  1446^))  349,  568,  802. 

Ormr  Magnússon  í  Stranda- 
sýslu  (1471)  647. 

Ormr  prestr  k  Sauðanesi  (c. 
1461)  277. 

Ormr  Snorrason  lögmaðr  á 
Skarði  (d.  c.  1403)  101,  819, 
820. 

Ormr  Vigfiísson  sýslumaðr  í 
Eyjum  i  Kjós  (d.  1675)  636. 

Ormr  Þorbergsson  nyrðra  (1472) 
669. 

Ormr  Ögmundarson  (Sveina- 
sonar)  í  Þingeyjarþingi  (á,13.. 
öld)  364. 

Ormsdóttir:  Þorbjörg. 

Ormsson :  Ámundi,  Andrós, 
Einar,  Filippus,  Guðmundr, 
Gruttormr,  Hákon,  Haldór, 
Jón,  KetiU,  Loptr,  Pétr, 
Sigurðr,  Þorleifr,  Þorsteinn. 

ornamenta  711. 

Orný,  sjá  Oddný. 

ortug,  sjá  örtug. 

ós,  ósar  127,  128,  129,  144, 
236,  253,  256«,  271,  276,  277«, 


*)  Samkvæmt  Vlðidalstungumál- 
daga  (bls.  349)  1472  hefir  Solveig 
ekkja  Orms  haldið  kirkjuna  21  ár, 
en  þá  Einar  sonr  þeirra  5  ár. 
Hefir  J)vi  Ormr  détið  1446. 


EEGffSTR. 


1015 


278«,    280«,    281,    305    (opt), 

306,  338,  539. 
Ós,  sj4  Forniós. 
Ós,  ajá  Nýiós. 
Ós  i  BoluugarvLfc  47T— 478. 
Ós  í  Hörgárdal  669^—670. 
Ós    i   Miðfirði    338,    501,    502, 

504(?). 
Ós  í  Útmannasveit  629,  630.  — - 

Óssrekar  395,  630«. 
0      sapienciam      (messuuppliaf) 

415. 
Ósbrekka  i  Ólafsfirði  38. 
Osflaga     í    Kolbeinsstaðahreppi 

810. 
Óshöfði    í  AusEtrskaptafellssýslu 

511. 
ósiðir  63,  641 
Ósland   i    Óslandshlíð    422.    — 

Óslandshlið  250,  422. 
Ósló  (Aslo,  Oslo)    í  Noregi    15, 

182,    192^    20,   55,  56,  57,  60, 

61,.  134,  158,  204,  20ð. 
ósmiðað  silfr  758. 
ostr    54.    —    osttoUr    53,     54*, 

3202,  580,  594.  —   fjórðungs- 

ostr  594. 
Ósvik  vestari  á  Skaga  345. 
Otgeir,  sjá  Oddgeir. 
Otrardalr  i  Arnarfirði  82,  239. 
Óttar     Vermundarson     í    Dala- 

sýslu  (1461)  243. 
Óttarsson:    Bjarni,     sjá    registr 

IV.  b.^) 
óttusöngr  257,  342. 
óvenja  754. 

Oxford  á  Englandi  886. 
Óþyrmisson:   Ingimundr. 


*)   Par   misprentað    „Jón"  fyrir 
Bjami 


!  Páfi  57^  58^  61,  66,  168,  173, 
1742,  202,  726.  —  páfagarðr 
735.  —  páfalegt  sæti  26,  56, 
182.  —  páfalegt  vald  55.  — 
páfastóU  51. 

pagani  148. 

páll,  sjá  búsgagn. 

Páll  Andrésson  syðra  (1459) 
187.^ 

Páll  Ásbjarnarson,  sjá  Páll 
Bjarnarson. 

Páll  biskup  i  Björgvin  (1458) 
168—169,  170,  171. 

Páll  Bjarnarson  („Asbjarnar- 
son",  „Bjarnason"),  bróðir 
Gruðriðar  og  Grunnars,  prestr 
i  Hjarðarholti  i  Laxárdal 
(1434—1446;  d.  fyrir  1464) 
242,  248^  244,  245^ 

Páll  Björnsson  eystra  (1633) 
löá. 

Páll  Brandsson  lögmanns,  Jóns- 
sonar,  fulLtíða  1463,  „bóndi" 
á  Hofi  á  Höíðaströnd  (1465 
— 1472),  siðar  á  MöðruvöUum 
i  Eyjafirði  (1473;  d.  1494) 
251,  302,  390,  525—526, 
827. 

Pál(l)  Eyvindsson  (1465)  448. 

Páll  förumunkr,  norrænn  maðr 
(1458)  168—171. 

Páll  Grislason  landþingsskrifari 
á  Hvanneyri  (d.  1678)  378, 
562,  574. 

Páll  Grimsson  nyrðra  (1377) 
827. 

Páll  Hákonarson  lögsagaari  í 
Marteinstungu,  skrifari  Árna 
28,  88,  92,  127,  363,  460, 
519,  566. 


1016 


REGISTR. 


Páll  á  HöUustöðum  (c.  1450) 
81. 

Páll  Jónsson  lágs  i  Suðrþing- 
eyjarþingi  (1465)  441. 

Páll  Jónsson  i  Þórsnessþingi, 
mágr  Magnúsar  biskups  Eyj- 
ólfssonar  (1469)  555*. 

Páll  Jónsson  í  Rangárþingi 
(1471)  637. 

Páll  Kolbeinsson  i  Árnessþingi 
(1467)  470. 

Páll  Magnússon  lögróttumaðr 
syðra  (c.  1460)  224. 

Páll  Marteinsson  vestra  (1449) 
30. 

Páll  Nikulásson  (Jónssonar 
murta)  i  ísafjarðarsýslu  (1455) 
131. 

Páll  Ólafsson  i  Bolungarvik 
(fæddr  1408;  enn  á  lífi  1470) 
577—578. 

Páll  Ólafsson  bróðir  á  Helga- 
felli  (1451)  46-48. 

PáU  postuli  94,  97^  131,  135, 
182,  184,  185,  276,  289,  312, 
352,  364,  366,  367,  368,  419, 
421,  493,  545,  546,  548,  574, 
576  (l.nmgr.),  600,  605,  621, 
622,  633,  655,  673,  717.  — 
Pálskirkja  276.  —  Páls  líkn- 
eski,  sjá  kirkja.  —  Pálsmessa 
(conversio  Pauli,  25.  Jan.)23, 
135,  419,  600,  655.  —  Páls 
saga,  sjá  kirkja.  Sbr.  Pótr 
postuli. 

Páll  á  Skálá  í  Slóttahlíð  (1473) 
700. 

Páll  Sveinsson,  bróðir  Haldórs, 
í  Dýrafirði  (1459—1466)  176 
—177,  461. 

P&ll  Vídalín  lögmaðr    (d.  1727) 


88,  127,  347,  492,    616,    617, 
752,  762,  764. 

Páll  JÞorkelsson  í  Tungumúla  á 
Barðaströnd  (d.  um  1418) 
194,  195,  196. 

Páll  JÞorkelsson,  faðir  Ingi- 
bjargar  og  bróðir  Helga 
prests  i  Gufudal  (d.  fyrir  10. 
Nóv.  1458)  171—172. 

Páll  Þorsteinsson  á  Viðimýri 
(c.  1415 -c.  1425),  bróðirSig- 
riðar  konu  Helga  Styrssonar 
224. 

Páll  £>orsteinsson,  móðurbróðir 
Arnórs  Finnssonar,  i  Dala- 
sýslu  (1461)  243. 

pallium,  sjá  subsidium  pallii. 

pallklæði,  sjá  húsbúnaðr. 

pálmadagr,    pálmæ     137,     413, 

517. 
iPálsdóttir:  Ingibjörg. 

Pálsson  (fallið  úr  registri  IV. 
bindis):  Árni,  Grímr,  Hannes, 
Jón,  Páll,  Sigurðr,  Ögmundr. 

Pálsson:  Áslákr,  Brandr,  Böð- 
var,  Egill,  Einar,  Grímr, 
Hafliði,  Hallkell,  Jón,  Kálfr, 
Ketill,  Narfi,  Sigmundr,  Sig- 
urðr,  Símon,  Snæbjörn,  Svein- 
björn,  Thomas,  Vermundr, 
Þorkell,  í>orsteinn,  Þorvaldr, 
Ögmundr. 

panna,  sjá  búsgagn. 

pausari,  sjá  hertygi. 

pantr  300,  400,  449,  502. 

Papafjörðr  í  Skaptafellssýslu 
austari  511. 

papi,  sjá  páfi. 

pappír,  pappírsblöð  (1478)  302*. 

pár  (á  handrit)  412,  414. 

Paris(arborg)  á  Frakklandi  147. 


REGISTR. 


1017 


Parliamentum  (parlament)  72, 
170,  498«. 

páskar,  páskadagr  (fyrsti,  annar; 
þriði,  fjórði)  páskatími  24, 
94,  97,  119,  250*,  251,  253^ 
2542,  256,  257,  258»,  260', 
262',  266',  267^  271»,  272, 
273,  274,  275»,  277^  279, 
282  (opt),  284^  286*,  287  (opt), 
292,  293^  294,  296»,  298«, 
299,  300^  301,  302«,  3092, 
310»,  311,  312*,  313»,  3142, 
3152,  3162^  318«^  319^  320«, 
321,  322,  324,  325«,  326», 
827,  329,  330,  331*,  333, 
334»,  337*,  338*,  342^  346, 
350,  351»,  3522,  403^  404«, 
405,  444,  462,  473,  474, 
493,  494,  513,  557,  590, 
694  (opt),  596,  631,  632, 
675«,  735,  774,  779.  ~  páska- 
blað,  sjá  kirkja.  —  páska- 
bók,  sjá  kirkja.  —  páska- 
brefer,  sjá  kirkja.  —  páska- 
kerti,  sjá  kirkja.  —  páska- 
kver,  sjá  kirkja.  —  páska- 
spjald,  sjá  kirkja.  —  páska- 
stöng,  sjá  kirkja.  —  páska- 
vika  25,  139,  176,  225,  267, 
296,  309,  349,  475,  668,  675, 
694,  747,  779. 

passagiura  134. 

passio  domini  286,  298,  309, 
5652,  605,  779. 

pater  noster  94,  97,  493,  494, 
580. 

Patreksfjörðr  i  Barðastrandar- 
sýslu  217,  712. 

patria  171. 

Paulus,  sjá  Páll. 


Paus,  Hans,  norskr  lögfræð- 
ingr  (d.  1770)  112,  158. 

peccatores  97. 

pecuniæ  52,  148,  203. 

peningr,  peningar  (eign,  fó, 
mynt,  sjá  gyllini,  nobil)  4, 
8«,  22«,  25,  26,  27*,  30»,  31, 
34,  35,  64,  662,  57,  68«,  74, 
75«,  77,  78,  80,  83,  86,  88, 
90,  92,  99«,  103,  105,  122, 
124,  130,  131,  140,  142, 
145,  156,  157,  162,  165«, 
172*,  173,  175*,  176,  183, 
188,  1912,  194^  201,  210, 
212,  216»,  217*,  219»,  220«, 
221,  222«,  223,  225,  226«, 
227,  229,  230,  232,  233, 
234,  240»,  243,  244»,  245», 
246«,  251,  260,  268,  269«, 
270,  278,  285«,  299,  300, 
308«,  319«,  320,  322,  325, 
340,  362,  363«,  369»,  370*, 
371,  373,  374,  377*,  379, 
380*,  383,  384,  385, 
3892,  393»,  399,  402,  404, 
406«,  410,  415,  416,  417, 
426,  429,  430*,  431*,  438, 
439,  440,  443*,  444,  446, 
447,  450,  456»,  465,  468, 
474,  475,  477«,  479,  483», 
485,  486,  487,  488»,  489*, 
490«,  491,  495,  496,  500, 
501,  504,  506,  509,  512, 
514,  517»,  518,  521,  524, 
526,  529»,  532,  534,  541, 
542,  547,  548,  549,  550«, 
552,  553«,  556,  557,  573, 
575,  576,  580,  581,  582*, 
586,  596,  597,  603,  607«, 
610,    615«,     617,     619,    621, 


WðíBi 


REGISTR, 


62S»,  62é,  625,  626^  637, 
639',  640,  641^^  642^  645, 
647S  648,  650«,  652*,  6532, 
658,  664^  666,  668«,  671*, 
672^  673^  679,  684«,  685, 
686,  687,  688,  692,  696^  700, 
701»,,  702S  703«,  704«,  710», 
713,  7162,  718,  721,  722», 
725^  733^  741^  748,  751, 
758«,  763^  764,  765,  766, 
773,  777«,  778^  779,.  783, 
785»,  789,  790,  791,  796, 
803«,    805,    809,   813»,    8J5^ 

—  GuðraundarpeDÍDgar,  sjá 
Guðmundr  Arason.  —  Pótrs- 
peningar,  sjá,  Pétr  postuli.  — 
peningar  i  silfri  389.  — 
þarflegir  peningar  99,  207, 
237,  299,  373»,  388,  420, 
478,  529,  593,  598,  613, 
626,  719,  748,  750,  763, 
787,  791.  —  peningaaðtektir 
369.  —  peningadráttr  78.  — 
peningaihæð  372.  —  peninga- 
rán  689.  —  peningareikningr 
575,  786.  -^  peningasekt622. 

—  peningaskipti  (frið,  ófríð) 
80,  374«,  483.  —  peninga- 
vöxtr  370,  372.  —  peninga- 
þurð  393. 

penaio  80«. 

peregrinacio  661. 

pergaraent,       pergament(i)sblöð, 

pergament(i)sskrá/r,    111,  195, 

196,     197,     198,    249,      347, 

681,  759«. 
Peter    I)amb«ck     (1433—^1434) 

8--9. 
Peter  Karssche  (1433—1434)  9. 
Peter  Vrienstat  (1433— 1434>  9. 
Pótr  í  Skagafirði  (1449)  41. 


PétrFinnsson  (Jónssonar,^)faðir 

Finns  og  Odds)    á    Auðunar- 

stöðum      (1422—1461),     lög- 

réttumaðr  243. 
Pétr  Haldórason  lögmaðc  (á.  14. 

öld)  817.  V    M^ 

Pétr  Hannisson    pfas<9'   nyrðra 

(1463)    390,    391,    397.     Sbr. 

Pétr  Jónsson. 
Pétr    Jónsson,     Pétrssonar    (d. 

1349?)  817. 
Pétr    Jónsson      prestr     nyrðra 

(1473)  700.     Sbr.  Pétr  Hann- 

isson. 
Pótr    Kollason    prestr^)    nyrðra 

(1419)  IV,  272. 
PétrNarfason  (Pótrssonar) vestra 

(1473—1476)  712,  810. 
Pótr  Nikulásson    biskup  á.  Hól- 

um     (1391—1404)   300,    348, 

627. 
Pétr  Nikulásson   norrænn  maðr 

(1455)  134. 
Pótr    Ormsson    á    Syðravatni    í 

Skagaíirði  (1411—1421)  3—4. 
Pótr    Pétrsson    meistari,     hirð- 

maðr  Kristophers  konungs  af 

Baiern    (1442—1448;     enn    á 

lífi  1457)  18,  155.»)í 
Pétr  postuli   5,    52,  53,  58,  59, 

60,  80,  89,  94,  97^,  131,  160, 

182,     1842,     185,    206,    213, 

223,    2502,    252,    254,    255, 

256,     264,     266,    267,     269, 

270,    274,    276,    283,     292, 


0  Sbr.  DI,  ni,  Nr.  532. 

«)  Petta  orÖ  er  falliö  úr  registri 
IV.  biudis. 

»)  Mun  hvortveggja  staðr  þessi 
eiga  við  þenna  mann. 


RB€HSm 


loia 


298«,    308,     311,    313,    315, 
829,     330,    331,    344,     345, 
348,     350,    351,    364,     366, 
367,    368,    388,    399,     401, 
421,    482,    493,    545,     546, 
656,    574,     576j    593,     594, 
6013^,    602,    603,     604,    605, 
621,    622,     623,     633,     660, 
673,     717,    737,     756,     758, 
760,  778,  815,  816.  —  Pétrs- 
fé,      sjá      Pétrspeningar.     — 
Sanctus  Petrus  (Pétrskirkja  í 
Rómaborg)  53.  —  Pétrskirkja 
53,  2502,  252,  254,  255,  264, 
266,    269,    276,     292,     298, 
311,     315,     329,     344,     399, 
401,    593,    737.  ~  Pétrslikn- 
eski,     sjá    kirkja.  —    festum 
Petri    601.    —   Pétrsmessa   á 
langaföstu      (cathedra    Petri, 
22.  Febr.)    89,  160,  206,  778, 
815,    816.    —   Pétrsmessa   á 
sumarið     (vincula    Petri,     1. 
Aug.)    283,    866',    367^   388, 
482,    623,    756,   758,  759.  — 
Pétrs  messa  og  Páls    94,  97, 
131,     184«,     185,    213,    364, 
366,     367,     368,     421,      545, 
546,     574,     576,     621,     622, 
673,    717.    —    Pétrspeningar, 
Pétrsfó     (denarius  Petri)    52, 
59,  60,  348.  —  Pétrssaga,sjá 
kirkja.     —     Pétrsskript,     sjá 
kirkja. 
Pétr     Sveinsson      („ríkismanna- 
fæla"),  biskups  Pótrssonar  (og 
sonr      Ásdisar      Ólafsdóttur; 
1474  og  síðar)  751—752. 
Pótr  Þórðarson    (Gríslasonar  frá 
Haga,    bróðir  Einars,  Erlingfí 
og  Sigurðar)  á.Fogsá  áBarða- 


strönd  (1414  og^  siðar;  kemr 
við  bréf  1422-^^-1428;  d.  um 
1454)  768—769;^) 

Pétr  Þórðarson  á  Fellsenda 
(1643)  713. 

Pétr  Þórðarson,  Guðmundar- 
sonar  (og  Katrínar  Óladóttur) 
prestr  syðra  og  eystra  (1464 
—1473)  412,  697.*) 

Pétr  Þórðarson  prestr  i  ísa- 
íirði  (1460)  og  síðar  á  Stað 
á  Ölduhrygg  (1465)  207,  444 
445.») 

Pétr  Porsteinsson  íRangárþingi 
(1466)  463. 

Petronella  mær:  festum  (messa) 
Petronellæ  virginis  166,  179. 

Pótrsdóttir:  Grunnhildr. 

Pétrsskógr  i  Laufássbarði  317. 

Pétrsson ::  Árni,  Ásgeir(?),  Björn, 
Eysteinn,  Finnr,  Gestr,  Guð- 
mundr,  Gunnar,  Herleikr,  Jón, 
Narfi,  Oddr,  Ólafr,  Pétr, 
Sigfús,  Sveinn. 

Petrus  lenger  (1450)  59. 

Philippus  et  Jacobus  75,  77, 
106,  228,  416,  444,  446, 
455,  556,  606,  738,  742, 
743,  744.  —  Philippusmessa 
og  Jacobi  (festum)  92,  444, 
446,     sjá,     Tveggja    postula 


messa. 


pilagrímr    76. 

67. 
piltar  390. 
piratæ  170. 


pílagrímsferð 


*)  Pétr  er  án  efa  faðir  Sigfúsar 
og  Narfa,  föður  Guðmundar,  Jóns,. 
Ólofar  og  Pótrs. 

*)  Gseti  J)ó;  verið  eini^  íftaðr. 


loáö 


REGISTR. 


pisces  72*,  73  (sbr.  skreið). 

Pius  páfi  hÍDn  annar  (1458 — 
1464)  157,  174«. 

pjátr  631.     Sbr.  málmar. 

plica  (faldr  á  bréfi)  461. 

poena  736,  737.  -  ■  poenitencia 
736,  737. 

Pommem,  sjá  Eirikr  af  Pomm- 
ern. 

pontifex,  summus  pontifex  118, 
123«,  169,  171»,  203.  — 
pontificialis  dignitas  53.  — 
pontificium  169. 

populus  Schallioltensis  376. 

porcio,  porcio  ecclesiæ  34,  35, 
79,  101*,  104,  162,  216,  240, 
25P,  252^  253*,  254«,  255 
(opt),  257^  259*,  260«,  261«, 
262»,  264,  265,  266^  268«, 
269,    270^    272^    273*,  274«, 

•  275«,  276«,  277«,  278»,  279», 
280«,  283,  284«,  285»,  292«, 
293«,  295«,  298,  299«,  800*, 
308*,  311»,  312»,  314,  316», 
317»,  318,  319',  320«,  321«, 
324«,  325»,  326»,  327,  328*, 
330«,  331»,  332»,  334,  337«, 
339^  340',  341«,  342,  343*, 
344*,  345«,  346«,  348,  349«, 
352,  377«,  394,  395,  402, 
403,  405,  408—409,  422, 
493,  495,  512«,  513,  556, 
582,  583,  592^  595«,  596^ 
597«,  598,  599,  634,  635, 
674,  675»,  702-^  774,  775.  — 
percioreikningr,  sjá  reikningr. 

portagium  73. 

portus   149. 

postulakirkja  190,  313,  350.  — 
postulalikneski  580.  —  post- 
ulamessur    94,    97,    349.  — 


postulasögur,  sjá  kirkja.  — 
postulleg  fjárhirðsla  59. 

pottausa,  sjá  búsgagn. 

pottr,  sjá  búsgagn. 

predicatores  168,  170. 

prédikan  95,  97. 

prelátar  16,  19,  52,  53,  63, 
123,  1582,  159,  169,  170, 
182,  256,  411,  5742,  732, 
750. 

presbyter  102,  103,  170,  661, 
737.  —  presbyteralis  curia 
79. 

Prestbakki,  sjá  Bakki. 

Presthólar  i  Gnúpasveit  (sbr. 
Hólar)  136,  279,  359,  410, 
533. 

Presthvammr  i  Aðaldal  110 — 
111,  286,  392,  397. 

prestr,  prestar,  prestmenn  7, 
13,  27,  29,  30,  493,  63,  65, 
67,  75,  79,  85,  95,  97,  100, 
101»,  125,  167,  175,  182, 
208,  250,  252,  255,  256, 
257,  258«,  265«,  274^,  278, 
282«,  285,  292,  293»,  298, 
302,  3112,  316^  321^  322, 
324,  326,  328,  330«,  331«, 
333,  334,  337«,  339«,  342, 
348»,  349«,  359  (opt),  360 
(opt),  361  (opt),  376,  390, 
402,  411,  412«,  4242,  426«, 
430,  437,  438«,  439»,  440«, 
464,  465,  466,  479,  480, 
481,  491,  492,  493«,  494, 
508,  509,  5142,  527«,  531, 
547,  562,  571,  574»,  579, 
588,  590^  594,  598,  601, 
603,  609,  631,  633,  634, 
644,  645,  671«,  672,  673, 
676,    677,    678«,   679»,   680«, 


REGISTR. 


1021 


689,  708,  709»,  713,  714«, 
715^  718,  725',  726^  727, 
732«,  734,  739,  740^  741, 
742,  750,  753^  754^  755, 
759,  760,  766,  767,  772, 
776,  782,  792,  793.  —  sjá 
heimaprestr,  heimilisprestr, 
ómagaprestr,  söngprestr^þinga- 
prestr.  —  prestsdráparar  66.  — 
prestaeiðr  78 — 79.  —  presta- 
stefna  75^  77',  167,  364, 
365*,  3662,  367^  424,  432, 
458,  464,  466,  545,  574, 
620,  635,  671,  673,  708, 
711,    755.    -     prestatal    359. 

—  prestlegt  embætti,  starf 
47,  48',  49^  67,  215.  — 
prestlegr  heiðr  726.  —  prests- 
kaup,  sjá  kaup.  —  prests- 
skyld  251,  252,  254,  256, 
259,  261,  265^  266,  268, 
272,  273,  274,  275,  276, 
279,  284,  290,  293,  294, 
297,  299,  300,  302,  307, 
312,  318,  320,  321,  324, 
326,  327,  331,  333»,  334, 
340,  341,  343,  344,  359.  — 
preststiund  410,  630,  784, 
797.  —  prestsvígsla  459',  773. 

—  prestsvigslubréf  660 — 664. 
Prestskelda  á  Landi  795. 
prevelegia,  sjá  privilegia. 
princeps  52,  203«,  498,  695. 
prior     293,      365«,     623,     525, 

669',  755«,  787'.  —  priorissa 

227,  228. 
privilegia   58',    63,     159,    1692, 

203,  498^  579,  673,  735. 
Prjanslækr,  sjá  Brjanslækr. 
procurator  498. 
próf   205,    238,    437,   456,  522, 


611,  656,  678,  692,  713,  738, 
739«,  740,  809.  —  prófa- 
leiðslur  677,  739,  753^ 

prófastr  29«,  65,  80,  112,  118^ 
114,  115',  125,  126,  155,165, 
198,  199,  200,  205,  207,  208, 
691,  692,  784,  785'.  —  pró- 
fastsþing  113. 

prófenta  140,  141,  153,  156, 
194',  228,  246,  417,  434, 
437',  438,  440,  458,  459, 
471,  511,  603',  643,  648, 
653,  660,  732,  733',  750^ 
789'.  —  prófentubréf  140, 
152—153,  193—194,  417, 
434—435,  437,  511,  642— 
643,  749—751,  789—790.  — 
prófentugerningr  246.  — 
prófentugjöf  602,  623.  — 
prófentuhús  733.  —  prófentu- 
kaup  417.  —  prófentukona, 
prófentuföst  kona  437,  643, 
732.  —  prófentumaðr  140, 
221,  417,  434,  435,  733'.  — 
prófentusamningr  458—  460, 
749—751.  —  prófentuseta  140. 

profestum  662. 

propiciatorium  720,  722. 

Prothasius  et  lacinctus  martyres 
580. 

Prússar,  Prússland  10 — 11,  23 
—24. 

præfectus  497. 

psalmi  evangelici  414. 

psaltari  3,  sjá  kirkja. 

puer  natus  (messuupphaí)  346. 

pundari  35,  316.  Sbr.  bús- 
gagn. 

purificacio  sanctæ  Mariæ,  sjá 
María  mær. 

PurkufeU  í  Vopnafirði  128. 


'WS® 


REGISTR. 


öuadragesima  313,  351. 
quittancia,  sjá  kvittao. 
qvgillde,  sjá  kúgildi. 

Rá  og  reiði  211. 

ráðaneyti  134. 

ráðasök  771. 

ráðherrar  24. 

ráðsmaðr  93»,  146,  147,  194, 
227,  397,  426,  435,  436,  458, 
470,  479,  482,  513,  525,  551, 
574,  612,  652,  679,  682, 
684,  700—701,  721,  738, 
75œ,  776,  778.  —  ráðsmanns- 
starf  397. 

rafabelti  813,  814.     Sbr.  kostr. 

Rafn,  BJá  Hrafn. 

Rafnskarðsá  (Rófuskarðsá,  eða 
Rofekarðsá),  sjá  Hrafnskarðsá. 

Ragna  Árnadóttir,  Höskulds- 
sonar,  síðari  kona  Þorvarðs 
Steinraóðarsonar  (1471)  626^ 

Ragna  Auðunardóttir  hyrnu, 
Salomonssonar,  kona  Ver- 
mundar  Kolbeinssonar  á 
Hvanneyri  (1461—1463)  236 
—237,  278. 

Ragna  Hrafnsdóttir  lögmanns 
Guðmundarsonar  úr  Skriðu, 
kona  Brands  Haldórssonar  á 
Barði  (enn  á  lifi  1464)  423, 
819. 

Ragnalngiraundardóttir,  Óþyrm- 
issonar  úr  Dali,  systir  Gruð- 
ríðar,  kona  Jóns  raoks  (c. 
1400)  476—477,  660-651, 
783. 

Ragneiðr,  Ragneyðr,  sjá  Ragn- 
heiðr. 

Ragnheiðr  Eiríksdóttir  frá 
Skai'ði,       IKr^kssonar       hins  { 


gamla,  kona:  1.  Þorsteins 
Helgasonar  á  Reyni  í  Mýr- 
dal,  2.  Magnúsar  Jónssonar 
á  Krossi,  3.  Eyjólfs  lögmanns 
Einarssonar^)  (1471—1472) 
637—639,  646,  688. 

Ragnheiðr  Þorvarðsdóttir,  kona 
Guðmundar  Björgólfssonar 
(1443-1453)  64,  106^. 

Ragnhildr  kona  í  Húnavatns- 
þingi  (c.  1330—1340)  1. 

Ragnhildr  Einarsdóttir,  Orms- 
sonar  (1470)  570. 

Ragnhildr  Þorvarðsdóttir,  Lopts- 
sonar,  kona  Hákalla-Bjarna 
(1463—1465)  378— 379^  446. 

Ragwallr,  sjá  Rögnvaldr. 

Ramíhóll,  sjá  Hrafnhóll. 

Ramfstaðir,  sjá  Hrafnstaðir. 

rán,  ránskapr  20,  21,  642,  75^ 
77,  132,  133,  183,  202,  325, 
485,  488»,  490,  639,  678, 
726^  740,  766,  812,  813.  — 
ránskapr  Englendinga  11.  — 
ránskapítuli  (í  lögbók)489.— 
ránsmenn  20,  21,  133,  489, 
640. 

Randestaðir  (Randvéstaðir)  í 
Breiðdal  630. 

Rangá  í  Kinn  372. 

Rangá  í  Rangárþingi  792.  — 
Rangárvellir  101,  102,  425, 
790,  797,  798.  —  Rangár- 
þing  636,  637,  642,  655,  656, 
802,  803,  804,  806,  806. 

Rani,  sjá  Hrani. 

rannsak  708,  709. 

Rannveig     Björnsdóttir,      kona 


»)  Sbr.  Safn  I,  115—116 ;  Sýslu- 
m.æfir  I,  HAS,  806—308. 


EEGISTE. 


áM3 


iSnorra     Bjarnasonar      (1474) 

744. 
Rauðagnúpr  á  Sléttu  281,  303. 
Rauðagróf  við  Miðfjarðará  335, 

336. 
Eauðalækr  í  Hörgárda]  108.  — 

Rauðalækjarnes  108. 
Rauðamelr    í    Hnappadalssýslu 

666. 
Rauðamýr    í   Nauteyrarhreppi  í 

IsaJQarðarsýslu  161,  163. 
Rauðasandr  á  Barðaströnd   4 — 

5,  226,   449—450,    490,   500, 

552,  580—581,  712. 
Rauðaskriða  í  Blönduhlið  323. 
Rauðaskriða     á    Skaga     334(?), 

345,  350. 
Eauðatindsgil  i  Breiðdal  155. 
Rauði-,  sjá  Rauða-. 
Rauðkollr,      sjá     Jón     Jónsson 

rauðkollr. 
Eauðskinna    (máldagabók  Ólafs 

biskups  Rögnvaldssonar  AM. 

274.  4to)  247,  249. 
Raufarberg     (nú    Rauðaberg)    i 

Fljótshveríi  646. 
Raufarfell     hið      eystra      undir 

Eyjafjöllum  752. 
Raufarhöfn    á  Sléttu  ;276,    281, 

304*,  305. 
Raugnvaldr,  sjá  Rögnvaldr.; 
Raumsdalr  í  Noregi  560.      l '  '  ' 
raun,  Raun,  sjá  hraun,  Hraun. 
rautt  letr  728. 
Ravgnvaldr,  sjá  Rögnvaldr. 
rebelles  53. 

Record  office  of  England  32. 
ireflar  5.      Sbr.    húsbúnaðr,    sjá 

kirkja. 
refsingar  21^  113,  115. 
Refsteinsstaðir  i  Viðidal  746. 


regestum  761 '^. 

regiment  112^  114^ 

regina  52. 

regnum  51,  '62*,  53,  118«,  123, 
142,  148^  150,  168^  169^ 
170»,  171«,  202,  203«,  498, 
6951 

registr,  registrum,  registrumbók 
88,  125,  249,  261,  352,  420, 
634. 

reið  (áreið,  yfirreið)  75,  99, 
135,  188,  255,  352,  355,  452, 
462,  492,  507,  516,  563,  641, 
659. 

reiða,  reiðsla  (=  skil,  greiðsla) 
202^  304,  402,  469.  —  skip- 
reiða  305. 

reiða  (=  hinsta  þjónusta)    1901 

reiðarar  (skips)  9. 

reiðgötur  111,  323. 

reiði  (sbr.  rá  og  reiði)  211, 212, 
494,  580. 

reiðskapr  (bókar)  346. 

reiðskapr  (reiðtygi)  ;8,  65,  191, 
570.  —  beizl  570.  —  söðlar 
65,  570. 

reiðsla  (yfir  á,  heiði)  632,  730. 

Reiðslugil  323. 

reiðusveiuar  190. 

reikningr,     reikningskapr     202, 

i  .250,  251^  252^  258,  254 
i(opt),  255  (opt),  256«,  257«, 
259«,  260^  261«,  262«,  264, 
268,  269,  270^  ^71,  272«, 
273»,  274,  275»,  276  (opt), 
,277,  278«,  279*,  :280,  283, 
284«,  285*,  292*,  293«,  294, 
295  (opt),  296«,  297«,  298, 
299^  800*,  301«,  802  (opt), 
308  (opt),  .310»,  311*,  312^ 
314,     315»,    316»,    317    (opt), 


1024 


REGISTH. 


318,  319,  320*^;  321,  324*, 
326«,  327,  328«,  330^  331, 
332^  333,  334,  337*,  339', 
340*,  341,  342,  344^  345», 
346*,  349«,  362^  355,  397, 
402,  403,  405,  408,  420, 
429,  449,  462,  483,  503, 
504«,  512,  515,  526,  547«, 
556,  583,  595*,  596,  599, 
607,  625,  626^  635,  654, 
657*,  67P,  721,  770^,  778, 
791». 

reingi  264.     Sbr.  kostr. 

reip,  sjá  búsgagn. 

Reistará  syðri  á  Galmaströnd 
233—234,  822. 

reitr  770. 

reka,  sjá  búsgagn. 

Rekavík  á  Hornströndum  161, 
163,  502. 

reki  (rekar,  rekamark,  rekatak- 
mark)  54»,  61«,  82,  85»,  86, 
117,  128«,  129,  137,  162, 
210,  211,  223^  224,  229, 
253«,  261,  262»,  263^  264», 
265,     267«,     270,     271,    275, 

.  276  (opt),  277*,  278*,  279», 
280  (opt),  281  (opt),  283  (opt), 
284,  298,  304-^  305  (opt), 
306  (opt),  307,  317,  322», 
325,  327«,  334»,  335,  3.39«, 
341»,  342,  343,  345,  349, 
351,  364,  381,  390,  395«, 
409,  420,  463,  475,  505, 
511,  539«,  540»,  541«,  544, 
549,    550,    577,     586,     591, 


594« 


599,        604,         618, 


630*,  6322,  634*,  643,  659«, 
674,  697—698,  717,  733, 
769,  780*,  798.  —  heimareki 
263.     —     smáreki     278.     — 


rekabréf  576—577.  —  reka- 
kaup    306.  —   rekaland    280. 

—  rekasala  54.  —  rekaskrá 
248«,    249.  —   rekataka   390. 

—  rekavetr  hinn  mikli  (eptir 
1402)  769.  —  rekhvalr  264. 
Sbr.  renningar,  strandrak, 
viðreki,  vogrek. 

rekjárn  268.     Sbr,  búsgagn. 
rekkvoðir,  sjá  sængrklæði. 
rekstr   258,  313,  318,  347,  349, 

351,  670,  707«,  792. 
Reliquiæ :     festum     reliquiarum 

221,  396,  467,  534,  802. 
Remigius     hinn    helgi:     festum 

Remigii  493. 
Remmert  Vlenot  (1442)  15. 
renningar   339,    381,    549,  550, 

586,  643. 
Rennisey  á  Rogalandi  3,  476 — 

477,  783. 
renta     7,    112,    114,    138,    202, 

213,  385,  579,  651. 
repressaliæ  498«. 
responsar  414,  415.  —  respons- 

oria  413. 
rétt  358.     /•5      m     ÍIo' 
róttarbætr    15—18,    18—19,   19 

-20,  20-21,  62—69,   111— 

116,     131,    132—134,    158— 

159,  184,  381-386,  530. 
réttarfar  490,  514,  640. 
róttari  640. 

réttfangnir  menn  656«. 
róttfeingnir  peningar  477. 
réttindi  64. 
réttr  (matr)  194. 
réttr    7,    15,    17»,    18,    20,    21, 

27,    57«,     58»,    64«,    65»,    67, 

68,    75«,    77«,  112,  113,  114«, 

115'^     116,     125,     130,     138, 


REGISTR. 


1025 


158,  183^  199,  214,  217*, 
219,  244,  383,  384,  386, 
437,  484,  485^  509^  542, 
555,  563,  579,  685,  639, 
641,  651,  672,  704,  712, 
725,  747,  753,  777,  785.  — 
tvöfaldr  réttr  8,  514. 

réttsýni,  réttsýn,  réttsýnis  4^, 
93,  111,  119,  120,  127, 
129,  290,  306,  323,  335, 
347^  348^  349,  372^  457^ 
463,  481,  521,  618,  6941 

réttugheit  151,  152,  382,  384^ 
385. 

rex  (sbr.  konungr)  52,  118,  147, 
148,  149,  150,  171,  203, 
4532,  497,  498^  695^  736.  — 
regia  maiestas  376.  —  regium 
vectigal  497.  ~  regius  con- 
sensus  169. 

Reyðalækr  á  Viðidalstunguafrétt 
348. 

Reyðará  á  Tjörnesi  274. 

Reyðarfjörðr  í  Austfjörðum  154, 
531. 

Reyðarvatn  á  RangárvöUum  790, 
792,  797,  798. 

reyfaraskapr,  reyfarij  64,  116. 
Sbr.  rán. 

reykelsisker  128. 

Reykhólar,  sjá  Reykjahólar. 

Reykholt  neðra  í  Biskupstung- 
um  144. 

Reykholt  í  Reykholtsdal,  sjá 
Reykjaholt. 

Reykir,  sjá  Kópareykir,  Norðr- 
reykir. 

Reykir  i  Mjótum  38,  355. 

Reykir  í  Fnjóskadal  303,  533. 

Reykir  í  Hjaltadal  37,  43. 

Reykir  i  Hrútafirði  116—117. 
Dipl.  Isl.  V. 


Reykir  í  Miðfirði    IV,    669;    V, 

28,  29,  92,  519—520. 
Reykir  i  Mosfellssveit  385. 
Reykir  i  Ólafsfirði  119,  120. 
Reykir  i  Reykholtsdal    (liklega 

Sturlureykir)  400. 
Reykir     á     Reykjaströnd      við 

Skagafjörð     104,     193,     322, 

323. 
Reykir    i    Tungusveit    25,    329, 

361. 
Reykjadalr      596,      597.       Sbr. 

Haukadalr. 
Reykjadalr    í     Suðurþingeyjar- 

þingi  34,  110,  111,  119,   166, 

392,  415,  416,  422,  427,  446, 

449,  463,  505,  510,  635,  662, 

663,  664,  665,  671,  686—688, 

823. 
Reykjaeyri  i  Miðfirði  335. 
Reykjahlið     við     Mývatn     141, 

155,  156,  201,  533.  —  Reykja- 

hliðarþing  533. 
Reykjahólar  (Reykhóiar)  í  Reyk- 

hólasveit     50,    51,    216,    370, 

372,  443,  501,  502,  517,  518, 

534,     5752,     601,     698,    712, 

713,    810,   819.  —  Reykhóla- 

eignir  575. 
Reykjaholt  (Reykholt)  íBorgar- 

firði    (i    Reykholtsdal)    399— 

400,   532-533,  818—819.  — 

Reykholtsdalr  400. 
Reykjahverfi     í    Suðrþingeyjar- 

þingi     283,     396.    —    Reyk- 

hverfingar  283. 
Reykjanes  í  Barðastrandarsýslu 

216,  372,  501,  502,  518,  534, 

591,  601,  713,  784,  785. 
Reykjareitr     við     Mælifellsá     i 

Skagafirði  481. 

65 


ím 


BPGÍSTB. 


Eeykjarfjörðr    i  Arnarfirði    82, 

130—131. 
Reykjarfjörðr      í      Grunnavíkr- 

hi-eppi  i  ísaQarðarsýslu  502. 
Reykjarfjörðr      i     Strandasýslu 

216,  219,  636. 
^eykjarfjörðr      i     Vatnsfjarðar- 

þingum    162,    163,    164,  624, 

748. 
íleykjarhóll    i  Fljótum    39,    44, 

355,  681—682,  723,  724,  729, 

738,  739,  740,  741,  745. 
Reykjaskarð  i  Skagafirði  681. 
Reykjaströnd      við     Skagafjörð 

651,  652. 
Heykjatangi  i  Miðfirði  334. 
Reykjavellir  (-völlr)    í  Biskups- 

tungum  143,  144.  —  Reykja- 

vailargarðr  144. 
Reykjavík    (Vik)    á    Seltjarnar- 

nesi  519,  706. 
Reykjavik  i  Steingrímsfirði  502. 
Reymundus :      Summula      Rey- 

mundi  288. 
Ileynihólar  (-hóll)  i  Miðfirði  335, 

3362,  338. 
Reyninessklaustr,      sjá     Reyni- 

staðr. 
Reyninesstaðr,  sjá  Reynistaðr. 
Reynisnes     i     Skagafirði      191, 

192,     193^     194,     226,    227, 

228,     229,     397,     787,      790, 

816.     Sbr.  Reynistaðr. 
Reynisnes     austanmegiu     Eyja- 

fjarðarmynnis  264. 
Reynistaðarklaustr,    sjá    Reyni- 

staðr. 
Reynistaðr  i  Skagafirði  (Staðr  i 

Reynisnesi,  Reynisnessklaustr, 

Reynisnesstaðr,    Reyuistaðar- 

klaustr)     54,     105,    191—192 


!      (opt),    1932—194,   213,  226— 

I      229,     361,     396—397,      706, 

I      788—790,  814,  815. 

\  Reynistungur  i    Austur-Skapta- 

I      fellssýslu  110. 

|Reynivellir   i    Kjós    487,     779, 

I      800. 

1  Reynolt     Nederhoff     kaupmaðr 

I      (1434)  9. 

Iriddari  16,  63,  71,  151,  152, 
560.  —  sem  nafubót  isleuzkra 
manna  63^,  189,  393.  — 
riddarabréf  69—70,  151— 
152. 
Rif  (Rifsreki)  á  Sléttu  281,  304*, 
305. 

Rif  á  Snæfellsnesi  497. 

riki  18,  19,  20,  24,  56,  58,  62«, 

115,  127,  132,  134,  151,  152, 
158,  695.  —  Noregsriki  16«, 
17,  18,  20,  1122,  114*,  116, 
127,  133^  151,  152,  159, 186, 
201,  564.  —  rikisráð  24^  56, 
63,    67,    95,    96,    112*,    114«, 

116,  117,  127,  133,  158.  — 
rikisstjórn  63. 

rikismenn  64,  65,  182,  760. 

rikisprestar  65. 

Rikilstaðir  i  Eyjafirði  303. 

riklingr  813,  814. 

Rín(fljótið,  Reuum)  16,  19,  20. 

Ringvær,  sjá  Hringver. 

Rip  i  Hegranesi  36,  42,  360. 

ript  (lagaript)  216,  316. 

ripting,  sjá  lagaripting  (lög). 

Rjóðrá  við  Isafjörð  462. 

Rjúkandi,     foss     i     Miðíjarðará 

333. 
Robbert     Schorbryngk     riddari 

(1437)  11. 
róðr  211. 


REGISTR. 


lt)27 


Róðugrund  í  Skagafirði  525. 

Rófa  i  Miðfirði  353. 

Eoíhóll  (nú  Róðuhóll)  i  Slétta- 
hlið  39,  44. 

Rofwskarðsá,  sjá   Hrafnskarðsá. 

Rogaland  (Rygjafylki)  i  Noregi 
3,  60,  476,  783,  802. 

rógr  122. 

Róma,  Rómaborg,  rómverskr  öl, 
53,  57,  58,  59,  118,  123, 
142,  168,  170,  249,  590, 
735,  737.  —  Romana  ecclesia 
52,  118,  123.  —  Rómaskattr 
45,  59,  590.  —  Rómreið  58. 

roof  (=  rán)  133'. 

Roscild,  sjá  Hróarskelda. 

Roskilda,  sjá  Hróarskelda. 

Rosmhvalanes  (Rosmalanes, 

Rosthvalanes)  i  Kjalarness- 
þingi  477—478,  693,  707— 
708. 

rostungr  278.     Sbr.  selr. 

rót  (viðar)  278,  304. 

rúmhelgir  dagar   269,  342,  349. 

Runi,  sjá  Hruni. 

Runolbur,  sjá  Runólfr. 

Runólfr  Árnason  (Runólfssonar 
frá  Laugalandi)  bróðir  Skúla 
(1468)  514,  522^ 

Runólfr  Gruttormsson  i  Húna- 
vatnsþingi  (1452)  89—90. 

Runólfr  Höskuldsson  (Ruuólfs- 
sonar  frá  Laugalandi)  bóndi 
á  Bægisá  ytri  í  Öxnadal  og 
síðar  á  Bakka  (1453—1472 
eða  leingr),  prófentumaðr  á 
Hólum  (1471)  107—108  (opt), 
295,  584-585,  600—601, 
602—603,  620,  644—645, 
652-653. 

Runólfr    Marteinsson     (Runólfs- 


sonar  frá  Laugalandi)  bróðir 
Hákalla-Bjarna  (1465)  452. 

Runólfr  Sturluson  (Greirssonar 
frá  Seylu,^)  í>orsteinssonar  úr 
Auðbrekku),  bóndi  á  Lauga- 
landi  i  Hörgávdöl  (1390— 
1420;  d.  1444)  IV,  659—660; 
V,  290,  292,  817. 

Runólfr  Þórarinsson  i  Skaga- 
firði  (1475)  775—777. 

Runólfr  í>orleifssou,  er  gefr  til 
Hvanneyrarkirkju  i  Andakil 
(c.  1470)  588. 

Runólfr  Þorsteinsson  nyrðra 
(1471—1474)  605,  762,  764. 

Runólfsdóttir :  Haldóra. 

Runólfsson :  Gizur,  Grimr,  Hallr, 
Höskuldr,  Jón,  Magnús,  Mar- 
teinn. 

rusk  (ryskingar)  427^,  771. 

Rusti,  sjá  Rusticus  Sigmundar- 
son. 

rusticus  19. 

Rusticus  Sigmundarson  (Rusti) 
i  Miklagarði  i  Eyjafirði  (1443 
—1463)  313,  351,  379. 

I^ygjafylki)  sjá  Rogaland. 

rykti  13*,  14. 

Ryn,  sjá  Rin. 

ræningjar  17.  —  ræningjaskip 
499. 

Rögnvaldr  Asgrimsson  (bróðir 
Benedikts)  prestr  i  Höfða  í 
Höfðahverfi  (1458—1478  eða 
leingr)  167,  228,  264,  364, 
418,  436,  454,  505,  539, 
644. 

Rögnvaldr  Oddsson  i  Eyjafirði 
(1461—1471)  362,  610,  611. 


')   Sbr.  DI.  n,  bls.  451. 
65* 


1028 


RBGISTR. 


Rögnvaldsson :   Ólafr. 
Eök-,  sjá  Reyk-. 
Rökir,  sjá  Reykir. 
Rönestaðr,  sjá  Reynistaðr. 
röveri  113. 

Sabbatum  20,  70,  693,  708. 

sacerdos  19,  79',  375.  —  sacer- 
dotalis  curia  79. 

sacramentum  726,  731,  732, 
734,  735,  771. 

safn  (fjallgöngur)  792. 

saga,  sögur  3,  760.  —  Bevus- 
saga  3.  —  Maríusaga  47. 
Sjá  kirkja. 

sakargipt,  sakeyrir,  sakferli,  sjá 
sök. 

Sakka  í  Svarfaðardal  261,   356. 

saklausir  menn  485. 

sal,  söl  131,  370,  388,  430, 
469,  658.  —  salastefnur   639. 

sál,  sálir  74,  94,  95,  97^  183, 
1892,  191^  341^  371^  412,  5OO, 
ð03,  518,  569^  571,  588^, 
728.  —  sálugjaíir  277,  571. 
~  sáluháski  734,  754.  — 
sáluhjálp  470,  646,  731.  — 
sálumessa  lOl^  341,  342, 
348,  504,  571.  —  sálutíðir 
348,  735. 

Salamon,  sjá  Salomon. 

Salbjörg  Gunnarsdóttir,  kona 
Ólafs  bónda  Grímssonar  (1473) 
707. 

Salomon  Brandsson  (frá  Kal- 
manstungu,  Hallssonar,^)  bróð- 
ir  Svarthöfða,  faðir  Auðunar 
hyrnu,  1398)  in,  626. 


^)  Svo  mun  róttara  fært  til  ættar 
en  i  registri  III.  bindis. 


Salomon  Einarsson  lögréttumaðr 
i  Galtarholti  á  Mýrura  (1473 
og  siðar)  709-710. 

Salomon  Jónsson  prestr  á  Hálsi 
í  Hamarsíirði  og  siðar  á 
Mosfelli  í  Grimsnesi  (d.  1660) 
143. 

Salomon  Magnússon,  Auðunar- 
sonar  hyrnu  frá  Hvanneyri, 
prestr  syðra  (1461 — 1462)  og 
síðar  í  Arnesi  í  Trékyllisvík 
m,  435;  V,  238,  368,  370. 

salt  38,  39,  41.  —  saltbrenna 
305,  756. 

Saltnes  i  Kolbeinsstaðahrepp 
810.  —  Saltnesáll  810. 

Saltnes  í  Norðrþingeyjarsýslu 
278.  —  Saltnesgarðr,  sjá 
Grjótgarðr  á  Saltnesi. 

Saltstæðingar  630  (=  Galtstæð- 
ingar). 

Saltvík  í  Hrútafirði  339. 

Saltvík  á  Tjörnesi  39. 

sami  (samningr)  393,  518,  652. 

Samkomugerði  i  Eyjafirði  212. 

Sámr  Símonarson,  Þorgríms- 
sonar,  prestr  á  Eyri  i  Alpta- 
firði  (d.  fyrir  1211)  823. 

Sámsstaðir  í  Hvitársíðu  404. 

Samtýni  í  Kræklingahlið  610  - 
612. 

samvista  585. 

samþyktarbréf  89,  192,  227, 
228,  229,  796—797. 

Sandar  í  Dýrafirði  226,  449, 
450,  451,  818. 

Sandar  1  Miðfirði  353. 

Sandaskógr  Bæjarkirkju  í  Borg- 
arfirði  401. 

Sandbrekka  i  Hjaltastaðaþinghá 
630. 


REGISTR. 


1029 


Sandeyjar  á  Breiðaíirði  593. 
Sandeyr  á  Snæfjallaströnd   163, 

586—587. 
Sandfell  á  Jökulsdal   127. 
Sandfell    hvorttveggja    i    Skrið- 

dal  630. 
Sandfell  á  Vatnsnetíi  674. 
Sandfell     á    Víðidalstunguafrétt 

347. 
Sandfellshagi  í  Öxaríirði    541 — 

542. 
Sandgil  i  Miðfirði  335. 
Sandhaugar  í  Bárðardal  298. 
Sandhólar  í  Eyjafirði  310. 
Sandhólar  á  Tjörnesi  39,  306. 
Sandholt,  sjá  Sauðholt. 
Sandhreppr,  sjá  Sandshreppr. 
Sandkrókr  á  Langanesi  277. 
Sandlækr      í      Gnúpverjahreppi 

470. 
Sandnes,  sjá  Sauðnes. 
sandr,    sandar     129,    236,    275, 

279,     2802,     298,    306,    347^, 

457,    511,    630,    632,  634.  — 

sandgil    120.    —    sandhryggr 

516.  —  sandmelr  335,  336. 
Sandr    (=  Sigríðarstaðasandr    í 

Vestrhópi)  85^  342. 
Sandr    i    Aðaldal     457,     462  — 

463. 
Sandshorn  í  Fjörðum  265. 
Sandshreppr    á     Rauðasandi    8, 

217. 
Sandupsir  (sandupsir?)  á  Jökuls- 

dal  128. 
Sandvík  í  Austfjörðum  632. 
Sandvík  í  Bárðardal  454. 
Sandvík  í  Grímsey  304. 
sannindavitni  365. 
sannleiksmeðkenning   794. 
sár  (vulnus)  68,  135,  1882,  507, 


509,  638,  641.  —  sárabætr 
514. 

sáta  (heys)  265. 

satrapæ  170. 

sátt,  sætt  77,  555,  644,  771.  — 
sáttabréf  629.  —  sáttargerð 
158^,  159.  —  sáttargerðarbréf 
158,  628.  --  sáttmál,  sátt- 
máli  159,  525,  711. 

Sauðá  i  Skagafirði  322. 

Sauðadalr  í  Húnavatnsþingi 
338. 

Sauðadalr  í  Vaðlaþingi  119. 

Sauðadalsá  í  Olafsfirði  119. 

Sauðadalsá  á  Vatnsnesi  349. 

Sauðafell  í  Dölum  242,  373, 
758,  796. 

Sauðanes  á  Langanesi  277,  284, 
359,  390,  421,  505,  576,  577, 
764.  —  Sauðanes  hið  syðra 
279. 

Sauðanes  i  Súgandafirði  207. 

Sauðanes  á  Upsaströnd  37. 

Sauðará  í  Skagafirði  54. 

Saudasókn  á  Rogalandi  477. 

Sauðaspillir  í  Súgandafirði   643. 

Sauðhagi  á  Völlum  eystra   629. 

Sauðholt  í  Viðidal  347.  Sbr. 
Sandholt. 

Sauðhúslækr  í  Norðrárdal  í 
Mýrasýslu  338. 

Sauðlauksdalr  (Sauðlogsdalr)  í 
Patreksfirði  163. 

Sauðnes  i  Steingrímsfirði  502. 

sauðpeningr,  sauðfó,  fé,  fénaÖr 
81,  275,  283,  291,  304,  341, 
405,  488,  594.  —  ásauðr,  ær 
1,  28,  35^  39,  4P,  44,  83, 
100,  1612,  211,  250,  251, 
252,  256,  258,  261,  262, 
266,     268'^     269^    270,    272, 


loao 


REGISTR. 


273,     274,     275,     283,     284,  | 
294,     295,     311,     312,     313,! 
316,     319,    3222,    324,    325,  | 
326*,    328*,    330,   331,    333,! 
334,    337,     339,     340,     341,  | 
342,    344^     345,    348^    351.! 
370,     399*,    401,    404,    40o,  | 
408,    4Ö0,    468,     503,     512^ 
547,    550,     556,    5572,    5532, 
586,     589»,    591,    592*,    596*, 
597,    599,    630^    632,    676, 
700,     701,     702,     718,     751, 
758,     761,     773^     791,    799, 
800.   —  fjármark  81.  —  fjár- 
rekstrar  341,  347.  —  forustu- 
sauðr    404.    —    geldfé,    geld- 
fénaðr  37,  44,  207,  223,  234, 
250,    253,     259,    261,     262, 
264,    270,    273,    274,     275, 
278,     283,     284,     294,     295, 
299,    311,    3182,    319^    324, 
326,    333,    334,    337,     339, 
340,    341,     342,     344*,    362, 
399,     406,     408,     434,     446, 
450,     474,     491*,     521,    542, 
556,     599,     625,     630,    718*, 
720,      722,      763,      792.     — 
geldfjárrekstr    251,   262,  694. 

—  geldingar  31*,  269^,  291, 
410,  557*,  685,  702*.  —  Sbr. 
sauðir.  —  geldir  sauðir  (sbr. 
geldfé)  161,  164,  268,  269, 
345,  750.  —  geldkúgildi761. 

—  geld  ær  557.  —  geml- 
ÍDgar  269.  —  hrútar  269.  — 
lömb,  lambfé  43,  44,  269, 
347,  395,  433,  434*,  471, 
488,  557,  594,  718.  —  lamba- 
eldi,  lambseldi  125«,  126«, 
225,  261,  273*,  277,  279, 
298,    341,  420,  690»,  784.  — 


lambarekstr  283,  433  434.  — 
lambatoUr  231,  433.  —  lamb- 
hagi  591.  —  sauðir  (á  öllum 
aldri)  80,  207,  257,  269*, 
280,  312,  322,  358,  399*, 
485,  547,  557,  588,  589, 
630*,  632*,  700*,  701,  758, 
773,  784.-sauðahöfn351.— 
eyrir  á  fimtán  sauði  358.  — 
sauðarekstr  267.  —  sauða- 
maðr,  smali  283,  358.  — 
vanhöld  (fjár)  269.  -  sauðar- 
bógar,  sauðarkrof,  sauðaslátr, 
sjá  kostr.  —  sauðskinn,  sjá 
skinn.  —  skjól  (fjár)  283. 
Sbr.  skurðr,  stekkr. 

saunnudagr,  sjá  sunnudagr. 

Saurar  i  Dýrafirði  502. 

Saurar  i  Hraunhrepp    á  Mýrum  • 
599. 

Saurar  í  Hvammssveit  100. 

saurblað  378,  761. 

Saurbrú  hin  syðri  og  ytri  í 
Eyjafirði  3102. 

Saurbæjarijara  101,  163,  338, 
500,  591. 

Saurbær  i  Eyjafirði  285,  310— 
311,  313,  351,  360,  514,  611, 
613,  636. 

Saurbæ.r  í  Eljótum  255. 

Saurbær  í  Hjaltadal  37,  43. 

Saurbær  á  Rauðasandi  4 — 5, 
490,  552,  580-581,  712. 

Saurbær  i  Vatnsdal  332. 

Saurbæ.r  á  Vatnsnesi  354. 

Saurbær(inn),  Saurbæjarsveit  í 
Dalasýslu  101,  177,  178,  336, 
338,  386,  387,  444,  492,  493, 
500,  591,  747,  748. 

Saurlækr  i  Aðaldal  283. 

Saurstapi  í  Miðfirði  335,  336. 


REGISTR. 


ÍOðí 


Saurteigr  í  Vatnsdal  332. 

Savlli,  sjá  Sörli. 

Saxagjá  i  Barðastraiiciarsýslu  5. 

Scalorensis,  sjá  Skálliolt. 

Schaloterisis,  sjá  Skálholt. 

schipkindere  127. 

scola  661. 

Scolastica  virgo:  festum  (messu- 
dagr)  Scolastice  129,  130, 
535,  657,  659. 

scutum  (á  innsigli)  545. 

Sebastianus  hinn  helgi  46,  158, 
288.  -  Sebastianus  sága  288. 
Sbr.  Fabianus. 

Sedulius  288. 

Sefarhólar,  sjá  Sævarhólar. 

Segeberg,  Seghebergh  374,  376. 

segl  558.  —  seglazía  9. 

sekkjagjöld  68,  70,  382,  383^ 
384^  385  (opt). 

sekreteri  799. 

sekt,  sektalaust  113*,  115^  126, 
132,  1352,  184,  187,  218, 
243,  368,  434,  444,  452^ 
489,  530,  553,  563,  564, 
622,  641,  692^  704^  756, 
776,  782,  785»,  809.  — 
sektagjöld,  sjá  sekkjagjöld. 

sel,  selferð,  selför,  selgerð,  sel- 
land,  selstaða  116,  127,  128, 
165^  166^  225,  266,  277, 
280",  303',  313S  322^  332, 
335,  336^  351,  365«,  402, 
405,  409,  481S  493,  554, 
555,  630,  632,  669,  670, 
677^  678,  679,  681'^  707^ 
770.  —  selhús  165,  166^ 
670. 

Selá  á  Árskógarströnd  261,  262, 
351. 

Selá  á  Skaga  38. 


Sðlárdalr  i  Arnaríirði  50,  51. — 

Seldælaætt  821. 
Selárdalr  í  Vopnaíirði  111. 
Seley  fyrir  Keyðaríirði  632. 
Selgarðr  efri  i  Aðaldal  272. 
Selhvammr  í  Langadal  349. 
Seljadalr  í  Viðvlkrsveit  6271 
Seljadalsá  i  Skagaíirði  323. 
Seljahlíð  í  Eyjaíirði  297,  625— 

626. 
Seljaland  i  ísafirði  1621 
Seljamannamessa       264^,        sjá 

Seljumannamessa. 
Seijamýri  á  VöUum  austr  631. 
Seljumannamessa      259,       264^ 

326. 
Sellávtr      i      Barðastrandarsýslu 

163^ 
Sellón  i  Helgafellssveit  489. 
Selnss  á  Skaga  38. 
seljur  278,  304. 
selr  211,  368.  —  seladráp   211. 

—  selareki    278.  —  selveiðar 

121,  280,  367'^  463.—  selver 

322.  —  selskinn,  útselaskinn, 

sjá  skinn. 
selskapr  485,  734. 
Selsker      i     Barðastrandarsýslu 

592. 
Selströud  i  SteingTÍmsfirði    216, 

599. 
Seltjarnarnes    i  Kjalarnessþingi 

795. 
Selvík  á  Skaga  345,   350. 
Selvogar  við  Dýrafjörð  502. 
Selvogr  í  Arnessþingi  790. 
Semingr    Jónsson     í    Suðrþing- 

eyjarþingi  (f.  fyrir  1405;  enn 

á  lífi  1475)  780. 
Semingr  Magnússon  (frá  Mikla- 

garði    í   Eyjafirði),    djákni    á 


1032 


REGISTR. 


Hólum  (1431-1432),  prestr  j 
Djrrðra  (1433),  í  Saurbæ  í 
Eyjaíirði  (1438-1485  eða 
leÍDgr),  officialis  uyrðra  (1458 
—1462)  126,  167,  311  (opt), 
313—314,  351,  366«,  367, 
379,  419,  464,  525,  584, 
644,  670. 

Semingsdóttir :  Sigríðr. 

Semingsson :  Jón,  Þorvarðr. 

seDdibréf  80,  484—486. 

seDdiför  202. 

sendimaðr  75. 

SeDensis  cardinalis  157. 

Senningarvik  (Semingarvík)  i 
Þingeyjarþingi  264,  265,  271, 
306. 

September  (mánuðr)  256. 

septem  dormientes  289. 

septem  fratres  710. 

septuagessima  256,  287. 

Sescelia,  sjá  Cecelia. 

sess  og  sæti  425,  747. 

Sesselia,  sj^  Cecelia. 

Setahraun  i  Hnappadalssýslu 
599. 

Setberg  i  Eyrarsveit  569. 

Setbergsklettr  307. 

séttareiðr  368,  465,  508,  703, 
704^  741. 

Séttungahlíð  i  Seyðisfirði  vestra 
558. 

sex  aura  tollr  587. 

sexæringr,  sjá  skip. 

Seyðisfjörðr  i  ísafjarðarsýslu 
222,  223,  557-558. 

seyla  (landamerki)  591. 

Seyla  í  Skagafirði  179,  180, 
776,  809,  817. 

seyra  (landamerki)  303. 

Si  bona  (messuupphaf)  413. 


Síða  á  Skagaströnd  685. 
Siða(n)    i   Skaptafellsþingi    646, 

697. 
Síða  i  Vestrhópi  85,  341. 
siðir  góðir  63. 
síðklæddr  maðr  (á  signeti)  128, 

545. 
Síðumúli    í    Hvitársíðu    674 — 

675,  768. 
siðvani     (-vandi,     -venja)     112, 

114.  —   gamall    siðvani    383, 

384^  385. 
sielivtre,  sjá  seljutré  (seljur). 
sifskapr  64. 
Sigfús    PétrssoD,     Þórðarsonar 

(frá  Haga),  á    Skjallandafossi 

á   Barðaströnd     (1454—1474) 

442^  7681 
Sigfússon :    Hallvarðr,  Magnús. 
Sighvatr       bróðir       !Þorbjarnar 

(1449)  41. 
Sighvatr  Eyjólfsson   í  Önundar- 

firði,  fylgdarmaðr  Narfa  prests 

í    Holti     (1462—1468)     376, 

531. 
Sighvatr  Guðmuudarson  á  Snæ- 

fellsnesi  (1469)  555. 
Sighvatr   Haldórsson    í  Skapta- 

fellsþingi    (1460—1467)    208, 

510. 
Sighvatr  Þorsteinsson  iAndakíl 

(fyrir  1463)  378. 
Sighvatsson :     Ásbjörn,     Bárðr, 

Guðmundr,       Hallr,        Oddr, 

Þórðr. 
sigillum,  sjá  innsigli. 
sigling  133.  —  sigling  af  laudi 

burt     625.     —     siglingismen 

133. 
Siglufjörðr    i    Vaðlaþingi     718, 

719,  763. 


REGISTR. 


1033 


Siglunes  við  Siglufjörð  38,  264, 

360,    719,   763.  —  Sigluness- 

þing  763. 
Sigluvík  á  Hornströndum   168. 
Sigmundarson :      Asgautr,      As- 

grimr,     Einar,     Eirikr,      Jón, 

Óblauðr,  Rusticus,  í>órðr. 
Sigmundr    Arnason     vestra     (1 

Vatnsfirði,    1461-  1470)    230, 

231,  232,  583. 
Sigmundr  Brandsson,   lögmanns 

Jónssonar  827. 
Sigmundr       Einarsson      (bróðir 

Bessa)    á   Silfrastöðum    (1453 

-1462)  104-105,    146,    147, 

296. 
Sigmundr    Eyjólfsson    (mókolls, 

Magnússonar?)  á  Barðaströnd 

(1472—1473)  667. 
Sigmundr     Eysteinsson      prestr 

(i  Þykkvabæ  í  Veri,    1448  — 

1473)  697. 
Sigmundr  Haldórsson  (Sigmund- 

arsonar)     á    Meðalfellsströnd, 

lögréttamaðr  (1470—1474    og 

siðar)  582,  757. 
Sigmundr  Marteinsson  áSkarðs- 

strönd  (1369—1401)  HI,  255, 

665. 
Sigmundr  Pálsson  i  Húnavatns- 

þingi  (1473)    703    (3.  nmgr.). 

Sjá  Sigurðr  Pálsson. 
Sigmundr     prestr     á     Valþjófs- 

stöðum  (c.  1340)  634. 
Sigmundr     Steinþórsson,     Jóns- 

sonar,  prestr  nyrðra  (1449  og 

siðar),   á  Miklabæ    i    Blöndu- 

hlíð  (1455—1474)   167,    324^ 

3252,     423,     436,     513,    676, 

708,  754—755,  766,  77P,  778 

-779,  812,  813^,  826—827. 


!  Signý  á  Höllustöðum  (c.  1450) 
81. 

Sigríðarstaðir  i  Ljósavatnsskarði 
803,  527—528. 

Sigriðarstaðir  i  Vestrhópi  84-- 
86,  236,  341.  —  Sigriðar- 
staðaós,  Sigríðarstaðavatnsós 
85,  236.  —  Sigriðarstaða- 
sandr  84—86,  236,  236.  — 
Sigriðarstaðavatn  286. 

Sigriðr  Arnadóttir  á  Stokkseyri, 
móðir  Arna,  Jóns  og  Sæ- 
mundar  (1465—1471)  451, 
455,  468,  619. 

Sigriðr  Jónsdóttir  frá  Ögri, 
Asgeirssonar,  kona  Magnúsar 
Magnússonar  á  Draílastöðum 
(1467)  506*. 

Sigriðr  Semingsdóttir  prests, 
Magnússonar,  kona  í>orgeirs 
Böðvarssonar  i  Saurbæ(1471) 
613. 

Sigriðr  Steinólfsdóttir,  móðir 
Jóns  Pálssonar,  á  Barða- 
strönd  (1402  og  siðar)  769. 

Sigriðr  Steinþórsdóttir,  án  efa 
systir  Steinunar,  kona  Odds 
Pétrssonar  í  Holti  (1467) 
498. 

Sigriðr  I>órðardóttir  frá  Haga, 
kona  Orms  Bjarnarsonar 
(1472-1473)  667--668,  695 
—696,  712. 

Sigríðr  Þorsteinsdóttir  frá  Hróð- 
I  nýjarstöðum  i  Laxárdal,  kona 
Ólafs  tóna  Greirmundarsonar 
(1462)  373. 

Sigriðr  Þorsteinsdóttir  frá  Viði- 
mýri,  systir  Páls,  kona  Helga 
hirðstjóra  Styrssonar  (c.  1420) 


223,  224. 


fÖ3¥ 


REGISTR. 


Sigtún  i  Eyjafirði  303,  315. 
Sigurðardóttir :    Steinunn,    Þór- 

nnn. 

Sigurðarson :    Ari,    Ánii,  Bergr, 

Bjarni,  Björn,  Brandr,  Broddi, 

Brúmmaðr,    Brynjólír,  Eilipp- 

us,      Grísli,      Guðleikr,     Guð- 

raundr,     Hafliði,      Hallgrimr, 

Hallr,     Helgi,    Högni,    Hösk- 

uldr,     Jón,    Kolbeinn,    Oddr, 

Sigurðr,  Sveinn,  Sverrir,  Þór- 

arinn,  Þorbjörn,  Pórðr,    I>or- 

geir,    I>orgils,    ÞorL'Jcr,    Þor- 

steinn. 

Sigurðarstaðir  í  Bárðardal   454. 

Sigurðarstaðir     á     Sléttu     280, 

281. 
Sigurðr  Auðunarson  (Salomous- 
sonar),  heimamaðr  og  íylgdar- 
maðr  Guðmundar  Arasonar 
(c.  1427—1446;  enn  á  lifi 
1471)  6011 
Sigurðr      (Syward)      biskup      í 

Stafangri  (1404—1463)  118. 
Sigurðr      Björnsson      kanoki     i 
Osló     og    prestr    i     Ternoni 
(1442)  18. 
Sigurðr    Björnsson,    Sæmundar- 
sonar,  „bóndi"   á  Svalbarði  á 
Svalbarðsströnd  (1451—1473), 
siðan  i  Kálí'anesi  á  Ströndum 
(1473—14^3    eða    leingr)    84, 
300»,    30r,   396^  635,  670— 
672,  687,  700—701. 
Sigurðr  Björnsson  iArnessþingi 

(1662)  394. 
Sigurðr  bóndi  á  Viðimýri  (1489 
—1492     eða    leingr)    330  (= 
Sigurðr  Erleudsson?). 
Sigurðr     Brandsson     (Sigurðar- 
sonar)     prestr     i    Dalasýslu 


(3463-1478)  386—387,    428, 
582. 
Sigurðr  Broddason  nyirðra  (1475) 

807. 
Sigurðr    Daðason,    Arasonar,    i 
Snóksdal       og      Bjarnarhöfn, 
lögréttumaðr    (1473   og  siðar) 
698,  757,  768,  795—796. 

Sigurðr  Einarsson  vestra  (1467) 
504. 

Sigurðr  Guðmundarson  „bóndi" 
á  Silfrastöðum,  mágrMagnús- 
ar  á  Svalbarði  (1350—1381), 
lögmaðr  sunnan  og  austan 
(1358  og  1376—1377)  og 
norðan  og  vestan  (1380)  11, 
857;  m,  105,  209,  349— 
350,  519—520,  634;  IV, 
13*.^) 

Sigurðr  Eiriksson  i  Bangár- 
þingi  (1475)  794. 

Sigurðr  Erlingsson  nyrðra  (1457) 
155. 

Sigurðr  Hálfdanarson  vestra 
(1459—1463)  179,  380. 

Sigurðr  Hallsson  i  Rangárþingi 
(1472)  655. 

Sigurðr  Hallvarðsson  i  Múla- 
þingi  (1464)  394. 

Sigurðr  HeJgason  i  Húnavatns- 
þingi  (1464-1471)  416,  417, 
651. 

Sigurðr  Helgason  lögréttumaðr 
vestra  (1469-1473)  546, 
712. 


^)  Nafn  þetta  er  tekið  hér  upp 
eptir  rannaókimm  Jósafats  á  H. — 
IV.  bindi,  registrunum  til  leiðrótt- 
ingar  og  eins  lögmannatali  1 
Safni  (H,  62). 


REGISTR. 


10^8 


Sigurðr  hvitkollr  (vestra),  förn- 
nautr  Björns  Jórsalafara  (1385 
—1394)  m,  432,  441.^) 

Sigurðr  JónssoD,  Ásgeirssonar, 
beigaldi,  prestr  í  Ilítardal 
(1463-1500)  406— 408,589(?), 
599^  698. 

Sigurðr  Jónsson  á  Barðaströnd 
(1473)  712. 

Sigurðr  Jónsson  (bróðir  Brynj- 
ólfs  í  Oddgeiröhólum,  Egils 
Og  Þórðar)  lögréttumaðr  í 
Hraungerði  (1459—1470),  sið- 
ar  á  Mosfelli  fyrir  neðan 
Heiði  (1470—1475  eðaleingr) 
187,  388,  467,  583—584, 
793. 

Sigurðr  Jónsson  í  Skagafirði 
(1473)  706. 

Sigurðr  Jónsson  i  Skaptafells- 
þingi  (1473)  697. 

Sigurðr  Jónsson  prestr  vestra 
(i  Vatnsfirði,  1455-1461) 
131,  207,  230,  231. 

Sigurðr  Jónsson  prestr  íSkaga- 
firði  (1422—1462),  prófastr  i 
Hegranessþiugi  (1430 — 1452) 
54,  92—93,  155,  167,  366, 
397,  423. 


^)  Sagnfræðingar  og  ættfræð- 
ingar  hafa  lengi  talið,  að  Sigurðr 
h.vítkollr  væri  sami  maðr  og  Sig- 
"urðr  i  Ögri,  og  svo  er  gert  í 
registri  IH.  og  IV.  bindis,  Af 
Flateyjarannál  1394  sést  það  Ijós- 
lega,  að  Sigurðr  Pórðarson  kolls 
(Sigurðr  Ivollsson)  i  Ögri  er  ann- 
ar  maðr  en  Sigurör  hvitkollr,  sem 
óvíst  er,  hvar  búið  hefir  og  hvers 
9on  var. 


Sigurðr  Jónsson    prestr    nyrðra 

og     kirkjuhaldari     á  Öxnhóli 

(1439),    „bróðir"    og    prior    á 

Möðruvöllum  (1440  og  síðar), 

officialis     nyrðra     (1450)    27, 

49,  87,  89,  90—91,  126,    128 

—  130^    291,    293,  364—365, 

525,     669—670,      755^—756, 

786—788. 
Sigurðr  Jónsson  prestr  á  Grenj- 

aðarstað  (d.  1595)  636. 
Sigurðr      Jónsson      lögmaðr     í 

Einarsnesi  (d.  1677)  406. 
Sigurðr  Jónsson  prestr  í  Holti  í 

Önundarfirði  (d.  1730)  491. 
Sigurðr  kanoki   i   Ósló  prestr  á 

Hallvegum  (1442)  18. 
Siguiðr     Magnússon     í     Húna- 

vatnsþingi  (1473)  703. 
Sigurðr    Ólafsson     (ef    til     vill 

Sigurðarsonar  lögmanns  Guð- 

mundarsonar^))     í     Skagafitði 

(1476)  812. 
Sigurðr  Ormsson   vestra    (1565) 

535,  537,  538. 
Sigurðr    Pálssou    í    Húnavatns- 

þingi  (1449—1450)  29. 
Sigurðr    (Sigmundr)     Pálsson    i 

Húnavatnsþingi  (1473)  703. 
Sigurðr    Pálsson    (Ormssonar)  i 

Skagafirði     (1434)     IV,    538, 

541. 
Sigurðr     prestr      i     Borgarfirði 

(um  1470)  589.     Sbr.  Sigurðr 

Jónsson  beigaidi. 
Sigurðr  prestr  á  Mel  í  Miðfirði 

(fyrir  1499)  339. 
Sigurðr  Sigurðsson  syðra  (1682) 

795. 


2)  Sbr.  DI.  IV,  Nr.  10,  og  676. 


1036 


REGISTR. 


Si'ífarðr  SveÍDSSon  biskups, 
Pétrssonar,  og  sonr  Þórunar 
Sigurðardóttur,  prestr  í  Hrepp- 
hólura  (1474—1475  og  síðar) 
761,  773,  775. 

Sigurðr  ÞorbjarnarsoD  nyrðra 
(1402—1424)  819. 

Sigurðr  Þorbjarnarson  nyrðra 
(1472-1473)  685,  693. 

Sigurðr  Þórðarson,  Gislasonar, 
i  Haga  (1413  og  síðan,  d. 
1448^))  in,  688—689  (sjá  að 
öðru  það  registr);  V,  179, 
194— 195^  196  (opt),  197, 
198,  442,  820.  —  Sigurðar- 
synir  (Filippus,  Grreipr  og 
.Þórðr)  442. 

Sigurðr  Þórðarson  í  í>órsness- 
þingi  (1459)  180. 

Sigurðr  í>órðarson  á  Vifilsmýr- 
um,  faðir  Kolbeins  (c.  1420 — 
1430)  730. 

Sigurðr  Þórðarson  kolls  (Kolls- 
son)  bóndi  í  Ögri  (1366)  og 
síðar  á  Mýrum  í  Dýrafirði 
(1378—1394),  faðir  Þórðar 
koUs  (yngra)  og  JÞórdísar 
konu  Odds  lepps  ni,  211, 
329,  463;  IV,  136;  V, 
542.') 

Sigurðr  Þorkelsson  á  Langa- 
mýri  á  Bug  (1473)  702— 
703. 

Sigurðr  Þorláksson,  Sigurðar- 
sonar,  bróðir  Gfuðmundar, 
prestr  nyrðra  (1440  og  síðar), 
á  Mælifelli  (1457—1492  eða 
leingr),    ráðsmaðr    Reynistað- 


0  Sbr.  DI.  V,  Nr.  179  og  182. 
^)   Sbr.  Sigurðr  hvitkoUr. 


arklaustrs  (1459—1461)  13, 
14,  27,  167,  192,  193,  194», 
228,  328^  436,  507,  513, 
525,  600,  676,  780,  711, 
738,  776. 

Sigurðr  Þorljótsson  frá  Helga- 
stöðum  (1220)  824. 

Sigurðr  Þorsteinsson,  bróðir 
Magnúsar,  nyrðra  (1440 — 
1445)  13. 

Sigurðr  JÞorsteinsson  (Ormsson- 
ar)  í  Húnavatnsþingi  (1461 
—1475)  229,  746,  769. 

Sigurðr  Þorvaldsson  syðra  (1270; 
án  efa  hinn  sami  og  Melabók 
telr  iögmann  1271, —  ísl.  sögur 
1843,  I,  339,  —  en  annálar 
1266,  sem  er  réttara)  II,  88.») 

Sigurðr  Þorvaldsson  í  Húna- 
vatnsþingi  (1447)  22. 

Sigurðr  Ögmundarson,  norrænn 
maðr  (1366)  3. 

Sigurðr  Ögmundarson  á  Reykj- 
arhóli  i  Fljótum  (fyiir  1474) 
729. 

Sigvaldi  Grunnarsson  (langalíí) 
i  Vatnsfirði  (1467)  Ö03, 
506.*) 

Sigvatr,  sjá  Sighvatr. 

Sigvattr,  sjá  Sighvatr. 


*)  Nafn  þetta  er  á  róttan  hátt 
tekið  upp  i  registr  H.  bindis,  en 
þess  þar  ógetið,  að  það  sé  sami 
maðr  og  Sigurðr  lögmaðr.  Jóni 
Sigurðssyni  heíir  og  sézt  yfir 
Sigurð  þenna  lögmann  i  lögmanna- 
tali  sinu  í  Safni    (11). 

*)  Pað  getr  einginn  efi  á  þvi 
verið,  að  þetta  só  Sigvaldi  langa- 
lif  (sbr.  Sunnanfara  I,  bls.  17), 
sem  Jón  Gizurarson    segir  að  hafi 


KEGISTR. 


1037 


sik,  siki  266,  520,  521. 

Siktún,  sjá  Sigtún. 

Silalækr     i     Suðrþingeyjarþingi 

280,  457,  462—463,  780. 
silfr,  sjá  málmar. 
Silfrastaðir  í  Blönduhlíð  25,  83, 

104—105,  296,  360,  480. 
silki,  sjá  klæði. 
Silungalækr  i  Seyðisfirði  vestra 

558. 
Silvester,  sjá  Sylvester. 
Simon     Ingimundarson     (bróðir 

Kolbeins,     Ólafs    og    Þórðar) 


verið  sveinn  Bjöms  Porleifssonar 
og  Ólöfar,  og  séra  Jón  á  Lamba- 
vatni  segir,  að  hafi.  verið  úr  ísa- 
firði  og  hafi  (c.  1460-1470)  smíð- 
að  kirkjuna  i  Vatnsfirði  (Bps.  II, 
599).  Hvorki  séra  Jón  Egilsson, 
Jón  Gizurarson  né  séra  Jón  á 
Lambavatni  geta  móðernis  né  fað- 
ernis  Sigvalda,  nó  virðast  kunna 
neitt  um  það  að  segja,  og  var 
Jón  Oizurarson  þó  beinn  afkom- 
andi  hans.  En  einn  af  sonum 
Sigvalda  langalifs  hét  einmitt 
Gunnar  (Safn  I,  674;  Bps.  II, 
599),  og  kemr  þvi  vel  heim,  að 
hann  hafi  verið  Gunnarsson.  En 
á  18.  öld  hafa  menn  þózt  kunna 
frá  þvi  að  segja,  að  móðir  Sig- 
valda  hafi  verið  OlOf  Loptsdóttir, 
og  hafi  hún  átt  hann  i  föðurgarði 
með  Illuga  svarta,  vinnumanni 
föður  sins.  En  ekkert  er  til,  sem 
bendir  á,  að  sú  sögn  hafi  viðneitt 
að  styðjast.  En  hitt  er  órækara, 
að  Sigvaldi  fiflaði  Puriði  Einars- 
dóttur,  bróðurdóttur  Björns  Por- 
leifssonar,  flutti  með  hana  austur 
á  Siðu  og  átti  hana  að  eigin- 
konu. 


prestr     nyrðra     (1458—1468) 
167,  513. 

Síraon  (Jónsson^))  í  Skarði  i 
Fnjóskadal  (d.  íyrir  1464; 
faðir  Guðrúnar  konu  Þor- 
steins  Brandssonar)  418. 

Simon  Pálsson  nyrðra  (1472  og 
siðar)  665,  752. 

Simon  postuli  og  Júdas  126, 
208,  377,  397,  551,  766,  767, 
803.  —  Símonsmessa  (og  Jú- 
das',  tveggja  postula  messa) 
126,  208,  377,  397,  551,  766, 
767. 

Símon  Þorgrímsson,  Özurarsonar 
(á  12.  öld)  823. 

Símonardóttir:    Gruðrún. 

Símonarson :    Sárar,  Þórir. 

Sinuhólmr  á  Hvammsfirði  88. 

Sioarborg,  Siofuarborg,  sjá  Sjá- 
arborg. 

Sírelsstaðir  (sbr.  nú  Síiastaðir) 
i  Kræklingahlíð  786—787. 

Sita  (Sancte  Sita,  Sancto  Sita 
=  Zita)  mær  hin  helga  i 
Lucca  (f  1212,  d.  1272)  308, 
350. 

Sixtus  páfi  hinn  fjórði  (1471— 
1484)  735—737. 

Sjáarborg  (Borg)  i  Skagafirði 
III,  529—530;  V,  106,  361, 
477—478,  500,  651,  652. 

sjónhending  60,  61,  65,  92,119, 
223«,  236,  335«,  336',  395, 
568,  643,  674,  694,  713, 
715^     769,     795,    810^ 

sjór  133,  211,  232,  324,  457, 
4602,  463^  558^  592,  643, 
673,   756,  780,  810.    -  sjóar- 


1)    Sbr.  DI.  IV,  Nr.  606. 


im 


REGI8TR. 


bakki,  sjóarströnd  720,  780. 
—  sjóargögn  263. 

sjúkdórar  58.  —  sjúkir  menn 
95,  97,  348. 

sjöund  709. 

Sjöundá  i  Barðastrandarsýslu  5. 

Sjöundastaðir  í  Fljótum  43,  355, 
454. 

skaðabót  767. 

skaðræði  640. 

Skafróí^,  teigr  Ásskirkju  í 
Kelduhveríi  279. 

Skagafell  í  Austfjörðum  630. 

Skagafjörðr  8,  23,  54,  82,  83, 
92,  93,  104,  105,  106,  111, 
120,  121,  139,  155,  167, 
173,  180,  201,  208,  213, 
224,  365,  366,  381,  398, 
399,  409,  410,  434,  435, 
436,  437,  440,  464,  466, 
478,  479,  480,  481,  500, 
609,  525,  526,  551,  566, 
600,  620,  652,  656,  657, 
658,  676,  680^  681,  691, 
693,  706,  708,  711,  727, 
754,  759,  765,  766,  767, 
772,  776,  777,  788,  789, 
808,  809,  812,  813,  815, 
826,  827.  —  Skagafjarðar- 
sýsla  221,  551,  693,  759. 

Skagapartar  nyrðra  1. 

Skagarhóll  349  (2.  nmgr.),  sjá 
Kagaðarhóll. 

Skagaströnd(in)  i  Húnavatns- 
flýslu  26,  31,  85,  105,  146, 
147,  220,  236,  354,  374, 
416,    434,    685,     770. 

Skagi  nyrðra  37,  63,  54,  292, 
322,  323.  —  Skagaumboð 
Hólastaðar  37. 

skák  558,  8J.4.    Sbr.  fevotra. 


;  skál,  skálir,  sjá  búsgagn. 
'  skál  (á  innsigli)  128. 
í  Skál  á  Siðu  570,  697. 
i  Skálá  i  Náttfaravikum  280. 
I  Skálá  i  Sléttahlið  355,  700,  732 
í      —733. 

I  Skáladalr  á  Hornströndum    161, 
163,  502. 

Skálafell  i  Fellshveríi  510-511. 

Skálaholt,  sjá  Skálholt. 

Skálanes  i  Barðastrandarsýslu 
500. 

Skálanes  i  Vopnaíirði  160. 

Skálar  á  Langanesi  278. 

Skálarteigr  i  Eyjaíirði  225. 

Skálavík  i  Isa^arðarsýslu  163, 
501,  624,  714. 

Skáldstaðir  í  Reykhólasveit  502. 

Skáley  i  Laxá  i  Suðrþingeyjar- 
þingi  283. 

Skáleyjar  á  Breiðafirði  501, 
502. 

Skálholt,  Skálaholt  i  Biskups- 
tungum,  biskupsstóll,  bisk- 
upsdæmi,  dómkirkja,  staðr 
5-7,  12^  13,  47,  51,  52, 
55,  56,  67,  59,  60,  61,  86, 
88,  93—942,  95_96,  98, 
101—103  (opt),  117—118, 
122—124,  127,  132,  134, 
138,  143,  144,  145,  166, 
167^  174«,  175,  182—184, 
202—203,  214—215,  218, 
231,  237-  238,  239—240, 
242,  363,  368,  369,  370, 
374_376,  386—387,  394, 
399,  404,  411—415,  426— 
426,  427,  428,  429,  430, 
460,  467,  470,  491,  492, 
493,  494,  512,  513,  524, 
525,    526,    627,     531,     535, 


I^BGISTK. 


m^ 


536,     538,     543,      544-545, 

548,  548,  549-— 550,  562, 
566,  567,  569,  574,  581, 
582,  586—587,  590,  591, 
592,  604—605,  608,  609, 
613,  614,  618,  620,  622, 
628,  629,  634,  646,  659, 
660—662,  672,  673,  691, 
697—698,  713,  714,  720— 
7,21,  728,  730—732,  733— 
737,  743,  749—752,  758— 
759,  779,  782,  784,  785, 
790,  793,  796—797,  820.  — 
stöpulgerð  í  Skálholti  (1471) 
604—605. 

skáli,  sjá  húsaskipan. 

skallabréf(ið,  1469)  543—544. 

Skálmardalr     í     Barðastrandar- 
sýslu  692. 

Skálmarnes      i     Barðastrandar- 
sýslu  379,  380,  443,  592. 

Skálpagerði  i  Eyjaíirði  303. 

Skarambeinsstaðir  í  Holtum  239, 
240. 

Skammhéðinsnes    á  Sléttu  305^. 

skammrif,  sjá  kostr. 

skapari  114. 

Skaptárþing  797. 

Skaptason :   Þorleifr. 

Skapti  Jósephsson    í  Skagaiirði 
(1704)  25. 

Skárastaðir  i  Aðaldal  283. 

Skarð  (Hambsskarð)  iBreiðavik 
60. 

Skarð  í  Fagranessþingum  106. 

Skarð  i  Fnjóskadal  357,  418. 

Skarð,  selstöð  frá  Grenjaðarstað 
280. 

Skarð  á  Landi    200,    201,    455, 
794,  795. 

Skarð    i   Langadal  (Geitaskarð) 


109,  110,  349,  500,  502,  514 
—515,  685,  704,  760-^761, 
762,  807. 

Skarð  á  Skarðsströnd  61,  64, 
145,  215,  217,  218,  240,  241, 
430,  447,  483,  484,  486^  497, 
500,  528,  529,  654,  683,  809, 
811,  819,  820.  —  Skarðs- 
strönd  61,  84,  145,  217,  218, 
241,  447,  484,  486,  500,  529, 
654,  683,  809,  810,  811.  — 
Skarðverjar  820,  821,  827. 

Skarðagil,  sjá  Skörðugil. 

Skarðsá  á  Bleiksmýrardal  303, 
315. 

Skarðsá  í  Skagafirði  738,  825. 

Skarðsdalr  í  Hornaíirði  120. 

Skarðsdalr  í  Sigluíirði  718— 
719. 

Skarðsfjörðr  i  Austr-Skaptafells- 
sýslu  120. 

Skarðshamrar  í  Norðrárdal  Ö 
-7. 

Skarðssel  i  Vaðlaþingi  303. 

Skarfanes  i  Fellum  395. 

Skarfshóll  i  Miðíirði  334,  335, 
336. 

Skarir  i  Gautlandi  158,  159. 

skarnbréf  442. 

Skatastaðir  i  Skagaíirði  35. 

skattr  67,  68^  70,  80,  147,202, 
398^  399»,  55P,  565«.  — 
skattan  133.  —  skattbóndi 
54.  —  skattland  127.  — 
skattmaðr  5.  —  skattskyld- 
ugir  bændr  202. 

Skefilsstaðir  í  Skagaíirði  322. 

Skeggi  Eldjárnsson,  líklega  heim- 
ilisprestr  í  Vatnsfirði  hjá 
Einari  og  Birni  (enn  á  lííi 
23.  Okt.  13.95)  208. 


1040 


REGISTR. 


Skeggi  Eyjólfsson    í  Þingeyjar- 

þingi  (1466)  457. 
Skeggjabrekka  í  Ólafsíirði  38. 
Skeggjamýri  í  Bolungarvík  535, 

537,  538. 
Skeggjason :  Einar,  Jón,  Olafr. 
Skeggvaldason :  Jón. 
Skeið  i  Aðaldal  283. 
Skeljabrekka  við  Andakilsá  401. 

—  Skeljabrekkujörð  401. 
Skeljahamar    á    Sléttu    305.  — 

Skeljahamarsósar  305. 
skemma,  sjá  húsaskipan. 
sker  253. 
Skerðingsstaðir     á     Reykjanesi 

216,  502. 
skerdiskr,  sjá  búsgagn. 
Skerðulækr  (Skriðulækr)  263. 
Skerfar     (í    Skerfum)     í     Sogni 

650—651. 
Skiðadalr     í     Vaðlaþingi      124, 

261,  262. 
Skíðastaðir    í    Laxárdal    4,    44, 

81,  82. 
skiladómr  643. 
skildagi  121,  153, 155,  175,  390, 

393,  437,  454,  505,  555,  620, 

627,  722,  732,  752. 
skilgetnir  bræðr     243,    788.  — 

skilgetin  börn    71^  153,  160, 

209«,    247,    496,     609»,    624^, 

626.  —  skilgetnar  dætr   626. 

—  skilgetnir  erfingjar  82, 
131,  624.  —  skilgetin  móðir 
379.  -  skilgetnir  synir  86, 
717.  —  skilgetnar  systur496. 

—  -  skilgetin  systkin  608. 
skilmáli     255,     269,    341,    348, 

417,  530,  537,  539,  592,  625, 
647,  650,  668,  707,  711,  719, 
720,  728,  750,  773,  791,  794. 


skilorð  649,  772. 

skilríki     437^    438«,    439,   522, 

638,  639,  688,  692,  713,  738, 

809. 
skilríkir,     skilvísir    menn     244, 

245,  336,  453,  496,  608,  637. 
skilvísir    prestar    620.  — 

skilrikir,  skilvísir  vottar  224, 
428,  438,  439,  466,  488,  562, 
5632,  638',  640,  678«,  687, 
740,  776. 
skinn,  húðir  189,  261,  268,569, 
814.  -—  fornt  skinn  249.  - 
bjarnfeldr,  bjarnskinn  298, 
326,  327.  --  blár  feldr  71, 
151,  152.  -  bókfell  250,  287, 
290,  291,  295,  296,  297,  400, 
4092,  547.  —  kálfskinn  90, 
121,  128,  135,  154,  211,  212, 

246,  364,  399,  417,  573,  587, 
632,  658,  659,  669,  673,  691, 
706,  719,  746,  769,  799.  — 
kálfskinnsblað  378.  —  kálf- 
skinnsbók  266.  —  kálfskinns- 
bróf  673.  —  kálfskinnsleingja 
160.  —  leðrleingja    558,  814. 

—  nautskinn  249.  —  sauð- 
skinn    552.  —    selskinn    814. 

—  skinnkápa  569.  —  skinn- 
blöð  85,  414,  447,  582,  587, 
773.  —  skinnbók  5,  16,  19, 
81,  112,  132',  158,  247,  248», 
249*,  355^  382»,  384^  411, 
589,  636.  —  útselaskinn  249. 
Sbr.  pell,  skæði. 

Skinnalón  á  Slóttu  39,  281,  304, 
305.  —  Skinnalóusós  305. 

Skinnastaðir  í  Öxaríirði  44,  276 
—277,  305,  359,  363,  390, 
391,  392,  421,  459,  519,  716, 
819. 


ÉEÖISTR. 


104Í 


skip  (navig)  9^  10,  11,  322,  332^ 
40,  G7«,  72«,  73«,  127,  149, 
190,  21 1^  261,  305,  322, 
445,  460,  488,  489',  497, 
498^  499,  503,  504,  538, 
567,  578^  605,  669»,  670, 
712,  755,  780.  —  skip  með 
gögnum  634.  —  skip  með 
öllum  reiða  fyrir  c  262.  — 
skip  fyrir  ccc  268.  —  skipa- 
floti  65.  —  skipferð  36.  — 
skipsgögn  634.  —  skipherra 
67,  614.  —  skipkaup  605.  — 
skipleiga  38.  —  skipráðnir 
menn  66.  —  skipreiða,  skip- 
red  305,  650,  651.  —  skips- 
áhöfn  755.  —  skipsát,  skip- 
sátr  121,  277.  —  skipshöfn 
420,  445.  —  skipstaða  38, 
207,  303,  420,  460,  669,  720. 

—  árar    558.  —  árferja    258. 

—  bátr  558.  —  bátsaumr 
558.  —  flatbytnubátr  634.  — 
rá  og  reiði  211.  —  segl  558. 

—  seglazia  9.  —  sexæringr 
54,  211.  —  sexæringr  með 
(öllum)  reiðskap,  reiða  488, 
494.  —  teinæringr  488.  — 
tólfæringr  488,  580.  —  Hlið- 
arskip  572*.  —  Hofsósskip 
248. 

Skipalækr  i  Hvammssveit  595. 
Skipatungur     í    Höskuldsstaða- 

þingum  354. 
skipti    160.  —    skiptabréf  879, 

422-423,     444—445,    497— 

503,     625—626.     —     skipta- 

gerningr  444 — 445. 
skiptitiund  348. 
skjal,    skjöl     26,     75^    173.  — 

undirskript     skjala     799.    — 

Dipi.  i8i.  y. 


skjalabækr,  skjalasyrpur  16, 
18,  69,  140,  215,  219,  303, 
523,  560,  600,  602,  605,  652', 
668,  699,  747. 

Skjaldarvík  í  Kræklingahlíð 
212. 

Skjaldklofi  (Skjaldklofar)  áJök- 
ulsdal  128. 

Skjallandafoss  (Skjaldandafoss) 
á  Barðaströnd  245,  246,  441 
—442,  698,  768—769. 

skjallegr  dómr  574. 

skjól  (fjár)  283. 

skjöldr,  sjá  hertygi. 

Skjöldungasaga  (1461)  290. 

skoðanargerð  714 — 715. 

Skógar  í  Fnjóskadal  119—120, 
533.  i,>>LH7v;:i 

Skógar  i  Húsavíkrhreppi  40. 
Skógar  hvorirtveggjaiHvamms- 

sveit  100,  101. 
Skógar  í  Þorskafirði   502,    591. 

—  Skógaskógr  591. 
Skógar     i  Öxarfirði     362—363, 

458  -459,  576—577.—  Skóga- 

reki  276. 
Skógarbrekkur    í    Trostansfirði 

698. 
Skógarströnd(in)    við    Hvamms- 

fjörð  666,  667. 
skógr,    skógar     (sbr.    hríS;    kol- 

gerð,    timbr,    tré,    viðr)    107, 

307,  310,  313,  402,  405, 
I  563,  586,  591,  592,  643, 
!      698,     714«,    765,    787,    798. 

—  skógarfleki  263.  —  skóg- 
argata  472.  —  skógarhögg 
107,  199^  554,  714»,  715.  — 
skógarítak  787.  —  skógar- 
kaup  720,  755,  756.  —  skóg- 
armörk    554,  786.  —  skógar- 

66 


lOáS 


RE^ISTR. 


spottr  697.  —  skógarstaða 
310.  —  skógarteigar  155, 
630",  632*.  —  skógnmnar 
787.  -  birkiviðr  317.  — 
liolt  til  viðunar  272.  — 
kolviðarholt  406.  —  skógr 
milli  AUgils  og  Geitarmúla 
698.  —  í  Ámótum  698.  —  í 
ÁrkÍDDargeilum  810.  —  Auð- 
brekkuskógr  93«,  290*.  — 
Bakkaskógr   i    Fljótsdal  632. 

—  i  Biskupshöfða  304.  — 
Bjarkarskógr  313,  351.  — 
Borðatjarnarskógr  720.  — 
Dynhagaskógr  291.  —  Ekkju- 
fellsskógr  395.  —  Eyrarskógr 
i  Önundarfirði  580.  —  i 
Eyvindardal  630.  —  Fjósa- 
tunguskógr  554.  —  Forn- 
hagaskógr  291.  —  við  Gilsá 
i  rana  472.  —  i  ölerárskóg- 
um  595.  —  Gnúpufellsskógr 
310,  313,  351.  —  Grjóteyrar- 
skógr  i  Andakil  409.  — 
i  Hlíðardal  i  Lóni  798.  — 
Hofstaðaskógr  i  Fnjóskadal 
318.  —  Hrafnkelsstaðaskógr 
632.  —  Hrafnsáss-skógr  i 
Fljótadal  395.  ~  Hvassafells- 
skógr  310.  —  á  Jökulsdal 
127,  128.  —  Jörfaskógr  596, 
697.     —     i     Kaldbak    310. 

—  Ketilsstaðaskógr  630.  — 
Kirkjuholtsskógr  405.  —  á 
Krossbrekkum  698.  —  i  Kross- 
laugarhvammi  698.  —  Kross- 
skógar  630.  —  Lundarskógr 
i  Fiyóskadal   313,    351,    554. 

—  i  MánafeUi  271.  —  Mariu- 
hris  93,  290.  —  Maríuskógr 
4    Skuggabjörgum     755.     — 


Meðalness-skógr  395,  630.  — 
Miklagarðsskógr  310.  —  Moru- 
dalsskógr  194,  195,  196, 
197,  198,  199,  226,  239,  698. 

—  i  Norðrárdal  i  Húnavatns- 
þingi  338.  —  Næfrholtsskóg- 
ar  792.  —  Pétrsskógr  íLauf- 
á^sbarði  317.  —  Sandaskógr 
í  Borgarfirði  401.  —  Sand- 
fellsskógr  630.  —  að  Selskerj- 
um  á  Skálmarnesi  592.  — 
Skarðsskógr  i  Fnjóskadal 
418.  —  í  Skógarbrekkum  i 
Trostansfirði  698.  —  Skóga- 
skógr  i  Þorskafirði  591.  — 
að  Skuggabjörgum  303.  — 
miUi  lækja    og    Sturiuár  632. 

—  á  Sturluflöt  472.  — 
Svangaskógr  i  Skorradal  402. 

—  Teigskógr  i  I>orskafirði 
591.  —  í  Tjarnamesi  714.  — 
Tunguskógr  i  Mýrasýslu  406. 

—  miUi  Valagilsár  og  Eyrarár 

630.  —    út    frá    VíðivöUum 

631.  —  Vindheimaskógr  á 
I>elamörk  93,  107,  290.  — 
í>órðarstaðaskógr  i  Fnjóska- 
dal  553—554.  -  Þorláks- 
skógr  að  Skuggabjörgum787. 

—  hrís  i  Þórunarholti  i  Norðr- 
árdal  405.  —  Þuríðarstaða- 
skógr  á  VöUum  632. 

Skógr,  sjá  Miðskógr  og  Yzti- 
skógr  í  Hnappadalssýslu. 

Skógr  (Eystriskógr)  i  Miðdölum 
697. 

Skógtorfa  á  Landi  794. 

Skolastica,  sjá  Scolastica. 

SkoUadalsá  í  Dýrafirði  177, 
241. 


RBOISTR. 


Í04á 


SkoUatuDga    í    Hörgárdal    600, 

605. 
Skónálargil  í  Steingrírasíirði  717. 
Skor  i  IBarðastrandarsýslu  5^. 
Skorradalr  í  Borgarfirði  402. 
Skotar,    Skotland     (Scoti)    147, 

148^  149^  150.     .i*i    í^ 
skotmannshlutr  281, '304,  '  306. 

—  skotmannshvalr  276,  278. 
skrá  forn  336. 
Skraflastaðir  i  Svarfaðard^l  259, 

260. 
Skrapatunga  á  Skagaströnd  85, 

612,  613,  676—679. 
Skrauma     (Skraumuhlaupsá)     á 

sýslumótum     Dala-    og    Snæ- 

feUsnessýslu     181,    182,   242, 

243,  615. 
Skreðaland,  sjá  Skriðuland. 
skreið    5,    194,    264,    389,   450, 

485,    488,    489,    569,  703.  — 

skreiðartoUr  538,  544^ 
skriða    (landaraerki)     324,    472, 

698. 
Skriða  (=  Rauðaskriða  í  Blöndu- 

hlíð)  323. 
Skriða  í  Breiðdal  87. 
Skriða    í    Fljótsdal    472,    570, 

763,  764. 
Skriða  í  Hörgárdal  233,  234. 
Skriða    í    Reykjadal      (Rauða- 

skriða)  422,  457,  505*,  819. 
Skriða    (E.auðaskriða)    á  Skaga 

334. 
Skriðaland,  sjá  Skriðuland. 
Skriðdab  í  Suðrraúlasýslu  453. 
Skriðnafell  i  Suðrþingeyjarþingi 

207. 
Skriðuland  i  Hjaltadal  37,  43. 
skrifstofan  í  Vatnsfirði,  sjá  húsa- 

kynni. 


skript,  skriptir  49,  218, 
465,  622,  644',  653,  679, 
701,  726,  7312,  732«^  735^ 
741,  777.  —  réttskriptandi 
menn  og  konur  493.  — 
skriptarform  111.  —  skript- 
rof  735.      ^'^^^-Gi-i*      Jii- 

Skúfstaðir  í  fíjá^tadál  36,  ÍS. 

Skuggabjörg  i  Deildardal  116 — 
117,  213— 214.  ™^*^'^''   ^-^' '^ 

Skuggabjörg  i  Fnjóskadáí  3Ó3, 
755,  786—787.  —  Skugga- 
bjargaskógr  755.  '*' 

Skúlason :  Gruðmundr,  Þorlákr. 

skuldir  41,  67,  68',  190^  191*, 
222*,  252,  262,  269,  270, 
273,  274,  301,  308,  309, 
311,  319,  340,  341,  346, 
393,  397,  4302,  469*,  483, 
485,  502,  503,  6O42,  54Ö, 
575,  583,  686,  687,  607, 
645,  649,  657,  673,  687, 
691,  692,  722,  747,  783, 
789,  791,  807,  815.  — 
skuldaregistr,  skuldareikningr 
1,  761.  —  skuldaskipti  462. 

Skúli  Arnason  (Runólfssonar)  i 
Saurbæ  i  Eyjafirði  (veginn 
29.  Sept.  1467)  513—514, 
521-522,  523,  529-6302. 

Skúli  Gunnlaugsson  i  Skaga- 
firði  (1475)  788,  789. 

Skúli  Jónsöon  á  Njálsstöðum  í 
Húnavatnsþingi  (1464—1473) 
416—417,  703. 

Skúli  Jónsson  í  Miðdöium 
(1588)  573. 

Skúli  Loptsson,   Guttormssonar, 

„bóndi"  í  Grarpsdal    í    Greira- 

dal  (1430  og  siðar),   á  Siifra- 

stöðum  í  Blönduhlíð  (um  1450) 

66* 


1044 


REGISTR. 


og  á  Mel  í  Miðfirði  (1452— 
1462),  lögréttumaðr  (1460— 
1463  eða  leingr;  dáinn  1481) 
13-14,  27,  41,  83,  104— 
lOö,  116,  142«- 143,  164, 
176,  213,  3392,  381^  416— 
417,  436—439,  478—480, 
ÖÖ2— 663,  568—559,  769, 
793,  820. 

Skúli  I>órðarson  (I>orgrímssonar 
króks'))  í  Dalasýslu  (1461— 
1474)  243,  747. 

Skúli  Þorláksson  prestr  á 
Grenjaðarstað    (d.   1704)    87 

'^  362,  419,  426,  478,  616,  617 
623,  665,  690,  752,  762,  764 
793. 

Skúli  vestra  (1458)  164  (liklega 
a=  Skúli  Loptsson). 

SkuUi,  sjá  Skúli. 

Skúmstaðir  í  Landeyjum  670 
688. 

skurðr  (fjár)  489.  —  skurðr 
(hvals)  278. 

skurðr  (landamerki)  119. 

skutill,  sjá  hertygi. 

skutill  (hvals)  558,  570. 

Skutilsfjörðr  í  ísafjarðarsýslu 
98,  210,  232,  772,  782. 

Skútustaðir  við  Mývatn  146*, 
319—320,  359,  533. 


*J  Porgrimr  krókr  hefir  búið 
k  Alptanesi  á  Mýrum  litlu  fyrir 
1400  (DI.  IV,  187)  og  hefir  verið 
bróðir  ívars  króks,  og  þeir  bræðr 
Odds  lepps  og  synir  PórðarFlosa- 
sonar,  sem  bjó  á  Alptanesi  1354. 
Skúli  hét  einmitt  bróðir  Porgrims, 
ívars  og  Odds,  og  hefir  þessi  Skúli 
orið  naín  bans. 


skyldleiki,    skyldir    menn    608*» 

647.     Sbr.  frændsemi. 
Skynastaðir,  sj4  Skinnastaðir. 
skyr,  sjá  kostr. 
skyrtulérept,      sjá      klæði      og 

klæðnaðr. 
skæði    141,    153,    194,    435.  — 

skæðatollr     5,      320«.       Sbr. 

skinn. 
skælegir    (=  skjallegir)     menn 

494. 
Skörð  í  Reykjahverfi  396. 
Skörð     í    Austr-Skaptafellsþingi 

798. 
Skörðugil  i  Skagafirði  35. 
skötubörð  814.     Sbr.  kostr. 
slagsmál  167. 
slátr    90,    268,    363,    450,    670. 

Sbr.  kostr. 
sláttr    (heys)     729^    739.     Sbr. 

slægjur. 
Sláttu-Björn     (1470)     670,     sjá 

Björn. 
Slaui  (Slavar)  19,  95,  124,  147, 

736. 
Sleðbrjótr  í  Jökulsárhlið  630.— 

Sleðbrjótpimenn  630.  —  Sleð- 

brjótsreki  395. 
Slefholtsteigr  Valþjófsstaðar632. 
Sleggjulækr    í    Stafholtstungum 

405. 
Sleitustaðir  í  Óslandshlíð  37. 
slentafarir  67. 
Sletastaðir,  sjá  Sleitustaðir. 
Slésvík  (Sletzvik)  114,  371,883, 

384,  469,  564. 
Slétta  í  Fljótum  38,  355. 
Slétta  249,  306,    sjá   Melrakka- 

slétta. 
Sléttadah-  (Slóttárdak)  á  Skaga- 

strönd  162,  344,  361. 


BEGI8TR. 


1045 


Sléttafell  i  Húnavatnsþingi  335. 

Sléttahlið  við  Skagafjörð  762. 

Sléttanes  i  ísafjarðarsýslu  501, 
602. 

slétt  orð  13. 

slóð  (landamerki)  335»,  336«. 

slot  17,  127,  159,  202,  386. 

slý  283. 

slægjur  313,  314,  351«,  740. 

smábræðr  189. 

smábúsgagn,  sjá  búsgagn. 

Smáhamrar  i  Steingrimsfirði 
716—718. 

smáhólmar  280. 

smákeröld,  sjá  búsgagn. 

smali  283. 

smálkamatr,  sjá  kostr. 

Smálönd  i  Höfðahverfi  266. 

smáreki,  sjá  reki. 

smátiund,  sjá  tiund. 

smeltir  hlutir  408,  594,  sjá 
kirkja.    Sbr.  smiðar. 

smiðar  489.  —  smiðað  silfr431, 
479,  758.  —  krot  275.  — 
útskorið  trésmiði  313,  350. — 
smiðatól:  borjárn  558.  — 
hamrar  558.  —  nafrar  268, 
814.  —  smiðja  269.  —  steðji 
557.  —  sög  558.  —  tálgu- 
hnifr  558.  —  tangarbrot  815. 

—  þjöl  558.  —  þversagarefni 
814. 

smiðr  40. 

Smilluhamrar  i  Súgandafirði 
643. 

smjör  31«,  41,  54,  90,  111, 
137»,  194,  269»,  363,  393, 
446,  450,  468,  569,  570^ 
685,     701,     703,    813,      814. 

—  xiij      fjórðungar     smjörs 
fyrir   hvert    c.    137.    —   xiiij 


fjórðungar  smjörs  í  hvert 
hundrað  268.  —  smjörjám 
814. 

smurning  (siðasta)  95,  97. 

Snaradóttir:    Guðrún. 

Snartarson:  Hjálmar,  Þorvaldr. 

Snartastaðir  í  Gnúpasveit  278, 
304,  419—420,  466—467. 

Sneristaðir  i  Vatnsdal  333. 

sniðiU,  sjá  búsgagn. 

Sniolfr,  sjá  Snjólfr. 

Snjá-,  sjá  og  sbr.  Snjó-,  Snæ-. 

Snjáfjallaströnd,  sjá  Snæfjalla- 
strönd. 

Snjófellsnes,  sjá  Snæfellsnes. 

Snjófriðr  (Snæfriðr)  Björnsdóttir 
(frá  Myrká,  bróðurdóttir  Finn- 
boga  gamla)  kona  (seinni 
kona)  Björns  Sæmundarsonar 
á  Einarsstöðum  (og  stjúpa 
Sigurðar;  1464—1472)  415— 
416,  686—688.        'ú    '•í">»ící 

Snjólaug  (Snælaug)GFuðnádðft;ir, 
Oddssonar  lepps,  „húsfreyja" 
Eyjólfs  bónda  Arnfinnssonar 
(1467)  505. 

Snjólfr  Brandsson,  Haldórsson- 
ar,  á  Óslandi  i  Óslandshlíð 
(1464  og  siðar)  422—423. 

Snjólfr  Grímsson  nyrðra  (1449) 
27. 

Snjólfr  GruÖmundarson  (d.  1403) 
819. 

Snogsdalr,  sjá  Snóksdalr. 

Snóksdalr  í  Miðdölum  573,  682 
—683,  713,  795,  796. 

Snorradóttir :  I>órdis. 

Snorrason :  Arngrímr,  Asgrímr, 
Böðvar,  Haldór,  Helgi,  Jón, 
Ormr,  Styr,  í>orbjörn. 


1046 


RBGISTR. 


Snorrastaðir  1  Kolbeinsstaða- 
hreppi  698—699,  809—810. 

Snorri  Bjarnarson,  sjá  Snorri 
BjarnasoD. 

SnorriBjarnason  („Bjarnarson"), 
bróðir  Óla,  í  rjósatungu  í 
Fnjóskadal  (1455—1474)  131, 
441,  610,  744—745. 

Snorri  Bjamason  („Bjarnarson", 
prests  Sigurðarsonar,  fæddr 
1430)  prestr  i  Söndum  í 
Dýrafirði  (1452—1465  eða 
leingr)  99,  179,  206,  226, 
449,  824. 

Snorri  Dagsson  (ívarssonar)  í 
Borgarfirði  (d.  fyrir  1463) 
378. 

Snorri  Eiuarsson  prestr  i  Hrepp- 
hólum  (1449)  34—35. 

Snorri  Haldórsson  (Snorrasonar) 
í  Þórsnessþingi  (1459)  182. 

Snorri  Ingimundarson  (Snorra- 
sonar  írá  Ökrum)  prestr  á 
Ökrum  á  Mýrum  (1436— 
1464)  244,  426. 

Snorri  Jónsson  i  G-unnar^holti, 
mágr  I>orsteins  Arnasonar, 
lögréttumaðr  (enn  á  lifi  1436;^) 
dáinn  fyrir  1475)  791. 

Siaorri  Jónsson  prestr  syðra 
(1461)  238. 

Snorri  Jónsson  prestr  á  Helga- 
felli  (d.  1746)  69,  110,  374, 
551,  564,  587,  627,  659,  673, 
681—682,  691,  693,  707,  759, 
811,  812. 
Snorri  Narfason  lögmaðr  á 
Skarði  (d.  1332)  819,  820. 


»)   Sbr.  DI.  IV,  Nr.  599. 


Snorri  Oddsson  prófentumaðr  á 

Hólum  (1460)  221. 
Snorri  Sturluson  lögsögumaðr  (d. 

1241)  818. 
Snorri    Porfinnsson    i   Eyjafirði 

(1461—1471)  610. 
Snorri  Þorleifsson  kyngir,  offici- 

alis  (d.  1376)  231. 
Snorri  í>orstein3Son  (og  Guðrún- 

ar  Gizurardóttur)   úr  Drangs- 

hlíð  undir  Eyjaf]öUum  (1468) 

516-517. 
Snotrunes    í   Borgarfirði    eystra 

630. 
Snóxdalr,  sjá  Snóksdalr. 
Snæ-,  sjá  og  sbr.  Snjó-. 
Snæbjarnardóttir:   Guðný. 
Snæbjarnargerði     á    Svalbarðs- 

strönd  694. 
Snæbjarnarson :    Björn,  Markús. 
Snæbjarnarstaðir    í   Fnjóskadal 

303. 
Snæbjörn    Pálsson    (Mála-Snæ- 

björn)  63. 
Snæbjörn    Pálsson    djákni    428. 

Sbr.  Sveinbjörn  Pálsson. 
Snæbjörn     Torfason     prestr      á 

Kirkjubóli   og  prófastr  vestra 

(1603)  784. 
Snæfellsnes    (Snjófellsnes)     444, 

497,  597. 
Snæfjöll  (Snjófjöll)   á  Snæfjalla- 

strönd     164,     461,     654.     — 

Snæfjallaströnd  586,  587. 
Snælaug      Guðnadóttir,      Odds- 

sonar  819. 
snæri    tvitugt   558.      Sbr.    bús- 

gagn. 
Snæringsstaðir    í    Auðkúluþing- 

um  353,  502. 
Suös  á  Reykjanesi  vestra  591. 


BEÖISTR. 


tO^! 


societas  Hansæ  498,  sjá  Hansa. 
Soffia,  sjá  Sophia. 
Sogn  i  Noregi  650,  651. 
Sokki,    maðr    i    Fljótum   (1464) 

422. 
sókn  630,  725.  —   sóknarkirkja 

65,  124.  —  sóknarmenn   590. 
sókn  (mála)  518. 
Soldi,  sjá  Sörli. 
Sóleyjarteigr       G-renjaðarstaðar 

280. 
Sólheimar     á    Asum     i    Húna- 

vatnsþingl     116—117*,     373; 

503. 
Sólheimar    í     Blönduhlið      EII, 

564;  V,  324,  331. 
Sólheimar    i    Sæmundarhh'ð   92, 

93,  788—790,  815—816. 
solidi  Lubicenses  62. 
Sollagrund  (=  Svellagrund   eða 

Sörlagrund)  i  Blönduhlið  42. 
Sollastaðir,  sjá  Sörlastaðir. 
Solveig    Björnsdóttir,    I>orleifs- 

sonar    (d.    1495)    499,    500^ 

501,     502,     504,    557—558, 

664,      728,     745—746,    775, 

777-778. 
Solveig  Guðmundardóttir,    Ara- 

sonar,  hin  eldri    (fædd   1429; 

dáin  ung)  616. 
Solveig   Guðmundardóttir,    Ara- 

sonar,  hin  yngri  (fædd  1431; 

kemr    við   bréf   1465    og  úr 

því),    kona    Bjarna    Þórarins- 

sonar  á  Brjánslæk  443 — 444, 

652,    565—566,     575,    580— 

581,  601,  615-616,  684. 
Solveig  Jónsdóttir,  kona  Magn- 

úsar    Amasonar,    undir  Ási  1 

Fellura  (1463)  395. 
Solveig  (Svartsdóttir,    Þorleifs- 1 


sonar)  frá  Reykhólura  (1394), 
kona  Þórðar  undir  Núpi 
819. 

Solveig  í>orleifsdóttir,  Áma- 
sonar,  systir  Bjöms  rika, 
„hústrú"  Orms  hirðstjóra 
Loptssonar  (1434—1446),  sið- 
ar  fylgikona  Sigmundarprests 
Steinþórssonar  (d.  1479)  137* 
—138,  325^  349»,  608,  623— 
625,  748,  765,  770—772,  801, 
808—809. 

Solveig  í>orsteinsd6ttir,  lög- 
manns  Eyjólfssonar,  „hústrú" 
Bjöms  Jórsalafara  Einarsson- 
ar  (enn  á  lifi  1433)  608,  745, 
746,  777. 

són  (sátt,  samkomulag)  518. 

sonarsonr  791. 

Sópdyngia  sira  Gottskálks  i 
Glaumbæ  248^ 

Sophfa  Loptsdóttir,  Guttorms- 
sonar,  kona  Áma  bónda  I>or- 
leifssonar,  en  siðar  Bjarna 
bónda  ívarssonar  (1430—1480 
eða  leingr)  332. 

sótt  (drepsótt)  255. 

Spakárdalr  i  Austfjörðum  630. 

Spákonuarfr  á  Skaga  344,  345, 
350. 

Spákonufell  á  Skagaströnd  354, 
361,  769—770.  —  Spákonu- 
fellsþing  354,  770. 

spennur  (á  kápu)  190. 

sperðill,  sjá  kostr. 

spik,  spikhvalr,  sjá  hvalr. 

Spinosis,  Joh.  de,  53. 

spira  389. 

spolium  203. 

spónn,  sjá  búsgagn. 


1048 


REGISTR. 


spýtÍDgr  vaðmáls  1892,  1992^ 
ööl',  693. 

StaðafeU,  Staðafellsþing  510, 
611.     Sjá  StafafeU. 

Staðarbakki  (Bakki)  i  Miðfirði 
334—337,  339,  353,  361, 
520,625.  —  Staðarbakkaþing 
353. 

StaðarfeU  á  FeUsströnd  88—89, 
494—495,  548,  585,  593,  61ö, 
705,  747,  820,  821.  —  Stað- 
arfeUsströnd  494.  —  Staðar- 
feUsþing  615. 

StaðarhóU  í  Saurbæ  177,  178, 
371,  392,  443—444,  493,  624 
—625,  820.  —  Staðaj-hólsbók 
(Grágásar)  1.  —  Staðarhóls- 
þing  493. 

Staðarholt  i  Kinn  271. 

Staðarsel  (frá  Grenjaðarstað) 
166. 

Staðarstaðr  (Staðastaðr,  Staðr) 
á     Ölduhrygg      (SnæfeUsnesi) 

~   378,  444,  587,  588.  —  Stað- 

,    arsveit  705. 

staðr,  staðir  (beneíicia)  517.  - 
staðaraihending  399,  402, 
427,  512.  —  staðarbót  316. 
—  staðarbréf  79.  --  staðar- 
eignir  607,  674.  —  staðarfé 
606.  —  staðarfyrnd  262.  — 
staðargóz  607.  —  staðarhald- 
ari  543.  —  staðarjarðir:  upp- 
bygging  þeirra  317. —  staðar- 
reikningr  403—404.  —  stað- 
arspeU  (-spjöU)  269,  285,316, 
404.  —  staðaskipti  431.  Sjá 
Staðr  i  Aðalvik,  Árskógr,  Ás 
1  FeUum,  Bergstaðir,  Breiða- 
bólstaðr,  Bægisá,  Eyjardalsá, 
Fagranes,     FeU    í    Sléttahlíð, 


Gilsbakki,  Glæsibær,  Goðdalir, 
Greujaðarstaðir,  Grímstungur, 
Gufudalr,  Háls  i  Fnjóskadal, 
Helgastaðir,  Hítardah',  Hjarð- 
arholt  í  Laxárdal,  Hólar  1 
Hjaltadal,  Hrafnagil,  Hrepp- 
hólar,  Hruni,  Staðr  í  Hrúta- 
íirði,  HúsafeU,  Húsavik, 
Höfði,  Höskuldsstaðir,  Staðr 
í  Kinn,  Kirkjubær  i  Tungu, 
Kvennabrekka,  Laufás,  Ljósa- 
vatn,  Meh-  i  Miðíirði,  Mikla- 
bær,  Miklaholt,  MúU,  Munka- 
þverá,  MæUfeU,  MöðruveUir, 
Nes  í  Aðaldal,  Oddi,  Staðr 
á  Reykjanesi,  ReykhoU,  Reyk- 
ir  í  Miðfirði,  Staðr  á  Reykja- 
neai,  Reynistaðr,  Saurbær  í 
Eyjafirði,  Skálholt,  Skinna- 
staðir,  Staðr  í  Súgandafirði 
(Dalstaðr),  Staðr  áÖlduhrygg 
(SnæfeUsnesi,  Staðastaðr), 

Staðarbakki,  Tjörn  í  Svarfað- 
ardal,  Tjörn  á  Vatnsnesi, 
Torfastaðir,  VaUanes,  Val- 
þjófsstaðr,  Vatnsfjörðr,  VeUir 
íSvarfaðardal,  Vestrhópshólar, 
Pingeyrar,  Þönglabakki. 
staðfestubréf  347,  562. 
Staðr  í  Aðalvík    161,    163,  502. 

Sbr.  Aðalvik. 
Staðr    í   Hrútafirði    117,    339— 

340,  361,  476,  517. 
Staðr    í     Kiun     (í>óroddssta<ír) 
271—272,  359,  505.  --  Stað- 
arþing  357. 
Staðr    á   Reykjaueai    591—592, 

784,  785. 
Staðr  i  Reynisnesi,    sjá    Reyni- 
staðr. 


REGISTR. 


1049 


Staðr  á  Snæfellsuesi,  sjá  Staða- 

staðr. 
Staðr  (Dalstaðr)    í  Súgandafirði 

206,     207,     486-487,      643, 

648,  649,  650,  807. 
Stafafell  i  Lóni  (StaðafeU)    510, 

511,  797,  798,  799.  —  Stafa- 

fellsmanntalsþing  (1850)    797. 

—  Stafafells  (Staðafells)  þing 

510,  798.  —  Staðafellsþinghá 

798. 
Stafangr  i  Noregi  59,  118,  158, 

411. 
stafaskr,  sjá  búsgagn. 
Stafholt  (Stafaholt)    í  Stafholts- 

tungum  710. 
Stafn     i     Svartárdal    („Stamn") 

260,  352,  358. 
Stafwonger,  sjá  Stafangr. 
Stakkadabr      á      Hornströndum 

161,  162,  502. 
stakkeingi    144.    —    stakkgarðr 

(staggarðr)  86. 
Stakkhólslækr  í  Vopnafirði  111. 
Stakkholt  áRaugárvöllum  792. 
stakkr,  sjá  klæ-ðnaðr. 
Stál     (stál?)     i    Barðastrandar- 

sýslu  5. 
stallbróðir  190. 
Stamn,  sjá  Stafn. 
stampr,  sjá  búsgagn. 
Stapar    á   V#tnsnesi     syðri     og 

ytri  349,  500,  502. 
stapi  (rekamark)  322^ 
stapula  72",  73^ 
stararpollr  568. 
starfhvalr,  sjá  hvalr. 
Stargart     öldrmaðr      í     Danzig 

(1434)  9. 
Starkaðarson :  Magnús. 


Starnes    (nú  Stafnes)    á   Rosm- 

hvalanesi  693,  759. 
Starrastaðir  í  Skagaíirði  327.    - 
statutum,    statuta    72^    73,    74, 

672^ 
staur  (landamerki)  85,  284. 
Staurgýgr  í  Vestrhópi  236,  342. 
steðji,  sjá  búsgagn,  smiðar. 
Steðji  við  Flókadalsá  í  Borgar- 

firði  401,  402. 
Stefán,  Steffán,  sjá  Stephán. 
stefna,  stefnur    26,    29,    46,  48, 

65^    75,    77^    113,  115,  133, 

198,  199,  215^  238,  383^ 
384^  386»,  424,  428,  437, 
452,  464,  562,  671,  677», 
700,  804,  805,  809^  —  aug- 
lýsing  stefnu  382.  —  stefnu- 
birtingar  382.  —  stefnubréf 
65,     689.  —   stefiiudagr     45, 

199.  —  stefnufall  426,  488, 
464,  508,  671,  692,  741.  — 
stefnurof  452.  —  stefnuvottar 
65.     Sbr.  stundarstefna. 

Stefnisson :    Jón. 

steikari  190.  —   steikaradreingr 

190. 
Steiná,  jörð  óvíst  hvar  448. 
Steiná  í  Svartárdal  352. 
Steinar  Þorgeirsson   (Thorgeirs- 

son)     norrænn      lögréttumaðr 

(1467)  476.  ^ 
Steinarsson :   Arni. 
steinbogi  683. 
steindir   (litaðir,  málaðir)    hlutir 

268,  270,  284,  293,  331,  405^, 

406,    594^    631,    633^     675. 

Sbr.     steinn,     steintjald     (sjá. 

kirkja). 
Steindofaeyjar     á     Hvammsfirði 


1050 


REGISTB. 


Steindór,  srjá  Steinþór.  ! 

Steingreimr^  sjá  Steingrimr. 
Steingrímr  Guðmundarson  preatr 

vestra  (1464)  428. 
Steingrímr      Isleifsson      (bróðir 

Einars  ábóta)  nyrðra  (1431— 

1473)    379,     393,    419,    449, 

471,     511,    719—720,   722— 

723. 
Steingrimr  Jónsson    biskup    (d. 

1845)  794,  795. 
Steingrímr  Oddason    i    Fljótum 

(1445—1474)  739. 
Steingrímr  prestr  á  Skinuastöð- 

um   (1481-1485   eða   leingr) 

276. 
Steingrímr  Steinmóðarson  (Stein- 

grímssonar)   prestr   í    Skaga- 

firði  (1463)  397. 
Steingrimsfjörðr   í  Strandasýslu 

216,    501,     502,     591,      716, 

717. 
Steingrimsson :  Jón. 
steinhús      12,     —     steinkapella 

735. 
Steinker  í  Viðidalsá  347. 
Steinkirkja  í  Fnjóskadal  40. 
Steinmóðarson :     Bárðr,    Hjalti, 

Jón,  Steingrimr,  Steinn,  í>or- 

steinn,  Þorvarðr. 
Steinmóðr    Auðunarson      (Salo- 

monssonar)     prestr      í     Skál- 

holtsbiskupsdæmi         (1438 — 

1461)  238. 
Steinmóðr     Bárðarson     (liklega 

Njálssonar)       djákn       nyrðra 

(1423),    prestr  í  Hólabiskups- 

dæmi  (1480—1441),     ábóti   í 

Viðey  (1444—1481),  officialis 

í  Skálholtsbiskupsdæmi  (1448 

-  1451)    og    (1457)   vicarius 


yfir  alt  Skálholtsbiskupsdæmi 
(d.  1481)  86,    156—157,    430 
-  431,  447,  574. 
Steinmóðr  Heinreksson    i  Borg- 

arfjarðarsýslu     (um    1470   og 

siðar)  588. 
Steinmóðr  Höskuldsson  og  Ing- 

veldar    Gunnlaugsdóttur     (frá 

Þóroddsstöðum    á   Svalbarðs- 

strönd^))    i    Eyjafirði    (1473) 

693—694. 
Steinmóðr  prestr  á  Staðarbakka 

(um  1270)  3352,  336. 
Steinmóðr      I>orsteinsson      ríki 

prestr     á     Grrenjaðarstað     og 

officialis     nyrðra      (d.     1404) 

297,    317,    320,    330,     825, 

826. 
steinn,    steinar     93,     120,    129, 

232,     278,     284,     290,    3053, 

323,    324,    345,    348^,    373, 

539,    591.    —   rauðir    steinar 

694. 
steinn  (=  litr)  útlendr  583.    Sbr. 

steindr. 
Steinn  á  Reykjaströnd  35. 
Steinn,    búandi    á   Lóni   i  Við- 

vikrsveit  (1449)  42. 
Steinn  Einnbogason  syðra(1451) 

86. 
Steinn  Jónsson  biskup  áHólum 

(d.  1739)  248. 
Steinn  Steinmóðarson    í   Skaga- 

firði  (1473)  690. 
Steinn    JÞorgrímsson    í  Rangár- 

þingi  (1475)  797,  798. 
Steinn  Þorkelsson  (um  1700)21. 
Steinn     Þorvaldsson     prestr     i 

Skagafirði  (1467)  507. 


1)   Sbr.  DL  IV,  Nr.  853. 


REGISTR. 


1051 


Steinnes  í  Húnavatnsþingi   354. 
Steinnýjarstaðir    á   Skagaströnd 

30—31,  145-147. 
Steinólír  Kálfsson   (prests  Jóns- 

sonar)     prestr      í     Goðdölum 

(1449—1468)     14,     326,   366, 

367. 
Steinólfr      Þorgilsson       nyrðra 

(1462)  362. 
Steinólfsdóttir:  Sigriðr. 
Steinólfsstaðir    i  ísafjarðarsýslu 

161. 
Steinsdóttir :  Guðrún. 
Steinsholt      í     Gnúpverjahreppi 

569,  570. 
Steinsson :   Andrós,  Arnór,  Haf- 

liði,     Ingimundr,     Ivar,    Jón, 

Oddr,  Þorgeir,  í>orvaldr. 
Steiusstaðir     i    Húnavatnsþingi 

338. 
Steinsstaðir  í  Öxnadal  546. 
Steinunn    Björnsdóttir     (liklega 

laundóttir  Björns  Þorleifsson- 

ar)  vestra  (1467)  503,  504. 
Steinunn  Jónsdóttir,  kona  Sveins 

Þorgilssonar,    vestra   (1471 — 

1475)    642-643,     648—649, 

806—807. 
Steinunn  Narfadóttir   (lögmanns 

Sveinssonar  ?)      kona      Narfa 

Pétrssonar  vestra  (1449)   301 
Steinunn  (Olafsdóttir    úr    Æðey 

og)     dóttir    Þórdísar    Snorra- 

dóttur,    Sturlusonar     11,     12; 

V,  817-  818; 
Steinunn     Sigurðardóttir,     kona 

Árna  Guðmundarsonar,   syðra 

(1474)  730—731. 
Steinunn     Sigurðardóttir,     kona 

Einars     Erlendssonar,     syðra 

(1466)  468. 


Steinunn  Steinþórsdóttir,  kona 
Páls  Kálfssonar,  vestra  (d. 
fyrir  1461)  243- 244^ 

Steinþór  Andrésson  (prestsArn- 
órssonar)  818. 

Steinþór  (Brandsson?^))  bóndi  á 
Sauðanesi  og  Guðmundarlóni 
(c.  1360)  277. 

Steinþór  Helgason  vestra  (1704) 
698,  810. 

Steinþór  Jónsson  (Ketilssonar, 
bróðir  Brands  lögmanns ; 
faðir  Arnórs,  Ásgríms  prests, 
Brigitar,  Haldórs,  Jóns  og 
Sigmundar  prests),  sveinn 
Lopts  Guttormssonar  (fyrir  og 
um  1429),  staðarhaldari  í 
Miklabæ  (1429-1430),  „bóndi" 
í  Ytradjúpadal  i  Blönduhlið 
(1431—1445),  siðan  á  Þverá 
i  Skagafirði  (1448—1467) 
54,  106,  477,  482,  826—827. 

Steinþór  Jónsson  (á  Skarðs- 
strönd  vestra,  1476)  810.*) 

Steinþór  Sölvason  á  Guðrúnar- 
stöðum  í  Vatnsdal  (1475 — 
1506  eða  leingr)  786. 

Steinþórsdóttir :  Brigit,  Sigrlðr, 
Steinunn. 

Steinþórsson :  Andrés,  Arni, 
Arnór,  Ásgrímr,  Haldór,  Jón, 
Sigmundr,  Þormóðr. 

Steirn,  sjá  Steinn. 

Stekkjargil  í  Biskupstungum 
143. 

stekkr  108,  729. 

Stephán  í  Björgvin  (1459)  190. 


')    Sbr.  Bps.  II,  419. 
^)    Gæti   þó  verið  sami  maðr  og 
næsti  á^  undaiu 


52 


REGISTR. 


Stephán  Einarsson  Cbróðir 
Högna)  i  Eyjafirði  (1457 — 
1469)  396,  424,  441,  467, 
471,  541. 

Stephán  Hallsson  (á  Uppsölurn 
i  Svarfaðardal;  1431—1457) 
155. 

Stephán  Helgason,  og  sonr 
Guðrúnar  Káradóttur,  iNorðr- 
múlaþingi  (1474)  748-749. 

Stephán  Jónsson  (Egilssonar), 
prestr  í  Skálholtsbiskupsdæmi 
(1472—1473  ogsiðar),  biskup 
i  Skálholti  (1491—1518;  d. 
1518)  4,  6,  660-    :;62,  7142. 

Stephán  Jónsson  (bróðir  Jóns 
prests  i  Hruna,  faðir  Þorleifs 
prests)  prófentumaðr  Þorleifs 
Björnssonar  (1462)  368-— 
369. 

Stephán  Loptsson,  Ormssonar, 
og  sonr  Steinunar  Gunnars- 
dóttur  (1471  og  síðar;  ætt- 
leiddr  1474)  624—625,  747- 
748. 

Stephán  pislarvottr  (Stephanus 
protomartyr)  119,  266,  277, 
289,  338.  —  Stephánskirkja 
338.  —  Stephánslikneski,  sjá 
kirkja.  —  Stephánssaga,  sjá 
kirkja. 

Stephán  JÞórarinsson  (Bjarna- 
sonar,  bróðir  Bjarna,  Þor- 
steins  0.  fl.),  heimamaðr  Guð- 
mundar  Arasonar  (fyrirl446), 
handgeinginn  maðr  Björns 
JÞorleifssonar  (1454  og  þar 
eptir),  bjó  síðar  á  Signýjar- 
stöðum  í  Borgaríirði  121, 
213,  217«,  243,  588. 

Stepánsson:   Eiríkr,   Guðmundr, 


Jón,     Ólafr,     Þorbergr,    Þor- 

leifr,  Þorsteinn. 
Stephanus,  sjá  Stephán. 
stéttarker  með  silfr  389. 
Stigaás  i  Austfjörðum  630. 
Stigi,  rekamark  á  Skaga  334. 
Stigr  (Einarsson)  á  Illugastöðum 

i  Enjóskadal  (1483—1487   og 

siðar)  302. 
Stigr     Ingimundarsou      (bróðir 

Kolbeins,      Símonar      o.     fl.) 

prestr    nyrðra    (1458    og   þar 

eptir),    á   Hrafnagili    (1474 — 

1480)     167,    317,    396,  644, 

652,  787. 
Stigr   Jónsson    bóndi    á   Ljósa- 

vatni  (1350)  819. 
Stigsson:   Guðmundr,  Logi. 
stika,    atikur     (mál)    194,    277, 

313,    350,    459^    570«,    722, 

750,  758,  791. 
Stikuvík  í  Bitru  101. 
stingr  507,  508. 
Stiptskistan   (=  skjalasafnið)    á 

Hólum  681,  759,  812. 
stofa,  sjá  húsakynni. 
Stokkahlaðir    í   Eyjafirði  419— 

420,  466—467. 
Stokkhólmr  í  Sviþjóð  157*,  385, 

636. 
stokkr:  innan  stokks  446,  640. 
Stokkseyri    á   Eyrarbakka   451, 

455—466,    463—464,    618— 

619. 
stóll:    heilagr  stóll  i  Róma  57», 

59. 
stórbrot  732,  734. 
Stóridalr  undir  Eyjafjöllum  724 

—725.     Sjá  Dalr. 
StórihóU    (Stórhóll)     i   Eyjafirði 

297—298  (-=  Espihóll). 


REGISTE. 


1053 


stórkaup  227. 
stórkerald,  sjá  búsgagn. 
stórlimir    (uxafalls)     261.      Sbr. 

kostr. 
Stormaren  (Stormarn  =  Stórmæri) 

371,  383,  384,  469,  564. 
stórmæli  68,  522. 
stórsakir  614. 

Stóruvellir,  sjá  Vellir  á  Landi. 
stórviðir  306.     Sbr.  tré,  viðr. 
Stoxeyri,  sjá  Stokkseyri. 
straíF,  sjá  refsing. 
Strákavað  á  Teigará  127. 
Strandhafnará      i     Austfjörðum 

128. 
Strandir  (=  Hornstrandir)   223, 

500,    604.    —     Strandasýsla 

717. 
strandrak     202.       Sbr.      rekar, 

vogrek. 
Straumeyjar  í  Aðaldal  272. 
Straumfjörðr  á  Mýrum  625. 
Straumlón  (Straumslón)  á  Sléttu 

278,  281,  305.—  Straumlóns- 

ós  278,  281,  305. 
Straumr  í  Hraunum  suðr  800. 
Straund,  sjá  Strönd. 
Strengr    (strengr?)    í    Viðidalsá 

347. 
striða  heilagrar  kirkju  771. 
Strjúgr,  sjá  Strúgr. 
strokkr,  sjá  búsgagn. 
Stromlonsós,  sjá  Straumlónsós. 
Strúgr  (Strjúgr,    Strjúgstaðir)   í 

Langadal  219—220. 
strönd  632  (=  Hofströnd?). 
strönd  (=  Árskógarströnd)  125*, 

126,  261,  690. 
Strönd,     jörð    í    isafjarðarsýslu 

502. 
Strönd  við  Mývatn  40. 


I  Strönd  á  Rogalandi  477. 
Strönd  á  VöUum  629. 
Studium    á    Hólum,     sjá    húsa- 

kynni. 
Stúfholt  i  Holtum  242. 
Stúfsson:   Eldjárn. 
Stulda    sjá  Stulla,  Sturla. 
Stulla,  Stulli,  sjá  Sturla. 
stundarstefna  452,  809. 
stungur  (sár)  135,  507,  508. 
Sturla     Arnason    (Runólfssonar) 

bróðir   Skúla,     nyrðra    (1468) 

514. 
Sturla  bróðir  Jóns  (1449)  41. 
Sturla   (Stulli)     Geirsson     (f>or- 

steinssonar;  c.  1370)  II,  451; 

V,  817. 
Sturla  Jónsson  riddari  (d.  1305) 

817—818. 
Sturla  (Stulli)  Magnússon  (Rún- 

ólfssonar       frá       Laugalandi, 

bróðir    Helga   prests)    nyrðra 

(1464  og  siðar)  432—433. 
Sturla     (StuUi)    £>orsteinsson     i 

Eangárþingi  (1471)  637. 
Sturluá  i  Fljótsdal  632. 
Sturludóttir :  Þóra. 
Sturluflöt  (StuUaflöt)  í  Fljótsdal 

472. 
Sturluson :        Arnór,       Ásbjörn, 

Böðvar,      Magnús,      Runólfr, 

Snorri,  Þórðr. 
stútr  189.     Sbr.  stakkr. 
Styrbjarnarson :  Jón. 
Styrmisson:  Grimr. 
Styrr      Snorrason       (Torfasonar 

og      Guðrúnar      Styrsdóttur), 

„djákni",  „bóndi"  á  Reykjum 

i  Tungusveit,    síðar  á  Ökrum 

á  Mýrum  (1416—1465)    22— 

23,  329,  456,  518. 


1064 


REGISTR. 


Styrr  Þorvaldsson  (TorfasoDar 
og  í>órdisar  Gamladóttur) 
syðra  (um  1700)  108,  1802, 
181,  184,  200,  207,  215,  219, 
Ö37,  538,  558,  559,  560,  561, 
565,  601,  615,  746,  775,  777. 

Styrsson:  Helgi,  Jón. 

stæder,  sjá  Hansa. 

Stærrivellir,  sjá  Vellir. 

Suansvik,  sjá  Svansvik. 

subdiaconatus  661. 

subditi  72»,  204,  375«,  453. 

subdjákn  13,  282,  342,  507. 

subsidia  498.  —  subsidium 
pallii  253,  257,  270,  295», 
301,  817,  344. 

succoUector  52,  53.  —  succol- 
lectoria  52. 

Súðavík  i  ísafjarðarsýslu  162'', 
210,  232. 

Suðrey  i  Vestmannaeyjum  792. 

Suðreyr  í  Súgandaíirði  642— 
643,  6i5,  648-649,  664— 
665. 

Suðreyr  í  Tálknaíirði  502. 

suðþvari  (=  suðuþvari?)  814. 

Suecia,  sjá  Sviþjóð. 

Suerig,  sjá  Sviþjóð. 

Suetia,  sjá  Sviþjóð. 

suffragium  524^. 

Súgandafjörðr  í  ísafjarðarsýslu 
163,  206,  486,  642,  643, 
645,  648,  649,  650,  664, 
806,  807. 

Sugondafjörðr,  sjá  Súganda- 
fjörðr. 

Sugurðr,  sjá  Sigurðr. 

Súlnahöfn  á  Sléttu  304,  305. 

Súlur  í  Fjörðum  261,  263. 

Suraarliðason :  Ari,  Eiríkr,  Hal- 
dór,  Sveinn. 


Sumarliði  nyrðra  (1480)  299, 
sjá  Sumarliði  Eiríksson. 

Sumarliði  Eiríksson,  Loptssonar, 
„bóudi"  í  Lögmannshlíð  (1470 
—1473)  og  á  Grund  í  Eyjafirði 
1473-1491;  kemr  við  bréf 
1467  og  úrþví;  kvæntrl468; 
d.  1491)  299,  314,  315,  317*, 
506,  532^—533,  572—673, 
721—722,  724—725,  803, 
805. 

Sumarliði  Guðmundarson  iGalt- 
arholti,  móðurfaðir  Salomons 
Einarssonar  (d.  1473)  709— 
710. 

sumarsöngr  324.     Sbr.  söngr. 

Sund  í  Austfjörðum  630. 

Sund  í  Höfðahverfi  263. 

Sundbrekka  í  Höfðahverfi  263. 

Sunddalsá  í  Súgandafirði  207. 

Sundense  fretum  (Eyrarsund) 
498. 

Sundhlið  i  Vatnsdal  332. 

Sunnmæri  i  Noregi  802. 

sunnudagr  22,  65,  95,  143,  154, 
189,  191,  200,  211,  220, 
221,  226,  227,  236,  237, 
242,  247,  372,  374,  379, 
389,  411,  414,  423,  427, 
444,  454,  456,  473,  478, 
516,  519,  524,  528,  532 
-533,  536,  552,  555, 
560,  567,  576',  577,  579, 
604,  607,  643,  647,  649, 
660,  668,  669,  685,  689», 
711,  718,  734,  752»,  764, 
757,  771^  778,  780,  793, 
802. 

supdjákn,  sjá  subdjákn. 

Svalbarð  á  Svalbarðsströnd  84, 
267,    299—301,     359,     393, 


REGISTK, 


1056 


M8,    505,     636,     670-672, 

694    -  Svalbarðsströnd   505, 

635,     693.   —    Svalbarðsþing 

395,  505,  694 
Svalbarð     í    Þistilsfirði     246(?), 

359,  395,  764  —   Svalbarðs- 

þing  395,  764 
Svangar  (Svangi)i  Skorradal  402. 
Svansgrund     i    Húnavatnsþingi 

344,    685.   —    Svansgrundar- 

ijara  685. 
Svansvik  í  ísafjarðarsýslu   162, 

164,  165,  544. 
Svarbaðar-,  sjá  Svarfaðar-. 
Svarból,  sjá  Svarfhóll. 
Svarfaðardah-  i  Vaðlaþingi  125, 

126,  252,  260,  261,  539,  690, 

718. 
Svarflióll  (Svarból)    i  Miðdölum 

595. 
Svarfhóll    (Svartból)     i    ísafirði 

162^ 
Svartá  í  Svartárdal  121. 
Svartagil    i  Norðrárdal  i  Mýra- 

sýslu  338. 
Svartárdabr     i    Húnavatnsþingi 

121. 
Svartárdak  i  Skagafirði  35. 
svart  blek  578. 
Svartból,  sjá  Svarfhóll. 
Svarthamar     i     ísafjarðarsýslu 

162^  748. 
Svarthamar  á  Tjömesi  274 
Svarthamrar    i     Séttungahlið    i 

Seyðisfirði  vestra  558. 
Svarthöfðadóttir :  Hildr. 
Svarthöfðason :  Hallr. 
Svarthöfði     Brandsson,      Halls- 

sonar,  i  Kalmanstungu  (á  14. 

öld)  819. 
Svarthöfði  Ólafsson  prestr  nyrðra 


(1458    og    siðar),     á     Stað    i 

Kinn  (1467—1473)   165,  167, 

272,  462. 
svarti  dauði   (1402—1404)    166, 

819,  826,  sjá  mannplága. 
Svartr      i     Húnavatnsþingi     (c. 

1344)  3. 
Svartr    Indriðason      vestra     (c. 

1438—1470)  559. 
Svartr  iJorleifsson,    hvortveggja 

(eldri  og  yngri)  á  Reykhólum 

819. 
Svartr      Þórðarson      (skáld      á 

Hofstöðum;  1462)  373. 
Svartsdóttir:  Solveig. 
Svartskarð  i  Skagafirði  481. 
Svartskinna  (MSt.  27.  4to)  177, 

178,  568,  780. 
Svartsson:   Bessi,  Gisli,  Vigfús. 
Svarvaðardalr,  Svarvaðadalr,  gjá 

Svarfaðardalr. 
svefn  734. 
Sveijrn,  sjá  Sveinn. 
Sveinatunga      i      Norðrárdal     í 

Mýrasýslu  338. 
Sveinbjarnardóttir :   Gruðrún. 
Sveinbjarnarson :     Gisli,    Hrafn, 

Þorgils  (Gisli). 
Sveinbjörn     Aronsson      (Helga- 

sonar)     i    Dalasýslu    (1461 — 

1471)  240,  647. 
Sveinbjörn    bróðir    á    Helgafelli 

(1450)  48. 
Sveinbjörn  Hrafnsson  iÁsbjarn- 

arnesi  (1385 — 1402  eðaleingr) 

85. 
Sveinbjörn      Oddsson,     Vigfús- 

sonar^)  (1442)  IV,  628. 


^)  Svo  róttara  en  Oddssonar  lepps, 
eins  og  talið  er  i  registri  IV.  b. 


1056 


REGISTR. 


Svembjörn  Pálsson  djákni  vestra 
(1464),  síðar  prestr  í  Dala- 
sýslu  (1469)  428,  550. 

Sveinbjörn    Sveinsson     ábóti     á 
Þingeyrum      (d.     1402)      26,1 
85.  I 

Sveinbjörn  Þórðarson  („Barna- 
Sveinbjörn")  súbdjákn  á  Hól- 
ura  (1430—1432),  umboðs- 
maðr  yíir  Grarði  í  Kelduhveríi 
og  íieiri  jörðum  (1431),  prestr 
i  Múla  í  Aðaldal  (vigðr  1432), 
prófastr  „á  milli  Mýrarkvislar 
og  Varðgjár"  (1458),  ofíicialis 
nyrðra  (1463-1468  og  1475; 
d.  1490)  146,  147,  165^  167, 
221,  2842,  285,  364,  366, 
367,  390,  391,  424,  425, 
436,  462,  465—466,  482, 
Ö05,  513,  525,  620,  627, 
628,  629,  635,  644,  670. 
676,  681,  738,  759,  775- 
777. 

sveinn,  sveinar  16,  51*,  63,  66^, 
67,  71,  138,  151,  369,  486, 
529,  560. 

Sveinn  Árnason  í  Selvogi  (1640) 
790. 

Sveinn  Borðmaunsson  vestra 
(1467)  504. 

Sveinn  Brandsson  (Sigurðar- 
sonar*))  á  Brjánslæk  á  Barða- 
strönd,  síðar  í  Hjarðardal  i 
Dýraíirði,  faðir  Haldórs  (kemr 
við  bréf  1415—1452;  d.  fyrir 
1461)  99,  245,  495—496. 

Sveinn   Guðmundarson    „bóndi" 


*)     Sbr.     Flateyjarannál    1393— 
1894. 


í  Hegranessþingi  (1468 — 1474) 
521,  765.*) 

Sveinn  Gruðmundarson  (Sveins- 
sonar)  prófentumaðr  á  Hólum 
(1460—1472)  221,  409—410, 
434—435,  480,  602,  652. 

Sveinu  Hallvarðsson  1  Vallholti 
og  á  Ríp  (1415-1430),  pró- 
fentumaðr  á  Hólum  (1431 — 
1440)  437. 

Sveinn  Helgason  229  (1.  nragr.), 
sjá  Örn  Helgason. 

Sveinn  Jónsson  prestr  (í  Kirkju- 
bæ  á  Síðu;  1461—1471)  238, 
412,  426,  646. 

Sveinn  Jónsson  í  Skagafirði 
(1475)  778. 

Sveinn  Magnússon  (og  Rann- 
veigar,  bróðir  Halls  prests, 
Magnúsar  prests,  og  í>óru 
móður  Magnúsar  prestsBöðv- 
arssonar)  prestr  á  Barði  í 
Fljótum,  ráðsmaðr  Möðm- 
vallaklaustrs  (1393—1398;  d. 
um  1402—1404)  93. 

Sveinn  Magnússon  vestra  (1423) 
109. 

Sveiun  Níelsson  prófastr  á 
Staðastað  (d.  1880)  512. 

SveiuD  Pétrsson  prestr  í 
Skálholti  (1448),  magister 
(meistari),  officialis  Skálholts- 
kirkju)  1462—1464),  kjörinn 
til  biskups  1462,  biskup  í 
Skálholti  (1466—1476)  368, 
369,  374r-375  (opt),  400, 
403  (l.nmgr.),    408,  412,  426, 


')    Kynni    þó    að    vera    sami  og 
næsti  maðr  á  eptir. 


REGISTR. 


1057 


491,  492-495,  ðl2«— 513, 
524—525,  526-527,  53P— 
532,  544—545,  549—550, 
562,  569,  574—575,  579— 
580,  582,  586—587,  590, 
592,  5932,  604—605,  608— 
609,  614—615,  622,  629- 
632,  655,  660—663,  672— 
673,  674-675,  692,  697— 
698,  713,  714-715,  720- 
721,  728,  730—732,  733— 
737,  743,  749—752,  784, 
785,  796—797,  824. 

Sveinn  Sigarðarson  prestr  vestra 
(1473)  698. 

Sveinn  Sumarliðason,  Eiriksson- 
ar  á  Grund  (1470  og  síðar) 
573,  721—722. 

Sveinn  JÞorgilsson  i  Isafjarðar- 
sýslu  (1467  -1475)  475,  642 
—643,  645,  648—650,  696, 
781,  806—807. 

Sveinn  Þorkelsson  (bróðir  Síg- 
urðar;  faðir  Þorkels  og  Björns) 
í  Klifshaga  í  Öxarfirði  (1438 
—1468)  87,  519. 

Sveinshús  á  Hólum  í  Hjaltadal 
435.     Sbr.  húsakynni. 

Sveinsson:  Árni,  Bjarni,  Björn, 
Brynjólfr,  Einar,  Grímr, 
Gruðmundr,  Haldór,  Ivar,  Jón, 
Oddr,  Ólafr,  PáU,  Pétr,  Sig- 
urðr,  Sveinbjörn,  Pórðr,  I>or- 
steinn,  Ögmundr. 

Sveinsstaðir  i  Húnavatnsþingi 
135,  229,  354. 

Sveinsstaðir  (Sveinsstaðamark)  i 
Svarfaðardal  261. 

Sveinungi  Högnason  nyrðra 
(1453)  110. 

Sveinungsvík  á  Sléttu  304^  305. 
Dipl.  Isl.  V. 


sveitarmenn  264. 

sveitir   65,    104,  264,  265,  372, 

569,  579^  624,  703,  713,738, 

748. 
Sveno,  sjá  Sveinn. 
sverð,    sjá    hertygi.  —    sverðs- 

högg  507. 
Sverrir    Einarsson    i   Múlaþingi 

(1463)  394. 
Sverris  saga  konungs  290.     Sjá 

kirkja. 
Sverristeigr  iAustfjörðum  632. 
Svertingr    Úspaksson,    norrænn 

maðr  (1366)  3. 
Svertingsstaðir  i  Miðfirði  353. 
Sviðningr  i  Hjaltadal  37,  43. 
svikarar  17. 
svin  251,  262. 
Svíná  i  Náttfaravikum  280,  298, 

306,  440—441. 
Svínadalr  í  Húnavatnsþingi   35, 

162,  209,  500,  501.  —  Svina- 

dalsjarðir  162. 
Svinalækr  við  Mjósyndi  306. 
Svinanes   við   Þorskafjörð   591, 

592. 
Svinárnes    i    Höfðahverfi    356, 

393. 
Svínavatn  i  Húnavatnsþingi  117, 

361,  373,  433,  702,  703. 
Svinavik  i  Austfjörðum  630. 
Svínhólar    i    Austr-SkaptafeUs- 

þingi  798. 
Svitningr,  sjá  Sviðningr. 
Sviþjóð    (Sviar,    Sviariki,    Svia- 

konungar,       Suecia,     Suerig, 

Suetia,  Sweci)  6,  12,  18(opt), 

19,  20,    23,    24,    51,    52,    57, 

58,  59,  60,  61,  72,  102,    142, 

149,  201,  202,  204,  371,  382, 


67 


1068 


BEGISTB. 


384,  385,  386,  469,  564,  636, 
695,  729,  736. 
Svölustaðir  i  Viðidai    347,  348. 

—  Svölustaðasteinar  347. 
Sw-,  sjá  Sv-. 

Syðravallholt,  sjá  Vallholt. 
Syðravatn,  sjá  Vatn. 
Syðriakrar,  sjá  Akrar. 
Syðribrekka,  sjá  Brekka. 
Syðridalr     i     Tungusveit,     sjá 

Dalr. 
Syðrilaugar,  sjá  Laugar. 
Syðstihvammr     (Synstihvammr), 

sjá  Hvammr. 
Sygurðr,  sjá  Sigurðr. 
Sýlalækr,  sjá  Silalækr. 
sylgja  389^ 
Sylvester  papa   277,    289,    296. 

—  Sylvestrimessa  296.  — 
Sylvesterssaga,  sjá  kirkja 
(Silvesterssaga). 

Symon,  sjá  Síraon. 

synd  644,  757.  —  syndalausn 
96. 

Synstibær,  sjá  Bær. 

Synstihvammr,  sjá  Hvammr. 

sýra  701.     Sbr.  drykkr. 

Sýrnes  i  Suðrþingeyjarsýslu  306. 

syrpa:  Björns  áSkarðsá  738. — 
séra  Gottskálks  i  Glaumbæ 
(=  Sópdyngja)  62,  357^  358 
— 359.  —  Guðbrands  biskups 
63. 

sýsla  188,  229,  243,  398,  433, 
522,  601,  637,  655,  677,  703, 
803,  805.  —  sýslubróf  201— 
202,   221.  —  sýslugjald    651. 

—  sýslumaðr  63—64,  65,  66, 
67,  68,  182,  188,  229,  383, 
453,  636^  642^  655,  656», 
704,  794,  804,  806. 


systir   (nunna)     192,    193,    227, 

228,  229. 
systkin  156,  561,  728,  730. 
systurdóttir  651. 
Sywardus,  sjá  Sigurðr. 
Sæbjarnarson :  Arnbjöm,  Jón. 
Sæbjörn  Sæmundarson  i  Norðr- 

múlasýslu  (1457)  153. 
Sæból    á     Ingjaldssandi     476, 

518. 
Sæból    í    Sléttuhreppi    i    Isa- 

fjarðarsýslu  161,  163,  502. 
Sæbýr  í  Sogni  651. 
Sæfar-,  sjá  Sævar-. 
Sælingsdalr  í  Dalasýslu  100.  — 

Sælingsdalatunga      100 — 101, 

518,  821. 
sæluvika  414,  415. 
Sæmundarhlið    i  Skagafirði    93, 

105,  106,  788,  789,  815. 
Sæmundardóttir :  Guðrún. 
Sæmundarson :   Arni,   Benedikt, 

Björn,  Jón,  Sæbjörn. 
Sœmundr    Árnason    á    Hóli    i 

Bolungarvik  (d.  1634)  532. 
Sæmundr  Eiriksson,    Sumarliða- 

sonar,     hinn    riki     í    Ási    i 

Holtum  (á  16.  öld)  532. 
Sæmundr  Erlendsson  (Pótrsson- 

ar)  á  Bustarfelli   í  Vopnafirði 

(1444-1465)  153—154',  452«. 
Sæmundr    Hallsson,     og    Ingi- 

bjargar  Ólafsdóttur  (frá  Gnúpi 

undir  EyjafjöIIum),    á   Torfu- 

stöðum       i      Biskupstungum 

(1454—1457)       122«,      156— 

157. 
Sæmundr    Magnússon    á  Hóli   i 

Bolungarvík,  lögsagnari  ilsa- 

fjarðarsýslu  (1685)    543,  577, 

765. 


BEOISTB. 


1059 


Sæmundr  Þórðarson  i  Vatnsdal 
i  Súgaudafirði  (1471)  650. 

Sæmundr  Þorleifsson  i  Skaga- 
firði  (1453)  104. 

Sæmundr  Þorsteinsson  (Stein- 
móðarsonar,  bróðir  Skúla 
prests  og  Steinmóðar  prests 
hins  ríka ;  kemr  við  bréf 
1386  og  úr  þvi;  bóndi  4 
Svalbarði  á  Svalbarðsströnd 
1390—1422;  d.  1422^))  300. 

sæng  44,  140,  153»,  190,  194, 
262,  316,  328,  342,  417', 
435«,  446,  558,  644,  702*, 
733,  750*,  814.  —  sængr- 
klæði  813.  —  dýnur  (með 
dún,  með  ull)  328^  —  hvHu- 
voðir  328,  558.  —  linlak  190. 
—  rekkvoðir  262. 

særingar  86. 

særir  dagar  244. 

Særisvölb:  í  Suðrþingeyjarþingi 
263. 

sæti  733.    Sbr.  sess. 

Sæunn  (Guðnadóttir,  Oddsson- 
ax  lepps)  „húsfreyja"  Bessa 
bónda  Einarssonar  á  Reykjum 
i  Tungusveit  (um  1440 — 
1450)  329. 

Sævarhólar  i  Fellshverfi  ölO— 
511. 

Sævarhylr  fyrir  Barðaströnd 
698. 

Sævarland  á  Skaga  54. 

Sævarland  i  I>istilsfirði  283. 

söðlar,  sjá  reiðtygi. 

Söffrensson:  Jens. 


*)  Fremr  svo  eða  1423,  heldren 
1421,  eins  og  talið  er  i  registri 
IV.  b. 


sög  558.  Sbr.  búsgagn,  smíða- 
tól. 

sögubækr  3^     Sjá  kirkja. 

sök,  sakir  215,  488,  590,  644, 
655,  m,  671,  6892,  392^ 
701,  726^  754',  771',  805. 
—  sakargiptir  77.  —  sak- 
eyrir  66,  113,  115,  158,  202, 
398',  399'.  —  sakferli  68'. 

Sökkubakkar  í  Svarfaðardal  251. 
Sbr.  Sakka. 

söl  211.  —  sölvafjara  211,  338, 
591.  —  sölvaíferð  685.  — 
sölvatekja  685. 

Sölmundarson :  Egill. 

Sölmundr  Erlendsson  (frá  Teigi, 
Narfasonar,  bróðir  Erlends 
sýslumanns;  i  för  með  Sveini 
biskupi  i  yfirreið  hans  um 
Vestfjörðu  1473)  714. 

sölubróf  224. 

söluvoð  348.    Sbr.  voð. 

Sölvabakki  (hinn  ytri)  á  Skaga- 
strönd  344 

Sölvadalr  í  Húnavatnsþingi  770. 

Sölvagil  i  Enjóskadal  303. 

Sölvason:  Ólafr,  Steinþór,  I>or- 
steinn. 

Sölvi  Jónsson  (Örimssonar)  í 
Eyjafirði  (1473)  718—719. 

söngr  (sjá  messusöngr,  messa) 
7,  lOl',  257^  258,  265,  269, 
298',  307,  324,  341,  342^ 
344,  349,  354,  356«,  402, 
40Ö,  411,  412^  413*,  414, 
491,  493,  504,  571,  590. 
5952,  689,  726,  788.  —  sum- 
arsöngr  324.  —  sönghús 
732.  Sjá  kór,  kirkja.  — 
söngkversform  547.  —  söng- 
prestr  343. 

67* 


1060 


RBGISTB. 


Sörkvison:  Haraldr. 
Sörlastaðir  í  Fujóskadal  303. 
Sörli   Oddsson     á   Skiðastöðum 
i  Skagafirði  (1449-1450)  44, 

54.^) 

Taða,  töður  (sbr.  hey)  4,  211^ 
445,  568,  586,  617,  618,  643, 
670,  707,  756.  —  töðuvöllr 
640. 

takmark  264*,  322,  338,  434, 
592,  594,  619,  660,  674, 
692,  713,  715,  785,  795. 

tala:  fullar  tölur  (=  full  borg- 
un)  668. 

talentum  80^. 

Tálga,  sjá  Tólga. 

tálguhnífr,  sjá  smíðatól  (smiðar). 

Tálknafjörðr  í  Barðastrandar- 
sýslu  74,  172,  179,  216,  226, 
501,  602. 

Tangahorn  i  Vopnafirði  128. 

Tannstaða(r)bakki  i  Hrútafirði 
475_476,  517—518. 

teigar  86,  106,  225»,  261,  279, 
380  (opt),  283^  298,  303, 
313,  315,  317,  318,  323, 
348,  351,  472,  539,  682^ 
723^  724*,  729^  738^  739«, 
740«,  741*,  745. 

Teigará  i  Múlaþingi  127«,  128. 

Teigr  i  Fljótshlið  6,  175—176. 

Teigr  i  Hrafnagilsþingum  i 
Eyjafirði  285. 

Teigskógr  i  Barðastrandarsýslu 
591. 

teinæringr,  sjá  skip. 

Teitr  Andrésson  i  Skagafirði 
(1467)  482. 

^)    Mun    hvorttveggja     eiga    við 
sama  mami. 


Teitr  Finnsson  (Gamlasonar), 
„bróðir  í>orvalds  Finnssonar" , 
prestr  á  Reynistað  (1438 — 
1443  eða  leingr),  ráðsmaðr  á 
Hólum  (1450;  d.  c.  1459) 
49,  191—192. 

Teitr  Grunnlaugsson,  Guðmund- 
arsonar,  hinn  riki  i  Bjarna- 
nesi  í  Hornafirði,  orðinn  lög- 
réttumaðr  1431,  „lögmaðr  á 
íslandi"  1454  og  „lögmaðr 
um  alt  tsland"  1457  (enn  á 
Hfi  19.  Dec.  1467)  120—121, 
150,  185—187,  208—209,  223, 
510—511.  —  Teitsdómr  (1459) 
185—186,  223. 

Teitr  Helgason,  hirðstjóra  Styrs- 
sonar,  á  Krossi  í  Landeyjum 
(c.  1460)  223—224,  621. 

Teitr  Ketilsson  prestr  (1430— 
1431)  826. 

Teitr  Magnússon  (bróðir  Ólafs) 
í  Önundarfirði  (1473—1474) 
727—728,  743. 

Teitsdóttir:  Kristín. 

Teitsson :  Brandr,  Eyjólír,  Gunn- 
laugr,  Helgi,  Jón,  Ketill, 
Narfi,  Ólafr. 

tekjur  138. 

Teodorus,  sjá  Theodorus. 

Ternan  i  Noregi  18. 

terra  52. 

testament,  testamentumbréf, 

testamentisgerð  189—191,192, 
207,  208,  297,  317,  329,  344, 
349,  394,  544,  545,  568-571, 
588—589,  626,  646«. 

Teygará,  sjá  Teigará. 

Teyrnes,  sjá  Tjörnes. 

Theodorus  martyr  283,  289.  — 


EBGISTR. 


1061 


Theodorusmessa  283.  —  Theo- 
dorussaga,  sjá  kirkja. 

Thimotheusj  sjá  Timotheus. 

ThÍDgeyrar,  ThÍDgeyrense,  sjá 
Þingeyrar. 

Thobias  288.  —  Vita  Thobie 
288. 

Thomas,  sjá  og  sbr.  Tumas, 
Tumi. 

Thomas  (Tumas)  Einarsson  i 
Norðrmúlasýslu  (1474)  763. 

Thomas  Guðmundsson  i  Eyja- 
íirði  (1469)  539. 

Thomas  Haldórsson  prestr 
(á  Reykhólum?  1449—1462) 
373. 

Thomas  erkibiskup  af  Kantara- 
byrgi  279,  284,  289,  296,  308, 
815,  340,  370,  401,  414,  415, 
525,  583,  772.  —  Thomas- 
kirkja  279,  401.  —  Thomas- 
líkneski,  sjá  kirkja. —  Thom- 
asmessa   (fyrir  jól)    269,  414. 

—  Thomassaga,  historiakver 
af  sancte  Thomas,  sjá  kirkja. 

—  Thomasskript,    sjá  kirkja. 

—  Translacio  sancte  Thome 
370,  625.  —  Vigilia  sancte 
Thome  415,  772. 

Thomas  Hrafnsson  á  Eyri  i 
Arnarfirði  (1473  og  siðar) 
696. 

Thomas  (Tumas)  Pálsson,  Þor- 
kelssonar  (frá  Tungumúla  á 
Barðaströnd),  húskarl  i  Haga 
(fyrir  1448)  195. 

Thomas  postuli  246,  264,  435, 
688.  —  Thomasmessa,  festum 
Thome  apostoli  (21.  Dec.) 
246,  264,  435,  688. 

Thomas  (Tumas)  Þorbjamarson 


lögréttumaðr      syðra     (1474) 
743,  756. 

Thomasson,  sjá  Tumason. 

Thorlákr,  sjá  X>orlákr. 

Thun  í  Svíþjóð  12. 

Tiburcius  hinn  helgi  (sbr.  Val- 
erianus)  50,  330,  396,  713.— 
Tiburciusmessa  (festum  Ti- 
burcii)  713. 

tiðir  48,  349.  —  tiðabók  3«, 
sjá  kirkja.  —  tiðagerð  411. 
—  tíðalestur  282,  412,  413', 
689,  726,  772.  —  tiðaoffr  101, 
579.  —  tiðasöngr  413.  Sjá 
heimilistiðir. 

tidzdagr  448.     Sjá  týrsdagr. 

tilgjöf  (koDu)  3,  87,  99,  454, 
505,  610,  582,  699. 

tilræði  508. 

tiltala  676. 

timbr  93.  —  timbrhögg  93. 
Sbr.  skógr,  tré,  viðr. 

Timbrstofa  á  Hólum,  sjá  húsa- 
kynni. 

Timotheus  martyr:  festum  ejus 
166. 

tin,  tinföt,  sjá  málmar. 

Tindahraun  i  Viðidal  347. 

Tinná  i  Skagafjarðardölum  410. 

TitlingaskeriNáttfaravíkum  306. 

tiund  2,  7,  28,  60,  80,  100, 
112,  114,  121,  138,  223, 
251^  252,  254,  255,  256, 
259«,  261,  264^  265*,  266^ 
268^  270«,  272^  273*,  274, 
275«,  276«,  278«,  283^  284, 
285,  290,  292,  293»,  294«, 
296«,  296,  297,  299,  300, 
301,  302«,  308«,  309,  311, 
3122,  314^  316,  317«,  318, 
319,    320^   321«,   324«,  326*, 


1062 


BBGISTR. 


828»,  829,  381,  332,  333, 
334,  837,  339*,  840,  841, 
842,  843,  344,  8452,  345, 
348*,  849,  352,  405,  410», 
477,  481,  491,  493,  508*, 
579,  592,  594,  595,  597«, 
698,  607,  633,  673«,  702, 
727«,  730,  768,  784*,  785*, 
788,  796.  —  skiptitiund  848. 

—  smátíund  5.  —  tlundar- 
greiðsla  410.  —  tíundargjöf 
647,  657*.  —  tíundarlag  804. 

—  tiundarvirt  góz  489. 
tjaldstaðr  838. 

Tjarnará  á  Vatnsnesi  660, 674. 
Tjarnarhólakvísl(arbotn)    i  Viði- 

dal  347. 
Tjamarnes     millum    Laugabóls 

og  Amgerðareyrar  í  ísafjarð- 

arsýslu  714—715. 
Tjarna(r)staðr,  sjá  Tjörn  á  Vatns- 

nesi. 
Tjarnhverfi  hið  eystra  ogvestra 

i  Kinn  271. 
Tjamir  syðri  og  ytri  i  Eyjafirði 

303. 
Tjamir    vestri     i     Ljósavatns- 

skarði  527—528. 
Tjarair  á  Mebakkasléttu  281. 
Tjamir  i  Sléttahlið  39,  355. 
Tjörfi   Björnsson    prestr   i  Ein- 

holti  (1467)  510. 
Tjörfi  í>orsteinsson  i  ísafjarðar- 

sýslu  (1474)  772. 
Tjörn  í  Aðaldal  140. 
Tjörn  í  Svarfaðardal   258—259, 

285,  360. 
Tjörn     á   Vatnsnesi    340—341, 

353,    861,     659—660,      673 

— 674.    —   Tjamarstaðarþing 

858. 


Tjömes  (Teyrnes)  í  Suðrþing- 
eyjarþingi  264,  286,  305,  427, 
431,  505,  616,  617,  752,  762, 
794. 

tog  (á  neti)  563. 

tog  190. 

Tókastaðir  i  Suðrmúlasýslu  748 
—749. 

tólfPeðmingr  (torfs),  tólffeðmings- 
skurðr  25,  262,  271,  272«, 
814,  318,  351. 

tólf  manna  dómr,  sjá  tylftar- 
dómr. 

tólfæringr,  sjá  skip. 

Tólga  i  Noregi  3,  476. 

Tólknafjörðr,  sjá  Tálkna^örðr. 

toUar  7,  70,  127,  211^,  405, 
433,  434,  460,  493,  5372, 
538,  548,  644,  545,  572«, 
677,  578"*,  579,  587,  594, 
595,  597,  692»,  784«,  786«, 
—  sex  aura  toUr  587.  — 
tollagjald  784,  796.  —  tolla- 
mál  577.  —  toU-laust  skip 
567,  571,  5722,  578,  782.  — 
tollmaðr  635,  537,  538.  — 
ólögleg  tollun  17.  —  toUver 
460,  537,  545,  692. 

Tómas,  sjá  Thomas. 

tópt  (landamerki  og  rekamark) 
277,  595. 

Tóptá  í  Þistilsfirði  277. 

Tóptavatn(sendi)  i  Kolbeins- 
staðahreppi  810. 

Torbi,  sjá  Torfi. 

torf  272,  318,  741«.  —  torfa 
(uppskorin)  81».  —  torfdæl 
(Torfdæl)  261.  —  torfgröf 
792.  —  torfgröptr  445.  — 
torfljár,  sjá  búsgagn.  —  torf- 
skeri,    sjá   búsgagn.  —  torf- 


RBÖISTR. 


1063 


skurðr  4,  81«,  144,  212,  225, 
271,  272,  314,  315,  322,  351, 
471,  535,  537,  588,  729,  739, 
770.  —  torfstaða  4.  —  torf- 
stunga  81,  756,  792.  Sbr. 
tólffeðmingr,  velta. 

torfa  (landspHda)  298. 

Torfá  i  Svarfaðardal  251. 

Torfadóttir:  Málfriðr. 

Torfalækr  (Þorfalækr)  í  Húna- 
vatnsþingi  354. 

Torfason :  Einar,  Snæbjöm, 
í>orlákr,  Þormóðr. 

Torfastaðir  í  Biskupstungum 
122,  143-144.  —  Torfastaða- 
hólmi  143. 

Torfastaðir  í  Vopnafirði  111, 
150. 

Torfdæl  i  Þorgeirsíirði  261.  — 
Torfdælarlækr  263. 

Torfgarðr  i  Skagafirði  35. 

Torfi  Arason  (Daðasonar,  bróðir 
Daða)  „á  vopn"  (riddari), 
„hirðstjóri  norðan  og  vestan 
áíslandi"  (1450—1459;  kemr 
við  bróf  1445  og  síðan;  d. 
1459)  63»,  70—72,  139—140, 
146,  147,  179—180,  189— 
191,  651-652. 

Torfi  Guðmundarson  i  Rangár- 
þingi  (1680)  790. 

Torfi  Jónsson  í  Flatey  sýslu- 
maðr  Barðstrendinga  (1684— 
1700)  523,  709. 

Torfi  Jónsson  kirkjuprestr  i 
Skálholti  (1662—1667),  síðar 
i  Saurbæ  á  Hvalíjarðarströnd 
(d.  1668)  394. 

Torfi  prestr  á  Hvoli  i  Hvol- 
hrepp  (1470)  570. 


Torfkrókshólmr,  eign  Grenjað- 
arstaðar  280. 

Torflækr  305,  sjá  Gegnislækr. 

Torfmelr  i  Víðidal  347  (9.  nmgr.). 
Sbr.  Torfnes. 

Torfnes  i  Viðidal  347.  Sbr. 
Torfmeb'. 

Torfunes  i  Köldukinn  271. 

Torfustaðir  i  Grrímstungnaþing- 
um  332. 

Torfustaðir  i  Miðfirði  353,  362, 
363,  488,  519—520,  569. 

Torlau,  sjá  I>orleifi:. 

tóskapr  471.     Sbr.   verk,  vinda. 

Tóttavatn,  sjá  Tóptavatn. 

tractatus  148. 

Trajectensis,  Trajecti,  sjá 
Utrecht. 

transfiguracio  domini  26. 

translaciones  sanctorum  143, 
156,  187,  2352,  252,  282, 
370,  422,  426,  458,  525, 
797. 

transmarinæ  partes  (útlönd) 
661. 

transscripta,  transskriptarbréf 
8,  16,  18-19,  22—23,  31— 
33,  62—69,  81—82,  88, 
109—110,  121—122,  139— 
140,  150,  151—152,  185— 
187,  208—209,  220—221, 
222,  230—231,  233,  234— 
235,  303,  370,  376—377, 
388—390,  394^  399,  400, 
423^  425«,  428,  430«,  432, 
434,  443,  447*,  456,  458, 
461»,  466,  469«,  473«,  476, 
480—481,  483—484,  487— 
490,  510»,  511—112,  514, 
518,    521,    523,    529,     538, 


1064 


REGISTB. 


542,  544,  545,  551,  552«, 
560,  564,  566,  572,  573— 
574,  575,  581»,  600,  602, 
603-604,  605—606,  620, 
628,  629,  632,  634,  642, 
645,  646*,  649,  650,  664 
—665,  668—669,       693, 

697,  698,  706,  707—708, 
713,  731,  733,  742—743, 
747*,  758—759,  768,  781 
—782,  783,  784*,  790a, 
792—793,  796«,  802',  803», 
804,  805*,  806,  810,  811— 
812,  818. 
tré  307,  313,  314,  327,  351.  — 
tróhjálmr,  trékola,  trókross, 
tréskrín,  tréstika,  sjá  kirkja. 
—  paxblöð  með  tré,  sjá 
kirkja.  —  þriggja  álna  tré  og 
smærri  304.  —  meiri  en  .x. 
álna  360.  —  skemmri  en  .xx. 
feta  271.  —  trédiskr,  tréfat, 
tréker,  sjá  búsgagn.  Sbr. 
skógr,  timbr,  viðr. 
tré  (siglutré)  558. 
tréker    (Tróker?)     i    Víðidalsá 

347. 
treyja,  sjá  klæðnaðr. 
tributum  149. 

trinitas,  trinitatisdagr,  sabba- 
tum  trinitatis  94,  97,  231*, 
250^  253,  267,  284,  286, 
287*,  292,  293,  296,  307, 
310«,  315,  316,  318,  327, 
330,  337,  403,  408,  556, 
576,  633,  708.  —  trinitatis- 
líkneski,  sjá  kirkja.  —  trini- 
tatismessa  633. 
Trjónubakkar      í     Svarfaðardal 

261. 
tróðhris  61,  596,  597.   Sbr.hrís. 


trog,  sjá  búsgagn. 

Trondeem,   Trondheim,     Trond- 

hiem,  sjá  Þrándheimr. 
Trostansflörðr  i  Barðastrandar- 

sýslu  698. 
trygðasala  1812. 
Tryggvason:  Ólafr. 
Tumas,  sjá  Thomas. 
Tumason     (Thomasson) :     Egill, 
Eyvindr,       Guðmundr,      Kol- 
beinn,  Ólafr,  Vilhjálmr. 
Tumasynir  (Bergþórssonar) :  Eg- 
ill,  Guðmandr  og  Ólaír567— 
568. 
Tumi  Bergþórsson   bóndi   i  As- 
garði  í  Hvaramssveit  (1418 — 
1449)  567. 
Tumi  Ólafsson  prestr   á  Stað  á 
Reykjanesi  (c.  1445— c.  1470) 
591. 
tún    143,    372,   435,    446,  568«, 

649.  —  tÚDgarðr  442. 
Tún  i  rióa  467—468. 
TúnáU  i  Sogni  650,  651. 
Túnasel  í  Miðfirði  335. 
Tundrastaðir  i  Miðfirði  263. 
tunga    (landamerki)     119,     155, 

348,  705,  768,  769. 
Tunga  (síðar  Tungutún)  íAnda- 

kil  408. 
Tunga  hin  litla    á    Barðaströnd 

418. 
Tunga   í   Blöndudal    (==  Finns- 

tuDga)  353. 
Tunga     í    Eáskrúðsfirði     154— 

155. 
Tunga  i  Eljótsdalshóraði  (=  Hró- 

arstunga)  363. 
Tunga  i  Fljótum  520,  576. 
Tunga  i  Fnjóskadal  303. 


REGISTR. 


1065 


Tunga   í   Gnúpsdal  (Grnúpsdals- 

tunga)  473,  478-479. 
Tunga      í     Grimstungnaþingum 

352,  353. 
Tunga  i  Höfn  (Örlygshöfn)  442. 
Tunga  i  Hörgárdal  293. 
Tunga  á  Skagaströnd   (Skrapa- 

tunga)  613. 
Tunga   i    Slóttuhreppi    á  Horn- 

ströndum  161,  502. 
Tungai  Steingrímsfirði  (=  Trölla- 

tunga)  717. 
Tunga  i  Stiflu  255,  355. 
Tunga    á    Svalbarðsströnd     84, 

301,  635. 
Tunga    i  Tálknaíirði    216,    219, 

502. 
Tunga  á  Tjörnesi  39. 
Tunga  á  Vatnsnesi  341. 
Tunga  i  Viðidal  348,  624.     Sjá 

Víðidalstunga.  —   Tunguþing 

348. 
Tunga  i  Önundarfirði  98,  99^ 
Tunga  (i  Öxnadal?)  295. 
Tunguás  i  Viðidal  347. 
Tungufell,   jörð   Hitardalskirkju 

599. 
Tungufell   i   Hrunamannahreppi 

241,  242. 
Tunguháls  i  Skagaíirði  325. 
Tungumúli    á   Barðaströnd     30, 

176,  177,  194,  195,  196,  197, 

198,  199,  226,  239. 
Tungunes  á  Ásum  i  Húnavatns- 

þingi  162. 
Tungureki     (Hafrafellstungu)    á 

Sandi  i  Öxarfirði  278,  280. 
Tungusel  i  Eyvindardal  630. 
Tunguskógr  í  Álptanesshreppi  á 

Mýrum  406. 
Tungusveit   í   Skagafirði    3,   4, 


25,    192,    193,  227,  246,  706, 

765. 
tunna  (mál  lagar  o.  s.  frv.)  189, 

190,  191,  328,  604,  701«. 
Túnsberg  i  Noregi  16,  19,  133, 

158.   —    Túnsbergsbók    (Ny 

kgl.  saml.  1642  4to)    16,    19, 

132.   —  Túnsbergssættargerð 

(1277)  158,  159. 
Tveggja  postula  messa   258.  — 

Petri  &  Pauli  (29.  Júni)  421. 

—  Philippi  &  Jacobi  (l.Mai) 

106,  228,  416,  444,  455,  556, 

606,    696,    738,    742,    743^— 

744.  —  Simonis  &  Judæ  (28. 

Okt.)  377,  397,  803. 
tvigHdi  (að  tvigilda)    563,    776, 

785. 
tvimæli    442,     520,    578,    608, 

651,  681,  740. 
tvskapr,  sjá  tóskapr. 
tygi,  sjá  hertygi. 
tylftardómr,     tóif  manna    dómr 

636-642,     756—757,      803, 

805. 
tylftareiðr    135,    653,    679,  709, 

741.     Sbr.  eiðr. 
tyrannus  149. 
týrsdagr  (sbr.  tidzdagr)  .3. 
töng,  sjá  búsgagn. 
tönn  (rostungstönn)  318. 

TJargia,  sjá  Vargjá,  Varðgjá. 
Uazfiordr,  sjá  Vatnsfjörðr. 
Úlfadalir    517,    sjá   Álfadalir    á 

Ingjaldssandi. 
Úlfhildr  Ketilsdóttir  systir  Jóns 

i  Nesi  (1443)  826. 
Ulfrida  783,  sjá  Hólmfriðr  Vig- 

fúsdóttir. 
Úlfnin     X>orsteinsdóttir      (kona 


It)66 


REÖISTR. 


Helga  bónda  Guttormssonar^)) 
í  Sælingsdalstungu  og  undir 
Staðarfelli  (1427— 14B1)  88— 
89,  821. 

Úlfsdalir  milli  Fljóta  og  Siglu- 
fjarðar  125.— Úlfsdalafjöll  125. 

Úlfsson :   Jón. 

Úlfsstaðir  i  BlönduhHð  35,  42. 

ull  3282,  814,  816.  —  ulldúkr 
814.  —  ullhandklæði  814.  — 
ullarkambar,  sjá  búsgagn. 

umboð  51,  64,  68^  113,  115, 
126,  129«,  141,  160,  167, 180, 
184,  188,  199,  200,  201«,  214, 
217,  227,  243,  244,  245, 369«, 
387,  410,  421,  424«,  446, 447, 
448,  451,  456,  457«,  499,  553», 
614,  61Ö,  645«,  683,  686,710, 
716,  723,  738,  749,  7ö2,  773, 
794,  809.  —  umboðsbróf  456, 
518,  562 -Ö53,  646,  651— 
652,  666,  751—762.  —  um- 
boðsmenn  13,  86,  92,  103, 
113»,  114,  1152,  133,  151, 
180,  182«,  183,  192,  202, 
208,  214,  218,  229,  238«, 
240,  244,  246«,  366,  370, 
371,  8802,  388,  424«,  483, 
437,  438,  439,  440,  452, 
465,  469,  608«,  514,  536, 
637,  543,  600,  615,  639, 
641,  655,  656,  671,  678, 
679«,  687«,  701,  716,  740, 
741«,  777,  805,  806. 

ummerki  (sbr.  landamerki)  4, 
29,  117,  128,  178«,  272, 
280,  303,  323,  450,  472, 
591,  706,  751,  756,  787, 
792,  798. 

»)  Sbr.  DL  IV,  Nr.  639. 


Una  (Unnr  Porgrímsdóttir  og) 
dóttir  Margrétar  Finnbjamar- 
dóttur    (fædd  um  1450)  459. 

Unastaðir  í  Hjaltadal  37. 

Undanfell,  sjá  Undenfell. 

undanfærsla  655 — 656. 

UndenfeU  (UndanfeU)  í  Vatnsdal 
28,  50,  333—334,  353,  361, 
480,  761,  807.  —  UndenfeUs- 
þing  353. 

undir  (sár)  58. 

undirmörvar  814.    Sbr.  kostr. 

undirsátar  112«,  113,  114*,  133, 
383,  386,  664. 

undirstöður  (garðs)  211. 

Undirveg(g)r  i  Kelduhverfi  280. 

unio  G-recorum  62. 

Unnr  (1466)  459,  sjá  Una. 

Unnr  Vermundardóttir,  Ketils- 
sonar  (og  Rögnu),  kona  Árna 
Ketilssonar  (1463)  378. 

uppgerðarkerald,  sjá  búsgagn. 

upphald  269,  590«. 

upphlaup  64. 

upphögg  (skips)  603. 

UppsaUr  i  BlönduhUð  83,  296, 
479—480. 

Uppsalir  i  Eyjafirði  286,  471— 
482. 

UppsaUr  i  Seyðisfirði  vestra 
223,  658. 

Uppsalir  i  Sviþjöð  (Upsala)  12, 
19,  61,  158,  636. 

Uppsir,  sjá  Upsir. 

uppskafningr  (brófs)  760,  807. 

uppsteyt  734. 

uppstigningardagr  93,  94,  97, 
106,  226,  275,  293,  316, 
418,  494,  519,  567,  668, 
746,  796. 


REGISTK. 


1067 


Upsir  á  Upsaströnd  251,  252 
—253,  356,  539.  —  Upsateigr 
254.  —  Upsaþing  356. 

Urbanus  páíi  hinn  helgi  144. — 
Urbanusmessa  (festum)  144. 

Urðir,  jörð  i  Barðastrandarsýslu 
592. 

Urðir  í  Svarfaðardal  124,  259 
—260,  360. 

úrskurðr,  úrskurðarbréf  27,  130, 
132,  185,  200,  208,  231, 
347,  383*,  384',  386«,  398 
—399,  434«,  436,  438*, 
440*,  445,  529—530,  544 
—545,  662—564,  579*, 
609*,  680,  686—688,  690*, 
692«,  713,  714,  715«,  742, 
754—755,  771,  796,  803, 
809«,  812. 

Úrsula  hin  helga:  Úrsulusaga, 
sjá  kirkja  (bækr). 

Úspaksson:  Svertingr. 

utanferð  131. 

Utanverðunes  i  Hegranesi  36. 

utanvist  (til  náms)  660—661. 

útbræðr  (=  út  til  bræðra  í 
Björgvin)  189. 

úteingi  568«.     Sbr.  eingi. 

úteyjar  264.     Sbr.  ey. 

úthýsi,  sjá  húsakynni. 

Útibliksstaðir  i  Miðfirði  475— 
476,  517,  746-  747. 

útiskemma,  sjá  húsakynni. 

útkirkja  124«. 

Útlandeyjar,  sjá  Landeyjar. 

útlendr,    útlenzkr:    áklæði   339. 

—  historiabók  út]enzk287. — 
kápa  569.  —  kaupraaðr  383«, 
384«,  385*.  —  menn    67«,  96. 

—  útlent  paxspjald,  sjá  kirkja. 

—  útlenzkir   reflar   6.  —  út^ 


lend   sagnarit   497«.  —  sker- 

diskr  548.  —    útlendr    steinn 

(á  bók)  583.  —  stokkr  269. 
útlægir  menn    63,    64,  66«,  67«, 

601,  602,  641,  704. 
Útmannasveit      1      Austfjörðum 

629,  749. 
Utrecht  202,  203. 
útróðr  538. 

útselaskinn,  sjá  skinn,  sbr.  selr. 
útskornir  munir  313,  341. 
Uxá(rós)  i  Svarfaðardal  129. 
Uxafallsfjara  í  Borgarfirði  eystra 

634. 
Uxastaðareki    i  í>ingeyjarþingi 

306,  780. 
uxi,  sjá  nautpeningr.  —  uxi  að 

öllam  limum,  uxafall,  uxalimir, 

sjá  kostr. 
uxor  (eiginkona)  78. 

Vað  í  Reykjadai  610. 

Vaðalsey  í  "Þorskafirði  592. 

Vaðlaþing  (Vöðlaþing,  Vöðhi- 
þing)  249.  Sbr.  Eyjafjarðar- 
sýsla. 

vaðmál  80«,  83,  153«,  165,  181, 
189^  190»,  251,  253,  267, 
261,  262,  269,  273,  279, 
295,  316,  322,  326,  328», 
334,  450,  479,  483,  551*, 
569,  599,  693,  700«,  749, 
789.  —  átta  álnir  vaðmáls 
fyrir  XX  álnir  346.  —  x.  aurar 
í  vaðmáli  fyrir  ijc  346.  — 
vaðmálsdúkr  558.  —  vaðmáls- 
klæði  459. 

vaðr  211,  558.  —  vaðr  fimtugr 
558.     Sbr.  búsgagn. 

Vaglir  í  Hrafnagilsþingum  í 
Eyjafirði  89,  90—91,  303. 


1068 


EEGISTR. 


Vaglir   á   Þelamörk   í  Eyjafirði 

290. 
Vakrstaðir  i  Selárdal   í  Vopua- 

firði  111. 
Vakrstaðir  á  Skagaströnd  354. 
Valadalr  á  TjörDesi  39. 
VaJagilsá    austan    Jökulsár     á 

á  Brú  128. 
Valagilsá  i  Skagafirði  323. 
Valagilsá  í  Suðrmúlaþingi  630. 
Valahris  i  Aðaldal  272,  283. 
Valdalækr  í  Viðidal  354. 
Valdarás  i  Viðidal  347,  348. 
Valdason:  Jón. 
Valdholt,  sjá  Vallholt 
valdsmenn  111,  488,  655. 
Valentinus  pislarvottr  362,  441. 

---     festum     Valentini     362, 

441. 
Valentinusson :    Guðmundr. 
Valerianus   hinn    helgi   48,    49, 

50,    330,   396.     Sbr.    Tibur- 

cius. 
Valgarðr  ívarsson  prestr  áHúsa- 

felU  (1468—1474   eða  leingr) 

532,  676. 
Valgarðsson:  Þorgrimr. 
Valgerðr   Keneksdóttir,    frænd- 

kona    Ólafs    biskups    Rögn- 

valdssonar,     kona    Hallvarðs 

Ámundssonar  (1467)  473  (opt), 

478—479,  481. 
Valgerðr    Magnúsdóttir,     fylgi- 

kona  sira  í>orkels  Guðbjarts- 

sonar  (1465)  454*. 
Valgerðr  Ólafsdóttir  i  Dalasýslu 

(fyrir  1461)  243. 
Valholt,  sjá  Vallholt. 
Vallanes    á   Völlum     363—364, 

629—632.    —    Vallanessþing 

629. 


Vallastaðr,  Vallaþing,  sjá  Vellir 

i  Svarfaðardal. 
Vallhólmr    437,     sjá    Hólmr    i 

Skagafirði. 
Vallholt   hvorttveggja   i  Skaga- 

firði  3,  4,  324,  435—440. 
Vallner  260,  sjá  Vellir. 
Valþjófsdalr  i  Önundarfirði  1Ö9, 

160,  491,  524,  631—532,  535 

—536,    579,    643,   649,   650, 

728,  730,  743. 
Valþjófstaðir    i   Fljótsdal   (Val- 

þjófsstaðr)  153,  154,  569,  632 

—634. 
Valþjófsstaðir  í  Gnúpasveit  410 

—411,    423—424,   426—427, 

482,   458,    466,  525—526.  — 

Valþjófsstaðaá  277. 
vandalausir  menn  647. 
vandræðamenn  131,  184,  530. 
Vangr  i  Sogni    651.  —    Vangs- 

nes  i  Sogni  651. 
vanvitingar  68. 
vara,  vörur   1«,    190,    251,  268, 

270,  334,  340,  348,  405,  593, 

692.  —  vöruvirðr  eyrir,  vöru- 

virt  fé  (góz),   vöruvirðir  pen- 

ingar    92,    251^,     252,    255, 

259,    2702,    285,    297,    312, 

400,    407,     512,    599.     Sbr. 

varnaðr,    varningr.   —   vöru- 

lérept  191. 
varða,   vörður     111,     277,    278, 

305,  481. 
Varðgjá    (Vargjá)    i     Eyjafirði 

165. 
varðhald  645. 
Varmalækr  i  Borgarfirði  401.  — 

Varmlækingar  401. 
Varmalækr    á   Viðidalstunguaf- 

rétt  347. 


REQISTR. 


1069 


vamaðr,  varningr    17,  70*,  165, 

181,  570. 
vasa    argentea    303.  —   aurea 

203. 
Vaská  i  Eyjafirði  313.  —  Vask- 

áröxl  313. 
Vass-,  sjá  Vatns-. 
vatn,  vötn    85»,   127,  128',  347, 

410,  586,  643,  681,  717,  792. 

—  vatnsfótr  155.  —  vatnsgröf 

127.  —  vatnsupptaka  792. 
vatn    (=  sjór)     113,    115,    127, 

133. 
vatn,     sem     þveginn     er   innan 

með  kaleikr  590. 
Vatn  (Múlavatn)  í  Aðaldal  283. 
Vatn   i    Hegranesi    (nú    Vatns- 

kot)  36. 
Vatn  i  Höfðahverfi  37. 
Vatn  i  Súgandafirði  207. 
Vatn     hið     meira     i   Skagafirði 

381. 
Vatn     hið    syðra    (Syðravatn)  í 

Tungusveit    3-4,    192-193, 

227—228. 
Vatnadalr    i  Súgandafirði     297, 

649—650, 806—807.  —  Vatna- 

dalsaírótt  207. 
Vatnahverfi    i    Húnavatnsþingi 

344,  354. 
vatnan  (vatnfasta)  414. 
Vatnleysa  (Vatnlösa)  i  Viðvikr- 

sveit  36,  42. 
Vatnsdalr  i  Húnavatnsþingi  27, 

28,  29,  49,  50,  79,  116,    211, 

212,  229,  479,  480,  515,  589, 

760,  761,  769,  770,  786, 807«, 

826. 
Vatnsdalr       í       Sandshrepp      i 

Barðastrandarsýslu   8,    495 — 

496,  593,  698. 


Vatnsendi  i  Ljósavatnsþingum 
303. 

Vatnsendi  i  Ólafsfirði  520—521, 
576. 

Vatnsendi  i  Vestrhópi  502. 

Vatnsfjarðar-Kristin,  sjá  Kjistin 
Björnsdóttir. 

Vatnsfjörðr  i  Isafjarðarsýslu  21, 
22,  93—95  (opt),  160,  163, 
164^  176,  206,  207^—208, 
230—231,  474,  475,  497, 
499,  501,  502,  603,  504, 
517,  535,  536—538,  542— 
545,  567,  572,  577—578, 
599,  624,  667,  668,  691— 
692,  714—716,  745—746, 
747,  775,  777—778.  —  Vatns- 
fjarðarþing  163.  —  Vatns- 
firðingar  543,  578. 

Vatnshamar  i  Andakíl,  sjá 
Hamar. 

Vatnshlið  i  Aðaldal  283. 

Vatnshorn  i  Haukadal  243. 

Vatnshorn  i  Línakradal  (Viði- 
dal)  348,  500,  502.  —  Vatns- 
hornshóll  348,  824. 

vatnskall  813,  814.  Sbr.  bús- 
gagn,  kirkja. 

Vat(n)snes  i  Breiðavik  61. 

Vatnsnes  (Vatznes)  i  Húna- 
vatnsþingi  27,  28,  90,  340, 
343,  500,  502,  659,  660,  673, 
674,  827. 

Vats-,  Vatz-,  sjá  Vatns-. 

Vattardalr  í  Barðastrandarsýslu 
592. 

Vattarnes  i  Eeyðarfirði  154. 

Vatts-,  sjá  Vatns-. 

vaxkerti  loganda  590. 

Vaz-,  vaz-,  sjá  Vatns-,  vatns-. 

Vébjarnarson:   Halivarðr. 


1070 


REGISTR. 


veð    8,  363,  435.  —  veðsetning 
216. 

Veðramót  i  Skagafirði  106. 
vefr:    vefir   ij  kastaðir    815.  — 

vefötaðr    35,    558.    —    vefja- 

stofa  336. 
vegabréf  7ö— 76,  660-664. 
Vógeirsstaðir    i    Suðrþingeyjar- 

þingi  269. 
vegir  343,  640. 
veiðar,    veiðiskapr    (veiðr)    86, 

143,    283«,    332,    336,  347«, 

367,     368*,    520,    562^    563^ 

674,  798.  —  veiðidrættir    8ö. 

—  veiðistöð  445,  586,  643.  — - 

öngulveiði  616,  762. 
Veiðilaus     (Veiðileysa)     í    ísa- 

fjarðarsýslu  163. 
veizla  626«. 
veizlumaðr  283. 
vel  bornir  (burðugir)   menn    23, 

64,  68,  182—183,   469^    484, 

486,  522,  534,  560,  561. 
Vellankatla    hjá    Kalmanstungu 

556. 
Vellankatla  eystri  og    vestari  á 

Sléttu  276,  278,  279,  281. 
Vellir  i  Eyjafirði  310. 
Veliir  i  Enappadal  407,  599. 
Vellir    ytri    eða    stærri    (Stóru- 

vellir)  á  Landi  466,  463. 
VeUir  i  Miðfirði  338. 
Vellir  i  Svarfaðardal    124,    125 

—126,    131,    189,  229,  260— 

262,  263,  366,  360,  396,  636, 

686,  690.  —  Vallaþing  356. 
Vellir    („VöUurnar")     i    Mjóts- 

dalshéraði  447. 
velta  (torfvelta)  435. 
vel  virt  góz  214. 
Vemuudarstaðir  i  Ólafsfirði  38. 


ver  688.  —  vergögn    445,   766. 

—  verstöð  768,  769.  — vertið 

636,     538».    —    vetrarvertið 

673.  —  vervist  755. 
Ver  (Verið,  Alptaver)  i  Skapta- 

feUsþingi  574,  697. 
veraldarmenn  609. 
verð  762. 
verðslegt  ráð   (vald)    113,    115, 

127,  158. 
verk  (tóskapr)  813,  815. 
Vermslareki    i   Norðrþingeyjar- 

þingi  279. 
Vermundardóttir :        GunnhUdr, 

Unnr. 
Verraundarson :  Jón,  Óttar. 
Vermundr    (nefndr  i  testamenti 

Torfa   Arasonar     1469)     190. 

Sbr.    og   sjá   Vermundr  Kol- 

beinsson. 
Vermundr  Jónsson,    Ketilssonar 

(og  Gunnhildar),  á  Hvanneyri 

(d.  fyrir  1463)  378. 
Vermundr     Kolbeinsson,      I>or- 

gilssonar  (frá  Borg),    bóndi  á 

Hvanneyri,      raágr     Auðunar 

hyruu   (d.    1459)    190,^)    236, 

237,  378,  408. 
Vermundr  Pálsson  prestrnyrðra 

(í  Skagafirði  1450)  48—49. 
vernd  197,  645.  —   verndarbróf 

70.  —  verndismenn  115. 
Veroy,  sjá  Færeyjar. 
vers  94,  97,  414. 
verzlun    9,   10—11,  72,  696.  — 

verzlunarfrelsi     132,    695.   — 


^)  Pessi  staðr  mun  án  ofa  eiga 
við  Vermund  Kolbeinsson,  sem 
hefir  legið  sjúkr  1  Björgvin  1459 
og  dáið  það  ár. 


RBGISTR. 


1071 


verzlunarleyfi  126.  Sbr.  kaup- 
menn,  vara,  varningr. 

Vestfirðir  51,  478,  491,  492, 
552,  553,  604,  654,  820.  — 
Vestfirðingafjórðungr  215, 820. 

Vestmannaeyjar  (Westmanoer) 
138—189,  503. 

Vestrá  i  Húnavatnsþingi  334, 
33Ö,  824. 

Vestrárdalr  nyrðra  261. 

Vestreyjar  í  Austfjörðum  395. 

Vestrfrísland,  sjá  Frísland. 

Vestrheiðar  i  ísafjarðarðarsýslu 
223. 

Vestrhólmar  i  Laxá  i  JÞingeyjar- 
þingi  283. 

Vestrhóp(ið)  í  Húnavatnsþingi 
1,  84,  85,  90,  121,  174,  235, 
236,  341,  343,  361,  500,  501, 
502,  534,  546,  664.  —  Vestr- 
hópshólar,  sjá  Hólar  i  Vestr- 
hópi. 

Vestrlandeyjar,  sjá  Landeyjar. 

vetrarbeit  225.  Sbr  beit.  — 
vetrarvertið,  sjá  vertíð.  — 
vetrmessur  324.  —  vetruætr 
264. 

vettfangr  166^.     Sbr.  vættfang. 

vicarius  156,  175.  —  generalis 
470,  770. 

vicelögmaðr  636. 

Viðanes  (Viðines)  i  Hjaltadal 
37,  43. 

Viðey  með  Sundum  (Vidhey), 
klaustr  5,  7,  86,  156,  230, 
430,  447,  574,  792,  793. 

Víðidalr  í  Húnavatnsþingi  208^ 
628,  621,  624—625,  746.  - 
Viðidalsá  347,  348.  —  Víði- 
dalstunga   (Tunga   i  Víðidal) 


325,  347-^349,  361,  528,  569, 
624,  808^809,  824. 

Vidi  dominum  (messuupphaf) 
413. 

Viðihólmr  i  Eyjafirði  303. 

Viðimýri  í  Barðastrandarsýslu 
592. 

Víðimýri  i  Skagafirði  104,  155, 
224,  329—830,  361. 

viðir  336. 

Viðivellir  fremri  i  rijótsdal 
570,  632,  633.  —  Viðivellir 
ytri  472,  632. 

Viðivellir  (Víðuvellir)  í  Skaga- 
firði  (Blönduhlíð)  75,  77,  110, 
111,  166,  167,  823^  360, 
464,  620,  708,  711.  —  Víðu- 
vallagarðr  323. 

Viðnæmr  Jónsson  nyrðra  (1450) 
45—46,  48—49. 

viðr  34,  271,  317,  826,  334«, 
417,  435,  569,  604,  605«, 
697,  798«.  —  viðr  iij.álna  og 
smærri  278.  -—  naglfastir 
viðir  586,  648.  —  viðreki, 
viðarreki,  rekaviðr  86,  101, 
111,  128,  129^  223,  258, 
256»,  263  (opt),  267,  271*, 
276^  277«,  278^  279,  280, 
283*,  292,  298,  303*,  304», 
305«,  306  (opt),  322»,  324, 
333,  334«,  338,  339,  341, 
345,  349^  364,  891,  395«, 
540,  591,  593,  594,  630» 
634*.  —  viðabréf  Sveins  bisk- 
ups  (1471)  604— 605.  — viðan 
280.  —  viðarholt  (holt  til 
viðunar)  272*.  —  stórviðir 
306. 

viðreldi  161. 


1072 


REGISTB. 


viðrnefni:  azi:  Þorgrímr.  —  fes: 
jón.  _  góði:  Guðmundr 
Arason  biskup.  —  grái: 
Þorsteiun.  —  hákr:  Þor- 
kell.  —  Húnakappi:  Böðvar 
Snorrason. —  karl:  HallrKol- 
beinsson.    —   krókr:    Brandr. 

—  kvistr:  Hallr.  —  lágr: 
Jón.  —  lagabætir:  Magnús 
Hákonarson.  —  Langi-Bárðr. 

—  lázari:  Eyjólfr  Gunnarsson. 

—  mókollr:  Eyjólfr  Haldórs- 
son.  —  mokr:  Jón.  —  murti: 
JÓÐ  Nikulásson.  —  Odda- 
Bjöm,  sjá  Björn.  —  páfi : 
Þorvarðr.  —  rauði:  Auðun 
í>orbergsson,   Jón  erkibiskup. 

—  rauðkollr:  Jón  Jónsson. — 
ríki:  Bjöm  Þorleifsson,  Guð- 
mundr  Arason,  Loptr  Gutt- 
orrasson.  —  ríkismannafæla: 
Pétr  Sveinsson.  —  rasti  == 
Rusti,  sjá  Kusticus.  —  skalli: 
Jón  Eiríksson.  —  skeiðkollr: 
Oddi  Ögmundarson. —  Skegg- 
valdi,  sjá  Jón  Skeggvaldason. 

—  skjafali:  Jón.  —  Sláttu- 
Björn.  —  smásveinn:  Jón 
Jónsson  prestr.  —  staði:  01- 
afr  Sveinsson.  —  strandi: 
Jón.  —  stroka  (stróka?) :  Kol- 
finna.  —  svartr:  Jón.  — 
sveinaformaðr:  Erlendr.  — 
svellahnöttr :  Jón.  —  tjaldr: 
Jón  faðir  Björns,  sjá  Björn 
Jónsson  tjalds.  —  tóni:  Ólafr 
Geirmundsöon  og  Þorleifsson. 

—  ungi:  Kolbeinn  Araórs- 
son. 

Víðuvellir,  sjá  Viðivellir. 
Viðvík  í  Skagafirði    36,  43,  46, 


48,  360,  436,  440,  514,  Ö21, 
522,  600,  627,  737,  788,  742. 

—  Viðvíkrdómr  737,  742.  — 
Viðvikrsveit  (Viðvíkarsveit) 
436,  514,  522,  600,  738,  742. 

—  Viðvikrþing  627. 
Vifilsmýrar    i   Mosvallahreppi  í 

ísafjarðarsýslu  730. 

vig,  vigsmál  57,  58,  132,  135, 
136,  182,  184,  185,  204, 497*, 
513,  521,  523,  530,  756.  - 
víglýsing  131,  182«,  184,  529, 
640,  756—757.  —  vígsbætr 
180,  181,  184,  200,  383,  522, 
530. 

vigðir  staðir  58. 

Vigdísarstaðir  í  Húnavatnsþingi 
502. 

Vigfús,  sjá  og  sbr.  Fúsi. 

Vigfús  Haldórsson  i  Húnavatng- 
þingi  (1449)  31. 

Vigfús  Hildibrandsson  (Þórðar- 
sonar)  í  Skagafirði  (1459) 
192,  193. 

Vigfús  ívarsson  Hólmr  (Vig- 
fússonar),  „bóndi"  á  Bessa- 
stöðum  á  Álptanesi,  „hirð- 
stjóri  um  alt  ísland"  (1390— 
1415;  d.  1419)  3,  476,  783. 

Vigfús  Jónsson  prófastr  iHitar- 
dal  (d.  1776)  101,  599. 

Vigfús  Magnússon  (1664)  784. 

Vigfús  (Fúsi)  Nikulásson  (kemr 
við  bréf  i  Húnavatnsþingi 
1424  og  er  þá  i  leikmanna- 
tölu)  prestr  á  Stað  í  Hrúta- 
firði  (1442—1469)  29,  340.^) 

Vigfús  Oddsson,  Vigfússonar 
frá    Kirkjubóli    í    Skutilsfirði 


^)  Muii  án  efa  eimi  maðr. 


EEGISTR. 


1073 


(1442),  bróðir  Sveinbjarnar  IV, 

628/) 
Vigfús  Oddsson    (lepps  Þórðar- 

sonar  1426)  IV,  335.') 
Vigfús  Ólafsson  (1465)  448. 
Vigfús    (Fúsi)    prestr    á    Stað  í 

Hrútafirði  (1442—1469)  340^ 

sjá  Vigfús  Nikulásson. 
Vigfús  Svartssou  lögréttumaðr  í 

Skagafirði  (1468)  521. 
Vigfús       (Fúsi)       í>orsteinsson 

(bóndaMagnússonar,  frá  Holti) 

„bóndi"    i    Tungu    i   Fijótum 

(1454—1470)  119,  141,  520— 

521,  576. 
Vigfúsdóttir:  Hóhnfriðr,  Margrét. 
Vigfúsjon:      Ásbjörn,      Eyjólfr, 

Greirmundr,  Grímr,  ívar  Hólmr, 

Jörundr,  KoUi,  Markús,Oddr, 

Ormr. 
vigilia      (vigiliæ      defunctorum, 

festorum    sanctorum)    71,    86, 

184,     202,     2572,    412,   415^ 

524,     526,     628,     661,      690, 

751,  772. 
vigslubróf  94,  493—494,  660— 

662. 
vík  (landamerki)  143^  144,  306, 

327,  715«. 
Vik     innri    og    ytri    634.      Sjá 

Greitavik. 
Vik  i  Elateyjardal   271,    610— 

612. 
Vik    hin    yzta  i  Laufássþingum 

393. 
Vik  í  Rennisey  í  Noregi  476. 
Vik  út  frá  Stað  i  Skagafirði55, 

213,  827. 


Vik  í  Sæmundarhlið  105,  106. 
Vik  á  Vatnsnesi  341. 
Vikarskipreið  í  Sogni    í  Noregi 

660—651. 
vikingr  726. 
Víkingslækr      á    Rangárvöllum 

570. 
Vikingsson:  ívar. 
Víkingsstaðir,      eyðijörð     Hóla- 

staðar  (1449)  40. 
Vikingsstaðir  i  Vallanessþingum 

629. 
Vikr  á  Rauðasandi  450. 
Víkr  á  Skaga  327. 
vikuverk  225. 
Vilborg     í    Húnavatnsþingi     (c. 

1344)  1. 
Vilchin    biskup    í  Skálholti    (d. 

1405),    Vilchinsbók,  Vilchins- 

máldagar  4,  5,  99,  100,    101, 


425, 
714. 


513,     531,    632,     698, 


^)  Ættfærsla  þessi  og  aðgreining 
er  réttari  en  i  registri  IV.  bindis. 

Dipl.  Isl.  Y. 


Vilhjálmr    i  Svarfaðardal     (um 
'      1471)     259.      Sbr.    Vilhjálmr 

Finnsson. 
Vilhjálmr  Einnsson  (Gamlasonar, 

og  sonr  Valgerðar  Vilhjálms- 

dóttur)    nyrðra    (1442—1473) 

18,  718. 
Vilhjálmr    Finsen     hæstaréttar- 

dómari  (d.  1892)  448. 
Vilhjálmr   Thomasson   í  Skaga- 

firði  (1476)  812. 
Vilhjálmsson :  Hugi,  Jón,  Niku- 

lás. 
vilipendium  204. 
viUæ  19,  52,  72,  73. 
vín   759. 
Vincencius       píslarvottr       hinn 

helgi  129,  283,  288.  —    Vin- 

cenciusmessa      (festum     Vin- 
68 


1074 


REGISTR. 


ceÐCÍi,  22.  Jan.)  129,  283.  — 
VÍDcenciussaga,  sjá  kirkja. 

Vincencius  Nikulásson  (Jóns- 
sonar  murta)  i  Vatnsfirði 
(1460)  206. 

vinda  (þráðar  eða  uUar)  815*. 

Vindbelgr  við  Mývatn  283, 
284. 

Vindheimar  á  Þelamörk  107 — 
108,  234,  290.  —  Vindheima- 
skógr  92,  93,  290.  —  Vind- 
heimastekkr  108. 

Viudland,  sjá  Vindr. 

Vindr  (Wende,  Vindland,  Vin- 
land,  Derwende,  Dorwende) 
16,  32,  58,  71,  72,  114,  127, 
161,  152,  158,  201,  204,  371, 
383,  384,  469,  499,  564. 

Vindæli  (nú  Vindhæli)  áSkaga- 
strönd  354. 

Vinland,  sjá  Vindland,  Vindr. 

vinna  358,  472.  —  vinnukona 
570.  —  vinnumaðr  80,  195, 
196,  197,  570. 

virðingarbréf  803. 

virðingarfé  (góz)  261,  262,268'-, 
272,  283,  284,  311«,  316, 
318,  319,  337,  340^  500, 
501',  628,  630,  632.  —  virð- 
ingarhundruð  589. 

virðingargerð  99,  175. 

virðulegr  herra  793. 

visa  forn  (á  bréli)  718. 

visitazia  91,  95,  98,  99,  100, 
101,  173,  175,  252,  255^ 
308^  352,  855,  378,  408, 
491,  492,  512,  514«,  531, 
582,  587,  6.35,  713.  —  visi- 
tator  26,  45,  47«,  48,  445, 
545,     549,     574,    579,      582, 


604,  622,  713,  714,  721, 
731,  734,  751,  796. 

vistarmenn,  vistfastir  menn  121, 
673. 

Vita  patrum,  sjá  kirkja. 

vitagóz  687. 

Vitalis  martyr  662.  —  Vitalis- 
messa  (festum)  6622. 

vitni  29,  65«,  165,  199*,  215, 
217,  243,  244,  245,  365, 
380,  383,  386,  429,  438, 
4402,  4633^  5082,  524,  545, 
563,  590,  672^  677,  678*, 
679«,  682,  687,  692,  703, 
740,  741,  782,  794,  809.  - 
skilrík  vitni  23.  —  skjalleg 
vitni  68,  488.  Sjá  lögleg 
vitni. 

vitnisburðr,  vitnisburðarbréf  14, 
51,  60—61,  86,  93,  105, 
144,  156,  217,  219,  226, 
236,  247,  365,  370,  371, 
377,  387,  411,  427,  435, 
4412,  442»,  446-447,  451, 
457^  458,         462—464, 

465-466,  472,  478, 

495—497,  516—517,  519 
—  520,  527,  528,  531— 
532—533,  535«,  536— 
537,  538—539,  543,  553 
—554—555,  559«,  560, 
565,  566—567«,  568,  571 
-^672,  575-576,  577 
—579,  584,  601«,  607, 
608,  612—613,  615,  620, 
623,  627-628,  659,  663 
—664,  e66—6Qlj  673, 
680—681,         683«,  689, 

693-694,  697,  721, 

722,         724-  725,         727- 


EBGISTR. 


1075 


729,  729,  730,  743,  745, 
752,  760,  763,  764,  765, 
766,  768,  777,  780,  794^, 
795,  801—802,  812—813. 

Vitus  hinn  helgi  483.  —  Vitus- 
messa  (festum  Viti  &  Modesti 
15.  Júni)  300,  483. 

Vocksson :    Hallvarðr. 

voð,  voðir  352,  36,  39^  41, 
141,  189,  255,  256,  257, 
300,  319,  324,  326,  327, 
8282,  330,  337,  435,  459, 
468,  479,  488,  504,  556, 
571,  722,  733,  750.  —  tvitug 
voð  101,  194,  343,  417, 
418,  459,  718.  —  ij  voðir 
fyrir  .c.  225.  —  hafnarvoð 
258.  —  söluvoð  348. 

Voðlaþing,  sjá  Vaðlaþing. 

Vofulækr  í  Suðrþingeyjarþingi 
780. 

Vogar  („Vogur")  í  Isafjarðar- 
sýslu  i  Vatnsfjarðarþingum 
162,  163,  207—208. 

Vogar  á  Rotímhvalanesi  477 — 
478. 

Vogatunga  i  Leirársveit  145. 

Vogr  i  Borgarfirði  eystra  630. 

vogrek  780. 

Vogsbotn  i  Reykhólasveit  502. 

Vogsíjara  i  Borgaríirði  eystra 
634.  —  Vogsfjöruflesjar  634. 

VogsfjöU  (Vogsföll?)  i  Austfjörð- 
um  630. 

Vogur,  sjá  Vogar. 

Volsungar,  sjá  Völsungar. 

vopn,  sjá  hertygi. 

vopn  („á  vopn",  „af  vopn", 
riddaratitill)  139,  146,  147, 
581. 

vopnaburðr  19. 


Vopnafjörðr     i    Norðrmúlasýslu 

110,  111,  128,  150,  153,  154, 

395,     452.      -  Vopnafjarðar- 

strönd   128. 
vorbeit  207. 
vorbók,  sjá  kirkja. 
vorlag  397,  722. 
Vor  frú,  sjá  María  mær. 
Vormster  i  Rygjafylki  60. 
vors  herra  líkami  95,  97. 
vosklæði  153. 
vottar  131,  165^  199,  224,  238, 

415,  424,  464,  508,  677,  712, 

728,  776^  —  skjallegirvottar 

563. 
Votahelia  í  Ófeigsfirði  86. 
Votateigr  í  Fljótum  253. 
Votey,      eign      Grrenjaðarstaðar 

280. 
Vothamar  i  Eyjaíirði  303. 
Vpsala,  sjá  Uppsalir. 
Vrankrilie,  sjá  Frakkland. 
Vriesland,  sjá  Frisland. 
vrirdagh  (föstudagr)  33. 
Vrone  Gische  (1433—1434)  9. 
Vrsula,  sjá  Ursula. 
Vurtusmessa  (Worzimesse,  Wiirz- 

messe    =  Mariumessa     fyrri) 

448. 
Vynlande  10,  sjá  ísland. 
vættfang  (sbr.  vettfangr)  801. 
völlr  (tún)  481,  617',  618^  640, 

755.  —  vallargarðr  303,  618. 

—     vallargarðshorn    372.    — 

vallarmörk  617. 
Völsungasaga  290.     Sjákirkja. 
vöndr  814. 
vöndull  (heys)  265. 
vör   442*,    768,   769^  —  varar- 

veggr  769'. 
Vör  hin  íbraa,  sjá  Fornavör. 
68* 


1076 


REGISTR. 


Vötn  i  Skagafirði    (Héraðsvötn) 
434,  681. 

Wadzfiordr,      Wattzfiordr,      sjá 

VatusQörðr. 
Wegener,   C.  F.,    leyndarskjala- 

vörðr  123. 
Wende,  HJá  Vindr. 
Werlauff,  E.  C,  bókavörðr  729. 
Westfresland,  sjá  Frisland. 
Westmanoer,     sjá     Vestmanna- 

eyjar. 
Westminster  (Westmonasterium) 

í  Lundúnum    23,    24,   72,  74, 

69Ö. 
Wigfus,  sjá  Vigfús. 
Willam  Sprever,    doktor   (1437) 

11. 
WiUebrandt    kronikumaðr   497, 

498. 
Willhielmus     Canynges,     enskr 

kaupmaðr    við    ísland   (1450) 

72—74. 

Yfirdómari  739. 

yfirgangr  215. 

yfirreið  64^  65«,  66,  582. 

ymbrudagar,  sjá  imbrudagar. 

Yngibjörg,  sjá  Ingibjörg. 

Yngimundur,  sjá  Ingimundr. 

Yngiridur,  sjá  Ingiríðr. 

ynglingar  68. 

Yngvarastaðir,      sjá       Ingvara- 

staðir. 
yrking  jarðar  723,  740. 
Yslandia,  sjá  Island. 
Ysodorus  de  sunimo  bono   288. 

Sjá  kirkja. 
YtrafeU,    sjá    Fell  á  Meðalfells- 

strönd. 


Ytrafljót,    sjá    Fljót   í  Biskups- 

tungum. 
Ytriey  á  Skagaströnd  26—27. 
Ytrilaugar,  sjá,  Laugar  i  Reykja- 

dal. 
Ytrivellir,  sjá  Vellir. 
Ytriþverá,  sjá  í>verá. 
Yuar,  sjá  ívar. 
Yxnadalsheiði,      sjá     Öxnadals- 

heiði. 
YxnhóU,  sjá  Öxnhóll. 
Yztaból  í  Náttfaravíkum  280. 
Yztagil  í  Langadal,  sjá  Gil. 
Yztahvammr  (Yztihvammr)  280. 

Sjá  Hvammr. 
Yztamörk,  sjá  Mörk. 
Yztavík,     sjá    Vik    hin    yzta    i 

Laufássþingura. 
Yztibýr  i  Tólgu  i  Noregi  476. 
Yztibær,    sjá    Bær    hinn    yzti  í 

Hrísey. 
Yztihóll   i    Sléttahlið    39.     Sbr. 

Hóll. 
Yztimór    í    Fljótum,    sjá  Mór  í 

Fljótum. 
Yztiskógr     undir    Fagraskógar- 

fjalli  599.     Sbr.  Skógr. 

Zacharias  faðir  Jóns  skirara 
352.  —  Zachariaslíkneski  og 
Elizabethar  352.     Sbr.  kirkja. 

Zeeland  i  Hollandi  126,  127. 

Zita,  sjá  Sita. 

Þambarvellir  i  Bitru  101. 
Þangskáli  í  Skagafirði  324. 
þaragögn  318. 
Þaralátrsfjörðr  í  ísafjarðarsýslu 

502. 
þarfindi,     þarflegir    hlutir    (sbr. 

þarflegir  peningar)  89,  776. 


REGISTR. 


1077 


Þegjandadalr    í    Þingeyjarþingi 

141,  165. 
þegn,  þegnar    18,  64,  113,  114, 
186,     509,    530.      -    þegnleg 

gjöld  68,  131. 
þegn,  þegngildi   180^  184,  200, 

530. 
Þeigr,  sjá  Teigr. 
Þeianndadalr,  sjá  Þegjandadalr. 
Þeistareykir     í    Aðaldal     283, 

284. 
Þeistavogr  í  Austfjörðura  630. 
Þelamörk     í    Vaðlaþingi      107, 

108. 
þénari,  sjá  þjónn. 
Þernusker     í    Höfðahverfi    263, 

418,  719-720. 
Þernuvík    í  Ögrsþingum    477 — 

478. 
Þéttmerski    (Dithmersken,    Dit- 

mersken)  371,  383,  469. 
Þiernora,  sjá  Tjarnir. 
þing  (góðir  gripir)  30,  65,  172^ 

225,  394,  526,  720. 
þing  (alþingi)  47,  486^  756. 
þing      (héraðsþing,     sveitaþing) 

130,  135,  136,  398,  489,  522^ 

611,     638,    642^    656^     Sbr. 

þriggja  hreppa  þing. 
þing  (sókn,  þing  prests)  ö^,  255, 

282,     326,     348,    393«,    421*, 

422*,     454,    459,    478^    500, 

505,     507,     533,    540,     579, 

600,     626,     673,     694,     745, 

752,  764«,  7702,  788,  798. 
þing  (sýsla)  521,  624,  747,  803, 

805,  806. 
þingá  (þinghá)  223,  798. 
þingaprestr  195,  327,  493,  579. 
þingbók  (dóraabók)  Danzigar9*. 
Þingey  í  Skjálfandafljóti280.— 


Þingeyjarþing  141*,  249,  506, 
616,  716,  819,  822,  826. 

Þingeyrar  i  Húnavatnsþingi, 
klaustr  13,  26—27,  28,  29, 
30,  85,  91,  92,  116,  230  236, 
332,  354,  361,  416,  417,  487, 
490,  514,  516,  656,  657,  658, 
659,  684,  746,  747,  769—770. 
—  Þingeyrasandr  334.  — 
Þingeyraþing  354. 

þingfararkaup  273. 

þingferð  187. 

þinglýsing  797. 

þingraenn  642,  656. 

Þingmannabrekka  i  Hornafirði 
798. 

Þingmannagötur  i  Þorskafirði 
591-592. 

Þingmannalækr  í  Fnjóskadal  298. 

Þingmaríumessa,  sjá  Maria  mær. 

Þingmúli  i  Skriðdal  629,  632. 

þingreið  187,  188^ 

þingstaðr  23,  130,  135,  185, 
188,  229,  243,  380,  398,  433, 
452,  455,  522,  611,  686,  703, 
803,  805,  809. 

þingunautar  65. 

ÞingvöUr  (Þingvellir)  við  Öxará 
(„i  Grimsnesi")  47,  144,  185, 
213,  214,  381,  387,  388, 
546,  575,  620,  621,  623, 
757,  758,  781,  782.  Sbr. 
alþingi,  þing,  Öxarárþing. 

Þistil(s)fjörðr  í  Norðrþingeyjar- 
þingi  395,  764. 

þjóðgötur  610. 

þjóðhöfðingjar  202. 

Þjóðólfsson :   Marteinn. 

þjóðsagnir  249. 

þjóðverskr,  sjá  þýzkr. 

þjófar  17«,  704, 


1078 


REGISTR. 


Þjóhnappar  i  Tungusveit  4. 

þjónn,  þi'ónar,  þénarar  17,  20, 
70',  133*,  469.  —  þjónusta 
78,  153*,  194,  380,  417,  469, 
460,  464,  465»,  471,  493,  494, 
590,  751,  789.  --  þjónustu- 
kona  141.  —  þjónustulaun 
82,  240,  4852,  783,  803,  805, 
811.  —  þjónustumenn  435. 

I>jóstólfsson :  Gunnar. 

þjöl,  sjá  smíðar,  sbr.  búsgagn. 

Þjörn,  sjá  Tjörn. 

þokur  707. 

Þollaugardys,  sjá  Þorlaugardys. 

Þóra  Arnadóttir,  Höskuldssonar 
(1471)  626^ 

Þóra  Guðmundardóttir,  kona 
Jóns  Eyjólfssonar  á  Skinna- 
stöðum  (1464)  421*. 

ÞóraJónsdóttir,  Pétrssonar,  land- 
ritaraírú  í  Reykjavik  702. 

Þóra  Sturludóttir  (StuUadóttir), 
kona  Helga  Bjarnarsonar  á 
Ljósavatni  (1481)  og  síðar  Óla 
Bjarnasouar,  móðir  Hvassa- 
feUs-Bjarna  (enn  á  lifi  1461) 
610,  611—612. 

Þóra  Þorsteinsdóttir  fráBrjáns- 
læk,  Haldórssonar,  kona  Sveins 
Brandssonar  (hennar  getr 
1415)  496^ 

Þóraldarson:  Björn. 

Þórálfr  á  Ósi  í  Miðfirði  (d.  fyrir 
1467):  Þórálfs  börn  504. 

Þórálfsson:  Jón,  Magnús. 

ÞóraUr,  sjá  ÞórhaUr. 

Þórallsstaðir,  sjá  ÞórhaUsstaðir. 

Þórarinn      Aronsson,       prests^) 

*)  í  registri  IV.  bindis  er  prent- 
villa  „prestr"  fyrir  „prests". 


Helgasonar,  sveinn  Björns  og 
Ólofar  (1439  og  síðar),  „lög- 
réttumaðr"  (1467  og  siðar) 
108,  213,  483,  486,  487^ 
499,  582,  683,  810,  811. 

Þórarinn  Brandsson  í  Dala- 
sýslu  (1468—1471)  518,  550, 
601.^ 

Þórarinn  Erlendsson  gamU 
prestr  í  Bjarnanesi  og  síðar 
á  Hofi  i  Álptafirði  (f.  1800, 
d.  1898)  120. 

Þórarinn  Sigurðarson  biskup  i 
Skálholti  (d.  1364)  414. 

Þórarinn  Þórðarson  prestr  á 
Fagranesi  (1451—1479  eða 
leingr)  330,  331,  436,  464, 
513,  676,  708,  725—726, 
738,  776. 

Þórarinn  Þorsteinsson  leikmaðr 
nyrðra  (1473)  699-701. 

Þórarinsson :  Bergr,  Bjarni, 
Eirikr,  Grímr,  Helgi,  Ljótr, 
Runólfr,  Stephán,  Teitr,  Þórðr, 
Þorgrímr,  Þorsteinn,  Þor- 
varðr. 

Þórarinsstapi  i  Miðfirði  335. 

Þorbein,  sjá  Þorbjörn. 

Þorbergr  Stephánsson  djákni 
nyrðra  (1473),  síðar  prestr 
(1475  og  leingr)  727,  801. 

Þorbergsson:  Auðun,  Haldór, 
Magnús,  Ormr. 

Þorbjargarbrekka  í  Aðaldal  272. 

Þorbjargarstaðir  i  Laxárdal  í 
Skagafjarðarsýslu  322. 

Þorbjarnarson :  Ásbjörn,  Gizur, 
Guðmundr,  HaUsteinn,  Ingj- 
aldr,  Narfi,  Sigurðr,  Tumas. 

Þorbjamarstaðir  á  Sléttu  281. 


REGISTR. 


1079 


IÞorbjörg  Gruðmundardóttir 

(Ormssonar  frá  Skarði,  Snorra- 
sonar^))  kona  Guðna  Odds- 
sonar  (d.  1431)  m,  495;  IV, 
484-485,  528-529;  V,  819 
820. 

Þorbjörg  Magnúsdóttir  (liklega 
systir  íma;  d.  fyrir  1471) 
608. 

Þorbjörg  Ólafsdóttir  (tóna  hins 
yngra  Geirmundarsouar)  kona 
Andrésar  Guðmundarsonar 
undir  Felli  (1462-1473)372^ 
—373»,  646—647,  705. 

I>orbjörg  Ormsdóttir,  Snorra- 
sonar,  á  Staðarhóli,  kona 
Ólafs  tóna  Þorleifssonar  (1394) 
820*. 

Þorbjörg  Þórðardóttir,  Gruð- 
mundarsonar  (1473)  697. 

í>orbjörg  Þorkelsdóttir  (Sveins- 
sonar)  fyrri(?)  kona  Hákonar 
Jónssonar  (1469)  541. 

Þorbjörn  á  Ásólfsskála  (1371) 
m,  262. 

Þorbjörn,  er  gefr  til  Skúmstaða- 
kirkju  í  Landeyjum  (um  1470) 
688. 

í>orbjörn  Amundason  prestr  á 
GiÍsbakka  (1463—1474  eða 
leingr)  403—404,  532. 

Þorbjörn  Arnason,  sjá  Þorbjörn 
Arnórsson. 

£>orbjörn  (Björn)  Árnason  (bróðir 
Ólafs)  1  Rangárþingi  (1471) 
637. 

Þorbjörn  Arnórsson  („Árnason") 


^)  Ekki  Guðmundardóttir  Ara- 
sonar,  eins  og  alment  hefir  áðr 
verið  talið. 


i  Höfn  á  Sléttu  (um  1290) 
278. 

Þorbjörn  Bjarnarson  vestra 
(1460)  206. 

jÞorbjörn  Eyjólfsson  í  Húna- 
vatnsþingi  (1473)  702—704. 

Þorbjörn  Gruðmundarson  í  Isa- 
fjarðarsýslu  (1462)  376. 

Þorbjörn  (Helgason)  prestr  á 
Tjörn  í  Svarfaðardal  (1475— 
1487  eða  leingr)  259. 

Þorbjörn  („Þorbein")  prestr  á 
Mel  i  Miðíirði  (um  1270)  335«, 
336. 

Þorbjörn  bróðir  Sighvats  (1449) 
41. 

Þorbjörn  Sigurðarson  (bróðir 
Árna)  í  Suðrþingeyjarþingi 
(1463—1471)  393,  418. 

Þorbjörn  SnorrasoD  í  Rangár- 
þingi  (1470)  570. 

Þorbjörn  Þormóðarson  í  Skaga- 
firði  (1474)  766. 

Þórðardóttir :  Haldóra,  Helga, 
Ólöf,  Sigríðr,  Þorbjörg. 

Þórðarson :  Arngrímr,  Brynjólfr, 
Böðvar,  Eilífr,  Einar,  Erlingr, 
Grimr,  Guðlaugr,  Guðmundr, 
Illugi;  ívar,  Jón,  Jörundr, 
KetiU,  Knörr,  Loptr,  Oddr, 
Ólafr,  Pétr,  Sigurðr, 

Skúli,  Svartr,  Sveinbjörn, 
Sæmundr,  Þórarinn,  Þórðr, 
Þorgeir,  Þorkell,  Þorleifr, 
Þorsteinn,  Þorvarðr,    Örnólfr. 

Þórdis  Guðmundardóttir  nyrðra, 
frilla  Runólfs  Höskuldssonar 
(1470—1471)  585,  600. 

Þórdís  Snorradóttir,  Sturluponar 
818  (opt). 


1080 


REGISTR. 


Þórdiaarstaðir    i    Varmalækjar- 

landi  401. 
Þórðarstaðir   i  Fnjóskadal    303, 

553—555. 
Þórðr  Ámundason  (prests  Halls- 

sonar)       undir       Eyjafjöllum 

(U51)  86. 
Þórðr    Atlason     (bróðir    Jóns) 

nyrðra  (1464)  415. 
Þórðr    Auðunarson     (Salomons- 

sonar)  „heimilisfastr  í  Vatns- 

firði    þrjátigi    vetra"  (1439— 

1469),     lögréttumaðr      vestra 

(1459    og    siðar;     enn    á   lífi 

1484)    185,    231,     461,  483, 

4862,    487—488,    499,    536— 

637,  538-539,  664. 
Þórðr  Bjarnason  i  Selvogi  (1640) 

590. 
Þórðr  Erlendsson  (ef  til  vill  í>órð- 

arsonar,     Elosasonar)      vestra 

(1462)  373. 
Þórðr   Erlingsson  (í>órðarsonar, 

ef  til    vill),    dóttursonr    Styrs 

Snorrasonar    á    Ökrura    (ekki 

fult  tvítugr  1465)  456. 
I>órðr     Eyjólfsson     (líklega    ís- 

lendingr;  er  iBjörgvin  ásamt 

Arna     Höskuldasyni       1472) 

684. 
Þórðr     Guðmundarson       (Guð- 

mundztsou)     vestra      (1458— 

1460)  159-160,  222. 
Þórðr     Guðmundarson     í    Skál 

á  Síðu,    maðr   Katrinar    Óla- 

dóttur  (1473)  697. 
Þórðr     Guðmundsaon     lögmaðr 

(f.  1524,  d.  1609)  243,  797. 
Þórðr  Helgason,  Guttormssonar 

(og  sonr    Úlfrúnar   Þorsteins- 

dóttur)  „bóndi"    á   StaðarfeUi 


á  Fellsströnd  (1451  og  siðan  ; 
d.  1493)  494—495,  582,  666 
—667,  820,  821. 

Þórðr  Hróðbjartsson  (Roðbjarts- 
son),  talinn  1427  með  leik- 
mönnum  i  Skagafirði,  „heima- 
prestr"  á  Hólum  (1430— 
1432),  siðan  prestr  á  FeUi 
i  Sléttahlíð  (1439  og  siðan; 
d.  1465)  IV,  343;^)  V,  252^ 
364,  366. 

Þórðr  Ingimundarson  i  Þing- 
eyjarþingi,  leikmaðr  (1449  — 
1465),  prestr  i  Hólabiskups- 
dæmi  (1475  og  siðar;  tekr 
við  stað  í  Laufási  1492)  268, 
269,  445,  776,  812.2) 

í>órðr  Jóusson  (bróðir  Brynjólfa 
og  Sigurðar)  í  Arnessþingi 
(1466)  467. 

í>órðr  Jónsson  (bróðir  Ásgeirs) 
i  Húnavatnsþingi  (1454 — 
1475)  121,  786.«) 

Þórðr  Jónsson  (liklega  íslend- 
ingT;  kemr  við  bréf  i  Ósló 
1442)  Í8. 

Þórðr  Jónsson  („bróðir  Gutt- 
orms",  „frændi  Hallsteins 
bóuda  Þorsteinssonar"  í 
Skriðu)  nyrðra  og  syðra 
(1474  og  aiðar)  763. 

Þórðr  Jónsson  (líklega  Lopts- 
aonar,  Filippussonar)  í  Saurbæ 


^)  Pessi  tilvitnan  stendr  i  registri 
IV.  bindis  undir  nafni  Jóns  Hróð- 
bjartssonar,  en  bæðí  nafnið  og 
tilvitnanin  á  að  falla  þar  burt. 

*)  Mun  án  efa  alt  einn  maðr. 

®)  Ekki  er  alveg  vist,  að  þotta 
eigi  hvorttveggja  við  einn  mann. 


REÖISTR. 


1081 


á  Rauðasandi  (1431');  d.l433; 

bróðir     Höllu      móður      Jóns 

Gunnarssonar)  8. 
Þórðr   Jónsson     (liklega    Styrs- 

sonar  frá  Ökrum,  bróðirlugi- 

mundar,     Þorgils      o.     fl.)     í 

Borgarfirði     (1474     og  siðar) 

768. 
Þórðr  Jónsson  prófastr  á  Staðar- 

stað  (d.  1720)   378,  587,  588. 
Þórðr  kall  (kollr),    hinn    eldri,^) 

faðir      Sigurðar       KoUssonar 

í  Ögri    og  á  Mýrum    í  Dýra- 

firði  (enn  á  lífi  31.  Ág,  1366) 

2112. 
í>órðr    Ketilsson     í    Hörgárdal 

(1461)  233. 
Þórðr  Klemensson    í   Dalasýslu 

(1475)  795. 
í>órðr  Knarrarson  („Hnararson'') 

i  ísafjarðarsýslu  (1423  -  1474) 

109,  210,  772. 
I>órðr  úr  Laufási  (Þórðr  Þórar- 

insson    Laufæsingr     á    siðara 

hluta  12.  aldar)  264. 
Þórðr  Loptsson  prestr    á  Tjörn 

áVatnsnesi  (1430)  659,  674. 
JÞórðr  Magnússon   (frá  Hjarðar- 

dal,     Hallssonar)    í    Tungu    í 

Steingrímsíirði    (1473)    716— 

718,  728,  730. 
Þórðr    Magnússon     (frá    Grund 

Jónssonar,     bróðir    Þorsteins 


»)    Sbr.  DL  IV,  Nr.  510. 

*)  í  registri  IV.  bindis  er  Pórðr 
talinn  Sigurðarson  (sbr.  Flateyjar- 
annál  1391,  1394),  en  hitt  er  þó 
varlegra  að  láta  hann  ófeðraðan. 
Hitt  mun  víst,  að  Þórðr  koUr 
yngri  var  Sigurðarson,  liklega 
Pórðarsonar  kolls. 


bónda  í  Holti,  mágr  Gramla 
bónda  Marteinssonar)  í  Klifs- 
haga  í  Öxaríirði  (1432— 1443; 
d.  fyrir  1464)  425. 

Þórðr  Magnússon  (1704)  3. 

Þórðr  Oddsson  nyrðra  (1411)  4. 

Þórðr  prestr  nyrðra  (1449)  45. 

Þórðr  Roðbjartsson,  sjá  Þórðr 
Hróðbjartsson. 

Þórðr  Sighvatsson,  Þorsteins- 
sonar  i  Andakíl  (d.  fyrir 
1463)  378. 

Þórðr  (Sigmundarson,  Hrafns- 
sonar  frá  Eyri)  „bóndi"  undir 
Núpi  í  Dýraíirði  (d.  1403) 
819. 

Þórðr  Sigurðarson,  Þórðarsonar, 
í  Haga  á  Barðaströnd  (1439 
—1473),  lögréttumaðr  (1467) 
159—160,  179^  197,  198— 
1992,  380,  487,  668,  695— 
696,  712. 

Þórðr  Sigurðarson  (Þórðarsonar 
kolls)  kollr  hinn  yngri  í  Ögri 
(c.  1393—1397)    IV,    137. 

Þórðr  Sturluson  (Geirssonar; 
1394)  817. 

Þórðr  Sveinsson  prestr  (1662) 
394. 

Þórðr  Þórðarson  i  Húnavatns- 
þingi  (1474)  761. 

Þórðr  Þórðarson  ritari  Árna 
28,  92,  127,  128,  404,  467, 
468,  535,  536,  538,  566,  587, 
646,  659,  673,  691,  693,  706, 
790. 

Þórðr  Þorleifsson  (bróðirGamla) 
í  SnæfGllsnessýslu  (1459) 
182. 

Þórðr  Þorleifsson  klaustrhaldari 


1082 


REGISTR. 


i  Kirkjubæ    (á    18.    öld)    28, 

92,  519. 
í>órey  (Hallsdóttir,  öunnarsson- 

ar)     af   ætt  Ljósvetninga    (c. 

1270— c.     1290)     307,     822,  i 

823,  824. 
I>óreyjargDÚpr  i  Húnavatnsþingi 

86,  348,  502. 
Þorerstaðir,  sjá  Þónistaðir. 
í>orfalækr,  sjá  Torfalækr. 
Þorfastaðir,  sjá  Torfastaðir. 
Þorfgarðr,  sjá  Torfgarðr. 
Þorfinnr  Einarsson  (bróðir  Böðv- 

arS;    Guðmundar    og    Leifs)  i 

Skagafirði    (1388—1394)    m, 

500;  IV,  15,  16. 
Þoríinnr    Þórólfsson      (Brands- 

sonar)    prestr      á    Kvíabekk 

(1432  -1465),        umboðsmaðr 

Hólastóls     um     Fljót     (1434; 

eun  á  lifi  1468)  43,  257,  366, 

513. 
Þorfinnsson:      Snorri,     Þórólfr, 

Þorvarðr. 
Þorfinnsstaðir  i  Vestrhópi  343. 
Þorfinnsstaðir     i      Önundarfirði 

536. 
Þorgautr  (Árnason,  Ketilssonar?) 

írá    Hvanneyri      (um      1470) 

589. 
Þorgautsstaðir  i  Hvitársiðu  405. 
Þorgeir     i     Húnavatnsþingi   (c. 

1344)  1. 
Þorgeir   Böðvarsson,    Finusson- 

ar,  i  Saurbæ  i  Eyjafirði  (1462 

—1474)  362,  613,  682. 
Þorgeir    Illugason      (Björgólfs- 

sonar)     i     Skagafirði     (1450) 

54. 
Þorgeir    Jónsson      (frá     Silfra- 

stöðum,  Þorgeirssonar),  sveinn 


Einars  hirðstjóra  Þorleifs- 
sonar  (1447 — 1449,  kemr  við 
bréf  nyrðra  1440—1459)  13, 
22,  25,  104,  139,  193. 

Þorgeir  Jónsson  (prests  á 
Þingvelli,  Oddssonar;  1475) 
782. 

Þorgeir  Jónsson,  bróðir  Steins 
biskups,  Hólaráðsmaðr  612. 

Þorgeir  Klauason  (Klaufason?) 
nyrðra  (1449)  41. 

Þorgeir  Ólafsson  (Sigurðarson- 
ar^))  i  Skagafirði  (1430— 
1456)  IV,  487;  V,  54,  136, 
137. 

Þorgeir  Sigurðarson  (lögmanns 
og  bónda  á  Silfrastöðum, 
Gruðmundarsonar ;  bróðir  Arna, 
Guðmundar  og  Ólafs  föður 
Þorgeirs;  faðir  Jóns,  Ófeigs, 
Guðfinnu  og  Herdisar)  bóndi 
á  Silfrastöðum  i  Blönduhlið 
(1395—1406)  m,  712;  IV, 
26,  326.2) 

Þorgeir  Steinsson  (1469)  546. 

Þorgeir  Þórðarson  vestra(1461) 
243  (1.  nmgr.).  Sbr.  Þorgeir 
Þorgeirsson. 

Þorgeir  Þorgeirsson  vestra 
(1461)  243.  Sbr.  Þorgeir 
Þórðarson. 

Þorgeir  Þorsteinsson  i  Rangár- 
þingi  (1457)  152—153. 

Þorgeirsdalr  i  Þorskafirði  591. 

Þorgeirsfjörðr  i  Þingeyjarþingi 
261,  306. 


»)  Sbr.  DI.  IV,  Nr.  10.  Sbr.  og 
Nr.  16. 

")  Pó  ekki  só  fullyrt  um  þetta 
i  registri  IV.  bindis,  má  þó  svo 
fast  telja,  sem  hér  er  nú  gert 


REQISTR. 


1083 


Þorgeirsson :  Auðun,  Haldór, 
Ingimundr,  Olafr,  Steinar, 
Þorgeir,  Þorkell  (hákr). 

Þorgerðarstaðir  í  Fljótsdal  632. 

Þorgerðr  Magnúsdóttir  á  Héð- 
inshöfða,  kona  eða  fylgikoua 
Snæbjarnar  (1471—1472)  616 
--618,  665—666. 

Þorgerðr  Ólafsdóttir  (seinni) 
„hústrú"  Ara  bónda  Grað- 
mundarsonar  á  Reykhólum, 
stjúpmóðir  Guðmundar  Ara- 
sonar  (1418;  d.  fyrir  1460) 
216—217'. 

Þorgerðr  í>orsteinsdóttir  iHöfða- 
hveríi  (um  1460)  264. 

Þorgils  Einarsson  i  Húna- 
vatnsþingi  (1440—1447)  13. 

Þorgils  („Gisli")  Einarsson, 
Magnússonar  í  Sólheimum  i 
Sæmundarhlið  (1476—1476) 
788,  789,^)  81Ö— 816. 

Þorgils  Einnbogason  (hins 
gamla,  Jónssonar)  undir  Asi 
i  Fellum  (1453—1476)  110 
—111,  394—396. 

Þorgils  Grunnlaugsson  á  Grenj- 
aðarstað  (1454—1464)  119, 
165,  427. 

Þorgils  Gunnsteinsson,  Þóris- 
sonar,  prestr  á  Stað  á  líeykja- 
nesi  (um  1200)  822. 

Þorgils  Guttormsson  (i  Þing- 
eyjarþingi;  1464)  421. 

Þorgils  Haldórsson  (bróðir  Ara) 
vestra  (1469)  550—551. 


^)    Á    þessum     stað  er     nefndr 

„Gisli  Einarsson",    on  það    sýnist 

þó     vera    sami    maðr  og    Porgils 

Einarsson.  | 


Þorgils   Oddason     á    Staðarhóli 

(d.  1151)  822. 
Þorgils  Oddsson    prestr   nyrðra 

(1449)  80. 
Þorgils  Sigurðarson  syðra  (1711 

—1712)  363,  790. 
Þorgils  Sveinbjarnarson   (prests 

Þórðarsonar)     prestr     nyrðra 

(1473—1477  eða  leingr)    260, 

700.     Sbr.  Gisli  Sveinbjarnar- 

son. 
Þorgils   Ögmundarson    (klaustr- 

prestr     á    Mankaþverá   1467) 

471. 
Þorgilsdóttir :  Hallbera,  Helga. 
Þorgilsson :     Gisli,     Guðmundr, 

Jón,  Oddi,  Steinólfr,  Sveinn. 
Þorgrimer,  sjá  Þorgrimr. 
Þorgrímr  azi  (veginn  1146)823. 

Sbr.  Þorgrimr  Özurarson. 
Þorgrimr    Jónsson     á   Vikinga- 

vatni     í    Kelduhveríi     (1441; 

d.     um     1462),      fyrri     maðr 

Margrétar    Finnbjarnardóttur 

363». 
Þorgrimr       Jónsson       „djákni" 

nyrðra  (1423—1433),  prestr  i 

Glæsibæ    (1439  og  siðan;    d. 

1480)     126,    167,    318,    319^ 

366,    367,     415,    423,     670, 

708. 
Þorgrimr    Magnússou,     eigandi 

Sands    i    Aðaldal    (c.  1430— 

c.  1440)  467. 
Þorgrimr  Ólafsson   í    Dalasýslu 

1637)  177. 
Þorgrímr  prestr   á  Staðarbakka 

(um  1320)  335. 
Þorgrimr     Valgarðsson      prestr 

(um  1450  eða  fyrri)  414. 


1084 


REGISTR. 


Þorgrimr    t>órarinsson    í    Dala- 

sýslu  (U70)  567. 
Þorgrímr  Özurarson,   Oddbjarn- 1 

arsonar  (azi;  d.  1146)  823.      | 
í>orgrimsdóttir :    Aldis,  Guðrún,  \ 

Una  (Unnr). 
Þorgrírasson :     Eirikr,     Haldór, 

JÓD,  Magnús,  Simon,  Steinn. 
t>orgrimsstaðir  í  Breiðdal  634. 
í>orgrimsstaðir  i  Vestrhópi  341. 
í>órhallr  mágr  Guðmundar(1449) 

41. 
t>órhallsdóttir :  Margrét. 
Þórhallsson:    Árni,    Helgi,  Þor- 

kell,  Þorlákr. 
Þór(h)allsstaðir  i  Vatnsdal  332. 
Þórir  Simonarson  prestr  (veginn 

1128)  823. 
Þórishólrar  á  Hvammsfirði  88. 
Þórisson:  Gunnsteinn,  Jón. 
Þórisstaðir      (Þóroddsstaðir)     í 

Hrútafirði  162;  339. 
Þórisstaðir      í      Kaupangssveit 

285. 
Þórisstaðir  (Þóroddstaðir)    i  Ó- 

lafsfirði  257,  355. 
Þórisstaðir      (Þóroddsstaðir)     á 

Svalbarðsströnd     393,    693— 

694. 
Þorkell   Asbjarnarson    i    Vestr- 

hópi,     heimamaðr     Ásbjarnar 

ábóta    á    Þingeyrum   (1403 — 

1411;     enn    á   lifi    1461)   29, 

235-236. 
Þorkell    Einarsson     (í'rá    Hvilft 

Jónssonar,     bróðir     Jóns     og 

Ömólfs)    i    Dýrafirði   (1449— 

1461  og  m'ðar)  30,  176—177, 

245-  246. 
Þorkell   Guðbjartssou    ráðsmaðr 

Hólastóls     (1423),      prestr    í 


Múla  i  Aðaldal  og  prófastr  i 
Þingeyjarþingi  (1423-  1430), 
á  Grenjaðarstað  (1430—1440), 
officialis  nyrðra  (1423  og 
1432-  -1436),  prestr  á  Helga- 
stöðum  (1440^)— 1449),  íLauf- 
ási  (1449—1483;  d.  1483) 
IV,  553;  V,  7—8,  27,  44, 
145,  147,  166^  177-178*, 
268«,  366,  367,  454^  462- 
463,  505,  533-534,  627— 
629. 

Þorkell  Magnússon  í  Árness- 
þingi  (J471)  618. 

Þorkell  Pálsson,  Þorkelssonar, 
i  Tungumúla  á  Barðaströnd 
(fæddr  1408)  194,  195. 

Þorkell  Þórallsson  (ÞórhaUs- 
son)  i  Þingeyjarþingi  (1465) 
445. 

Þorkell  Þórðarson  (bróðir  Þór- 
arins  prests)  prestr  nyrðra 
(1458—1466)  167,  464. 

Þorkell  Þorgeirsson  hákr  á 
Öxará  (veginn  1015)  823. 

Þorkell  Þorgeirsson  kirkjuprestr 
á  Hólum  (1460),  prestr  i 
Eelli  i  Sléttahlið  (1465—1474; 
d.  1474)  221,  228,  252«,  253, 
432,  436,  464,  465,  738, 
740. 

Þorkell  Þorkelsson  (prests  Guð- 
bjartssonar)  nyrðra,  einkum 
i  Vaðlaþingi  (1460—1473) 
212,  284,  235,  379,  415,  719. 


*)  Helgastaða-afhendingin,  sem 
prentuð  er  1  DI.  IV,  Nr.  383  og 
heimfærð  til  „um  1425",  reynist 
nú,  að  róttara  mætti  heimfærast 
til  „um  1440«. 


EEGISTR. 


1085 


Þorkell  Þorsteinsson  (í  Kjalar- 
nessþingi,   1471)  626. 

Porkelsdóttir :  Guðríðr,  Guðrún, 
Þorbjörg. 

ÞorkelshvoU  i  Víðidal  501, 
502. 

I>orkelsson:  Ari,  Asgrimr,  Gluð- 
mundr,  Gunnlaugr,  Haldór, 
Helgi,  Jón,  Niels,  Oddbjöru, 
Oddr,  Páll,  Sigurðr,  Steinn, 
Sveinn,  Þorkell,  Þorlákr 
(Þorleikr),  Þorvaldr. 

í>orkelsstaðir  í  Landeyjum  223. 

Þorkkell,  sjá  Þorkell. 

Þorlákr  Auðunarson  (hyrnu, 
Salomonssonar,  bróðir  í>órðar) 
í  Borgaríjjarðar  og  ísafjarðar 
sýslu  (1470—1475)   571,  710. 

Þorlákr  Gríslason  nyrðra  (1473 
og  síðar)  689. 

Þorlákr  Grizurarson  prestr  á 
Torfastöðum  í  Biskupstungum 
(fyrir  1438)  144. 

Porlákr  Grímsson  á  Landi  í 
Rangárþingi  (146ö)  455. 

í>orlákr  Gruðmundarson,  Þor- 
lákssonar,  áTorfustöðumiMið- 
lirði  (um  1430  og  siðar)  519. 

I>orlákr  Hreinsson  (Halissonar) 
í  Rangárþingi  (1475)  805. 

í>orlákr  prestr  á  Stað  í  Hrúta- 
íirði  (1495—1498  eða  leingr) 
340. 

Þorlákr  Sigurðarson  (faðir  Gruð- 
mundar  og  Sigurðar  prests) 
„bóndi"  í  Skagaíirði  (1424 — 
1450),  bryti  á  Hólum  og  um- 
boðsmaðr  Hólastaðar  (1431— 
1434),  ráðsiiiaðr  á  Hofstöðum 
í  Skagaíirði  (1434)  54. 

Þorlákr     Skúlason      biskup      á 


Hólum  (1628—1656)  140,  248, 
249,  355,  600,  605,  652,  668, 
727. 

Þorlákr  Torfason  prestr  syðra 
(1470)  570. 

I>orlákr  Þórhallsson  biskup  hinn 
helgi  (d.  1193)  34,  74,  94, 
97,  100,  122,  124,  132,  188, 
238,  241,  265',  275',  277, 
278.  289,  291,  300,  329, 
342,  858,  372,  400,  401, 
409,  412,  415,  423,  424, 
426,  511,  512,  556,  569, 
579,  580,  593,  595,  604, 
6052,  631,  633,  674«,  675^ 
759,  824.  —  Þorlákshistoria 
sjá  kirkja.  —  Þorlákskirkja 
100,  124,  265,  275,  277, 
358,  400,  579,  593,  595, 
674,  824.  —  Þorlákslíkneski, 
sjá  kirkja.  —  Þorláksmessa, 
(-messudagr,  -messur  báðar) 
94,  97,  372,  412,  415«, 
425.  —  Þorláksmessa  á  sum- 
arið  (translacio  sancte  Thor- 
laci,  20.  Júlí)  122,  132,  188, 
238,  241,  424,  425,  426, 
674,  759.  —  Þorláksmessa  á 
vetrinn  (andlátsdagr  heilags 
Þorláks,  23.  Dec.)  34,  74, 
342,  511—512.  —  Þorlcáks- 
saga,  sjá  kirkja.  —  Þorláks- 
skript,  sjá  kirkja. 

Þorlákr  (Þórleikr)  Þorkelsson 
(officialis,  Olafssonar,  bróðir 
Helga  prests,  Grunnlaugs,  Þór- 
unaar  og  Þorvalds)  lögréttu- 
maðr  vestra  (1459  og  síðar) 
185,  236,  401,  532,  698, 
768. 

Þorlákr  Þorsteiusson  (1704)  706. 


1086 


REGISTR. 


Þorláksdóttir:  iDgibjörg. 

Þorláksskógr  á  Skuggabjörgum 
i  Fnjóskadal  787. 

Þorláksson:  Árni,  Broddi,  Guð- 
biandr,  Guðmuudr,  Jón,  Magn- 
ús,  Sigurðr,  Skúli. 

Þorlaug  Árnadóttir  (Dalskeggs, 
Einarssonar)  kona  Jóns  Óla- 
sonar  (1464-1473)  419,  466 
—467,  716. 

Þorlaugardys  á  Skagaströnd 
345,  350. 

Þorleifuer,  sjá  Þorleifr. 

Þorleifr  Arason  prestr  áBreiða- 
bólstað  í  rijótsblíð  (d.  1727) 
460,  790. 

Þorleifr  Áruason  í  Vatnsfirði 
(faðir  Árna,  Björns  rika, 
Einars,  Gríms,  Guðnýjar, 
Helgu  eldri  og  yngri,  og 
Solveigar;  d.  1433)  315,  558, 
559,  Ö60,  819. 

Þorleifr  Árnason,  Þorleifssonar, 
og  sonr  Sopbiu  Loptsdóttur, 
Guttormssonar,  „bóndi"  i 
Glaumbæ  (1461—1472)  226— 
227,  228—229,  332^  409— 
410,  443,  449—450. 

Þorleifr  Björnsson,  Þorleifsson- 
ar,  á  Reykbólum,  „junkæri", 
Bveinn  Andrésar  Grænlend- 
ÍDgabiskups  og  umboðsmaðr 
bans  yfir  Hrunastað  (1461 — 
1462),  siðar  birðstjóri  (kemr 
við  bréf  3458-1486;  d.  1486) 
163,  240,  368—370,  373^ 
487,  488*,  497,  499,  500^ 
501»,  502^  5032,  504,  514 
—615,  534«,  546*,  672— 
573,  575»,  620—621,  622», 
637,      651—652,      691—692, 


714,      724—725,     730—732, 
733—735,  743,  802—806. 

Þorleifr  Böðvarsson  í  Húna- 
vatnsþingi  (1453)  109«— IIO^ 

Þorleifr  Guðmundsson  i  Isa- 
fjarðaraýslu  (1453)  108. 

Þorleifr  Jónsson  prestr  á  Skinna- 
stöðum  í  Öxarfirði  519. 

Þorleifr  Magnússon  prestr(1444 
og  síðar)  á  Ljósavatni  og  á 
Stað  i  Kinn  (1449—1467), 
síðar  í  Goðdölum  (1468— 
1487),  umboðsmaðr  Hólastaðar 
i  Þingeyjarþingi  (fyrir  1466), 
ráðsmaðr  Hólastóls  (1465 — 
1468)  167,  260,  272»,  321, 
326*,  866,  367,  432,  435, 
436,  456,  458,  473,  478, 
479,  480,  482,  513,  523, 
525,  530,  600,  676,  708, 
738,  776. 

Þorleifr  Ólafsson  biskup  i  Björg- 
vin  (1455)  134. 

Þorleifr  Ormsson  vestra  (1461 — 
1473)  239,  623. 

Þorleifr  Skaptasou  prófastr  í 
Múla  (d.  1748)  246. 

Þorleifr  Stepbánsson,  Jónssonar, 
bróðursonr   Jóns  prests  Jóns- 
sonar    í  Hruna,    prestr    syðra 
(á  unglingsaldri  1462)    368- 
369«. 

Þorleifr  Þórðarson  nyrðra(1429) 
820. 

Þorleifr  Þorsteinsson  nyrðra 
1437-1449)  27. 

Þorleifsdóttir :  Guðný,  Helga, 
Solveig. 

Þorleifsson :  Árni,  Björn,  Broddi, 
Egill,  Einar,  Eiriki*,  Gamli, 
Grímr,  Guðmundr,  Ingimundr, 


REGISTR. 


1087 


Jón,     Ljótr,     Ólafr,     Ruaólfr, 

Snorri,       Svartr,       Sæmundr, 

f>órðr,  JÞorsteinn. 
Þórleikr    Grunnsteiusson     vostra 

(1438  -1470  og  leingr)  559. 
I>órleikr    I>orkelsson     185,     sjá 

Þorlákr  Þorkelsson. 
Þórleiksstaðir  í  Blönduhlíð  139, 

566,  691. 
Þorleyfur;  sjá  Þorleifr. 
Þorljótr  (Hallsson?)    nyrðra    (c. 

1270—1300)   306,  822,  823— 

824. 
Þorljótr    bóndi    á    Helgastöðum 

(1220)  824. 
Þorljótsson  :    Sigurðr. 
Þormóðarson :      Jón,      Magnús, 

Nikulás,  Porbjörn. 
Þormóðr  Arason  sýslumaðr  Hún- 

vetninga  (d.  nál.  1572)  62. 
Þormóðr   Helgason    (Þormóðar- 

sonar)  i  Húnavatnsþingi  (1460) 

220. 
Þormóðr    Ólafsson    í    Eingihlið, 

frændi  Jóns  Bergs80uar(1462) 

373— 374^ 
Þormóðr  Olafsson  (líklega  Niku- 

lássonar,    og    faðir   Nikulásar 

priors)     prestr    nyrðra  (14Ö6) 

137. 
Þormóðr  prestr    (er    í  Björgvin 

1459,  líklega  =  Þormóðr  Ól- 

afsson)  191. 
Þormóðr  Steinþórsson    í    Húna- 

vatnsþingi  (1454—1458)    121, 

174. 
Þormóðr    Torfason     sagnaritari 

(d.  1719)  71. 
Þormóðr  Önundarson    á  Barða- 

strönd  (1404—1411)  442. 
í>ormóðsstaðir  í  Eyjafirði  296. 


Þóroddsstaðir    339,     sjá   í>óris- 

staðir. 
Þóroddsstaðir    257,    sjá    Þóris- 

staðir. 
Þóroddsötaðir    393,    sjá    Þóris- 

staðir.    —    Þóroddsstaðahöíði 

694. 
Þóroddsstaðr,  sjá  Staðr  i  Kinn. 
Þórólfr  Þorsteinsson  (prests  Þór- 

ólfssonar)     i   Miklabæ  (1476) 

812—813. 
Þórólfr      Ögmundsson       vestra 

(1469    og   síðar)     546,    601», 

756— 757^ 
Þórólfsdalr  i  Lóni  510—511. 
Þórólfsson :      Brandr,      Böðvár, 

Magnús,  Þorfinnr. 
Þorskafjörðr     i    Barðastrandar- 

sýslu  591. 
Þorsteinn    í  Húnavatusþingi  (c. 

1344)  21 
Þorsteinn  Ánsson  í  Húnavatns- 

þingi  (1473)  703. 
Þorsteinn  Arnason  (Einarssonar, 

föðurbroðir  Björns    ríka  Þor- 

leifssonar)    í    Grunnarsholti    á 

E-angárvöllum  (enn  á  lífi  1475) 

637,  790—792,  797—798,  799 

(nmgr).^) 
Þorsteinn  Arnason  prestr  nyrðra 

(1454)  126. 
Þorsteinn  Arnórsson  (Steinþórs- 

sonar)  syðra  (um  1460)  224. 


^)  Árni  Einarsson,  föðurfaðir 
Björns  rika,  kaupir  Gunnarsholt 
1398  (DI.  ni,  Nr.  528).  Porsteinn, 
sem  hefir  verið  gamall  maðr  1475 
—  sonarsonr  hans  er  þá  dáinn  — 
hefir  verið  sonr  Ama  og  siðari  konu 
hans,     Ragnheiðar    Sæmundardótt- 


1088 


REGISTR. 


Þorsteinn  Ásbjarnarson  á  Hal- 
dórsstöðum  í  Laxárdal  í 
Þingeyjarþingi  (fyrir  1458) 
166. 

Þorstöinn  Bjarnason  i  Arness- 
þingi  (1454)  122. 

Þorsteinn  Brandsson  i  Suðr- 
þingoyjarþingi  (1463 — 1467) 
393,  418—419,  506. 

í»orsteinn  Brynjólfsson  í  Skaga- 
firði  (1462)  367"^— 368^ 

iJorsteinn  Einarsson  í  I>ingeyj- 
arþingi  (1444—1456)  141. 

Þorsteinn  Einarsson,  Ormsson- 
ar,  á  Torfustöðum  i  Miðfirði 
(1470  og  siðar)  Ö69. 

Þorsteinn  Eiríksson  á  Sval- 
barðsströnd  (1703)  84. 

Þorsteiun  Eyjólfsson  ,.bóudi^'  é 
Urðum  i  Svarfaðardal  (kerar 
við  bréf  og  annála  1356 — 
17.  Júní  1402),  „hirðstjóri"  um 
Norðlendingaíjórðung  (1358 — 
1360),  „sunnau  og  austan" 
(1364)  og  um  alt  land  (1387); 
„lögmaðr  um  alt  ísland" 
(1369—1373),  „norðan  og 
vestan"  (1362—1366,  1374- 
1379  og  1391—1402)  og 
sunnan  og  austan^)  (1880 — 
1386)  347. 

Þorsteinn  (Geirsson)  í  Auð- 
brekku  (c.  1300)  817. 

I>or.^teinn  graui  (grái)  nyrðra 
(1449)  41. 

Þorsteinn  Guðleikason  (Þor- 
Hteinssonar)  nyrðra  (1461 — 
1474)  229—280,  771. 

ÞorsteinnGuðmuiidarson  „bóndi" 


')  Sbr.  DI.  in,  Nr.  333. 


í  Köldukinn  á  Eellsströnd  (d. 

fyrir  1473)  705. 
Þorsteinn  Guðmundarson  í  Múla- 

þingi  (1465)  452. 
JÞorsteinn        Guðraundarson       i 

Rangárþingi  (1472)  655. 
Þorsteinn  Guðmundarson  (bróðir 

Hallkels     prests)      prestr      á 

Staðarbakka  (1458—1479  eða 

leingr)  167,  337»,  464. 
Þorsteinn    Gunnarsson    (líklega 

prests     Eyjólfssonar ;      1471) 

613. 
Þorsteiun    Haldórsson    bóndi    á 

Brjáuslæk      (d.     fyrir     1415) 

496'. 
Þorsteinn  Haldórsson    i    Húna- 

vatnsþingi  (1458)  174. 
Þorsteinn  Hálfdanarson  á  Beru- 

nesi  (1704)  472. 
Þorsteinn  Hallsson,    Olaíssonar, 

faðir    Halls     og     Ceciliu    (d. 

fyrir  1471)  608. 
Þorsteinn    Helgason    (lögmanns 

Guðnasonar)    á  Reyni  í  Mýr- 

dal    (fyrsti    maðr  Ragnheiðar 

Eiríksdóttur ;    enn    á    lífi    24. 

Nóv.    1465;     d.     um    1466- 

1467)  455.^) 


^)  Petta  er  án  efa  svo  (sbr. 
Sýslumannaæfir  l,  306  neðanm.), 
en  ekki  eins  og  stendr  i  Safni  I, 
116  (sbr.  Sýsl.  I,  168,  ath.),  að 
Magnús  Jónsson  á  Elrossi  (d. 
1471),  hafi  verið  fyrsti  maðr 
Ragnheiðar.  Þorsteinn  hefir  orðið 
skammlifr.  Pau  Magnús  og  Ragn- 
heiðr  hafa  verið  saman  4—5  ár 
og  átt  3  sonn:  Eyjólf  og  Magnús 
(Safn  I,  116)  og  Jón,  er  bjó  íi, 
Núpi  í  Guúpverjahrepp    um    1500. 


JElEaiSTB. 


Í(Q89 


Xíorsteiim  Höskuld^on  (Bun- 
ólfssonar)  á  Myrká  í  Hörgár- 
dal  (1427—1451)  87. 

Þorsteimi  lUugason  (Björgólfs- 
sonar)  smádjákn  á  Hólum 
(1430),  prestr  i  Grrímstungum 
(1440  og  síðan;  d.  1495)  46, 
332^  333^  423. 

í>orsteinn  Jónsson  biskupssveinn 
á  Hólum  (1720)  612. 

Þorsteinn  Jonsson  í  Blönduhlið 
(1467)  504. 

Þorsteinn  Jónsson  í  Eyjaíirði 
(1467)  471. 

l>orsteinn  Jónsson  i  Múlaþingi 
(1457)  154. 

Þorsteinn  Jónsson  (Ketilssonar) 
nyrðra,  einkum  í  Húnavatns- 
þingi  (1430—1452)  49  -50, 92. 

í>orsteinn  Jónsson  prestr  á 
Höskuldsstöðum  á  Skaga- 
strönd  (1440  og  siðan;  d. 
1490),  ráðsmaðr  á  Hólum 
(1447^1462)  27,  30-31, 
136,  137,  145—146,  147, 
167,  220,  3452,  346^  366, 
392^  396—397,  436,  513, 
525,  600,  676,  677,  708, 
738,  776,  788—790. 

Þorsteinn  Jónsson  prestr  í  Skál- 
h.oltsbiskupsdæmi  (bróðir  Odds 
og  Sveins;  1439— X464),  ofíi- 
cialis  syðra  (1443)  86,  412. 

Þorsteinja  Jónsson  í  ísafjarðar- 
sýslu  (1444-1463)  21—22, 
164,  380. 

Þorsteinn  Ketilsson,  bróðir  Jóns 
i  líeei  .(U81)  8^. 


Magnús     á    iKrossi      keypti     Núp 
1470.  I 

Dipl.  Isl.  V. 


I>orsteinn  Ketilsson  nyrðra  í 
Fljótum  (1464—1465)  422. 

Þorsteinn  Kolbeinsson  Auðkýl- 
ings,  Bjarnasonar   1. 

Þorsteinn  Magnússon  i  Húna- 
vatnsþingi  (1460)  212. 

Þorsteinn  Magnússon,  Jónsson- 
ar,  stjúpsonr  Ingunnar  Árna- 
dóttur  (bróðir  KoUa;  faðir 
Árna,  Björns,  Hallsteins, 
Helga,  Jóns  og  Vigfúsar), 
„bóndi"  í  Holti  i  Fljótum 
(1429—1473),  „lögréttumaðr  í 
Hegranessþingi  (d.  1473)  87, 
225,  255^  422,  521,  723, 
739. 

í>orsteinn  Oddsson  i  Þingeyjar- 
þingi  (1444—1456)   141^ 

Þorsteinn  Ormsson  á  Mána- 
skála  (1461  -1473)  229,  676 
—679,  680,  708—709. 

Þorsteinn  Pálsson  (líklega 
Sæmundarsonar,  bróðursonr 
Björns  á  Einarsstöðum)  í 
Eyjafirði  (1464)  415. 

í>orsteinn  Pálsson  (bróðir  Teits) 
í  Rangárþingi  (147^  .Qg  ^íðar) 
655,  803.  lHt-u\, 

Þorsteinn  Pálsson  í  Snæfells- 
nessýslu  (1454)  118. 

í>orsteinn  prestr  á  Mel  i  Mið- 
íirði  (fyrir  og  um  1499)  339. 

Þorsteinn  Sigurðarson  lögréttu- 
maðr  vestra  (1460—1474) 
206,  447,  756. 

Þorsteinn  Steinmóðaraon  á  Yzta- 
hóli  í  Sléttahlið  (faðir  Stein- 
móðar  prests  hins  rika, 
Skúla  prests  og  Sæmundar  á 
Svalharði ;    136Q--1398)   UI, 


lOdo 


ÉEGISTÉ. 


143,  322,  386,  389,  602, 
637.^) 

Þorsteinn  Stephánsson  (í>órar- 
inssonar)  lögréttumaðr  (vestra 
1474)  766. 

Þorsteinn  Sveinsson  (Þorgils- 
sonar)  vestra  (1458—1472) 
169,  490,  642,  645,  648, 
649,  665. 

Porsteinn  Sölvason  (bróðir  Stein- 
þórs)  i  Húnavatnsþingi  (1468) 
515. 

Þorsteinn  Þórarinsson  („bróðir 
Bjarna")  prestr  vestra  (1459 
og  síðar)  og  prófastr  íBarða- 
strandarsýslu  (1459—1460) 
179,  198-200,  206,  239, 
604. 

Þorsteinn  Þórðarson  i  Rangár- 
þingi  (1465—1475)  455,  794. 

Þorsteinn  Þorleifsson  fÞorsteins- 
sonar)  nyrðra  (1449 — 1491), 
uraboðsmaðr  Hólastóls  í  í>ing- 
eyjarþingi  (1449)  39,  83,  285, 
457,  762,  764. 

Þorsteinn  Þorleifsson  (á  Mel- 
gr&aeyri)  i  IsaQarðarsýslu 
(1470—1472)  587,  664. 

Þorsteinn  Þorsteinsson  (bróðir 
Odda)  nyrðra,  einkum  iEyja- 
firði  (1418—1462)  91,  126, 
291,  365. 

Þorsteinsdóttir :  Ásdís,  Guðný, 
Ingibjörg,  Kristín,  Margrét, 
Sigriðr,  Solveig,  Úlfirún,  Þóra, 
Þorgerðr. 


*)  Svo  leiðrétt  úr  þvi,  sem  stendr 
i  registri  m.  b.  Par  á  og  nafn 
„Porsteins  PormóÖarsonar"  að  falla 
burt. 


Þorsteinsey  i  Barðastrandar- 
sýslu  591. 

Þorsteinsson :  Andrés,  Árni, 
Benedikt,  Bergr,  Bjami, 
Björgólfr,  Björn,  Einar,  Ei- 
ríkr,  Geir,  Grímr,  Guðmundr, 
Hallr,  Hallsteinn,  Hannes, 
Helgi,  Hjalti,  Ingimundr, 
Jón,  Jörundr,  Knútr,  Loptr, 
Magnús,  Njáll,  Oddgeir,  Oddr, 
Ólafr,  PáU,  Pétr,  Runólfr, 
Sighvatr,  Sigurðr,  Snorri, 
Steinmóðr,  Sturla  (Stulli), 
Sæmundr,  Tjöríi,  Vigfús, 
Þórarinn,  Þorgeir,  Þorkell, 
Þorlákr,  I>orleifr,  Þorsteinn. 

Þorsteinsstaðir  í  Suðrþingeyjar- 
þingi  266. 

Þórunarey  í  Eyjafirði  303,  425. 

Þórunarey  Grenjaðarstaðar  280. 

Þórunarholt  við  Þverá  fyrir 
neðan  Hamarslæk  í  Mýrasýslu 
405. 

Þórunn  Finnbogadóttir  (hins 
gamla,  Jónssonar)  á  Valþjófs- 
stöðum  í  Gnúpasveit  (1459 — 
1465),  fylgikona  Jóns  prests 
Pálssonar  og  „móðir  Finn- 
boga  Jónssonar"  410 — 411, 
423—424,  426—427. 

Þórunn  Sigurðardóttir  syðra, 
fylgikona  Sveins  biskups  og 
móðir  Sigurðar  prests  Sveins- 
sonar  (d.  fyrir  1474)  751. 

í>órustaðir  í  Helgafellssveit  118 
—119. 

Þorvaldr  (fyrir  1474)  761«. 

Þorvaldr  639  (7.  nmgr.),  sjá 
I>orvarðr  Eiríksson. 

í>orvaldr  Björnsson  iísafjarðar- 
sýslu  (1442—1469)  536. 


REGISTR. 


1091 


í>orvaldr  FinnssoD,  Gramlasonar, 
bróðir  Teits  prests  (Böðvars, 
ÞorsteÍDS,  Vilhjálins  6.  fl.) 
nyrðra  (1459—1469)  191— 
192»,  540—541. 

Þorvaldr  Jónsson  (Helgasonar, 
bróðir  Hákonar  á  Vatnsenda) 
á  Reykjarhóli  i  Fljótum  (1465 
1474 ;  kemr  við  bréf  nyrðra 
1447_1474  eða  leingr)  IV, 
704;  V,  33,  119^—120,  520, 
540,  566,  681—682,  723, 
7292,  738—742,  745. 

Þorvaldr  Jónsson  (búland)  á 
Móbergi  í  Langadal  (1460— 
1489  eða  leingr)  219—220. 

Þorvaldr  Jónsson  í  Rangárþingi 
(1680)  790. 

Þorvaldr  Magnússon  prestr  i 
Skagafirði  (1458—1459)  167, 
192,  193. 

Þorvaldr  Pálsson  i  Rangárþingi 
(1466)  463. 

Þorvaldr  Snartarson  vestra 
(1383)  208. 

Þorvaldr  Steinsson  i  E-angár- 
(1466)  463. 

Þorvaldr  I>orkelsson  (officialis, 
Ólafssonar)  á  Eyri  í  Álptafirði 
(1432—1467)  513. 

Þorvaldr  Þorvarðsson  í  Horna- 
firði  (1460)  209. 

Þorvaldsdalr  i  Eyjafirði  364, 
365. 

Þorvaldsson :  Bergr,  Bergþór, 
Gísli,  Hallr  Jón,  Narfi,  Ólafr, 
Sigurðr,  Steinn,  Styr. 

Þorvaldsstaðir  á  Tjörnesi  272. 

Þorvalldur,  sjá  Þorvaldr. 

Þorvarðr  Bjarnarson  (Björns- 
son)    prestr   nyrðra    (1461 — 


1472)  246,  670.  SjáÞorvarðr 
Odda-Bjarnarson. 

Þorvarðr  (Böðvarsson)  prestr  á 
Staðarbakka  (1353  og  síðan; 
d.  1369)  336^ 

Þorvarðr  Eiríksson,  Loptssonar, 
í  Dal  undir  Eyjafjöllum,  for- 
ingi  Krossreiðarmanna  (varð 
úti  á  Mýrdalssandi  1471) 
636—642,  655^—656,  734. 

Þorvarðr  Grrimsson  (prests  hölds, 
Einarssonar  skikkjupeðs,  móð- 
urbróðir  Brynjólfs  ríka  á 
Ökrum)  prestr  i  Flatatungu 
og  á  Miklabæ  í  Blönduhlið 
(fuUtíða  um  1320;  kemr  við 
bréf  1332—1369)  323.  ^) 

Þorvarðr  Gruðmundarson  (vestra, 
í  Vatnsfirði,  1383)  208. 

Þorvarðr  Loptsson,  Gruttorms- 
sonar,  á  Möðruvöllum  (1432 
1446)  379,  476. 

Þorvarðr  Odda-Bjarnason,  sjá 
Þorvarðr  Odda-Bjarnarson. 

Þorvarðr  Odda-Bjarnarson 

(Odda-Bjarnason,  Bjarnarson, 
Björnsson)  prestr  i  Skaga- 
firði  (ef  til  viU  á  Reykjum  í 
Tungusveit;  1448—1472)246, 
364,  423,  436,  670. 

Þorvarðr  Ólafsson  (Skeggjason- 
ar)  á  Eeykjum  og  Bjarga- 
stöðum  í  Miðfirði  (1388— 
1452)  28—30,  92. 


*)  Um  ætt  lians  sjá  ísl,  sögur 
Kh.  1843,  I,  356,  359—360.  Einar 
bróðir  lians  (DI.  II,  Nr.  466,  484) 
kynni  að  vera  faðir  Dálks  i  Ból- 
staðarhlið. 

69* 


1092 


RBGISm 


Þorvarðr   páfi   prestr  á  Staðar- 

bakka  (uni  1320)  336. 

Porvarðr  Semingsson,    Magnús- 

sonar,    djákni    njnrðra   (1454), 

prestr     (i    Eyjafirði     1462  - 

1472),  i  Árskógi  (1481—1485 

eða   leingr)     126,    262,     364, 

458,  669. 

!Þorvarðr  Stöinmóðarson  lögréttu- 

maðr    (vestra  1474    og  siðar) 

756. 

^Þorvarðr  ÍJórarinsson  í  Aðaldal 

(um  1440)  457. 
Þorvarðr    Þórðarson     á    Toríu- 
stöðum     i    Miðfirði,    á   Berg- 
stöðum  og  á  Staðarbakka  (um 
1438—1468)  Ö19— 520,  824. 
E>orvarðr  Þorfinnsson    á  Hólum 
í  Fljótum    (1430- 1474)    729, 
740. 
Þorvarðr  Þorvarðsson  519,    sjá 

Þorvarðr  í>órðarson. 
í>orvarðsdóttir :     Guðríðr,    Ingi- 

björg,  Ragneiðr,  Ragnhildr. 
Þorvarðsson :     Geirmundr,    Jón, 
Ketill,  Ólafr,    Þorvaldr,    Þor- 
varðr. 
Þorvarðsvarða  1  Fellum    eystra 

395. 
Þossteinn,    Þosteinn,    sjá    Þor- 

steinn. 
Þrándarholt     í   Önúpverjahrepp 

(„Núpshrepp")  152—153» 
Þrándarson:  Ólafr.  ■  'l    'Í'í^' 
Þrándheimr  (Dranthem)  í  Noregi 
5,  58,  63,  95^  96^   112,  158, 
182,  684.  —  Þrœndalög  112. 
—  Þrændr  112. 
Þrándr  Gillason,  norrænn  maðr 

(1366)  3. 
Þremr,  sjá  Þrömr. 


Þreskjöldr     í     Miðdölum       683 

713. 
þrettándi    (dagr  jóla)    329,    sjá 

jói. 

þriði  dagr,  þriðjudagr  4, 


50,    54,    84,    109,    139, 


180, 
233, 
363, 
433, 
464, 
534, 
545, 
561, 
635, 
723, 


182, 
234, 
394, 
435, 

475, 
586, 
546, 

572, 

703, 

745 


7,232, 
143, 
212, 
242, 
412, 
446, 

496— 
537, 
549, 
587, 
706, 

,    748, 


160,     166, 

228,     232, 

243,     252, 

422,     427, 

447,     458, 

497,     511, 

539,     542, 

553,     556, 

601,     606, 

7162,     719, 

795,  799. 
þriðjungapeningar  117. 
þxiggja  hreppa    þing  488,    637, 

655. 
þriggja  marka  ómagi  633. 
þrír  lestrar  annan   hvern    aptan 

um  jólaföstu  257.     fiUUl^li 
Þrísteinar    (Þrír  steinar)  '  reta- 

mark  á  Skaga  345. 
Þrjúgsá     (Þrúgsá)     i    Eyjafirði 

310. 
Þrjúgstungur  í  Eyjafirði  310. 
Þrúðardalr    í     KoUafirði      216, 

784—785,  796—797. 
Þráðr    (liklega  Árnadóttir   Dal- 
skeggs)  kona  Magnúsar  bónda 
Benediktssonar      (um      1460) 
212—213. 
Þrúgs-,  sjá  Þrjúgs-. 
Þrælá  i  Austfjörðum  630. 
Þrælshús  hjá  Staðarbakka  (nál. 

1270)  336. 
þrætur   16. 
Þrætutópt   við  Miðfjarðará  335 


REGISTB, 


loaa 


—336.     —      Þrætutóptarhoffc 

336. 
Þrætutungur  i  Breiðdal  155. 
I>röm  í  Langadal  502. 
Þrömr  í  Eyjaíirði  225^ 
£>römr  k  Vatnsnesi  349, 
þáfa,     þúfur    223^    659,.;  614, 

794.  m   ,kl. 

Þúfur    í   Hofshreppi   í   Skaga- 

firði  37,  43. 
Þúfur,  hólmr  í  Öxaríirði  577. 
X>umlaskáli    (nú  Þönglaskáli)    á 

Höíðaströnd  37. 
Ihiiiga,  sjá  Tunga. 
þurfaraenn  265. 
Þuriðarstaðir  í  Fljótsdal  632. 
Þuriðarstaðir  i  Miðfirði  353. 
Þuxíðr     í    Húnavatnsþingi     (c. 

1344)  2. 
Þuriðr    (í>yriðr)     Haldórsdóttir, 

kona   Haldórs   í    Uppsölum  i 

Eyjafirði,       prófentukona       á, 

Munkaþverá      (1467)      471— 

472. 
I>uríðr  Jónsdóttir  (frá  Bólstaðar- 

hlið)  kona   Styrs  Snorrasonar 

(1447)  22—23. 
þvengir  (á  bréfi)    90,    121,  165, 

211,    225,    364,    417,     486, 

519,    655,    669,     684,     712, 

719.  —  þvengfar  669. 
þverá  (landamerki)  210,  232. 
Þverá  i  Blönduhlið  36,  42,  360, 

566,  826,  827. 
Þverá    i  Eyjafirði,    sjá    Munka- 

þverá.  —  Þverármunkar  305. 
Þverá    ytri    í    Eyjafirði     610, 

611. 
Þverá   i  Enjóskadal   304,    418, 

610-612,  787. 
Þverá  i  HaUárdal  344. 


I>verá  i  Hofðahverfi    263,    357, 

755. 
í>verá  i  Laxárdal    i   Kngeyjar- 

þÍDgi  33^  177,  178,  298,  359, 

418,  421. 
Þverá  i  Norðrárdal  í  Húnavatns- 

þingi  612,  67a 
Þverá  i  Ólafsfirði  256. 
Þverá  i  Sléttahlið  39,  44. 
Þverá  i  Svarfaðardal  356. 
Þverá  (hvortveggja)  i  Vestrhópi 

2,  502. 
Þverá  i  Öxnaáal  313,  851. 
Þverárdalr  i  Eyjafirði  313. 
Þverárdalr  i  Mýrasýslu  405. 
Þverárgarðr  i  Blönduhlið  323. 
Þverárhlið     i    Mýrasýslu     241," 

242,  405. 
Þverárkvíslar  í  Eyjafirði  309. 
JÞverárnes  á.  Barðaströnd  698. 
Þverdalr       i      EyjafjarÖarsýsIu 

351. 
Þverdalr   i    Sléttuhreppi    i  ísa- 

fjarðarsýslu  161,  168,  502. 
þverfari  814.     Sbr,  búsgagn. 
Þvergil  i  Blönduhlið  116. 
Þverholt  i  Lóni  510,  511. 
þverkvisl  681. 
þversagarefni    814.      Sbr.   bús- 

gagn.  ->%0 

Þverskjöldr  í  Kaldbak  31^^ 
Þýfiteigr  i  Fnjóskadal  298.       '• 
Þykkvibær  j  Veri,  klaustr  574, 

697. 
Þykkviskógr   i   Dalasýslu   573, 

667,  820. 
Þyriðr,  sjá  Þuriðr. 
þýzkr,  þjóðverskr:  þýzkir  kaup- 

menn    10,   498».  —  þýikt M 

190.  ndUiía 


1094 


REGISTK. 


Þönglabakki  i  Fjörðum  263, 
264—265,  267,  306,  317, 
856,  359.  —  Þönglabakka- 
menn  263.  —  Þönglabakka- 
þing  356. 

Æaskerdi     218,     sjá    Skarð    á 

Skarðsströnd. 
Æðey  (Eydey)  á  ísafirði  14,  74, 

82,  83,  161,  163,  746,  818. 
Ægisiða  i  Vestrhópi  354. 
Ærlækr  i  Öxarfirði    276,  466— 

467,    Ö19,    715—716,   799— 

800.     . 
Æsistaðir  i  Eyjafirði  611,  612. 

Öíraas,  sjá  Ás. 

Ögmundarson:  Gunnsteinn,  Gutt- 

ormr,  Jón,  Oddr,  Ormr,    Sig- 

urðr,  Þorgils,  í>órólír. 
Ögmundr      Andrósaon      kirkju- 

prestr    i    Skálholti     (1467— 

1471),    siðar   prestr   i    Stafa- 

feJH  470,  609. 
ögmundr    Eyjólfsson     (mókoUs 

Magnússonar)    á  Barðaströnd 

(1461)  239. 
Ögmundr   Eyjólfsson    i  Fljótum 

1468—1469)  520. 
Ogmundr     Guðleiksson     nyrðra 

(1461)  225. 
Ögmundr  (Gunnsteinsson,  Þóris- 

sonar)  Ljósvetningr,    prestr  á 

Einarsstöðum      i      Reykjadal 

(veginn  1221)  823. 
Ögmundr  Hákonarson  (Ögmund- 

arsonar)  i  Suðrþingeyjarþingi 

(1465—1468)  454. 
Ögmundr    Pálsson      biskup      i 

Skálholti  (d.  ]542)    143,  492, 

510,  632. 


ögmundr  Sveinsson  á  Þöngla- 
bakka  (um  og  eptir  1200) 
264. 

Ögr  i  ísafirði  88,  108,  109, 
211,  229,  383,  474,  478,  491, 
492,  606-507,  535,  537,  538, 
561,  624,  636,  664,  665,  691, 
772,  773,  808.  —  Ögrsþing 
211,  474,  478. 

öl  (þýzkt)  190. 

Öidugil  á  Barðaströnd  194, 
195,  196,  197,  198,  199,  226, 
239,  698. 

Ölduhryggr  á  Snsefellsnesi  444. 

Ölvissker  (Ölverssker)  88. 

Öndverðunes  (Öndvarðames)  i 
Grimsnesi  779. 

Öndvert  nes  undir  Jökli  599. 

önguU  558.  Sbr.  búsgagn.  — 
öngulveiði  616,  762. 

Öngulstaðir  i  Eyjafirði  225. 

Önundarfitjar  fjrrir  vestan  Vestrá 
i  Húnavatnsþingi  335. 

Önundarfjörðr  i  ísafjarðarsýslu 
96,  97,  98^  99,  176,  216, 
222,  233,  376,  377,  490,  491, 
501,  502,  524,  531—532,535, 
536,  579,  580,  603,  643,  649, 
650,  727,  728,  730,  743,  781, 
782,  807. 

Önundarson:  Þormóðr. 

Önundr  Jónsson  i  Eyjafirði 
(1462)  362. 

Örfaskógr  596.  Sjá  Jörfi  i 
Haukadal. 

Örfirisey  fyrir  Sléttu  304. 

Örgumleiði  (Örgunleiði),  hólmr  í 
Svarfaðardal  in,  514;  V, 
258. 

örn  Helgason  (bróðir  Guðmund- 


ÉEGÍSÍR. 


1095 


ar)  i  Húnavatnsþingi  (1439 — 
1461)  135,  229. 

Örnólfr  (1467)  504.  Sbr.  og 
sjá  Örnólfr  Einarsson. 

Örnólír  Einarsson  (úr  Hvilft  í 
önundarfirði,  Jónssonar,  bróðir 
Jóns  og  Þorkels)  í  Hvestu  i 
Arnarfirði  (1444 — 1475  eða 
leingr),  „konungs  umboðs- 
maðr"  (1463  i  Barðastrandar- 
sýslu)  176,  379—380*,  381, 
461,  475—476,  499,  504, 
517—518,  781,  806. 

Örnólfr  Eyjólfsson  vestra,  lög- 
róttumaðr  (1459—1461)  186, 
236. 

Örnólfr  Oddsson  (lögmanns  Ás- 
mundarsonar)  í  Rangárþingi 
(1475)  803,  805. 

Örnólfr  Olafsson  prestr  syðra 
(1468)  527. 

Örnólfr  Þórðarson  (Örnólfssonar) 
í  Miklagarði  í  Eyjafirði  (1447 
— c.  1460)  22,  313,  314, 
3512. 

Örnólfsdalr  í  í>verárhlíð  405. 

Örnólfsson:  Hjálmr. 


Örriðadalr  (Aurriðadalr),  selstöð 
frá  Staðarbakka  335,  336^ 

Öskubrekka  í  Kolmúladal  502. 

öskudagr  346. 

Öxará  í  Ljósavatnsskarði   362. 

Öxará  á  Þingvelli  184,  214.  — 
Öxarárþing  184,  372,  575, 
640  (1.  nmgr.),  756.  Sbr. 
Alþingi,  þing. 

Öxarfjörðr  i  Norðrþingeyjarþingi 
362,  363,  391,  392,  421,  458 
-459,  466—467,  576—577, 
715—716,  793,  799,  800. 

Öxnadalr  í  Eyjafirði  37,  295«, 
313,  323,  851,  482,  483,  546, 
602—603,  644.  —  Öxnadals- 
heiði  285,  323. 

Öxnafell  í  Eyjafirði  314,  351.— 
Öxnafellsbók  80,  229,  382, 
624,  636,  702,  808. 

Öxnatungur  í  Viðidal  348. 

ÖxnhóD  (Yxnhóll)  í  Hörgárdal 
291,  292—293,  360,  600. 

Özur  Oddbjarnarson,  Þorkels- 
sonar  háks  823. 

Ozurarson :   í>orgrímr. 


c^eof 


'<)^L)   -ili 


ÍTAXÖ  j  ííÖón 

5p     tiT^f---J 


U  iJ.H   •       1        ' 


:I6rTS  :'álóxff< 


)'TÍÍ6m' 


fnöaiSWíl' 


University  of  Toronto 
Library 


Acme  Library  Card  Pocket 

Under  Pat.  "Ref.  Index  File" 

Made  by  LIBRARY  BUREAU 


